This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


> 


IV.  il+i^Ç     e. 


RJEÍIJFYNT  CLYI. 


TRAETHODYDD. 


IONAWR,    1885. 


CYNNWYSIAD. 

Agoriad  Coleg   Gogledd  Cymru.     Gan  y  Parch.  Daniel  Row- 

i^nds,  M.A.         5 

Anerchiad  Agoriadol  y  Llywydd.     Iarll-  Powys 24 

Anerchiad  Agoriadol  y  Prifathraw  Reichel   ...         28 

Y  Parchedig  Edward  Morgan,  Dyffryn.     Gan  y  Parch.  Griffith 

Ellis,  M.A.          .         ...  34 

Doethineb  Rabelais.    Gan  Mr.  E.  Vincent  Evans      65 

Ynys  Enlli.     Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.G.S 82 

Luther.     Qan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.         ..         ...  94 

Nodiadau  Llenyddol    122 


CYHOEDDIR    Y  RHIFYN  NESAF  EBRILL    i,    188$. 


TREFFYNNON: 
P.    M.    EVANS   AND    SON,    CYHOEDDWYR. 

PRI8    DEUNAW    CEINIOG. 


Y    TEAETHODYDD. 


AM  Y  FLWYDDYN  1885. 


LLYFR   XL. 


TBEFFYNNON:  P.  M.  EVANS   à   SON. 

MDCOCLXXXV. 


CYNNWYSIAD. 


IONAWB. 


Agoriad    Coleg    Gogledd    Cymru.      Gan    y    Parch.     Daniel 

Rowlands,  M.A.          5 

Anerchiad  Agoriadol  y  Llywydd,  Iarll  Powys 24 

Anerchiad  Agoriadol  y  Prifathraw  Reichel        28 

Y  Parcfaediç  Edward  Morgan,  Dyffryn.    Gan  y  Parch.  Giiffith 

Ellis,  MÀ,        .".        ... i.        ; 34 

Doethineb  Rabelaia.     Gan  Mr.  E.  Vincent  Evans        65 

Ÿnys  Enlli     Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.G.S.        ...        ...  82 

Lutber.     Gan  y  Parch.  Dâniel  Rowland»,  M.A.            94 

Nodiadau  Llenyddol          122 


BBRILL. 

Darlithiau  y.Parch.D.  Coarles  Daviea,  M.A.,  ar  Gristionogaeth. 

Ail  Gyfres.— I.  Pettbynas  Cristionogaeth  ft  Chrefydd  ...  133 
Y  diweddar  Birch.  Griffith  Williams,  Talsarnau.    Gan  y  Parch. 

Robert  Owen,  M.A. 149 

Gohebiaeth  rhwng  Eben  Fardd  a'r  Parch  Duvid  Jones  ...  178 

Morgan  yr  Heretic.     Gany  Parch.  John  Jones 185 

Yr  Eigion.    Gan  Mr.  R.  D.  Bobtrta,  M.A.,  D.Sc— -IV.  Ynys- 

oedd  Cwrelaidd  ...        194 

Ynys  Enìli.    II.  Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.G.S 202 

Yr  Ymgnawdoliad  gan  Paul  ac  Ioan.    Gan  y  Parch.  Samuel  T. 

Jnnes 218 

Jubili  Dirwest  yn  Ngbymru.    Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands, 

M.A.      ...        ..         ...        ...        ...        ...        ...        ...  225 

Nodfadau  Llenyddol  250 

GOBPHBNAP. 

Canmlwyddiant  Ysgolion  Sabbothol  Cymru — 
Cychwyiiiad  a  Ctiynnydd  yr  Ysgolion.     G*n  y  Parch.  David 

ÍÎVdii8,  M.A 261 

Llafar  yr  Yagoi  Sabbothol  i'w  ddwyn  ymlaen  mewn  yabryd 

Cariad.    Gan  y  Parch.  Charles  Davies       274 

Canu  yr  Ysgol  Sabbothol.    Gan  Mr.  Eleazar  Roberts  ...     279 


ÌV  OYNNWYBIAD. 

TUDAL. 

7r  Athrawon.    Gin  Mf.  R.  D.  Rîberto,  M.A.,  D  Sc.  ...     285 

Yr  Athraw  yn  parotoi  ar  gyfer  ei  Ddoebarth.    Gan  y  Parch. 

JohnEvan8(E{lw;8bich) ...    287 

T  Gelfyddyd  o  Addysgu  yn  ei  chyaylltiad  ft'r  Ysgol  Sab- 

bothoL    Gan  Mr.  G.  J.  Williains 290 

Safonaa  Addyag  yr  Ysgol  SibbothoL     Qan  y  Parch   John 

Owen  Jones     294 

Holi.    Qan  y  Parch.  Evan  Peters       302 

Cysylltiad  yr  Yagol  Sabbotbol  â'r  Band  of  Hope.    Gan 

Ceridwen  Peris  306 

Yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr.  Gan  Mr.  T.  Apeimon  ...  313 
Yr    Ysgol    Sabbothol   fel   Moddion  Gras.     Gsd    y    Parch. 

ThomasLewis 319 

"Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau."    Gan  y  Parch.  Evan  Rees 

(Dyfedj 325 

Olysgrif.    Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.      327 

Eaboniad  PrindpcU  Edwards  ar  yr  Epistol  Cyutaf  at  y  CorÌLth- 

iaid.     Gau  y  Parch.  Griffitü  P«rry  ...         343 

DescarteB  a  Spinoza.    Gan  y  Parch.  Hugh  Henry  Williame, 

B.A.(Oxon.) 353 

Bord  Gron  :  Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymru— 

I.  Gan  y  Parch.  J.  Eiddon  Jone*        362 

II.  Gan  y  Parch.  E.  Hnghea,  B.A.       367 

Nodiadau  Llenyddol  376 

HTDBBF. 

Y  G warchodlu  Anweledig  yn  dyfod  yn  Weledig.    Gan  y  Parch. 

Roger  Edwarda  389 

Dosbarthiad  Bywyd  ar  Wyneb  y  Ddaear.    Gan  Mr.   R.  D. 

Roberts,  M.A,  D.Sc 399 

Mordaith  Bywyd.  Gan  y  Paich.  R.  D.  Bowlands  (Anthropet)  408 
Darlithiau  y  Parch.  D.  Charles  Daviee,  M.  A.,  ar  GrÌBtionogaeth : 

Darlith  Feirniadol  ar    Gyfieithiadau    o'r    Ddarlith  "Ar 

Berthyna»  Criitionogaeth  a  Moeaoìdeb  " 414 

Ymherodraeth  yr  Hethiaid.    Gan  y  Paich.  0.  T.  WMiame    ...    421 

YnysEnllL    III.  Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.G.S 436 

Sallwyr  Edmund  Prys.  Gan  y  Parch.  Richard  E.  Morris,  B.A.  449 
Eaboniad  Prinoipal  Edwards  ar  yr  Epistol  Cyntaf  at  y  Corinth- 

iaid.    Gan  y  Parch.  Grtffith  Parry.    Aü  Eithygl 461 

Bord  Gron  :  Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymru— 

III.  Gan  Mr.  John  Roberts 482 

Yr  Ethoiiad  Cyffrelinol.  Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.  490 
Nodiadau  Llenyddol  507 


Y    TRAETHODYDD. 


AGOEIAD  COLEG  GOGLEDD  CYMEU. 

Y  mae  genym  fel  cenedl  achos  i  ddwfn  lawenhâu  yn  yr  olwg  ar  y 
manteision  addysgawl  tra  gwerthfawr  sydd  erbyn  hyn  wedi  eu  gosod 
o  fewn  ein  cyrhaedd.  Yr  ydym  wedi  arfer  grwgnach  cryn  lawer  o 
herwydd  ein  hesgeuluso  yn  gymaint  gan  y  Llywodraeth  yn  hyn,  tra 
yr  oedd  rhanau  eraill  o'r  deyrnas,  a  rhai  o  honynt  ar  bwys  y  cyllid 
cyhoeddus  ag  yr  oeddym  ni  yn  gwneyd  ein  rhan  er  ei  gynnyrchu,  yn 
cael  eu  gwala  a'u  gweddill  o'r  cyfleusderau  goreu  i  ddiwyllio  meddwl 
eu  pobl  ieuainc,  ac  felly  i  roddi  iddynt  y  parotöad  goreu  i  wynebu  ar 
ymdrech  einioes.  Ond  mae  yn  amlwg  fod  ein  hachosion  grwgnach  yn 
diflanu  y  naill  ar  ol  y  llall,  ac  ymhen  ychydig  amser  na  fydd  Cymru 
fechan,  yn  y  mater  o  addysg,  yn  ol  i'r  un  ran  ot  deyrnas  gyfunol.  Yr 
unig  anffawd  ydyw  na  f uasai  y  mesur  o  Addysg  Ganolraddol — mesur  ag 
y  deallir  ei  fod  wedi  ei  barotoi  er  ys  dros  ddwy  flynedd — wedi  ei 
hen  wneyd  yn  ddeddf,  a  bellach  yn  cymhwyso  nifer  mawr  o'n 
hieuenctyd  tirion  i  f  wynhâu  y  manteision  uwch  sydd  yn  awr  yn  cael  eu 
gosod  mor  helaeth  o'u  blaen.  Er  hyny  y  mae  hanesyddiaeth  yn  yr 
achos  pwysig  hwn  yn  cymeryd  camrau  mor  freision  yn  ein  plith  fel  y 
mae  braidd  yn  anhawdd  i  ni  synied  mor  fawr  ydyw  y  cyfnewidiadau 
sydd  yn  cymeryd  lle.  Yn  1843,  pan  anfonodd  y  diweddar  Syr  Hugh 
Owen  ei  lythyr  enwog  at  ei  gydwladwyr  yn  galw  eu  sylw  at  y  manteision 
a  gynnygid  i  sefydlu  ysgolion  elfenol  ar  egwyddorion  y  British  and 
Foreign  Schoól  Society,  nid  oedd  nemawr  ysgol  ddyddiol  o  fewn  y 
Dywysogaeth  lle  y  gallesid  rhoddi  yr  hyfforddiad  symlaf  i  blant, 
oddieithr  mewn  cysylltiad  â'r  National  Schoól  Society,  cymdeithas  ag 
oedd  wedi  ei  sefydlu  yn  arbenig  i'r  dyben  o  "  addysgu  plant  y  tlodion 
yn  egwyddorion  Eglwys  Loegr,"  ac  felly  yn  dra  anaddas  i  gyfarfod  âg 
amgylchiadau  Cymru,  lle  yr  oedd  corff  mawr  y  boblogaeth  yn  Ymneill- 
duwyr.  Ond  yn  awr  y  mae  ein  gwlad  wedi  ei  gorchuddio  âg  ysgolion 
elfenol  o'r  fath  oreu,  ac  ni  ymyrir  yn  yr  un  o  honynt  âg  unrhyw 
aigyhoeddiadau  ar  dir  cydwybod  a  allant  fod  yn  gysegredig  yn  ngolw/5 
unrhyw  rieni  a  ddymuno  anfon  eu  plant  iddynt.  Ac  wedi  i  ni  fod  am 
flynyddoedd  lawer  yn  dyheu  am  Goleg  cenedlaethol — ac  nid  yn  anfyn- 
1886.  a 


6  AGOBIAD  OOLEG  GOGLEDD  GYMRU. 

ych  yn  dueddol  i  ymollwng  gan  deimlo  fod  y  drychfeddwl  "yn  brydferth 
fel  un  o'r  sêr,  ond  ow,  mor  bell! " — yr  ydym  yn  awr  yn  cael  Uawenychu 
yn  modolaeth  tri  o  Golegau  felly  yn  ein  gwlad,  a  phob  un  o  honynt 
ar  lawn  waith,  ac  yn  nghanol  amgylchiadau  tra  ffafriol  i  lwyddiant  ac 
enwogrwydd.  Goreu  po  gyntaf,  bid  sicr,  y  cawn  ein  mesur  o  Addysg 
Ganolraddol  trwy  y  Senedd ;  ond  er  hyny  mae  yn  rhyf edd  f el  y  mae  ein 
Colegau  yn  myned  ymlaen,  ac  mae  yn  ddiammeu  y  bydd  eu  cyflenwad 
o  efrydwyr,  a  hyny  o  ran  nifer  a  chymhwysder,  yn  cynnyddu  o 
flwyddyn  i  flwyddyn. 

Mae  yn  naturiol  i'n  cyfeillion  ieuainc,  yn  neillduol,  ymofyn  pa  fodd 
y  daeth  hyn  oll  oddiamgylch;  ac  ar  yr  achlysur  dyddorol  hwn  o 
agoriad  ein  trydydd  Colegj  mae  yn  addas  i  ni  gymeryd  mynyd  o 
hamdden  i  edrych  ar  yr  amgylcliiadau  ac  ystyried  pwy  ydyw  y  cym- 
wynaswyr  yr  ydym  yn  arbenig  dan  rwymau  i'w  mawrhâu  wrth  weled 
y  manteision  gwerthfawr  hyn  wedi  dyfod  i'n  cyrhaedd. 

Y  mae  ein  cydwladwyr  parchus,  Mr.  E.  G.  Salisbury  o  Gaer — gŵr 
ag  yr  ydym  yn  ddwfn  yn  ei  ddyled  ef  ei  hun  yn  yr  achos  o  addysg — 
wedi  ysgrifenu  llythyr  dyddorol  ymha  un  yr  hòna  anrhydedd  neillduol 
ynglŷn  â  chychwyniad  y  symudiad  hwn  i  Mr.  William  Williams, 
Cymro  Uwyddiannus  o'r  Deheudir,  a  fu  am  yspaid  yn  Aelod  Seneddol 
dros  Coventry.  Yr  ydym  oll  yn  gwybod  am  ei  rodd  garedie 
ef  o  £1000  at  yr  achos  pan  aed  i  ddechreu  gweithio  gydag  ef,  ond 
geilw  Mr.  Salisbury  sylw  at  y  ffaith  ddyddorol  ddarf od  iddo  ef  ar  y 
lOfed  o  Fawrth,  1846,  gynnyg  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  "  Fod  Anerchiad 
yn  cael  ei  anfon  at  y  Frenhines,  yn  erfyn  ar  ei  Mawrhydi  gyfarwyddo 
ar  f od  ymchwiliad  yn  cael  ei  wneyd  i  sefyllfa  addyag  yn  Nhywysogaeth 
Cymru,  ac  yn  neillduol  i'r  manteision  sydd  yn  nghyrhaedd  y  dosbarth- 
iadau  gweithiol  er  ennill  gwybodaeth  o'r  iaith  Saesoneg."  Mewn 
canlyniad  i  hyn  fe  benodwyd  y  Ddirprwyaeth  a  fydd  yn  enwog  byth 
fel  "  gwŷr  y  llyfrau  gleision,"  a  chyflwynwyd  eu  Hadroddiad  i'r  Senedd 
yn  1847.  Crybwylla  Mr.  Salisbury  ei  fod  ar  ymweliad  â  Mr.  Williams 
yn  mis  Medi  y  flwyddyn  hono,  a'u  bod  yn  ymddyddan  am  gael  addysg 
uwchraddol  i  Gymru.  Mynai  Mr.  Williams,  yn  naturiol,  gael  Coleg  y 
Frenhines  yn  y  üe,  a  theimlai  Mr.  Salisbury,  yr  un  mor  naturiol, 
awydd  ei  gael  yn  y  Gogledd;  ond  cytunasant  i  ymdrechu  cael 
cymhorth  y  Llywodraeth  tuag  at  gynnal  un  os  naÜ  dau  Goleg  felly  i 
Gymru.  Cawsant  gyfarfod  â'r  Marquis  of  Landsdowne  er  ymddyddan 
yn  rhydd  âg  ef  yn  ei  dŷ  am  hyn,  ond  ni  allent  ei  berswadio  fw  cyn- 
northwyo.  Ac  mae  yn  ymddangos  fod  dau  rwystr  neillduol  y  pryd 
hwnw  ar  y  ffordd  i  gael  ein  cydwladwyr  i  gymeryd  y  peth  i  fyny :  un 
ydoedd  y  berw  o  anfoddlonrwydd  oedd  wedi  ei  achlysuro  gan  gulni  a 
chwerwder  y  "llyfrau  gleision;"  y  llall  ydoedd  y  gwrthwynebiad  a 
deimlai  llawer  at  dderbyn  dim  cymhorth  gan  y  Uywodraeth  at  addysg, 
mwy  nag  at  gynnaliaeth  crefydd,  er  fod  ein  cenedl,  gyda'r  beichiau  eraill 
yr  jmgymerasai  á'u  dwyn,  yn  amlwg  yn  analluog  ei  hunan  i  ddarpar 
ar  gyfer  ei  hanghenion  addysgawl.  Crybwylla  Mr.  Salisbury  fod  y 
Parch.  Henry  Griflith  o  Aberhonddu,  a'r  Parch.  James  Rhys  Jones 
— a  adnabyddir  yn  awr  drwy  Gymru  benbaladr  fel  y  Parch.  J.  R. 
Kilsby  Jones — wedi  rhoddi  cefnogaeth  ddeallus  i  Mr.  Williams,  er  f od 
eu  cydwladwyr  dan  arfau  yn  eu  herbyn.     Trowyd  Mr.  Williams  o'r 


AGORUB   00LEO   OOOLEDD   OYMBÜ.  7 

Senedd  gan  Ymneillduwyr  Coventry,  a  ehondemnid  Meístri  GriffîtL  a 
Jones  fel  wedi  bradychu  eu  hegwyddorion  trwy  feiddio  gofyn  am  arian 
y  cyhoedd  at  gynnal  Colegau  yn  Nghymru.  Argraffodd  Mr.  Salisbury 
ddau  o  lythyrau  yn  niwedd  1847  o  blaid  y  symudiad,  ac  anfonodd 
hwynt  i  brif  weinidogion  a  lleygwyr  y  Gogledd,  amryw  o  ba  rai  a 
addawsant  gydweithredu.  Ond  fel  gyda  llawer  o  amcanion  da,  fe 
fethwyd  ar  y  pryd  a'i  weithio  allan,  a  gadawyd  ef  yn  ddisylw  hyd  1851, 
pryd  yr  ymunodd  Mr.  Hugh  Owen  gyda  hwynt.  Dair  blynedd  yn 
ddiweddarach  cawsant  gydweithrediad  Mr.  Osborne  Morgan.  O  hyny 
ymlaen  mae  yr  hanes  yn  fwy  adnabyddus,  ac  yr  ydym  yn  rhwymedig 
i  Mr.  Salisbury  am  osod  o  fewn  ein  cyrhaedd  yn  awr  y  ffeithiau 
dyddorol  a  grybwyllwyd. 

Yn  1854  fe  ddygodd  Mr.  Owen  gynnygiad  ger  bron  am  gael  un  neu 
ychwaneg  o  Golegau  y  FrenhineB  fel  a  sefydlasid  yn  Iwerddon,  yn 
Nghymru,  a  chaed  ymgynghoriad  dylanwadol  yn  Llundain  mewn 
perthynas  iddo.  Yr  oedd  yn  bresennol  y  Parchn.  Henry  Eees,  Lewis 
Edwards,  D.D.,  David  Charles,  D.D.,  a  Meistri  E.  G.  SaJisbury  (oedd  y 
pryd  hyny  yn  Aelod  Seneddol  dros  Gaer),  Osborne  Morgan,  A.S.,  Hugh 
Owen,  a  Eichard  Davies,  A.S.  Gwnaed  gan  y  boneddigion  teilwng 
hyn  barotöadau  er  ceisio  dwyn  y  symudiad  ymlaen.  Ond  torodd  y 
rhyfel  Ewssiaidd  allan,  ac  ymddangosai  yr  adeg  yn  anobeithiol  i  feddwl 
am  gael  cymhorth  y  Lly  wodraeth  at  addysg  uwchraddol  yn  Nghymru. 
Ymroddodd  Mr.  Owen,  fodd  bynag,  mewn  undeb  â'r  Parchn.  Henry  Eees 
a  John  Phillips,  a  Meistri  Salisbury,  Eichard  Davies,  Eobert  Davies, 
David  Eoberts,  W.  H.  Darby,  a  Eobert  Forster  (ewythr  yr  Aelod 
Seneddol  dros  Bradford),  ac  eraill,  i  sefydlu  y  Coleg  Normalaidd  yn 
Mangor,  yr  hwn  a  agorwyd  yn  1858,  ac  a  symudwyd  i'w  gartref  hardd 
a  chyfleus  presennol  yn  1862.  Y  mae  y  sefydliad  er  hyny  wedi  troi 
allan  nifer  mawr  o  athrawon  galluog  a  medrus  i  ysgolion  elfenol  Cymru, 
ac  fe  addefir  ei  fod  yn  gwneyd  ei  waith  yn  dda.  Ond  nid  oedd  modd, 
yn  enwedig  i  ŵr  o  benderfyniad  meddwl  Syr  Hugh  Owen,  ollwng 
gafael  ar  yr  amcan  gwych  o  gael  mantais  i'r  Cymry  gyrhaedd  ychydig  o 
addysg  uwchraddol  yn  eu  gwlad.  Yn  1 863  darllenodd  Dr.  Nicholas  bapyr 
yn  Eisteddfod  Genedlaethol  Abertawe  ar  "Addysg  Uwchraddol  yn 
Nghymru."  Dyma  y  pryd  yr  addawodd  Mr.  William  Williams  ei 
JEIOOO  at  yr  amcan.  Bu  Dr.  Nicholas  am  yspaid  yn  gweithredu  fel 
goruchwyliwr  y  symudiad,  a  chasglodd  lawer  o  arian  tuag  ato ;  wedi 
hyny  ymgymerodd  Dr.  David  Charles  â'r  gwaith,  a  bu  yntau  yn  dra 
diwyd  ac  ymdrechgar  gydag  ef ;  ac  wedi  iddo  ef  ei  adael,  darfu  i'r 
diweddar  Syr  Hugh  Owen,  yr  hwn  er  mwyn  cwbl  ymgysegru  i'r 
gwaith  a  roddodd  i  fyny  y  swydd  o  brif  glerc  y  Poor  Law  Board, 
ymdaflu  â'i  holl  galon,  ac  heb  dderbyn  dimai  am  ei  boen,  iíe,  at 
ei  dreuliadau,  i'r  ymdrech  o  gasglu  at  a  cheisio  sefydlu  y  Coleg 
oedd  erbyn  hyny  ar  gael  ei  agor  yn  Aberystwyth.  O'r  flwyddyn 
1863,  pan  ddechreuwyd  casglu,  hyd  1880,  yr  oedd  cyfraniadau 
pobl  Cymru  at  y  Coleg  yn  £51,131.  Ac  y  mae  yn  dra  dyddorol 
cofio  fod  100,000  o  danysgrifiadau  wedi  dyfod  i  wneyd  i  fyny  y  swm 
yna  oeddynt  dan  hanner  coron  yr  un.  Yr  oedd  y  fath  amlyg- 
iad  digyffelyb  o'r  dyddordeb  a  gymerai  y  Cymry  yn  y  cwestiwn  o 
addysg  uwchraddol  yn  ddadl  ryfeddol  o  gref  dros  apelio  am  gymhorth 

A    2 


8  AG0BÎÀD   GOLEG  GOGLEDÖ   OYftBU. 

o'r  Lly wodraeth  tuag  at  ddwyn  y  sefydliad  ymlaen ;  a  gwyddid  f od  Mr. 
Gladstone  yn  teimlo  yn  hynod  o  ffafriol  at  yT  amcan  pan  y  rhoddes  ei 
le  i  fyny  ac  y  daeth  y  Toryaid  i  allu  yn  1874.  Yn  Medi  1877,  ynglŷn 
âg  agoriad  Coleg  Nottingham,  llefarai  efe  am  Gymru  yn  yr  ymadrodd- 
ion  caredig  a  ganlyn  : — "  Gadewch  i  mi  gyfeirio  at  achos  arall  â  pha  un 
yr  wyf  yn  bersonol  gydnabyddus,  i  ddangos  i  chwi,  lle  bynag  y  mae 
addysg  elfenol  yn  cael  ei  charu,  y  rhaid  caru  a  chyfranu  addysg  uwch 
hefyd.  Yr'wyf  yn  siarad  am  Gymru,  yn  yr  hon  y  mae  genyf  yr 
hapusrwydd  o  dreulio  rhan  fawr  o'm  hamser ;  ac  nid  oes  ran  o  boblog- 
aeth  y  deyrnas — ac  yr  ydwyf  yn  ei  ddyweyd  yn  rhydd  a  hyderus  yn 
eich  clywedigaeth — nid  oes  ond  ychydig  ranau  a  all  gystadlu  â  Chymru, 
ac  nid  oes  un  ran  a  all  ragori  arni  o'r  naill  ben  i'r  ynys  i'r  llall  mewn 
cariad  difrif ol,  ac,  mi  allaf  ddy weyd,  angerddol,  at  addysg.  Y  maent 
yn  bobl  grefyddol,  ac  yn  bobl  mewn  dwfn  gariad  at  wybodaeth;  ac  mae 
yr  hyn  a  wnaethant  wedi  ei  wneyd  heb  ond  ychydig  iawn  o  gynnorth- 
wy.  Heb  help  o  gwbl  o  unrhyw  gyllid  cyhoeddus  o  fath  yn  y  byd,  y 
maent  o  fewn  y  pump  neu  y  chwe'  blynedd  diweddaf  yma  wedi  sefydlu 
Coleg  mawr  a  phwysig  yn  Aberystwyth.  A  ydy w  yn  bosibl  i  chwi  gael 
prawf  cryfach  fod  cariad  at  addysg  elfenol  yn  arwain  ymlaen,  ac  y 
rhaid  iddo  arwain  ymlaen,  i  ymdrech  dra  egriiol  er  sefydlu  addysg 
uwchraddol?"  Yn  1875  fe  aeth  dirprwyaeth  dra  pharchus  o'r  Aelodau 
Seneddol  Cymreig  ac  eraill — i  osod  yr  achos  o  flaen  Duc  Richmond,  yr 
hwn  oedd  mewn  awdurdod  yn  y  Cynghor  Addysg  dan  Arglwydd 
Beaconsfield ;  ond  fel  y  gallesid  dysgwyl,  ni  f u  eu  cais  ond  hollol  ofer. 
Yn  1880,  fodd  bynag,  wedi  yr  etholiad  mawr  a  wnaeth  y  fath  dro  ar 
fyd  tua  Thŷ  y  Cyffredin  a'r  Llywodraeth,  fe  anfonodd  Cynghor  y 
Coleg  gyfarchiad  rhagorol  at  Mr.  Gladstone,  ac  fe  gynnygiodd  ein 
cydwladwr  teilwng  Syr  Hussey  Vivian  benderfyniad  yn  y  Senedd 
yn  ffafr  hawliau  Cymru  yn  y  mater  o  addysg  uwchraddol.  Yr  oedd 
llaw  Syr  Hugh  Owen  yn  hyn  oll  hefyd ;  ac  ar  ei  argymhelliad  ef,  fe 
benodwyd  Pwyllgor  dan  y  Cynghor  Addysg,  y  Departmental  Commíttee, 
i  edrych  i  fewn  i  sefyllfa  addysg  ganolraddol  ac  uwchraddol  yn 
Nghymru  a  Sir  Fynwy.  Ei  aelodau  oeddynt,  Arglwydd  Aberdar 
(cadeirydd),  Arglwydd  Emlyn,  Prebendary  Eobinson,  a  Meistri  Henry 
Bichard,  John  Rhys,  a  Lewis  Morris.  Yr  oedd  Syr  Hugh  ei  hun  allan, 
am  fod  ganddo  ymddiried  llawn  yn  y  boneddigion  uchod,  ac  am  y 
carai  yn  hytrach  gael  cyfleusdra  i  roddi  tystiolaeth  o  flaen  y  Pwyllgor. 

Yr  oedd  penodiad  y  pwyllgor  hwn  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  hapus 
a  allasai  gymeryd  Ue.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  Llywodraeth  yn 
gweithredu  yn  yr  ysbryd  goreu,  gan  benderfynu  gwneyd  unrhyw  beth 
a  fuasai  yn  rhesymol  i  gyfarfod  â'n  hanghenion.  Clywsom  Syr  Hugh 
Owen  yn  adrodd  fod  Mr.  Mundella  yn  dyweyd  wrth  rai  o'r  aelodau 
pan  yn  dechreu  ar  eu  gwaith — fe  allai  rhwng  àiiú'  a  chwareu,  ond  yn 
amlwg  gan  ystyried  a  ddywedai, — "  Ask  enough."  Gofynwch  ddigon  1 
Ac  felly  y  gwnaethant.  Ymgymerodd  y  chwe7  boneddwr  â'r  gwaith  a 
ymddiriedasid  iddynt  yn  y  modd  mwyaf  calonog.  Mor  anfesurol 
wahanol  oeddynt  i'r  gwŷr  ieuainc  o  Saeson  a  ddaethent  i  edrych  noeth- 
der  ein  gwlad  ac  i'n  gwaradwyddo  yn  1847  !  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf 
o'r  Departmental  Committee  yn  gwybod  cryn  lawer  am  danom  eisoes,  ac 
yr  oeddynt  oll  yn  ddiragfarn,  ac  yn  barod  i  gymeryd  eu  harwain  gan 


AGOBIAD   OOLEO   GOOLRDD  OYMBÜ.  9 

y  tystiolaethau  a  osodid  o'u  blaen.  Ac  wedi  derbyn  corff  o  dyatîolaeth- 
au  sydd  yn  Uanw  cyfrol  f awr  unplyg  o  dros  naw  cant  o  du  dalenau,  ac 
yn  eynnwys  ystori  pawb  y  geUid  cael  gafael  arnynt  a  deimlent  fod 
ganddynt  ry  wbeth  i'w  ddyweyd  o  berthynas  i  anghenion  addysgawl 
ein  cenedl,  hwy  a  dynasant  i  fyny  eu  Hadroddiad — Adroddiad  sydd  o 
ran  gallu,  a  doethineb,  a  thegwch,  yn  Uawer  o  glod  iddynt,  ac  a  ddylai 
wneuthur  eu  henwau  yn  anrhydeddus  gan  y  Cymry  hyd  byth.  Mae 
yn  wir  nad  ydyw  yn  cynnwys  dim  nad  ydoedd  berffaith  uniawn  a 
phriodol ;  ond  pan  gofiwn  i  ni  fel  pobl  fod  am  gymaint  o  amser  yn 
dyoddef  yn  yr  achos  pwysig  hwn  y  fath  gamwri,  a  phan  yr  oedd  gan 
rai  o  honynt  hwythau  ragfarnau  eu  "llwyth,"  chwedl  Bacon,  yn 
rhwystrau  cryfion  ar  eu  ffordd  i  ddilyn  y  cyfeiriad  a  nodid  gan  y  tystiol- 
aethau,  ni  fuasaiyn  rhyfedd  pe  buasent  hwythau,  felDirprwywyr  1847, 
a  thrachefn  Dirprwywyr  1866,  ac  amryw  eraill  cyffelyb,  yn  terfynu  eu 
llafur  mewn  oferedd,  os  nad  rhywbeth  gwaeth.  Ond  ni  allasem  fel 
pobl  ddymuno  iddynt  wneyd  yn  well  ar  ein  rhan  nag  y  gwnaethant 
Nodwedd  arbenig  eu  hadroddiad  ydoedd,  y  mynent  i  ni  gael  ein 
cyfarfod  yn  yr  amgylchiadau  yr  oeddem  ynddynt,  gan  gydnabod  ein 
cenedlaetholdeb,  ein  hiaith,  ein  hymneülduaeth,  ein  hawydd  angerddol 
am  wybodaeth,  a'n  tlodi, — ac  nid  ymddwyn  tuag  atom  fel  pe  buasem 
oll  yn  Saeson  ac  Eglwyswyr,  gan  gau  llygaid  ar  yr  holl  nodweddion 
neillduol  ag  oedd  yn  ein  gwahaniaethu  yn  gymaint  oddiwrth  y  gweddill 
o'n  cyd-ddeüiaid.  Argymhellent,  yn  gyntaf,  ar  ein  bod  ymhob  man  y 
byddai  yn  gyfleus,  yn  cael  Ysgolion  Elfenol  Uwchraddol,  Admnced 
Elementary  Schoóls.  Mae  nifer  da  o'r  ysgolion  hyn  ar  waith  mewn 
amryw  f anau  yn  Lloegr,  *  rhai  yn  Nghymru ;  a  chyda  thaliad  am  yr 
addysg  o  ry w  naw  ceiniog  yr  wythnos  ar  ran  yr  ysgolheigion,  y  mae  y 
Byrddau  Ysgol,  gyda  chymhorth  y  Llywodraeth,  yn  gallu  eu  cario 
ymlaen  heb  fod  ond  o  ychydig  iawn  o  bwys  ar  y  trethi.  Yr  oeddynt 
hefyd,  yn  ail,  yn  argymhell  ar  ein  bod  yn  cael  cyflenwad  digonol  o 
Ysgolion  Canolraddol  ar  gyfer  ein  bechgyn  a'n  genethod,  gan  roddi 
pwys  neillduol  ar  fod  Uywodraethiad  yr  ysgolion  hyny  yn  Uaw  cyn- 
nrychiolwyr  y  bobl,  ac  nid  mewn  un  modd  yn  meddiant  unrhyw  sect 
Ac  argymheUent,  yn  drydydd,  ein  bod  yn  cael  dau  Goleg,  y  naill  i'r  De 
a'r  Uall  i'r  Gogledd,  gyda  chynnorthwyo  blynyddol  o  £4000  o'r  Lly wodr- 
aeth  tuag  at  gynnal  pob  un  o  honynt  Ac  os  oedd  y  Departmental 
Committee  yn  haelfrydig  a  doeth  yn  gwneuthur  y  fath  argymhelliadau, 
nid  llai  oedd  haelfrydedd  a  doethineb  y  Lly wodraeth  yn  penderfynu  ar 
nnwaith  i  weithredu  yn  eu  hol.  Yn  ddiymaros,  f e  anfonodd  y  Cynghor 
Addysg  at  y  Byrddau  Ysgol  Cymreig  yn  galw  sylw  at  jt  argymhelhad 
o  berthynas  i'r  Admnctsd  Elemeniary  Schooh,  gan  ddangos  pob  parod- 
rwydd  i  gyfarfod  â'r  B^rrddau  hyny  a  ddymunent  eu  sefydlu,  gyda 
grant  o'r  Llywodraeth  Fe  allai  fod  rhai  ardaloedd  yn  araf  i  ysgogi  yn 
y  cyfeiriad  yma,  gan  ddysgwyl  gweled  beth  allai  fod  darparìaethau  y 
mesur  Addysg  Ganolraddol.  Ond  mae  yn  gwbl  sicr  am  lawer  o  fanau 
lle  y  mae  ysgolion  elfenol  da,  y  byddai  yn  anhawdd  iddynt  gael  dim 
gwell  nag  Ysgol  Elfenol  Uwchraddol,  heblaw  y  byddai  y  baich  o'i 
chypna^  gyda  y  granfs,  yn  Uawer  ysgafnach  nag  yr  ymddengys  yn 
bosibl  i'r  baich  o  gynnal  Ysgol  Ganolraddol  fod.  Am  yr  YsgoUon 
Canolraddol,  ni  eUid  ysgogi  mewn  ffordd  o  gario  aUan  argymhelUadau  y 


10  ÀGOMAD  coleg  goolbdd  cymru. 

pwyllgor  gyda  goiwg  arnynt  hwy  heb  weithred  Seneddol,  ac  ysywaeth 
y  mae  y  dagfa  ar  y  gwaith  cyhoeddus  yn  y  Senedd,  trwy  y  perffeith- 
rwydd  y  mae  cyniíer  o'r  aelodau  anrhydeddus  wedi  gyrhaedd  yn  y 
geÔyddyd  o  lesteirio  pob  amcan  da,  wedi  gwneuthur  hyny  hyd  yma  yn 
anmhosibL  Glywsom  íod  Mr.  Mundella  wedi  aríaethu  dwyn  y  mesur 
hwnw  ymlaen  yr  adeg  ag  y  teimlai  Mr.  Gladstone  ei  fod  dan  rwymau, 
wedi  gwrthodiad  mesur  yr  etholfraint  gan  yr  Arglwyddi,  i  ddadgan  na 
allent  ond  dirwyn  y  Senedd-dymmor  i  ben  mor  fuan  ag  y  byddai  modd, 
a  chyfarfod  drachefn  yn  yr  Hydref  i  ail  ystyried  mesur  yr  etholfraint. 
Felly,  am  golli  blwyddyn  yn  ychwaneg  gyda  mesur  yr  Ysgolion  Canol- 
raddol — fel  am  gynnif er  o  f endithion  eraill — yr  ydym  i  ddiolch  tun  Dŷ 
yr  Arglwyddi  1  Am  y  Colegau,  fe  ddarfu  i'r  Lly wodraeth  eu  cymeryd 
hwy  i'r  bleidlais  ar  yr  amcan-gyfrifon,  ac  felly,  can  gynted  ag  y 
gallem  fod  yn  barod  i  alw  am  danynt,  yr  oedd  y  ddau  £4000  at  ein 
gwasanaeth.  Ac  i  aros  i'r  Gogledd  benderfynu  pa  un  a  allai  ymgy- 
meryd  â'r  Ooleg  yn  Aberystwyth,  ynte  a  fyddai  yn  well  ei  "  symud  i 
Gaernarfon  neu  Fangor, "  fe  benderfynwyd  hefyd,  yn  y  cyfamser,  rhoddi 
y  grant  i  Aberystwyth. 

Yn  y  Deheudir  nid  oedd  mor  anhawdd  penderfynu  ymha  le  y  byddai 
y  Goleg,  gan  fod  yn  amlwg  y  rhaid  ei  sefydlu  naül  ai  yn  Nghaerdydd 
neu  yn  Abertawe.  Wedi  cael  barn  gwŷr  diduedd  ar  hawliau  cymhar- 
iaethol  y  ddwy  dref ,  ac  wedi  yr  haelioni  canmoladwy  a  ddangoswyd  at  yr 
amcan  o  sefydlu  y  Coleg,  fe  lwyddwyd  i'w  agor  mewn  adeilad  gymhwys 
yn  Nghaerdydd  yn  Hydref,  1883.  Yn  y  Gogledd,  o'r  ochr  arall,  yr  oedd 
yn  anhaws  ymsymud.  Yr  ydoedd  i  fesur  yn  gwestiwn  agored  pa  un 
a  fyddai  Ooleg  Aberystwyth  yn  Goleg  y  Gogledd,  ynte  a  ellid  cael  un 
yn  y  Gogledd  ei  hunan ;  ac  os  gellid  cael  Coleg  yn  y  Gogledd,  yr  oedd 
nifer  mawr  o  leoedd  yn  awyddus  am  dano,  ac  oll  yn  barnu  eu  bod  bob 
un  cyBtal  a'u  gilydd — a  gwell  hefyd! — fel  cartref  i7r  sefydliad. 
Buwyd  am  gryn  amser  yn  petruso,  heb  fod  neb  yn  gallu  anturio 
symud  yn  yr  achos  q  gwbl.  O'r  diwedd  cynnygiodd  Mr.  Gee  yn 
nghyfarfod  y  Oymmrodorion  ynglŷn  âg  Eisteddfod  Dinbych  yn  1882, 
fod  llythyr  yn  cael  ei  anfon  at  gyf eillion  addysg  trwy  Ogledd  Cymru 
i  ofyn  eu  barn  am  y  priodoldeb  o  fod  Cynnadledd  yn  cael  ei  chynnal 
i  ystjrried  beth  a  fyddai  oreu  ei  wneyd.  Dangoswyd  cymeradwyaeth 
gyfrredinol  o'r  amcan,  ac  mewn  canlyniad  fe  gyfarfu  y  Gynnadledd  a 
gynnaliwyd  yn  Nghaer  yn  Ionawr,  1883.  Yno  yr  ydoedd  yn  gwbl 
amlwg  fod  pobl  Gogledd  Cymru  yn  benderfynol  o  gael  eu  Coleg  yn 
Ngogledd  Cymru.  Yna  fe  ddaeth  y  cwestiwn  dyrys  i'w  ystyried,  pa 
fodd  y  penderfynid  rhwng  y  tri  lle  ar  ddeg  oedd  yn  cydymgais  am  yr 
anrhydedd  o  gael  bod  yn  gartref  i'r  sefydliad ;  ac  er  nodi  ar  nif er  o 
bersonau  y  tybid  y  gellid  ymddiried  ynddynt  i  geisio  penderfynu  y 
mater,  fe  ganfu  y  boneddigion  hyny,  wedi  iddynt  ddyfod  ynghyd,  fod 
yn  anobeithiol  iddynt  allu  dyfod  i  ben  â'r  dasg  a  ymddiriedasid  iddynt, 
yn  gymaint  a'u  bod  yn  "  advocates  and  judges," — y  dysgwylid  i  bob  un 
ddadleu  dros  ei  ardal  arbenig  ei  hun,  ac  wedi  hyny  i  eistedd  mewn 
barn  ar  hawliau  y  cyfan.  Yn  wyneb  hyny  ni  ellid  meddwl  am  ddim 
doethach  na  dilyn  esiampl  ein  cydwladwyr  yn  y  Deheudir,  a  gadael 
y  cwbl  at  f arn  tri  o  foneddigion  doeth  a  pharchus  y  tu  allan  i  Gymru, 
gan  ddysgwyl  y  gallasent  hwy  ymgodi  uwchlaw  pob  rhagfarnau  lleol, 


AGORIAD   OOI.RO   GOOLHDD  OlltBU.  IX 

a  gwneyd  yr  hyn  a  fyddai  oreu  i'r  wlad  oll,  ac  i  genedlaethatí  y  dyfodol. 
Ac  fe  gydolygwyd  na  eltid  meddwl  am  well  tri  na'r  rhaj  ag  oedd  wedi 
bod  yn  oyflafareddu  yn  y  Deheadir,  seí  y  Barwn  BramweU,  Arglwydd 
Carlingíord,  a  Mr.  Muudèlla,-r-y  ddau  o&f  yn  yr  awdurdod  uehaf  yn 
y  Cynghor  Addysg,  ac  wedi  profi  yn  gyf eülion  tra  phur  i  Gymru. 
Awst  yr  31ain,  1883,  fe  wnaed  «301  hysbys  fod  y  tri  ooneddwr  wedi 
penderfynu  yn  unfrydol  yn  ffafr  Bangor. 

Gydag  achos  ag  yr  oedd  teimladau  y  genedl  mewn  parthynas  iddo 
mor  hynod  o  fyw,  fe  fuasai  yn  dra  rhyfedd  pe  na  fuatai  llawer  yn 
teimlo  yn  siomedig  wrth  yr  hyn  a  wnelsid  gyda  golwg  aruo,  a  than  eu 
siomedigaeth  eu  bod  yn  cael  eu  temtio  i  fod  yn  " farnwyr  meddyliau 
drwg."  Yr  oedd  llawer  ag  oedd  wedi  bod  yn  gweithio  yn  ffyddlawn 
gyda  Choleg  Aberystwyth,  yn  dra  anfoddlawn  iddo  beidio  cael  ei  gyd- 
nabod,  os  nad  fel  un  Coleg  Prifysgol  i  Gymru  oll,  eto  o  leiaf  fel  un  o 
ddau.  A  chan  na  ellid  meddwl  am  dano,  er  yn  y  Deheudir,  fel  Coleg 
i'r  Deheudir,  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  oeisio  profi  ei  fod  yn  y  Ue 
cymhwysaf  y  gellid  meddwl  am  dano  fel  Coleg  i'r  Gogledd,  Clywsom 
ymresymu  cywrain  ac  areithio  hyawdl  er  profi  f od  Aberystwyth  yn  f wy 
cyfleus  i'r  oll  o  Ogledd  Cymru  nag  un  man  yn  Ngogledd  Cymru.  Ond 
nid  oedd  unrhyw  gy wreinrwydd  na  hyawdledd  a  allasai  berswadio  y 
Gogleddwyr  i  gredu  peth  feUy,  ac  ar  egwyddor  y  dyfyniad  o  Matthew 
Arnold  a  argreffir  yn  Adroddiadau  Coleg  Aberystwyth — "  Os  oes  un 
peth  y  mae  fy  mhrofiad  tramor  wedi  fy  ngadael  i  yn  argyhoeddedig  o 
hono — ^mor  argyhoeddedig  ag  ydwyf  o'n  hangen  am  addysgiaeth  uwch- 
raidol — dyma  ydyw :  y  rhaid  i  ni  gymeryd  yr  addysgiaeth  yma  at  yr 
efrydwyr,  ac  nid  gobeithio  dwyn  yT  efrydwyr  at  yr  addysgiaeth," — fe 
deimlai  pobl  y  Gogledd  y  dylai  eu  Coleg  hwy  fod  yn  nês  atynt  nag 
Aberystwyth.  Ac  fe  farnai  y  Llywodraeth  hefyd  fod  ganddyüt  reswm 
digonol  dros  hyny.  Fe  lefarwyd  ac  fe  ysgrifenwyd  pethau  cryfion 
mewn  ffordd  o  gondemnio  y  Lly wodraeth  ám  hyn,  gan  ei  chyhuddo  o 
ddinystrio  y  Coleg  a  godasid  gan  zel  a  chariad  pobl  Cymru.  Mae  yn 
amlwg  nad  oedd  dinystrio  mewn  golwg  o  gwbl,  ond  rhoddi,  yn  Ue  un 
sefydüad  oedd  yn  ymladd  am  fodolaeth  dan  amgylchiadau  mor  anfan* 
teisiol,  ddau  Goleg,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  planu  yn  y  manau  mwyaf 
cyfieus  yn  nhrwcb  poblogaeth  dau  ben  y  dalaeth,  a  than  yr  amgylch- 
iadaü  mwyaf  manteisiol  i  gario  ymlaen  yn  Uwyddiannus  eu  gwaith 
mawr.  Yn  ddiweddarach  fe  feddyliwyd  am  ddadì  arall,  sef  fod  eisieu 
Coleg  Aberystwyth  i  ŵanolbarth  Cymru,  ac  fe  gaed  fod  ei  gyflenwad  o 
efrydwyr  o'r  dechreuad  wedi  dyfod  ymron  yn  gwbl  0  Sir  Aberteifi  a 
MÍdrWaUs,  ac  am  hyny  y  gellid  ei  gario  ymlaení  barhâu  fil  Coleg  i'r 
parthau  hyny,  heb  ymyraeth  â'r  gwledydd  oedd  yn  fwy  cyfleus  i 
Gaerdydd  a  Bangor.  Ar  bwys  y  ddadl  hon,  gyda'r  haelioni  mawr  a 
ddangosid  dros  ei  gario  ymlaen,  fe  gydsyniodd  y  Llywodraeth — ^yn 
ychwanegol  at  yr  oll  a  argymheUid  gan  y  Deparémental  Gvmmüte+~i 
roddi  £2500  yn  y  flwyddyn  am  bum'  mlynedd  tuag  at  Goleg  Aberys- 
twyth,  f  el  y  galler  gweled  hef yd  pa  un  a  ydyw  Oymru  yn  galw  am  drydydd 
Coleg.  A  da  iawn  oedd  genym  ddeaU  oddiwrth  areithiau  Mr.  Mundella 
yn  Mangor,  ac  wedi  hyny  ei  araeth  garedig  yn  Aberystwyth,  nad  ydy w 
efe  a'r  boneddigion  teilwng  eraiU  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  Lywodraeth 
ei  Mawrhydi  mewn  uq  modd  yn  oini  i  Aberyatwyth  ar  derfyn  y  puin' 


12  AGOBIAD    COLEG  GOGLEDD   CYMBÜ. 

mlynedd  ddyfod  ymlaen  i  wneyd  yn  dda  ei  hawl  i'r  un  swm  blynyddol 
â'r  Colegau  eraill,  ond  eu  bod  o  galon,  gan  faint  eu  hawydd  am  ddyrch- 
affad  ein  cenedl,  yn  dymuno  llwyddiant  y  cyfan.  Nid  oedd  yn  anna- 
turiol  ychwaith  i'r  rhai  oedd  wedi  rhoddi  eu  bryd  yn  gymaint  ar  gael 
Goleg  y  Gogledd  i'w  tref  neillduol  eu  hunain,  deimlo  yn  siomedig  fod 
dyfarniad  y  cyflafareddwyr  wedi  disgyn  ar  Fangor.  Ar  unrhyw  dir 
nid  oedd  fodd  i  ddwsin  o  fanau  beidio  a  chael  eu  siomi !  Ond  ar 
wahân  oddiwrth  bob  ystyriaethau  eraill,  ymha  rai,  a  dyweyd  y  lleiaf, 
nad  ydy w  Bangor  yn  ol  i'r  manau  mwyaf  dymunol,  pan  ystyrir  y  dan- 
gosid  ei  bod  o  fewn  dwy  awr  a  hanner  o  drafaelio  gyda  y  rheüffyrdd  i 
fwy  na  hanner  poblogaeth  Gogledd  Gymru,  nid  oedd  mewn  un  modd 
yn  ddyeithr  fod  boneddwyr  parchus  a  galluog  fel  y  cyflafareddwyr  yn 
cytuno  arni  fel  y  Ue  mwyaf  manteisiol  i  fod  yn  eisteddle  i  Goleg 
y  Gogledd.  Mae  yn  ddrwg  genym  fod  teimladau  chwerwon  wedi 
èu  dangos  yn  y  mater  yma,  ac  fod  drwg-dybiau  heb  rith  o  sail  iddynt 
wedi  eu  coleddu  am  ddylanwadau  annheg  yn  cael  eu  dwyn  ar  feddyliau 
y  cyflafareddwyr ;  ac  yn  arbenig  fod  y  gwŷr  anrhydeddus  hyny  eu 
hunain  wedi  derbyn  llythyTau  tra  angharedig  yn  eu  cyhuddo  o  bartîaeth, 
&c.  Ond  mae  yn  gysur  mawr  gweled  f od  pethau  yn  yr  ystyr  yma  yn 
iachâu  mor  hyfryd,  ac  fod  ein  cydwladwyr  yn  gyffredin  yn  gweled  nad 
oes,  wedi  y  cyfan,  gamgymeriad  mawr  wedi  ei  wneuthur.  Clywsom  ar 
un  adeg  daranau  mawrion  yn  llanw  yr  awyrgylch  ac  yn  ein  rhybuddio 
rhag  meddwl  y  telid  yr  addewidion  a  wnelsid  mor  haelfrydig  at  y 
Coleg,  gan  ei  fod  yn  dyfod  i  Fangor.  Ond  yr  atebiad  i  hyny  ydy w 
fod  eisoes,  yn  ystod  y  flwyddyn  gyntaf,  a  hyny  er  bod  o  dair  i  bum' 
mlynedd  yn  cael  eu  rhoddi  i  dalu  y  symiau  a  addewid,  tua  £23,000 
allan  o'r  cyfanswm  o  £33,000  a  addawyd,  wedi  dyfod  i  law.  Ac  fe 
bregethwyd  gydag  yni  a  dyhewyd  difesur,  gan  fod  y  Coleg  dan  gysgod 
yr  Eglwys  Gadeiriol,  ac  wrth  fur  Castell  y  Penrhyn,  y  byddai  o  angen- 
rheidrwydd  yn  sefydliad  Eglwysig  a  Thoryaidd.  Fe  ddysgid  pethau 
cyffelyb  hefyd  am  Goleg  Caerdydd,  gan  hòni  mai  yr  unig  ýmwared  i 
Ymneillduwyr  a  Ehyddfrydwyr  Cymru,  os  ydynt  am  wrthweithio  y 
dylanwadau  gwenwynig  yn  y  ddau  Goleg  newydd,  ydyw  cadw  ymlaen 
Goleg  Aberystwyth.  Mae  yn  dda  genym  fod  rhesymau  gwell  dros 
barhâu  yn  yr  ymdrech  i  gario  ymlaen  y  gwaith  da  a  wneir  yn  ein  Coleg 
rhagorol  yn  Aberystwyth.  Ond  am  y  dylanwadau  gwenwynig,  nid 
ydynt  yn  bod  ond  yn  nychymyg  y  rhai  sydd  yn  ceisio  ein  dychrynu,  os 
ydyw  yn  bosibl  eu  bod  yn  hanfodi  hyd  yn  nod  yn  y  diriogaeth  hono. 
Fel  y  dywedai  Arglwydd  Aberdâr  yn  y  cyfarfod  cyhoeddus  a  gynnal- 
iwyd  ynglŷn  â  chyfarfod  diweddaf  Cynghor  Coleg  Aberystwyth, 
(<Those  were  mere  idle  dreams,  idle  visions."  Am  Goleg  Bangor, 
nid  ydyw  yr  Esgob  yn  aelod  o  Lys  y  Llywodraethwyr  nac  o'r 
Cynghor;  nid  oedd  yr  un  Clerigwr  ychwaith  ar  y  Cynghor  ond  y 
diweddar  Ddeon ;  a  phan  aed  i  ethol  aelod  yn  ei  le  ef,  ni  feddyliwyd 
hyd  yn  nod  am  enwi  Clerigwr,  ond  fe  ddewiswyd,  ac  yn  dra  phriod- 
ol,  yr  ysgolhaig  gwych  a7r  athraw  da,  Mr.  Glynn  WiÚiams,  o  Ysgol 
y  Friars,  yr  hwn  sydd  yn  cynnrychioli  yr  Ysgolion  Gramadegol  a 
fyddant  yn  brif  feeders  y  Coleg.  Y  mae  y  Siarter  hefyd  yn  gwbl  an- 
enwadol ;  ac  ar  yr  un  dealltwriaeth  y  mae  grant  y  Lly wodraeth  yn  cael 
ei  roddi ;  heblaw  hyny  mae  mwyafrif  anf erth  y  Lly  wodraethwyr  yn 


AGOBIAD  COLEG    GOGI.EDD   07MBU.  18 

Ymneillduwyr  a  Rhyddfrydwyr ;  mae  yr  un  peth  f  w  ddyweyd  hefyd 
am  y  Cynghor;  ac  yn  ychwanegol  at  y  cwbl,  yr  ydym  yn  hyf  i 
ddyweyd  am  yr  Eglwyswyr  Toryaidd  parchus  sydd  ar  y  Cynghor,  nad 
oes  neb  yn  fwy  ffyddlawn  i  egwyddor  genedlaethol  y  sefydliad.  Ni 
fuasai  yn  ddichonadwy  i  Mr.  Miall  ei  hun  fod  yn  f wy  teg  a  diduedd, 
neu  yn  fwy  pur  i'r  dealltwriaeth  am  gýmeriad  anenwadol  y  Coleg,  na 
Chadeirydd  parchus  y  Cynghor,  y  Colonel  yr  Anrhydeddus  Sackville 
West  Ac  am  Arglwydd  Penrhyn,  er  nad  oes  unrhyw  gysylltiad  o 
gwbl  rhyngom  ni  â'r  pendefig  teilwng,  ac  nad  ydy w,  am  a  wyddom,  yn 
ein  hadwaen  oddiwrth  Adda,  eto  yr  ydym  yn  rhwym  o  ddyweyd  ei  fod 
wedi  ymddwyn  yn  yr  holl  helynt  yma  mewn  ffordd  a  ddylai  yn  sicr 
leddfu  ein  hammheuon,  ie,  yn  wir,  ennyn  ein  hedmygedd  a'n  diolch- 
garwch.  Fe  ẃyr  pawb  fod  ei  Arglwyddiaeth  yn  Geidwadwr  o  egwydd- 
or,  ac  yn  Eglwyswr  cydwybodol ;  ac  yn  y  cylchoedd  hyny  mae  ei  hael- 
ioni  trwy  y  blynyddoedd  wedi  bod  yn  dywysogaidd.  Ac  er  fod  ei 
garedigrwydd  ef  a'i  deulu  mewn  llawer  o  ffyrdd  eraill  wedi  bod  bob 
amser  yn  fawr,  eto  nid  ydym  yn  gwybod  iddo  o  gwbl  ddyfod  allan  mor 
amlwg  ag  yn  y  tro  hwn  fel  cymwynas wr  i'r  Cy mry  yn  ddiwahaniaeth.  Fe 
addawodd  £1000  at  y  Coleg,  ac  fe'u  haddawodd  i  Mr.  Eathbone,  gwr 
oedd  ychydig  cyn  hyny  wedi  ei  drechu  ef  a'i  blaid  mor  lwyr  yn  mrwydr 
f awr  yr  etholiad  ;  ac  ynglŷn  â'i  addewid,  fe  ychwanegodd  ammod  oedd 
yn  werth  llawer  mwy  na  £1000, — "os  cai  foddlonrwydd  y  dygid  ef 
ymlaen  yn  rhydd  oddiwrth  bob  gogwydd  politicaidd  ac  enwadol,  y 
byddai  yn  dda  ganddo  ei  gynnorthwyo,  ac  y  rhoddai  tuag  ato  yn  sicr 
ddim  llai  na  mil  o  bunnau."  Drachefn  fe  gyfarfyddodd  y  Cynghor  yn 
y  modd  mwyaf  rhesymol  a  charedig  gyda  gosod  y  Penrhyn  Arms  Hotél 
f el  cartref  i'r  Coleg  dros  dymmor ;  y  mae  hefyd  yn  rhoddi  dwý  ysgolor- 
iaeth  o  £50  bob  un ;  a  phan  ofynodd  y  Cynghor  a  fyddai  efe  cystal  â 
dyfod  ar  ddiwrnod  yr  agoriad  i  gyflwyno  yr  allwedd  yn  enw  y  Cynghor 
a'r  Llywodraethwyr  a  phobl  Gogledd  Cymru,  i  Lywydd  y  Coleg,  Iarll 
Powys,  f el  y  gallai  yn  ffurfiol  ei  agor,  anfonodd  ar  unwaith  i  ddiolch  am 
eu  teimlad  da  ac  i  ddyweyd  y  byddai  yn  hyfryd  ganddo  gydsynio  â'u 
cais,  ond  dan  yr  amgylchiadau — gan  gyfeirio  mae  yn  ddiau  at  farwol- 
aeth  ddiweddar  ei  fab — ei  fod  yn  gobeithio  na  ddysgwylient  ychwaneg 
oddiwrtho.  A  phan  oedd  yr  holl  Gynghor  yn  llawenhâu  wrth  glywed 
darllen  ei  lythyr,  ychwanegai  Col.  West  fod  Arglwydd  Penrhyn  hefyd  yn 
myned  i  roddi  agoriad  aur  i'r  perwyl,  o'r  fath  ag  a  roisid  i  Arglwydd 
Aberdâr  yn  Nghaerdydd.  A  hyn  oll  i  Goleg  ag  yr  addawodd  ac  y  talodd 
ei  £1000  tuag  ato,  ar  ol  cael  boddlonrwydd  ei  fod  i  fod  yn  rhydd  byth 
oddiwrth  bob  gogwydd  politicaidd  ac  enwadol !  Y  mae  cyfarfod 
teimladau  o'r  fath  yma  gydag  ammheuon  a  drwgdybiau  yn  ffolach  na 
lladd  y  lladdedigion,  ac  yn  dangos  ysbryd  nad  yw  yn  weddus  i  ni,  yn 
sicr,  jTnffrostio  ynddo.  Pan  y  mae  eisieu  ymladd,  a  phan  deimlwn  yn 
enwedig  fod  egwyddorion  mawrion  yn  y  chwareu,  gadewch  i  ni  ymladd 
fel  gwŷr,  a  dwyn  barn  ein  hegwyddorion  i  fuddugoliaeth ;  ond  pan 
mae  y  goncwest  wedi  ei  hennill,  a  phan  yn  y  mater  ardderchog  yma  o 
addysg  uwchraddol  y  mae  gwŷr  mwyaf  urddasol  ein  gwlad  yn  ein  cyf ar- 
fod,  a  hyny  ar  ein  tir  ni  ein  hunain  o  anenwadaeth  bur  a  digymysg,  wel, 
os  oes  gronyn  o  ŵreidd-dra  o  fewn  ein  natur,  gadewch  i  ni  eu  cyfarfod 
yn  barchus  a  charedig,  a  mawrhâu  eu  cynnorthwy  gwerthf awr  i  gario 
ymlaen  y  gwaith  da. 


14  AGORIAD  OOLBG  GOGLEDD  OYMBU. 

Ac  ni  ailasai  dim  ddangos  yn  f  wy  amlwg  y  teimladau  da  â  pha  raî  o 
bob  cyf  eiriad  y  croesawir  y  Goleg  na  helynt  f awr  adeg  ei  agoriad.  Fe 
dderbyniwyd  gwahoddiad  y  Cynghor  i  fod  yn  bresennol  ar  yr  achlysur 
gan  liaws  mawr  o  f aerod,  a  chynghorwyr,  a  gweinidogion,  a  lly  wyddion 
Colegau,  ac  athrawon — y  rhai  a  ddeuent  yno  301  eu  hurddwisgoedd 
dinesig  ac  athrofaol, — gyda  nifer  anferth  o  danysgrifwyr  ac  ewyliyswyp 
da.  Gwnelid  pwyllgor  y  parotoadau  i  fyny  0  is-bwyUgor  o  Gynghor  y 
Coleg,  un  arall  0  Gynghor  dinas  Bangor,  ac  un  arall  a  benodasid  gan 
gyfarfod  cyhoeddus  yn  Mangor,  ac  fe  addefir  y  buasai  yn  anhawdd  i'w 
drefniadau  fod  yn  well.  Yr  oedd  y  "Eeception  "  y  nos  Wener  flaen- 
orol  gan  y  Maer  a'i  foneddiges  (Major  a  Mrs.  Platt)  a  Chprfforiaeth 
Bangor,  yn  y  Masonic  Hall,  i'r  Cynghor  a'r  Llywodraethwyr  a'r  Pro- 
ffeswyr,  &c. — pob  boneddwr  i  ddyfod  â  boneddiges  gydag  ef — yn  beth 
gwych  dros  ben,  ac  yn  gyfleusdra  hynod  o  ddymunol  i  bobl,  heblaw 
mwynhâu  y  miwsig  a'r  refreshmeräs,  i  adnabod  a  mwynhàu  cymdeithas 
eu  güydd,  ac,  wrth  reswm,  i  gydlawenhâu  ar  yr  amgylchiad  dedwyddoagor 
y  Coleg.  Ac  am  yr  orymdaith  ddydd  Sadwrn,  ar  ol  Anerchiad  Agoriadol 
benigamp  y  Llywydd,  Iarll  Powys,  yn  y  Penrhyn  Hall, — nid  ydyw  yn 
ormod  dy weyd  ei  bod  yn  f awreddog.  Dywedir  ei  bod  tua  milldir  a  han- 
ner  o  hyd,  er  fod  y  dynion  yn  cerdded  ynddi  bob  yn  bedwar,  ac  fynychaf 
bob  yn  chwech.  Fe  allai  ambell  un  dybied  ei  f od  braidd  yn  blentynaidd 
i  gynifer  gerdded  o  amgylch  y  ddinas.     Digon  tebyg.     Ond  plant  ydym 

011,  er  fod  rhai  o  honom  yn  "  children  of  a  Targer  growth."  Ac  mae  yn 
anhawdd  meddwl  am  ddim  arall  a  roisai  y  f ath  gyfleusdra  i  gynif er  deimlo 
eu  bod  yn  cymeryd  rhan  yn  yr  amgylchiad  dyddorol  â  thrwy  ymuno  ar 
y  fath  ddiwrnod  hyfryd  mewn  gorymdaith  drefnus,  gyda  seindyrf  a 
banerau;  heblaw  fod  yr  olwg  arnynt  yn  peri  dyddordeb  neillduol  i 
filoedd  lawer  oedd  wedi  dyfod  ynghyd  0  bob  cẁr  ar  y  wlad  nad  oeddynt  yn 
cerdded  yn  yr  orymdaith.  Yr  oedd  pawb  yn  teimlo  fod  yr  amgylchiad 
yn  un  mawr ;  yr  oeddynt  yn  f alch  o  hono ;  ac  yr  oedd  yn  dda  gan- 
ddynt  oll  gael  cyfle  i  wneyd  eu  rhan  mewn  ffordd  o'i  "  ddathlu."  Yr 
oedd  Mr.  Mundella  newydd  gyrhaeddyd  0  Shefiield,  wedi  trafaelu  bron 
trwy  y  nos  er  bod  yn  bresennol,  ac  wrth  edrych  ar  yr  orymdaith  fawr 
0  ffenestr  ystafell  wely  yn  yr  Hotel,  a  gweled  dwfn  gariad  y  bobl  at  eu 
Coleg — Coleg  ag  yr  oedd  cynifer  o  honynt,  ac  mewn  ffordd  mor 
sylweddol,  wedi  gwneuthur  c^rmaint  erddo — yr  oedd  ei  galon,  fel  yr 
addefai  ef  ei  hun,  yn  dychlamu  gan  lawenydd.  Yr  ydoedd  y  processwn 
wedi  ei  drefnu  fel  y  canlyn : — 1.  Coast  Guards.  2.  Royal  Naval 
Yolunteers.  3.  Band.  4.  Menai  Society,  Medical  Association,  and 
University  Graduates.  5.  Clergy  and  Ministers.  6.  Representatives 
of  School  Boards.  7.  Masters  of  Grammar  and  Elementary  Schools. 
8.  Normal  Coliege  Students.  9.  Eepresentatives  of  Local  Boards  and 
Commissioners.  10.  Eepresentatives  of  Corporations, — Chester,  Os- 
westry,  Beaumaris,  Carnarvon,  Conway,  Denbigh,  Flint,  Llanidloes, 
Pwllheli,  Ruthin,  Ẅelshpool,  and  Wrexham.     11.  Bangor  City  Councü. 

12.  Mayor  of  Bangor,  High  Sheriff  of  Carnanronshire,  and  President  of 
Cardiff  and  Aberystwyth  Colleges  (Lord  Aberdare).  13.  Principab  of 
Liverpool,  Cardiff,  and  Aberystwyth  University  Colleges.  14.  Regis- 
trar.  15.  Treasurer.  16.  Vice-Presidents.  17.  President.  18.  Council 
of  North  Wales  University  CoUege.     19.  Prinoipal  and  Professora. 


▲0OBIAD   OOLEG    GOGLEDD  CYMBU.  13 

20.  Court  of  Governors.  21.  Band.  22.  Bodies  of  Subscribers,  Pen- 
rhyn  Quarrymen,*  Dinorwic  Quarrymen,  &c.  23.  Trades, — Printers, 
Millers  and  Bakers,  Tailors,  Saüors  and  Ship  Carpenters,  Port  Penrhyn 
and  Slateyard  Workmen,  Bootmakers  and  Curriers,  Joiners,  Builders 
and  Masons,  Cabmen.  24.  Tradesmen  and  general  Public.  25.  Bene* 
fit  Societies.  26.  Clio  Boys.  27.  Grammar  School  Boys.  28.  Ele- 
mentary  Schools. 

Am  resymau  amlwg,  a'r  rhai  hyny  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  gan  rai 
ag  y  mae  ambell  un  eto  yn  dra  pharod  i V  drwgdybio,  ni  threfnwyd  fod 
dim  gwasanaeth  crefyddol  arbenig  yn  cael  ei  gyflawni  ynglŷn  â'r 
amgylchiad,  er  mae  yn  ddiau  fod  teimladau  addolgar  yn  ymchwyddo 
mewn  aml  i  fynwes  wrth  ystyried  yr  hyn  oedd  yn  cymeryd  lle ;  ond 
wedi  cyrhaedd  y  Coleg,  pan  oedd  y  dorf  fawr  yn  ymgrynhoi  o  amgylch 
y  lle,  fe  darawodd  rhy wun  yr  Hen  Ganfed  ar 

PraÌ8e  God  from  whom  all  blesaings  flow, 

ac  fe  ymunodd  rhai  miloedd  gydag  ef  i'w  chanu ;  wedi  hyny  f e  ganwyd 
yr  un  modd  yn  Gymraeg, 

I  Dad  y  trugareddau  i  gyd. 

A  diammeu  fod  llawer  gweddi  yn  esgyn  i  fyny  ar  fod  y  Goruchaf  yn 
bendithio  yn  helaeth  y  gwaith  ag  oedd  y  diwrnod  hwnw,  a  than 
amgylchiadau  mor  addawol,  yn  cael  ei  ddechreu. 

Yr  oedd  seremoni  yr  agoriad  yn  weddus  a  hardd.  Yr  oedd  y  pen- 
defig  hybarch,  Arglwydd  Penrhyn,  wrth  y  drws  yn  aros  yr  orymdaith. 
Ar  ysgwâr  o  garped  oedd  ar  y  palmant  o  flaen  y  fynedfa,  safai  Llywydd 
neu  President  y  Coleg,  Iarll  Powys.  Ac  fel  Cadeirydd  y  Cynghor 
dywedai  Cól.  West,  mewn  llais  oedd  yn  glywadwy  i  nifer  mawr  o'r  rhai 
oedd  yn  bresennol,  fod  dwy  ddyledswydd  dra  phwysig,  yn  ychwanegol 
at  lawer  o  orchwylion  eraill,  wedi  eu  hymddiried  iddynt  fel  Cynghor 
gyda  golwg  ar  agor  y  Coleg.  Un  ydoedd  dewis  a  phenodi  y  fath 
Brif athraw  a  Phroffeswyr  ag  a  hawlient  ymddiried  y  wlad,  ac  a  sicrhäent 
lwyddiant  y  Coleg.  Y  dasg  arall — ac  nid  y  leiaf  dibwys — oedd  cael 
preswylfod  i'r  Coleg.  Diolch  i  berchenog  yr  adeilad  hono,  f e  alluogwyd 
y  Cynghor,  a  hyny  ar  y  fynyd  pan  oedd  arnynt  ei  eisieu,  i  sicrhâu  Ue 
ag  ydoedd,  o  leiaf,  os  yn  ddim  mwy  na  chyfleusdra  ar  y  pryd,  yn  eu 
galluogi  i  agor  y  Coleg  ar  unwaith.  Yr  oeddynt  wedi  gwneyd  eu  göreu 
gyda  golwg  ar  y  parotöadau  angenrheidiol,  ac  wedi  eu  galw  ynghyd  y 
diwrnod  hwnw  i  wneyd  yr  agoriad  ffurfiol.  Nid  oed4  yn  perthyn  iddo 
ef  i  siarad  am  waith  y  Coleg.  Yr  oedd  ganddo  argyhoeddiad  pur  gryf 
ei  hunan,  y  byddai  y  diwrnod  hwnw  ar  ba  un  yr  oeddynt  wedi  dyfod 
ynghyd,  yn  gyfnod  yn  hanes  Gogledd  Cymru.  Yr  oedd  un  ddyled- 
swydd  yn  gorphwys  arno  ef  y  pryd  hyny,  a  dyna  ydoedd,  yn  enw 
Cynghor  y  Coleg,  ac  yn  enw  pobl  Gogledd  Cymru,  ac  yn  enw  pobl  Sir 
Gaernarfon  â  pha  rai  yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  dros  gynifer  o  flynydd- 

*  Yr  oedd  baner  y  rhai  hyn,  "  Chwarelwyr  y  Penrhyn,  Meibion  Llaftir  ac  Addysg,' 
yn  peri  dyddordeb  neillduol  i  lawer  o'r  boneddigion.  Nifer  chwareiwyr  y  Penrhyn  yn  yr 
orymdaith  oedd  1100, 


16  AGORIAD  COLEG  GOGLEDD   CTMBÜ. 

oedd  wedi  cydfyw,  ac  yn  enw  dinaswyr  Bangor  y  rhai  oedd  mor  falch  o 
gael  y  Ooleg  i'w  plith,  i  ofyn  i  Arglwydd  Penrhyn  gyflawni  gweith- 
red  ynglýn  âg  agoriad  y  Coleg,  a  hyny  ydoedd  cyflwyno  agoriad  yr 
adeilad  i'r  Corff  Lly wodraethol,  ac  i'w  goaod  mewn  meddiant  o  hono. 
Mewn  atebiad  dy  wedai  ei  Arglwyddiaeth : — "  Fy  arglwyddi  a  bonedd- 
igion, — Yr  wyf  yn  credu  fod  y  rhan  fwyaf  o  honoch  yn  gwybod  am  yr 
amgylchiadau  a  gymerodd  le  yn  fy  nheulu  yn  ddiweddar  sydd  wedi  fy 
lluddias  i  fod  yn  bresennol  yn  y  gwahanol  gyfarfodydd  a  gynnaliwyd 
mewn  perthynas  i'r  Coleg.  Yr  oeddwn,  fodd  bynag,  yn  dymuno  bod 
yn  bresennol  yn  y  cyfarfod  yma  i  ddangos  y  perffaith  unfrydedd  sydd 
rhwng  pob  pleidiau  gyda  golwg  ar  ddewisiad  y  lle  hwn.  Nid  wyf  yn 
golygu  yr  adeilad,  ond  fod  Coleg  Gogledd  Cymru  wedi  ei  osod  yn 
nghymydogaeth  Bangor.  Mae  yn  ymddangos  fod  y  lle  yn  rhoddi 
boddlonrwydd  mawr  i  lawer,  ac  nid  oes  genyf  ond  gobeithio  y  parhâ  y 
Coleg  am  lawer  o  flynyddoedd  i  fod  yn  berffaith  lwyddiant.  Yn  awr, 
Arglwydd  Powys,  yr  wyf  yn  dymuno  eich  anrhegu  âg  agoriad  y  Coleg 
hwn,  yr  hwn,  fel  y  dy wedais  o'r  blaen,  a  fydd,  yr  wyf  yn  gobeithio,  yn 
llwyddiant  mawr."  Yna  estynai  iddo  yr  agoriad  aur,  yr  hwn  oedd 
wedi  ei  lunio  yn  hynod  o  gelfydd,  ac  wedi  ei  osod  mewn  case  morocco 
tra  hardd.  Derbynid  ef  gan  Arglwydd  Powys  gyda  moesgarwch  per- 
ffaith  gẃr  Uys,  ac  ar  ran  nid  yn  unig  y  Cynghor  a'r  Llywodraethwyr, 
ond  hefyd  y  tanysgrifwyr  a  chyfeillion  y  Coleg,  diolchai  i  Arglwydd 
Penrhyn  am  ei  bresennoldeb  y  diwrnod  hwnw.  Yr  oedd  yn  ddymunol 
meddwl  fod  ei  Arglwyddiaeth  wedi  bod  mor  dda  a  chymeryd  arno  y 
gorchwyl  o  drosglwyddo  y  diwrnod  hwnw  adeilad  y  Coleg,  nid  yn 
unig  o  herwydd  ei  haelioni  mawr  ef  tuag  ato,  ond  am  fod  yr  adeilad  ag 
yr  ydoedd  ei  Arglwyddiaeth  wedi  bod  mor  garedig  a'i  osod  at  eu 
gwasanaeth  yn  ymddangos  yn  un  ag  oedd  mor  hynod  o  gyfaddas  i 
hyrwyddo  ei  lwyddiant.  Yr  oedd  y  Coleg  yn  ddigon  agos  i'r  dref  i 
fod  yn  gyfleus  i'r  ysgolheigion,  ac  yr  ydoedd  yn  ddigon  neillduedig 
oddiwrth  y  tramwyfeydd  prysur  i  rwystro  i'w  hefrydiau  gael  eu  llesteirio 
gan  sŵn  masnach  a  thrafferthion.  Ac  fe  fyddai  y  gerddi  ymha  rai  y 
safai  yn  dra  dymunol  i'r  efrydwyr.  Fe  alluogai  efrydwyr  myfyrgar,  fel 
eu  rhagflaenwyr  yn  Athen,  i  grwydro  inter  Academi  sihas^  rhwng  Uwyni 
Academus.  Fe  fyddai  i'r  agoriad  ag  yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  wedi 
bod  mor  dirion  a'i  gyflwyno,  gobeithiai  efe,  agor  trysorfa  gwybodaeth  i 
lawer  o  genedlaethau  dyfodol.  Ac  yna,  nid  oedd  yn  aros  iddo  ef,  ar 
ran  athrawon  ac  ysgolheigion  y  Coleg  hwnw,  ond  offrwm  gweddi  at  yr 
Awenau  ar  iddynt  fod  yn  ffafriol  i'r  deml  newydd  hono  a  gyflwynid 
iddynt.  Unwaith  eto,  meddai,  yr  wyf  yn  diolch  i  chwi,  fy  Arglwydd. — 
Fel  y  gallesid  dysgwyí,  derbynid  sylwadau  y  naill  a'r  ílall  o'r  pendefig- 
ion  hyn  gyda  chymeradwyaeth  frwdfrydig.  Yna,  yn  nghanol  mawr 
f oddhâd  ar  ran  y  dorf,  a  cherddoriaeth  lawen  y  band,  tröwyd  jrr  agoriad 
aur  yn  y  clo,  ac  aeth  y  Llywydd  a  Uiaws  gydag  ef  i  mewn  i'r  adeilad. 

Nid  drwg  troi  Hotels  yn  Golegau!  Ac  y  mae  yr  adeilad  yma, 
gyda'r  cyfnewidiadau  ag  yr  oedd  yn  rhaid  eu  gwneyd  arni,  yn  troi  allan 
yn  llawer  mwy  cyfleus  nag  y  dysgwylid.  Y  mae  yn  yr  adeilad  ei  hun- 
an,  heblaw  llawer  o  ystafelloedd  eraill  sydd  yn  angenrheidiol  y  naill 
ffordd  neu  y  Uall  at  wasanaeth  y  Coleg,  chwech  o  ddarlith-ystafelloedd 
ag  y  byddai  yn  anhawdd  cael  rhai  mwy  cyfleus  a  dymunol,  heblaw  fod 


AG0RÎAD   COLÊO   GOGLBDD   GTMBÜ.  1? 

dwy  eraill  at  Chemistry  a  Physics,  gyda  laboratories  a  chyfleusderau,  301 
cael  eu  hychwanegu  lle  yr  oedd  yr  ystablau,  &c,  ynglŷo  â'r  HoteL 
Ychwanegir  un  arall  hefyd  at  Biology.  Nid  ydyw  yn  debyg  y  bydd  y 
draul  ynglŷn  â'r  adeiladau — heb  son  am  ddodrefn  a  llyfrau  ac  apparatus 
— yn  f wy  na  £3000.  Mae  y  lle  i'w  gael  am  yr  ardreth  rhesymol  o 
JB200  yn  y  flwyddyn,  ar  brydles  o  un  mlynedd  ar  hugain,  yr  hon  a 
derfyna,  os  dewisir,  ar  bedair  blynedd  ar  ddeg,  neu  saith  mlynedd. 
Ond  yn  ol  dim  sydd  yn  ymddangos  yn  bresennol,  fe  fyddai  yn  anhawdd 
i'r  Coleg  wneyd  yn  well  na  chartrefu  yn  y  Ue,  ac  felly  yn  lle  gosod  yr 
arian  mewn  coed  a  cheryg,  gael  eu  gwasanaeth  at  feithrin  a  dwyn 
ymlaen  y  sefydliad. 

Ar  ol  yr  agoriad,  yr  oedd  luncheon  wedi  ei  arlwyo  yn  y  Coleg,  ac 
eisteddodd  tua  500  o'r  rhai  ag  oedd  yn  flaenorol  wedi  cymeryd  tocynau, 
heblaw  ymwelwyr  gwahoddedig,  i'w  fwynhâu.  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn 
gyfleusdra  rhagorol  i  gyfeillion  y  Coleg  o  wahanol  ranau  Gwynedd 
ddyf od  i  adnabod  eu  gilydd  a  chyfnewid  teimladau  da.  Ar  ol  y  luncheon, 
yr  oedd  wrth  reswm  y  Uwncdestunau  arferol,  y  rhai  a  yfid,  mae  yn  dda 
genym  ychwanegu,  yn  helaeth  iawn  mewn  dwfr  glân.  Traddodwyd 
amry w  areithiau  rhagorol  ar  yr  achlysur,  ac  mae  yn  hyfryd  genym  yn 
arbenig  alw  sylw  at  araeth  dra  phwysig  a  draddodwyd  gan  Is-ly wydd  y 
Cynghor,  Mr.  Mundella.  Fe  ofynasid  iddo  ef  gynnyg,  "Llwyddiant 
Coleg  G-ogledd  Cymru."  Dywedai  nad  allai  ymfFrostio  ei  fod  yn 
Gymro,  er  na  allai  ddyweyd  ei  fod  yn  gwbl  rydd  oddiwrth  waed  Cym- 
reig ;  ond  nid  oedd  y  diwrnod  hwnw  un  dyn  yn  Nghymru  oedd  yn  fwy 
o  ddifrif  yn  dymuno  llwyddiant  y  Coleg  nag  efe.  Os  oedd  unrhyw 
ddiffyg  yn  y  boddlonrwydd  a  deimlai  wrth  sefyll  yn  eu  plith,  yr  ydoedd 
am  na  allai  eu  llongyfarch  am  fod  trefniadau  addysgawl  y  Dywysogaeth 
eto  yn  gyflawn.  Os  oedd  un  peth  mwy  na'i  gilydd  ag  yr  oedd  Iarll 
Spencer  ac  yntau  wedi  gosod  eu  calon  arno  pan  gymerasant  swydd, 
dyna  ydoedd,  eu  bod  yn  gwneyd  yn  y  gongl  hono  0  Brydain  Fawr  gyn- 
llun,  gynllun  cyflawn,  0  drefniad  addysgawl,  a  fuasai  yn  deilwng  o'i 
ddilyn  gan  y  genedl  Seisonig  fawr.  Sut  bynag,  yr  oedd  pedair  blynedd 
mewn  swydd  wedi  ei  ddysgu  fod  yn  rhaid  iddo  "ddysgu  llafurio  a 
dysgwyl."  Ond  yr  oedd  boddlonrwydd  mawr  mewn  teimlo  y  diwrnod 
hwnw,  er  nad  oedd  ond  prin  bedair  blynedd  er  pan  roddasid  y  com- 
misiwn  dan  ba  un  yr  oedd  ei  gyfaill  urddasol,  Arglwydd  Aberdâr,  a'i 
gydlafurwyr  wedi  dechreu  eu  hymchwiliad,  ac  nad  ydoedd  ond  prin  dair 
blynedd  er  pan  adawsai  eu  hadroddiad  ddwylaw  yr  argraffydd,  eu  bod 
wedi  gallu  gwneyd  hyd  yn  nod  gymaint ;  f od  ganddynt  un  Coleg  yn 
Neheudir  Cymru  ydoedd  wedi  bod  ar  lawn  waith,  a  chyda  llwyddiant 
mawr,  am  dros  flwyddyn ;  eu  bod  y  diwrnod  hwnw  yn  cael  y  fantais  o 
agor  Coleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru  dan  amgylchiadau  mor  addawol 
am  ei  ddyfodol;  ac  fod  y  Coleg  cyntaf  o'r  cwbl,  Aberystwyth,  yn  para  i 
lwyddo,  ogylch  yr  hwn  yr  oedd  serchiadau  y  Cymry  yn  glymedig,  ac  mewn 
cysylltiad  â  pha  un  y  dylai  fod  cofion  tra  serchog  a'r  teimladau  caredicaf 
ar  ran  y  chwaer  golegau.  Yr  oedd  yn  foddhäol  fod  y  tri  y  pryd  hyny 
wedi  eu  sefydlu  ar  sylfaen  dda.  Ond  nid  oedd  y  gwaith  wedi  bod  yn 
hawdd,  a  thybiai  f od  y  Cymry  i'w  llongyf arch  ar  y  mesur  0  lwyddiant  oedd 
wedi  dilyn  eu  hapeliadau  at  y  Cynghor  Addysg.  Pan  osododd  Arglwydd 
Aberdâr  ei  adroddiad  o  flaen  y  Cyfrin-Gynghor,  ac  y  canfyddodd  ef  ei 


18  AGOBIAD  OOLEG  GOOLBDD  CYMRÜ. 

fod  yn  argymhell  graìU  at  ddau  Goleg  o  £8000,  yr  oedd  ei  galon  yn 
suddo  gan  ddychryn.     Sut  bynag  dynesodd  yn  hyf  at  y  Trysorlys,  er  yn 
cyffesu  wrth  rai  o'i  gyfeillion  ei  fod  yn  dra  ammheus  am  y  canlyniad. 
Ond  dywedai  rhai  Cymry  zelog  a  brwdfrydig,  a  chyfeillion  addysg 
hefyd,  "  Cymerwch  a  ellwch  gael.     Os  na  ellwch  gael  £8000,  cymerwch 
£6000 ;  os  na  ellwch  gael  £6000,  cymerwch  £5000."    Nid  oedd  yn 
sicr  nad  oedd  rhai  yn  myned  ychydig  yn  îs.     Dywedai  yr  ystori  y  pryd 
hyny  ar  ol  yr  achlysur ;  fe  allai  pe  yr  adroddasai  yn  ffyddlawn  i'r  Trysor- 
lys  ar  y  pryd  yr  hyn  a  ddywedasid  wrtho,  na  f uasent  wedi  cael  hanner 
yr  hyn  a  gawsent     Yr  oedd  Cerberus  y  Trysorlys  yn  sefyll  yn  effro  ar 
wyliadwriaeth,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  addef  f  od  rhesymau  nerthol  iawn 
yn  cael  eu  defnyddio  yn  erbyn  y  ceisiadau  a  wnelai ;  ond  fe'i  cef nogid 
yn  dda  gan  Arglwydd  Spencer,  ac  wedi  hyny  gan  Arglwydd  Carlingford, 
a  chan  yr  Aelodau  Cymreig  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  ;  ac  uwchlaw  y  cwbl — 
ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ei  ddyweyd  i  f od  yn  gyfiawn — yr  oedd  y 
mesur  o  lwyddiant,a  ddilynasai  ei  gais  yn  ddyledus  yn  benaf  i'r  serch 
trwyadl  at  y  Cymry,  y  gwerthfawrogiad  o'r  cymeriad  Cymreig,  a'r  cyd- 
ymdeimlad  âg  ymestyniadau  meddyliol  pobl  Cymru  a  deimlid  gan  y 
Prif  Weinidog.     Efe  ydoedd  ei  lŷs  eithaf  o  apêl.     Efe  a  roddes  y 
dyfarniad  terfynol ;  a  phan  gyflwynai  efe  ei  archebion  i  un  o  weision 
enwog  y  Trysorlys,  sydd  yn  edrych  yn  dda  ar  ol  buddiannau  y  cyhoedd 
Prydeinig,   fe  ddywedai,    "Ar  fy  ngair,  yr  wyf  yn  credu  ei  fod  yn 
hanner  Cymro."      Yr  oedd  eu   Colegau  erbyn  hyn  ganddynt.      Yr 
oeddynt  wedi  gwneyd  dechreuad  ardderchog,  a  llongyfarchai  Gaerdydd 
ar  eu  Prifathraw  rhagorol  a  ladratasent  oddiwrthynt  hwy  yn  Sheffield. 
Yr  oedd  yn  ddyrnod  chwerw  iddo  ef  argymhell  i  Gaerdydd  y  goreu  ag 
oedd  erioed  wedi  llywyddu  Coleg  ei  etholiadaeth  ef  ei  hun.     Llongyf- 
archai  hefyd  Goleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru  ar  y  swyddogaeth  dra 
dysglaer  â  pha  un  y  cychwynai.     Ni  chlywsai  ond  un  farn  ar  y  cwest- 
iwn  hwnw,  ac  oddiwrth  wŷr  oeddynt  alluog  i  ffurfio  barn — oddiwrth 
Feistriaid  a  Llywyddion  Colegau  Ehydychain,  Caergrawnt,  a  Glasgow — 
f  od  Coleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru  yn  cychwyn  gyda  swyddogaeth  o  allu 
a  dysgleirdeb  neillduol.     Yr  oedd  y  dechreu  rhagorol  yn  ddyledus,  yn 
y  lle  cyntaf,  ni  ddylid  byth  anghofio,  i'r  ymdrechion  a  ddechreuodd 

Eobl  Cymru  at  sefydlu  y  Coleg  yn  Aberystwyth  yn  1854.  Yr  oedd 
wnw  mewn  gwirionedd  yn  symudiad  cenedlaethol.  Fod  100,000  o 
danysgrifiadau  dan  2s.  6c.  y  pen  wedi  dyfod  at  y  Coleg ;  ei  fod  wedi  ei 
gynnal,  a  siarad  felly,  i  raddau  tra  mawr  trwy  roddion  bychain  y 
dosbarthiadau  tlotaf  o'r  bobl,  trwy  roddion  mewn  eglwysydd  a  chapeli, 
a  thrwy  gasgliadau  o  ddrws  i  ddrws,  ac  fod  y  Coleg  wedi  ei  sefydlu 
felly  er  ys  cymaint  o  amser,  yr  ydoedd  yn  anrhydedd  tragywyddol  i 
bobl  Cymru.  Ond  yr  oeddynt  yn  ddyledus  am  eu  sefyllfa  y  pryd  hyny 
i  fesur  helaeth  iawn  i  ychydig  foneddwyr,  rhai  o  ba  rai  oeddynt  yn 
bresennol  ar  y  pryd,  ac  a  haeddent  fyw  yn  eu  hadgof  diolchus.  Yr 
oedd  Arglwydd  Aberdâr  a'r  pum'  boneddwr  oedd  gydag  ef  yn  teilyngu 
diolchgarwch  goreu  eu  cydwladwyr,  a  thybiai  y  dylai,  fe  allai,  ddy weyd, 
wrth  fyned  heibio,  ei  fod  yn  credu  ddarfod  i'w  hadroddiad  roddi  y  fath 
ysgogiad  addysgawl  i'r  Dywysogaeth  na  phrofasai  erioed  o'r  blaen,  a'r 
fath,  gobeithiai  ef,  na  wellhâi  byth  o  hono.  Yna  crybwyllai  ffyddlon- 
deb  amryw  o'r  Aelodau  Cymreig,   a  dywedai  ei  fod  yn  teimlo 


AGORIAD   COLEO    GOGLEDD    CYMBÜ.  19 

meddyliai  y  teimlai  yr  Arglwydd  Lywydd,  fod  yn  rhaid  iddynt,  nid  yn 
unig  er  mwyn  addysg,  ond  er  mwyn  eu  heddwch  a'u  hamdden  eu 
hunain,  gyfarfod  ceisiadau  rhesymol  y  Cymry.  Cyfeiriai  yn  barchus  a 
thyner  at  y  diweddar  Ddeon.  Wedi  cael  pethau  i'r  f ath  drefn,  hyderai 
na  fyddai  yr  hyn  a  ddangosid  yn  dòn  o  frwdfrydedd  a  elai  heibio,  ond 
yn  rhywbeth  a  elai  ymlaen  o  fach  i  f wy,  nes  y  byddai  trysordy  gwybod- 
aeth  wedi  ei  agor  i  holl  bobl  Cymru.  Wrth  reswm  fe  ddibynai 
cymeriad  y  sefydliad  yn  helaeth  iawn  ar  gymeriad  yr  ysgolion  o  ba  rai 
y  derbyniai  ei  gyflenwadau,  ac  fe  ddibynai  hyny  ar  zel  a  charìad  pobi 
Cymry  at  addysg.  Yr  oedd  ganddynt  gyfundrefn  ardderchog  a 
addysg  elfenol,  yr  hon  oedd  yn  cynnyddu  yn  rhyfeddol,  ac  yn  gwella 
bob  blwyddyn.  Ond  yr  oedd  rhai  manau  tywyll  eto  yn  aros,  ac 
eisieu  eu  deffro.  Cofiai  fod  Arglwydd  Aberdâr,  yn  agos  i  ugain 
mlynedd  yn  ol,  wrth  wneyd  apêl  ardderchog  at  Dŷ  y  Cyffredin  yn 
ffafr  mesur  a  ddygid  i  fewn  y  pryd  hyny  gan  Mr.  Forster,  yn  dyfynu  o 
araeth  gan  Arglwydd  Macaulay  i  ddangos  beth  a  wnaethai  addysg  i'r 
Ysgotiaid.  Ofnai  nad  ydoedd  yn  ddigon  dealledig  gymaint  mewn 
gwirionedd  oedd  Scotland  wedi  ennill  trwy  ei  chyf  undref  n  genedlaethol 
o  addysg.  A  rhoddi  o'r  neilldu,  yr  hyn  nad  allent  ei  roddi  o'r  neilldu, 
ond  am  y  fynyd, — a  rhoddi  o'r  neilldu  holl  fanteision  diwylliad,  yr  holl 
hyfrydwch  a  roddai  i  gartrof,  i  fywyd  un  ac  iV  hamdden,  mewn 
cariad  at  brydferthwch  ac  at  wirionedd,  a'r  ymwneyd  â  llenyddiaeth, 
yr  hyfrytaf  o  bob  ymwneyd  â  pha  un  y  gall  dynolryw  gael  eu  ben- 
dithio — fe  ddywedai,  hyd  yn  nod  a  chymeryd  gwedd  faterol  ar  y  peth, 
fod  Scotland  yn  fwy  dyledus  iV  chyf andrefn  addysgawl  nag  i  ddim 
arall  yn  y  byd.  Yn  niwedd  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg,  yr  oedd  oi 
thlodi  gytnaint  yn  fwy  na  dim  a  brofasent  hwy  yn  Nghymru 
yn  ystod  y  ganrif  hon  ag  oedd  ei  chyfoeth  y  dydd  hwnw  yn  fwy  na'r 
eiddynt  hwy.  Yr  ydoedd  yn  un  o'r  cenedloedd  tlotaf  yn  y  byd.  Fe 
sicrheir  ar  brofion  diymwad  fod  y  bummed  ran  o'i  holl  boblogaeth  yn 
gardotwyr  o  ddrws  i  ddrws — cardotwyr  o  ddosbarth  garw,  gydag 
arferion  yspeiliol,  a  chynnygiai  un  o'r  gwladweinwyr  mwyaf  dyn- 
garol  fod  triniaeth  caethion  India'r  Gorllewin  yn  cael  ei  chymhwyso 
atynt ;  f od  y  gadwyn  a'r  filangell  yn  cael  eu  defnyddio  at  lawer  iawn 
o'i  gydwladwyr  i  wneyd  iddynt  weithio.  Fe  lwyddodd  cynghorion 
gwell.  Sefydlasant  gyfundrefn — cyfundrefn  ardderchog — o  addysg 
genedlaethol.  A  beth  fu  y  canlyniad?  Yr  oedd  Scotland,  oedd.yn 
watwaredd  a  dirmyg  Lloegr  yn  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg,  yn  cael 
cenfigenu  wrthi,  nid  yn  unig  gan  Loegr,  ond  gan  yr  holl  fya,  yn  y 
ddeunawfed  ganrif ;  s!r  dydd  hwnw,  mewn  cymhariaeth  i'w  nifer,  yr 
ydoedd  yn  llanw  y  lle  blaenaf  yn  yr  Ymherodraeth  Brydeinig.  Ẅel, 
fe  ganfyddai  efe  lawer  iawn  o'r  ysbryd  Ysgotig  yn  Nghymru.  Yr  oedd 
wedi  gweled  llawer  iawn  a  alwai  allan  ei  edmygedd,  ac  a  ymddangosai 
iddo  ef  yn  addaw,  gyda  chyfundrefn  dda  o  addysg,  am  yr  hyn  a 
wnaethai  Scotland  na  fethai  Cymru  a'i  wneyd.  Canmolai  ymdrechion 
Chwarelwyr  y  Penrhyn,  a  chyfeiriai  at  niferoedd  o  engreifftiau  a 
ddygasid  o7i  flaen  o  ddynion  a  gyrhaeddasent  wir  enwogrwydd  yn 
Nghymru,  a'u  henwogasent  eu  hunain  yn  y  Prifysgolion  Seisonig,  oedd- 
ent  y  pryd  hyny  ymysg  eu  hysgolheigion  goreu  a  mwyaf  addawol,  ond  a 
ddechreuasent  yn  rhengau  isaf  by  wyd,  oeddent  wedi  cynnilo,  a  dyoddef 


20  AGORIAD    COLEÖ    GOGLEDD    OYIÍRÜ. 

eisieu,  a  gweithio  fel  y  gallent  gyrhaedd  gwybodaeth.  Dyna  yr  ysbryd 
oedd  arnynt  eisieu.  Hyderai  y  byddai  i'r  Coleg  hwn  a'r  Colegau  eraill 
gael  eu  gwneyd  yn  gyrhaeddadwy  i'r  rhai  tlotaf,  os  oedd  Duw  wedi  eu 
cynnysgaeddu  â  galluoedd  uwchraddol.  Hyderai  y  byddai  ganddynt  ryw- 
beth  f el  yr  ysbryd  Spartaidd  a'r  fy woliaeth  Spartaidd,  f el  y  delai  dyn- 
ion  yno,  fel  y  delent  yn  Scotland — dynion  a  weithient  hanner  y 
flwyddyn  â'u  dwylaw  ac  a  astudient  hanner  y  flwyddyn  â'u  penau  i 
ennill  gwybodaeth ;  a  hyderai  y  ceid  dynion  a  ddelent  i  Brifysgol  y 
Gogledd  a  fyddent  foddlawn  i  ddyf od  gyda  y  gasgen  o  flawd  ac  ychydig 
benwaig,  fel  y  gwnelai  yT  Ysgotiaid,  ac  ymladd  y  frwydr  drwodd ; 
hyd  yn  nod  glanhâu  esgidiau  os  rhaid,  fel  y  gallent  ennill  goleuni  eur- 
aidd  gwybodaeth.  Cjrfeiriai  at  yr  ymdrechion  mawrion  a  welsai  yn 
cael  eu  gwneyd  gan  bobl  Switzerland  er  sicrhâu  addysg  i'w  plant ;  er 
nad  oeddynt  yn  cael  dim  grants  gan  y  Llywodraeth,  ond  yn  ymddibynu 
yn  gwbl  ar  eu  trethi  eù  hunain ;  eto  yr  oedd*  yr  holl  addysg  yno,  o'r 
ysgol  elfenol  i'r  brifysgol,  yn  gwbl  rydd.  Am  Gymru,  yr  oeddynt 
wedi  sefydlu  tri  o  Golegau.  Dywedai  rhai  y  deuai  dau  o  honynt  i 
ddiwedd  drwg  ;  dy  wedai  rhai  y  delai  yr  holl  dri.  Yr  oedd  efe  wedi 
gwneyd  rhai  cyfrifiadau,  ac  os  oedd  yn  Nghymru  hanner  y  zel  oedd  yn 
Scotland,  yn  lle  bod  y  tri  yn  dyfod  i  ddiwedd  drwg,  fe  fyddai  iddynt 
fwy  na  dyblu  a  threblu  eu  nifer  presennol  o  efrydwyr.  Yr  oedd  gan 
Scotland  6000  o  efrydwyr  yn  ei  Phrifysgolion.  Yr  oedd  Cymru  y 
drydedd  ran  o  faintioli  Scotland,  dywedid  wrtho  ef  ei  bod  yn  hanner. 
Fe  ddylai  fod  ganddynt,  gyda'u  zel,  yn  agos  i  3000  o  efrydwyr. 
Tybiai  fod  gandaynt  y  dydd  hwnw  bum'  gwaith  y  nifer  oedd  ganddynt 
dair  blynedd  yn  ol,  ac  yr  oedd  ganddynt  ychydig  ychwaneg  na  300 ; 
felly  yr  oedd  lle  iddynt  dyfu.  Pan  ystyriai  fod  ymhob  tref  German- 
aidd  fanteision  addysgawl,  fod  40,000  o  efrydwyr  yn  y  Prifysgolion 
Germanaidd,  a  phan  welai  yr  angen  oedd  i  ddyrchafu  eu  holl  bobl- 
ogaeth  a  rhoddi  iddynt  y  wybodaeth  oreu,  yr  arfogaeth  feddyliol  oreu 
â  pha  un  y  gellid  eu  harfogi  i  frwydr  bywyd,  fe  gredai  na  fyddai 
Cymru,  gyda'i  chariad  at  farddoniaeth,  ei  cbariad  at  gerddoriaeth,  ei 
chariad  at  areithyddiaeth,  ei  chariad  at  ddysgeidiaeth,  yn  ol  i  Scotland, 
neu  i  unrhyw  wlad.  Yr  oedd  Cymru  y  pryd  hyny  ar  yr  iawn  ffordd  i 
lwyddiant.  Hyderai  y  byddai  ei  ffawd  dda  ef  yn  fuan  i  gario  y  Mesur 
Addysg  Ganolraddol.  Yr  oedd  wedi  ei  argraffu  er  ys  llawer  o  amser ; 
dygai  ar  ei  gefn  enwau  dau  o  aelodau  C^rmreig — Mr.  Osborne  Morgan 
ao  Arglwydd  Richard  Grosvenor.  Credai  y  cai  gefnogaeth  unfrydol 
aelodau  Cymreig  Tŷ  y  Cyffredin,  a  hyderai  pan  ddelai  i  gael  ei  osod 
mewn  gweithrediad,  y  gwnaent  â'r  mesur  hwnw  fel  y  gobeithiai  y 
gwnaent  â'u  Coleg — gadael  i  bob  eiddigeddau,  drwg-dybiau,  a  dygasedd 
lleol  farw  allan.  Yn  ystod  y  tair  blynedd  diweddaf  yr  oedd  efe  wedi 
cael  rhai  profiadau  chwerwon  ar  y  pwynt  hwnw  o  eiddigeddau  Ueol  yn 
Nghymru.  Yr  ydoedd  wedi  cael  rhywbeth  i'w  wneyd  i  beri  i  bobl 
gredu  nad  oeddynt  yn  cymeryd  y  Colegau  i'r  manau  na  ddylasent. 
Yr  ydoedd  yn  uchelgais  pur  naturiol  a  gonest  i  bob  tref  yn  Ngogledd 
Cymru  ddymuno  y  Coleg,  a  gallai  sicrhâu  ei  wrandäwyr  nad  oeddynt 
nwy>  y  toi  chyflafareddwr — Arglwydd  Bramwell,  Arglwydd  Carling- 
ford,  ac  yntau — yn  cael  eu  harwain  gan  un  cymhelliad  arall  wrth  osod 
y  Coleg  hwnw  yn  Mangor  a'r  llall  yn  Nghaerdydd,  ond  gwneyd  yr  hyn  a 


AGOBIAD   OOLEG    GOGLEDD   GYMRU.  21 

gredent  hwy  a  fyddai  er  y  manteision  goreu  i  Gymru.  Hyderai 
y  byddai  pob  sectau  a  chredöau,  pob  pleidiau  a  lliwiau,  yn  cydweith- 
redu  yn  galonog  er  sylweddoli  y  llwnc-destun  oedd  ganddo  i'w  gynnyg 
iddynt,  "  Llwyddiant  i  Goleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru." 

Prin  y  mae  eisieu  dyweyd  y  gwrandewid  yr  araeth  ragorol  o  ba  un 
y  rhoddasom  y  crynodeb  uchod  gyda  mawr  gymeradwyaeth,  a  theimlai 
yr  holl  gynnulliad  parchus  ddwfn  ddiolchgarwch  r  Mr.  Mundella  am 
wneyd  y  fath  ymdrech  i  fod  yn  bresennol,  am  ei  anerchiad  gwerthfawr, 
ac  am  yr  holl  ffyddlondeb  caredig  a  ddangosodd  i'n  cenedl  er  pan  y 
mae  yn  ei  sefyllfa  bwysig  f el,  mewn  gwirionedd,  ein  Gweinidog  Addysg. 
Traddododd  araeth  gref  a  chynhes  drachef n  yn  y  cyf arf od  a  gynnelid 
dri  o'r  gloch  yn  y  SÍcating  RinJc,  dan  lywyddiaeth  Arglwydd  Aberdâr, 
lle  yr  oedd  lliaws  yn  bresennol  nad  oeddent  yn  y  cynnulliad  yn  y 
Coleg.  Dywedai  Mr.  Mundella  wrth  gydnabod  llafur  Arglwydd  Aber- 
dâr  a'i  gymdeithion,  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  ei  oreu  i  gario  allan  eu 
hadroddiad,  ac  mewn  rhai  ystyriaethau  f od  y  Lly wodraeth  wedi  myned 
tu  hwnt  iddo.  Tybiai  y  buasai  Arglwydd  Aberdâr  a'r  cyfeillion  eraill 
yn  synu  yn  f awr  iawn  pe  dy wedasid  wrthynt  dair  blynedd  yn  ol  y 
byddai,  yn  niwedd  1884,  dri  o  Golegau  mewn  gweithrediad,  yn  derbyn 
grants  o  dros  £10,000  yn  y  flwyddyn.  Dangosai  yn  amlwg  hefyd  fod 
y  Lly wodraeth  yn  benderfynol  o  gario  allan  awgrymiadau  yr  adroddiad 
gydag  Addysg  Ganolraddol,  gan  roddi  ar  ddeall — gyda'r  ymdrechion 
Ueol,  a  gwell  hwsmonaeth  ar  y  gwaddoliadau,  a'r  cynnorthwy  a  ellid 
ddysgwyl  oddiwrth  y  Lly wodraeth — na  fyddai  raid  fod  dim  diffyg  yn 
ein  hardaloedd  am  gyflenwad  digonol  o  addysg  dda  i  lanw  yr  adwy 
rhwng  yr  ysgolion  elfenol  a'r  Colegau.  Ac  ar  ol  yr  hyn  a  ddywedasai, 
golygai  y  byddai  yn  anmhosibl  i  unrhyw  Lywodraeth  a  allai  ddilyn 
yr  un  bresennol  oedi  yn  hir  weithiad  allan  yr  egwyddorion  hyny.  Yn 
y  ddau  gynnulliad  y  cyfeiriwn  atynt,  fe  draddodwyd  areithiau  gwych 
gan  amryw  foneddigion  eraill,  ond  yn  naturiol  fe  delid  sylw  arbenig  i 
bob  gair  a  ddeuai  o  enau  y  Gweinidog  urddasol  sydd  eisoes  wedi  profi 
ei  hun  yn  gyfaill  mor  ffyddlawn  i'n  cenedl,  ac  sydd  wedi  gosod  ei  fryd 
mor  lwyr,  fel  y  dy wedai  efe  ei  hun,  ar  wneyd  ein  cyf undrefn  Gymreig 
o  addysg  yn  gynÜun  i  Loegr  oll.  Nid  oedd  angen  iddo  ddyweyd  ei 
fod  yn  "  caru  ein  cenedl  ni ; "  mewn  parch  a  chariad  atom  nid  all  fod 
yn  ol  i  Mr.  Gladstone  ei  hunan :  ac  mae  yn  amlwg  fod  y  teimladau 
hyny  yn  ei  fynwes  wedi  cael  eu  fiFurfio  a'u  meithrin,  nid  gan  ffansi  i 
noddi  poblach  ddiniwed  ag  y  cydnabyddir  yn  lled  gyffredin  nad  ydynt 
hyd  yma  wedi  cael  eu  hiawnderau,  ond  gan  edmygedd  anrhydeddus 
o'n  hymdrechion  digyffelyb  er  sicrhâu  hunan-ddiwylliad,  a'r  llawenydd 
o  gael  cydweithrediad  pobl  sydd  â'u  holl  galon  o  blaid  addysg  er 
sefydlu  trefniad  a  fydd  yn  ideal  i7r  deyrnas  olL  Ac  yr  oedd 
ei  deimlad  da  yn  cael  ei  ddangos  yn  amlwg  yn  ei  waith  y  tro 
hwn  hefyd,  er  mor  fyr  oedd  ei  arosiad  yn  y  gymydogaeth,  yn  mynu 
hamdden  i  ymweled  â'r  Normal  College,  yr  hwn  amryw  weithiau  bellach 
y  mae  wedi  alw  yn  "sefydliad  ardderchog,"  ac  a  «alwai  felly  yn  ei 
araeth  yn  y  Rinìe  hefyd,  gan  ychwanegu,  "  Y  mae  wedi  gwneyd  gwas- 
anaeth  ysplenydd  i'ch  ysgolion  elfenol."  Gan  fod  yr  efrydwyr,  yn  fuan 
-wedi  ei  ddyf od  i  fewn,  yn  cael  eu  galw  at  eu  tê,  f e  ddarf u  iddo  yntau, 
a'r  f oneddiges  wladgarol  Mrs.  Verney,  yr  hon  oedd  gydag  ef,  ymuno 

1885.  b 


28  AGORIAD  OOLEG  GOGLEDD  CYMBÜ. 

yn  y  modd  mwyaf  cartrefol  gyda  hwynt ;  a  chyn  ymadael  fe  roddes 
anerchiad  iddynt  ar  fawredd  y  gwaith  yr  ymbarotöent  ar  ei 
gyfer,  a  gofìr  ganddynt,  ni  a  hyderwn,  hyd  byth.  A  chyn  gadael 
Cymru,  fe  alwodd,  gyda  Mr.  Lewis  Morris,  i  weled  Coleg  Aberystwyth, 
ac  fe  lefarodd  yno  hefyd  eiriau  a  hawliant  iddo  gariad  yr  holl  genedl. 
Y  mae  efe  wedi  ei  feddiannu  yn  gwbl  gan  ei  waith,  a  gallwn  yn  rhes- 
ymol  hyderu  y  bydd  ei  ymweliad  y  tro  hwn  â  Chymru  yn  foddion  i 
buro  a  dyfnhâu  ein  cariad  f el  pobl  at  addysg,  gan  beri  i  ni  ymgodi  uwch- 
law  y  bychanderau  a  fynent  ein  llesteirio,  i  frwdfrydedd  dyrchafedig 
a'n  nertha  i  ymgolü  yn  ein  gwaith,  ac  felly  i  sicrhâu  amcanion  mawr- 
ion  ac  ardderchog. 

Ar  ol  rhíaltwch  yr  agoriad,  yr  oedd  yr  wythnos  ganlynol  yn  cael  ei 
defnyddio  mewn  parotoi  at  ddechreu  ar  waith  y  Coleg,  a  phob  pryd- 
nawn  (oddieithr  dydd  Sadwrn),  am  2  30,  yr  oedd  yr  Athrawon  yn 
traddodi  darlithiau  arweiniol  i'r  gwahanol  wybodaethau  y  penodasid 
hwynt  i'w  dysgu.  Yn  ychwanegol  at  yr  efrydwyr,  yr  oedd  y  darlithiau 
hyn  yn  agored  hefyd  i'r  cyhoedd,  ac  yr  oedd  yr  ystafell  eangaf  yn  y 
Coleg  a  ellid  y  pryd  hyny  gael  i'w  traddodi,  yn  orlawn  o  wrandäwyr 
astud  o'r  ddau  ryw,  a  llawer  o  honynt  o  deuluoedd  parchusaf  y  gym- 
ydogaeth.  Brydnawn  Llun  rhoddodd  y  Prifathraw  Reichel  anerchiad 
agoriadol.  A'r  dyddiau  canlynol  cafwyd  darlithiau  arweiniol  fel  y 
canlyn : — Ddydd  Mawrth,  gan  y  Proffeswr  Henry  Jones  ar  Athroniaeth, 
a'r  Proffeswr  Rhys  Roberts  ar  y  Clasuron ;  ddydd  Mercher,  gan  y 
Proffeswr  Gray  ar  Anianeg  (Physics),  a'r  Prifathraw  ar  Hanesiaeth ; 
ddydd  Iau,  gan  y  Proffeswr  Dobbie  ar  Fferylliaeth,  a'r  Proffeswr 
Ballard  Matthews  ar  Mathematics  ;  ddydd  Gwener,  gan  y  Darlithydd 
Phillips  ar  Fy  wydeg  (Biology),  a'r  Darlithydd  Trechmann  ar  yr  Ieith- 
oedd  Diweddar.  Fel  yr  ydym  yn  ysgrif enu  y  mae  y  Coleg  ar  lawn  waith, 
gydag  eisoes  dros  driugain  o  efrydwyr,  o  ba  rai  y  mae  tua'r  drydedd  ran 
yn  foneddigesau,  ac  amry w  o  honynt  o'r  teuluoedd  uchaf :  ond  y  mae 
lliaws  yr  efrydwyr  o'r  dosbarthiadau  ag  y  bwriedid  y  Coleg  yn  benodol 
ar  eu  cyfer.  Mae  yn  ddyddorol  deall  hefyd  nad  yr  ysgoloriaethau  a'r 
eaJiibüions  sydd  yn  cyf rif  am  liosogrwydd  yr  ef rydwyr :  nid  oes  ond  rhy w 
un  ar  bymtheg  o  honynt  yn  derbyn  dim  cynnorthwy  felly.  Hyderwn 
y  llwydda  llawer  yn  ychwaneg  yn  yr  arholiadau  nesai.  Y  mae  yn  dra 
dyddorol  hefyd  gweled  fod  y  dosbarthiadau  prydnawnol  ynglŷn  â'r 
Coleg  mewn  amryw  fanau  yn  addaw  yn  rhagorol.  Deallwn  fod  tua 
100  eisoes  wedi  ymrestru  i  gymeryd  cwrs  y  Prifathraw  ar  Hanesiaeth 
yn  Nghaernarf on ;  dysgwylir  y  bydd  nifer  cyffelyb  yn  dilyn  dosbarth- 
iadau  yn  Bethesda  a  Ffestiniog  hefyd ;  ac  y  mae  golwg  am  o  60  i  70, 
neu  ychwaneg,  yn  Llanrwst  a  Bangor.  Y  mae  ardaloedd  eraill  hefyd. 
yn  ymsymud. 

Yr  ydym  yn  ofni  fod  y  Proffeswyr  gyda  rhai  o'u  dosbarthiadau,  "o  her- 
wydd  yr  angenrhaid  presennol,"  yn  gorfod  gwneyd  gwaith  sydd  dipyn 
islaw  iddynt,  fel  y  maent  yn  y  Colegau  erailL  Ond  mewn  amser  fe  eÙir 
yn  rhesymol  dysgwyl  i  bethau  wellhâu  yn  yr  ystyr  yma;  a  doeth  a  char- 
edig  jw  eu  gwaith  hwy  yn  cyf arf od  eu  hefrydwyr  lle  y  maent,  gan  roddi 
iddynt  law  o  gymhorth  i  ddyfod  i'r  làn.  Dy wed  ein  cyfaill  hybarch,  y 
Parch.  Edward  Price,  am  hen  gyfaill  iddo  yn  y  dyddiau  gynt>  oedd. 
wedi  myned  i  Sir  Amwythig  i  weithio,  ond  wedi  dychwelyd  i  ymweled 


AGORIAD  COLEG  GOGLEDD  OYMRU.  28 

â'i  hen  fro  yn  Llangwm,  yn  galw  gydag  ef  yn  yr  ef ail.  "  Rhyfedd 
iawn,  Ned,"  meddai,  "rhyw  bedolau  bach  o'r  fath  yna  ydach  chi  yn 
wneyd;  yr  ydan  ni  yn  gwneyd  pedolau  mwy  o'r  hanner  yn  Sir 
Amwythig  acw."  "Wel,  ie,  Twm,"  ebai  Price,  "ondmae  y  rhai'n, 
wyddost,  yn  ddigon  eu  maint  i'n  ceûylau  ni  yma."  Buasai  yn  fwy  cyd- 
weddol  â  chwaeth  ein  Proffeswyr  dysgedig  i  dramwy  hyd  rodfeydd 
uchel  eu  materion ;  ond  hyderwn  y  câut  cyn  bo  hir  yr  hyfrydwch  o 
weled  eu  hefrydwyr  sydd  fwyaf  ar  ol  yn  manteisio  yn  gymaint  ar  eu 
llafur  nes  profi  eu  hunain  yn  gwbl  deilwng  o'u  trafferth  gyda  hwynt,  'íe, 
yn  dyfod  yn  ymffrost  iddynt.  Nes  y  ceir  Siarter  y  Brifysgol  i  Gymru 
— yn  yr  hon  wrth  reswm  y  bydd  Iaith  a  Llenyddiaeth  Cymru  yn  cael  y 
lle  a  deilyngant — rhaid  i'r  Colegau  Cymreig  weithio  ar  gyfer  arhol- 
iadau  Prifysgol  Llundain,  a  hyderwn  yn  fawr  y  profa  yr  ieuengaf  o'r 
tri  nad  ydyw  yn  ol  i'r  un  o'r  lleill  mewn  llafur  a  Uwyddiant.  Mae  y 
rhan  fwyaf  oV  Athrawon  o  allu  a  chyrhaeddiadau  a  fuasent  cyn  hir  yn 
sicrhâu  dyrchafiad  iddynt  yn  y  sefydliadau  parchusaf,  megys  yn  yr  hen 
Brifysgolion ;  ac  mae  yn  sicr  na  fydd  eu  hymdrech  yn  Uai  yn  y  Coleg 
hwn,  Ue  y  teimlant  ei  fod  wedi  disgyn  yn  neillduol  iV  rhan  i  greu  iddo 
enw.  Ymrodded  ein  cydwladwyr  ieuainc,  yn  feibion  a  merched,  i 
weithio  yn  galonog  gyda  hwynt,  gan  deimlo  fod  llygaid  eu  cenedl 
arnynt,  a'i  dymuniadau  goreu  o'u  plaid.  Gallant  hefyd  deimlo  yn 
hyderus,  ond  iddynt  hwy  wneyd  eu  rhan,  gan  "  ofni  Duw  a  chilio  oddi- 
wrth  ddrygioni,"  na  fydd  Rhagluniaeth  dirion  yn  esgeulus  o  honynt^ 
ond  y  taena  drostynt  ei  haden  rasol,  ac  yr  egyr  o'u  blaen  ddyfodol 
teg. 

Bydd  yn  dda  gan  lawer  o'n  darllenwyr  gael  oyfleusdra  i  ddarllen  yri 
y  tu  dalenau  a  ganlyn  yn  Gymraeg  Anerchiadau  Agoriadol  y  Llywydd 
a'r  Prif athraw. 

Daniel  Rowlands. 


b  s 


ANEBCHIAD     AGORIADOL     IARLL    POWYS, 
LLYWYDD  COLEG  GOGLEDD  CYMRU, 

A  DRADDODWYD    YN   Y   PENRHYN    HALL,  HYDREF  18,    1884. 

Yr  oedd  yn  bresennol  y  Cynghor  a'r  Lly  wodraethwyr,  ac  yn  ddiatreg 
wedi  agoryd  y  drysau  fe  orlanwyd  y  Neuadd  gan  danysgrifwyr  a 
chyfeillion  y  Coleg.  Galwai  Cadeirydd  y  Cynghor  am  wrandawiad 
astud  i  Anerchiad  Agoriadol  Iarll  Powys,  Lly wydd  y  Coleg.  Yr  oedd 
yr  uchelwr  dysgedig  wedi  ei  wisgo  yn  urddwisg  ysgarlad  D.C.L., 
a  chaf odd  dderbyniad  na  phrofodd,  f e  allai,  ar  unrhyw  adeg  ei  gyffelyb. 
Dy  wedai : — 

Yr  ydym  wedi  dyfod  ynghyd  heddyw  i  agor  sefydliad  at  ba 
un  yr  edrychai  llawer  ymlaen  fel  dechreuad  dadblygiad  addysg 
uwchraddol  yn  Nghymru,  ac  fel  dolen  a  rwymai  ynghyd  ac  a  unai  yr 
Ysgolion  Elfenol  a  Gramadegol  ar  y  naill  law,  a'r  Prifysgolion  ar  y 
llaw  arall.  Fe  alluoga  y  wlad  i  ddadblygu  chwaeth  lenyddol  ac 
ardymher  farddonol  y  Cymry.  Y  mae  pwysigrwydd  y  sefyliad  a'r 
teimlad  y  profa  yn  llwyddiant  wedi  eu  dangos  gan  y  gefnogaeth  a'r 
cynnorthwy  haelionus  y  mae  y  Coleg  hwn,  gyda'r  Colegau  eraill  yn 
Nghaerdydd  ac  Aberystwyth,  wedi  dderbyn  gan  y  Llywodraeth  a'r 
Senedd ;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  y  gallaf  anturio  dy  weyd  y  buasai  yn  dra 
anhawdd  i  ni  gael  y  cynnorthwy  hwnw  oni  b'ai  fod  genym  o'n  plaid 
gydymdeimlad  personol  y  Prif  Weinidog. 

Mewn  cyfarf od  o'r  British  Association  for  the  Admncement  of  Science  a 
gynnaliwyd  yn  mis  Medi  diweddaf  yn  Montreal — cyfarfod.i'w  gofio  fel 
yr  achlysur  cyntaf  y  cynnaliodd  cymdeithas  Seisonig  ddysgedig  ei 
chynnulliad  blynyddol  yn  un  o'n  taleithiau — fe  rybuddiai  un  o'r 
llefarwyr  dysgedig  a  anerchent  y  cyfarfod  hwnw  efrydwyr  y  gwyddor- 
au  mesuronol  a  chymysg,  i  beidio  bod  yn  rhy  beiriannyddol  yn  eu 
hefrydiau.  Dywedai  fod  mesuronwyr  yn  dueddol  y  dyddiau  hyn  i 
ymddiried  yn  mherffeithi  wydd  eu  hoffer ;  f od  Newton  wedi  gwneyd  ei 
ddarganfyddiadau  mawrion  gydag  offer  llawer  llai  perffaith  na7r  rhai 
sydd  at  wasanaeth  sylwedyddion  y  dyddiau  hyn,  a  phan  synid  ef  gan 
rywbeth  annysgwyliadwy  a  ddeuai  i'r  golwg,  yr  oedd  ganddo  yn 
fynych  i  ymofyn  ac  archwilio  i'r  dyben  o  weled  pa  un  ai  nid  oedd  ei 
beiriannwaith  a'i  offer  yn  ei  gamarwain.  Wel,  yr  wyf  fi  yn  meddwl 
fod  hyn  yn  wir  am  efrydiau  llenyddol  yn  unig,  yn  gystal  ag  am 
fesuroniaeth  a'r  gwyddorau  cymysg.  Beth  all  fod  yn  fwy  peiriannydd- 
ol  na  "  cram  f'  Ystyriwch  y  fath  ryfeddodau  o  ddiwydrwydd  yn  gystal 
a  dysgeidiaeth  raid  f od  yr  ysgrif enwyr  boreuol ;  ysgrifenwyr  nad  ydyw 
y  canrifoedd  dilynol  wedi  bod  yn  abl  iV  taflu  i'r  cysgod.  Y  mae,  fe 
allai,   yn  ansicr  pa  un  a  osodwyd  pryddestau  Homer  ar  y  dechreu 


ANEROHIAD   AGORIADOL   IARLL   POWYS.  25 

mewn  ysgrifen  ;  y  mae,  fodd  byriag,  yn  sicr  eu  bod  wedi  eu  dwyn  i  lawr 
i'r  oesoedd  yn  unig  gan  glerwyr  neu  ddadganwyr,  y  rhai  a'u  hadroddent 
yn  gyhoeddus ;  ac  nes  y  casglwyd  ac  y  dygwyd  hwy  ynghyd  gan 
Pisistratus,  dibynent  yn  gwbl  ar  draddodiad  trwy  lafar.  Nid  wyf  yn 
tybied  fod  hanner  dwsin  o  bobl  heddyw  yn  yr  ystafell  hon  a  ymgymer- 
ent  â  dysgu  ar  dafod  leferydd  bedwar  Uyfr  ar  hugain  yr  Iliad,  a'r 
Odyssey,  neu  a  allent  adrodd  i  ni  ar  unwaith  enwau  y  rhai  a  gwymp- 
asant  yn  mrwydr  y  Llyffantod  a'r  Llygod.  Pa  fodd  yr  ennillodd 
Homer  ei  wybodaeth  helaethî  Neu  yn  wir,  lawer  o  ganrifoedd  yn 
ddiweddarach,  pa  fodd  y  gwnaeth  Shakespeare  ?  Pa  fodd  y  gwnelai 
y  plentyn  yr  oedd  ganddo  i  ennill  gwybodaeth  oddiwrth  y  fath  arys- 
grífau  â'r  llythyrenau  Oggam  yn  ein  gwlad  ni  ein  hunain,  neu  yr 
arysgrífau  cŷnffurf  a  gerfiwyd  ar  greigiau  yr  ymherodraeth  Assyriaidd 
fawr.  Meddyliwch  am  yr  anhawsderau  raid  fod  y  dyddiau  hyny  nid 
yn  unig  yn  dilyn  cyrhaeddiad  gwybodaeth,  ond  mewn  gwneuthur  y 
cofnodiad  byraf  o  amgylchiadau  a  gymerent  le.  Drachefn  os  trown  i'r 
Aipht  henafol,  ni  a  gawn  yr  hieroglyphics  yn  'fwy  dyrys  na'r  wyddor 
Chinëaidd,  yr  hon  sydd  yn  anobaith  masnachwyr  Seisonig — canys  nid  wyf 
yn  credu,  er  fod  Ewropeaid  wedi  dysgu  siarad  yr  iaith,  fod  un  Ewropead 
a  allai  ysgrifenu  ei  llythyrenau  astrus.  Yna,  drachefn,  yn  oes  llyfrau, 
gadewch  i  ni  ystyried  yr  anhawsderau  materol  a  safent  yn  ffordd 
cyrhaeddiad  gwybodaeth.  Beth  oedd  y  taclau  ysgrifenu  cyntaf,  a'r 
pethau  a  wnelent  yn  lle  Uyfrauî  Tafleni  cŵyredig,  a  rholiau 
papyrus,  nad  ydoedd  debyg  i'n  papyr  ni  ond  yn  unig  mewn  enw. 
Drachefn,  nid-oedd  gwyddor  yr  ysgriflyfrau  hyn  yn  galonogol.  I  dde- 
chreuwyr,  yr  oedd  llythyrenau  yr  arysgrifau  Groeg  a  Lladin,  i  waered 
hyd  y  cyfnod  Cristionogol,  mor  anhawdd  a  thywyll  fel  nad  oes,  mae 
yn  debyg,  ddim  hanner  dwsin  o  bersonau  yn  yr  ystaf ell  a  allent  wneyd 
allan  yn  rhwydd  neu  ddarllen  rhag  blaen  ysgriflyfr  o'r  Testament 
Groeg  o'r  pedair  canrif  cyntaf.  Ond  wedi  hyn  olî,  y  fath  ystôr  o 
ddysgeidiaeth  sydd  yn  sail  ein  gwybodaeth.  Meddyliwch  am  Homer, 
y  bardd  cyntaf;  Herodotus,  yr  hanesydd  a'r  teithiwr  cyntaf;  a 
Demosthenes,  yr  areithydd  enwocaf  a  gynnyrchodd  Groeg ;  ystyriwch 
weithiau  Livy  a  Cicero  yn  Lladin ;  yn  Palestina  y  Talmud,  a'r  nifer 
anferth  o  esbonwyr  ar  Hebraeg  yr  Hen  Destament ;  Uaf ur  amyneddgar 
a  diwydrwydd  y  Tadau  Cristionogol  cyntaf,  a'r  nodiadwyr  Groegaidd : 
chwi  a  welwch  yn  y  rhai  hyn  oll  ystôr  o  lenyddiaeth,  o  ran  swm  ac 
aiwawdd,  a  allai  beri  cywilydd  i  gynnyrchion  byrhoedlog  amseroedd 
diweddarach.  Gadewch  i  mi  roddi  un  engraifft  ymhellach  o'r  anhaws- 
der  oedd  ynglŷn  â»  ysgrifenu  llyfrau.  Yn  y  Canol-oesoedd  yr  oedd 
memrwn  a  defnyddiau  ysgrifenu  mor  ^ostus,  fel,  yn  amser  adfeiliad 
dysgeidiaeth  a  ddilynodd  ddymchweliad  yr  Ymherodraeth  Eufeinig, 
yr  arferai  y  mynachod  a'r  copiwyr  nad  oeddynt  yn  meddu  gwybodaeth 
glasurol,  ddileu  trwy  gymysgeddau  fferyllol,  yr  ysgrifeniadau  ar  yr 
ysgriflyfrau  clasurol,  fel  y  gallent  wneyd  defnydd  o  honynt  er  ysgrifenu 
eu  traethodau  duwinyddol  eu  hunain.  Pan  gymerodd  adfywiad  dysgeid- 
iaeth  le,  fe  ddarganfyddwyd  trwy  ddamwain  nad  yr  ysgrifeniadau  hyny 
oedd  y  Uythyrenau  gwreiddiol  ar  y  memrwn,  a  thrwy  waith  gofalus  fe 
symud wyd  yr  ysgrifen  ddiweddaraf ,  ac  f e  adf erwyd  yr  hen  lythyrenau ; 
ac  yn  y  modd  yma  y  mae  llawer  o  weddillion  pwysig  yr  awduron  Groeg 


26  ANEROHIAÜ    AGORIADOL   IARLL   POWYS. 

a  Lladin  wedi  eu  hachub  rhag  anghof.  '  Yn  yr  amser  presennol,  pan  nad 
oes  genym  yr  holl  anhawsderau  hyn,  y  mae  yn  dyfod  yn  f  wyfwy  amlwg  yr 
arweinia  diwydrwydd  a  dyfalbarhâd  i  lwyddiant  yn  fwy  nag  athrylith 
anniwylliedig.  Y  mae  hanes  ein  cyfeillion  a'n  cydymgeiswyr,  neu  ein 
cydysgoleigion  a'u  cydoeswyr,  yn  profi  hyn  yn  helaeth  o  fewü  ein 
gwybodaeth  ni  ein  hunain.  A  da  mai  felly  y  mae.  Nid  ydyw  "  tân 
cysegredig"  athrylith  yn  cael  ei  roddi  ond  i  ychydig;  ond  y  mae 
diwydrwydd  a  dyfalbarhâd  yn  rhoddion  ag  y  gall  unrhyw  ddyn  eu 
meddiannu,  os  ewyllysia.  Yn  nhiriogaeth  y  dychymyg  y  mae  athrylith 
yn  oll-fuddugoliaethus.  Am  diriogaeth  y  dychymyg  y  llefarai  Pindar, 
y  telynfardd  mwyaf  o'r  cwbl,  yr  hwn — yn  byw  mewn  oes  pan  gyflawn- 
ai  y  bardd  neu  y  caniedydd  swyddogaeth  bardd  a  gwladweinydd, 
athronydd  a  hanesydd,  gan  ddysgu  amaethyddiaeth  trwy  ei  fugeil- 
gerddi,  egwyddorion  llywodraeth  trwy  ei  bruddchwareuon,  a  ffurfio 
meddyliau  a  theimladau  gwladgarol  ei  wlad  trwy  ei  gerddi  hanesyddol 
— ŵ  duchanai  yn  erbyn  ei  oganwyr  yn  yr  ymdoriad  ysplenydd  hwnw  o 
frwdfrydedd  y  darfu  i'r  Esgob  Heber  ei  roddi  mewn  geiriau  sydd  prin 
yn  llai  eu  hysbrydiaeth  na'r  gwreiddiol : — 

Yes,  be  is  wise  whora  nature's  dower 

Hath  raised  above  the  crowd, 
Bnt,  trained  in  study's  formal  hour, 
There  are  who  hate  the  miustrel's  powar, 
As  daws  who  mark  the  eagle  tower, 

And  croak  in  envy  loud. 

Ac  am  hyny — er  na  chynghorwn  y  mwyaf  diwyd  o  falwyr  geiriau  i 
ymestyn  am  gydymgais  âg  ^Eschylus  neu  Demosthenes,  neu  y  meistr 
perffeithiaf  ar  y  Geiriadur  Odliadol,  i'w  ystyried  ei  hun  ya  ail  i 
Shakespeare  neu  Milton,  oddieithr  ei  fod  yn  ymwybodol  ynddo  ei  hun 
o'r  tân  barddonol  y  gall  diwydrwydd  ei  addurno  ond  nad  all  gyfranu— 
mi  anturiwn  argymhell  i  chwi  yn  llywodraethiad  eich  bywyd  ddammeg 
fechan  yr  ysgyfarnog  a'r  crwban,  y  lortoise,  yn  hytrach  na'r  Uinellau 
wyf  newydd  ddyfynu. 

Ond  rhaid  i  ni  beidio  caniatâu  i  ni  ein  hunain  ymchwyddo  gyda'r 
teimlad  gwagoneddgar  ein  bod  mor  anfesurol  uwch  na'r  oesau  aethant 
heibio.  Mae  y  rhai  hyny,  mewn  oes  wybodus,  na  wyddant  ddim,  neu 
na  allant  ddarllen,  mewn  gwirionedd  yn  f wy  anwybodus  na'n  cyndadau. 
Os  na  wyddant  ddim  am  hanes  eu  gwlad  eu  hunain,  y  maent  mewn 
gwirionedd  yn  fwy  anwybodus  nag  ydoedd  y  gwerinwr  Groegaidd  2000 
o  flynyddoedd  yn  ol.  Yr  oedd  efe  yn  trosglwyddo  i  lawr  mewn 
cerddi  orchestion  ei  gyndadau,  er,  fel  yn  Nghymru,  fod  llawer  traddod 
iad  a  chân  oedd  yn  meddiant  y  cyndadau  wedi  myned  ar  goll.  Ond  y 
mae  llawer  wedi  aros  yn  ein  plith  ni,  megys  am  ein  harwr  chwedlonol 
mawr,  y  Brenin  Arthur.  Felly  yr  ydoedd  yn  Scotland,  pan  achubwyd 
caniadau  cyfíìndiroedd  y  wlad  hono  ar  yr  unfed  awr  ar  ddeg  gan  Syr 
Walter  Scott.  Fe  gyflawnodd  efe  yn  Scotland  wasanaeth,  yr  hwn,  fel 
y  mae  goreu  y  modd,  a  wnaethid  yn  flaenorol  er  cerdd-lenyddiaeth 
Seisonig  trwy  lafur  yr  Esgob  Percy.  Mi  gynghorwn  yr  efrydwyr  hyny 
o  Goleg  Prifysgol  Gogledd  C^rmru  sydd  yn  astudio  llenyddiaeth  glasur- 
ol,  i  wneyd  eu  hunain  ya  feistriaid  ar  ganiadau  godidog  Arglwydd 


ANEBOHIAD   AGORTADOL  IARLL   POWT8.  27 

Macaulay,  "The  Lays  of  Ancient  Rome."  Pan  gewch  hanesiaeth 
Rufeinig  braidd  yn  ddwl,  a  Livy  dipyn  yn  anhawdd,  chwi  welwch  pa 
fodd  y  mae  Arglwydd  Macaulay — oedd  enwog  fel  ysgrifenydd,  yn 
fardd  o  gryn  allu,  a  hefyd  yn  areithydd  Seneddol  mawr — yn  y  cerddi 
hyny,  "  The  Lays  of  Ancient  Rome,"  wedi  gwisgo  gyda  swyn  barddonol 
lawer  o  helyntion  mwyaf  amlwg  y  Werinlywodraeth  Rufeinig.  Wel, 
ynte,  os  na  wyddoch  ddim  am  y  Mur  Rhufeinig  yn  nghwr  gogleddoí 
y  deyrnas ;  os  nad  ydy w  colofn  Rodney  a  Chlawdd  Offa  yn  ddim  mwy 
i  chwi  nag  unrhyw  gareg  filldir  neu  derfyn  cyffredin  plwyf ;  os  nad 
yw  arwydd  y  Dderwen  Frenhinol  o  fwy  dyddordeb  hanesyddol  na'r  Ci 
a'r  Hwyaden,  yr  ydych  ymhell  bell  yn  ol  i'r  Bugail  Arcadiaidd,  yr  hwn, 
fil  o  flynyddoedd  cyn  y  cyfnod  Cristionogol,  fel  yr  eisteddai  gan 
chwareu  i'w  ddeadelloedd,  a  ymddifyrai  trwy  gydol  y  dydd  wrth  ganu 
i'w  gymdeithion  orchestion  Herculles,  dewrder  Achiles,  gwladweiniaeth 
Brenin  Ithaca,  neu  swynion  digyffelyb  y  wantan  Helen,  yr  hon  am 
ugain  o  hir  flynyddoedd  a  osododd  Ewrop  ac  Asia  ar  dân.  Nid  oes 
gan  yr  efrydwyr  anhawsderau  materol  i'w  gorchfygu  ;  y  mae  ganddynt 
bob  rhwyddineb  mesuronol  a  pheirianyddol  at  eu  llaw.  Mae  y  ffyrdd 
i  Parnassus  i  fesur  helaeth  wedi  eu  palmantu  â  llawlyfrau.  Ond  os 
dechreuwch  ymroddi  yn  gyson,  at  ba  israniad  neu  gangen  bynag  o 
wybodaeth  yr  ymgymerwch  â  hwynt,  chwi  a  gewch  nad  oes  yn  y 
bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  fwy  o  ffordd  boblogaidd,  nag  oedd  yn  y 
Canol-oesoedd  o  ffordd  frenhinol  i  ddysgeidiaeth.  Ond  y  mae  un  fan- 
tais  genych  chwi.  Y  mae  ffrwd  fawr  llenyddiaeth  ddiweddar  wedi  ei 
chyfyngu  yn  ymarferol  i  dair  iaith  :  Saesoneg,  iaith  masnach,  morwr- 
iaeth,  a  pheirianyddiaeth ;  Ffrancaeg,  cyfryngiad  cydgenedlaethol  cym- 
deithas,  iaith  gydgenedlaethol  gwladweinwyr  a  llysgenadwyr ;  German- 
aeg,  iaith  meddwl  amyneddgar  ac  ymchwiliadau  athronyddol.  Gwel- 
som  yn  ddiweddar  drafodaeth  ynghylch  y  Saesoneg  a'r  Gymraeg,  lle  y 
dangosid  fod  y  Saesoneg  yn  fwy  cyfaddas  i'r  ymchwiliadau  dyfnaf,  gan 
fod  y  Gymraeg  yn  amddifad  o  dermau  gwyddonol,  yr  hyn  sydd  gan  y 
Saesoneg  yn  helaeth.  Gallai  y  Cymry  hyny  a  ofidiant  am  hyn  eu 
cysuro  eu  hunain  trwy  gofio  fod  y  Saesoneg  yn  iaith  sydd  wedi  ei 
chyfoethogi  ei  hun  trwy  dynu  cyflenwadau  o  holl  ieithoedd  diweddar 
Ewrop,  a  phe  byddai  iddynt  anerch  bachgen  yn  heolydd  Llundain  yn 
yr  Anglo-Saxon,  ei  fod  yn  debyg  y  meddyliai  eu  bod  yn  siarad  âg  ef 
yn  Gymraeg. 

Gan  gyfeirio  drachefn  at  y  Coleg,  gallaf  ddyweyd  fod  ei  ddyfodol  yn 
ymddibynu  ar  ddoethineb  a  synwyr  da  y  Llywodraethwyr,  y  Cynghor, 
a'r  efrydwyr,  Mae  yn  hawdd  gwneyd  dechreu  drwg;  mae  yn  dra 
anhawdd  ei  adgy weirio.  Mae  llawer  yn  dibynu  ar  yr  efrydwyr  cyntaf  yn 
ystod  y  tair  blynedd  cyntaf.  Os  dangosant  hwy  deimla^  moesol  uchel, 
os  byddant  yn  hynod  am  eu  moesau  da  a'u  diwydrwydd,  hwy  a  wnant 
eu  rhan,  a  rhan  bwysig  iawn  hefyd,  yn  sefydliad  y  Coleg.  Yr  ydym 
yn  edrych  at  rieni  a  chyfeillion  yr  efrydwyr  ar  eu  bod  mewn  sefyllfa  i 
wneyd  y  defnydd  goreu  o*u  hamser  yn  y  Coleg;  eu  bod  yn  dyfod 
yno  wedi  eu  gwreiddio  yn  dda  mewn  addysg  barotoawl,  ac  nid  cael  eu 
danfon  yno  i  ddysgu  y  wyddor  Roeg  yn  un  ar  bymtheg.  Yn  ngwein- 
yddiad  y  Coleg  fe  gyfyd  anhawsderau  o  bryd  i  bryd.  Yn  gyntaf  mewn 
Coleg  newydd,  tra  mae  yr  efrydwyr  eto  yn  ychydig  o  nifer,  fe  fydd 


28  ANERCHIAD   AGOBIÀDOL    Y   PRIFATHBAW   REIOHEL. 

anhawsderau  cyllidol  i  fyned  drostynt.  Rhaid  i  zel  Cynghor  y  Coleg 
beidio  gadael  iddynt  gael  eu  bradychu  i  wastraff  mawreddog  yn  eu 
treuliadau.  Fe  gyfyd  cwestiynau  eraill  ymha  rai  y  bydd  raid  cydnabod 
gwahanol  farnau;  ondrhaid  peidio  eu  cyfarfod  trwy  gyfFroad  culfeddwl, 
eithr  trwy  ymgynghoriad  athrofäol.  Rhaid  trafod  barnau  a  rhesymau 
yn  dawel  a  hunan-feddiannol,  a  rhaid  peidio  gwthio  amcandybiau  a 
mympwyon  i'w  casgliadau  eithaf.  Os  llwydda  y  Coleg,  fe  fydd  iddo, 
gydag  Ysgol  y  Friars,  yn  ddiammeu,  brofi  yn  attyniad  mawr  i'r  ddinas 
hon,  a  dwyn  llawer  yma  fyddant  yn  ceisio  addysg  dda  a  rhadlawn  i'w 
plant.  Os  ydyw  i  lwyddo,  rhaid  i'w  lywodraethiad  fod  yn  ffrwyth 
ymgynghoriad  Uawn  a  theg,  yr  hwn,  yn  y  diwedd,  a  arwain  i  gasgliadau 
teilwng.  Rhaid  i  ni  weithredu  yn  ysbryd  yr  hen  ddiareb  Gymraeg  : 
"  Y  Gwir  yn  erbyn  y  byd." 


ANERCHIAD    AGORIADOL    Y    PRIFATflRAW 
REICHEL, 

A  DRADDODWYD   YN   Y  COLEG  DDYDD   LLUN,    HYDREF  20. 

Poneddigion  A  Boneddigesau, — Y  mae  Coleg  Prifysgol  Gogledd 
Cymru  o'r  diwedd  wedi  ei  agor.  Ymysg  yr  areithiau  galluog  a  dra- 
ddodwyd  ddydd  Sadwrn,  rhaid  mai  nid  y  lleiaf  byw  yn  nghof  llawer 
o  fy  ngwrandäwyr  ydy w  yr  anerchiad  ysgolheigaidd  ymha  un  y  des- 
grifid  natur  gwir  ddiwylliad  gan  ein  Llywydd,  a  hyny  gyda'r  pwynt  a'r 
coethder  a  nodweddant  yr  hen  ysgolheigdod  Seisonig,  o  ba  un  y  mae 
ei.arglwyddiaeth  yn  gynnrychiolydd  mor  deilwng.  I'r  rhan  fwyaf  o 
honom  mae  yn  rhaid  fod  yr  anerchiad  hwnw  wedi  dwyn  adref  y  gwir- 
ionedd  y  mae  ychydig  yn  ammeu,  ond  Uai  yn  sylweddoli,  fod  perffeith- 
rwydd  offerynau  meddwl  yn  gydsafol  â,  ie,  fe  allai,  yn  demtasiwn  i, 
dylodi  a  gwendid  meddwl.  Nid  y  w  symledd,  enaid  gwreiddiolrwydd, 
yn  cael  ond  ychydig  le  i'w  gydnabod  mewn  oes  ymha  un  y  mae  darpar- 
iadau,  a  ddyfeisiwyd  ar  y  dechreu  er  gadael  dynion  yn  fwy  rhydd  i 
feddwl  a  gweithredu,  yn  tueddu,  ie,  trwy  eu  lliosogrwydd  a'u  cywrein- 
rwydd,  i  droi  atynt  eu  hunain  yr  yni  meddyliol  y  bwriedid  iddynt  ei 
gyfnerthu,  ac  felly  i  roddi  cymhwysiad  newydd  i  ddywediad  y  Duchan- 
fardd  Ehufeinig,  "  Propter  vitam  vivendi  perdere  causas  : "  Er  mwyn 
bywyd  colli  dybenion  byw.  Y  mae  dyfeisiau  celfyddydol  yn  ddi- 
ammeu  wedi  lledu  llifrediad  gwybodaeth  a  diwylliad;  ond  y  mae  o 
leiaf  yn  agored  i  gwestiwn  pa  un  ai  nid  ydynt  wrth  ledu,  fel  Cyrua 


ANERCHIAD   ÂGORIADOL  Y   PBIFATHBAW   BEIOHEL.  29 

gynt,  wedi  darostwng  afon  fawr,  oedd  yn  derfyn  teyrnasoedd  ac  yn 
brif-ffordd  cenedloedd,  i  ddinodedd  ac  annefnyddioldeb  mil  o  f usgrell 
gamlesydd.  Nid  oes  un  gwirionedd  a  ddylai  gael  ei  gadw  yn  fwy 
cyson  mewn  golwg  genym  na  hyn,  mai  dadblygiad  gallu  meddyliol,  ac 
nid  cyfranu  yr  hyn  a  elwir  gwybodaeth  fuddiol,  ydyw  dyben  ac  amcan 
cyntaf  addysgiaeth.  Mae  ffeithiau  yn  dda,  ond  rhaid  iddynt  fod  yn 
weision,  nid  yn  ormeswyr,  y  meddwl.  Mae  ymborth  na  threulir  yn 
gwenwyno  yn  Ue  maethu.  Y  gwirionedd  hwn  ydyw  bywyd  ac  enaid 
addysgiaeth  Prifysgol. 

Beth,  ynte,  ydy w  y  berthynas  sydd  rhwng  hyfforddiad  Ysgol  a  Phrif- 
ysgol,  canys  y  mae  yn  amlwg  y  rhaid  fod  y  wireb  a  grybwyllais  yn 
gyffiredin  i'r  naill  a'r  llall.  Mae  y  gwahaniaeth  i'w  gaeí,  yr  wyf  yn 
meddwl,  yn  y  rhyddid  mwy  sydd  yn  parthyn  i'r  olaf.  Y  mae  gwaith 
Prifysgol,  yn^y  lle  cyntaf,  yn  fwy  ffafriol  i  efrydiaeth  ysbrydol — yn 
wrthgyferbyniol  i  un  gelfyddydol — o  orchestweithiau  henafiaeth  glasur- 
oL  Mae  yr  efrydydd  wedi  myned  dros  yr  anhawsderau  cyntaf  sydd 
yn  cylchynu  y  fynedfa  i'r  palas  hûd.  Mae  efrydiaeth  Groeg  a  Lladin 
iddo  ef  wedi  peidio  a  bod  yn  elfeniad  sych  o  eiriau  a  brawddegau ;  nid 
ydyw  mwyach  ar  waith  gyda  ffurfiau  dify wyd  yr  ystafell  ddifynio  (dis- 
seämg  room)  íeithyddol,  ond  gyda  meddyliau  a  dychymygion  byw  y 
meddylwyr  a'r  beirdd  mwyaf  a  welodd  y  byd  erioed.  Ac  felly  mewn 
gwyddoniaeth ;  rhaid  i'r  bachgen  ysgol  foddloni,  i  fesur  helaeth,  gydag 
esgyrn  meirw  ffeithiau  ysgaredig  a  didrefn,  i  ba  rai  yn  ddiwedd- 
arach  y  bydd  gan  efrydiaeth  y  Brifysgol  i  anadlu  anadl  by wyd  a  deddf. 

Ac  nid  yn  unig  yn  nhiriogaeth  gwaith  y  bydd  i'r  bachgen  sydd  yn 
gadael  yr  Ysgol  ac  yn  myned  i'r  Coleg  brofi  y  teimlad  o  ryddid  mwy. 
Yn  holl  lywodraethiad  ei  fywyd,  yn  nhrefniad  ei  amser,  yn  nghyfeiriad 
ei  eghion,  yn  newisiad  cyfeillion,  y  mae  yn  dyfod  ar  unwaith  yn  weith- 
redydd  mwy  rhydd,  a  chan  belled  a  hyny  mwy  cyfrifol.  Nid  ydy  w  y 
cyfnewidiad  heb  ei  beryglon;  ond  os  ydyw  ffurfio  cymeriad  cryf, 
hunan-ddibynol,  yn  un  o  amcanion  cyntaf  bywyd  colegawl,  y  mae  yn 
gyfnewidiad  anocheladwy.  Tra,  fodd  bynag,  yn  llawn  gydnabod  ei 
werth,  ni  arweiniwyd  ni  gan  awydd  am  berffeithrwydd  rhesymegol  at  y 
drefn  o  anymyriad  a  ddilynir  gan  y  Prifysgoliun  Gogleddol.  Fe  allai  y 
drefn  hono,  yn  wir,  gryfhâu  y  cryf ;  y  mae  yn  andwyol  dueddol  i 
lethu  y  gwan.  Gan  fod  trigiannu  yn  y  sefydliad  yn  cael  ei  wahardd 
gan  Siarter  ein  Coleg,  ni  a'i  teimlasom  yn  ddyledswydd  arnom  i 
amddiffyn  efrydwyr  oddiwrth  un  o  ffurfiau  mwyaf  niweidiol,  drwg- 
ddylanwadol, — llettŷau  afiachus  ac  anmhur.  A  gallwn  gyfiawnhâu  ein 
hymadawiad  oddiwrth  yr  arfer  Ysgotig  ar  seiliau  eraill.  Mae  derbyn 
Efrydesau  yn  gwneyd  gwahaniaeth  sylfaenol  rhyngom  ni  a  hwynt.  Os 
oes  llawer  o  rieni  yn*  teimlo  anhawsder  i  anfon  eu  meibion  i  dref 
bellenig  i  weithio  eu  ffordd  heb  arolygiaeth,  ymron  heb  arweiniad,  nid 
oes  ond  ychydig  yn  wir  a  dderbynient  y  fath  sefyllfa  i'w  merched. 
Mae  ein  gwaith,  gan  hyny,  yn  derbyn  efrydesau  wedi  gwneuthur  yn 
hanfodol  yr  hyn  ydoedd,  'ie,  o'r  blaen  yn  ddoeth.  Yn  wir,  y  mae  yn 
gwestiwn  difrifol  pa  un  a  ydyw  yr  hyn  a  wnaeth  y  Coleg — ac  y  mae 
wedi  gwneyd  yr  oll  a  allai — yn  ddigon  i  gyfarfod  â'r  achos.  Mae  y 
mater  o  hostels,  neu  lettŷau  penodòl,  eisoes  wedi  bod  dan  ystyriaeth.  Y 
mae  rhai  wedi  dechreu  ammheu  ai  nid  aliai  ysgariad  addysg  fydol  a 


80  ÁNEBCHIAD   AG0RIAD0L    T   PRIFATHRAW   REIOHEL. 

chrefyddol,  er  yn  ammod  anhebgorol  cyfundrefn  o  addysgiaeth  sydd  i 
gymeryd  i'  fewn  yr  holl  enwadau,  fod  yn  cario  ynddo  ei  hun  hedyn 
perygl;  pa  un  ai  nid  allai  yr  ymdrech  i  gau  allan  ymryson  sectau 
Cristionogol,  derfynu  mewn  cau  allan  Gristionogaeth  ei  hun.  I  gyfar- 
fod  y  perygl  hwn  yr  awgrymwyd  gyntaf  y  drefn  o  gael  hostels,  ymha 
rai  y  gaÙai  efrydwyr  fwynhâu  ar  yr  un  pryd  y  manteision  o  well 
arolygiaeth,  ac  o  addysgiaeth  grefyddol  hefyd.  Am  deilyngdod  sefydl- 
iadau  enwadol  o'r  fath  nid  wyf  yn  bwriadu  dy weyd  dim ;  fy  amcan  yn 
hytrach  yn  bresennol  ydyw  dangos  nad  ydy w  yr  elfen  enwadol  yn  rhan 
angenrheidiol  o'u  cymeriad  ;  ac,  oddieithr  fod  rhy wbeth  o'r  fath,  pa  un 
bynag  ai  enwadol  ai  anenwadol,  yn  cael  ei  sefydlu,  ofer  yw  gobeithio 
y  gall  y  Coleg  dynu  cyflenwad  cyson  o  efrydesau,  oddieithr  yn  unig 
o  gymydogaeth  y  dref.  Gadewch  i  mi,  gan  hyny,  argymhell  ar  nodd- 
esau  addysg  uwchraddol  i  fenywod  hawliau  pwysig  Hostel  i  Enethod. 

Yr  ydwyf  eisoes  wedi  cyfeirio  at  y  cyfrifoldeb  sydd  yn  gysylltiedig  â 
rhyddid  mwy  bywyd  mewn  Prifysgol ;  ond,  fe  allai,  na  fydd  allan  o  le 
os  dywedaf  ychydig  eiriau  wrth  efrydwyr  sydd  yn  awr  yn  dyfod  i 
Goleg  am  y  waith  gyntaf,  i  ddangos  fel  y  gellir  def nyddio  yr  ail  yn  y 
f ath  f odd  f el  ag  i  gyf arfod  y  cyntaf.  Gellwch  chwi  gael  y  bywyd  corfFor- 
iaethol  hwnw  sydd  yn  ffurfio  rhan  mor  werthfawr  o  hyfforddiad  Ysgol 
neu  Goleg — a'r  hwn,  mewn  Ysgol,  a  gedwir  i  fyny  trwy  ymyriad  swydd- 
ogol — trwy  eich  ymdrechion  rhyddion  eich  hunain.  Neülduad,  isolation, 
ydyw  perygl  eich  sefyllfa  newydd.  Mae  yn  ddrwg  pan  nad  ydyw  efryd- 
wyr  yn  gweled  eu  gilydd  oddieithr  yn  y  ddarlith-ystafell.  Cofiwch  y 
dylai  y  Coleg  eich  parotoi,  nid  yn  unig  i  ddarllen  a  meddwl,  ond  hefyd 
i  weithredu ;  ac  y  mae  gweithred  yn  hanfodol  gorfforiaethol.  Mae  ym- 
drech  y  person  unigol  yn  colli ;  am  hwnw  yn  unig  y  gellir  mewn  gwir- 
ionedd  ddy weyd  ei  fod  yn  gweithredu,  yr  hwn  sydd  yn  llwyddo  i  lefein- 
io  â'i  frwdfrydedd  a'i  grêd  ei  hun  y  gymdeithas  yn  yr  hon  y  mae  yn 
byw.  Dysgwch,  gan  hyny,  weithredu  ynghyd ;  ffurfiwch  gymdeithasau 
er  gwaith  ac  adloniant,  clybiau  dadleuol,  undebau  corawl,  clybiau  pêl 
droed.  Yn  hyn  chwi  gewch  gynnorthwy  calonog  y  swyddogaeth,  ond 
rhaid  i'r  symudiad  ddyfod  oddiwrthych  chwi  eich  hunain.  Ni  fydd 
amser  a  dreulir  f elly  yn  cael  ei  wastraffu.  Nid  yn  unig  fe  ddysg  i  chwi 
gyfrinach  cydweithrediad,  ond  fe  rydd  ddyddordeb  a  gwirioneddol- 
rwydd  newydd  i'ch  gwaith  yn  y  dosbarth.  Po  fwyaf  a  drinoch  ar  y 
gwaith  hwnw  gyda'ch  gilydd,  po  f wyaf  by wiog  y  dadleuoch  y  gwahanol 
faterion  o  ddyddordeb  fydd  yn  eich  cyf arfod  yn  nghwrs  eich  darllen, 
mwyaf  trwyadl  y  deallwch  yr  hyn  a  ddarllenwch,  a  lleiaf  yn  y  byd  fydd 
eich  perygl  o  ddyfod  yn  yslafiaid  cram,  pechod  parod  i  amgylchu 
addysgiaeth  ddiweddar. 

Ar  gychwyniad  ein  gjnrfa  gyda  y  Coleg  fe  ddysgwylir  rhyw  eglurhâd 
ar  ein  perthynas  â  chyrff  addysgawl  eraill  yn  Nghymru  a  Lloegr,  ac  yn 
iwy  neillduol  â  Cholegau  Enwadol  ac  Ysgolion  Canolraddol  y  wlad  hon. 
Yma  yr  ydym  ar  unwaith  ar  dir  llednais.  Y  mae  rhai  cyfeillion  fiydd- 
lawn  i  addysg  uwchraddol  yn  dueddol  i  feddwl  fod  sefydliad  Coleg 
Gogledd  Cymru  yn  gynamserol,  ac  mae  yr  of n  yn  cael  ei  goledd  gan 
lawer,  gan  fod  y  moddion  parotöad  sydd  yn  awr  mewn  bod  yn  annigon- 
olf  y  bydd  y  Coleg  newydd  yn  analluog  i  ochel  y  gwaith  elfenol,  yr 
hwu  yn  briodol  a  berfchyn  Ì'r  Ysgolion,  ac  y  sudda  felly,  yn  raddol,  i  fod 


ANEBOHIAD  AGORIADOL  Y  PRIFATHBAW   REIOHEL.  81 

yn  Ysgol  Rammadegol  yn  derbyn  cymhorth  y  Llywodraeth,  ac  felly  ÿn 
cydymgais  yn  annhêg  â'r  Ysgolion  Canolraddol  presennol.  Pe  gallwn 
gredu  hyn,  ychydig  obaith  fyddai  genyf  am  ddyfodol  y  Coleg.  Ond  fe 
allai  y  caniatëir  i  mi  ammeu  a  ydyw  y  fath  drychineb  yn  anocheladwy. 
Gallwn  gyfeirio,  ar  y  Uaw  arall,  at  y  terfyn  o  ran  oedran  a  osodwyd  gan 
reolaa  y  Coleg ;  at  reddfau  proffeswriaethol  y  swyddogaeth ;  ac  yn  olaf 
oll  at  hanes  Colegau  Prifysgolion  eraill.  Mae  y  rhan  f wyaf  o  honynt 
wedi  dechreu  yn  nghanol  cydgor  prophwydoliaethol  o  anrhaith  a  dad- 
feiliad  a  gyfodid  gan  yr  Ysgolion ;  ac  mae  yr  oll  o  honynt,  a  gafodd 
amser,  wedi  profi  geudeb  y  daroganau  aethus  hyny.  Nid  yn  unig  y 
mae  Ysgolion  oeddent  eisoes  mewn  bodolaeth  wedi  cynnyddu  yn  lle 
lleihâu  yn  eu  rhifedi,  ond  y  mae  Ysgolion  newyddion  wedi  eu  sefydlu  i 
gyfarfod  â'r  alwad  newydd.  Ac  yn  ddiammeu,  dyma  y  casgliad  y  mae 
hyd  yn  nod  ymofyniad  ysgafn  i'r  berthynas  rhwng  Colegau  ac  Ysgolion 
yn  wneyd  yn  anocheladwy.  Mae  yn  amlwg  nad  ydyw  yn  llai  o  fantais 
i'r  Proffeswyr  ochel  nag  ydy w  i'r  Ysgolf eistriaid  gael  iddynt  eu  hunain 
waith  elfenol.  Oblegid  betb  a  alluoga  Golegau  Prifysgolion  i  gydym- 
gais  301  erbyn  yr  Ysgolion  cyhoeddus  am  wasanaeth  dynion  sydd  wedi 
enniÛ  anrhydedd  uchel  yn  y  Prifysgolion  î  Yn  sicr  hyn,  fod  y  cyntaf, 
er  nad  yn  dal  allan  y  fath  ragolygon  arianol,  yn  cynnyg  gwaith  uwch- 
raddol,  ac  felly  mwy  cydnaws;  a  hefyd  yn  rhoddi  cyiieusdra  i  ymchwil- 
iad  gwreiddiol.  Yn  wir,  ymysg  dyledswyddau  Prifysgol,  nid  oes  dim 
yn  fwy  hanfodol  i  gadw  i  fyny  dyfiant  iachus  na  chefnogi  yr  hyn  a  allai 
ymddangos  i'r  cyhoedd  y  tu  allan  yn  ddim  ond  coll  amser.  Yr  oriau 
nad  yw  y  Proffeswr  ar  waith  yn  bendant  yn  dysgu,  ydynt  fe  allai  ymysg 
y  rhai  gwerthfawrocaf  i'r  efrydwyr ;  òblegid  ynddynt  hwy  y  mae  yn 
cynnal  y  cymundeb  bywiol  hwnw  â'i  fater,  yr  hwn  yw  yr  unig  ammod 
ar  ba  un  y  gall  ei  ddysgu  i  eraill  f el  gwirionedd  by w.  Y  by wyd  a 
gyfrana,  nid  yr  eiddo  ei  hun  ydyw :  torwch  ymaith  y  cysylltiad  yna,  ac 
yn  fuan  fe  beidia  a  bod  yn  athraw,  ac  fe  ddaw  yn  beiriant  ag  y  mae 
arholiadau  y  Civü  Semce  wedi  ei  gynnyrchu  a'i  f reintlythyru — y  Grinder. 
Ond  os  rhaid  ymgymeryd  â  gwaith  elfenol,  ni  ellir  hebgor  yr  amser  at 
y  fath  ymchwiliad.  Felly  yn  y  naill  olwg  a'r  Uall,  y  mae  yn  fantais 
uniongyrchol  i  swyddogaeth  Coleg  wrthod  ymyraeth  o  gwbl  â  gwaith 
sydd  yn  perthyn  yn  briodol  i  Ysgolion ;  ac  nid  ydwyf  ond  yn  dadgan 
deddf  mewn  trefnidedd  gwladol  pan  ddy wedaf  y  byddai  i  unrhyw  Goleg 
a  ddewisai  felly  anghofio  ei  waith  priodol  ei  hunan,  yn  fuan  golli  ei 
swyddogaeth.  Os  oes,  gan  hyny,  gan  Golegau  ac  Ysgolion  bob  rheswm, 
pa  un  bynag  ai  o  zel  dros  addysgiaeth  ar  y  naill  law,  neu  hunan-fudd  ar 
y  Uali,  i  ochel  y  fath  gydymgais,  a  all  fod  unrhyw  sail  resymol  i  fraw- 
ychu  î  Nid  yn  unig  yr  ydym  ni  yn  gwrthod  cydnabod  unrhyw  berygl, 
ond  yr  ydym  yn  creda  mai  un  o  brif  ddyledswyddau  y  Coleg  fydd 
cefnogi  yr  Ysgolion  Canolraddol.  Ac  fe  ellir  gwneyd  hyny  mewn  dwy 
fiordd,  trwy  greu  safon  a  thrwy  sefydlu  gwobrwyon.  Gelfir  gweithio  y 
naill  a'r  Uall  trwy  arholiadau :  ac  mae  yn  hyfryd  canfod  fod  sefydlu 
rhyw  drefn  o  arholiadau  ar  ysgolion,  fo  yn  cael  ei  gweithio  gan  y 
Coleg,  wedi  ennill  cymeradwyaeth  llawer  nad  oeddent  ar  y  dechreu  yn 
annhueddol  i  edrych  ar  ein  symudiadau  gyda  drwgdybiaeth.  Mae  y 
drefn  eto  yn  anelwig,  ac  fe  ofyna  ofal  a  chydweithrediad  y  rhai  y 
bwriedir  hi  ar  eu  cyfer  i'w  dwyn  i  oleuni. 


82  ANEROHIAD   AOOBIADOL   7   PRIFATHBAW   REIOHEU 

Gyda  golwg  ar  y  Colegau  Duwinyddol  y  mae  y  syniad  o  wrthdaraw- 
iad  wedi  bod  yn  llawer  llai,  os  yn  wir  y  bu  yn  bod  o  gwbl.  Mae  y 
rhan  f wyaf  wedi  cydnabod  y  bydd  y  cyfleusdra  o  gyfyngu  eu  hunain  at 
eu  gwaith  neillduol,  a  estynir  iddynt  gan  y  Coleg,  yn  fantais  ddirfawr 
i'r  rhai  fydd  yn  dysgu  a'r  rhai  a  ddysgir.  Fe  fydd  Proffeswyr  y  Colegau 
hyny  bellach  yn  abl  i  ymroddi  yn  gwbl  i  astudio  y  materion  ag  y 
bwriedid  iddynt  eu  dysgu  ar  y  dechreu,  yn  lle  gwasgar  eu  hegnion  dros 
nifer  o  efrydiau  parotöawl,  y  tybid  eu  bod  yn  arwain  i'r  lleill,  ond  yn 
rhy  fynych  na  adawent  le  iddynt. 

Am  beth  amser  fe  fydd  gwaith  y  Coleg  yn  gynnwysedig  yn  benaf 
mewn  parotoi  efrydwyr  at  arholiadau  Prifysgol  Llundain.  Mae  y 
Brifysgol  hono,  mae  yn  ddiammeu,  wedi  gwneyd  llawer  mewn  darpar 
i'r  Colegau  newyddion  sydd  yn  codi  i  fyny  trwy  yr  holl  wlad  gwrs  o 
efrydiaeth  a  grâdd,  sydd  yn  gwasanaethu  ar  unwaith  i  arwain  a  chyn- 
hyrf  u  ymdrechion  proffeswyr  ac  efrydwyr.  Ond  er  y  manteision  llîosog 
y  mae  wedi  estyn  i  addysgiaeth,  mae  y  gyf undref n  yn  cynnwys  diffygion 
amlwg.  Y  mae,  yn  ddiammeu,  fesur  helaeth  o  wirionedd  yn  yr 
egwyddor  gyffredinol  ar  ba  un  y  mae  y  gyfundrefn  hono  wedi  ei  seilio, 
sef  yr  egwyddor  f od  cynnydd  i  fod  o  wybodaeth  ëangach  i  un  f wy 
neillduol.  Yn  nechreuad  hyfforddiad  bachgen,  yr  amcan  ydyw  dodrefnu 
ei  feddwl  â  gwybodaeth  gyffredinol,  yn  hytrach  na'i  lanw  â  manylion 
celfyddus  galwedigaeth  neu  grefft.  Yn  ddiweddarach,  y  mae  ffeithiau 
celyd  einioes  yn  eu  hòni  eu  hunain ;  rhaid  iddo  ddewis  galwedigaeth,  a 
chyfyngu  ei  efrydiaeth  yn  f wy  neu  lai  at  y  gangen  hono  o  ddysgeidiaeth 
sydd  yn  perthyn  yn  uniongyrchol  iddi.  Yn  y  dyddiau  hyn  o  gydym- 
gais  sydd  yn  parhâus  gynnyddu,  ni  all  y  cyfreithiwr,  y  meddyg,  neu  y 
duwinydd  dyfodol,  ond  yn  llai  lai  fforddio  aberthu  y  fantais  y  rhaid  i'r 
rhai  sydd  yn  y  Prifysgolion  yn  gwneyd  efrydiaeth  arbenig  mewn  cyf- 
raith,  meddygaeth,  neu  dduwinyddiaeth  feddu,  ar  y  rhai  ydynt  wedi 
boddloni  ar  ddilyn  cwrs  o  ddiwylliad  cyffredinol.  Ac  y  mae  hyn,  nad 
ydy w  yn  llai  gwir  am  yr  athraw,  yn  dal  hyd  yn  nod  gyda  nerth  mwy 
am  yr  ymchwilydd.  Yr  ydym  yn  by w  mewn  oes  o  ymchwiliad  a  dar- 
ganfyddiad.  Y  mae  gwyddoniaeth  anianyddol,  hyd  yn  nod  wedi  lliwio 
yr  efrydiau  hŷn  o  hanesiaeth  ac  iaith.  Yn  y  manylrwydd  amyneddgar 
â  pha  un  y  mae  ffeithiau  mwyaf  aneglur,  ac  ar  yr  olwg  gyntaf,  lleiaf 
pwysig  hanesiaeth  wedi  eu  chwilio  a'u  helfenu;  yn  ngwyddoniaeth 
gramadeg  cymhariaethol,  a  grëwyd  gan  lafur  yr  ieithyddwyr  German- 
aidd ;  ac,  f e  allai,  yn  y  dibrisdod  o  ffurf  gelfyddgar  sydd  yn  rhy  fynych 
yn  nodweddu  yr  ymchwil  newydd,  mae  yn  hawdd  cydnabod  ysbryd 
gwyddoniaeth  sydd  bob  amser  yn  cael  ei  demtio,  yn  awyddfryd 
ymchwiliad,  i  anghofio  nad  all  ffurf  ac  ysbryd  gael  eu  hysgaru  heb 
niwed  i*r  naill  a'r  llall.  Fel  hyn  y  mae  gogwydd  ein  hamser  yn 
y  byd  proffeswriaethol  ac  yn  y  galwedigaethau  at  y  neiUduol,  a  rhaid 
i'r  addysgiaeth  athrofäol  sydd  i  gyfarfod  anghenion  yr  amser,  gan 
hyny,  gael  ei  seilio  ar  gydnabyddiaeth  o'r  neillduol.  Nid  ar  yr 
egwyddor,  ond  ar  ei  chymhwysiad  yr  ydys  i  weled  bai.  Fe  elfid 
dadleu,  ac  y  mae  yr  wrthddadl  yn  gref,  fod  trefn  Prifysgol  Llundain 
yn  galw  am  ormod  o  ëangrwydd  ar  y  cychwyn.  Mae  yn  anhawdd 
osgoi  y  casgliad,  wrth  hawlio  dim  llai  na  saith  o  faterion  i  arholiad 
matricidalion, — yn  cynnwys  pedair  iaith,  dau  fater  gwyddonol,  a  mesur- 


ANEBGHIAÜ    AGORIADÔL   T   PBIFATHBAW   BEICHBL.  83 

oniaeth — fod  y  rhai  a  ffurfiasant  y  cynllun  wedi  deddfwriaethu  heb 

feddwl  am  y  dosbarth  llîosog  hwnw  o  feddyliau  yr  hwn,  gyda  gallu 

naturiol  arbenig  at  un  neu  arall  o'r  efrydiau  hyn,  a  all  fod  yn  hynod 

ddifiygiol  gyda  golwg  ar  y  HeiU ;  a  hyd  yn  nod  gyda  golwg  ar  y 

dosbarth  llai,  sydd  yn  meddu  y  gallu  i  ymafaelu  â'r  materion  mwyaf 

amrywiol,  eu  bod  wedi  trefnu  ymborth  y  gellir  yn  wir  ei  lyncu,  ond 

mai  prin  y  gellir  ei  dreulio.     Ond  y  mae  eto  reswm  arall.     Un  o'r 

ffeithiau  mwyaf  tarawiadol  mewn  bywyd  Prydeinig  diweddar  ydyw 

yr  hyn  sydd  wedi  ei  alw  yn  gyfodiad  y  taleithiau.     Mae  y  brifddinas 

wedi  peidio  bod  yn  eisteddle  bywyd  cenedlaethol.     Ymhob  man  y  mae 

canolbwyntiau  newyddion  o  fywyd  politicaidd  a  dealltwriaethol  yn  eu 

hòni  eu  hunain,  ac  ni  all  fod  ond  ychydig  ammheuaeth  na  fydd  i'r  duedd 

yma,  yn  fuan  neu  hwyr,  ymwthio  i'r  deddflyfr  yn  y  ffurf  o  ryw  gynllun 

o  hunan-ly wodraeth  leol.     Mae  yn  debyg  y  bydd  i  ddad-ganolbwyntiad 

ddadrys  llawer  o'r  dyrysbynciau  cymdeithasol  a  pholiticaidd  hyny  sydd 

yn  bresennol  yn  blino  meddyliau  meddylwyr  tawel.     Ni  all  efrydydd 

hanesiaeth  ammeu  fod  hyn  yn  arwydd  o  iechyd.     Fe  allai  canolbwynt- 

iad,  yn  wir,  roddi  effaith  f wy  i  allu  a  dealltwriaeth  cenedl  mewn  adeg 

neülduol,  ond  y  mae  bob  amser  ar  draul  bywiolrwydd  dyfodol.     Y 

mae  cenedl,  fel  planigyn,  yn  tyfu  oddi-isod,  nid  oddi-fyny.     Yn  adfyw- 

iad  by  wyd  cenedlaethol  lleol  y  mae  ein  gobeithion  penaf  am  y  dyfodol 

politicaidd,  fel  mai  diffoddiad  y  by  wyd  hwnw  ydy w  y  perygl  mwyaf,  ac 

sydd  wedi  bod  yn  ddinystr  i  ymherodraethau  mawrion.     Ond  y  mae 

Corff  Arholiadol  mewn  canolbwynt  yn  Llundain,  yn  nodi  efrydiau  ac  yn 

pasio  trwy  yr  un  fold  feddyliau  cynnyddol  y  gwahanol  daleithiau,  yn 

gwbl  ar  wahân  oddiwrth  yr  egwyddor  hon.     Ac  mewn  unrhyw  diriog- 

aeth  nis  gall  ei  threisio  fod  mor  lawn  o  ganlyniadau  ag  yn  nhiríogaeth 

addysgiaeth.     Os  ydy w  yr  egwyddor  o  ddad-ganolbwyntiad  yn  dal — 

ac  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  feddylwyr  y  dydd  presennol,  beth  bynag  eu 

plaid  neu  eu  credo,  yn  cael  eu  gorfodi  i  gydnabod  ei  bod — yna  y  mae 

yn  wirionedd  amlwg  y  dylai  y  taleithiau   fod  mor  rydd  oddiwrth 

linynau  arweiniol  y  brifddinas  mewn  addysgiaeth,  ag  mewn  crefydd  neu 

wleidyddiaeth.     Yn  wir,  ni  fyddai  yn  ddim  llai  na  thrychineb  fod  y 

cyntaf  yn  cael  ei  ddwyn  o  le  arall,  a'r  ddau  olaf  yn  dyfìant  cynhenid, 

canys  fe  olygai  yn  anocheladwy  fod  pobl  addysgiaeth  yn  cadw  draw 

oddiwrth  fywyd  politicaidd  a  chrefyddol.     Mae  yr  ystyriaethaü  cyffred- 

inol  hyn,  gan  hyny,  yn  hawlio  sefydliad  Prifysgolion  taleithiol ;  ac  yr 

ydym  felly  yn  cael  ein  cyfiawnhâu  wrth  edrych  tu  draw  iJr  gwaith 

preéennol  at  weithgarwch  mwy  amrywiol  a  mwy  cenedlaethol  fel  un  o 

adranau*  Prifysgol  Gymreig.     Eto  tra  yn  cadw  yr  amcan  yma  mewn 

golwg,  ni  ddylai  fod  genym  mewn  un  ysbryd  o  gulni.     Mae  gwirionedd 

yn  amrywiol  ei  ffurfiau,  ond  mae  gwirionedd  hefyd  yn  un.     A  thra  yn 

argyhoeddedig  y  rhaid  fod  gosod  llawn  lywodraethiad  addysgiaeth 

Gymreig  yn  nwylaw  corff  o  ddynion  sydd  yn  cynnrychioli  un  ysgol  o 

feddwl'Seisonig — y  rhai,  pa  mor  ddysgedig  bynag,  nad  ydynt  yn  deall 

ac  nad^allant  ddeall  cymeriad  ac  anghenion  Cymru — yn  niweidiol,  nid 

yn  unig  i  fywyd  Cymreig  lleol,  ond  hefyd  i  f uddiannau  yr  addysgiaeth 

uchafjyn  gyffredinol,  ni  a  ddylem  hefyd  f od  yr  un  mor  benderfynol  nad 

ydyw^Prifyseol  Gymreig  i  fod  yn  foddhâd  i  falchder  diniwed,  neu  yn 

esgus|[am*aday8giaeth  îs  neu  lai  eang. 


Y  PARCHEDIG  EDWARD  MORGAN,  DYFFRYN. 

Ein  bwríad  ar  y  cyntaf  oedd  gwnenthur  ychydig  sylwadau  ar  y  Ddwy 
Gyfrol  o  Bregethau  Mr.  Morgan  sydd  wedi  bod  ger  bron  y  cyhoedd 
bellach  er  ys  rhai  blynyddoedd ;  ond  wrth  gasglu  defnyddiau  i'r  amcan 
hwnw,  teimlasom  awydd  cryf  i  ddodi  i  lawr  ychydig  adgofion  am  y 
pregethwr  yn  ei  gysylltiad  â  Chyfarfod  Misol  Gorllewin  Meirionydd,  a 
gwneuthur  rhai  crybwyllion  am  ei  berthynas  â  phrif  symudiadau  y 
Methodistiaid  Calfinaidd  mewn  blynyddoedd  diweddar.  Ac  ar  hyn  o 
bryd  cyfyngwn  ein  sylw  yn  unig  at  y  pethau  hyn.  Hyderwn  nad 
ystyrir  ni,  ar  y  naill  law,  yn  gwneyd  yr  hyn  sydd  ddiangenrhaid,  nac 
ar  y  llaw  arall  yn  ymyryd  â  mater  a  ddylai  gael  ei  adael  mewn  dwylaw 
mwy  galluog.  Dichon  nad  yw  yr  amser  wedi  dyfod  eto  i  ysgrifenu 
hanes  y  ddau  symudiad  mawr  yr  oedd  a  fynai  Mr.  Morgan  yn  arbenig 
â  hwynt,  sef,  yn  gyntaf,  y  symudiad  er  rhoddi  addysg  deilwng  i'n  preg- 
ethwyr,  ac,  yn  ail,  y  symudiad  er  sicrhâu  gofal  gweinidogaethol  i'r 
eglwysi.  Nid  ydym  ni,  pa  fodd  bynag,  yn  meiddio  ymgymeryd  â'r 
fath  orchwyl;  ond  nis  gallwn  ymattal  rhag  gwneuthur  ychydig  nod- 
iadau  ar  y  lle  mawr  a  lanwyd  gan  Mr.  Morgan  mewn  perthynas  iddynt; 
ac  yn  fwyaf  neillduol  mewn  perthynas  i'r  diweddaf. 

Nid  ydym  yn  bwriadu  gwneyd  llawer  heblaw  adrodd  ffeithiau.  Mae 
beirniadu  ymddygiad  Mr.  Morgan  ar  y  naill  law,  ac  ymddygiadau  y 
rhai  a  deimlent  eu  hunain  dan  rwymau  iV  wrthwynebu  ar  y  llaw  arall, 
yn  waith  na  fwriadwn  wneyd  un  cais  at  ei  gyflawni.  Edmygedd  dwfn 
a  serch  cryf  yw  ein  hunig  deimladau  tuag  atô.  Efe  oedd  y  dyn  gwir 
f awr  cyntaf  y  cawsom  y  f raint  o  ddyf od  o  dan  ei  ddylanwad ;  a  hawdd 
gan  hyny  ydyw  deall  nad  oes  ynom  un  duedd  i  eistedd  mewn  barn  ar 
ei  ymddygiadau.  Ehaid  i  ni  edrych  ar  yr  adeg  y  daethom  i  gyfarfydd- 
iad  âg  ef  fel  un  o  adegau  pwysicaf  ein  by wyd — fel  adeg  y  cawsom  ein 
dwyn  i  mewn  i  fyd  newydd  a  chwbl  ddyeithr  i  ni  hyd  y  pryd  hwnw. 
Ac  ni  raid  ychwanegu  fod  ei  goffadwriaeth  yn  gysegredig  ac  anwyl  yn 
ein  golwg.  Ni  fynem  ychwaith  geisio  adgyfodi  dim  a  wnaed  mewn 
gwrthwynebiad  i'r  symudiadau  neu  y  cynlluniau  y  safai  efe  jn  gryf 
drostynt,  a  allai  fod  yn  ddolurus  i  deimladau  y  personau  hyny  eu 
hunain,  neu  ynte  gyfeillion  iddynt  sydd  eto  yn  aros.  Am  y  rhes- 
ymau  hyn  ymattaliwn  rhag  dodi  i  lawr  lawer  o  fanylion  mewn 
cysylltiad  â  dygwyddiadau  sydd  erbyn  hyn  yn  meddu  ar  ryw  fesur  o 
bwysigrwydd. 

Anhawdd  ydyw  meddwl  am  neb  o  fewn  yr  hanner  canrif  ddiweddaf 
a  lanwodd  le  mwy  a  phwysicach  nag  a  lanwyd  gan  Mr.  Morgan  am  yr 
ugain  mlynedd  diweddaf  o'i  oes  yn  Nghyfarfod  Misol  Gorllewin  Meir- 
ionydd.  Dywedodd  un  blaenor  a  adwaenom  yn  dda  fesur  o  wirionedd 
ar  y  mater  hwn  un  tro  wrtho  ef  ei  hun.     Wedi  ei  gyfarfod  yn  ddam- 


Y   PARCHEDIG  BDWARD    MOBGAN,   DTFFRTN.  85 

weiniol  ar  y  ffordd,  goaododd  o'i  flaen  ryw  fater  o  bwys  yn  yr  eglwys 
y  perthynai  iddi,  gan  ofyn  ei  gyfarwyddyd  gydag  ef.  "  Wel,"  meddai 
Mr.  Morgan,  "de'wch  â'r  mater  i'r  Cyfarfod  Misol."  "Iba  beth?" 
meddai  yntau,  "onid  chwi  yw  y  Cyfarfod  Misol?"  Efe  yn  ddiau 
ydoedd  ei  brif  ysgogydd  gyda  phob  symudiad,  a'i  brif  gynghorwr  a 
chyfarwyddwr  ymhob  amgylchiad  yn  ystod  y  blynyddoedd  hyny.  Yr 
oedd  y  blaenaf  o  ddigon  f el  pregethwr.  Dy  wedai  gweinidog  a'i  hadwaenai 
yn  dda,  ac  oedd  yn  ŵr  o  synwyr  cryf,  fel  y  canlyn  am  dano  pan 
nad  oedd  eto  ond  cymharol  ieuanc : — "  Mi  fydda'  i  yn  teimlo  fod  amryw 
o'm  brodyr  yn  pregethu  yn  well  o  lawer  na  mi;  ond  ni  byddaf  yn  clywed 
yr  un  o  honynt,  oddieithr  Mr.  Morgan,  na  byddaf  yn  credu  y  gallwn,  pe 
yr  ymdrechwn,  bregethu  cystal  â  hwythau.  Am  dano  ef,  byddaf  yn 
teimlo  ar  uuwaith  na  fedrwn  byth,  er  gwneyd  fy  ngoreu,  bregethu  yn 
gyffelyb  iddo." 

Yn  niwedd  1840  y  dechreuodd  bregethu,  a'r  pryd  hwnw  yr  oedd 
y  gweinidogion  yn  ychydig  mewn  nifer.  Cyn  ordeinio  y  Parchedig 
Rees  Jones  (yn  awr  o'r  Felinheli),  a'r  diweddar  Barchedig  Robert 
Williams,  Aberdyfi,  yn  1844,  nid  oedd  ond  pedwar  o  weinidogion  yn  y 
rhan  Orllewinol  o  Feirionydd,  sef  y  Parchedigion  Daniêl  Evans, 
Penrhyn;  Richard  Humphreys,  Dyffryn;  Hugh  Jones,  Towyn;  a 
Robert  Griffith,  Dolgellau.  A  bu  farw  y  diweddaf  o'r  pedwar  hyn 
ymhen  y  mis  ar  ol  ordeinio  y  ddau  frawd  eraill.  Dichon  nad  annydd- 
orol  fyddai  rhoddi  rhestr  y  "  pregethwyr  "  fel  y  ceir  hi  yn  y  Dyddiadur 
am  1845, — ddeugain  mlynedd  yn  ol : — Lewis  Morris,  Sion;^Edward 
Foulkes,  Dolgellau;  Rowland  Davies,  Dyffryn;  Richard  'Roberts, 
Dolgellau ;  Lewis  Williams,  Llanfachreth ;  David  Williams,  Talsarnau ; 
Robert  Thomas,  Ff estiniog ;  William  Jones,  Maethlon ;  Evan  Roberts, 
Sion;  Evan  Morris,  Rehoboth;  John  Wilíiams,  Dyffryn;  Humphrey 
Evans,  Yütradgwyn ;  Edward  Morgan,  Dyffryn ;  James  Donne, 
Ffestiniog  ;  Morris  Davies,  Dyffryn.  Am  bedwar  o'r  rhai  hyn  nid  oes 
genym  gof  o  gwbl.  Nid  oes  ond  tri  o  honynt  yn  awr  yn  fyw.  Yr 
oedd  ymysg  y  gweinidogion  a'r  pregethwyr  hyn  amryw  o  wŷr  a 
ystyrid  yn  "dywysogion  yn  yr  holl  dir."  Felly  yn  arbenig  yr  oedd  y 
Parchedig  Richard  Humphreys;  a  pharchus  iawn  oedd  safle  y 
Parchedig  Daniel  Evans,  yr  hwn  oedd  Ysgrifenydd  y  Cyfarfod  Misol 
ar  y  pryd.  Ond  nid  ydym  yn  defnyddio  unrhyw  ormodiaeth  pan  yn 
dywedyd  ddarfod  i  Mr.  Morgan  ymgodi  yn  fuan  uwchlaw  iddynt  oll 
fel  pregethwr.  A  phan  nad  ydoedd  ond  ieuanc,  daeth  yn  fuan  yn 
feddiannol  ar  ddylanwad  mawr,  ac  i  gael  ei  gydnabod  fel  arweinydd. 
Derbyniasai  addysg  uwch  o  lawer  na  neb  oJi  frodyr;  ac  yr  oedd  yn 
amlwg  o  gychwyn  ei  yrfa  yn  y  Gwynfryn  nos  Sabboth,  Rhagfyr  20, 
1840,  ei  fod  wedi  ei  godi  gan  Dduw  i  lanw  Ue  pwysig  ymhlith  y 
Methodistiaid.  Cawn  ei  fod  yn  pregethu  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala 
yn  Mehefin  1846 ;  ac  yn  ei  Gyfarfod  Misol  ei  hun,  daeth  ei  bregethau 
ef  yn  f uan  i  ffurfio  ei  brif  attyniad.  Gelwid  arno  i  bregethu  ymhob 
Cyfarf od  o'r  bron,  hyd  yn  nod  yn  y  lleoedd  agosaf  i'w  gartref ;  a  r  rhan 
fynychaf  ddwywaith,  os  nad  ychwaneg.  Ymysg  y  swyddogion,  wrth 
drafod  pethau  amgylchiadol  yr  achos,  daeth  ar  unwaith  yn  arwein- 
ydd  j  ond  pan  ymgasglai  y  gynnulleidf a  ynghyd  yn  yr  hwyr  nid  oedd 
un  arwydd  ar  ei  bregeth  fod  dim  wedi  bod  ar  ei  feddwl  er  ys  diwrnod- 


86  T  PABOHEDICfr  BDWABD  MOBGAN,  DTFFBYN. 

au  ond  ei  bregeth.  Am  lawer  o  flynyddoedd  bu  ei  bregeth  ef 
ar  noson  gyntaf  y  Cyfarfod  Misol  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  gogoneddus 
yn  hanes  Methodistiaeth  yn  y  rhan  hono  o'r  wlad.  Fel  y  cawn  sylwi 
eto,  byddai  ei  gynlluniau  yn  nghyfarfod  y  prydnawn  yn  peri  i  lawer  o 
frodyr  da  ei  wrthwynebu;  ond  unwaith  y  dringai  i'r  pulpud  byddai 
pawb  yn  estyn  eu  gyddfau  mewn  dysgwyliad  dan  ei  weinidogaeth. 
Byddai  bob  amser  yn  feistr  y  gynnulléidfa  ;  ond  nid  ydym  yn  credu  y 
byddai  yn  pregethu  yn  un  man  yn  rhagorach,  a  dyweyd  y  lleiaf,  nag  y 
gwnai  yn  y  Cyfarfodydd  Misol.  Cofiwn  yn  dda  am  lawer  o'r  odfeuon 
hyn,  pan  y  byddai  y  capelau  wedi  eu  gorlenwi,  a'r  teimlad  cyn  y 
diwedd  wedi  rhedeg  yn  uchel  iawn.  I  ni  byddai  yr  olwg  ar  yr  hen 
flaenoriaid  o  gwmpas  y  pulpud,  oll  ar  eu  traed,  yn  gwenu  ac  yn  wylo, 
ac  yn  bwrw  allan  eu  Hamenau  brwd,  y  fwyaf  swynol  y  byddem  un 
amser  yn  cael  y  fraint  o  syllu  arni.  Y  gweinidogion  a'r  pregethwyr  yr 
un  modd,  byddai  pawb  yn  cael  gwledd  wrth  wrando  arno  yn  pregethu. 
Ac  nid  oes  un  ammheuaeth  na  bu  ei  bregethu  yn  y  Cyfarfodydd  Misol 
yn  allu  pwysig  i  godi  Methodistiaeth,  ie,  a  chrefydd  yn  Ngorllewin 
Meirionydd,  yn  gystal  a'i  of al  cyson  a  llygad-agored  am  yr  achos  yn  yr 
holl  ardalóedd. 

Yr  oedd  yn  enthusiast  trwyadl  gyda  golwg  ar  bregethu.  Yr  ydym 
yn  cofio  yn  dda  iddo  ein  goddiweddyd  ar  ein  taith  un  boreu  Sabboth,  a'n 
gwahodd  i  fyny  ato  i'w  gerbyd ;  ac  un  o'r  cwestiynau  cyntaf  a  ofynodd 
i  ni,  ymhen  ychydig  eiliadau,  ydoedd,  "  A  ydych  chwi  yn  hoff  o  breg- 
ethuî"  Yn  yr  ymddyddan  a  ddilynodd,  dywedodd,  "Mae  arna'  i 
eisieu  i  chwi  feddwi  ar  bregethu :  ni  wnewch  chwi  ddim  byd  o  honi 
heb  hyny."  Yr  oedd  ef  ei  hunan  yn  ddiau  wedi  meddwi  arno.  Nid 
trwy  siarad  am  ei  bregethu  y  byddai  yn  dangos  hyny ;  ond  trwy  fod 
yn  llawn  o  hono  ymhob  mac,  edrych  ar  bob  peth  trwy  lygad  pregeth- 
wr,  a  llafurio  yn  ddibaid  er  mwyn  cyflawni  ei  weinidogaeth  yn  deilwng. 
Codai  yn  foreu,  gweithiai  yn  egn'iol,  a  gwnai  at  bob  ymddangosiad  cy- 
hoeddus  y  parotöad  mwyaf  trwyadl  oedd  yn  ddichonadwy.  Yr  oedd 
ganddo  syniad  uchel  am  weinidogaeth  yr  efengyl,  ac  ni  chollai  un 
cyfleusdra  i  geisio  cyflwyno  y  syniad  hwnw  i  bregethwyr  ieuainc, 
"  Llafuriwch,  meddai  un  tro,  "  llaf  uriwch  yn  ddibaid.  Pe  b'ai  genych 
ddawn  angel,  fe  flinai  y  bobl  ar  hwnw  wrtho  ei  hun  ;  ond  am  lafur,  fe 
geidw  hwnw  newỳdd-deb  yn  eich  pregethu  na  flina  eich  gwrandäwyr 
byth  arno.  Am  danaf  fy  hun,  yr  wyf  fi  heb  wneyd  fy  mhregeth  oreu 
eto ;  bydd  hono  ar  ei  hanner  pan  y  byddaf  farw."  Byddai  yn  pregethu 
am  flynyddoedd  ymhob  claddedigaeth  yn  y  Dyffryn,  a  hawdd  fuasai 
iddo  wneuthur  hyny  yn  dra  chymeradwy  heb  nemawr  o  barotöad  blaen- 
orol ;  ond  byddai  yn  darparu  mor  drwyadl  a  phe  buasai  i  bregethu  yn 
y  Gymdeithasfa.  Wedi  i'w  orchwylion  amlhâu,  gorfodwyd  ef  i  roddi 
hyn  heibio  ;  a  chlywsom  ef  yn  dywedyd  ei  bod  yn  rheol  ganddo  yn  ei 
flynyddoedd  diweddaf  i  beidio  treulio  mwy  nag  awr  i  barotoi  at  yr 
amgylchiadau  hyny.  Bu  yn  pregethu  unwaith  i  Gymdeithas  Gyn- 
northwyol  yn  y  Dyffryn.  Yr  oedd  ar  y  pryd  mewn  gwendid  mawr,  a 
gofynasai  i'w  gyfaill,  y  Parchedig  David  Jones  (yn  awr  o  Ddôl-gareg- 
ddu),  i  ddyfod  yno  i  gymeryd  ei  le  os  byddai  yn  analluog  i  fyned  trwy 
y  gwaith.  Clywsom  Mr.  Jones  yn  dywedyd  fod  y  bregeth  ar  yr 
achlysur  hwnw  yn  un  anarferol  o  brydferth ;  ac  ychwanegai  na  chlyw- 


T   PARCHEDIG  EDWARD   MORGAN,   DYFFBYN.  87 

odd  ganddo  byth  wedi  hyny  gymaint  a  sylw  neu  gymhariaeth  o  honi 
mewn  unrhyw  gysylltiad  arall.  Pan  gymhellai  Mr.  Jones  ef  fw 
phregethu  drachefn,  dywedodd,   "Na  wnaf,  byth."     "Beth  wnewch 

chwi  â  hi  ynte  1 "     "  Wel,"  atebai  yntau,  "  Mi  a'i  hanfonaf  i  ," 

gan  enwi  hen  frawd  ag  yr  oedd  ei  hoffder  o  Lyfr  y  Diarebion  yn  dra 
adnabyddus.  Trwy  garedigrwydd  Mrs.  Morgan  yr  ydym  wedi  cael 
copi  o'r  bregeth,  ac  y  mae  i'w  gweled  yn  Y  Drysorfa  am  y  mis  hwn. 
Mae  yn  engraifft  nodedig  o'r  llafur  dirfawr  a  gymerai  i  gyflawni  pob 
gwaith  a  ddisgynai  i'w  ddwylaw  yn  y  modd  goreu  yr  oedd  yn  ddichon- 
adwy  iddo. 

Nid  anmhriodol  fyddai  cyfeirio  at  Mr.  Morgan  fel  gwrandäwr  yn 
gystal  ag  fel  pregethwr.  Cwynir  weithiau  mai  gwrandäwyr  gwael  yw 
pregethwyr;  ond  am  bregethwyr  gwael  yn  unig  y  mae  y  gwyn  yn 
wirionedd.     Mae  pregethwyr  da  yn  gyffredin  yn  wrandäwyr  da.    Felly 

0  leiaf  yr  oedd  Mr.  Morgan.  Ar  y  mwyaf  cyffredin  o'i  frodyr,  byddai 
yn  gwrando  gydag  astudrwydd  a  sirioldeb  ;  ac  ar  adegau  gwelwyd  ef 
yn  wylo  yn  hidl.  Byddai  yn  gwbl  rydd  i  siarad  yn  gyfrinachol  wrth 
ei  frodyr  yn  y  weinidogaeth  am  eu  diffygion  ;  ond  ni  ddangosai  wrth 
eu  gwrando  un  amser  ei  fod  yn  gweled  ynddynt  unrhyw  ddiffyg.  A 
chafodd,  o  herwydd  ei  wendid,  gyfleusderau  mynychachj  wrando  ar  ei 
frodyr  nag  a  gawsai  pe  buasai  ei  iechyd  yn  gryfach. 

Edrychai  yn  uchel  ar  ei  swydd  fel  gweinidog.  Yr  oeddym  yn  bres- 
ennol  yn  y  Cyfarfod  Misol,  pan  y  dangosodd  deimlad  cryf  o  herwydd 
fod  ei  enw  wedi  ei  roddi  mewn  gweithred  fel  "Edward  Morgan, 
Farmer"  ac  y  mynodd  hefyd  ei  newid.  "  Yr  ydwyf  yn  byw  mewn 
ffarm,"  meddai,  "  er  mwyn  Eglwys  y  Dyffryn  ;  ond  nid  ffarmwr  ydwyf 
fi."  Yr  ydym  yn  cofio  ei  glywed  dro  arall  mewn  ymddyddan  yn 
dyweyd  fod  gwahaniaeth  pwysig  rhwng  "ffarmwr  yn  pregethu"  a 
"  phregethwr  yn  ffarmio."  Ystyriai  fod  urddas  yn  perthyn  i'w  swydd 
fel  gweinidog,  a  byddai  yn  dra  gofalus  na  byddai  dim  yn  ei  ymddygiad 
ar  unrhy w  adeg  yn  annheilwng  o  hono.  Nid  Jbob  amser  y  teimlai  f od 
ei  frodyr  yn  ddigon  gofalus  yn  y  peth  hwn,  ac  y  mae  o  fewn  ein  cof 
iddo  geryddu  un  o  honynt  am  ei  ddiffyg  dan  amgylchiadau  rhy  ddigrif- 

01  i'w  gosod  i  lawr  yn  y  lle  hwn. 

Anhawdd  i  ni  fyddai  peidio  crybwyll  am  ei  garedigrwydd  at  bregeth- 
wyr  ieuainc.  Neülduolrwydd  ei  garedigrwydd  ydoedd  ei  fod  yn  cyd- 
drigo  ynddo  â'r  gofal  mwyaf  am  urddas  y  weinidogaeth.  Byddai  y 
weinidogaeth  yn  wastad  yn  cael  y  lle  blaenaf  yn  ei  feddwl,  a'r  ymgeis- 
ydd  y  lle  nesaf.  Mynai  bob  amser  brofion  eglur  o  gymhwysder  at  y 
weinidogaeth,  yr  hyn  mewn  ambell  amgylchiad  a  barodd  i  ymgeiswyr 
dybio  ei  fòd  "yn  eu  herbyn."  Un  o'r  pethau  y  teimlai  gryfaf  drosto 
oedd  cadw  i  fyny  saf on  y  weinidogaeth.  Holwr  caled  ydoedd.  Yr  ydym 
yn  cofio  yn  dda  am  lymder  yr  oruchwyliaeth.  Ond  yr  oedd  yn  berffaith 
deg,  ac  fel  pob  dyn  teg  yn  drugarog  hefyd.  Wedi  holi  dau  o  honom  yn 
ddiarbed  ar  "  Y  pechod  gwreiddiol,"  yr  oedd  yn  gwbl  barod  i'n  hamddi- 
ffyn  rhag  cwestiwn  a  ystyriai  yn  annheg.  Gofynodd  un  gweinidog  i  ni, 
"Pa  beth  a  wnaech  chwi  pe  gwrthodai  y  Cyfarfod  Misol  heddyw  ganiatâd 
i  chwi  i  bregethu  ? "  Wedi  i  ni  ateb,  cododd  Mr.  Morgan — ef e  oedd  y 
llywydd — a  dywedodd,  "  'Dyw  y  cwestiwn  yna  ddim  yn  deg  i  wŷr  ieuainc 
fel  hyn.     Yr  ydw  i  yn  cofio  yn  bur  dda  yr  adeg  yr  oeddwn  yn  cychwya 

1885.  o 


98  Y  PARCHEDW  BDWARD   M0RGAM,   DYFFBm 

fy  huu.  Pe  dywedasai  rhywun  wrthyf  y  pryd  hwnw  nad  oedd  genyf 
yr  un  genadwri,  buaswn  yn  dyweyd  wrtho  fel  y  dywedodd  Abimaas 
gynt,  '  Beth  bynag  a  fyddo  gad  i  mi  reçteg.'  Gofyn  am  gael  pregethu 
y  mae  y  brodyr  hyn,  ac  nid  yw  yn  deg  gofyn  iddynt  yn  awr  pa  beth  a 
wnaent  pe  gwrthodem  e«  cais."  Eglurwyd  i  ni  wedi  hyny  yn  gyfrin- 
achol  y  rheswm  am  y  cwestiwn.  Nid  oedd  dim  a  fynai  à  nL  Engraifít 
ydoedd  o'r  hen  drefn  annhrugaro&  "Taro'r  post  gael  i'r  pared  glywed." 
Mae  ymgeiswyr  wedi  dyoddef  Uawer  oddiwrthi  o  dro  i  dro,  heb  fodneb 
yn  teinuo  yr  angharedigrwydd  Ueiaf  tuag  atynt.  Ond  yr  oedd  Mr. 
Morgan  ei  hun  ár  yr  un  pryd  yn  anfoddlawn  i  hen  frawd  arali  i  roddi 
cynghor  i  ni  gyda  golwg  ar  bregethu  cyn  ein  bod  wedi  derbyn  eaniatâd 
i  hyny.  "Cynghor  da  iawnr"  meddai,  "os  cânt  rywun  i  agor  drws  y 
pulpud  iddynt :  mae  hyny  eto  heb  ei  benderfynu."  Am  y  weinidog- 
aeth  yn  ddiau  yr  oedd  ei  of al  cyntaf ;  ond  yr  oedd  ei  of al  am,  a'i  gared- 
igrwydd  at  bregethwyr  ieuainc  hefyd  yn  ddiammheuoL  Gofalai  am  eu 
hamgylchiadau,  a  threfnai  ry w  foddion  esmwyth  i'w  cynnorthwyo  pan 
y  byddai  angen  arnynt ;  a  dygai  hwynt  i  aylw  yn  y  Cyfarf od  Misol  pan 
y  byddent  yn  bresennoí  ar  adegau  dysbeidiant  yr  athrofa. 

Yn  y  peth  hwn  ceir  engraifffc  o'r  ëangder  oedd  yn  ei  gymeriad  mewn 
gwahanol  gyfeiriadau.  Nis  gellir  cael  yr  holl  wirionedd  mewn  athraw- 
iaeth  heb  gyf uno  pethau  a  ymddangosant  yn  wrthwynebol ;  ac  nis  gellir 
ychwaith  cael  yr  holl  rinwedd  mewn  cymeriad  heb  gyf uno  nodweddau 
a  ymddangosant  yn  wrthwyneboL     Yr  oedd  Mr.  Morgan,  fel  pob  dyn 

§wir  f awr,  yn  ddiof al  am  gysondeb  arwynebol  ei  ymddygiadau ;  ac  ni 
diangodd  rhag  cael  ei  gamddeall  rai  gweithiau  oblegid  hyny.  Yr  oedd 
yn  ddyn  gwir  haelionus,  ond  meiddiodd  sefyll  i  fyny  dros  gydnabydd- 
ìaeth  deilwng  i  weinidogion  yr  efengyl  am  eu  llafur,  a  chafodd  ei  ystyr- 
ied  gan  lawer  mewn  canlyniad  yn  ddyn  ariangar.  Am  y  dadleuai  na 
ddylid  rhoddi  llai  nag  ugain  swÜt  i  weinidog  am  Sabboth,  tybiwyd  ei 
f od  yn  ddyn  ariangar  I  A  daeth  rhai  o'i  f rodyr,  yn  enwedig  y  diweddar 
Barchedig  Robert  Williams,  Aberdyfi,  dan  yr  un  cyhuddiad.  Ni 
ddylid  condemnio  yn  ormodol  eu  cyhuddwyr ;  oblegid  yr  oedd  punt  y 
Sabboth  yn  swm  mawr  o'i  gymharu  â'r  hyn  oedd  arferol  am  fiynydd- 
oedd  wedi  iddynt  hwy  ddechreu  pregethu.  Yn  ei  araeth  yn  Nghym- 
deithasfa  Dolgellau,  yn  Mehefin  1870,  ar  "  SefyUfa  yr  Achos  Methodist- 
aidd  yn  y  Ehan  Orllewinol  o  Sir  Feirionydd,"  dy  wedai  Mr.  Morgan  fel 
y  canljm : — "Ugain  mlynedd  yn  ol  nid  oedd  yma  na  '  chyflog  i  ddyn  na 
Uôg  am  anifaiL'  Gellwch  chwi  wenu  wrth  fy  nghlywed  i  yn  dywedyd 
hyn,  ond  geiriau  gwirionedd  a  sobrwydd  ydynt.  Pum'  swlît  y  Sabboth 
oedd  y  swm  mwyaf  a  gefais  i  gan  ein  heglwysi  cryfaf  eyn  i  fugeiliaeth 
gychwyn,  a  Uai  na  hyny  yn  aml.  Bûm  yn  dyfod  i  Ddoigeliau  am  rai 
blynyddoedd  am  bum'  swUt  y  Sabboth."  Cyn  ei  ddyddiau  ef  nid  oedd 
un  cais  teüwng  wedi  ei  wneyd  i  godi  y  "  gydnabyddiaeth  Sabbothol" 
yn  NgorUewin  Meirionydd.  Yr  ydym  yn  tybio  fod  Sir  Gaernarfon  y 
pryd  hwnw  yn  rhagori  i  ryw  fesur  ar  Sir  Feirionydd.  Ond  ymhob  Sir 
yr  oedd  y  pregethwyr  goreu  yn  dibynu  braidd  yn  gwbl  ar  ryw  alwedig- 
aeth  fydol  am  eu  cynnaliaeth  eu  hunain  a'u  teuluoedd\  ae  yn  dra 
gofalus  i  rybuddio  pregethwyr  ieuamc  i  ymogel  rhag  meddwl  am  fod  yn 
"faich  ar  yr  eglwysi."  Pregethai  rhai  o  honynt  yn  eu  cartrefi  heb 
unrhy  w  gydnabyddiaeth  o  gwbl,  ac  yn  annibynol  ar  ei  rhadlondeb  yr 


Y   PABOHEDIG  EDWABD   IfOBGASF,   ÛTFFBTN.  89 

oedd  gweinidogaeth  y  brodyr  hyn  yn  fynych  y  fwyaf  cymeradwy  yn  y 
lleoedd  hyny.  I  ran  Mr.  Morgan,  fel  arweinydd,  y  disgynodd  y  gor- 
ohwyl  an&ymunol,  ar  ryw  gyfrifon,  o  ddysgu  yr  eglwysi  i  gyfranu  yn 
deilwng  tuag  at  gynnaliaeth  y  weinidogaeth.  Dywedodd  y  Parchedig 
Richard  Humphreys  eiriau  cryfion  ar  y  mater  wrth  draethu  ar  "  Natur 
Eglwys"  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala  yn  1841.  A  galwodd  y  diweddar 
Barchedig  John  Hughes,  Pontrhobert,  sylw  at  yr  un  mater  yn  yr  un  Ue, 
ac  o  dan  yr  un  amgylchiadau,  yn  1845.  Yr  ydym  yn  dyfynu  yr  hyn  a 
ganlyn  o'i  sylwadau  f el  y  cofnodir  hwy  yn  y  Drysorfa : — 

Brodyr  ienengaf  yr  apostolion  ydym  ni ;  yr  oedd  y  ŵeinidogaeth  yn  etifeddiaeth 
iddynt  hwy  fel  y  rhai  cyntafanedig,  ond  trwy  lafur  yr  ydym  ni  yn  dyfod  iddi ;  a 
dylid  cynnorthwyo  a  chydnabod  y  llafur  hwnw.  Nid  pregethu  yw  holl  waith 
gweinidogion  yr  efengyl ;  hwy  sydd  i  fugeilio,  i  drin  yr  agoriadau,  i  weinyddu 
mewn  derbyn  a  diarddel  aelodau,  &c.  Mae  Pen  yr  Eglwys  wedi  rhoddi  yr  agoriadau 
iddynt  hwy,  ac  nid  i  neb  aiall ;  ac  anmhoeibl  yw  i  weinidogion  fyned  i  ymweled  â'r 
eglwysi,  ac  arfer  y  gofál  angenrheidiol  am  danynt,  heb  eu  rhyddhâu  yn  gwbl  at  ea 
gwaith. 

Byw  wrth  yr  efengyl  sydd  eisieu, — nid  casglù  cyfoeth,  a  myned  yn  foneddigion, 
ond  cael  modd  i  fyw,  heb  eu  beiehio  gan  ofalon  bydol.  Mae  pwys  y  gwaith  yn 
ddigon  iddynt  hwy. 

Gellwch  ddeall  nad  wyf  fi  yn  traéthu  ar  y  pwnc  hwn  er  fy  mwyn  fy  huo.  Pe 
bnasai  rhywbeth  yn  oymeryd  lle  ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  buasai  hyny,  fe 
allai,  yn  rhyw  fantais  i  mi ;  ond  er  mwyn  y  gwaith  a'r  achos  ynddo  ei  hun,  ystyriwch 
ypeth. 

Bu  y  mater  dan  sylw  y  Gymdeithasfa  rai  gweithiau,  a  hysbyswyd  ni 
ddarfod  i  Gyfeisteddfod  gael  ei  benodi  ganddi  un  adeg  i'w  ystyried. 
Yn  hwnw  neu  mewn  Cymdeithasfa  tua^r  un  adeg  y  dywedai  y  diweddar 
Barchedig  John  Jones,  Tremadog : — "  Ni  wn  i  yn  y  byd  beth  ydy w'r 
mater.  Mae  yr  eglwysi  yn  rhoddi  i  mi  arian  na  wn  beth  i'w  wneyd  â 
hwy ;  deuddeg  swüt  am  Sabboth  oeddwn  i  yn  gael  yn  bur  ddiweddar  ! " 
Swllt  a  deunaw  ceiniog  oedd  y  gydnabyddiaeth  a  dalwyd  yn  Nghymru 
am  y  pregethau  grymusaf  a  bregethwyd  ynddi  erioed ;  ac  wrth  gofio 
hyny  dylem  fod  yn  gymedrol  yn  ein  condemniad  ar  y  brodyr  da  oedd- 
ynt  yn  dygwydd  byw  yn  y  cyfwng  rhwng  yr  oruchwyliaeth  hono  a'r 
oruchwyliaeth  bresennol.  Mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt  wedi  myned  i'r 
nefoedd  beüach,  ar  ol  gwaçanaethu  eu  cenedlaeth  yn  ffyddlawn  yn  ol  eu 
goleuni,  a'u  holynwyr  wedi  eu  llanw  âg  ysbryd  gwahanol.  Diau  fod 
genym  le  i  wella  eto,  ond  y  mae  y  cynnydd  yn  ystod  y  deugain,  a  hyd 
yn  nod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf,  wedi  bod  yn  rhyfeddol.  Ac  nid 
oes  neb  y  mae  y  Methodistiaid  yn  fwy  dyledus  iddo  am  y  cynnydd 
hwnw  na'r  diweddar  Barchedig  Edward  Morgan  o'r  Dyffryn.  Dyodd- 
efodd  lawer  wrth  gyflawni  y  gwaith,  ond  dygodd  farn  i  fuddugoliaeth. 
Dyn  o'r  fath  f wyaf  haelionus  ydoedd  ei  hunan.  Felly  yr  adnabyddid  ef 
ymhob  cylch.  Siriolid  calon  pob  hosüer  yn  y  trefi  yr  arferai  fyned 
iddynt  pan  y  gwelid  ef  yn  agosâu;  a  bu  agos  i  un  o  honynt  roddi 
curfa  dda  un  tro  i  un  a  f eiddiodd  ddywedyd  yn  ei  gly w  fod  Mr.  Morgan 
yn  ariangar.  Credai  mewn  haelioni,  a  gwnaeth  ei  oreu  trwy  athraw- 
iaeth  ac  esiampl  i  gynnyrchu  y  gras  hwn  yn  yr  eglwysi.  Cofiwn  yn  dda 
am  ei  zel  dros  y  casgliad  at  y  Genadaeth.  Ar  adeg  derbyniad  y  casgl- 
iad  hwnw  yn  Nghyfarf od  Misol  Dolgellau,  byddai  yn  wastad  ar  ei  draed 
yn  gwneuthur  sylwadau  ar  y  swm  a  ddygid  o  bob  ìle.     Canmolai  y  rhai 

c  2 


40  T  PAROäBDIO  EDWABD   MOBGÀN,   DYFFBTẂ. 

a  haeddent  hyny,  a  rhoddai  symbyliad  caredig  i  eraill  oeddynt  mewn 
angen  am  yr  oruchwyliaeth  hono.  Iddo  ef,  yn  ddiau,  i  f  esur  mawr,  y 
mae  y  teinüad  cynhes  at  y  Genadaeth  Dramor  yn  Ngorllewin  Meirion- 
ydd  hyd  heddyw  yn  ddyledus. 

A  mawr  mewn  gwirionedd  fa  Uwyddiant  ei  ymdrechion  yn  mhlaid 
haelioni  at  achos  crefydd.  Yn  ei  ddyddiau  ef,  ac  i  raddau  helaeth 
trwy  ei  laf ur  ef,  yr  adeiladwyd  capelau  newyddion  ymhob  cymydogaeth 
bron  trwy  gylch  y  Cyfarfod  Misol.  Yr  ydym  yn  cofio  am  dano  mewn 
lle  unwaith  yn  gofyn  i'r  blaenoriaid  wrth  ymddyddan  â  hwynt  ac  ymholi 
am  hanes  yr  achos  yn  y  lle,  "  Oes  arnoch  chwi  ddim  awydd  tynu  yr 
hen  gapel  yma  i  lawr  î  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda  y  tro  cyntaf  y  daeth- 
um  iddo  bedair  blynedd  ar  hugain  yn  ol.  Yr  oeddwn  yn  ei  weled  yn 
fawr  iawn.  Mi  welais  amryw  o  rai  mwy  wedi  hyny ;  ond  nid  wyf  yn 
gwybod  am  lawer  o  rai  heblaw  hwn  sydd  yr  un  f ath  yn  union  ag  oeddynt 
bedair  blynedd  ar  hugain  yn  ol."  Bu  yr  awgrym  yn  ddigon.  Cyn  pen 
llawer  o  amser  tynwyd  ef  i  lawr  bob  careg  o  hono,  a  gwnaed  yn  ei  le 
gapel  rhagorol,  yr  hyn  a  f u  yn  f endith  ddífawr  i'r  eglwys  a'r  gynnull- 
eidfa.  Trwy  ei  ofal  a'i  graffder  ef  byddai  ymweliad  y  Cyfarfod  Misol 
â  chymydogaeth  yn  fynych  yn  gychwyn  newydd  i'r  achos  yno. 
Yn  hyn  yn  ddiau  yr  oedd  yn  wahanol  i  ac  yn  rhagori  ar  lawer  o  ŵyr  da 
eraill,  yn  ei  graffder  i  ganfod  anghenion  neülduol  pob  cymydogaeth,  ac 
i  roddi  sylw  i  fanylion  nad  ystyrir  gan  rai  eu  bod  yn  deilwng  o  sylw 
neb  ond  dynion  bychain.  Dangosodd  ef  fawredd  yn  y  feistrolaeth 
hollol  oedd  ganddo  ar  yr  holl  fanylion  bychain  mewn  cysyUtiad  â 
gwaith  y  Cyfarfod  Misol. 

Ond  y  mae  yn  Uawn  bryd  i  ni  ddyfod  at  y  ddau  symudiad  y  cysegr- 
odd  i  fesur  mawr  ei  fywyd  iddynt.  Fel  yr  awgrymasom  ar  y  dechreu 
ni  wnawn  ond  ychydig  grybwyllion  gyda  golwg  ar  yr  hyn  ydoedd  ar 
lawer  cyf rif  yn  brif  waith  ei  oes,  sef  casglu  y  Gronf a  at  Athrof a  y  Bala. 
Ceir  yn  yr  erthygl  ragorol  yn  y  Gwyddoniadur  (Cyf.  vii.  657 — 659) 
gyfeiriad  at  y  prif  ffeithiau  mewn  cysylltiad  â  helynt  y  Gronfa ;  ac  ofer 
fyddai  adrodd  eilwaith  yn  y  lle  hwn  yr  un  pethau.  Ac  nid  oes  genym 
y  wybodaeth  angenrheidiol  i  gofnodi  manylion  y  gwaith  rhyfeddol  a 
ddechreuwyd  gan  Mr.  Morgan  yn  1857,  ac  a  ddygwyd  ymlaen  ganddo 
yn  anrhydeddus  iV  orpheniad.  Mae  hanes  yr  Athrofa  heb  ei  ysgrifenu 
eto.  Nid  oes  yn  awr  ond  tair  blynedd  hyd  adeg  ei  Jubili ;  a  goddefer 
i  ni  awgrymu  mai  tra  dymunol  fyddai  casglu  ynghyd  erbyn  y  pryd 
hwnw  hanes  yr  Athrofa  o'i  chychwyniad  hyd  yr  adeg  bresennol,  a'i 
gyhoeddi  mewn  cyfrol  ddestlus  a  chyfleus.  Ni  ddarllenasom  ddim  yn 
ddiweddar  oedd  yn  fwy  dyddorol  i  ni  na'r  adroddiad  a  gyhoeddwyd  yn 
1856  o'i  hancs  o'i  dechreu  hyd  yr  adeg  hono.  Yn  gynnil  iawn  y  codir  y 
llen  yno  oddiar  y  gwrthwynebiad  oedd  ymysg  y  Methodistiaid  i'r 
Athrofa.  "  Gwelwyd  mewn  rhai  manau  ychydig,  a  dim  ond  ychydig, 
o  ragfarn  a  gelyniaeth  benderfynol."  "Er  na  chafwyd  llawer  o 
wrthwynebiad  i  ddwyn  ymlaen  ryw  fath  o  ysgol,  yr  ydym  wedi  cyfar- 
fod  â  rhwystrau  anorfod  i'w  gwneyd  yn  deilwng  o'r  enw  Athrofa." 
"  Y  gwirionedd  yn  y  mater  hwn  ydyw,  fod  rhifedi  mawr  o'r  Method- 
istiaid;  hyd  yn  nôd  eu  pregethwyr  a'u  diaconiaid,  heb  amgyffred  eto  pa 
beth  yw  addysg,  ac  heb  deimlo  yr  angenrheidrwydd  am  dano.  Ac  y 
mae  anwybodaeth  y  rhai  hyn,  nid  yr  unig  yn  dirymu  pob  ymdrech, 


Y   PAROHEDIG  EDWARD   MORGAN,   DYFFRTN.  ál 

mor  bell  ag  y  mae  eu  cylch  hwy  yn  cyrhaedd,  ond  hefyd  yn  effeithio  ar 
y  lleill,  trwy  lesteirio  eu  hymgais  i  helaethu  defnyddioldeb  yr  Athrofa." 
Awgrymiadau  tyner  y w  y  rhai  hyn,  ag  ystyried  yr  amgylchiadau,  am  yr 
anhawsderau  y  gorfu  i'r  sefydliad  yn  ei  gychwyniad  fyned  ymlaen  yn 
eu  herbyn.  Ond  nid  oes  a  fynom  â'r  Athrof a  yn  bresennol  hyd  yr  adeg 
y  dygwyd  Mr.  Morgan  i  fath  o  gysylltiad  swyddogol  â  hi  yn  Nghym- 
deithasfa  Caergybi  yn  Rhagfyr  1855.  Yr  oedd  yr  Adroddiad  y 
gwnaed  y  dyfyniadau  uchod  o  hono  wedi  ei  addaw  er  ys  amser,  a 
rhanau  o  hono  wedi  eu  darllen  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala  Mehefin  1855; 
ond  yn  Nghymdeithasfa  Caergybi  yn  Rbagfyr  y  flwyddyn  hono,  cawn 
fod  y  penderfyniad  canlynol  wedi  ei  basio : — "  Fod  Meistri  D.  Dayies 
a  D.  Roberts,  Liverpool,  i  arolygu  cyfrifon  arianol  yr  Athrofa,  gyda 
golwg  ar  eu  darparu  i'w  cyhoeddi  gyda  yr  Adroddiad ;  a  bod  y  Parch- 
edig  Edward  Morgan,  Dyffryn,  i  of alu  am  y  cyfry w  Adroddiad,  ei  argraffu 
a'i  anfon  i'r  Siroedd,  &c."  Yn  yr  Adroddiad  hwn,  a  ddygwyd  allan  y 
flwyddyn  ganlynol,  dadleuir  yn  gryf  o  blaid  Cronfa  at  gynnal  yr 
Athrofa;  a  gwneir  cyfeiriad  at  ymdrech  aflwyddiannus  a  wnaethid 
eisoes  at  gyrhaedd  yr  amcan.  Mae  y  dyfyniad  canlynol  erbyn  hyn  yn 
ddyddorol : — 

Gwydddom  nad  yw  hwn  yn  bwnc  derbyniol  gan  y  cyffredin  o'n  brodyr  yn 
Ngogledd  Cymru  ;  ond  pe  deallent  mor  bwysig  y  mae  yn  ymddangos  i  ni,  mae  yn 
ddiau  na  thramgwyddent  wrthym  am  ei  grybwyll  unwaith  eto.  Nid  oes  nn 
sefydliad  wedi  llwyado  yn  hir  ond  ar  yr  egwyddor  hoa  ;  a  byddai  yn  anhawdd  enwi 
nn  dyn  sydd  wedi  cyrhaedd  enwogrwydd  mewn  dysgeidiaeth  heb  fod  yn  ddyledus 
am  hyny,  mewn  rhyw  ffordd  neu  gilydd,  i  drysorfa  o'r  fath  yma.  Ác  heblaw  hyny, 
mae  y  siroedd  yn  sicr  o  flino  mewn  amser  yn  cyfranu  yn  flynyddol  at  achos  nad  yw 
ya  apelio  at  deimlad  y  llîaws  ;  a'r  syndod  yw  na  fuasent  wedi  blino  yn  barod.  Ond 
pe  na  byddai  perygl  i  hyny  fod,  mwy  anrhydeddua  o  lawer  fyddai  i  r  rhai  sydd  yn 
meddu  dylanwad  a  modd,  benderfynu  yn  unfrydol  na  thrafferthant  y  siroedd  mwyach 
yn  yr  achos  hwn,  ond  y  cyfranant  ac  y  casglant  ddigon  ar  unwaith  i  osod  cynnaliaeth 
yr  Athrofa  ar  sylfaen  sefydlog.  Tybir  gan  lawer  mai  dystawrwydd  a  musgrellni  y  rhai 
sydd  yn dwyn  perthynas  yn  fwyaf  uniongyrchol  âr  Áthrofa y w  yr achos  na  fuasai  hyn 
wedi  ei  gyflawni.  Ond  nid  felly  y  mae ;  oblegid  buont  am  flynyddoedd  yn  dwyn  y 
mater  hwn  ger  bron  y  Gymdeithasfa.  Gwnaethant  bob  ymdrech  a  allent  i  gael  gân 
y  Gymdeithasfa  weithredu ;  ac  o'r  diwedd,  gan  nad  oedd  y  gobaith  lleiaf  yn  ym- 
ddangos  i'r  Cyfundeb  ysgogi  yn  y  ffordd  hono,  dechreuasant  weithredu  eu  nunain. 
Gawsant  addewidion  am  gannoedd  o  bunnau  yn  Liverpool  a  manau  eraill,  ar  yr 
ammod  y  byddai  i'r  holl  siroedd  gydweithredu ;  ac  yna  aethant  i  bob  sir,  a  rhoddasant 
yr  achos  ger  bron  pob  Cyfarfod  Misol ;  ond  er  y  cwbl,  ni  lwyddwyd,  oddieithr  yn 
Sir  Feirionydd  yn  unig. 

Yn  ei  Adroddiad  fel  Arholwr  am  y  flwyddyn  hono  (1856),  gwnaed  y 
sylwadau  canlynol  gan  y  Parchedig  Owen  Thomas,  Llundain : — 

Y  mae  yn  resyn  na  byddai  sefydliad  sydd  mor  gyfaddas  yn  ei  natui  i  wasanaethu 
achos  crefydd  yn  ein  gwlad,  ac  y  mae  holl  arwyddion  yr  amseroedd  presennol  mor 
amlwg  yn  dangos  yr  anghenrheidrwydd  am  dano,  yn  derbvn  cefnogaeth  fwy 
cyffredinol.  .  .  .  Fe  ellid  meddwl  wrth  wedd  isel  cynnaliaeth  ein  Hathrofa  ni,  ein 
bod  eto  yn  bell  iawn  oddiwrth  deimlo  fel  y  dylem  y  pwys  o  gael  addysg  effeithiol  i'n 
gweinidogion.  ...  7  mae  eisieu  ffurfio  trysorfa  gref  er  diogelu  ei  pharhâd,  heb  ei 
gadael  yn  flynyddol  i  feichio  yn  gardodaidd  ar  y  Siroedd. 

Cynnaliwyd  Cymdeithasfa  yr  Haf  y  flwyddyn  hono — y  tro  cyntaf 
iddi  gael  ei  symud  o'r  Bala — yn  Llanfaircaereinion,  Mehefin  lOfed  a'r 


42  Y  PÀBOHEIMG  EDWARD  MORGAN,  DYFFBYN. 

lleg.  Yn  y  Bala,  ar  yr  17eg  o'r  un  mis,  mae  yn  ymddangos,  y  cynnal- 
iwyd  Cyfeisteddfod  yr  Athrofa,  yn  yr  hwn  y  gwnaeth  Dr.  Edwards  y 
dadganiad  y  cyfeirir  ato  yn  y  Gwyddionadur9  "fod  yn  rhaid  cael  Cronfa 
i  ddwyn  yr  Athrofa  ymlaen  yn  Uwyddiannus,"  yr  hwn  yT  ychwanegir 
i'r  diweddar  Mr.  Jacob  Jones,  Bala,  ei  gymeryd  i  fyny  yn  wresog,  gan 
awgrymu  "  y  byddai  y  Parchedig  Edward  Morgan,  Dyffryn,  yn  debyg 
o  allu  ffurfìo  Cronfa,  os  gallai  neb."  Y  drafodaeth  hon  a  arweiniodd 
i'r  penderfyniad  dyddorol  a  ganlyn  yn  Nghymdeithasfa  Bangor  yn 
Medi : — "  Fod  y  Gymdeithasfa  yn  rhoddi  drws  agored  i  frawd  a 
anfonir  gan  y  Cyfeisteddfod — y  Parchedig  Edward  Morgan,  Dyffryn, 
os  gallai  efe  fyned,  neu  ynte  rywun  arall — i  osod  achos  yr  Athrofa, 
gyda  golwg  ar  ffurfio  Cronfa  sefydlog  ar  gyfer  ei  dygiad  ymlaen  mewn 
modd  grymus  ac  effeithiol,  o  flaen  aelodau  a  chynnulleidfäoedd  y 
Cyfundeb  trwy  y  Siroedd."  Mae  yn  amlwg  nad  oedd  unrhyw  berygl 
y  pryd  hwnw  i'r  Gymdeithasfa  symud  yn  rhy  gyflym  mewn  unrhyw 
gyfeiriad.  Yn  Nghymdeithasfa  yr  Wyddgrug,  y  Ehagfyr  canlynol,  y 
cymerwyd  y  cam  penderfynol  gyda'r  achos,  pryd  y  penodwyd  Mr. 
Morgan  yn  "Oruchwyliwr  tuag  at  ddwyn  ymlaen  y  Gronfa,  ac  i'w 
gydnabod  fel  y  cyfryw."  Ac  yn  1857  dechreuodd  yntau  o  ddifrif  ar  y 
gorchwyl. 

Nid  hawdd  fydd  i  neb  anghyfarwydd  â'r  amgylchiadau  sylweddoli 
mawredd  y  gwaith  jr  ymgymerodd  âg  ef.  Nid  oedd  y  fath  waith 
erioed  wedi  ei  gynnyg  o'r  blaen,  ac  nid  oedd  ond  ychydig  yn  credu 
fod  ei  gwblhâd  yn  bosibl.  Gwanaidd  oedd  iechyd  Mr.  Morgan  ar  y 
goreu ;  ac  yr  oedd  y  llafur  teithiol,  dan  yr  oruchwyliaeth  oedd  mewn 
grym  y  pryd  hwnw,  yn  ddirfawr.  Nid  oedd  wedi  dechreu  pregethu  er 
ys  mwy  nag  un  mlynedd  ar  bymtheg ;  ond  yr  oedd  eisoes  wedi  ennill 
ei  le  fel  un  oJr  prif  bregethwyr,  er  nad  oedd  eto  wedi  cyrhaedd  y  safle 
yn  y  Cyfundeb  a  gyrhaeddodd  ar  ol  hyny.  Ond  yr  oedd  ynddo  y  cyd- 
gyfarfyddiad  hapusaf  o'r  cymhwysderau  angenrheidiol  at  gasglu  y 
Gronfa;  ac  nid  y  Ueiaf  yn  eu  mysg  oedd  ei  arabedd  aJi  ffraethineb 
digyffelyb,  trwy  ba  rai  y  rhoddai  yn  fuan  unrhyw  gynnulleidfa  mewn 
tymher  dda,  a  phenderfyniad  di-droi-yn-ol.  Yr  oedd  yn  llawn  o  ysbryd 
y  gwaith,  yn  credu  yn  ddwfn  yn  yr  angen  am  addysg  athrofäol  i  breg- 
ethwyr,  ac  yn  gwbl  argyhoeddedig  nad  oedd  modd  ei  sicrhâu  heb 
gael  Cronfa.  Nid  oedd  ganddo  yr  ammheuaeth  Ueiaf  wrth  dreulîo 
ac  ymdreulio  nad  oedd  yn  cynnorthwyo  tuag  at  ddarpar  yr 
hyn  oedd  hanfodol  i  lwyddiant  teyrnas  y  Gwaredwr  mewn  amser 
dyfodol.  Ac  ni  roddir  byth  gyfrif  Uawn  a  theilwng  am  ei  gymhellion 
ef  i  ymgymeryd  â'r  gwaith  heb  roddi  ymlaenaf  yn  eu  plith  ei  gariad 
cryf  at  y  Gwaredwr,  a'i  zel  danllyd  dros  lwyddiant  ei  deyrnas. 

Ofer  fyddai  ceisio  yn  y  fan  hon  roddi  ond  desgrifíad  gwanaidd  o 
fawredd  ac  amrywiaeth  ei  lafur  gyda'r  "casglu."  Teithiai  yn  ddi- 
ddiwedd,  ac  am  rai  blynyddoedd  bu  ei  gartref  yn  un  o'r  lleoedd  mwyaf 
dyeithr  iddo.  "  Mam,"  meddai  un  o'r  plant,  ar  ei  ddychweliad  un  tro, 
"  A  fydd  nhad  gartref  yn  hir  yrwan  ì "  Ac  ymhob  lle  yr  ymwelai 
âg  ef,  pregethai  yn  y  modd  mwyaf  egniol.  Yr  oedd  Uawer  nad 
oeddynt  yn  hoffi  y  "casgliad;"  ond  swynid  pawb  gan  ei  bregethu. 
Wedi  pregethu  â'i  hoU  nerth,  a  rhoddi  anerchiad  gwresog  wedi  hyny  ar 
ran  y  casgliad,  disgynai  i  fysg  y  gynnulleidfa  i  ofyn  am  addewidion, 


T  PABOHED*e  BDWABD   MOBGAB,  DffFFBm  4t 

Çan  gyfarfod  yn  yr  ymddyddaBÌon  bob  math  o  ymddygiad — sarag  a 
siriol,  coeg,  oyndyn,  a  charedig.  Cofos  genym  ei  dywea  unwaith  yn 
gofyn  am  addewid  i  frawd  a  ddy wedai  nad  oedd  ef  wedi  eaei  ei  lwyr 
argyhoeddi  gyda  golwg  ar  werth  yr  Athrof  a,  a'i  fod  mewn  angen  am 
ychwaneg  o  oleuni.  Yr  oedd  Mr.  Morgan  ar  y  pryd  mewn  íleigedd 
mawr,  ac  yn  üawer  cymhwysach  i'w  wely  nag  ft  pulpud ;  a'r  cwbl  a 
ddywedodd  wrtho  ydoedd  fod  digon  o  oleuni  i'w  gael,  os  oedd  ef  yn 
peidio  troi  ei  gef n  ato.  Dygwyddodd  llawer  o  betbau  digrif ol  yn  ystod 
ei  ymweliadau,  yr  adroddiad  o  ba  rai  ganddo  ef  a  barent  lawer  o 
ddifyrwch  i'r  cynnulleidfäoedd.  Hir  gofir  y  modd  yr  adroddai  am  un 
hen  wraig  y  gofynodd  iddi  am  addewid  at  yr  Athrofa.  "Yn  wir," 
meddai,  "  nid  oes  gen'  i  ddim  i'w  roi  i  chwi :  cardota  yr  ydw  i  fy  hun ; 
ond  'dydw  i  ddim  agos  mor  ddigywilydd  a  chwi."  Atebodd  yntau  ei 
f od  ef  yn .  cardota  dros  Un  gwell  na  hi ;  a'r  diwedd  f u  i'r  hen  wraitr 
wneuthur  addewid.  Mae  yn  bur  sicr  na  chlywyd  erioed  fwy  o  "ddawn 
yn  nghynnulliadau  y  Methodistiaid  nag  a  glywyd  yn  ei  anerchiadau 
ef  ar  ran  yr  Athrofa.  Cofir  am  danynt  yn  y  Cymdeithasfäoedd  mewn 
gwahanol  fanau ;  ac  nid  anhawdd  yn  Liyerpool  ydyw  cael  unrhyw 
amser  adroddiadau  hwyHog  am  ei  areithiau  yn  y  "  Seiat  Fawr  "  ar  Lnn 
y  Sulgwyn.  Cofir  yn  Belfast  hyd  heddy w  am  ei  anerchiad  doniol  yn 
Nghymanfa  yr  Henaduriaethwyr  yno  yn  1863.  Adroddai  brawd 
wrthym  fod  un  o  flaenoriaid  yr  Henaduriaethwyr  yn  coffau  am  Mr. 
Morgan  wrtho  yn  ystod  y  Pan-Presbyterian  Councü  a  gynnaliwyd 
yno  yr  haf  diweddaf.  "A  ydych  chwi  yn  cofio  rhywbeth  o'i 
anerchiad  ? "  meddai  ein  brawd.  "  O  ydym,"  atebai  y  gŵr,  "  yr  vdym 
oll  yn  cofio  ( Bobert.' "  Ac  y  mae  Uawer  mewn  gwahanol  leoedd  yn 
Nghymru  yn  cofio  yn  dda  am  y  "  Robert "  hwnw.  Mewn  rhai  capelau 
byddai  y  blaenoriaid  yn  cadw  ymhell  oddiwrtho,  ac  yn  eistedd  yma  a 
thraw  ymhlith  y  gynnulleidf a,  yn  lle  bod  yn  y  sôdd  fawr  fel  arferol ;  a 
hyn  oll  oblegid  arswyd  y  Casglydd.  Mewn  un  lle  vr  oedd  y  sédd  fawr 
yn  gwbl  wag,  er  fod  y  gynnulleidfa  yn  Uiiosog  ;  a  theimlodd  yntau  mor 
ddolurus  o  herwydd  yr  ymddygiad  angharedig,  fel  yr  aeth  allan  ar 
ddiwedd  v  bregeth  heb  roddi  achos  yr  Athrof a  ger  bron.  Aeth  rhyw- 
nn  ato  i  r  tŷ  capel  i  ymliw  âg  ef ,  ac  i  erfyn  arno  ddychwelyd  eil- 
waith.  M  Na,"  meddai,  "  ni  ddof  yn  ol  Fe  adawodd  yr  Arglwydd 
Iesu  Nazareth :  dyma  Nazareth  Cymru,  ac  yr  wyf  finnau  yn  ei 
gadael."  Brawd  arall  a  ymwelodd  wedi  hyny  â'r  lle  hwnw,  ac  a 
lwyddodd  i  wneyd  casgliad  da  yno. 

Nid  yn  y  gynnulleidfa  yn  unig  y  gwnai  ei  waith.  Byddai  yn  ym- 
weled  yn  bersonol  à  brodyr  fyddai  yn  debyg  o  gydymdeimlo  â'r  amcan 
cyn  y  bregeth,  ac  yn  cael  rhy w  fath  o  addewid  ragbarotöawl  er  mwyn 
hwylnso  y  gwaith  yn  y  cyhoedd.  Galwodd  mewn  cannoedd  os  nad 
miloedd  o  dai,  gan  arfer  ei  holl  ddawn  er  sicrhâu  cyfraniadau  teilwng. 
A  gadawodd  mewn  Uawer  teulu  adgof  serchog  am  ei  ymweliadau. 
Gwyddom  am  un  teulu  yn  neillduol  y  mae  ei  enw  byth  yn  barchus  ac 
anwyl  ynddo  o  herwydd  y  cydymdeimlad  tyner  a  ddangosodd  tuag  ato 
mewn  profedigaeth  yn  ystod  ei  ymweliad.  "  Yr  wyf  yn  galw  yma," 
meddai,  "  nid  i  gasglu  heddy w,  ond  yn  unig  rhag  i  chwi  gymeryd  yn 
angharedig  arnaf  am  fyned  heibio  i  chwi."  Casglu  yr  ydoedd  y  tro 
hwn  at  yr  adeilad;  ac  yr  oedd  adgofion  y  teulu  yn  hapus  ain  ei  ym- 


44  T  PABOHEDIG  EDWABD  MOBOAH,  DTFFBTH. 

weliad  blaenoroL  "  Yr  wyf  wedi  clywed,"  meddai,  "  fod  eich  mab  yn 
wael  iawn.w  Dygwyddai  fod  yn  y  mab  hwnw  gryn  lawer  o  ysbryd 
cenadol,  a  bu  y  darlun  o'r  Athrofa  a  adawodd  Mr.  Morgan  yn  barchus 
iawn  ganddo  yr  ychydig  ddyddiaa  y  caniatawyd  iddo  fyw  ar  ol  hyny. 
Wedi  derbyn  ar  ei  daith  hysbysrwydd  am  ei  farwolaeth  anfonodd  Mr. 
Morgan  lythyr  tra  charedig  o  gydymdeimlad  â'r  tenlu  yn  eu  profedig- 
aeth.  Yn  nghanol  brwdaniaeth  ei  zel  dros  y  casgliad,  yr  oedd 
ynddo  y  Uedneisrwydd  mwyaf  prydferth  mewn  amgylchiadau  oedd- 
ynt  yn  galw  am  amlygiadau  o  hono.  Ond  yr  oedd  ganddo  hefyd 
fflangell,  yr  hon  ni  phetrusai  ei  defnyddio  yn  weddol  fynych  at 
rai  yn  haeddu  yr  oruchwyliaeth.  Cofìr  yn  hir  am  ei  sylwadau 
miniog  yn  yr  Âdroddiadau  a  gyhoeddid  gyda'r  Drysorfa.  Dyma 
un  engraifft : — "  Clywais  o  un  man,  lle  yr  addawyd  i  mi  mewn  pwyll 
ac  ystyriaeth,  eu  bod  oU  wedi  newid  eu  meddwl.  Dymunwn 
iddynt  yn  y  fan  hono  oll  ddysgu  y  löfed  Salm,  a  sylwi  yn  neilldaol 
oll  ar  ddiwedd  y  4edd  adnod,  a  holi  eu  hunain  oll  darluniad  o  bwy 
ydyw  hono.  Clywais  o  le  arall,  eu  bod  yn  teimlo  mwy  yno  at 
sefydliadau  dipyn  mwy  daearol  nag  Athrofa  y  Bala.  Nid  ydy w  yn  beth 
newydd  yn  y  byd,  fod  mwy  o  gydymdeimlad  â  phethau  daearol  nag  â 
phethau  sydd  a  fynont  â  byd  ysbrydol ;  ond  y  mae  yn  llawen  genyf 
feddwl,  fod  digon  o  gydymdeimlad  â'r  rhai  olaf  ymysg  Methodistiaid 
Gogledd  Cymru,  fel  y  cyflawnant  yr  hyn  a  addawsant,  beth  bynag  a 
wna  ychycfig  leoedd  neu  ychydig  bersonau."  Anmhosibl  fuasai  gwneyd 
y  gwaith  heb  y  gwroldeb,  y  penderfyniad,  a'r  dawn  neillduol  oedd 
wedi  cydgyfarfod  ynddo  ef.  Caf odd  y  fraint  hefyd  o  ddyoddef  cryn 
lawer  er  mwyn  enw  Crist ;  ond  trugaredd  â  phawb  bellach  ydy w 
gadael  i  len  anghof  dewhau  a  llwyr  guddio  am  byth  yr  ymosodiadau 
a  wnaed  arno.  Meiddiwn  ddywedyd  na  wnaed  erioed  waith  mor  fawr 
am  can  lleied  o  gydnabyddiaeth.  Clywsom  Mr.  Morgan  ei  hun  yn 
dywedyd  mewn  Cyfarfod  Misol,  iddo  ddechre  ar  y  gwaith  heb  i  unrhyw 
gyflog  gael  ei  benodi  iddo,  a  phan  y  gwnaed  hyny  mai  y  swm  ydoedd 
£150  yn  yflwyddyn.  Ac  os  talwyd  y  swm  hwn  iddo  am  y  pum 
mlynedd,  nid  oedd  y  cwbl  ond  £750  am  gasglu  cronfa  o  £26,000! 

Ehaid  i  ni  fyned  heibio  i'w  lafur  gyda  chasglu  at  jrr  adeilad.  Dy- 
fynwn  yn  unig  frawideg  o  lythyr  wedi  ei  arwyddo  gan  Meistri  Eichard 
Dayies,  A.S. ;  David  Eoberts,  U.H. ;  a  Eobert  Eowlands,  ar  ran 
Cyfeisteádfod  yr  Athrofa,  dyddiedig  Medi  25,  1877  :— "  Yn  1863,  yn 
Nghymdeithasfa  Llangefni,  llwyddwyd  trwy  daerineb  mawr  i  gael 
gan  y  diweddar  Mr.  Morgan,  yn  ychwanegol  at  ei  lafur  blaenorol  gyda'r 
Gronfa  Gyffredinol,  i  ymgymeryd  â  chasglu  at  draul  yr  adeilad,  a 
chasglodd  tua  £7000.  Ond  Uuddiwyd  iddo  gan  farwolaeth  barhâu." 
O'r  Gronfa  Gyffredinol  casglwyd  rhwng  £24,000  a  £25,000 ;  ac  wedi 
yr  ychwanegir  at  y  swm  hwn  y  £7000  uchod,  gwelir  i*r  gŵr  y  dymunwn 
yn  yr  erthygl  hon  anrhydeddu  ei  goffadwriaeth,  gasglu  rhwng  £âl,000 
a  £32,000.  Gwir  iddo  dderbyn  cynnorthwy  effeithiol  gan  ugeiniau 
lawer  o  frodyr  ffyddlawn  yn  y  gwahanol  Siroedd  a  lleoedd,  ac  ni  bydd- 
ai  un  amser  yn  esgeuluso  cydnabod  y  buasai  ei  waith  yn  anmhosibl 
hebddo.     Yn  un  o'i  Adroddiadau  dywed  fel  y  canlyn : — 

Tsgrìfena  casglydd  arall  ataf,  "fod  yn  rhaid  cael  yr  areithiwr  hyawdl,  medrue,  a 
zelog  i  gael  yr  addewidiou,  ond  fod  yn  rhaid  oael  casglydd  da  i  gael  yr  arìan  i  law ; 


Y  PAROHEDIÖ  EDWABD  MOROAN,   DYFFBTN.  45 

bod  aderyn  mewn  llaw  yn  werth  dau  mewn  llwyn."  Gwir  iawn  ;  ond  nid  oei 
berygl  yr  ä  yr  areithiwr  i  ymryson  dim  â'r  casglyddion  am  y  clod.  Dalier  yr  adar  ; 
wedi  gwnenthur  hyny,  ceir  hamdden  i  benderfynn  pa  faint  o'r  clod  fydd  yn 
deilwng  i'r  neb  a'u  dygodd  i'r  llwyn,  a  pha  faint  i'r  neb  a'u  dygodd  i'r  llaw.  Ac 
os  ca  ysjnifenydd  y  llinellau  hyn  fod  yn  un  o'r  rhai  fydd  yn  penderfynu  y  pwnc,  gall 
y  caaglyddion  fod  yn  dra  hyderns  maì  nid  ychydig  a  fydd  en  cyfran  hwynt. 

Ond  amlwg  iawn  ydyw  mai  efe  a  roddodd  fod  i'r  holl  beirianwaith, 
ac  mai  efe  hefyd  a  barhaodd  yn  ysgogydd  iddo  i'r  diwedd.  Tybed 
na  ddylid  rhoddi  darlun  o  hono  mewn  cadwraeth  barchus  yn  yr  Athrof a  1 

Yr  ydym  yn  awr  yn  myned  ymlaen  at  y  symudiad  arall  y  bu  iddo 
gysylltiad  arbenig  âg  ef,  amcan  pa  un  oedd  sicrhâu  gofal  gweinidog- 
aethol  am  yr  eglwysi.  Gwelir  ar  unwaith  fod  y  ddau  yn  dal  perthynas 
agos  â'u  gilydd.  Wedi  rhoddi  addysg  briodol  i'r  pregethwyrr  gwelai  yn 
angenrheidiol  rhoddi  gwaith  iddynt,  ac  estyn  iddynt  gynnaliaeth 
briodol  at  ei  gyflawni.  Ond  nid  gofal  am  y  pregethwyr  a'i  hysgogai 
gyda'r  naill  symudiad  na'r  llall,  eithr  yn  hytrach  gofal  am  yr  eglwysL 
Er  yn  ieuanc  yr  oedd  yn  alluog  i  ddarllen  "  arwyddion  yr  amseroedd," 
a  gwelai  fod  yn  rhaid  sicrhâu  addysg  i'r  pregethwyr  cyn  y  gellid 
gobeithio  am  weinidogaeth  addas  i  gyfarfod  anghenion  yr  oes.  Ni 
welwyd  erioed  neb  oedd  yn  fwy  parchus  o'r  hen  bregethwyr,  na  neb 
yn  credu  yn  gryfach  yn  eu  cymhwysder  i  gyfarfod  anghenion  eu  hoes ; 
ond  yr  oedd  yn  ddigon  craff  i  ganfod  fod  yn  rhaid  wrth  rywbeth  yn 
mhregethwyr  ei  ddyddiau  ef  nad  oeddynt  hwy  wedi  cael  mantais  i'w 
gyrhaedd.  Yr  oedd  ei  gydymdeimlad  yn  drwyadl  yn  hyn  âg  athrawon 
yr  Athrofa,  a'r  ychydig  wŷr  a  estynent  iV  athrawon  eu  cefnogaeth. 
Gwelai  hefyd  fod  llwyddiant  crefydd  yn  galw  am  ofal  dros  yr  eglwysi. 
Yr  oedd  yn  hollol  o'r  un  farn  â'r  Parchedig  John  Hughes,  Pontrhobert, 
yn  y  dyfyniad  a  wnaed  eisoes ;  a  chredai  yn  gryf  fod  crefydd  yn  rhwym 
o  ddyoddef  os  na  cheid  rhy w  drefrliant  i  sicrhâu  i'r  eglwysi  yr  hyn  y 
deuwyd  yn  raddol  i'w  alw  yn  "  Fugeiliaeth."  AV  gorchwyl  mawr  yr  ym- 
gymerodd  âg  ef  yn  Ngorllewin  Meirionydd  oedd  dwyn  hyn  oddiamgylch. 

Meddylier  am  foment  am  yr  anhawsderau  oeddynt  ar  ei  ffordd. 
Nid  oedd  cymaint  ag  un  gweinidog  o  fewn  cylch  y  Cyfarfod  Misol  nad 
oedd  yn  dibynu  am  ei  gynnaliaeth  ei  hun  a'i  deulu  ar  ryw  alwedigaeth 
fydol ;  ac  íel  y  crybwyllwyd  eisoes,  nid  oedd  y  "  gydnabyddiaeth  Sab- 
bothol"  yn  yr  eglwysi  cryfaf  yn  cyrhaedd  mwy  na  phum'  swllt  y 
Sabboth.  I  ddangos  agwedd  pethau  gyda  golwg  ar  y  "gydnabydd- 
iaeth"  am  bregethu  yn  Ngorllewin  Meirionydd  tua'r  flwyddyn  1837 — 
ac  nid  oedd  wedi  gwella  dim  erbyn  1845 — goddefer  i  ni  adrodd  yr 
hanes  canlynol  a  gawsom  gan  weinidog  sydd  eto  yn  fyw.  Gwahoddasid 
ef  ar  daith  yn  1837  i'r  rhan  hono.  Yr  oedd  yn  y  Bala  y  Sabboth,  ac 
aeth  oddiyno  Ddydd  Llun  i  Wyl  Ddirwestol  yn  Nolgellau,  Ue  yr  areith- 
iodd  â'i  holl  egni  ar  hyd  y  dydd — galwesid  odf a  yn  ol  yn  Llanuwchllyn 
er  mwyn  hynj — a  derbyniodd  am  ei  laf ur  y  swm  anrhydeddus  o  ddau 
swllt !  Wedi  pregethu  yn  y  Bontddu,  aeth  ymlaen  erbyn  nos  Fawrth 
i  Gyfarfod  Misol  yn  yr  Abermaw,  a  phregethodd  ynddo  ddwywaith. 
Ar  ei  ffordd  oddiyno  i'r  Dyffryn  i  bregethu  nos  Fercher,  gofynodd  Mrs. 
Humphreys  iddo  pa  faint  o  gydnabyddiaeth  a  gawsai  yn  y  Cyfarfod 
Misol.  Tynodd  allan  o'i  logell  y  papyr  a'i  cynnwysai,  a  chyn  ei  agor 
cipiodd  Mrs.  Humphreys  ef  o'i  law.     Erbyn  ei  agor  yr  oedd  yn  cynnwys 


46  T  PABOHEDTO   EBWABD   MOBGAN,   DTPPBYN. 

yr  un  swm  ag  a  grybwyllwyd  o'r  blaen — dau  swllt  /  Cadwodd  Mrs. 
Humphreys  y  swm  a  rhoddodd  iddo  swereign  yn  ei  le,  gan  ei  hysbysu 
y  gofalai  hi  am  ei  chael  yn  oL  "  Chwi  fyddwch  yn  bur  lew,  Ann,  oe 
llwyddwch,"  meddai  Mr.  Humphreys.  Yr  oedd  y  pregethwr  yn  talu 
tri  swllt  yn  y  dydd  am  fenthyg  merlyn,  ac  yn  colli  ei  gyflog  gyda*i 
alwedigaeth — gini  yn  yr  wythnos,  os  ydym  yn  iawn  gofio — gyda  hyny ; 
ond  am  ei  laf ur  derbyniai  yn  d  tua  dau  swüt  yn  y  dydd  !  Clywsom  f od  ỳr 
hen  gofnodau  mewn  un  Ue  yn  y  sir  yn  dangos  mai  pymtheg  swllt  fyddai 
y  casgliad  at  gynnal  Cymdeithasf a  yno ;  a  bod  y  fath  f edruerwyid  yn 
oael  ei  ddangos  wtth  ranu  y  swm  hwnw  i'r  pregethwyr,  fel  y  Uwyddid 
i  gadw  cyfran  lled  dda  o  hono  at  draul  yr  achos  ar  amgylchiadau 
cyẁedin !  Dyma  oedd  y  tâl  am  bregethu  yn  Ngorllewin  Meirionydd 
ddeugain  mlynedd  yn  ol.  Adroddodd  y  Parchedig  Eees  Jones,  Felin- 
heli,  yn  nghladdedigaeth  Mr.  Morgan,  ymddyddan  a  gymerasai  1« 
rhyngddynt  ar  y  ffordd  i  Ffestiniog  un  Sabboth,  pan  oeddynt  ül  dau 
yn  ieuainc  fel  pregethwyr  :  "  Rhaid  i  ni  ddysgu  yr  eglwysi  i  gyfranu," 
meddai  Mr.  Morgan.  "  Wel,"  meddai  Mr.  Jones,  "  os  gwnawn  hyny 
ni  a  roddwn  ein  hunain  yn  agored  i  gyhuddiadau  ein  bod  yn  fydol  ac 
ariangar."  "Gadewch  i  hyny  fod,"  meddai  yntau,  "  ni  a  gawn  y  fraint 
o  ddyoddef  er  mwyn  crefydd."  Cawsai  Mr.  Jones  alwad  cyn  hyny  i 
fyned  i  Ddolgellau  ;  ond  ni  theimlodd  yn  ddigon  hyderus  iV  derbyn  ; 
a  symudodd  tua  1846  neu  1847  i'r  Felinheli  i  ddilyn  ei  alwedigaeth  feí 
Uong-adeiladydd.  Gwelai  Mr.  Morgan  fod  yn  anmhosibl  iddo  ef 
barhâu  i  lafurio  fel  ysgolfeistr  ac  fel  pregethwr,  a  bod  yn  rhaid  iddo 
roddi  y  naiU  orchwyl  neu  y  Uall  heibio.  Penderfynodd  ymroddi  i'r 
weinidogaeth,  gan  athrawiaethu  yn  yr  eglwysi  ar  eu  dyledswydd  i 
estyn  cynnaliaeth  deilwng  i  weinidogion  y  Gair.  Yn  1847  derbyniodd 
wahoddiad  yr  eglwys  yn  Nolgellau  i  fyned  yno  yn  weinidog  iddi,  a 
dechreuodd  ar  ei  lafur  tua  Gorphenaf  neu  Awst  y  flwyddyn  hono.  Càn 
belled  ag  yr  ydym  wedi  cael  aUan,  efe  ydoedd  y  trydydd  i  dderbyn 
galwad  felly  yn  Ngogledd  Cymiu.  Y  cyntaf  ydoedd  y  diweddar 
Barchedig  John  Phülips,  yn  Nhreffynnon,  yn  1835 ;  yr  aü  ydoedd  y 
Parchedig  Dr.  Thomas,  yn'Mhwllheli,  yn  1843.  Ond  yr  oedd  Mr. 
Morgan  yn  benderfynol  o  gael  bugeiUaeth  yn  sefydliad  cyffredinol  trwy 
hoU  eglwysi  y  Cyfarfod  Misol.  Nid  hawdd  ydyw  cael  hanes  ei  ym- 
drechiòn  boreuaf  yn  y  cyfeiriad  hwn,  a  hwyrach  mai  nid  doeth  fyddai 
gwneuthur  unrhyw  gais  at  gadw  mewn  cof  helyntion  y  cyfnod  hwnw. 
Ond  y  mae  yn  anmhosibl  gwneuthur  cyfìawnder  â  choffadwriaeth 
gwrthddrych  yr  erthygl  hon  heb  sylwi  i  ryw  fesur  ar  yr  anhawsderau 
mawrion  a  orchfygwyd  ganddo  yn  ei  ymdrechion  o  blaid  Bugeiliaeth. 
"  Oni  b'ai,"  medd  Dr.  Edwards,  mewn  erthygl  arno  yn  y  Goleuad,  "ein 
bod  yn  anfoddlawn  i  dynu  y  naill  achos  i  lawr  er  mwyn  dyrchafu  y 
Uall,  braidd  na  fuasem  yn  dywedyd  mai  y  gwaith  mwyaf  a  gyfiawnodd 
oedd  yr  hyn  a  wnaeth  o  blaid  y  fugeiliaeth.  Buasai  yr  Athrofa  yn 
myned  ymlaen  rywfodd  heb  y  gronfa,  ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  addef 
nas  gallwn  weled  pa  fodd  y  dichon  i'r  Methodistiaid  bara  yn  hir  heb  y 
fugeiliaeth."  Yn  ddiddadl  yr  oedd  yr  anhawsderau  yn  fawrion,  a  áa 
iawn  oedd  fod  gan  y  Methodistiaid  un  gẃr  a  roddodd  ei  wyneb  fel 
oallestr  yn  eu  herbyn. 
Ymadawodd  Mr,  Mprgan  p  DdolgeUau  yn  1849,  wedi  dwy  flynedd  o 


Y   PABGHSDja  EDWABD  X0BGAl*t  ©TWBW.  47 

lafur  ag  y  mae  eu  hôl  i'w  ganf od  ar  ei  Methodfetiaeth  hyd  heddy  w. 
Teimlodd  ry w  agosrwydd  parhäol  at  Ddolgellau ;  ac  y  mae  y  Uythyr 
canlynol  oddiwrtho  at  yr  Eglwys  yno  ymhen  blynyddoedd  wedi  hyny 
o  ddyddordebjgwirioneddol 

Dyffryn,  lonawr  8,  1855. 
At  Eglwye  Dolgellau. 

Anwyl  Gyfeülion, 

Gweinyddodd  y  llythyr  a  dderbyniaia  oddiwrthych  gysur  nid  bychan 
i  mi.  Nid  oeddwn  yn  animheu  nad  oeddych  yn  cydymdeimlo  ft  mi,  ac  yn  gweddîo 
drosof;  ond  yr  oedd  y  mynegiad  caredig  o  hyny  fel  balm  i  fy  ysbryd;  ac  yn  fwy 
felly  am  nad  oeddwn  wedi  dysgwyl  dim  o'r  fath  betb. 

Nid  anghof  o  honoch  chwithaa  oedd  yr  achos  na  buaswn  wedi  ysgrifenu  i'ch 
cyfarch  er  ys  talm  beìlach ;  ond  yr  hyn  yn  benaf  a'm  Unddiodd  oedd  teimlo  nad  oedd 
yn  rhaid  i  chwi  wrth  ddim  a  allwn  i  ei  ddywedyd,  am  fod  genych  gyflawnder  o  bob 
math  o  freintiau, — yr  efeogyl  yn  oael  ei  phregethu  yn  ei  phurdeb,  a  chyda  mesnr  o 
nerth,  i  chwi  bob  Sabboth, — eich  cyfarfodydd  eglwysig  yn  cael  eu  cynnal  yn  gyson, 
i  chwi  gael  adeiladu  eich  gilydd  ar  eich  sancteiddiaf  ffydd  ;  ac  y  mae  hefyd,  yr  wyf 
yn  cwbl  gredu,  y  Dysgawdwr  mawr,  a  all  arwain  i  bob  gwirionedd,  yn  trigo  yn  eioh 
plith.  Yr  ystyriaethau  hyn  a'm  lluddiodd,  ac  nid  diffyg  teimlad  cynhes  atoch ; 
oblegid  beth  bynag  a  f u  y  oysylltiad  hannerog  sydd  rhyngwyf  â  chwi  tel  egiwys,  er 
ys  blynyddoedd  bellach,  i  chwi,  y  mae  wedi  bod  i  mi  yn  gysur  ac  yn  fendith  hefyd ; 
agailaf  gyda  phob  gonestrwydd  ddywedyd  fy  mod  yn  teimlo  yn  dra  rhwymedig  i  chwi 
am  gyd-ddwyn  â  mi  lawer  gwaith.  Bum  yn  eich  plith  yn  fynych  mewn  ofn  a 
gwendid  ;  bum  yn  euog  o  ymddwyn  lawer  gwaith  yn  y  fath  fodd  ag  y  gallasech  yn 
naturiol  ddiystyru  fy  ieuenctyd ;  ond  yn  lle  hyny  taflasoch  fantell  cariad  dros  fy  boll 
ddiffygion ;  derbyniasoch  air  y  cynghor  genyf,  pan  y  buasai  yn  fwy  cydunol  à'm 
teimladau,  fel  â'm  hoedran,  ac  â'm  cyrhaeddiadau  crefyddol,  i  mi  eistedd  wrth  draed 
llawer  o  honoch  chwi  sydd  wedi  penwynu  yn  y  gwasanaeth ;  ac  os  cefais  y  fraint  o 
fod  o  ryw  les  i  rai  o  honoch,  dymunwn  briodoli  hyny  oll  i  Un  arall. 

Nis  gwn  a  gâf  eto  y  fraint  o  weithio  yn  y  winllan  ai  peidio  :  y  mae  ei  Harglwydd 
hi,  yr  hwn  sydd  yn  dywedyd  wrth  hwn,  Dos,  wrth  arall,  Tyred,  ac  wrth  ei  was, 
Gwna  hyn,  wedi  gorchymyn  i  mi  fyned  o'r  neilldu.  T  mae  genym  oU  ryw  wersi  i'w 
dysgu,  nad  ellir  eu  dysgu  yn  dda  heb  fyned  o  ganol  y  twrw  o'r  nejlldu,  megys  yr 
aeth  Moses  gynt  o'r  Aipht  i'r  anialwch  ;  ac  yr  wyf  yn  gobeithio  y  câf  fìnnau  y  fraint 
o  ddysgu  rhai  pethau  yn  y  neillduaeth  hwn  nad  oedd  sefyllfa  gyhoeddus  nemawr 
fantais  i  hyny ;  ac  o  ran  dim  sydd  yn  ymddangos  yn  awr  nis  gallaf  obeithio  cael  eich 
gweled  am  físoedd,  os  byth  ar  y  ddaear ;  ond  yr  wyf  yn  hyderu  y  cawn  gydgyfarfod 
o  flaen  gorsedd  gras  bob  dydd. 

Y  mae  eglwys,  o'ch  nifer  chwi,  yn  fyd  bychan  ynddi  ei  hun.  Y  mae  yn  eich  plith 
bob  amser  yr  holl  amrywiaeth  sydd  yn  y  byd  naturiol  neu  foesol.  Y  mae  hi  yn  hâf 
ar  rai,  tra  y  mae  hi  yn  auaf  ar  y  Ueill.  Profiad  rhai  o  honoch  ydyw,  "  Dyfnder  a 
eilw  ar  ddyfnder,  .  .  dy  holl  dònau  a'th  lifeiriaint  a  aethant  drosof."  Ond  y  mae 
eraül  yn  eich  plith  yn  ddigon  esmwyth  arnynt  i  allu  cauu  Salmau.  Y  mae  hyn  yn 
peri  fod  yn  anhawdd  dywedyd  dim  a  fyddai  yn  <(air  yn  yn  ei  bryd"  wrth  bawb. 
Ond  gelUr  dywedyd  hyn  wrthych  oU,  gan  nad  beth  yw  eich  amgylchiadau,  Gwyliwch 
rhagcoUi  y  teimlad  g^astadol  o'ch  hymddibyniad  ar  Ysbryd  Duw,  neu  yn  iaith  y 
Testament  Newydd,  ar  yr  Ysbryd  Olân,  am  bob  peth  crefydd.  Nid  wyf  yn  meddwl 
fod  neb  o  honoch  yn  gwadu  y  gwirionedd  hwn  fel  pwnc ;  ond  gellir  ei  ddal,  ac  eto  ei 
golU  o'r  teimlad ;  a  phan  y  oollir  y  gwirionedd  hwn  o'r  teimlad,  bydd  hyny  yn 
arwydd  sicr  fod  y  Person  mawr  wedi  cilio  i  raddau.  ÎTna  f e  ä  y  Bibl  yn  Uyfr  seliedig, 
oblegid  Efe  ydyw  ei  esboni  wr  mawr ;  ä  y  byd  yn  anialwch  mawr  ac  ofuadwy ;  dyrysir 
yr  enaid  ynddo ;  oblegid  Efe  ydy w  Cytarwyddwr  y  pererinion  ;  fe  gollir  y  dyddanwch 
sydd  yn  Nghrist,  oblegid  Efe  yn  unig  a  all  gymeryd  o'i  eiddo  Ef  i'w  fynegi  i'r  enaid. 
Hebddo  ä  y  Cristion  naill  ai  yn  alarus  trwy  orthrymder  y  gelyn,  neu  ynte  fegefna  ar 

tỳ  mewn  gwrthgiliad  ;  a  bydd  raid  ei  ddwyn  i  deimlo  ei  werth  drachefn  â  mîeri  ac 

drain  profedigaethau.  Am  hyny  er  mwyn  eich  cynnydd,  eich  cynnaliaeth,  a'ch 
cysur,  tel  er  mwyn  gogoniant  Dnw,  "llanwer  chwi  ft'r  YsbrydGlân;"  a  thuag  at 
eich  caeì  fel  eglwys  yn  Uawn  o  hono,  bydd  yn  rhaid  eich  cael  yn  bersonol  felly. 
Oydag  Ef  nid  yw  o  nemawr  bwys  beth  a  fydd  yr  hin  yn  rhagluniaeth  Duw,  nea  pa 
fceintiau  a  gewch  eu  mwynhâu.    Hebddo  nid  yw  o  bwys  pa  mor  enwog  y  gail  yr 


l 


48  T  PABOHElffo  EDWABD  MOBGAN,   DTFFBTH. 

offerynau  a  fydd  yn  gweini  i  chwi  fod ;  pe  byddent  yn  Paul,  ac  yn  Apolos,  ni  byddai 
hyn  oll  yn  llesân  dim  i  chwi. 

Wrth  derfyna  dymnnwn  i  chwi  barhân  i  weddîo  drosof,  am  i  mi  gael  yr  hyn  a 
fỳdd  fwyaf  o  fendith  i  fv  ysbryd  fy  hnn  ;  oa  cystudd  ydyw  hyny,  gwell  i  mi  a  gwell 
i  eraill  ydyw  iddo  barhau,  na  phe  cawn  fy  adfern  i'm  hiechyd  cynnefin,  heb  dderbyn 
bendith  cystudd.  Ac  yn  ngeiriau  yr  Apostol,  "  Yr  awrhon,  frodyr,  yr  ydwyf  yn  eich 
gorchymyn  i  Dduw  ac  i  air  ei  ras  £(  yr  hwn  a  all  adeiladu  ychwaneg,  a  rhoddi  i 
chwi  etifeddiaeth  ymhlith  y  rhai  a  sancteiddiwyd." 

Yr  eiddoch  yn  ffyddlon, 

yn  rhwyman  yr  Éfengyl, 

Sdwabd  Moboah. 

Am  rai  blynyddoedd  wedi  hyn  (1849),  nid  oedd  un  gweinidog 
perthynol  i'r  Cyfarfod  Misol  yn  alwedig  gan  unrhy w  eglwys.  Rhoddai 
y  gweinidogion  eu  gwasanaeth  yn  rhad  yn  yr  eglwysi  yr  oeddynt 
yn  aelodau  o  honynt;  a  gwneid  hebddynt  oreu  y  gellid  yn  eglwysi 
y  cymydogaethau  nad  oedd  un  gweinidog  yn  dygwydd  preswylio. 
Trwy  garedigrwydd  y  Parchedig  Robert  Owen,  M.A.,  Pennal,  ysgrifen- 
ydd  presennol  y  Cyfarfod  Misol,  yr  ydym  wedi  derbyn  dyfyniadau  o'r 
cofnodau  am  y  gwahanol  drafodaethau  ynghylch  Bugeiliaeth  Eglwysig. 
Yn  Nghyfarfod  Misol  yr  Abermaw,  Ebrill  1,  2,  1852,  ceir  fod  y  mater 
wedi  bod  dan  sylw.  Cymerasai  ymweliad  â'r  eglwysi  le  yn  ddiweddar, 
ac  mewn  cysylltiad  â'r  Adroddiad  gwneir  y  sylw  canlynol : — "  Gyda 
golwg  ar  eglwysi  Abergeirw,  Bontddu,  Llanelltyd,  ac  eraill,  dywedwyd 
fod  yn  rhaid  i'r  eglwysi  cryfion  ddyfod  allan  i  gynnorthwyo  y  rhai  hyn 
a'u  cyffelyb,  a  bod  mawr  eisieu  anfon  brodyr  o  ddawn  yno  i  ymweled  â 
hwy  yn  awr  ac  eilwaith."  Ar  yr  un  dyddiau  cynnelid  y  Gymdeithasfa 
yn  y  Trallwm.  Yr  oedd  tair  cenadwri  wedi  eu  hanfon  yno  gan  Gyf arfod 
Misol  Sir  Drefaldwyn ;  ac  wele  un  o  honynt : — "  Dymunid  cael  sylw  ar  y 
moddion  goreu  i  gadw  ac  amddiffyn  yr  achos  crefyddol  mewn  lleoedd 
gweiniaid."  Cafwyd  ymdrniaeth  ar  y  mater  mewn  cysylltiad  â'r 
Adroddiad  am  ansawdd  yr  achos  yn  y  Sir.  Dyma  y  cofnod- 
iad  yn  Nghylchlythyr  y  Gymdeithasfa : — "  Cafwyd  adroddiadau  am 
ansawdd  yr  achos  crefyddol  yn  Sir  Drefaldwyn,  a  dangoswyd  y  mawr 
angen  sydd  am  ry wbeth .  effeithiol  tuag  at  ymgeleddu  eglwysi  gwein- 
iaid.  Cymhellwyd  fod  trafodaeth  fanwl  ar  y  mater  hwn  ymhob 
Cyfarfod  Misol,  ynghyd  ag  yn  y  Cymdeithasfäoedd  dyfodol."  Yn 
Nghyfarfod  Misol  Penrhyndeudraeth,  Mai  3  a'r  4,  daeth  y  mater  ger 
bron,  a  gwneir  y  cofnodiad  canlynol  am  yr  ymdriniaeth  : — "  Gwnaed 
sylw  ar  ddymuniad  Cymdeithasfa  y  Trallwm  ar  yT  angen  am  ryw  lwybr 
priodol  i  fugeilio  y  mân  eglwysi  sydd  ar  hyd  y  wlad.  Mynegwyd 
am  gynllun  yr  oéddid  newydd  ysgogi  gydag  ef  ymhen  draw  ein  Sir, 
sef  fod  i  bob  eglwys  geisio  cymhoröi  un  pregethwr  atynt  un  Socwty 
o  bob  mis,  ac  yn  amlach  os  dewisir:  fod  iddynt  ddewis  y  neb  a 
fynont  hwy,  ond  fod  y  neb  a  ddewiser  i  barhâu  yn  y  swydd  am 
flwyddyn.  Cydsyniwyd  i  dreio  cael  hyn  yn  y  pen  yma." — Yn  y 
Cyfarfod  Misol  dilynol  yn  Llanegryn,  Mai  24  a  25,  daeth  yr  un  pwnc 
dan  sylw  eto,  a  cheir  y  cofnodiad  canlynol : — "  Gwnaed  sylw  ar  y  mater 
a  nodwyd  yn  Nghyfarfod  Misol  y  Penrhyn,  ynghylch  bugeiliaeth  yr 
eglwysi,  sef  fod  i  bob  eglwys  alw  rhyw  frawd  i'w  chynnorthwyo  i 
gadw  Society,  ac  i  lygadu  ar  sefyllfa  yr  achos  yn  gyffredinol  yn  y  Ue. 
Dangoswyd    yr    angenrheidrwydd  mawr  sydd  am  hyn    y   dyddiau 


Y  PAROHEDIG  EDWARD   ttORGAN,   DYfFRYN.  49 

presennol  301  ngwyneb  ymosodiad  grymus  a  wneir  ar  y  wlad  gan  Babydd- 
ion,  Puseyaid,  &c."  Yn  Nghymdeithasfa  Mehefin,  1852,  yn  Llangefni, 
daeth  yr  achos  dan  sylw  drachefn.  Wele  ddyfyniad  o'r  Cylchlythyr : 
— "  Ymholwyd  â'r  Siroedd  pa  ymdríniaeth  a  wnaed  â'r  mater  a  fu  dan 
sylw  yn  Nghymdeithasfa  y  Trallwm,  am  yr  angenrheidrwydd  0 
ymgeleddu  eglwysi  gweiniaid.  Cafwyd  fod  Sir  Feirionydd  wedi  gosod 
trefniadau  gweithredol  ar  droed  tuag  at  gyrhaedd  yr  amcan.  Ac 
annogwyd  y  Cyfarfodydd  Misol  eraill  i  gymeryd  y  mater  dan  eu  sylw 
manylaf."  Yn  ei  anerchiad  yn  Nghymdeithasfa  Dolgellau,  Mehefin, 
1870,  ni  anghofiodd  Mr.  Morgan  wneyd  y  sylw  canlynol  am  y 
Fugeiliaeth : — "  O'r  pen  dwyreiniol  i'r  sir  y  daeth  goleuni  ar  hyn,  fel  ar 
lawer  peth  arall,  i'r  pen  gorllewinol."  Oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod 
gwelir  pa  fodd  y  dechreuodd  Bugeiliaeth  Eglwysig.  Ofer  ydyw 
ymdroi  i  gymeryd  sylw  o'r  ymosodiadau  a  wneir  arni  yn  bresennol,  0 
herwydd  nad  ydyw  eto  ond  ychydig  gyda  deng  mlwydd  ar  hugain  oed ; 
gan  fod  yn  amlwg  nad  oedd  y  qymudiad  a  gychwynwyd  yn  1852,  ond 
cynllun  newydd  i  gario  ymlaen  yn  effeithiol  yr  "  arolygiaeth  "  dros  yr 
eglwysi  yr  amcanai  tadau  cyntaf  Methodistiaeth  ei  sicrhâu. — Fel  hyn  y 
dywedir  yn  Adroddiad  yr  Athrofa  (1856):  "Mae  yn  hawdd  profi  fod  y 
Methodistiaid  cyntaf  yn  cadw  golwg  ar  y  rheol,  ac  yn  ymestyn  hyd  y 
gallent  i  gydffurfio  â  hi.  Yr  oeddynt  hwy  yn  gofalu  am  yr  eglwysi,  a'r 
eglwysi  yn  ol  eu  gallu  yn  gofalu  am  dauynt  hwythau."  Darllen 
Methodisticeth  Cymru  yn  unig  sydd  yn  angenrheidiol  i  weled  hyn. 
A  phe  buasai  yr  hyn  a  wneid  gan  y  tadau  boreuaf  wedi  cael  ei  barhâu 
am  yr  hanner  canrif  gyntaf  o'r  ganrif  bresennol,  buasai  yn  ddiau  wedd 
amgenach  ar  Fethodistiaeth  nag  ydoedd  yn  1850.  Gydag  adgyfodiad 
yr  arolygiaeth,  bydd  i  Ddwyrain  a  Gorllewin  Meirionydd  a  Threfald- 
wyn  le  parchus  ac  anrhydeddus.  Dwyrain  Meirionydd  a  ddargan- 
fyddodd  y  cynllun ;  Trefaldwyn  a  ddŷg  achos  yr  eglwysi  gweiniaid  i'r 
Gymdeithasf a ;  ond  Gorllewin  Meirionydd  a  ddangosodd  y  gwroldeb 
a'r  penderfyniad  mwyaf  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen  yn  wyneb  pob  an- 
hawsderau. 

Yn  Nghyfarfod  Misol  Maentwrog,  Awst  2,  3,  1852,  "Gwnaed  sylw 
ar  gynnygiad  Cyfeisteddfod  Cymdeithasfa  Llangefni  ynghylch  y  modd 
i  ddefnyddio  arian  Eisteddleoedd  y  Capeli  diddyled.  Dygodd  y  Parch- 
edig  Edward  Morgan  ei  gynllun  gyda  golwg  ar  y  pen  yma  i'r  Sir  i  sylw, 
sef,  Fod  £3  i  gael  eu  rhoddi  ar  gyfer  pob  eglwys  fel  eu  gilydd  i'r 
pregethwr  a  elwir  ganddynt  i'w  bugeilio ;  a  bod  yr  arian  hyn  i  ddyfod 
oddiwrth  eisteddleoedd  y  gwahanol  gapeli, — rhai  fwy  a  rhai  lai,  yn  ol 
eu  maintioli  a'u  cryfder, — yr  eglwysi  cryfaf  i  roddi  £5  yr  un  i'r  Fund, 
eraill  £4,  eraill  £3,  eraill  £2,  a  rhai  £1  lOs.  neu  lai,  yn  ol  fel  y  cytunid 
ar  hyn  rhagllaw ;  fod  yr  eglwysi  cryfion  yn  y  wedd  hon  i  ddyfod  allan 
i  gynnorthwyo  y  rhai  gweiniaid.  A  phenderfynwyd  myned  â  hyn  i 
Bwllheli  yn  fynegiad  o'r  mòdd  y  bwriadwn  ni  weithredu  y  ffordd  hyn." 
Yn  Nghylchlythyr  y  Gymdeithasfa  hono  ceir  yr  hyn  a  ganlyn : — 
"  Wedi  sylwadau  ar  y  mater,  yn  benaf  gan  frodyr  0  ddiaconiaid,  pen- 
derfynwyd  yn  unfryd, — Ein  bod  yn  teimlo  yr  angenrheidrwydd  am 
drefnu  rhyw  foddion  i  weinyddu  ymgeledd  mwy  effeithiol  i'r  holl 
eglwysi,  ac  yn  dymuno  cefnogi  yr  ymdrech  a  wneir  yn  barod  mewn 
rhai  siroedd  at  gyrhaedd  yr  amcan  hwn,  a'n  bod  f el  Cymdeithasfa  yn 


10  T  TAWOBEmB  BBWABD   MOBGAN,    DYFFHYN. 

cyflwyno  yr  achos  i  sylw  yr  holl  Gyfarfodydd  MisoL  Dysgwylir  hefyd 
i  bob  Sir  benodi  dau  frawd  i  ymweled  â'r  holl  eglwysi  o'i  mewn  er 
mwyn  gosod  y  mater  ger  bron  yr  aelodau."  Yn  Nghyfarfod  Misol 
Corris,  Medi  2,  3,  1852,  "Holwyd  y  gwahanol  eglwysi  rhwng  y  Ddwy 
Afon  ynghylch  y  modd  yr  oeddynt  yn  gweithredu  gyda  golwg  ar 
y  Fngeiliaeth  Eglwysig.  Dangoswyd  y  pwys  sydd  yn  hyn  gyda  golwg 
ar  yr  eglwysi  eu  hunain,  yn  gystal  a  chyda  golwg  ar  y  rhai  a  elwir  gan 
yr  eglwysi  i  ofalu  am  danynt,  o  dan  yr  enw  o  fugeiliaid.  Gadawyd  y 
peth  i  fod  dan  ystyriaeth  yr  eglwysi  hyd  y  Cyfarfodydd  Misol  dilynoL" 
Erbyn  Cyfarfod  Misol  Ffestiniog,  Hydref  8,  9,  yr  oedd  yn  amlwg  fod. 
gwrthwynebiadau  yn  cyfodi,  o  herwydd  yr  anhawsder  i  ddyfod  o  hyd 
i'r  arian ;  ond  wedi  llawer  o  siarad  "  boddlonodd  pawb  yn  y  Cyfarfod 
hwn  i  roddi  prawf  arno."  Yn  ei  anerchiad  yn  Nolgellau  dywedai  Mr. 
Morgan:  "Bu  genym  ninnau  frwydrau  yn  achos  y  fugeiliaeth,  na 
anghofir  yn  fuan  y  manau  yr  ymladdwyd  hwynt.  Fel  y  mae  Waterloo 
a  Trafalgar  yn  cael  eu  cofio  ynglŷn  â'r  brwydrau  a  fu  yno,  felly  fe  gofir 
am  Towyn  a'r  Gwynfryn,  a  manau  eraill,  ynglŷn  â  brwydrau  y  fugeil- 
iaeth."  Yn  Nghyfairfod  Misol  Towyn,  Tachwedd  1,  2,  1852,  yr  ym- 
laddwyd  y  gyntaf  o'r  rhai  hyn ;  ond  yr  ydym  yn  gwbl  barod  i  fyned 
heibio  heb  wneuthur  unrhyw  gyfeiriad  pellach  ati.  Yr  oedd  yn  amlwg 
yn  y  Cyfarfod  Misol  dilynol  yn  Harlech,  Tachwedd  25,  26,  fod  Mr. 
Morgan  wedi  teimlo  oddiwrthi ;  a  thraddododd  araeth  gref  ar  y  mater. 
Yn  yr  araeth  hon  y  mae  yn  cymeryd  i  fyny  ei  safle  ar  awdurdod  y 
Testament  Newydd,  ac  yn  dadleu  yn  gryf  fod  y  gweinidog  yn  rhan 
hanfodol  o'r  eglwys.  Ceir  gweled  y  syniadau  hyn  yn  fwy  eglnr  yn  ei 
areithiau  ar  Natur  Eglwys  mewn  adegau  diweddarach.  Wedi  y  cryn- 
höad  o  sylwadau  Mr.  Morgan,  ä  y  cofnodiad  ymlaen  fel  y  canlyn : — 
"Ond  wedi'r  cwbl  rhyw  led  ddyrys  oedd  hi  yma  gyda'r  cynllun. 
Cwynid  gan  amry w  oblegid  maint  y  dreth  a  osodid  arnynt  at  hyn,  ac 
ymwrthodai  cyfeillion  Ffestiniog  â'r  rhwymiad  a  osodid  arnynt  hwy  o 
estyn  £2  i  gynnorthwyo  yr  eglwysi  gweiniaid.  Nid  oedd  yn  ymddan- 
gos  eu  bod  am  roddi  y  £3  eraill  ychwaith  i'r  tri  phregethwr  sydd  yn  eu 
plith  yn  by w,  pa  rai  yr  oeddynt  yn  eu  dewis,  meddynt  hwy,  i  arolygu 
araynt.  Felly  rhwng  pob  peth,  edrych  yn  dy wyll  yr  oedd  hi  ar  y  peth 
hyd  yma ;  a'r  diwedd  fu  penderfynu  f od  Cyfeisteddf od  i  gyf arf od  yn 
Nolgellau  i  ystyried  y  mater."  O  aelodau  y  Cyfeisteddfod  hwnw  nid 
oes  yn  awr  neb  yn  fyw  ond  Mr.  Grifnth  Jones,  Towyn,  a'r  Parchedig 
John  Williams,  o'r  DyíFryn  (yn  awr  yn  yr  America).  Y  diweddaf  yd- 
oedd  Ysgrifenydd  y  Cyfarfod  Misol  ar  y  pryd.  Nid  annyddorol  fydd  j 
penderfyniadau  a  ffurfiwyd  gan  y  Cyf eisteddf od : — "1.  Fod  gan  bob 
eglwys  hawl  i  ddewis  y  neb  a  ewyllysio  i'w  bugeilio.  2.  Fod  y  bugail  i 
arolygu  holl  aohos  yr  eglwys,  ac  i  fod  yn  gyfrifol  i'r  Cyfarfod  Misol  am 
yr  oll  a  drinir  yno.  3.  Dysgwylir  iddo  fod  yn  bresennol  yno  o  leiaf 
unwaith  yn  y  mis,  a  gwneuthur  ymdrech  i  fod  yn  amlach  os  bydd 
modd.  4.  Fod  i'r  eglwys  dalu  swm  blynyddol  iddo  am  ei  lafur.  5. 
Fod  y  Cyfarfod  hwn  yn  rhoddi  hawl  i  bob  eglwys  i  ddefnyddio  y  swm 
a  farnont  hwy  yn  angenrheidiol  o  arian  eu  heisteddleoedd  at  ddwyn 
traul  y  fugeiliaeth.  6.  Fod  y  lleoedd  canlynol  .  .  .  .  i  roddi  punt  yn 
flynyddol  i  gynnorthwyo  y  lleoedd  canlynol  .  .  .  ."  (Yma  enwir  deu- 
ddeg  o  leoedd  cryfíon  i  gynnorthwyo  deuddeg  o  leoedd  gweiniaid.)    Yn 


Y   PABOHfiDfG  EDWABD  MOBöàN,   DTFFBTN.  51 

Nghyfarfod  Misol  y  Dyffryn,  Mawrth  1,  2, 1853,  gwnaed  ymholiad  a  oedd 
yr  holl  eglwysi  wedi  dewis  eu  bugail  neu  eu  harolygwr,  ac  atebwyd  eu  bod. 
Yna  y  mae  yn  canlyn  yn  y  coínodau  restr  o'r  holl  egíwysi,  fach  a  mawr, 
ac  ar  gyfer  pob  eglwys  enw  y  bugail  oedd  i  ofalu  am  dani.  A  dyma 
gychwynìad  Bugeiliaeth  Ëglwysig  yn  Ngorllewin  Meirionydd ;  ac  y  mae 
y  gwŷr  da  a  laf uriasant  i  roddi  bôd  iddo  yn  deilwng  o  goffâd  parchus. 
Ymlaenaf  yn  eu  plith  yr  oedd  y  Parchedig  Ëdward  Morgan ;  ond  cafodd 
gynnorthwywyr  gwerthfawr  yn  amryw  o'r  gweinidogion  eraill,  ac  yn 
enwedig  yn  y  Parchedigion  Robert  Williams,  Aberdyfì,  a  Éichard 
Humphreys,  ei  dad  yn  nghyfraith.  Nid  ydy w  coffadwriaeth  y  cyntaf 
o'r  ddau  hyn,  fe  ddichon,  wedi  cael  y  sylw  a  fuasai  yn  ddymunol.  Bu 
yn  gydlafurwr  ffyddlawn  ac  yn  gyd-ddyoddefydd  amyneddgar  â  Mr. 
Morgan  am  flynyddoedd.  Efe  oedd  yr  un  a  ddewiswyd  i  ofalu  am 
eglwysi  Corris  ac  Aberllefeni ;  ac  yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  am  ei  ym- 
weliadau  â  hwynt.  Mae  rhai  o'i  anerchiadau  yn  fyw  yn  ein  meddwl 
hyd  heddyw,  ac  nid  oes  un  ammheuaeth  na  bu  ei  lafur  o  werth  anmhris- 
iadwy  yn  y  íliaws  eglwysi  yr  ymwelai  â  hwynt.  Nid  ydym  yn  sicr  dros 
ba  amser  y  parhaodd  y  cynllun  hwn  i  gael  ei  gario  allan  yn  effeithiol ; 
ond  syrthiodd  i'r  llawr  yn  raddol,  am  fod  y  rhan  f wyaf  o'r  eglwysi  yn 
dewis  y  naîll  neu  y  llall  o  dri  o  weinidogion,  tra  na  ddewisid  y  gweinid- 
ogion  eraill  ond  gan  ychydig  mewn  cymhariaeth.  Yn  y  Gwynfryn  y 
dywedai  Mr.  Morgan  fod  brwydr  fawr  arall  wedi  cymeryd  lle ;  a 
dygwyddodd  hono  Mawrth  31  ac  Ebrill  1,  1856.  Yr  oedd  y  Gymdeith- 
as£a  yn  1855  wedi  sefydlu  Cymdeithas  er  Cynnorthwyo  Gweinidogion 
a  Phregethwyr ;  ac  anf onodd  Gorllewin  Meirionydd  genadwri  yno  fel 
hyn : — "  Fod  y  Cyfarfod  Misol  hwn  yn  cymeradwyo  amcan  a  chynllun 
'Trysorfa  y  Weinidogaeth/  ac  yn  penderfynu  ymuno  â  hi  y  flwyddyn 
hon,  ond  yn  gohirio  y  penderfyniad  ar  y  cynllun  a  gymerir  i  gasglu  yr 
arian  hyd  y  Cyfarfodydd  Misol  nesaf."  Ymddengys  na  chariwyd  J 
penderfyniad  hwn  allan ;  oblegid  yn  Nghyfarfod  Misol  yr  Abermaw, 
Mawrth  1856,  penderfynwyd  peidio  ymuno  â'r  Gymdeithasfa,  a 
gwneuthur  rhywbeth  yn  sirol.  Bu  cryn  drafodaeth  ar  y  mater,  a 
phenderfynwyd  fod  Mr.  Humphreys  i  ysgrifenu  anerchiad  at  yr 
eglwysi  o  berthynas  i  hyn,  a  bod  yr  holl  eglwysi  i  gymeryd  y 
peth  i  ystyriaeth  ddifrifol  hyd  y  Cyfarfod  Misol  dilynol.  Ac  yn  y 
Gwynfryn  yr  oedd  hwnw.  Nid  ydym  yn  gwbl  sicr  pa  gynnygiad 
oedd  ger  bron  yno,  neu  ymha  ffurf  yr  oedd  y  mater  dan  ystyriaeth; 
ond  yr  oedd  yr  areithiau  yn  llymion,  a'r  teimladau  yn  tueddu  at  fod  yn 
chwerwon.  Clywsom  gan  un  gweinidog  dyeithr  oedd  yn  dygwydd  bod 
yn  bresennol  iddo  orfod  pregethu  ei  hun  y  noson  gyntaf,  a  threulio  yr 
holl  society  am  wyth  o'r  gloch  boreu  drannoeth  i  siarad  ar  y  mater 
gosodedig,  sef,  Person  Crist,  am  nad  oedd  neb  o'r  brodyr  yn  teimlo  eu 
hunain  yn  yr  agwedd  briodol  i  estyn  iddo  unrhyw  gynnorthwy.  Y 
cofnodiad  yn  y  llyfr  am  y  cwbl  ydyw  hyn  : — "  Ba  ymddyddan  maith  ar 
y  cynllun  a  gynnygiwyd  yn  Nghyfarfodydd  Misol  Dolgellau  a'r  Aber- 
maw  tuag  at  wneyd  Fund  er  cynnorthwyo  cynnaliaeth  y  weinidogaeth ; 
ond  oblegid  difíÿg  cydwelediad,  ni  ddaethpwyd  i  unrhyw  benderfyniad/1 
Nid  yw  y  cynllun  wedi  ei  gofnodi ;  ond  y  mae  yu  amlwg  os  achlysur- 
wyd  ef  gan  gyDÜun  y  Gymdeithasfa  gyda  yr  hyn  a  elwid  "  Trysorfa  y 
Weinidogaeth,"  ei  fod  wedi  ymestyn  ymhellach  nag  amcaniòn  y  Gym- 


52  T  PABOHEDIO  EDWARD   MOBGAN,   DTFFBYN. 

deithasfa.  Tn  Ngorllewin  Meirionydd  yr  oedd  wedi  ei  ddwyn  i  gysyllfc» 
iad  â'r  amcan  o  sicrhâu  bngeiliaeth  i'r  eglwysi.  Teimlodd  Mr.  Morgan 
yn  ddwys  oddiwrth  y  drafodaeth  yn  y  Gwynf ryn ;  ac  os  nad  ydym  yn 
camgymeryd,  bu  am  beth  amser  yn  gwrthod  rhoddi  ei  bresennoldeb  yn 
y  Cyfarfodydd  Misol.  Ond  aeth  yr  ystorm  heibio;  ac  yn  1857 
cychwynwyd  y  Genadaeth  Sirol,  yr  hon  a  f  u  yn  hynod  lwyddiannus  yno 
hyd  gychwyniad  y  Drysorfa  Grynnorthwyol  mewn  cysylltiad  â'r  Gym- 
'deithasfa.  Y  diweddar  Barchedig  Owen  Roberts  oedd  y  gweinidog 
cyntaf  a  alwyd  mewn  cysylltiad  â'r  Genadaeth  hono,  ac  yn  Rhiwspardyn 
a'r  eglwy8i  cylchynol  yr  oedd  maes  ei  lafur.  Edrychai  Mr.  Morgan  ar 
y  Genadaeth  gyda  hoffder  tadol  hyd  ddiwedd  ei  oes,  gan  ei  hystyried 
fel  ei  ddrychfeddwl  ei  hun,  er  y  clywsom  frawd  arall  yn  dadleu  gydag 
ef  fwy  nag  unwaith  am  yr  hawl  i  gael  ei  ystyried  yn  dad  iddi.  Ei 
hamcan  oedd  dwyn  yr  eglwysi  cryfion  i  gynnorthwyo  eglwysi  gweiniaid 
er  sicrhâu  gofal  gweinidogaethol ;  a  gweithiodd  yn  hynod  esmwyth,  yn 
enwedig  wedi  i'r  angen  derfynu  am  anfon  cyfran  o  arian  yr  eisteddle- 
oedd  at  gynnaliaeth  yr  Athrofa.  A  chymhwysiad  o'r  un  egwyddor, 
gyda  rhai  gwahaniaethau  pwysig,  a  geir  yn  y  Gronfa  Gynnorthwyoí 
mewn  cysylltiad  â  Ghymdeithasfa  y  Gogledd. 

Yr  ydym  wedi  manylu  cryn  lawer  ar  hanes  cychwyniad  y  Fugeiliaeth 
yn  Ngorîlewin  Meirionydd,  i  ry w  fesur  o  herwydd  ei  ddyddordeb  ynddo 
ei  hun,  ond  yn  benaf  o  herwydd  mai  gwrthddrych  ein  hysgrif  oedd 
y  prif  ysgogydd  yn  y  cwbl.  Nid  ydym  yn  ymgymeryd  â'r  gorchwyl 
o  olrhain  dylanwad  y  symudiad  yno  ar  Siroedd  eraill;  a  dealla  ein 
darllenwyr  nad  ydym  yn  gwneuthur  un  cyfeiriad  at  y  symudiad  o  gwbl 
yn  y  Dehau.  Ond  y  mae  yn  angenrheidiol  i  ni  alw  sylw  at  rai  o  ym- 
drechion  Mr.  Morgan  o  blaid  y  Fugeiliaeth  yn  y  Gymdeithasfa.  Cyf- 
eiriwn  yn  unig  at  dri  amgylchiad.  Galwyd  ef  i  draddodi  yr  araeth  ar 
"Natur  Eglwys,"  yn  Nghymdeithasfa  Llangefni  yn  Mehefin,  1857; 
a  chan  nad  ydym  yn  gwybod  fod  gair  o'r  hyn  a  draddodwyd  ganddo 
yno  wedi  ymddangos  erioed  trwy  y  wasg,  yn  gystal  ag  o  herwydd 
rhagoroldeb  ei  chynnwysiad,  yr  ydym  yn  ei  rhoddi  i  lawr  yma  fel  y 
caf wyd  hi  yn  ei  ysgrif  ef  ei  hun : — 

YR  EGLWYS. 

Ar  yr  achlysur  o  neillduo  rhai  i  swyddau  yn  nbeyrnas  nefoedd,  arferìr  yn  ein  plith 
ni,  fel  gan  Ëglwys  Crist  yn  gyffiedinol,  draethn  rhyw  gymaint  am  natnr  y  deyrnaa 
hono.  Ond  nid  ydyw  yn  bur  amlwg  i  fy  meddwl  i  paham  y  gwneir  hyn — ai  er  mwyn 
y  Bwyddogion  sydd  yn  cael  eu  hordeinio,  ai  ynte  er  mwyn  yr  aelodau — yr  Eglwys. 
Gall  mai  nid  diangenrhaid  ydyw  hyn  er  mwyn  y  swyddogion.  Yr  ydym  yn  cael  fod 
yn  rhaid  i  frenin  Israel,  pan  yr  eisteddai  ar  y  deyrngadair,  ysgrifenn  iddo  ei  hun 
mewn  llyfr  gopi  o'r  gyfraith,  yn  ol  yr  hwn  yr  ydoedd  i  lywodraethu,  a  bod  y  llyfr 
hwnw  i  fod  gydag  ef  yn  wastadol,  i  gael  ei  ddarllen  ganddo  hoil  ddyddiau  ei  fywyd. 
Yn  hanes  gosodiad  Joas  ar  yr  orsedd,  fe  ddywedir  i  Jehoiada  roddi  y  goron  anr  ar  ei 
ben,  a'r  dystiolaeth  yn  ei  law  ar  yr  nn  pryd  ;  y  naill  yn  arwydd  o'i  osodiad  mewn 
swydd,  a'r  llall  yn  rheol  iddo  pa  fcdd  i'w  gweinyddn.     Dangosai  hyu  nad  oedd 

Íbrenin  ond  goruchwyliwr — ^gweinyddwr  deddfan,  ac  nid  en  gwneuthnrwr.  Yn 
yn  y  mae  gweinidog  y  Testament  Newydd  yn  debyg  i  frenin  Israel ;  y  mae  gan- 
ddo  awdurdod,  ond  awdurdod  i  weinyddu  deddfau  y  deyrnas,  ac  nid  i'w  ffurfio  ydyw 
hono.  Âc  wrth  ei  osod  yn  ei  swydd  nid  anmìtriodol  ydyw  galw  ei  sylw  at  natnr  y 
deyrnas  y  mae  yn  swyddwr  ynddi—  rhoddi  me^js  gopi  o'r  dystiolaeth  yn  ei  law  wrth 
Ofôd  y  goron  ar  ei  ben,  "  fel  na  ddyrchafo  ei  galon,"  mwy  nag  nn  brenin  Israel, 


I   PABOHEDIG  EDWABD  MOBGAN,   DTFFBYN,  60 

"nwchlaw  ei  frodyr,  ac  na  chilio  oddiwrth  y  gorchymyn  i'r  tn  dehau  nao  i'r  ta 


Ac  y  mae  mor  angenrheidiol,  ar  yr  aohlysnr  o  ordeinio  i  swydd,  galw  sylw  y  deil- 
iaid  at  natnr  y  deyrnas  y  perthynaot  iddi,  ag  ydyw  galw  sylw  y  swyddogion  at  hyny ; 
oblegid  gall  di ffyg  ystynaeth  o  hyn  ynddynt  hwy  wanhâu  hreichiau  en  swyddwyr  a'u 
hanalluogi  i  wneuthur  yr  hyn  a  wnaethent  pe  huasai  pob  aelod  yn  cydymdrech  yn  ei 
le  priodol  ei  hun.  Nid  all  y  cadlywydd  mwyaf  medrus  ennill  y  frẁydr  heb  gyd- 
weithrediad  ffyddlawn  pob  milwr.  Y  mae  i  lwyddiant  eglwysig  ei  ddeddfau,  ao  y 
mae  yn  anmhosibl  sicrbâu  y  Uwyddiant  hwnw  heb  gadw  y  deddfau.  Y  mae  y 
deddfau  hyn  oll  yn  tarddu  o  natur  eglwys  :  jrweddus  gan  hynr  ydy w  galw  sylw  yn 
frnych  at  hyn,  rhag  hod  ein  traed  ni  ar  rai  o'r  deddfau,  a  nyny  yn  lluddiaa  ein 
llwyddiant.  Y  mae  i  swyddogion  ac  aelodau  iawn  synied  am  natnr  teyrnas  nefoedd 
yn  tneddu  i  heri  iddynt  oll  gydymdrech  o  blaid  y  ffydd. 

Eglwys  :  pa  beth,  a  pha  fath  ydyw  f  Ceisiwn  mor  fyr  ag  y  medrwn  ateb  y  cwest- 
iynau  yna.  Gellir  gwneuthur  hyn  naill  ai  trwy  chwilio  y  Testament  Newydd  i  gael 
darluniad  mewn  geiriau  o  natnr  cyfansoddiad  yr  eglwys,  os  oes  darluniad  fëUy 
ynddo ;  neu  ynte  trwy  olrhain  ffeithiau  hanes  yr  eglwys,  ao  oddiwrth  y  rhai  hyny 
gael  allan  beth  ydyw  ei  natur.  Ond  credu  yr  ydym  nad  ellir  penderfynu  oddiwrtn 
nnrhyw  ddarluniad  mewn  geiriau  sydd  yn  y  Testament  Newydd  pa  fath  sefydliad 
ydyw  eglwys  o  ran  ei  natur  a'i  dyben,  am  nad  oes  mewn  nao  efengyl  nae  epistol  yr 
pn  cyfansoddiad  eglwynig  yn  cael  ei  ddesgrifio.  Y  llwybr  sicraf,  os  nad  yr  unig  un, 
i  gael  hyn  allan  ydy w  sylwi  ar  ffeithiau  nanes  yr  eglwys.  Oddiwrth  y  rhai  hyny 
gellir  casçln  gyda  graddau  o  sicrwydd  pa  fath  sefydliad  ydyw  eglwys  o  ran  natur  ei 
chyfan8oddiad.  Cynnwysir  yr  holl  ffeithiau  angenrheidiol  hyn  yn  Llyfr  yr  Actau,  a 
thybir  gan  rai  beirniaid  mai  dyben  ysgrifeniaa  y  llyfr  oedd  cyflwyno  y  ffeithiau 
hyn  i'r  byd  fel  y  gellid  oddiwrthynt  gaelallan  ymhob  oes  pa  fath  ydyw  yr  Eglwys 
Gristionogol. 

Y  mae  yr  ymadroddion  cyntaf  yn  y  Uyfr,  y  rhai  ydynt  yn  cyfeirio  at  yr  Efengyl  a 
ysgrifenwyd  gan  yr  nn  awdwr,  yn  agoriad  i  ddeall  y  llyfr  yn  y  goleuni  hwn.  Yn  y 
traethawd  cyntaf  yr  oedd  Luc  wedi  rhoddi  ger  bron  Theophilns  y  ffeithiau 
am  yr  Iesu — yr  efengyl— y  gwirioneddau  am  Iesu  Grist,  trwy  ba  rai  y  mae 
Ysbryd  Duw  yn  '  cynnyrchu  y  by wyd  ysbrydol  yn  enaid  pechadur.  Yn  y 
traethawd  hwn  dengys  yr  awdwr  y  modd  yr  amlygwyd  y  bywyd  ysbrydol  ei 
hun  yn  y  byd.  "  Y  pethau  a  ddechreuodd  yr  Iesu  eu  gwneuthur  a'u  dyegu," 
oedd  cynnwys  y  traethawd  cyntaf,   sef  ei  waith  rhagbarotoawl — y  gwaith  mawr 


yr  oedd  raid  ei  wneuthur  tuag  at  gyflawni  y  gwaith  pwysig  o  àchub  y  byd. 
Ac  yn  awr  wedi  rhoddi  hanes  y  gwaith  rhagbarotoawl  yn  yr  Efengyl,  y  mae  Luc  yn 
myned  rhagddo  i  roddi  hanes  yr  Iesu  yn  cymeryd  meddiant  ar  deyrnas  y  tywyllwch, 
ac  yn  ei  gwnenthur  yn  deyrnas  nefoedd.  Os  darllenir  y  llyfr  yn  fanwl  yn  y  golenni 
yma,  gwelir  y  deyrnas  yn  ymffurno  yn  ei  law  trwy  ddylanwad  ei  Ysbryd,  yn  gyffelyb 
ag  y  gwelir  y  greadigaeth  gyntaf  yn  dyfod  i  drefn  a  phrydferthwch  yn  y  chwe' 
diwrnod  yn  llaw  yr  nn  Gẃr  trwy  ddylanwad  yr  un  Ysbryd.  Yn  gyntaf  gwelir  hi  yn 
cael  ei  dwyn  i  fod  yn  greadigaeth  newydd  'yn  Nghrist  Iesu.  Yn  raddol  y  mae  yn 
ymddadblygu  yn  gymdeithas  drefnus  fel  y  corff  dynol,  a  phob  aelod  yn  ei  le  ei  hun, 
rhai  yn  llywodraethu,  eraill  yn  ufuddhân.  Yna  gwelir  hi  yn  d'od  1  gysylltiad  â'r 
byd— yn  ymladd,  ond  yn  gorchfygu  bob  tro.  Y  mae  yn  diddymu  Iuddewaeth  trwy 
sugno  ei  bywyd  iddi  ei  hun  ;  yn  gorchfygu  eilunaddoliaeth  trwy  ddwyn  Duw  byw, 
a  hwnw  yn  Dduw  yr  heddwch  yn  Nghrist  ger  bron  y  byd ;  yn  meddiannu  Jeru- 
salem,  cartref  ffnrfioldeb  ;  yn  meddiannu  Athen,  cartref  philosophi  ;  yn  nieddiannu 
Hhufain,  cartref  awdurdod,  moethnsrwydd,  a  balchder  y  byd. 

Ni  oddef  amser  i  ni  enwi  ond  ychydig  o  nodweddion  eglwys  a  gyflwynir  i  ni  yn  y 
llyfrhwn. 

I.  Y  peth  cyntaf  sydd  yn  taro  ein  sylw  ydyw,  mai  cymdeithas  o  dduwiolion,  o 
saint,  ydyw  eglwys,  ac  o  neb  ond  saint,  wedi  ym^yfammodi  â'u  gilydd  i  ymwneyd 
âg  ordinhadan  teyrnas  nefoedd,  a  thrwy  hyny  1  wneuthur  y  deyrnas  yn  weledig 
ar  y  ddaear.  Tywalltiad  yr  Ysbryd  Glân  ar  ddydd  y  PentecoBt  a  roddodd  fôd  iî 
eglwys  GristionogoL  Fe  ddwysbigwyd  y  miloedd  oedd  yn  gwrando  gan  yr  Ysbryd, 
ac  fe  fedyddiwyd  y  dysgyblion  yr  un  pryd  â'r  Ysbryd ;  ac  felly  y  dygwyd  yr  eglwys 
i  fod  gan  Ysbryd  Duw.  Ac  wrth  olrhain  hanes  yr  eglwys  trwy  y  llyfr  hwn,  ni  a 
welwn  nad  oedd  iddi  fôd  mewn  un  man  nes  y  byddai  yno  ryw  rai  yn  credu  ;  ond  pa 
le  bynag  y  credai  dau  t»eu  dri  byddai  eglwys  yn  y  fan  hono.  •'  Rhai  a  fyddent 
gadwedig    oedd  yn  cael  eu     wanegu  ati ;  rhai  yn  credu  yn  yr  Arglwydd  oedd  ei 

1885.  D 


lé  ¥   PAÄOHEDIG  £DWAJU>  MOiUUÎí,    DÎFFBTN. 

feiUaid  hi    Methai  Sanl  gael  derbyniad  i'r  eglwys  yn  Jerusalem  am  ei  bod  yn  ofai 
ei  fod  heb  gredu. 
Yr  oedd  vr  egiwye  weledig  a'r  eglwya  ddirgeledig  o  daa  yr  hea  orachwyliaeth  i'w 

Sahaniaethu  Nid  ydoedd  aelodau  y  naill  o  angenrheidrwydd  yn  aelooau  y  llall. 
int  Abraham  yn  oi  y  cuawd  oedd  aelodau  y  weledig,  ond  pLant  Abraham  trwy 
ffydd  oedd  aejodau  y  ddirgeledig.  O  dan  yr  oruohwyiiaeth  hon  y  mae  yr  eglwys 
weledig  a'r  eglwys  ddìrgeledig  i  fod  yr  un ;  a  phan  y  prawf  rhy  w  aelod  o'r  eglwys 
weledig  nad  ydy  w  yn  y  ddirgeledig,  nid  oes  gan  y  weledig  o'r  fomeat  y  prawf  ef 
fcya  ddim  awdurdoa  i'w  oddef  yn'ddi, — rhaid  iddi  ymwrthod  ag  ef,  neu  fod  yn  an- 
ffyddlawni'w  Brenin.  Nid  aefydliad  pendant  ydyw  eçlwys  ;  y  mae  ordinhadau  felly 
yn  perthyn  iddi,  ond  y  mae  hi  ei  hua  yn  srfydliad  sydd  yn  bod  o  angenrheidrwyddL 
Ûan  fod  /wrefydd  yn  y  byd,  y  mae  ya  rhaid  i  eglwys  fod  ynddo.  oblegid  ffarf  allanol 
y  bywyd  ysbrydol  ydyw  eglwys.  Crefydd  yn  ei  ffurf  gymdeithasoi  ydyw,  ac  y  mae 
y  &W  gymdeithasol  mor  hanfodol  i  grefyad  yn  y  byd  hwn  ag  ydyw  hi  i'r  natur 
ddynol  Gan  hyny  y  mae  mor  anmhosibl  fod  egiwys  lle  nad  ot?s  duwiolion  ag 
ydyw  bod  eymdeithas  lle  nad  oes  dyoion. 

uj wedwyd  gan  un  Esgob  fod  gan  y  Pabyddion  e^lwys  beb  yr  nn  grefydd,  a  bod 
gan  Ymneulduwyr  grefydd  heb  yr  nn  eglwys,  ond  fod  gan  Esgobaethwyr  eglwys  a 
chrefydd.  Yn  ol  y  dyb  yaa,  nid  duwioliou  sydd  yn  gwneyd  eglwys,  ond  swyddogion 
wedi  eu  gosod  yn  eu  swydiau  mewa  rhyw  dduil  penodoi.  Am  fod  swyddogion  yr 
Egíwys  Sabaidd  wedi  eu  gosod  felly,  cydnabyddir  hi  yn  egiwys,  er  nad  oedd  yno 
orefydd :  am  nad  oedd  swyddogiou  Ymneillduwyr  wedi  eu  gosod  felly,  nid  oeddynt 
Ewy  yn  egiwys,  meddai  efe,  er  fod  yno  grefydd.  Ond  gwrthbrofir  y  dyb  yma  gan 
hou  Lyfr  yr  AiCtan.  Perthyna  swyddogion  i'r  eglwys  yn  ei  hystad  bresennol,  ond  nid 
awyddogion  «^ydd  yn  gwneyd  egiwys ;  yn  hytrach,  eglwys  sydd  ya  gwneyd  swydd 
pgion  ;  oblegid  fe  gasglwyd  amryw  o'r  eglwysi  cyataf  g*n  rai  na  wyddom  niddim  eu 
bod  mewn  swydd  o  gwbl,  sef  gan  y  rhai  a  wasgarwyd  yn  erlidigaeth  y  merthyr 
Stenhan.  Phylip  y  diacon  a  sefydlodd  Egiwys  Samaria ;  ac  er  i  Pedr  ac  Ioan  ddyfod 
yno  ar  ol  hyuy,  nid  i  geryddu  Phyiip  am  redeg  heb  ei  anfon  y  daethant.  ond  i 
Weled  gras  Duw.  Egiwys  A.ntiochia,  gwŷr  Cyprus  a  Cyrene,  aelodau  cyffredin  yn 
Eglwys  Jeruaalem,  a  sefydlodd  hono.  Fe  weithiodd  Haw  yr  Ârglwydd  gyda  hwynt 
feî  j  casglwyd  eglwya  lioaog  trwy  eu  llafur.  Pan  ddaeth  y  newydd  i  Egîwys  J*er- 
naalem,  anfonwyd  cenad  i  Antiochia,  ond  nid  apoatol  na  diacoa  a  anfenwyd,  eithr 
Bacnabas,  Chwanegwyd  Uawer  at  yr  eglwys  drachefn  trwy  ei  lafur  yntau.  Aeth 
Barnahas  o  Antiochia  i  Tarsus  i  geisio  Saul,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  ap^stol,  nid  i 
ffurfio  yr  eglwys  yn  rheolaidd  gan  apostol, — na,  yr  oedd  hi  wedi  ei  ffurfio, — oad  yn 
nytrach  i  gydlafurio  âg  ef  am  tod  y  maes  yn  rhy  eang  iddo  ef  a'r  liafurwyr  oedd  yno 
or  blaen.  Ni  buasai  Ëglwys  Antiochia  yn  cael  ei  chydnabed  yn  eglwys  gan  rai  yn 
Ngbymrn  vn  y  dyddiau  hyn,  oud  cauesid  hi  allan  i  ryw  "  drugareddau  anghyf- 
amiaodol ;  '  ond  gan  fod  yno  dduwiolion,  cydnabyddid  hwynt  yn  eglwys  gan  yr 
apostolion  heb  ymofyn  unwaith  trwy  bwy  yr  oedd  hi  wedi  ei  sefydln.  A  pha  gym- 
dÂitoas  bynag  a  aU  fod  yn  hawlio  iddi  ei  hun  yr  enw  "eglwys,"  nid  am  fod  ei  hael- 
odan  yn  dduwiolion,  ond  am  fod  yno  swyddogion  o  ry w  fath  penodol,  y  mae  yn 
oymeryd  arhi  ei  hun  enw  nad  vw  yn  perthyn  iadi  Hi  ail  fod  yn  glwb ;  hi  aU  fod 
yn  gymdeithas  i  wasanaethu  rhy w  amcanioa  bydol  neu  wladul ;  ond  nis  gaU  fod  yn 
eglwys  yn  ystyr  y  Testament  Newydd  i'r  gaû*. 

Edrych  ar  yr  eglwys  fel  yn  gynnwysedig  o  swyddogion  a  ffurffau,  ac  nid  o  saint,  a 
arweiniodd  i  Babyddlaeth.  Yr  un  cyfeiliornad  sydd  yn  cael  ei  ledaenu  mor  ffydd- 
lawn  ac  yn  rhy  Iwyddiannns  mewn  rhai  ardaloedd  trwy  Gymru  yn  y  dyddiau  hyn. 
Bhoddir  yr  eglwys  yn  lle  Crist,  neu  o'r  hyn  lleiaf  yn  unig  ffordd  at  Grist ;  yn  Ue 
«drych  arni,  fel  y  dangosir  hi  yn  y  Bibl,  yn  effaith  hyny.  Kid  dyfod  trwy  yr 
eglwys  at  Grist  yr  ydys,  ond  trwy  Grist  at  yr  eglwys. 

Gan  mai  saint  ydyw  yr  Eglwys,  nid  gorchwyl  anhawdd  ydyw  cael  allan  y  wir 
Eglwys  ymhob  oes,  obìegyd  nid  oes  achau  yn  perthyn  iddi.  Y  mae  yn  yr  ystyr  hon 
heb  dad  ao  heb  fam  ddaearol.  Nid  wyrìon,  gorwyrion,  goresgynyddion  yr  Apostol- 
ion  a'r  Eglwysi  Cyntefig  ydy w  yr  Eglwys  sydd  ar  y  ddaear  yn  awr.  Pe  buaaai  feUy, 
mor  ofalus  y  dyiesid  bod  i  gadw  llyfr  yr  achau—  i  gadw  holl  ddolenau  oadwen  yr 
olyniad,  i  brofi  y  berthynas,  rùag  dygwyddo  i  ry w  ganghen,  fel  i'r  offeiriaid  hyny  yn 
Uyfr  Ezra,  y  rhai  a  dorwyd  o'r  offeiriadaeth  am  eu  bod  wedi  colli  ysgrifen  eu 
hachan,  ac  na  eUid  eu  derbyn  vn  ol  hyd  oni  chyfodai  offeiriaid  &g  Urim  a  Thummim 
^anddo  i  hysbysu  oddiwTth  Dduw  eu  bod  yn  perthyn  iddo.  Yn  hytrach  brodyr 
iddynt  ydym  ni,  plant  yr  un  Tad.     Yr  ydym  yu  perthyn  mor  agos  iddo  a  hwythau  ; 


Y  PABOHflDlG  EDWABD  MOBGAN,   DITFBÎN.  65 

a  phe  buasai  Pedr  ac  Ioan  yn  dyfod  i  ymweled  â  Cbymra  yn  y  dyddiaa  hyn  i  gael 
allan  pa  le  yr  oedd  y  wir  Bglwys,  nid  gorchymyn  i  bob  eglwys  ddyfod  à  llyfr  ei 
hachau  iddynt  a  wnaethent,  er  mwyn  gweled  pwy  oedd  wedi  disgyn  yn  rheolaidd 
oddiwrth  yr  Apostolion,  ond  yn  hytrach  edrych  a  wnaethent  am  ddelw  eu  Tad.  Ào 
ar  ba  gynnnlleidfa  bynag  y  gwelent  hono,  cydnabyddent  hono  yn  Eglwys,  heb  eylwi 
pa  un  mewn  ai  mewn  Cathedral  ai  mewn  Ysgubor  y  byddent  yn  ymgynnull.  Me 
bynag  y  byddai  lleferydd  dynion  yn  peri  iddynt  adgofio  lleferydd  yrlesu,  cydnab- 
yddent  y  rhai  hyny  yn  frodyr  i'r  Cyntafanedig  ymysg  brodyr  lawer.  Lle  bynag  y 
gwelent  sancteiddrwydd  yn  dysgleirio,  fel  ar  wyneb  Moses,  dywedent  yn  y  fan, 
Dyma  Eglwys.  Nid  oes  eisieu  gofalu  am  lyfr  achau  tra  y  bydd  yr  Urim  a'r  Thum- 
mim  yn  ein  plith,  Duw  yn  selio  gwirionedd  ein  honiad  ein  bod  yn  eglwys  iddo  trwy 
osod  ei  ddelw  arnom.     Oymdeithas  o  saint  ydyw  Eglwys. 

II.  Ni  a  welwn  yma  hefyd  fod  yr  eglwys  yn  gymdeithas  sydd  yn  bod  yn  gyntaf  ac 
yn  benaf  er  ei  mwyn  ei  hun.  Y  mae  iddi  ddybenion  pwysig  i'w  cyrhaedd  yn  el 
pherthynas  â'r  byd ;  ond  yr  unig  ffordd  i  gyrnaedd  y  rhai  hyny  ydyw  trwy  yn 
gyntaf  gyrhaedd  y  dyben  mawr  o'i  hadeiladu  ei  hun.  Yr  oedd  yr  eglwys  gyntaf  "yn 
parhâu  yn  athrawiaeth  ac  yn  nghymdeithas  yr  Apostolion,  yn  tori  bara  ac  mewû 
gweddîau."  Yr  oedd  a  fynai  yr  holl  bethau  hyn  â  chryfhâu  ei  bywyd  ysbrydol  hi  ei 
hun.  #  Ar  ol  yr  erlidigaeth  gyntaf,  fe  ddywedir  fod  yr  eglwys  yn  cael  heddwch,  yn 
cael  ei  hadeiladn,  ac  fel  caníyniad  i  hyny  yn  cael  ei  hanühâu.  Am  fod  adeiladaeth 
yr  eglwys  yn  gofyn  hyny  y  dewiswyd  y  diaconiaid  cyntaf.  Oni  buasai  fod  adeilad 
corff  Crist  yn  galw  am  hyny,  ni  buasai  nac  apostol,  nac  efengylwr,  nac  athraw,  na 
bugail,  wedi  ei  osod  yn  yr  eglwys ;  a  pha  beth  bynag  sydd  yn  angenrheidiol  i 
adeiladaeth  yr  eglwys  yn  y  dyddiau  hyn,  dylai  pob  peth  gael  ei  abeithu  i  gyrhaedd 
hwnw.  Os  ydyw  Eglwysi  y  Methodistiaid  yn  gofyn  noll  amser  en  gweinidocion  i'w 
bugeilio,  fel  y  mae  yn  ddiau  eu  bod,  ni  ddylai  dim  fod  yn  rheswm  dros  oedi  hyn  : 
oblegyd  os  esgeulusir  adeiladaeth  yr  Eglwys,  y  mae  y  vüal  principle,  bywydolion  yr 
eglwyB,  y  rhai  sydd  yn  rhoddi  nerth  yn  ei  holl  ewynau,  grym  yn  ei  holl  gyfansodd- 
iad,  yn  cael  ei  esgeufuso ;  ac  nid  hir  y  byddys  cyn  gweled  gwywdra  a  gwendid  trwy 
ei  holl  gyfansoddiad  yn  ganlyniad  i  hyny.  Nid  aU  yr  eglwya  ddim  ateb  y  dyben 
mawr  gyda  golwg  ar  y  byd  heb  iddi  gael  bod  yn  gtjî  ei  hun  yn  gyntaf ;  ond  os  caiflf 
hiei  hadeiladu,  bydd  yn  brydferth  ac  yn  nerthol,— *'yn  deg  fel  yÚeuad,  ac  yn 
ofhadwy  fel  Uu  banerog." 

III.  Gwelwn  yma  fod  yr  Eglwys  yn  gymdeithas,  yn  yr  hon  y  mae  cydraddoldeb 
perffaith  rhwng  yr  aelodau,  ac  y  mae  ganddynt  yr  un  hawliau  a'u  gilydd  i  ddewia 
eu  swyddogion,  ac  i  drefnu  unrhy  w  fesurau  a  dueddont  at  adeiladaetn.  Y  maent  oU 
yn  brophwydi,  oll  yn  offeiriaid,  oll  yn  frenhinoedd  ;  a  phan  y  maent  yn  gosod  un  oTu 
nifer  mewn  swydd,  rhoddi  i  fyny  ei  hawliau  ei  hun  y  mae  pob  aelod  i  nwnw  er  mwyn 
trefn.  Y  mae  hyn  nid  yn  unig  yn  cau  aUan  awdurdod  neb  swyddogion  gwladol  i 
lywodraethu  yr  eglwys,  ond  hefyd  awdnrdod  yr  eglwys  mewn  un  oes  i  wneuthur 
trefniadau  i'r  eglwys  ymhob  oes  a  ddelo  ar  ol  hyny.  Fel  nad  oedd  yr  Apoetolion  yn 
derbyn  eu  hawdurdod  oddiwith  eu  gilydd,  felly  y  mae  yr  eglwys  ymhob  oes  yn 
derbyn  ei  hawdurdod  i  hyn  oddiwrth  ei  Phen  mawr.  Y  cymhwysder  i  hyn  ydyw 
preswyliad  yr  Ysbryd.  Pe  buasai  unrhyw  eglwys  heb  awdurdod  i  hyn,  yr  HelwyBÌ 
Apoatolaidd  a  fuasai  y  rhai  hyny ;  ond  yr  oeddynt  hwy  oU  yn  arfer  yr  awdurdod  hon. 
Yr  eglwys  a  ddewisodd  y  diaconiaid  cyntaf ;  yr  eglwysi  yn  Asia  Leiaf  a  ddewisasant 
yr  henuriaid  y  dywedir  i  Paul  a  Barnabas  eu  nordeinio.  Wrth  ddychwelyd  o*u 
taith  genadol  yr  ordeiniwyd  hwynt  gan  Paul  a  Barnabas  ;  a'r  rheswm  am  hyny  oedd 
nad  oedd  y  teimlad  o  anghen  am  danynt,  na'r  cymhwysder  i'w  dewis,  wedi  addfedu 
cynhyny.  Gwnaeth  Titus  yn  gyffelyb  yn  Creta.  Y  mae  yr  hawlfraint  hon  yn 
perthyn  i'r  eglwys  eto  ;  ac  os  ceisir  dilyn  Uytíiyren  rhyw  drefniadau  a  ddísgynodd 
oddiwrth  y  tadau,  yn  lle  gadael  yr  eglwys  yn  rhydd  i  ddarparu  ar  cyfer  amgylchiad- 
au  fel  y  maent  yn  codi,  byddys  yn  sicr  o  wanhâu  ei  nerth  hi,  o  gyfyngu  ei  defnydd- 
ioldeb  hi,  ac  o  beryglu  ei  bywyd  hi.  .Nid  peirianwaith  ydyw  yr  eglwys,  ond  bywyd; 
ac  y  mae  y  rhyddid  hwn  yn  hanfodol  i  gynnyddu  nerth  y  bywyd  ysbrydol.  Na 
ddyweded  neb  y  peidiwn  ni  a  bod  yn  Fethodiatiaid  wrth  beidio  dilyn  llythyren  rhyw 
hen  drefniadau  o  eiddo  y  tadau.  Ni  a  beidiwn  a  bod  yn  Eglwys,  bob  yn  dipyn,  os 
yspeiliwn  ni  y  bywyd  ysbrydol  o'i  ryddid. 

IV.  Gwelwn  yma  hefyd  fod  yr  Eglwys  yn  gymdeithas  nad  oes  ffurf  benodol  yn 
anhebgorol  iddi,  hyny  yw,  nid  oes  yr  un  ffnrf  wedi  ei  rhoddi  yn  y  Testajnent 
Newydd  i'r  Eglwys  Gristionocol,  fel  yr  oedd  i'r  Iuddewig  yn  yr  Hen  Destament. 
Eto  ni  bydd  heb  ÔTirf ;  ond  dylem  gofio  fod  ei  ffurf  yn  codi  o  natur  ei  bywyd.     Tyfu 

D    2 


$8  T  PABCHBDIG   EDWABD  HOBGAN,    DYFFBYN. 

o  hwnw  y  mae  y  ffurf,  ao  nid  cael  ei  wneyd  yn  rhywbeth  i  hwnw  gartrefu  ynddo ; 

0  ganlyniad  ni  bydd  yr  eglwys  ddim  yn  unffurf,  oblegid  y  mae  amrywiaeth  ynano 
nodweddion  pob  bywyd.  Ÿ  mae  ychydig  bethau  pendant  wedi  eu  gosod  yn  yr 
eglwys,  ond  nid  ydynt  ond  ychydig.  Gadawodd  y  Pen  mawr  yr  eglwys  yn  rhydd  i 
effwyddorion  mawrion  y  bywyd  ysbrydol  weithio  en  hunain  allan  nen  ymgorffori  yn 

01  yr  amgylchiadau.  Nid  oes  dim  i  fod  yn  yr  eglwys  nad  ydyw  yn  amlygiad  o 
fy wyd  ysbrydol,  nen  yn  wasanaethgar  iddo  :  pa  beth  bynag  a  all  f òd  ynddi  nad  ydyw 
yn  ateb  y  naill  nen  y  Uall  o'r  dybenion  hyn,  fel  y  cryfhâ  bywyd  ysbrydol  yr  eglwys, 
ysgydwir  y  peth  hwnw  i  ffordd.  Nid  anhawdd,  pe  goddefasai  amser,  a  fuasai  profi 
nad  oes  yn  y  Testament  Newydd  yr  un  ffurf  eglwysig  yn  cael  ei  dadgnddio.  1.  Gad- 
awodd  yr  Apostolion  y  byd  heb  ei  hysgrifenu  mewn  Ilyfr.  2.  Nid  oes  genym  hanes 
am  ffornad  un  eglwys,  nao  am  y  dull  o  gario  ymlaen  y  gwasanaeth.  8.  Mae  y  dadl- 
euon  yn  Eglwys  Corinth  a  lleoedd  eraill  yn  profi  hyn.  Yr  oedd  rhyddid  bywyd  gan 
yr  Eglwysi  Apostolaidd  ;  ac  am  hyny  yr  oedd  cryn  wahaniaeth  rhyngddynt  Ym- 
gadwai  yr  Iuddewon  crediniol  at  lawer  o  ddefodau  eu  hen  grefydd  ;  ac  nid  oedd  neb 
yn  gwahardd  hyny  iddynt,  am  nad  oedd  dim  ynddo  yn  groes  i  egwyddorion  mawrion 
Cristionogaeth.  Addoli  y  Tad  mewn  ysbryd  ac  mewn  gwirionedd  oedd  y  peth  mawr, 
ao  nid  addoli  yn  Jerusalem  nac  yn  Gerizim ;  ond  os  byddai  teml  Jerusalem  yn  fantais  i'r 
Iuddew  i  addoli,  a  theml  Gerizim  yn  fantais  i'r  Samariaid,  croesaw  iddynt  o  honynt ; 
ond  y  foment  y  ceisient  hwy  osod  yr  hyn  oedd  yn  fantais  iddynt  hwy  yn  bersonoí,  yn 
ddeddf  i'r  Cenedloedd,  gwaherddia  hyny  iddynt,  am  fod  gan  y  Cenedloedd  hawl  i'r 
un  rhyddid  a  hwythan. 

Ond  v  mae  yr  eglwys  yn  rhwym  o  gymeryd  rhyw  ffurf,  ac  y  mae  rhai  fturfiau  yn 
fwy  cydweddol  â'r  bywyd  ysbrydol  nag  eraill ;  ond  ni  ddylai  yr  un  eglwys,  bydded 
Eagobaethol,  Presbyteraidd,  neu  Gynnulleidfäol,  ddywedyd  mai  hi  ydyw  Yr  Eglwys. 
Gall  fod  yn  eglwys,  ond  nid  yr  Eglwys. 

Drachefn,  gan  mai  tarddu  o'i  bywyd  hi  y  mae  ffurf  yr  eglwys,  fe  ffurfia  y  bywyd 
hwnw,  ond  cael  ei  ryddid,  y  ffurf  fwyaf  manteisiol  iddo  ef  ei  hun  i  weithredu  ynddi. 
Ofna  rhai  fod  crefydd  yn  darfod  ymysg  y  Methodistiaid,  am  fod  ei  ffurf  hi  yn  newid 
ychydig ;  ac  os  na  wneir  deddfau  i  sicrh&u  parhâd  y  teithio,  a  phob  peth  arall  fel  yr 
oeddynt  o'r  dechreuad,  credant  fod  dinystr  wrth  y  drws.  Ond  heb  ddeall  cyfansodd- 
iad  Efflwys  y  Testament  Newydd  y  mae  y  brodyr  yna ;  yr  un  bywyd  sydd  eto  yn 
gweitnio,  er  nad  ydyw  y  corff  yn  gwbl  yr  nn  fath. 

Y.  Gwelwn  hefyd  fod  yr  Eglwys  yn  sefydliad  hollol  annibynol  ar  bob  peth  tu  allan 
iddi  ei  hun.  Teyrnas  ydyw  ac  nid  rhaglawiaeth ;  nid  oes  iddi  Frenin  ond  Iesu. 
Bhaid  y  w  iddi  ufuddhâu  i  Dduw  ;  ac  y  mae  derbyn  gorchymynion  gan  neb  heb  law 
yr  Iesu  yn  fesur  o  anffyddlondeb  i'w  chyfìawn  Frenin. 

YI.  Yn  olaf,  Gwelwn  ei  bod  hi  yn  gymdeithas,  tra  y  ceidw  hi  at  y  pethau  a  enwyd, 
a  fydd  yn  rhwym  o  gynhyrfu  gwrthwynebiadau.  Y  mae  y  byd  yn  ei  lywodraethau, 
yn  ei  grefyddau,  ac  yn  ei  ddoethineb  yn  ei  herbyn.  Ymosododd  arni  yn  foreu  yn  ei 
lywodraethau,  trwy  Herod,  Agrippa,  a'r  llywodraethwyr  Rhufeinig;  yn  ei  grefyddau, 
trwy  yr  offeiriaid  íuddewiç  a  rhaganaidd  ;  yn  ei  ddoethineb,  trwy  philosophyddion 
Groeg  a  Bhufain ;  ond  nid  ymroddodd  yr  eelwys  iddo  trwy  ddarostyngiacl,  naddo 
dros  awr.  Er  i  philosophi  a  chrefydd  gael  cleddyf  y  llywodraethwr  i'w  pleidio,  fe 
fethodd  cleddyf  Rhufain,  oedd  wedi  darostwng  pawb,  fenu  arni  hi.  A  phe  goddefasai 
amser,  difyr  a  fuasai  genym  olrhain  ei  hanes  yn  y  byd  er  ei  gweled  fel  llestr 
ardderchog,  yn  aport,  dybygid,  i'r  stormydd,  yn  dawnsio  ar  frigau  y  tònau,  ar  íyned 
yn  ddrylliau  yn  nghanol  y  creigiau  danneddog,  ac  eto,  am  fod  rhyw  pilot  mèdrus 
wrth  y  llyw,  yn  cyrhaedd  yr  hafan  dymunol  wedi  y  cwbl. 

Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  adael  ar  yr  ychydig  brif  linellau  hyn  ;  a  cbofiwn  mai  i'r 
graddau  y  cedwir  un  o  honynt  yn  ol,  y  bydd  llygredigaeth  yn  rhwym  o  ddyfod  i 
mewn  i'r  eelwys.  Cymerer  odóUar  yr  aelodau  yr  hawl  i  ddewis  eu  swyddogion, 
llygredigaeth  mawr  fydd  canlyniad  hyny  ;  dalier  yn  dỳn  fod  ffurf  eglwysig  arbenig 
wedi  ei  rhoddi  yn  y  Testament  Newydd,  ysbryd  cul,  rhagfarnllyd,  fydd  canlyniad 
hyny ;  gwader  nad  duwiolion  ydyw  yr  eglwys,  diluw  o  lygredigaeth  fydd  canlyniad 
hyny  ;  yspeilier  yr  eglwys  o'i  rhyddid,  a  chylymer  hi  wrth  draddodiadan  neb  tadan, 
ffurnoldeb  difywyd  a  ddiwedda  mewn  ílygi  edigaeth  mawr  fydd  canlyniad  hyny.  Ond 
pe  cai  pob  un  o'r  pethau  hyn  yr  un  arbenigrwydd  yn  awr  ag  yr  oeddynt  yn  ei  gael 
yn  sefydliad  cyntaf  yr  eglwys,  0  y  fath  nerth,  y  fath  brydferthwch,  a'r  fath  ddy- 
lanwad  a  fyddai  ganddi  I  Pan  oedd  y  pethau  hyn  yn  amlwg  ynddi,  gorchfygodd  y 
byd  ;  ae  nid  byd  o  anwariaid  fel  trigolion  Canoldir  Affrica  neu  goedwigoedd  America, 
ond  byd  wedi  ei  oleuo  gan  grefydd,  wedi  ei  gaboli  gan  philosophi,  wedi  ei  dref  uu 


T   PAROHEDIG  BDWARD   MORGAN,   DTFFRTN.  67 

gan  gyfreithiau  Rhufain — byd  yr  oedd  ei  opiniynau  yn  filoedd,  ei  sectau  yn  aneirif — 
pob  gwlad  ynddo  yn  glynu  wrth  ei  duwiau  mor  llwyr  fel  na  wybuwyd  ì'r  un  wlad 
newid  ei  duw  erioed.  Yr  oedd  Rhufain  wedi  newid  Uy  wodraeth  pob  gwlad  ;  Groeg 
wedi  newid  ei  philosophi ;  ond  nid  oedd  neb  yn  meddwl  am  newid  eu  duw.  Yn 
hytrach,  gwyddai  y  Rhufeiniaid  yn  dda  mai  y  ffordd  oreu  i  gael  ufudd-dod  i'r  llyw- 
odraeth  newydd  oedd  bod  yn  bur  barchus  o'r  hen  demlau.  Gwyddai  y  Groegiaid  nad 
oedd  ond  ffawd  lled  sal  i'w  dysgwyl  i'r  philosophi  newydd  heb  iddi  ymgylymu  o 
amgylch  yr  hen  grefydd.  Ond  fe  orchfygodd  yr  eglwys  y  duwiau,  er  fod  yr  athron- 
ydd  a'r  müwr  yn  eu  namddiffyn.  Fe  fethodd  rhesymeg  y  naill  a  chleddyf  y  llall  eu 
diogelu.  Aeth  yn  drech  na  theml  Jerusalem,  nag  Areopagus  Athen,  na  gorsedd 
Rhnfain.  Yr  oedd  hi  yn  syrthio  yn  aml,  ond  yn  concro  wrth  syrthio.  Diwedd 
hanes  pob  ymosodiad,  fel  eiddo  y  Sanhedrim  arni,  ydyw  :  "  A  gair  Dnw  a  gynnydd- 
odd,  a  rhifedi  y  dysgyblion  yn  Jerusalem  a  amlhäodd  yn  ddirfawr."  Bydded  genym 
ffyddgan  hyny  yn  egwyddorioirmawrion  y  Testament  Newydd.  Nac  ofnwn  adael 
iddynt  weithio  eu  hunain  allan— fe  wyddai  y  Pen  mawr  pa  fodd  y  gweithient  yn  well 
na  ni.  Nac  ammheuwch  ei  ddoethineb  trwy  geisio  gwelthâu  ei  waith.  Os  ydyw  yr 
arch  yn  yagwyd  ar  ambell  ran  go  arw  o'r  ffordd,  cofiwn  fod  ei  Pherchen  yn  ddigon 
medrus  1  ofalu  am  dani  heb  i  ni  fyned  ar  draws  ei  orchymyn  Ef  i  wneyd  hyny.  Y 
mae gan  yr  eglwys  waith  mawr  i'w  wneuthur,  ond  wedi  ei  bedyddio  âr  Ysbryd  Gl&n, 
ac  wedi  ei  gwisgo  &  holl  arfogaeth  Duw,nid  oes  dim  a  saif  o'i  blaen  hi.  Os  caiff  ei 
bywyd  ysbrydoî  hi  ddigon  o  faeth,  nid  rhaid  iddi  ofni  dim  ;  yn  hwn  y  mae  cuddiad 
ei  chryfder  hi.  Heb  hwn  bydd  pob  peth  arall  nid  yn  unig  yn  ddiwerth,  ond  yn 
niweidio).  Y  mae  talentau  mawrion  heb  fywyd  ysbrydol  wedi  ei  hanrheithio,  cyfoeth 
hebddo  wedi  ei  llygru,  dysgeidiaeth  hebddo  wedi  ei  harwain  oddiwrth  y  symledd 
sydd  yn  Nghrist ;  ond  gyda  nwn  y  mae  yr  holl  bethau  hyn  yn  addurniadau  iddi,  fel 
y  gwaith  arian  cerfiedig  i'r  afalau  aur. 

Dyben  yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  wneyd  yma  heddyw  ydyw,  gosod  y  brodyr  hyn  mewn 
cyfleosdra  i  feithrin  y  bywyd  ysbrydol.  Rhoddwch  cnwithau  bob  mantais  iddynt  i 
wneuthur  hyny.  Gadewch  iddynt  yn  llawen  fedi  o'ch  pethau  cnawdol  chwi,  yr  hyn 
sydd  yn  anghenrbeidiol  i'w  cynnal  yn  deilwng  i'w  swydd,  er  mwyn  iddynt  gael 
mantais  i  haa  i  chwithau  bethau  ysbrydol.  Na  ddywedwn  trwy'r  blynyddoedd, 
"  Ni  ddaeth  yr  amser,  yr  amser  i  adeiladu  tŷ  yr  Arglwydd  "  yn  hyn  o  beth.  A  gaiff 
y  rhai  oeddynt  yn  ddiweddar  yn  fwytäwyr  dynion  yn  Ynysoedd  Môr  y  De  roddi 
gwers  i  Fethodistiaid  Cymru  ar  hyn  ?  A  gaiff  trìgolion  Burmah,  oedd  yn  plygu  yn 
ddiweddar  i  foncyff  o  bren,  gynnàl  eu  gweiuidogion,  tra  y  parháwn  ni  i  daywedyd, 
"  Ni  ddaeth  yr  amser,  yr  amser,"  neu  ynte,  "  Pa  le  y  mae  y  bobl  i'w  cynnal  î  Ai  nid 
oes  llawer  Barnabas  yma  heddyw  a  alíai  adeiladu  ?  Ai  nid  oes  yma  lawer  Timotheus 
ieuanc  a  wir  ofalai  pe  cai,  a  brofai  ei  hun  yn  fuan  yn  weithiwr  difefl  pe  rhoddai  yr 
eglwy8  gyfle  iddynt  ?  Y  mae  gan  Fethodistiaid  Gogledd  Cymru  weinidogion  na  raid 
iddynt  gael  llythyrau  cymeradwyaeth  oddiwrth  neb.  Y  mae  y  cyfoeth  angenrheidiol 
i'w  cynnal  ganddynt  hefyd.  Rhodded  Duw  yr  ewyllys  i  hyny  iddynt  yn  fnan,  onidê 
y  mae  yn  ofnus  y  gwelir  cysgodau  yr  hwyr  yn  gorchuddio  ein  ffurfafen  ninnau  heb 
fod  yn  hir. 

Os  ydym  ni  yn  eglwys,  y  mae  ein  lle  yn  un  pwysig,  a'n  cyfrifoldeb  yn  nn  mawr. 
Yr  ydym  yn  ddrych  i  angelion  a  dynion.  Trwy  yr  eglwys  y  mae  y  tywysogaethau 
a'r  awdurdodau  i  ganfod  mawr  amryw  ddoethineb  Duw ;  a'r  eglwys  ydyw  y  Sîon 
allan  o'r  hon  y  mae  Duw  i  lewyrchu  ar  y  ddaear ;  ac  am  hyny  dylai  fod  wedi  ei 
chaboli  yn  bur  uchel  fel  ag  i  adlewyrchu  pelydran  y  mawr  ragorol  ogoniant  yn 
gywir.  Pan  losgwyd  dinas  Corinth  fe  ddywed  y  chwedl  i'r  holl  feteloedd  gwerthfawr 
oedd  yn  y  ddinas  gael  eu  toddi  gan  y  gwres,  a  thrwy  redeg  i'w  gilydd  iddynt  ffurfio 
metel  ẁerthfawrocach  na'r  un  oedd  yn  y  byd  o'r  blaen.  Nid  oedd  dim  ar  y  ddaear  a 
adlewyrchui  ddelw  Duw  hyd  nes  y  toddodd  yr  Ysbryd  Glân  galonau  rhyw  nifer  o 
ddynion  &  gwres  cariad  Crist.  Felly  fe  gafwyd  y  fetel  a  adlewyrchai  y  ddelw ;  ond  i 
wneyd  hyny  yn  effeithiol  rhaid  ei  bod  wedi  ei  pholishio  gan  sancteiddrwydd.  Ailan 
o  Sion  felly  yn  unig  y  unig  y  gall  Duw  lewyrchu. 

Nid  ydym  yn  awyddus  i  wneuthur  unrhyw  sylwadau  ar  yr  araeth 
ragorol  hon.  Gwelir  fod  ei  hawdwr  wedi  talu  sylw  manwl  i  ddysgeid- 
iaeth  y  Testament  Newydd  ar  y  mater  yr  ymdriniai  âg  ef  \  ac  y  mae  y 
syniadau  a  ennillodd  oddiwrth  ei  ddysgeidiaeth  yn  esboniad  i  ry w  fesur 
ar  ei  ymdrechion  o  blaid  Bugeiliaeth  Eglwysig.    Edrychai  ar  weinidog 


68  Y   PABOHEDIO   BDWAfiD   MORGAN,    DYFFRlN. 

yn  rhan  hanfodol  o  eglwys  ;  ac  ar  alwad  eglwys  yn  hanfodol  i  roddi  i 
weinidog  ei  safle  briodol  ynddi.  Yn  unol  â'r  argyhoeddiad  hwn  yr  ym- 
ddygodd  yn  eglwys  y  Dyffryn,  pan  y  dywedai  nad  oedd  ond  aelod 
cyffredin  ynddi  nes  y  gelwid  ef  ganddi  i  fod  yn  weinidog  iddi. 

Yn  Nghymdeithasfa  Llanrwst,  yn  1864,  traddododd  araeth  arall 
ar  "  Natur  Eglwys  "  a  barodd  lawer  iawn  o  gynhwrf  ar  y  pryd.  Nid 
ymddangosodd  hono  ychwaith  erioed  trwy  y  wasg ;  ond  y  mae  genym 
yn  awr  y  pleser  o'i  chyflwyno  yn  gyflawn  i  ddarllenwyr  y  Traethodydd. 
Clywsom  ef  yn  dywedyd  iddo  ysgrifenu  yr  hyn  a  fwriadai  ddywedyd,  a 
darllen  pob  gair  o'r  hyn  a  ysgrifenasai. 


EGLWYS:    EI  SWYDDOGION,   A'U  PERTHYNAS   MV  GILYDD. 

Yn  y  berth  a  welodd  Moses  yn  Horeb  yn  llosgi  beb  ei  difa,  yr  hon  a  elwir  ganddo 
yn  "  weledigaeth  fawr,"  ni  a  gawn  ddarlnmad  cywir  o  Eglwys  Dduw,  nid  yn  unig  yn 
ei  pharbftd  er  pob  ymdrech  a  wnaed  i'w  dinystrio,  ond  hefyd  yn  ei  bodolaeth  fel 
cymdeithas  yn  y  byd.  Y  mae  ei  gweled  hi  yn  bod  ar  y  ddaear  yn  beth  mor  ddy- 
eithr  ag  ydoedd  gweled  y  berth  yn  llosgi  yn  dân  heb  ei  difa  ;  oblegid  er  ei  chyfadd- 
asder  i  r  natnr  ddynol,eto  anilwg  arni  ydyw  mai  teyrnas  heb  fod  o'r  byd  hwn  ydyw. 
Y  mae  ei  hegwyddorion  a'i  harferion  yn  ei  dangos  hi  felly  ;  ac  wrth  sylwi  ar  ei  hanes 
gwelir  fod  ei  nerth  a'i  bywyd  yn  anwahanol  gysylltiedig  âg  iddi  ymgadw  felly; 
oblegid  er  pan  y  sefydlwyd  hi  v  mae  wedi  bod  yn  gref  nea  yn  wan  i'r  un  graddau 
ag  y  mae  wedi  cario  allan  ei  hegwyddorion  a'i  harferion  priodol  ei  hunf  heb  eu  cy- 
mysgu  mewn  dim  âg^  eiddo  y  byd.  Ac  ar  ol  adeg  o  ddirywiad,  pan  yr  ymgyfyd 
eglwys,  fel  y  gwna  hi  weithiau,  i  ysgwyd  ymaith  egwyddorion  ílesg  a  thlodion  y 
byd, — i  beidio  gweled  y  fodrwy  aur,  na  chydnabod  dim  mawredd  ond  mawredd 
ysbrydol,  na  phlygu  i  un  cleddyf  ond  cleddyf  yr  Ysbryd,  Dac  i  un  gyfraith  ond 
cyfraith  ei  Brenin, — y  pryd  hyny  y  mae  hi  "yn  bur  fel  yr  haul,  yn  deg  fel  y  lleuad, 
ac  yn  ofnadwy  fel  llu  banerog." 

Ÿ  mae  i  eglwys  fod  yn  ymwybodol  yn  barhâus  o'i  chymeriad  ysbrydol  yn  anheb- 
gorol  i'w  llwyddiant ;  ond  y  mae  yn  y  fan  hon  ddau  beth  i'w  gochel :  y  naill  ydyw, 
am  ei  bod  yn  ysbrydol,  gochel  gwadu  yn  ymarferol,  os  nad  ar  eiriau,  fod  ffurf  yn 
perthyn  iddi, — y  mae  y  Plymouth  Brethren  wedi  cyfeiliorni  yn  y  ian  hon,  a  rhai 
Methodistiaid  hefyd;  y  ilall  ydyw,  am  ei  bod  yn  ysbrydol,  gochel  rhag  ceisio 
gweithredu  ar  yr  un  egwyddorion  ag  y  gwna  teyrnasoedd  y  byd  hwn.  Yn  y  fan  hon 
y  mae  Eglwys  Rhufain  ac  eraáll  wedi  cyfeiliorni  mor  fawr.  Bhodio  wrth  olwg  y 
mae  teyrnasoedd  y  byd  hwn  ;  ond  wrth  ffydd  y  mae  yr  eglwys  i  rodio.  Arfer 
teyrnasoedd  y  byd  ydyw  ymofyn  beth  a  fedrant  ei  wneuthur,  a  chyfaddasu  y  gwaith 


01 


at  y  gallu  sydd  ganddynt  i'w  gyflawni ;  ond  cwestiwn  yr  Eglwys  a  ddylai  fod,  beth 
sydd  eisieu  ei  wneuthur,  ac  nid  edrych  ar  ei  gallu  ei  hun  ;  oblegid  er  nad  ydyw  i 
ddyagwyl  gwyrthiau,  eto  yn  y  cyflawniad  ffyddlawn  o'i  dyledswyddau,  y  mae  i 
ddysgwyl  yr  hyn  a  etyb  iddi  hi  yn  awr  yr  uu  dyben  ag  a  atebwyd  gan  wyrthiau  y 
chrddiau  gynt.  Os  ydyw  Duw  yn  dywedyd  wrthi  am  gerdded  rhagddi,  fe  ofala  Ete  na 
cnaiff  na  môr  nac  anialwch  ei  rhwystro.     Fe  egyr  y  naill  rywsnt,  ac  fe  ddarpara  mor 


anya  yn  y  gwüitn  yn  aaioea,  gan  aaysgwyj  1  r  modd  aayfoa  o  le  arali.  üyn  ydyw 
rhodio  wrth  ffydd  ;  a  gellir  dywedyd  wrth  eglwys  bob  dydd,  ••  Yn  ol  dy  ffydd  bydded 
i  ti." 

Ond  er  mai  cymdeithas  ysbrydol  ydyw  eglwys,  teyrnas  ydyw  er  hyny ;  ac  fel  y 
cyfry w  y  mae  ju  perthyn  iddi  swyddogion,  a  deddfau,  a  threfn ;  ac  y  mae  iddi  gael  ei 
threm  yri  anhebgorol  i'w  nerth  a'i  Uwyddiant  mwyaf.  Tybir  gan  rai  fod  absennol- 
deb  trefri,  neu  organÌ8ationy  yn  yr  egìwys  yn  sicrhâu  purdeb  yr  eglwys,  am  eu  bod  yn 

Sweled  rhai  eglwysi  ag  oedd  yn  meddu  org^nîmUon  manwl  wedi  myned  yn  dra 
ygredig;  ond  camsyniad  mawr  vdyw  tybio  fod  absennoldeb  trefn  yn  sicrhftn 
Íurdeb.  Yr  oedd  trefn  yr  eglwysi  hyny  yn  dda  can  belled  ag  yr  ydoedd  yn  ol  Gair 
^ttW ;  y  drwg  oedd  fed  y  bywyd,  yr  enaid,  wedi  yînadael ;  ond  oni  b'ai  am  yr  organi- 


T   PàRCHEDIG   BDWARD   IfOflGAM,   DTFFBYN.  39 

sattom,  y  corffoedd  yno,  bnasii  yr  eglwysi  hyny  wedi  darfod  yn  Uwyr  oddiar  wyneb 
y  ddaéar ;  bu  yr  organisation  yn  foddion  i'w  cadw  ynghyd  hyd  nes  y  daeth  ysoryd 
y  peth  byw  i  anadtn  einioes  iddynt  eilwaith ;  tra  y  mae  genym  siamplau  o  eglwysi 
mawrion  o  ddiffyg  hyn,  diffyg  trefn,  diffyg  cyfansoddiad,  wedi  darfod  oddiar  wyneb  y 
ddaear.  Y  mae  Uîaws  o  eglwysi  Whitefield  felly.  Y  mae  cyfansoddiad  manwl  yr  no 
peth  i  fiurf  allanol  eglwys  ag  ydyw  Oyffes  Ffydd  i'r  athrawiaeth  a  gredir  ganddi. 
Mantaia  Vr  bywyd  weithredn  drwyddi  yw  y  drefn ;  ac  os  ymedy  y  bywyd,  y  mae  y 
drefn  yno  yn  gorff  i  ddysgwyl  am  dano  eilwaith,  fel  y  mae  Gyýes  Ffydd  i'r  gwirion- 
eddan  a  gredir  gan  eglwys. 

ŵall  nad  oee  yr  nn  ffurf  eglwysig  yn  berffaith  yn  ol  y  oynllun  dwyfol;'ond  dyled- 
swydd  pob  egiwys  ydyw  astudio  y  Testament  Newydd  yn  fanwl  i  geisio  deall  besh 
ydyw  y  portread,  ac  hyd  y  mae  hi  yn  ei  ddeall,  i  wylio  ar  wneutbur  yn  ei  ol ;  obiegid 
dynol  fyud  pob  peth  sydd  ynddi  yn  groes  i'r  cynllun ;  ac  y  mae  y  dynol,  pa  mor 
ddoeth  bynag  y  gall  ymddangos  ar  y  pryd,  yn  wan  :  y  dwyfol  yn  unig  aydd  yn  gryf 
ac  yn  barhaue. 

Ond  rhaid  i  mi,  ar  gais  y  Gymdeithasfa,  gyfyngu  yr  ychydig  sylwadau  a  wnaf  ar 
yr  eglwys  at  ei  swyddogion,  sef  esgobion  a  Guaooniaid,  a'u  gwaith. 

Y  mae  swyddogion  eglwys  yn  codi  o  honi  ei  hun.  Yr  oedd  yr  Apostolion  ju 
swyddogion  anghyffredinol ;  ond  am  bob  swyddog  arall  perthynol  iddi,  ffrwyth  dad- 
blygiad  yr  eglwys  ydyw.  Ámgylchiadau  oedd  fel  yo  gaiw  am  danynt,  fei  y  gwelwtt 
yn  banes  gaìwad  y  diaconiaid  cyntaf.  Ond  nid  ydym  o  herwydd  hyny  i  dybio  nad 
ydyw  y  swyddau  hyn  yn  ddwyfol,  nac  i  dybied  fod  eglwys  at  ei  rbrddid  i  gymeryd 
swyddogion  neu  fyw  hebddynt  fel  v  gwelo  hi  yn  dda.     Yn  bytrach,  y  mae  eu  boí 

Îq  fErwyth  dadblygtad  eglwys  yn  ddadl  gref  dros  eu  dwyfoldeb ;  obtegid  y  maeftt  y* 
yn  yn  dwyn  derw  y  drefn  ddwyfol  gyda  bron  bob  peth,  yr  hon  sydd  yn  ymddangos 
yn  ftrwyth  naturiol  amgylchiadau,  ao  eto  yn  drefn  ddwyfol.  Felly  y  mae  swydd 
aethau  yr  eglwys  yn  osodiadau  ei  Phen,  er  eu  bod  wedi  eu  hachlysoro  gan  amgyl 
iadau,  mor  wirieneddol  a  phe  buasai  Efe  wedi  rhoddi  gorchvmvn  peodant  yn  eu 
cylch  cyn  gadael  y  ddaear.  Y  mae  yr  Apostoli*TL  yn  eu  oydnabod  felly ;  "  Eife  a 
roddesrai  yn  apostolion,  &c."  Ac  yr  oedd  eglwye  Orist  wedi  dadblygu  i'w  ilawft 
faint  cyn  i'r  Apostolion  adael  y  ddaear ;  ac  felly  y  mae  y  Testamenrt  Newydd  yù. 
eynnwys  pottread  cywir  o'r  eglwys  yn  ei  phob  peth ;  a  ph»  beth  bynag  *  ail  fod 
mewn  unrhyw  eglwys  nad  ydyw  yn  y  Llyfr  hwn,  dynol  ao  nid  dwyfol  yòyw  y  peth 
hwnw. 

Y  mae  fod  swyddogion  yr  eglwys  wedi  tyfa  megys  o  amgylchiadau  yr  egiwya,  yn 
dangos  fod  swyddogion  wedi  eu  gwneuthur  er  mwyn  egiwys,  ao  nid  eglwys  er  mwyn 
swyddogion ;  gan  hyny  y  mae  swyddogaeth  eglwysig  i  gael  edrych  arni  yn  ei  pher* 
thynas  a  threfn  ac  fig  adeiladaeth  yr  eglwys.  Ei  hunig  ddyben  ydyw  "i  berffeithio 
y  saint,  i  adeilad  corff  Crist ; "  ac  y  mae  gosod  on  mewn  swydd  i  unrhy w  amcan  araH 
yn  beehod  yn  erbyn  Pen  yr  eglwys.  Ac  mewn  gwirionedd  nid  oes  neb  yn  swyddeg 
er  ei  osod  felly  ;  oblegid  i  wneyd  un  yn  swyddog  yn  yr  eglwys  y  mae  daa  beth  yn 
angenrheidiol,  sef  doniau  ysbrydol,  a  dewisiad  yr  eglwys.  Y  mae  y  deaiau  ag  ydynt 
yn  gymhwysderau  swydd  esgob  a  diacon,  yn  caei  eu  rhoddi  gan  Ben  yv  eglwy»: 
"  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion,"  &c.  Ond  nid  ydyw  f od  un  yn  meddu  ar  y  aoniam 
ysbrydol  sydd  yn  gymhwysderau  i  swydd,  yn  ei  wneuthur  yn  swyddog  yn  yr  eglwys 
neb  iddi  hi  ei  osod  ;  ond  os  heb  y  doniau  hyny  nid  ydyw  yn  swyddeg  and  mewn  enw 
er  ei  ddewis.  Gan  hyny  dylid  cofio  fod  dewisiad  yr  eglwys  mor  anhebgorol  i  swydd- 
ogaeth  eglwywig  ag  ydyw  doniau  Pen  yr  eglwys. 

Y  mae  dewis  ei  swyddogion  yn  hawlfraint  na  ddylai  eglwys  er  dim  oddef  i  neb  eî 
hyspeilio  o  honi ;  ond,  fel  pob  braint,  y  mae  rhai  eglwysi  yn  ei  chamddefnyddio,  ae 
yn  tybio  gan  mai  hwy  sydd  yn  dewis,  mai  hwy  ydyw  ffynnonell  awdurdod  y  swydd>- 
og.  Ond  nid  felry  y  dysg  y  Testament  Newydd.  Ffynnonell  awdnrdod  y  gwir  swyddog 
ydyw  Pen  yr  eglwys.  Awdnrdod  i  weinyddu  deddfau,  ac  nid  i'w  gwneuthur  sydd 
ganddo  ;  oblegid  nid  oes  i  ni  ond  un  Brenin,  sef  Iesu.  Am  hyny  nid  gwsini  barn 
yr  eglwys  ydyw  dyledswydd  swyddog,  ond  gweini  cyfraith  Orist ;  ac  os  nad  ymea- 
tyng*  yr  eglwys  i'r  gyfraith,  bydd  hyny  yn  bwnc  iddi  ei  hun  ei  seilo  â'i  Brenm.  Y 
mae  anufudd  dod  i'r  swyddog  yn  anufndd-dod  i  Orist ;  ond  os  barna  eglwys  nad 
ydyw  y  swyddog  yn  gweinyddn  cyfraith  Crist,  ei  hamddiffyn  hi  ydyw  ymwrthod  â'r 
cyfryw  swyddog. 

Ond  pa  beth  ydyw  perthynas  y  swyddogion  hyn  â'u  gilydd  ac  â'r  eglwysi  t  \t 
ydym  wedi  gwel>ed  fod  y  naiìl  fel  y  llatt  yn  ddwyfol  ac  ín  angenrheidiol  i  eglwye 
DerffaiẂ  ;  ond  y  mae  y  naill  yn  cynnwys  y  11*11— y  gwernidog  neu  yr  esgob  yn  oyn- 


60  Y   PAROHEDIG  EDWARD  1ÍOBGAN,    DYFFRTN. 

nwys  y  diacon.  Nid  am  nad  oedd  ganddynt  hawl  i  "  wasanaethu  byrddau  "  yr  oedd 
yr  apostolion  yn  ymwrthod  i  fesur  â  r  gwaith,  ond  am  fod  gwaith  mwy  pwysig  yn 
galw  am  eu  holl  amser.  Ac  er  nodi  diaconiaid  at  waith  allanol  tý  yr  Arglwydd,  ni  a 
gawn  fod  yr  apostolion  ar  ol  hyny  yn  talu  sylw  i'r  peth.  Y  mae  dadl  yn  bod 
ynghylch  yr  "henuriaid,"  ai  nid  ydyw  y  gair  yn  golygn  "  gweinidog,"  a'r  hyn  a 
elwir  genym  ni  yn  "flaenor  "  hefyd — ruling  and  teaching  elders,  fel  y  geilw"  y  Pres- 
byteriaid  hwynt.  Y  mae  lle  i  amrywiaeth  barn  ynghylch  hynyna;  ond  nid  oes 
cysgod  o  le  i  ddadl  yn  ngwyneb  y  Testament  Newydd,  nad  ydyw  swyddog  uchaf 
eglwys  yn  cynnwys  pob  nn  arall ;  ac  mai  nid  rhai  i'w  droi  ef  o'r  neilldn  yw  y  lleill, 
ond  i'w  gynnorthwyo  ef  i  wneyd  ei  waith  yn  fwy  effeithiol.  Os  ydynt  yn  ddau,  y 
mae  y  ddau  yn  llywodraethu,  a'r  nchaf  o  honynt,  yr  hwn  sydd  yn  ymboeni  yn  y  gair 
a'r  athrawiaeth,  i  gael  parch  dauddyblyg.  Nid  dau  waith  ydynt,  cofiwch,  ond  nn  ; 
a  dau  swyddog,  os  ydynt  yn  ddan,  yr  isaf  i  gynnorthwyo  yr  nchaf  i  gyflawni  y 
gwaith  yn  drwyadl,  fel  yr  oedd  y  swyddogion  hyny  a  osodwyd  yn  Israel  ar  gais 
Hobab,  yn  oynnorthwyo  Moses  i  lywodraethu  y  bobl  yn  dda,  ac  nid  yn  troi  Moses  o'r 
neüldu. 

Y  mae  hyn  yn  fy  arwain  yn  nniongyrchol  i  wneuthur  sylw  nen  ddau  ar  Fugeiliaeth 
Eglwysig ;  ac  os  deallir  lle  hon  yn  yr  eglwys,  fe  ddeallir  líe  pob  swydd  arall. 

I.  Y  mae  Bugail  i  fod  yn  perthyn  i  bob  eglwys,  yn  ol  apwyntiad  Pen  yr  Eglwye. 
Enwir  y  swydd  non  yn  benodol  fel  un  a  osodwyd  ganddo  Éf  ei  Hun, — bugeiliaid. 
Ac  y  mae  y  cyfarwyddiadau  a  rydd  Panl  i  Timotheus  a  Titus,  ynghyd  a  hyny  o  hanes 
yr  eglwys  a  gawn  yn  Llyfr  yr  Actau,  yn  dangos  mai  gofal  cyntaf  eglwys  a  ddylai  fod 
ymofyn  am  y  swyddog  hwn, — yr  "esgob,"  fel  y  gelwir  ef  yn  yr  Epistol  cyntaf  at 
Timotheus  ;  yr  "  henuriad,"  fel  y  gelwir  ef  yn  yr  Epistol  at  Titus  ;  "  bugail,"  fel  y 
gelwir  ef  mewn  lleoedd  eraill.    Dywedir  yn  benodol  ei  fod  i  gymeryd  gofal  tros 

*""  —  .  .  -        .  -  ~  ,    -     .,        , ,        amynt 

'd  am 

bestamént,  óeddynt  y'bugeiîiaid,  ac  wrth  weinidog  y  Gair  y  dywedir  yn  y  rfewydd, 
"Portha  fy  nefaia,"  "  Portha  fy  ẃyn."  Y  mae  yntan  yn  y  eymeriad  o  henuriad  yn 
rhoddi  yr  nn  siars  i'w  gydhenuríaid,  "  Porthwch  braidd  Duw.  "  Meddyliwch  am 
eich  blaenoriaid,  y  rhai  a  draethasant  i  chwi  air  Duw,"  néu  yn  ol  y  Saesoneg, 
"  Meddyli wch  am  y  rhai  sydd  yn  eich  Uywodraethu."  Y  mae  yn  eglur  oddiwrth 
y  geiriau  hyn  fod  yr  hwn  svdd  yn  traethn  y  Gair  yn  llywodraethu  hefyd.  Y  mae, 
fef  y  dy wedwyd,  le  i  ddadí  ynghylch  yr  "henuriaid,"  ai  nid  ydyw  yn  cynnwys  y 
"gweinidog,"  a'r  "blaenor ;"  ondnidoes,  os  cymerir  y  Testament  Newydd  yn  rheol,  le 
i  ddadl  pa  nn  a  ddylai  eglwys  fod  heb  y  cyntaf,  sef  y  "  gweinidog."  Gall  fod  heb  yr 
"hennnaid  llywodraethol,"  fel  y  gelwir  hwynt,  oblegid  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  ym- 
boeni  yn  y  Gair  a'r  athrawiaeth  yn  oynnwys  hwnw.  Gall  fod  mewn  amgylchiadau 
heb  y  "  diacon,"  oblegid  y  mae  yr  "  esgob  "  yn  cynnwys  hwnw ;  ond  nis  gall,  heb  fod 
yn  gwbl  groes  i'r  cyfarwyddiadau  dwvfol,  fod  heb  weinidog.  Drachefn  y  mae  holl 
gyfarwyadiadau  y  Testament  Newydd  i  weinidogion  ac  i  eglwysi  yn  rhagdybio  fod 
bugail  yn  perthyn  i  bob  eglwys.  Cynghorir  ef  i  lywodraethu  yn  dda,  i  fwrw  golwtç, 
i  gymeryd  gofaí  dros  eglwys  Dduw.  Cyfeirir  ef  at  ddydd  y  cyfrif  i  gyffroi  ei  zel, 
a  delir  o  flaen  ei  lygaid  anniflanedig  goron  ^ogoniant  yn  wobr  ffyddlondeb.  Gelwir 
ar  yr  eglwys  i  nfnddhân  ac  ymddarostwng  ìddo.  Y  mae  yr  holl  bethau  hyn  yn  ddi- 
ystyr  os  nad  oes  perthynas  wirioneddol  i  fod  rhwng  eglwys  a  gweinidog ;  hyny  yw, 
os  nad  oes  Bugaif  i  berthyn  iddi  Dichon  i  eglwys  fod  yn  rhy  dlawd  i  gynnal  ei 
bugail,  er  mai  ordinhfìd  Pen  yr  Eglwys  ydyw  i'r  hwn  a  ddysgwyd  yn  y  Gair  a'r 
athrawiaeth  syfrann  â'r  hwn  sydd  vn  ei  ddysgu ;  ond  nid  ydyw  eglwys  o  herwydd 
tlodi  i  feddwl  byw  heb  fugail.  Nid  oes  a  fyno  arian  ddim  â  r  mater.  Ös  tlawd  yayw 
eglwys  dylai  y  bugail  a'r  eglwys  gydoddef.  Nid  ydyw  yn  ddarostyngiad  arno  sefyll 
ger  ei  bron  a  dywedyd,  "  Y  dwylaw  hyn  a  wasanaethasant  i'm  cyfreidian  i,"  obleçid 
y  mae  un  mwy  nag  ef  wedi  gwneuthur  hyny  o'i  flaen.  Ond  hyd  y  mae  yn  bosibl 
dylai  eglwys  ofalu  am  ei  osod  mewn  amgylchiadan  lle  y  gall  ymroddi  i  weinidogaeth 
yGair. 

II.  Nid  oes  yn  ol  y  Testament  Newydd  neb  yn  Fugail  i  eglwys  heb  ei  ddewis  gan 
yr  eglwys  hono.  Dewisiad  o  un  tu  a  chydsyniad  o'r  tu  aralí  sydd  yn  ffarfio  perth- 
ynas  rhwng  swyddogion  ac  eglwys.  Cydnabyddir  hyn  gan  y  Methodistiaid  fel 
gwirionedd  yn  ei  gysylltiad  â  r  blaenor.  Dewisir  ef  trwy  bleidlais  yr  eglwys ;  am 
hyny  fe  gydnabyddir  ei  awdurdod  gan  yr  eglwys  hono.  Y  mae  yr  un  peth  yn  an- 
hebgorol  angenrheidiol  yn  ei  berthynas  â'r  gweinidog  cyn  y  bydd  cysylltiad  rhyngddo 


?  PABOHBDIG  BDWABD   MOB0AN,    DYFFBYN.  61 

a'r  eglwys  a  rydd  awdurdod  swyddoaj  iddo  yn  yr  eglwys  hono.     Am  hyny  nid  yw  y 

ddi 


ddamwain  o  fod  un  wedi  dyfod  i  fyw  i  le  penodol  o  angenrheidrwydd  yn  rhodd 
iddo  le  gweinidog  yn  eglwys  y  fan  hono ;  oblegid  os  dywedir  hya  fe  wedir  un 
o  hawliau  gwerthfawrocaf  eglwys,  sef  yr  hawl  i  ddewis  ei  swyddogioa  ei  hun ;  ac  nis 
gaU  dim  a  fydd  yn  ei  difuddio  o'r  hawlfraint  hon  fod  yn  gydunol  ft'r  Testament 
Newydd.  Miawn  y  dywedir  wrthyf  yn  y  fan  hon  fod  gweinidogion  y  Methodist- 
iaid  wedi  en  hordeinio  yn  weinidogion  i'r  holl  Gorff,  a  bod  hyny  o  gaulyniad  yn 
cynnwys  eu  bod  yn  Fugeiliaid.  Ond  gadewch  i  ni  edrych  beth  ydyw  ystyr  y 
geiriau,  <(ordeinio  i'r  holl  Gorff," — i  ba  beth  y  maent  yn  dyfod  wrth  eu  cario  allan 
yn  waithredol  ?  oblegid  hyny  ydyw  eu  gwir  ystyr.  Mewu  dadl  ar  bwnc  fel  hyn, 
fe  ddywedir  mai  eu  hystyr  ydyw  fod  yr  ordeiniad  yn  rhoddi  awdurdod  i'r  ordein- 
iedig  i  gyflawni  gwaith  gweinidog  yr  efeagyl  ymhob  man  o  fewn  i  hell 
eglwysi  y  Cyfundeb.  Ond  beth  ydyw  gwaith  gweinidog  yr  efengyl  ?  Onid 
pregethu  y  gair  a  Uywodraethu  yr  eglwys?  Ond  edrychwch  ar  y  peth 
cyntaf—  pregethu  y  gair.  A  ydyw  yr  ordeiniad  yn  rhoddi  awdurdod  i'r  gwein- 
idogion  Methodistaidd  i  fyned  i'r  lle  a  fynont  ac  ar  yr  amser  a  tynont 
i  bregethu?  Gwyddoch  oll  pe  ceisini  rhyw  un  o  honom  weithredu  felly,  nad 
oes  yr  un  eglwys,  pa  mor  ychydig  bynag  fyddai  ei  nifer,  na  safai  dros  ei 
hawliau.  Gwadai  awdurdod  neb  o  honom  i  bregethu  iddynt  hwy,  ond  yn  unig  ar  eu 
dewisiad  hwy  eu  hunain.  Wel,  os  nad  oes  genym,  er  ein  hordeinio,  awdurdod  i 
bregethu  heb  gael  ein  dewis  gan  yr  eglwys,  nis  gaíl  fod  genym  ychwaith  awdurdod  i 
lywodraethu  unrhyw  eglwys  neillduol,  heb  ein  dewis  gan  yr  egìwys  hono  i'r  gwaith. 
Gan  hyny,  y  mae  ein  hordeiniad  ni  yn  dyfod  i  hyn — tystiolaeth  ydyw,  i  ddangos  fod 
un  yn  meddu  ar  y  cymhwysderau  a  osodir  yn  y  Testament  Newydd  i  gyflawni  gwaith 

Eeinidog  yr  efengyl,  os  dewisir  ef  gan  unrhyw  eglwys  i'r  gwaith.  Y  mae  mewn 
wer  o  bethau  yn  dwyn  delw  y  Uythyrau  cymeradwyaeth  a  roddid  yn  nyddiau  yr 
apostolion,  i  ddangos  fod  brodyr  ag  oeddynt  yn  tramwyo  y  wlad  yn  gyfaddas  i  lafurio 
ymysg  yr  eglwysi,  os  caniateid  iddynt.  Ac  nid  oedd  y  caniatâd  hwn  bob  amser  yn 
cael  ei  roddi,  fel  y  dengys  Epistol  loan.  Ond  ai  hyn  a  olygir  yn  ngwyneb  y  Testa- 
ment  Newydd  wrth  ordeiniad,  sydd  bwnc  arall.  Ac  fe  allai  y  byddai  yn  anhaws  nag 
y  tybia  rhai  gael  allan  yn  y  Testament  Newydd,  fod  y  fath  beth  ag  ordeiniad  cyffred- 
mol  yn  bod  o  gwbl :  oblegid  y  mae  pob  ordeiniad  y  mae  genym  hanes  am  dano  yn 
ordeiniad  i  waith  penodo).  Yr  apostolion  oeddynt  yr  unig  swyddogion  oeddynt  yn 
dal  perthynas  gyflredinol  â'r  eglwys,  ac  nid  oes  olynwyr  iddynt  hwy ;  eto  er  hyn  ni 
a  welwn  fod  yr  elfen  o  berthynas  neillduol  yn  caeí  ei  chydnabod  gan  yr  apostolion — 
Pedr  yn  Apostol  yr  Enwaediad,  Paul  yn  Apostol  y  Cenedloedd.  At  yr  eglwysi  a 
blanodd  ei  hun,  gydag  un  eithriad,  yr  oedd  Paul  yn  ysgrifenu  ei  lythyrau  ;  ft  hwynt 
yr  ydoedd  yn  ymweled  drachefn  a  thrachefn.  Tynai  nerth  i'w  gynghorion  iddynt  o'r 
Derthynas  oedd  rhyngddo  a  hwynt  Mewn  gair  yr  oedd  y  berthynas  hono  yn  rhoddi 
mantais  iddo  ef  ragor  un  dyn  ar  y  ddaear  i  fod  yn  fendith  iddynt.  Ond  nid  oes 
perthynas  o'r  fath  rhwng  gweinidogion  y  Methodistiaid  a'r  e^lwysi.  Nid  ydyw  y 
gyffredinol  y  sonir  am  dani  ond  peth  mewn  enw ;  i'w  gwnenthur  yn  reality  dylai 
godi  o  ry  w  un  neillduol.  Heb  hyn  nid  ydyw  gweinidog  ond  gweinidog  i  ry w  Gorff ; 
ond  pan  y  ceisiwch  chwi  ei  gysylltu  ft  rhyw  ran  o  hono,  ni  fedrwch — y  mae  y  corff 
jm  myned yn  gorflfysbrydoÇ  nad  oes  modd  cael  gafael  arno.  Nid  dychymyg  ydyw 
hyn,  ond  ffiûth.  Y  mae  ugeiniau  o  eglwysi  na  phetrusant  wadu  awdurdod  gweinidog 
a  fyddo  yn  dygwyddo  byw  yn  y  lle,  pan  heb  gydweled  âg  ef  ar  bwnc  eglwysig.  Dy- 
wedant  yn  ddÜoesgni,  "  Nid  gweinidog  i  ni  ydyw,  ond  gweinidog  y  Corff :  pwy  a'th 
osododd  di  yn  farnwr  ? " 
Yn  y  fan  hon  rhaid  i  ni  dynu  tri  chasgliad : — 

1.  Fod  Bugeiliaeth  Eglwysig  yn  sefyll  yn  yr  un  berthynas  â'r  eglwys  ag  ydyw 
gweinidogaeth  y  gair.  Y  mae  mor  angenrheidiol  i'w  pherffeithio  hi  ag  ydyw  y  llali; 
ac  os  nad  ydyw  gweinidogaeth  y  gair  at  ddewisiad  yr  eglwys,  yna  nis  gail  fod  bugeil- 
iaeth  eglwysig  at  ei  dewisiad  ychwaith.  Y  mae  y  person  at  ei  dewisiad,  ond  nid  y 
peth  ;  y  Bugail,  ond  nid  Bugeüiaeth. 

2.  Nad  ydyw  eglwys  sydd  heb  fugeUiaeth  eglwysig  ond  eglwys  anmherffaith  iawn 
yn  ngwyneb  y  Testament  Newydd. 

8.  Nad  ydyw  gweinidog  yr  efengyl  sydd  heb  fod  yn  fugail  yn  cyflawni  ond  rhy 
brin  hanner  gwaith  ei  swyad. 

Drachefn,  y  mae  diffyg  y  berthynas  hon  yn  anfantais  ddirfawr  i'r  ddwy  blaid,  lef 
i'r  eglwys  ac  i'r  gweinidog  hefyd.  Y  mae  yn  anmhosibl  i'r  gweinidog  ei  hun  lafurio 
gyda'r  un  ymroddiad  a  than  deimlad  o'r  un  cyfrifoldeb  a  phe  buasai  perthynas  wir- 


62  Y   PABCHEDIG   BDWARO   MOROAN,    DYFFRTN. 

ioneddol  rhyngddo  â'r  eglwys.  Mi  a  wn  fod  gan  y  Methodistiaid  achos  diolch  i 
Dduw  am  ffyddlondeb  ac  ymroddiad  nifer  mawr  o'n  gweÌDÌdogion  ;  ond  ni  phetrasaf 
ddywedyd  y  buasai  yr  ymroddiad  yn  llawer  mwy  pe  buasai  perthynas  uniongyrchol 
rhyDgddynt  â'r  eglwys.  Ac  y  mae  ystâd  bresennol  pethau  yn  ihoddi  bôd  i  demtasiwn 
gref, — temtaaiwn  y  mae  aml  i  weinidog  Methodistaidd  yn  syrthio  yn  ysglyfaeth  iddi 
— sef  myned  yn  ddilafur,  yn  ddiofal,  ac  mewn  canlyniad,  bob  yn  dipyn,  golli  ysbryd 

Íweinidogaeth.  Yna  y  mae  y  swydd  yn  troi  allan  yn  anfantais  i  grefydd  y  dyn  ei 
un,  ac  i  grefydd  pobl  eraill  hefyd.  Nid  oes  dyn  ar  y  ddaear,  bydded  mor  dduwiol 
ag  y  byddo,  nad  ydy w  yn  dda  iddo  gael  pob  mantais  i  yradeimlo  â'i  gyfrifoldeb ; 
ond  y  mae  trefn  bresennol  y  Methodistiaid  yn  temtio  y  gweinidogion  i  yinguddio  yn 
nghysgod  eu  gilydd,— pawb  yn  gyfrifol,  a  neb  yn  gyfrifol;  a'r  achosmawr  yn  gwywo 
mewn  rhan  o  wíad  heb  fod  rieb  yn  teimlo  fod  a  fyno  ef  yn  bersonol  ddim  â  hyny. 
Oysylltwch  ni  â  ihan  benodol  o'r  winlian,  ni  a  deimlwn  yn  gyfrifol  am  y  rhan  hono. 
Nid  difater  genym  fydd  gweled  y  rhan  hono  yn  wy wedig ;  bydd  diffyg  llwyddiant  y 
rhan  hono  yn  peri  i  ni  ddyfalbarhâu  mewn  gweddi.  Gwna  ni  yn  fwy  duwiolfrydig, 
a  chewch  chwi  fel  ninnau  fantais  ar  hyny. 

Nid  wyf  wedi  edrych  ar  y  pwnc  fel  mater  o  expedüncy, — fel  peth  y  byddai  yn  dda 
ei  gael  o  herwydd  neillduolrwydd  sydd  yn  yr  amgylchiadau  presennoL  Y  mae  llawer 
o  hyny  wedi  ei  wneuthur  gan  eraill  eisoes ;  îe,  gymaint  o  edrych  wedi  bod  ar  y  pwnc 
yn  y  goleuni  hwn,  fel  y  mae  wedi  myned  yn  deimlad  rhy  gyffredinol  mai  pwnc  o 
opiniwn  ydyw.  Ond  yr  wyf  fi  wedi  ceisio  edrych  arno  yn  ngoleuni  y  Testainent 
Newydd,  a  daugos  beth  ydyw  cyfraith  ein  Brenin  ni  ar  y  pwnc.  Buasai  yn  hawdd 
dangos  ein  bod  fel  Cyfundeb  wedi  cyrhaedd  cyfnod  nad  allwn  fod  yn  ddisylw  o'r 
gyfraith  ar  hyn  heb  i  wywdra  a  dirywiad  ddilyn  hyny  ;  a  dangos  hefyd  os  na  ymeflir 
o  ddifrif,  a  hyny  yn  fuan,  mewn  bugeiliaeth  eglwysig,  fod  un  o'n  hen  sefydliadau  da 
ni, — sefydliad  sydd  yn  ein  nodweddu  ni  fel  eglwys, — ar  ben  y  ffordd  i  gael  ei  gollî 
o'n  plitb,  sef  y  cyfarfod  eglwysig.  Y  mae  y  cyfarfod  hwn  yn  cael  ei  gadw  mor 
aneffeithiol  fel  y  mae  y  llîaws  yn  myned  yn  gwbl  ddiawydd  am  ddyfbd  iddo ;  ac  y  mae 
ugeiniau  os  nad  cannoedd  o  eglwysi  y  Methodistiaid  heddy w  nad  oes  mo'r  bedwaredd 
ran  o'r  aelodau  yn  dyfod  i'r  cyfarfod  eglwysig  un  amser.  Ac  erbyn  clywed  hanes  y 
cyfarfodydd  yn  y  lleoedd  hyny,  nid  dyeithr  ydyw  eu  habsennoldeb.  Canlyniad  hyn 
fydd  i'r  dosbarth  ieuanc  fyned  i  amrneu  buddioldeb  a  chyfreithlondeb  y  cyfryw 
gyfarfodydd;  a'r  cam  nesaf  fydd  gwadn  y  ddau,  fel  y  bu  hi  gyda  phregethu  ya 
Eglwys  Loegr.  A  gwae  i  Fethodistiaeth  y  dydd  y  derfydd  y  seicti  brofiad !  Gwaded 
y  neb  a  wado,  a  gwawdied  y  neb  a  wawdio,  hen  gyfarfodydd  anwyl  ydynt  wedi'r 
cwbl, — cyfarfodydd  nad  all  crefydd  Gymra  ddim  fforddio  eu  colli.  Cadw  y  cyfarfod^ 
ydd  hvn  yn  effeithiol,  ynghyd  a  gofalu  am  y  pnlpud,  ydyw  pTÌf  waith  y  bugail  :  nid 
ymweíed  â'r  cleifion,  nac  o  dỳ  i  dŷ,  ydyw  ei  waith  mawr,  er  fod  hyny  i'w  wneuthur 
fel  y  byddo  amgylchiadau  yn  galw  ;  ond  cadw  cyfarfod  eglwysig  da,  cyfarfod  y  bydd 
yr  aelodau  yn  dyfod  o  hono  wedi  eu  nawseiddio  ag  ysbryd  yr  efengyl.  Y  maent  yn 
dyfod  iddo  o  ganol  helyntion  y  byd,  gan  ddysgwyl  cael  puro  eu  meddyliau  a  dyrchafu 
eu  serchiadau  ;  oblegid  er  fod  trin  y  byd  yn  wasanaeth  i  Grist,  eto  y  mae  rhy wrjeth 
arlethol  i  grefydd  ynddo,  yn  enwedigul  yn  y  dyddian  hyn ;  ac  os  na  chârrt  ddyfod  eu 
hunain  i  fyny  yn  fynych,  fynych,  i  awyr  bur  mynydd  Duw,  y  mae  y  bywyd  ysbrydol 
yn  sicr  o  <yned  yn  dra  gwywedig.  A  phwy  sydd  i  fod  yn  offeryn  i  hyn  ond  yr  hwn 
sydd  wrth  ei  swydd  wedi.ei  osnd  mewn  amgylchiadau  y  gall  ymroddi  i  weinidogaeth 
y  Gair  a  gweddi,  ac  nad  ydyw  ffwasanaethu  dim  byrddau  yn  anghymhwyso  ei  feddwl 
at  y  gwaith  ysbrydol, — un  sydd  wrth  ei  swydd  wedi  cael  mantais  i  fyw  mewn  awyr 

chydig  yn  burach  na'i  frodyr  ar  hyd  y  dydd,  ac  felly  a  all  ddywedyd  wrth  bob  nn  o 

Lonynt,  "  Drit.g  i  fyny  yma  ? " 

Drachefo,  y  mae  ystad  Cymru  yn  ei  pherthynas  afr  iaith  Saesoneg  yn 
dangos  y  dylid  yn  ddioed  dalu  sylw  i  Pugeiliaeth  Eglwysig,  onidê  fe  gollir  i 
Fethodistiaeth  aidaloedd  a  thrcfydd  cyfain.  Paham  y  mae  Wesleyaeth  yn  gallu 
cyfaddasu  ei  hun  at  yr  amgylchiadau,  ac  Annibyniaeth  yn  gwneuthur  yr  un  peth  f 
Onid  arn  fod  yn  yr  eglwysi  hyny  r-ai  wrth  eu  swydd  yn  sylwi  o  hyd  beth  a  ádylai 
Israel  ei  wneuthur,  tra  nad  oes  gan  y  Methodistiaid  neb  felly  ;  a'r  canlyniad  ydyw 
fod  ardaloedd  yn  cael  eu  colli  i'r  un  graddau  ag  y  mae  yr  taitb  Gymraeg  yn  gwywo 
ynddjrnt. 

Faham  nas  gellir  cael  hyn,  gan  fod  amgylchiadau  y  Methodistíftid  yn  gaîw  ftm  dano, 
a  Gair  Dnw  yn  eglur  ddaneos  ei  fod  yn  apwyntiad  Pen  yr  Eglwys?  Wel,  dau 
rwystr  sydd  ar  y  ffordd,  y  naül  yn  y  blaenoriaid  a'r  llall  yn  y  pregethwyr.  Am  yr 
eglwysi,  y  maent  hwy,  gydag  ychydigiawn  o  eithriadau,  yn  dyheu  am  hyn ;  ac  am  yr 


£ 


T  PAROHEDIG  EDWARD   MORGAN,   DTFFRTN.  68 

eithriadau,  rhyw  rai  svdd  wedi  cymeryd  mantais  ar  anwybodaeth  yr  eglwysi  hyny 
am  Annibyniaeth  a  Methodiatiaeth  i  gynnyrchu  rhftgfarn  yn  eu  meddyliau  at 
Fageiliaeth,  rhag  iddi  hi  eu  gwneuthur  yn  Annibynwyr.  Ond  nid  ydyw  y  rhagfarn 
yna  prin  yn  werth  sylw,  oblegid  y  mae  mor  aicr  o  gilio  pan  y  dealiir  beth  ydyw 
Bogeiliaeth  ag  ydyw  tywyllwch  y  nos  i  gilio  o  flaen  cyfodiad  yr  haul.  Nid 
oes  yma  ddim  gwir  rwystr  ar  ei  ffordd ;  ond  y  mae  rhwystr  gwirioneddol  mewn 
dosbarth  llíosog  o  flaenoriaid,  er  nad  yn  mhawb  o  honynt.  Y  mae  oannoedd 
o'n  blaeuoriaid  goreu  ni  yn  dyheu  am  weled  hyn  yn  cymeryd  lle,  yn  gwneuthur 
yr  oll  a'r  a  allant  i'w  ddwyn  o  amgylch;  ond  y  mae  eraill  nad  ydynt  yn  gweled 
dim  ynddi  ond  rhywbeth  fel  y  tybiant  i  drosglwyddo  awdurdod  o'u  dwylaw  hwynt 
i  ddwylaw  y  gweinidogion,  fel  pe  na  bnasai  Eglwys  Dduw  ond  chwareufwrdd  i'r 
nsill  ddoebarth  ymryson  í'r  llail  am  awdurdod.  Byddai  yn  dda  i  ni  oll,  yn 
weinidogion  ae  yn  flaenoriaid,  gofio  nad  ydyw  yr  eglwys  wedi  ei  gwneuthur  er 
ein  mwyn  ai%  ond  ni  er  mwyn  yr  eglwys ;  ac  os  ydyw  yr  Achos  mawr^  yn  gwywo 
o  herwydd  nad  ymostyngwn  ni  i  gyfraith  ein  Brenin,  nid  ychydig  *yw  ein 
cyfrifoldeb.  Fe  allai  na  ddylid  cymhwyso  geiriau  ein  Hiachawdwr  at  neb  ò  honom 
yn  y  cyfryw  amgylchiadan,  mai  "  gwell  a  fyddai  rhoddi  maen  melin  o  amgylch  eiu 
gwddf  a'a  bwrw  i'r  môr,"  nag  i  ni  wneuthur  hyn ;  ond  ni  phetruswn  gymhwyso 
geiriauCaiaphas  at  hyn  mai  "  buddiol  ydyw  marw  un  dyn9  ao  na  ddyfether  "  Eglwys 

Y  mae  dosbarth  rhy  liosog  o  bregethwyr  hefyd  yn  erbyn  hyn ;  ac  fel  hyn  y  dywed 
Dr.  Owen  ar  y  pwnc  yma  :  "  Nie  gwn,"  medd  y  Doctor,"  "  wrth  ba  reol  y  maey  rhai 
hyny  yn  rhocÜo  y  rhai  sydd  yn  pregethu  drwy  y  blynyddoedd,  ac  eto  nad  ydynt  yn 
dymuno  nac  yn  bwriadu  derbyn  galwad  i  wneuthur  gwaith  bugeiliaid  yn  yr  eglwys— 
holl  nerth  eu  meddwl  yn  cael  ei  roddi  ar  drin  y  byd,  ac  eto  yn  dwyn  enw  gweinidog- 
ion  yr  efengyL"  Yr  oedd  y  Doctor,  er  fod  ganddo  íygad  eryraidd,  yn  methu  gweled 
yn  y  Testament  Newydd  le  y  brodyr  yna.  Na,  fy  mrodyr,  o»  na  wnawn  ni  y  gwaith 
ein  hunftin,  na  fyddwn  ar  ffordd  eraill  i'w  wneuthur.  Os  ydyw  yn  well  genym  drin 
y  byd — aros  mewn  llongau  fel  Dau,  neu  ymysg  y  corlanau  defaid  fel  Reuben,  nag 
ymaberthu  i  wnenthur  gwaith  gweinidog  yr  efengyl,  na  fyddwn  ar  ffordd  eraill  i'w 
wnenthur.  Y  mae  cyflawniad  y  gwaith  yn'gofyn  hunanymwadiad  mawr,  oblegid  y 
mae  yr  annibyniaeth  sefyllfa  a'r  rhyddid  oddiwrth  lafur  meddyliol  oaled  sydd  gan  yr 
hwn  sydd  yn  trin  y  byd,  ac  yn  pregethu  yn  ol  fel  y  caiff  gyfleusdra,  ragor  yr  hwn  sydd 
wedi  ymaberthu  i  gymeryd  lle  gweinidog  ac  i  gyflawni  gwaith  gweinidog,  yn  peri  fod 
Ufc  y  naill  yn  ymddangos  yn  lled  swynol  yn  fynych  ragor  Ue  y  llall ;  îe,  gymaint  felly 
nes  peri  i  ni  deimlo  weithiau  mai  Óemas  a  wnaeth  yn  gall  ac  nid  Paul.  Ond  y 
ewestiwn  yw,  Pa  un  o'r  ddau  oedd  yn  dilyn  esiampl  *'  yr  Hwn  ac  Efe  yn  ffurf  Duw 
a  gymerodd  agwedd  gwas  f " 

Nid  ydwyf  yn  dysgwyl  gweled  hyn  yn  cymeryd  lle  heb  aohoei  ychydig  gynhwrf ; 
ond  y  mae  pethau  gwaeth  na  ohynhwrf.  Y  mae  dystawrwydd  a  heddwch  angeu  yn 
annhraethadwy  waeth  na  chynhwrf  gwylltaf  bywyd.  Nid  ydyw  ein  Cyfundeb  wedi 
dyfod  trwv  unrhyw  gyfnewidiad  mawr  heb  gynhwrf.  Pe  buasid  yn  aberthu  pob  peth 
i  heddwcb,  ni  buasai  genym  yr  un  Ysgol  Sabbothol  heddyw;  ond  yr  oedd  Mr. 
Charles  yn  gweled  fod  cynhwrf  yn  well  na  heddwch  felly ;  ac  onid  ydym  oll  yn 
diolch  i'r  Arglwydd  am  iddo  ddewis  y  cynhwrf  yn  hy trach  na'r  heddwch  ?  Pe  buasid 
yn  aberthu  pob  peth  i  heddwch  ni  buasai  gan  y  Methodistiaid  yr  un  gwein- 
idog  heddyw  ;  ond  fe  farnodd  Mr.  Elias,  Mr.  Ebenezer  Morris,  ac  eraill,  fod 
cynhwrf  yn  well  na  heddwch  felly  ;  am  hyny  yr  ydym  trwy  ras  Duw  yn  Gyfundeb 
Uîosog  heddyw  ;  ond  pe  buasid  yn  aberthu  pob  peth  i  beddwch,  buasem  cyn  hyn 
wedi  darfod  oddiar  wyneb  y  ddaear.  Pe  buasid  yn  dilyn  heddwch  ar  unrhyw  bris, 
ni  buasai  genym  nac  Athrofa  na  Chronfa  i'w  'chynnal  hi ;  ond  am  y  dewiswyd  y 
cynhwrf  yn  lle  yr  heddwch  y  mae  y  ddau  genym.  Os  dilynir  heddwch  ni  bydd  gan 
ein  heglwysi  ddim  bugeiliaid  ;  ond  a  ydyw  yn  iawn  aberthu  crefydd  i  gadw  heddwch 
o'r  fath  f  Na,  os  na  allwn  ni  gael  yr  hyn  sydd  yn  hanfodol  i'n  llwyddiant  heb  yr 
ystorm,  gadewch  i  ni  gael  yr  ystorm.  Nid  ydwyf  yn  caru  yr  ystorm  er  ei  mwyn  ei 
hun ;  ond  nid  ydwyf  yn  ei  hofni  hi.  Yr  ydwyf  yn  credu  yn  yr  hen  lestr  Fethodist- 
aidd,  am  fy  mod  wedi  ei  gweled  yn  dal  aml  storm,  ac  erddynt  oll  heddyw  eto  â'i 
chyfeiriad  yn  deg  at  yr  hafan  dymunol.  A  phe  yr  elai  hi  yn  ychydig  o  storm,  nao 
ofnwn,  y  mae  Perchen  y  llestr  yn  un  a  fedr  rcdio  brigau  y  tònau,  yn  un  a  fedr  ddy- 
wedyd,  "  Oostega,  dystawa,"  wrth  bob  gwynt  a  môr ;  ac,  nid  hyny  yn  unie,  ond  yn 
nn  a  all  hefyd  beri  mewn  oanlyniad  i'r  oll,  i'r  llestr  fod  wrth  y  tir  yr  oeddym  yn 
ceisio  myned  iddo. 


64  T  PAROHEDIG  EDWABD   MORGAN,    DTFFBYN. 

Diau  na  buasai  yr  araeth  hon,  pe  traddodasid  hi  yn  1884  yn  creu 
y  fath  gynhwrf  ag  a  achosodd  yn  1864  ;  ond  yr  ydym  yn  credu  ei  fod 
yn  wirionedd  hefyd  mai  nid  yn  hollol  ar  y  llinellau  a  dorir  allan  yma 
y  mae  y  Fugeiliaeth  wedi  llwyddo  yn  ein  plith  yn  ystod  yr  ugain 
mlynedd  diweddaf.  Yr  angen  ymarferol  am  y  trefniant,  yn  hytrach 
nag  unrhyw  syniadau  am  le  y  swydd  yn  y  Testament  Newydd  sydd 
wedi  creu  llwyddiant  y  symudiad.  Ac  oddiyma  hefyd  y  mae  yr  ar- 
wyddion  am  ei  llwyddiant  yn  y  dyfodoL  O  hyn  allan  yr  unig  beth  a 
ddichon  ei  lladd  fydd  ei  haneffeithiolrwydd  i  gwblhâu  y  gwaith  a 
ddysgwylir  oddiwrthi.  Ac  os  ydym  yn  deall  yr  arwyddion  yn  gywir, 
y  mae  mwy  yn  cael  ei  ddysgwyl  yn  awr  nag  a  ddysgwylid  ugain 
mlynedd  yn  ol.  At  Fugeiliaeth  yr  edrychir,  nid  yn  unig  am  ymgeledd 
yr  eglwysi  yn  y  Cyfarfodydd  Eglwysig,  ond  hefyd  am  waith  cen- 
adol  ymysg  esgeuluswyr.  A'r  cwestiwn  pwysig  yn  awr  ydyw,  A  wna 
Bugeiliaeth  y  gwaith  hwn  î  Y  mae  genym  bellach  nid  yn  unig  i  gadw 
gafael  ar  ein  gwrandäwyr,  ond  i  godi  llawer  mewn  ardaloedd  poblog  i 
fod  yn  wrandäwyr. 

Rhaid  i  ni  derfynu  heb  gyfeirio  ond  mewn  ychydig  eiríau  at  anerch- 
iad  Mr.  Morgan  yn  Nghymdeithasfa  Dolgellau  yn  Mehefin,  1870,  yn 
yr  hwn  y  dangosodd  yn  y  modd  mwyaf  amlwg  y  fendith  annhraeth- 
adwy  a  ddeilliasai  i  Fethodistiaeth  ac  i  grefydd  yn  Ngorllewin  Meirion- 
ydd  oddiwrth  y  Fugeiliaeth.  Rhoddwyd  i'r  anerchiad  hwnw  y  fath 
gyhoeddusrwydd  ar  y  pryd  ag  sydd  yn  gwneyd  yn  ddiangenrhaid  ei 
adgynnyrchu  yma.  Am  yr  un  rheswm  yr  ydym  yn  gadael  allan  bob 
cyfeiriad  at  yr  anerchiad  a  barotowyd  ganddo  yn  ei  waeledd  diweddaf, 
ac  a  ddarllenwyd  wedi  ei  farwolaeth  yn  y  Gymanfa  Gyffredinol  yn 
Liverpool,  yn  yr  hwn  y  gwelwyd  yn  amlwg  iddo  barhâu  yn  un  o  wylwyr 
mwyaf  effro  y  Cyfundeb  hyd  ei  fynydau  diweddaf. 

Yr  ydym  wedi  taflu  golwg  anmherffaith  ar  ranau  pwysig  o  waith 
oes  un  oedd  yn  hynod  anwyl  genym.  Gofidiwn  na  f uasai  Bywgrafnad 
teilwng  o  hono  wedi  ymddangos  er  ys  blynyddoedd;  a  da  fyddai 
genym  i'r  ychydig  sylwadau  hyn  fod  yn  foddion  i  greu  syched  yn  y 
cyhoedd  am  dano.  Mae  yn  ffodus  fod  i'w  gael  yn  Ngorllewin 
Meirionydd  weinidog  yn  meddu  ar  bob  cymhwysderau  iV  gynnyrchu. 
Galwer  ef  at  ei  waith,  ac  estyner  iddo  bob  cefnogaeth  ynddo. 


Griffith  Ellis. 


DOETHINEB  RABETAIS. 

Rabelais  (Foreign    Clama   for  English  Readers)  by  Walter  Besant,   M.A. 

W.  Blackwood  &  Sons. 
Readings  in  Rabelais,  by  Walter  Besant.    W.  Blackwood  &  Sons. 

Crediniaeth  sydd  yn  myned  ar  gynnydd  y  dyddiau  hyn  ydyw,  na 
fêdd  y  byd  ddyddordeb  a  ddeil  i'w  gymharu  â'r  dyddordeb  a  deimlir 
yn  y  dynion  hyny  sydd  wedi  byw  ynddo,  a  gwneyd  eu  hôl  arno.  Trŷ 
y  meddwl  heibio  am  yspaid  i  astudio  ffeithiau,  i  f wynhâu  cyflawniadau, 
ac  i  benderfynu  damcaniaethau;  ond  cyn  hir  dychwel  at  y  dynion  fu  yn 
egluro  y  ffeithiau,  yn  cyflawni  y  gweithiau,  ac  yn  gosod  i  lawr  y  dam- 
caniaethau.  Wrth  edrych  yn  ol,  yr  ydym  yn  cael  mai  nid  trwy 
ddamwain  y  cyrhaeddodd  mawríon  y  ddaear  eu  huchelfanau.  Dethol- 
wyd  a  manwl-chwiliwÿd  hwynt  gan  y  mwyaf  llygadgraff  o'r  holl 
feirniaid,  nid  amgen — Amser.  Oes  ar  ol  oes,  syrth  rhai  o  honynt  i 
ddifancoll  yn  ol  fel  y  bo  meddwl  dyn  yn  eu  cael  yn  fyr  o  ddyddordeb 
parhäol,  ac  nid  erys  ar  draeth  y  gorphenol  ond  y  cewri  yn  unig. 
Yn  ngoleuni  hanesiaeth  ymddengys  y  rhai  hyn  ger  ein  bron  i  gyn- 
nrychioli,  un  ac  oll,  ryw  ran  bwysig  o  feddwl  a  bywyd  y  canrifoedd  a'u 
magodd,  ac  i  roddi  i  ni  yr  arddangosiad  uchaf  yn  y  naill  gyfeiriad  neu 
y  llall  o'r  gallu  sydd  yn  gorwedd  i  fesur  yn  natur  pob  un  o  honom. 

Ymhlith  y  cyf ryw  yr  ydys  heb  betrusdod  yn  gosod  Rabelais.  Yn  ddi- 
gwestiwn,  ysdywed  Coleridge,  rhaid  cyfrif  yr  awdwr-fynach  a  ysgrifenodd 
Gargantua  a  Pantagruei  yn  un  o  feddylwyr  dyfnaf  a  mwyaf  gwreiddiol 
y  Renaissance — sef  adfywiad  mawr  llenyddol  yr  unfed  ganrif  ar  bym- 
theg.  Yr  un  modd  cydnebydd  beirniad  galluog  arall  ef  fel  un  o  arch- 
f eddylwyr  y  byd, — "one  of  the  world's  master-minds  ;n  un  a  lywodr- 
aetha'r  byd  o  ddyf nder  bedd ;  oblegid  perthyn  y  mae  i'r  dosbarth  ag 
sydd  iddynt  "  arglwyddiaeth  barhâus."  O'i  gymharu  â  llenorion  ei  oes 
yn  ei  linell  ei  hun,  diau  y  saif,  o'i  ysgwyddau  i  fyny,  ]m  uwch  na  hwynt 
olL  Y  mae  ei  ddysg  yn  ddofn,  ei  ddychymyg  yn  eang,  a  chyfoeth  ei 
ymadroddiad  yn  ddihysbydd.  O  ran  ffaethineb  ac  arabedd,  nid  oes,  fe 
allai,  yn  holl  ddalenau  Uenyddiaeth  ond  un  a  saif  ochr  yn  ochr  âg  ef. 
Cymeradwyaeth  helaeth  yw  hon,  ni  a  addefwn,  ond  nid  yw  ond 
bechan  o'i  mesur  â'r  ganmoliaeth  sydd  o  dro  i  dro  wedi  disgyn  i'w  ran. 
Ymdebyga,  medd  un,  i  Aristophanes  mewn  ffrwythlondeb,  bywiog- 
rwydd,  a  phenrhyddid,  ac  i  Shakespeare  mewn  digrifwch  ac  arabedd. 
Medda  holl  ddysgeidiaeth  Erasmus,  diwyUiant  athronyddol  Ficinus, 
dychymyg  a  darfelydd  Ariosto,  a  naturiolder  a  thlysni  Boccaccio. 
Oddiwrtho  sugnodd  rhai  o'n  prif  awduron  eu  hysbrydoliaeth, — ^yn  eu 
plith,  Burton,  awdwr  parchus  yr  Anatomy  of  Melanàwly;  Swift,  crëawd- 
ydd  Lüliputia  a  Brobdignagia ;  Sterne,  y  gŵr  a  ysgrif enodd  y  Sentimenr 
tal  Journey  a  Tristram  Shandy ;  a  Eobert  Southey,  awdwr  "  Thalaba  y 


66  DOBTHINEB    BABELAIS. 

Dinystrydd  "  a  "  Melldith  Rehama."  Ac  eto  i  gyd  y"mae  y  dyn  ei  hunan 
yn  annealladwy,  a'i  lyfr  ymron  yn  anesboniadwy.  Cyfuniad  rhyfedd 
ydy w  o'r  aruchel  a'r  llygredig ;  gwyneb  prydferth  merch  wedi  ei  osod 
ar  gorff  anghenfil ;  athrylith  angel  wedi  ei  gymhlethu  â  llygredigaeth 
diafol.  Naturiol  gan  hyny  ydyw  ei  fod  ef  a'i  lyfr  yn  destun  dadleu  di- 
ddiwedd.  Oddigerth  Shatespeare,  nid  oes  un  awdwr,  o  bosibl,  wedi  bod 
yn  achlysur  o  gymaint  o  siarad,  o  ysgrifenu,  ac  o  feirniadu  â  Rabelais  ; 
ac  nid  ydym  eto  mewn  un  modd  yn  ngolwg  y  diwedd.  Fr  naill  ochr  y 
mae  yn  llawn  o  brydferthion  llenyddol  wedi  eu  cydwau  â  doethineb 
ymarferol ;  i'r  ochr  arall,  "  nid  oes  man  glân  na  chyfan  arno : "  ni  ddylid 
ei  gyffwrdd,  ni  ddylid  edrych  arno,  yn  wir  ni  ddylid  cymaint  a  son  am 
dano.  Ymhlith  ei  wrthwynebwyr  gellir  cyfrif  Luther  y  diwygiwr,  a 
Yoltaire  yr  anfiyddiwr,  Calvin  a  Fónélon,  La  Bruyère  a  Lamartine,  a 
lliaws  o  ddynion  da,  doeth,  a  dysgedig  erailL  O'i  blaid,  o'r  tu  arall, 
rhaid  nodi  y  Cardinal  Duperron,  yr  hwn  a  edrychai  ar  Pantagruel  feí 
llyfr  y  llyfrau,  yr  Esgob  Hiiet,  yr  hwn  a  adolygodd  yr  awdwr  trwy 
bedwar  argraffiad,  Coleridge  y  bardd,  Michelet  yr  hanesydd,  Charles 
Ringsley  a  Victor  Hugo,  a  llu  iV  canlyn  o  rai  a  godant  eu  llais  yn  hyf 
ac  yn  uchel  i  edmygu  y  dyn  ac  i  ganmawl  ei  waith.  Teimla  pob 
Ffrancwr  sydd  yn  dyddori  ei  hun  gyda  Uenyddiaeth  o  gwbl,  fod  yn 
ddyledswydd  arno  astudio  ac  amddiffyn  Rabelais  rhag  pob  ymosodydd ; 
ac  er  fod  yn  naturiol  i  Brydeiniwr  llengarol  dyngu  yn  mlaenaf  i  Shake- 
speare,  nid  ydyw  er  hyny  (fel  y  prawf  rhestr  aelodau  y  Gymdeithas 
Éabelaisaidd)  yn  hollol  esgeuluso  gŵr  a  ystyrir  ond  yn  ail  yn  unig  i'r 
Prif-fardd.  Parhâ  y  ddadl  fawr,  dros  ac  yn  erbyn,  i  fyned  ymlaen ; 
ond  nid  yw  y  cwestiwn,  fel  yr  awgrymwyd,  un  gronyn  nês  i  gael  ei 
benderfynu.  Dim  ond  ychydig  wythnosau  yn  ol  cafwyd  ein  hen  gyfaill 
pert  a  pharablus,  "  Mr.  Punch,  "  yn  colli  ei  dymher  ac  yn  ymwylltio,  am 
fod  ein  cydnabod  syber  a  sych,  y  Saturday  Reoiew,  wedi  dygwydd 
dyweyd  fod  ffigys  weithiau  yn  tyfu  ar  ddrain,  ac  y  gallai  da  ddyfod  hyd 
yn  nod  o  Rabelais !  Pan  yr  anghytuna  doctoriaid,  ofer  yn  wir  ydyw  i 
ddysgyblion  ddadleu. 

Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gellir  casglu  mai  yr  anhawsder  cyii- 
taf  sydd  yn  cyfarfod  yr  hwn  a  fyno  ymyryd  yn  gyhoeddus  â  Rabelais, 
fel  y  sylwa  Mr.  Besant,  yn  ei  lawlyfr  ar  yr  awdwr  yn  nghyfres  y 
"  Foreign  Classics,"  ydyw  fod  yn  rhaid  iddo  ymattal  rhag  argymhell  ei 
ddarllenwyr,  oddigerth  iddynt  ymgymeryd  â'r  gwaith  o  safle  efrydiaeth 
ddifrifol,  i  ddilyn  yr  hanes  a  roddir  am  dano  trwy  ddarllen  ei  gynnyrchion 
yn  y  gwreiddiol.  Mae  yr  hyn  oedd  yn  anhawsder  i  Mr.  Besant  yn  graig 
rhwystr  i  ni  pan  yn  myned  i  geisio  dyweyd  ychydig  am  Rabelais  a'i 
ddoethineb  wrth  ddarllenwyr  Cymreig.  Ychwanegir  yr  anhawsder 
pan  y  dywedir  fod  gorchestwaith  yr  awdwr  yn  gofyn  am  ei  astudio  fel 
cyfanwaith  er  ei  iawn  ddeall ;  tra  o7r  ochr  arall  fel  cyfanwaith  y  mae 
y  fath  na  feiddia  neb  ei  gymeradwyo  i  sylw  mwyafrif  darllenwyr  unrhyw 
oes.  I  wragedd  ac  i  ieuenctyd  pob  gwlad  rhaid  iddo  aros  dros  byth 
yn  llyfr  cauedig.  Efrydiaeth  ddifrifol,  ar  sail  amcan  cywir,  yn  unig  a 
ddylai  roddi  agoriad  i'w  gloriau  hyd  yn  nod  i'r  dosbarth  mwyaf  cyfrif- 
ol.  Ni  wnelai  ymyraeth  âg  ef  ond  ychwanegu  ffolineb  yr  ynfyd,  a 
Ûygru  yn  fwyfwy  yr  isel  ei  chwaetL  Ond  fel  y  dywed  Bunyam,  yn  ei 
Apology  Vw  lyfr : — 


DOETHimSB   RABELAJS.  67 

A  pearl  may  m  a  toad's  ìiead  dwell, 

Aud  may  be  föund  too  in  &n  oyater  fhttll, — 

felly  yma,  yn  nghanol  sorod  fe  geir  perlau. 

Amcan  uniongyrchol  yT  ysgrif  bresennol  ydy  w  arddangos  ychydig  o'r 
cyfryw.  Yn  yr  amlygiad  a  geir  drwyddynt  o'r  doethineb  a  orwedd 
dan  yr  ymddangosiad  ffol  a  wisgir  yn  rhy  fynych  gan  ein  hawdwr, 
deuir  o  hyd  i'r  nodweddau  trwy  ba  rai  y  llwydda  i  ennill  a  chadw  can- 
moliaeth  ac  edmygedd  cynifer  sydd  yn  ymofyn  âg  ef  mewn  ysbryd 
prìodol.  Yn  y  llyfrau  a  nodir  ar  ddechreu  ein  hysgrif,  ymrodda  Mr. 
Walter  Besant,  gŵr  sydd  wedi  ennill  safle  uchel  ymhlith  Uenorion  y 
dydd,  i  egluro  trwy  esiamplau  y  "  ddoethineb "  y  cyfeiriwyd  ati.  I 
Mr.  Besant  gan  hyny  yr  ydym  yn  ddyledus  am  y  cynnorthwy  angen- 
rheidiol  i'r  gorchwyl  sydd  genym  mewn  llaw.  Yn  narlunlen  y  ddynol- 
iaeth  fel  ei  ceir  gan  Eabelais,  fe  ddefnyddir  i'n  dysgu  bob  math  o 
alegori,  dammeg,  a  chynghor.  Y  mae  pen  y  dyn  yn  llawn  synwyr,  a'i 
galon  yn  drom  o  gydymdeimlad.  Hyd  yn  nod  pan  yr  ymgoila  mewn 
syniadau  ffol  a  gwrthun,  nid  anghofìa  yn  hollol  mai  y  u  penaf  peth " 
wedi'r  cyfan  yw  doethineb.  Ni  thybia  Mr.  Besant  y  bydd  i  unrhyw 
arddangosiad  o'i  ddoethineb  lwyddo  i  wneuthur  Eabelais  yn  boblog- 
aidd ;  ond  hydera  y  gall  fod  yn  foddion  i  ddangos  i  rai  fod  y  doethaf 
a'r  caredicaf  o  Ffrancwyr  yn  rhywbeth  heblaw  ffol-ddyn  flygredig. 
Fel  yr  awgrymwyd  yn  barod,  perl  y w  perl  er  d'od  o  enau  Uyffant,  a 
ffol-ddyn  neu  beidio,  y  mae  gan  Eabelais  wersi  i'w  dysgu  sydd  a  fynont 
â'r  ddynoliaeth  ymhob  oes,  am  eu  bod  yn  cynnwys  rhan  o'r  hyn  sydd 
angenrheidiol  er  prysuro  a  hyrwyddo  "teyrnas  nefoedd  ar  y  ddaear." 

Ganwyd  François  Eabelais  yn  nhref  Chinon,  yn  Nhalaeth  Touraine, 
yn  y  flwyddyn  1483.  Myn  rhai,  yn  enwedig  y  rhai  hyny  a  wnant 
y  mab  yn  ddyn  glwth  ac  yn  yf wr  gwin,  mai  tafarnwr  ydoedd  ei  dad ; 
ond  barn  yr  ymchwilwyr  diweddaraf  ydyw  mai  apothecari  parchus 
ydoedd,  yn  perchen  gwinllan  neu  ystâd  fechan  ychydig  bellder  o'r  dref. 
Mae  Chinon,  fel  aml  i  ddinas  arall,  wedi  newid  Uawer  yn  ystod  yr 
oesau  er  pan  anwyd  Eabelais  o'i  mewn.  Bedwar  can'  mlynedd  yn  ol, 
os  gellir  credu  hanesiaeth,  yr  oedd  yn  ei  sefyllfa  a'i  hamgylchiadau 
lawer  o  bethau  cymhwys  i  danio  dychymyg  plentyn  o  feddwl  bywiog. 
Mae'n  amlwg  iddynt  adael  argraff  annilëadwy  ar  feddwl  ein  hawdwr, 
òblegíd  parhaodd  yr  hyn  a  welodd  ac  a  glywodd  pan  yn  blentyn  i 
eûeithio  yn  ddwys  arno  hyd  derfyn  ei  oes.  Gosodwyd  ef  mor  ieuanc 
yn  nghaethiwed  y  mynachdý  fel  na  chafodd  amser  i  newid  ei  syniadau 
plentynaidd.  Ar  adgofion  ei  febyd  y  bu  yn  byw  trwy  flynyddoedd 
hirfaith  ei  fynachaeth,  a'r  adgofìon  hyny,  ynghyd  a'r  chwedlau  a'r 
traddodiadau  oeddynt  wedi  ymwâu  â  hwynt,  a  gaŵsant  y  lle  blaenaf 
yn  ei  feddwl  pan  ddaeth  awr  ei  ryddhâd.  Ag  ysgrifell  y  dyn,  fel  y 
dywed  Mr.  Besant,  croniclodd  argrafliadau  ieuenctyd.  Ganwyd  ef  ar 
adeg  ffbdus  yn  hanes  y  byd,  sef  cyn  i  lanw  mawr  y  Èenaissance  ddechreu 
troi,  ond  taflwyd  ef  fel  hyn  pan  yn  blentyn  i  dywyllwch  y  fynachgell. 
Yno  heigiai  anwybodaeth  a  rhagfarn,  a  phan  ddaeth  Eabelais  allan  o'u 
canol  agorodd  ei  lygaid  ar  oleuni  dysgleiriaf  yr  Adfywiad. 

Anfonwyd  ef  yn  gyntaf  gan  ei  rieni  i  leiandŷ  Seuilly,  yr  hwn  oedd 
gyfagos  i'w  gartref,  ond  symudodd  oddiyno  cyn  hir  ac  aeth  i  fynachdy 


68  DOETHINJSB   BABELAIS. 

La  Baumette,  yn  agos  i  Angers.  Ynglýn  à'r  sefydliad  mynachaidd,  yr 
oedd  Coleg  o  drefniad  y  Brenin  René  o  Anjou,  yn  cael  ei  gario  ymlaen 
ar  egwyddorion  eang  a  rhyddfrydig.     Yn  y  Coleg  daeth  i  gyffyrddiad 

Bellay,  i  gyfeillgarwch  y  rhai  y  bu  yn  ddyledus  am  nodded  a  chyn- 


â  chwmni  o  fechgyn  ieuainc  doeth  a  dysgedig,  yn  eu  plith  y  brodyr  Du 


northwy  fíynyddoedd  wedi  hyny.  Ar  ei  ymadawiad  o  La  Baumette, 
ymunodd  yn  ffurfiol  â'r  Eglwys  Babaidd  yn  Fontenay-le-Comte  yn 
Poitou,  a  chymerodd  ei  le  fel  mynach  yn  yr  urdd  Franciscaidd. 
Trôdd  ei  ddewisiad  allan  yn  un  hynod  anffortunus ;  syrthiodd  ei  linell- 
au  mewn  lleoedd  tra  anhyfryd.  Yn  llawn  awydd  a  zel  am  wybodaeth, 
ymgymerodd  âg  aelodaeth  yn  yr  urdd  oedd  yn  anad  un  yn  edrych  yn 
ddigllon  ar  bob  dysgeidiaeth.  Yn  ngolwg  dilynwyr  St.  Francis,  yr 
oedd  bod  yn  ysgolaig  ryw  gymaint  yn  waeth  na  bod  yn  heretic  !  Ac 
nid  hyny  yn  unig,  ond  yr  oedd  y  frwydr  fawr  sydd  yn  cael  ei  chario 
ymlaen  mewn  rhyw  ffurf  neu  gilydd,  ymhob  oes,  rhwng  gwybodaeth  a 
rhagfarn,  y  pryd  hwnw  wedi  cyrhaedd  eithafbwynt.  Ar  y  naill  law 
safai  nif er  bychan  o  ddysgedigion  a'u  dysgyblion ;  ar  y  llaw  arall,  y 
byd  anwybodus,  yn  cael  ei  gynnrychioli  a'i  flaenori  gan  y  mynachod. 
Ymhob  ymgais  at  gyrhaedd  gwybodaeth  annibynol,  gwelai  y  rhai  olaf 
hyn  ryw  amcan  i  ddrygu  y  Pab  a'i  weision.  Yn  ffodus  daeth  Rabelais 
o  hyd  i  lyfrau,  ac  ni  phetrusodd  wneuthur  ymchwiliad  i'w  cynnwys. 
0  dan  yr  amgylchiadau  darllenai  bobpeth  o  fewn  ei  gyrhaedd.  Ym- 
gydnabyddodd  felly,  nid  yn  unig  âg  awduron  ei  wlad  ei  hun,  ond  hefyd 
âg  ysgrifenwyr  Lladinaidd,  Groegaidd,  ac  Arabaidd.  Gyda'i  hoffder 
eynhenid  at  y  dychymygol  a'r  digrifol,  naturiol  ydoedd  iddo  dalu  sylw 
manwl  i  ffugchwedleuaeth  ei  ddydd,  y  Chansons  de  Gêstes,  a'r  Ehamant- 
au  Arthuraidd.  Yr  un  pryd  nid  esgeulusai  ddyfnion  bethau  gwybod- 
aeth,  eithr  treiddiai  i  mewn  i  gyfrinion  meddygiaeth,  gwyddoniaeth, 
seryddiaeth,  a  mesuroniaeth.  Yn  ol  arferiad  ysgoleigion  y  Éenai*ssance> 
amcanai  wybod  yr  holl  wybodaethau.  Yn  nghanol  ei  efrydiau  llîosog 
cawn  iddo  gael  amser  i  sicrhâu  cyfeillgarwch  amryw  o'i  gyfoedion  myn- 
achaidd,  ac  i  ddüyn  rheolau  ei  urdd  nes  cael  ei  hunan  yn  offeiriad. 
Ond  yr  oedd  erbjrn  hyn  wedi  blino  ar  gaethiwed  tywyll  y  mynachdŷ, 
a'r  diwedd  fu  iddo  ef  a'i  gyfaill  Pierre  Amy  ddianc  oddiyno.  Unwaith 
y  tu  allan  i  furiau  ei  garchar,  y  mae  yn  d'od  i  oleuni  dydd ;  yn  ŵr 
deugain  oed  wele  ef  yn  dechreu  byw.  Am  y  gweddill  o'i  oes  ni 
pheidiodd  a  chodi  ei  lef  yn  erbyn  rhagrith,  twyll,  a  ffolineb  mynach- 
aeth.  Er  hyny  nid  ydoedd  mewn  sefyllfa  i  gadw  yn  hollol  glir  oddî- 
wrth  y  drwg.  Wedi  sicrhâu  dylanwad  cryf  o'i  blaid,  a  chael  cyfran  o'r 
maddeuant  y  mae  Rhufain  mor  barod  i'w  estyn  pan  fyddo  rhyẃbeth 
i'w  ennill,  ymunodd  â'r  Benedictiaid,  a  gwnaethpwyd  ef  yn  Canon 
Maillezais ;  ond  ni  ddaeth  y  symudiad  newydd  hwn  â  hapusrwydd  ¥w 
fynwes,  a  chyn  pen  nemawr  amser  newidiodd  fywyd  adgas  y  mynach 
am  fywyd  rhydd  yr  ysgolaig  crwydrol.  Ar  ol  astudio  meddygiaeth  a 
gwyddoniaeth  naturiol  o  dan  nawdd  GeoÛTey  d'Estissac,  Esgob  Mail- 
lezais,  aeth  i  Brifysgol  Montpellier,  lle  y  graddiodd.  Yn  fuan  wedi 
hyn  ni  a'i  cawn  yn  dilyn  yr  alwedigaeth  feddygol  yn  yspyttai  Lyons, 
lle  hefyd  y  darlithiai  yn  gyhoeddus  ar  ddifyniaeth  a  gwyddorau  eraill. 
Defnyddiai  ei  amser  hamddenol  i  astudio  henafiaethau  a  rheithofydd- 
iaeth,  ac  i  olygu  amryw  gyhoeddiadau  ar  wahanol  bynciau.     Yn  yr 


DOETHIJÎEB   BABELÁI8.  69 

adeghonhefyd  yr  ysgrifenodd  ei  lyfr  cyntaf,  "Eippocraüs  et  Galeni 
libri  aliquot"  llyfr  at  wasanaeth  ef  rydwyr  meddygol,  yr  hwn  a  gyfl  wynodd 
i'w  noddwr  a'i  amddiffynwr  Geoffrey  d'Estissac.  Wedi  talu  ymweüad 
â  Rhufain  yn  ngosgordd  y  Cardinal  du  Bellay,  dychwelodd  i  Montpel- 
lier  i  gymeryd  ei  radd  o  Ddoctor,  yn  ddilynol  i'r  hyn  y  bu  yn  ymarfer 
fel  meddyg  yn  amryw  o  ddinasoedd  deheubarth  Ffrainc  Cyrhaedd- 
odd  gryn  raddau  o  lwyddiant  ac  enwogrwydd  yn  y  cyfeiriad  hwn,  ond 
yr  hyn  yn  fwyaf  neillduol  a'i  dygodd  i  sylw  ydoedd  cyhoeddiad  rhamant 
ddigrifol  o'i  eiddo,  seiliedig  ar  un  o  draddodiadau  poblogaidd  yr  oes, 
dan  yr  enw,  "Croniclau  y  Cawr  Gargantua,"  neu  i  fod  yn  fanwl,  "Les 
Grandes  et  Inestimables  Ghronicgues  du  Grant  et  Enorme  Géant  Gargantua" 
O'r  eginyn  hwn  y  tyfodd  yr  enwogrwydd  sydd  wedi  cadw  ei  enw  yn 
fyw  am  yn  agos  i  bedwar  cant  o  flynyddoedd.  Dywed  ef  ei  hun  iddo 
ysgrifenu  y  rhamant  "  tra  yn  bwyta  ac  yn  yfed,"  er  difyrwch  i'r  cleifion 
dan  ei  ofaL  Y  f ath  f u  y  lledaeniad  a  gafodd  fel  yr  ychwanegai,  f od  mwy 
o  gopìau  o'r  rhamant  wedi  eu  gwerthu  mewn  naw  mis  nag  o  lyfrau 
gweÛ  mewn  naw  mlynedd  I  Llwyddiant  y  digrifdod  hwn,  mae'n  ddiau, 
a  barotôdd  y  ffordd  i  waith  cyflawnach  a  pherffeithiach  y  Pantagruel, 
sef  yr  ail  ran  yn  ngwaith  gorphenedig  ein  hawdwr.  Pan  yr  ymgym- 
erodd  fel  hyn  âg  ysgrif enu  Attodiad,  newidiodd  Rabelais  ei  gynllun,  os 
nad  ei  safle.  Yn  hytrach  nag  ymroddi  yn  hollol  i  ddigrif-wawd,  y  mae 
yn  rhoddi  lle  i  syniadau  dwys  ac  ystyrlawn,  er,  mae'n  wir,  yn  rhy  aml 
ochr  yn  ochr  â'r  ffolineb  mwyaf  ynfyd.  Yn  gymysg  â  ffrwyth 
dychymyg  penrhydd,  yr  ydym  yn  awr  yn  cael  beirniadaeth  ddoeth  a 
goleuedig.  Nid  ydy w  y  cyf newidiad  yn  bobpeth  y  gellid  ei  ddymuno, 
ond  y  mae  yn  anfesurol  well  na'r  hyn  a'i  rhagflaenai,  ac  arweiniodd  i 
gyfnewidiadau  eraill.  Er  mwyn  gwneuthur  ei  Gargantua  yn  deilwng 
o'i  Pantagruel,  adysgrifenodd  ei  Groniclau  yn  gyfangwbl,  a  rhoddodd  i 
ni  "  lyfr  cyntaf  "  newydd,  yr  hwn  sydd  lawnach  o  ddoethineb  nag  yw 
hyd  yn  nod  yr  ail. 

Yn  yr  un  flwyddyn  â'r  Croniclau,  sef  1532,  cyhoeddodd  Rabelais  y 
"Rhagfynegiad  Pantagruelaidd,"  ynghyd  ag  Almanac  o'r  un  natur,  yr 
hwn  y  parhaodd  i'w  gyhoeddi  am  rai  blynyddoedd.  Yn  un  o'r  rhai  hyn 
cynghora  ei  ddarüenwyr  i  beidio  credu  mewn  daroganiadau,  gan  ddy- 
wedyd : — 

08  dêl  amser  da,  fe  ddaw  nid  trwy  addewìd  y  sêr ;  os  heddwch,  fe  ddaw  nid  o 
ddiffyff  tuedd  mewn  tywyso^ion  at  ryfel,  ond  o  ddifíyg  achlysnr.  O'm  rhan  fy  hnn 
dywedaf  fi,  os  bydd  i  frenhinoedd,  tywysogion,  a  gwerinlywodraethau  Cristionogol 
daìa  sylw  i  Âir  Duw,  a  rheoli  en  hnnain  a'n  deiüaid  yn  ol  y  Gair  hwnw,  ni  welwyd 
erìoed  flwyddyn  mwy  iachus  i'r  corff,  mwy  tangnefeddns  i'r  enaid,  a  mwv  ffrwyth- 
lawn  er  daioni,  na'r  nn  sydd  ar  ddechreu,  a  bydd  gwyneb  y  nefoedd,  rhinwedd  y 
ddaear,  a  bochedd  ei  thrigolion  yn  llawen  a  hyfryd  y  tn  hwnt  i  ddim  a  welwyd  er  ys 
hanner  canrif. 

Yn  1534  aeth  eilwaith  i  Rufain,  Ue  y  cafodd  ddefnyddiau  newydd 
i'w  ysgrifell  wawdlym.  Llwyddodd  i  gael  gan  y  Pab  Paul  III.  i 
faddeu  ei  grwydriadau  ac  i  roddi  iddo  drwydded  i  ymarfer  meddyg- 
aeth  yn  gystal  ag  i  ddal  bywoliaeth  eglwysig.  Yn  1835  ymddan- 
gosodd  argramadau  newyddion  o'r  Gargantua  a'r  Pantagruel,  ond 
aeth  dros  ddeng  mlynedd  heibio  cyn  i  ail  lyfr  Pantagruel  gael  ei 
gyhoeddi.     Oddeutu  chwe'  blynedd  yn  ddiweddarach,  sef  yn  1552, 

1885.  e 


70  DOHTHINBB   ÄABEHIS. 

ychydig  araser  cyn  marwolaeth  yr  awdwr,  daeth  y  pedwerydd  llyfr  . 
allan.  Ni  cbyhoeddwyd  y  pummed  llyfr  hyd  y  flwyddyn  1564.  Der- 
byniodd  y  gwaith  gymerádwyaeth  breahinol,  er  i  ddysgedigion  y 
Sorbonne  sefyll  yn  gryf  yn  ei  erbyn.  Ymddengys,  fel  y  sylwa  Mr. 
Besant,  mai  ffawd  Eabelais  trwy  ei  oes  ydoedd,  cael  ei  erlid  gan 
fynachod  a'i  amddiöyn  gan  dywysogion.  Yn  1547  bu  farw  y  brenin 
Francis  I.,  ac  yn  ddiatreg  cyfododd  gwrthwynebiad  i  ryddid  barn.  Ym- 
osodwyd  ýn  ffyrnig  ar  Eabelais,  yr  hwn  a  ddiangodd  drachefn  i  Eufain 
yn  nghysgod  ei  gyfaill  y  Oardinal.  Tra  y  bu  yno  ganwyd  mab  i  Henri 
IL\  a  dathlwyd  yr  achlysur  gyda  llawer  o  rwysg  yn  ninas  y  Pab. 
Ânfonodd  Eabelais  ddesgrifiad  o'r  llawenydd,  dan  y  teitl  Sciomachie,  i'r 
Cardinal  de  Lorraine.  Pan  ymhen  yspaid  y  dychwelodd  i  Paris,  der- 
byniodd  y  Gardinal  ef  yn  groesawus,  a  gwnaeth  ef  yn  offeiriad  Meudon. 
Dywedir  iddo  lanw  y  swydd  er  anrhydedd  iddo  ei  hun  a  boddlonrwydd 
i'w  blwyfoüon.  Cyn  hir,  fodd  bynag,  ac  oddiar  resymau  nad  ydynt  yn 
hollol  eglur,  rhoddodd  y  fy woliaeth  i  fyny.  Gallai  ei  fod  yn  teimlo 
rhyw  gymaint  o  anghydnawsedd  rhwng  ei  sefyllfa  swyddogol  yn  yr 
Eglwys,  a  rhai  o'r  pennodau  yn  y  gwaith  oedd  o'i  flaen,  ac  nid  ydy w  yn 
anmhosibl  ei  fod  yn  ei  hen  ddyddiau  wedi  dyioà  i  weled  y  ffolineb,  os 
nad  i  deimlo  y  drygioni  o  ymarfer  â  ffurfiau  eglwysig  nad  oeddynt  iddo 
ef  ond  ffurfiau  gweigion  mewn  gwasanaeth  Uawn  o  lygriadau.  Gyda'i 
bedwerydd  llyfr  allan  o'r  wasg,  a'r  pummed  wedi  ei  orphen,  ond  heb  ei 
gywirô,  yn  y  meddiant  o  enw  a  barai  i  offeiriaid  a  mynachod  wingo,  a 
phawb  eraill  ganmol,  yn  feddyliwr  enwog,  yn  llysieuydd  gwych^  yn 
ddifynydd  rhagorol,  ac  yn  ieithyddwr  di-ail,  ymneillduodd  Babelais  i 
Paris  i  dreulio  gweddill  ei  oes  ac  i  aros  y  diwedd.  Bu  farw  yn  y  Rue 
dee  Jardins,  plwyf  St.  Paul,  a  chladdwyd  ef  wrth  droed  coeden,  yr  hon 
a  gadwodd  ei  enw  yn  gerfiedig  am  o  leiaf  gan'  mlynedd  ar  ol  ei  farwol- 
aeth. 

Mor  gynted  ag  yr  ymadawodd,  dechreuodd  gelynion  a  chyfeillion  wau 
a  chymhwyso  iddo  bob  math  o  chwedlau,  nes  yr  aeth  hanes  ei  fywyd 
yn  gadwen  o  ystraeon  ffol  a  disaiL  Dan  bwys  y  rhai  hyn  y  mae  wedi 
bod  am  oesau,  ac  nid  yw  eto  ond  prin  wedi  ei  wared  oddiwrthynt  trwy 
ymdrechion  ei  fywgraffwyr  diweddaraf,  o  ba  rai  nid  y  lleiaf  cymerad wy 
ydyw  Mr.  Walter  Ëesant 

Nid  ydyw  yn  bosibl  yn  y  f an  hon  i  roddi  unrhyw  grynodeb  tèg  o 
Ourgantua  a  Pantagrud;  yn  wir,  gofynai  amrywiaeth  a  chymysgedd  y 
gweithiau  gymaint  o  grynodeb  bron  a  phe  rhoddid  y  gweitìiiau  eu  hun- 
ain.  Digon  gan  hyny  fydd  dy weyd  mai  arwyr  anturiaethau  wedi  eu 
digrif-lunio  ar  ffurf  gwrolgampau  y  Canol-oesoedd  ydy w  y  cewri  Gar- 
gantua  a  Pantagruel.  Prif  ddygwyddiadau  y  rhamant  gyntaf  ydynt  y 
rhyfel  rhwng  Grandgousier,  tad  Gargantua,  cynllun  o'r  brenin  tawel  a 
difater,  a  Picrochole,  brenin  Lerne,  ideal  y  teyrn  sydd  â'i  duedd  at  ryfel 
a'i  fryd  ar  goncwest ;  a  sefydliad  abatty  Thelema,  sefydliad  dyehymygol 
yn  nnrefniad  pa  un  y  gesyd  Eabelais  i  lawr  fel  egwyddorion  sylfaenol 
bobpeth  ag  ydoedd  wrthwynebol  i'r  egwyddorion  hyny — neu  y  diffyg  o 
honynt — a  lywodraethent  y  sefydliadau  mynachaidd  a  adwaenai  mpr 
dda  ac  a  gashâi  mor  llwyr.  Mab  ydyw  Pantagrúel  i  Gargantua,  a 
ehawr  fel  yntau,  ond  nid  ydyw  yr  eithafion  a  seilid  ar  y  ffaitn  hon  ýh 
oael  eu  cadw  i  fyny  yn  yr  ail  ran  fel  yn  y  rhan  gyntaf.     Ün  o'r  cymer- 


DOETHINEB    BÀBBEAI8.  71' 

îadau  hynotaf  a  phwysicaf  yn  y  Pantagruel  ydy w  Panurgé.  Tybîa  Mr. 
Saintsbüry  i  Rabelais  gael  rhyw  syniad  am  dano  oddiwrth  Cingar, 
Merlinus  Ooccaius,  neu  Folengo,  un  o  f eirdd  Macaronaidd  yr  Eidal,  ond 
ar  y  cyfan  y  mae  Panurge  yn  gymeriad  gwir  wreiddiol,  teilwng  o  sefyll 
ochr  yn  ochr  â  Syr  John  Falstaff  ei  hunan.  Ar  ol  yspaid,  yn  nghwrs 
pa  un  y  mae  Pantagruel  a'i  gyf eillion  (yn  eu  plith  Friar  John,  un  o 
gymeriadau  hynod  y  Gargantua,  yr  hwn  sydd  301  gorfforiad  o'r  anianol 
mewn  dyn)  yn  cario  ymlaen  ryfeloedd  yn  ol  hen  ddull  rhamantus  yr 
amser  gynt,  y  mae  chwim  o  eiddo  Panurge  yn  penderfynu  terfyniad  y 
chwedl.  Teimla  awydd  cryf  i  briodi,  ond  nid  ydyw  yn  sicr  pa  un  ai 
doeth  ai  annoeth  ydy w  iddo  wneuthur  hyny.  TreuHr  un  Dyfr  cyfan  i 
groniclo  y  moddion  a  ddefnyddiodd  i  geisio  atebiad  i'r  cwestiwn.  Wedi 
dyhysbyddu  yr  holl  ddyfeisiau  adnabyddus,  penderfyna  ymgynghori  âg 
oracl  y  Dwe  Bouteüle.  Yn  y  ddau  lyfr  olaf  cawn  hanes  ei  grwydriadau 
mewn  gwahanol  wledydd  yn  ei  ymchwil  am  yr  oracl ;  yr  hwn,  pan  ei 
ceffir,  a  etyb  gyda  gair  a  adawa  Panurge  mewn  cymaint  o  benbleth  ag 
erioed.    Ar  y  gair  a'i  ystyr  cawn  Bylwi  eto. 

Fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  y  mae  dadl  barhâus  yn  myned  ymlaen  o 
barthed  i  ystyr  ac  amcan  Oargantua  a  Pantagruel.  Cymysga  yr  awdwr,  . 
yn  fwriadol  felly,  blith  draphlith,  bersonau  gwirioneddol  wrth  eu 
henwau  priodol,  a  phersonau  gwirioneddol  eraill  o  dan  enwau  camar- 
weiniol,  gyda  chymeriadau  hollol  ffugiol,  ac  mewn  modd  nas  gall  un 
dewin  llenyddol,  pa  mor  fedrus  bynag,  byth  eu  dadrys.  -  Ar  rai  prydiau 
traetha  ddoethineb  gyda  difrifwch ;  brydiau  eraill  Uwyr  ymrodda  i'r 
nVlbrîaeth  mwyaf  diystyr.  Mae'n  eithaf  posibl,  er  hyny,  ei  fod  yn 
gwisgo  mash  yr  ynf y tyn,  ìer  cael  gwell  mantais  i  ymosod  301  ddigerydd  ar 
gyfeiliomadau  a  llygredigaethau  ei  oes.  O'r  hyn  lleiaf  y  mae  rhai  o'i 
feirniaid  mwyaf  manwl  yn  barod  i  faddeu  ei  golliadau,  a  "gormod 
rhysedd  "  ei  ysgrifeniadau,  yn  ngwyneb  y  ddoethineb  ymarferol  a  gan- 
fyddant  yn  rhedeg  drwyddynt  Dwy  nodwedd  arbenig  yn  ei  ysgrifen- 
iadau  ydynt,  yr  arferiad  barhâus  o  bentyru  geiriau  cyfystyr  a  chyfleu 
rhestr  faith  o  enwau  at  eu  gilydd,  a'r  defnyddiad  dibaid  o  gyfeiriadau 
a  desgrifiadau  isel  ac  anghoeth.  Mae'n  wir  nad  ydoedd  y  pethau  hyn 
i  fesur  ond  dilyniad  ỳn  ffordd  awduron  boreuach ;  ar  yr  un  pryd  rhaid 
òydnabod  eu  bod  hefyd  yn  nodweddion  personol  fr  awdwr.  Y  mae  y 
llyfr  fel  cyfanwaith  wedi  cael  Uawer  math  o  esboniad.  Edrycha  rhai 
arno  fel  gogan-gerdd  bersonol  a  gwleidyddol,  ac  olrheiniant  jn  ei  gymer* 
iadau  a'i  ddygwyddiadau  berthynas  agos  â  hanes  yr  oes ;  eraiü  dra- 
chefn,  ar  sail  tystiolaeth  fewnol,  a  welant  ynddo  draethawd  llafurfawr 
yn  erbyn  yr  Eglwys  Babaidd.  Barna  rhai  iddo  gael  ei  ysgrifenu  fel 
amddiffyniad  i  fateroliaeth  Epicurëaidd;  eraill,  fel  ymosodiad  arholl 
egwyddorion  moesoldeb  a  chrefydd ;  ac  eraill  drachefn  a  dybiant  Aad 
ydyw  yn  ddim  amgen  na  phentwr  o  ddyrysni  wedi  ei  amcanu  0  bwrpaa 
i  dwyllo  darllenwyr.  Ar  y  pen  hwn  yr  ydym  ni  yn  credu  gyda  Mr. 
Saintsbury,  yr  awdurdod  Seisonig  uchaf  0  bosibi  ar  lenyddiaeth  Ffrainc, 
nad  008  rhyw  lawer  0  anhawsder  i  ddyiod  o  hyd  i  esboniad  derbytriol, 
ond  i'r  esboniwr  ymgadw  rhag  myned  i  chwilio  am  ystyron  Ue  nad  oes 
yBtyron  i'w  cael.  Mae  yn  lled  amlwg  i  ffurf  y  llyf r  gael  ei  benderfynu 
gan  yr  hen  rtfmantau  anturiaethoi,  ac  mai  ei  f enthyoa  ac  nid  ei  ddyfeititò 
a  ddarfu  Rabelais.    Rhyfel  ac  ymchwil  oeddynt  destunau  pob  chwedi 

B    2 


72  DOETHINEB   BABELAIÖ. 

o  eiddo  ei  ragflaenwyr  mewn  barddoniaeth  a  rhyddiaith  am  dros  bum' 
canrif.  Ond  unwaith  y  penderfynwyd  ffurf  ac  y  dewiswyd  testun, 
gollyngodd  Rabelais  y  ffrwyn  ar  wàr  ei  ddychymyg,  a  chymerodd  ei 
ryddid  i  ddyfeioio  a  chymhwyso  yn  ol  fel  y  gwelai  ei  feddwl  gwreiddiol 
ei  hun  yn  dda.  Dylid  cofio  yn  wastad  fod  ein  hawdwr  yn  ŵr  dysgedig, 
yn  un  a  gymerai  ddyddordeb  arbenig  yn  mhynciau  gwleidyddol  ac 
eglwysig  y  dydd,  ac  yn  barod  i  chwareu  ei  ran  ar  bob  adeg  fel  "a  man 
of  the  world."  Yr  oedd  yn  llawn  o'r  yni  a'r  awydd  a  nodweddent  dde- 
chreuad  y  Renaissance  ymhob  gwlad,  ac  yn  enwedig  yn  Ffrainc.  Am 
ei  f od  f el  hyn,  yr  ydym  yn  ei  gael  bob  amser  yn  afrad  wrth  arddangos 
ei  wybodaeth.  Yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  nodwyd,  rhaid  ei  fod  yn 
meddu  ffraethineb  ac  arabedd  tu  hwnt  i'r  cyffredin.  Treiddiant  trwy 
ei  holl  waith,  gan  droi  yr  anturiaethau  ymddangosiadol  penchwiban,  yn 
alegori  wawdlym  ac  addysgiadol ;  a  chadwant  ei  waith  yn  fy w  ac  yn 
newydd  hyd  y  dydd  hwn.  Ymddengys  fod  amrywiol  achosion  i'r 
anghoethder  a'r  bryntni  sydd  yn  nodweddu  rhanau  o  hono,  ac  yn  ei 
wneuthur  yn  annarllenadwy.  Hanfod  ei  lyfr  ydyw  eithafrwydd,  ac  y 
mae  yn  myned  i  eithafion  yn  y  peth  hwn  fel  gyda  phobpeth  arall. 
Heblaw  hyny  yr  oedd  ei  dueddiad  cryf  at  y  digrif ol  a  math  o  ddigywil- 
ydd-dra,  yn  codi  oddiar  neiUduoHon  personol  yn  gystal  a  dygiad  i  fyny,  yn 
ei  arwain  yn  naturiol  i  benrhyddid.  Ond  er  gwaethaf  y  colliadau  hyn 
yr  oedd  gan  Eabelais  wybodaeth  o'r  natur  ddynol,  a  gallu  i  osod  y 
wybodaeth  hono  allan  nad  ydynt  i'w  cael  fe  allai  mewn  un  awdwr 
arail  oddigerth  Shakespeare.  Gwir  ei  fod  weithiau,  fel  y  rhan  fwyaf 
o'i  frodyr,  yn  ymostwng  at  y  lleol  a'r  amserol  yn  unig ;  ond  yn  hyn 
drachefn  yr  ydym  ar  ein  mantais,  am  ein  bod  trwy  hyny  yn  cael  darlun 
byw  o'r  oes  yr  ysgrifenai  ynddi.  Er  gorfod  addef  fod  líawer  o'i  gymer- 
iadau  wedi  eu  digrif-lunio — yn  bwrpasol  felly — nid  ydyw  yn  anhawdd 
eu  dadwisgo,  a  dyfod  o  hyd  i'w  helfenau  a'u  maintioli  priodoL  0  ran 
arddull  lenyddol  yn  unig,  y  mae  genym  awdurdod  Mr.  Saintsbury  dros 
ddyweyd  fod  yr  ysgrifeniadau  y  cyfeirir  atynt  yn  rhagori  ar  y  cyfan  a 
ymddangosodd  am  flynyddoedd  lawer  ar  ol  marwolaeth  yr  awdwr.  Ac 
o  ran  mater,  f el  yr  awgrymwyd  yn  barod,  cynnwysant  lawer  o'r  hyn  sydd 
ddoeth,  uchel,  a  da,  f el  yr  ydym  yn  awr  am  geisio  dangos. 

Dechreua  "Bywyd  Gargantua,  tad  Pantagruel,"  gyda  chyfarchiad 
barddonol  o  eiddo  yr  awdwr  at  ei  ddarllenwyr,  yn  diweddu  gyda'r  sylw 
mai  gwell  y w  ysgrifenu  am  wenau  na  dagrau,  gan  mai  chwerthin  sydd 
briodol  i  ddyn.  Er  hyny  nid  peri  i'w  ddarUenwyr  chwerthin  ydyw 
amcan  mawr  yr  ysgrifenydd,  oblegid  ar  ol  rhaglith  llawn  o  afradedd 
gwybodaeth  a  Uawenydd  llawn  afiaeth,  gwahodda  <cgwmni  anrhydedd- 
us  jr  ymyf wyr  "  i  roddi  yr  ystyriaeth  ddif rif olaf  i'w  lyf r  a'i  gynnwys. 
Fel  y  blwch  diaddurn  a  geidw  o'i  f ewn  y  nard  gwerthf awr,  neu  f el 
Socrates  gynt,  yr  hwn  o  dan  ymddangosiad  allanol  gwrthun  a  guddiai 
rinweddau  anmhrisiadwy,  felly  yntau  y  Uyfr,  o  dan  enw  dibris,  a 
gynnwys  fater  gwerth  ei  ystyried.  Gwir  fod  ynddo  "matters  merry 
enough "  i  gyf ateb  i'w  deitl,  ond  erchir  hwy  i  ddeongl  hyd  yn  nod  y 
cyfryw  mewn  ystyr  uwch  nag  a  warantir  gan  eu  hymddangosiad.  Fel 
y  ci  gyda'r  asgwrn  merog,  feUy  y  dymunai  weled  ei  ddarUenwyr  yn 
sugno  aüan  y  meddyliau  dwfn  a  roisai  i'w  cadw  ar  eu  cyfer.  Teg  gan 
hyny  ydy w  i  ninnau  gymeryd  Rabelais  ar  ei  air,  a  dysgwyl  dyf od  o  hyd 


DOETHINBB    BÀBELAIS.  78 

i'r  amcan  yn  ei  grechwen  a'r  ystyr  yn  ei  ffolineb,  neu  yn  ngeiriaa 
Shakespeare  y  "  method,  in  his  madness."  Hawdd  yw  i  ddyn  íod  yn 
ffôl ;  pwnc  arall  ydy w  bod  yn  ffôl  i  bwrpas,  oblegid,  ys  dywed  Shake- 
speare  mewn  man  arall : 

To  play  the  fool, 
And  to  do  that  well  craves  a  kind  of  wit 

I  ddychwelyd  at  Rabelais  a'i  lyfr,  desgrifir  Gargantua  fel  mab  i  Grand- 
gousier  a  Gargamelle  ei  wraig,  merch  brenin  y  Parpaillos.  0  faintioli 
cawraidd,  fe'r.  cynnysgaeddir  â  nodweddau  aruthrol,  ond  treulia  ei 
fabandod  yn  ìled  debyg  i  fabanod  eraill,  sef  mewn  "yfed,  bwyta  a 
chysgu ;  bwyta,  cysgu  ac  yfed ;  a  chysgu,  yfed  a  bwyta."  Fel  plentyn 
cawn  ef  eto  yn  tebygu  i  blant  eraill,  oblegid  "  ymdreiglai  yn  y  baw, 
pardduai  ei  wyneb,  a  sathrai  ei  esgidiau  dan  ei  sodlau;  miniai  ei 
ddannedd  gyda'i  slipper,  golchai  ei  ddwylaw  yn  ei  botes,  cribai  ei  wallt 
gyda  chwpan,  eisteddai  rnwng  dwy  ystôl  a  syrthiai  i'r  llawr,  cuddiai 
ei  hun  yn  y  dwfr  rhag  ofn  y  gwlaw,  curai  y  ci  o  flaen  y  llew,  rhoddai  y 
gert  o  flaen  y  march,  dysgwyliai  ddal  hedyddion  pan  syrthiai  y  wybren, 
ac  yn  fynych  ystyriai  raid  yn  rheswm," — y  cyfan  wrth  gwrs  gyda  rhyw 
gymaint  o  wahaniaeth.  Gan  adael  heibio  ddyddiau  ei  blentyndod,  cawn 
yr  awdwr  yn  gosod  y  cawr  o'r  neilldu  ac  yn  rhoddi  y  dyn  o  dan  addysg. 
Ar  y  cyntaf  ymddiriedir  ef  i  ofal  y  Sophist  dysgedig,  Doctor  Tubal 
Holofernes,  yr  hwn  mewn  pum'  mlynedd  a  chwarter  a'i  dysgodd  i 
ddyweyd  y  ẃyddor  yn  ei  gwrthol.  Wedi  cyrhaedd  hyn  o  orchest, 
hyfforddir  ef  yn  nghyfrinion  yr  hen  awduron,  Donat,  Facet,  Theo- 
dolet,  Alanus,  Hurtebise,  Fasquin,  a  llu  i'w  caníyn ;  a  chyda  hwynt  y 
bu,  nes  y  galwyd  Dr.  Holof ernes  oddiwrth  ei  laf ur  at  ei  wobr.  Canlyn- 
wyd  yr  un  drefn  gan  yr  athraw  newydd,  un  Jobelin  Bridé,  ond 
effaith  y  cyfan  ydoedd  cynnyddu  anwybodaeth  y  dyBgybL  O'r  diwedd 
cynhyrfwyd  digllonrwydd  y  tad,  ac  anf onwyd  Gargantua,  yn  nghwmni 
Ponocrates,  athraw  o  safon  wahanol,  i  Paris,  i  ddysgu  y  gwybodaethau 
diweddaraf.  Yn  y  cysylltiad  hwn  dadblyga  Eabelais  ei  syniad  ef  o'r 
hyn  a  ddylai  cyfundrefn  o  addysg  f od,  ac  wrth  wneuthur  hyny  arddengys 
wir  ddoethineb.  Taflwn  olwg  yn  gyntaf  ar  yr  hen  gyf undref n  yn  ol  pa 
un  y  gweithiai  y  Maitre  Tubal  Holofernes  a'i  olynydd.  0  dan  hon 
goddefid  i  Gargantua  barhâu  ei  gydnabyddiaeth  â'i  orweddle  hyd  wyth 
neu  naw  y  boreu,  gan  nad  pryd  y  codai  yr  haul.  Yn  wir,  felly  yr 
ordeiniasai  ei  athrawon  iddo,  a  hyny  ar  sail  Ysgrythyrol,  oblegid  oni 
ddywedodd  Dafydd  mai  "ofer"  i  ddynion  "fore-godil"  Wedi  dyfod 
o'i  wely,  ni  wastraffai  amser  i  drwsio  ei  wallt  (oddigerth  yn  y  dull 
Germanaidd  gyda'i  fawd  a'i  fysedd),  nac  ychwaith  i  drin  ei  berson,  eithr 
eisteddai  i  lawr  fel  yr  ydoedd  i  íythu  boreufwyd  bras  a  thrymaidd. 
Wedi  gorphen  hyn  o  orchwyl,  cyrcha  i'r  eglwys  i  wrando  rhyw  "  chwech 
neu  ddeg  offeren  ar  hugain,"  ac  i  adrodd  (trwy  gymhorth  rosaries) 
gynifer  o  weddiau  ag  a  fuasent  ddigpn  i  un  meudwy  ar  bymtheg  am  yr 
un  amser.  Yna  hanner  awr  o  efrydiaeth  dlawd,  ei  lygad  ar  ei  Iyfr  ond 
ei  galon  yn  y  gegin.  Ar  giniaw  ymblesera  mewn  bwyta  cymaint  ag  a 
all  y  corff  gario,  ac  yfed  nes  y  metha  godi  oddiar  ei  eistedd.  Dygir 
cardiau  i'r  bwrdd,  a  threulir  rhan  helaeth  o  weddill  y  dydd  gyda  hap- 
chwareuon,   o  ba  rai  yr  enwa  Eabelais  dros  ddau  gant.    Ar  ol  hyn, 


74  POETEUNBB   HABBLAIS. 

mae  yn  rhaid  cysgu  dwyawr,  ae  os  deffroir  cya  pryd  swper,  adroddir 
ychwaneg  o  ffujfweddiau,  ac  eir  allan  i  faglu  cwningod.  Yna 
drachefn  at  y  pryd  bwyd,  ychwaneg  o  yfed  a  chwareu  cardiau,  ac  yn* 
i  orweddfa  anesmwyth  y  dyn  glwth  a'r  yfwr  gwin.  Dyma  ddarlun 
cywir,  mae'n  ddiammeu,  o'r  cwrs  addysg  a  fernid  yn  fuddiol  ac  yn 
ddigonol  i  ŵr  ieuanc  o  dan  yr  hen  drefn.  0  flaen  pobpeth  telid  sylw 
i  ddyledswydd  dyn  tuag  at  yr  eglwys.  Er  mwyn  argraffu  y  ddyled- 
swydd  ar  feddwl  y  dysgybl,  ychwanegid  at  eu  gilydd  offerenau,  paderau, 
a  gweddîau,  heb  rif.  Yn  anwybodaeth  tywysogion  y  gorweddai  nerth 
y  fynachaeth,  am  hyny  cymerid  gofal  na  oleuid  hwynt.  Nid  y w  athraw- 
on  Gargantua  yn  ei  ddysgu  hyd  yn  nod  mewn  ymarferiadau  corfforol. 
Ni  ddadblygir  ei  aUuoedd  o  gwbl,  eithr  gadewir  ef  yn  hollol  i  reddfau 
anif  eilaidd  ei  natur. 

Yn  awr,  edrychwn  ar  yr  ochr  arall  i'r  darlun.  Wedi  deall  anianawd 
ei  ddysgybl,  y  mae  Ponocrates  yn  defnyddio  moddion  physigwrol  i 
wneyd  i  ffwrdd  â  rhai  o  ddrwg  effeithiau  yr  hen  drefn  o  addysgiaeth. 
Yna  cymer  ef  i  gwmni  dynion  coeth  a  dysgedig,  er  mwyn  cynnyrchu 
awydd  ynddo  i  ymdebygu  iddynt.  Yn  fuan  gesyd  o'i  fiaen  drefn 
gyflawn  o  waith  ac  ef rydiaeth.  Cyfyd  yn  awr  am  bedwar  o'r  gloch  y 
boreu.  Tra  o  dan  ddwylaw  ei  law-weision,  darllenir  yn  ei  glywedig- 
aeth  ran  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd.  Offrymir  gweddi  syml,  a  rhydd  ei 
athraw  eglurhâd  ar  y  bennod  a  ddarllenwyd.  Wedi  ei  wìe^o  megys  y 
gweddai  i  dy wysog,  cymerir  ef  i  fan  cyfleus  i  astudio  arwyddion  yr 
wybrenau.  Ádgoffeir  iddo  wersi  y  dydd  blaenorol,  y  rhai  drachefn  a 
ailadroddir  ganddo,  gyda'i  gasgliadau  ymarferol  oddiwrthynt.  Ar  ol 
darllen  y  prif  awduron  am  deirawr,  rhoddir  rhyddhâd  i'r  meddwl  trwy 
ymarfer  y  corff.  Os  bydd  awr  o  hamdden  cyn  ciniaw,  treulir  hi  i 
adgoffa  gwersi  y  boreu.  Yn  yr  adeg  briodol  eisteddir  i  lawr  i  f wyta, 
tra  y  darllena  un  o'r  gweision  hanes  rhyfelwyr  a  rhyfeloedd  y  dyddiau 
gynt.  Os  ceir  digon  ar  hyn,  siaredir  am  elfenau  y  bwydydd  o'u  Waen, 
a  gwneir  yn  hysbys  ddysgeidiaeth  yr  henafìaid,  nid  amgen  Pliny  ac 
Aristotle,  Galen  a  Polybius,  Athenaeus  a  Heliodorus,  o  berthynas 
iddynt  Wedi  golchi  genau  a  dwylaw  mewn  dwfr  glân,  a  thalu  caniad 
o  ddiolch  i  Roddwr  pob  daioni  am  ei  haelfrydedd  a'i  ddoniau,  cymerir 
ychydig  fynydau  o  seibiant.  Dygir  y  cardiau  i  mewn,  ond  nid  megys 
cynt  i'w  galluogi  i  ymroddi  i  hapchwareuaeth,  eithr  i  ddysgu  drwyddynt 
y  gwyddorau,  rhifyddiaeth  a  mesuroniaeth,  yn  y  rhai  y  ceir  mawr 
bleser.  Yna  dadgenir  rhan-ganau,  ac  ymarf erir  â  gwahanol  fathau  o  offer 
cerd<J.  Wedi  cael  drwy  hyn  orphwysiad  i  gorff  a  meddwl,  daw  teirawr 
arajll  o  efrydiaeth  galed  yn  mhrif  ganghenau  gwybodaeth,  yr  hyn  a 
ddüynir  yn  eu  tro  gan  ymarferiadau  milwrol  a  gorchestol.  Yn  ei  ddes- 
grifîad  o'r  rhai  hyn,  rhydd  Rabelais  esiampl  o'r  wybodaeth  helaeth  a 
feddai  ar  faterion  tu  allan  i  gylch  ysgrifenwyr  cyffredin.  Wedi  ymlan- 
hâu  ar  ol  llafur  y  gorchestion,  treulir  awr  dawel  i  astudio  llysieuaeth  y 
maes,  ac  i  fwynhâu  prydferthion  natur.  Mae  y  dydd  bellach  yn  tynu 
at  ei  derfyn.  Ar  swper  dilynir  yr  un  drefn  addysgiadol  ag  ar  giniaw, 
a  cheir  rhyw  gymaint  ychwaneg  o  gerddoriaeth  a  chwareu,  neu  o  fwyn- 
hâu  cymdeithas  teithwyr  a  dynion  dysgedig  a  dyddorol  eraül.  Pan 
ddêl  cysgodau  y  nos  edrychir  drachefn  ar  arwyddion  y  nef ;  ailgoffeir 
gwersi  y  dydd;  ac  yn  y  ma&  ymollyn^ir  i  gysgu,  "ond  nid  cyn 


DOHTHIFBB   BABBLAIS.  75 

gweddío  ar  Dditw  eu  Crëwr,  a  syrthio  ger  ei  fron  Ef,  gan  gadarnhàu  eu 
ffydd  tuag  ato,  a'i  ogoneddu  am  ei  ddiderfyn  ddaioni,  a  chan  roddi 
diolch  iddo  am  yr  amser  a  basiodd,  cyflwyno  eu  hunan  i'w  ofal  a'i  dru- 
garedd  am  y  dyfodol." 

Oa  dygwyddai  yr  hîn  fod  yn  wrthwynebol  i'r  cwra  a  nodwyd, 
defnydcüd  y  cyfleusdra  i  ddysgu  gwahanol  grefftau,  ac  i  ymarfer 
ynddynt,  neu  ynte  i  ymweled  â'r  gweithfäoedd  gyda'r  un  amcan. 
Cyrchid  hefyd  i  wrandaw  y  darlithiau  cyhoeddus,  dadleuon  y  cyfreith- 
wyr,  a  phregethau  yr  efengylwyr;  ac  felîy  o  ddydd  i  ddydd  elai  cwrs  yr 
addysgiaeth  ymlaen  er  dirfawr  ennill  i  Gargantua  a'i  gydef rydwyr.  Er 
fod  y  gwaith  ar  y  dechreu  yn  anhawdd,  fe  ddaeth,  trwy  ymarferiad, 
mor  gyf arwydd  a  dymunol  fel  yr  ymddangosai  yn  hytrach  fel  difyrwch 
brenin  nag  efrydiaeth  ysgolaig. 

Fe  welir  f od  yr  addysgiaeth  a  gymeradwyir  gan  Eabelais  yn  cymeryd 
i  mewn  yr  holl  wybodaethau,  a  phob  math  o  ymarferiadau.  Nid  oes 
nnrhyw  fasnach  na  gwaith  yn  rhy  isel  i'w  dysgu  na'u  dilyn.  Dysgyblir 
pob  cynneddf  o  eiddo  y  corff  yn  gystal  à'r  meddwl,  ac  ni  adewir  un 
mynydyn  o'r  dydd  i  fyned  heibio  yn  segur.  Y  mae  y  chwareu  yn 
rhesymol  ac  o'r  tu  f ewn  i  derfynau  priodol,  tra  y  mae  yr  efrydiaeth  yu 
wirioneddol,  ac  heb  fod  yn  ormodoL  Ni  wastreffir  amser  ar  offerenau 
a  gweddiau  ffurfiol ;  gosódir  dysgyblaeth  foesol  i  ddibynu  ar  egluîhád 
syml  o'r  Ysgrythyr  a  gweddi.  Ehoddir  o'r  naill  du  ddadleuaeth  ddifudd, 
yn  ol  ffurfiau  cyf yng  rhesymeg  farbaraidd,  ac  ymroddir  i  ymdrin  mewu 
modd  goleuedig  ar  bynciau  ymarferoL  Anhawdd,  ni  dybiwn,  ydyw 
meddwl  am  gyf undrefn  o  addysg  fwy  rhagorol  a  rhesymol  na'r  un  a 
gynnygir  yma.  Llawer  o  ddadleu  sydd  wedi  bod  ynghylch  y  cyf un- 
dref nau  o  ddyddiau  Rousseau  a  Pestalozzi  hyd  yn  bresennoi ;  ond  odid 
na  chydnabyddai  y  dadleuwyr  oll  mai  u  the  true  higher  Education  "  yw 
yr  un  sydd  yn  amcanu  at  ddadblygiad  cymesurol  corff,  meddwl,  ac 
ysbryd ;  sef  perffaith  addf ediad  dyn  yn  yr  oll  ag  ydyw.  Fel  y  gwelir, 
at  hyn,  ac  nid  at  ddim  llai,  yr  ymgeisiai  Rabelais ;  ac  nid  ydym  ni  yn 
barod  i  wrthddyweyd  Mr.  Besant  pan  y  sylwa  nad  oes  un  cynllun 
rhagorach  wedi  ei  gynnyg  eto  i'r  byd  na'r  un  a  geir  yn  OnrgantuOj  ac 
na  cheir  un  gwell  nes  y  byddo  i  addysgwyr  gydnabod  egwyddorioB 
sylf aenol  addysgiaeth  fel  eu  gosodir  i  lawr  gan  Eabelais. 

Mae  cwrs  addysgiad  Gargantua  o'r  diwedd  yn  cael  ei  derfynu,  trwy 
i'r  brenin  Picrochole  gyhoeddi  rhyfel  yn  erbyn  Grandgousier.  Ynglýn 
â'r  dygwyddiad  hwn  cymer  Eabelais  achlysur  i  ddangoa  i'w  ddarllenwyr 
ffolineb  uchelgais,  pechadurusrwydd  rhyfel  diachos,  a'r  canlyniadau 
dinystriol  sydd  yn  dilyn  y  naill  a'r  ilall.  Breuddwydia  Picrochole  am 
goncwest  gyffredinol,  a  thyna  ddarlun  prydferth  o  rwysg  ei  oresgyniad. 
Nid  jw  y  darlun  yn  ddifrychau  er  hyny,  oblegid,  ar  ei  orpheniad  trŷ 
hen  fìlwr  at  y  brenin  a  gofyna  iddo,  Pa  beth  a  wna  ar  ol  goresgyn  y 
byd  ?  u  O,  eistedd  i  lawr,  a  gorphwys,"  ebe  Picrochole.  "  Onid  gwell  a 
fyddai  i  ni  orphwys  yn  awrî  ychwanega  yr  henafgwr.  Ond  nid  oes  a 
wrendy,  a  rhuthra  Picrochole  a'i  fyddin  i'w  dinystr. 

Yn  y  rhyfel  yr  ydym  yn  dyfod  i  gydnabyddiaeth  â  mynach  rhyfel- 
gar,  y  Friar  John  des  Entommeures,  "  a  quick  despatcher  of  hours,  a  fine 
harrier  o£  masses,  and  fair  accomplisher  of  yigils,"  gẃr  yn  ol  ealon 
Gargantua   a'i  grëwr  Eabelaia     Trwy  ei  gynnorthwy  ef  a   dynion 


76  DOETHINBB   BABELAIS. 

dewrion  eraill  try  y^frwydr  o  blaîd  y  gwan.  Dathlir  y  fuddugoliaetii 
yn  nghastell  Grandgousier  a  gwahoddir  Friar  John  i  r  wledd,  lle  yr 
hynoda  ei  hun  mewn  mwy  nag  un  ystyr.  Try  yr  ymddyddan  ar 
fynachaeth,  ac  ymosoda  Rabelais  ar  y  grefffc  yn  ddidrugaredd. 
"Paham,"  meddai  un  o'r  cwmni,  "yr  ymgeidw  pawb  oddiwrth 
fynachod?"  Friar  John  a'i  hetyb,  "Os  gwyddoch  paham  y  blinir 
ac  y  dirmygir  mwnci  mewn  teulu,  chwi  ddeallwch  paham  y  cashêir 
mynachod.  Nid  yw  y  mwnci  yn  gwylio  y  tý  f el  y  ci ;  nid  yw  yn  tynu 
y  f èn  f el  yr  ŷch ;  ni  rydd  wlân  f el  y  ddaf ad ;  ac  ni  ddwg  f eichiau  f el  y 
march.  .  .  .  Felly  am  y  mynach.  Nid  y w  yn  trin  y  tir  f el  yr  amaethwr; 
nid  yw  yn  amddiffyn  y  wlad  f el  y  milwr ;  nid  yw  yn  iachâu  y  cleifion 
f el  y  physygwr ;  nid  yw  yn  addysgu  yr  anwybodus  f el  yr  ef engylwr ; 
nid  yw  yn  cyflenwi  nwyddau  fel  y  masnachwr."  "  Ond  fe  weddía  dros 
bawb,"  sylwa  Grandgouiser.  "  Dim  byd  llai,"  ateba  Gargantua ;  "  ni 
wna  ond  blino'r  gymydogaeth  trwy  ganu  clychau."  "  Gwir  iawn, "  ebe 
Friar  John;  "y  mae  canu  cloch  yr  offeren  cystal  â  hanner  ei  dyweyd ! 
Am  y  mynachod  hyn  hwy  adroddant  doraeth  o  Salmau  y  rhai  ni 
ddeallant,  cyfrifant  Baderau  a  Henffych  Feiriau  y  rhai  ni  chredant, 
yr  hyn  yn  ol  fy  marn  i  yw  gwawdio,  ac  nid  gweddîo  Duw.  A'u  helpo, 
os  drosom  ni  y  gweddíant,  ac  nid  rhag  ofn  colli  eu  seigiau  breision  !" 
Ymosodiad  brwnt,  fel  y  gwelir,  a  chan  un  a  wyddai  y  dirgelion  ! 

Wedi  talu  i'w  filwyr,  rhyddhâu  ei  garcharion,  a  chosbi  ei  wrthwyneb- 
wyr,  y  mae  Gargantua  yn  cymeryd  hamdden  i  wobrwyo  ac  anrhydeddu 
ei  gyfeillion.  I'r  naill  rhoddodd  deyrnas,  ac  i  arall  rhoddodd  gyf oeth,  ond 
i  Friar  John  adeiladodd  Abattŷ.  Prin  y  gellir  edrych  ar  y  Friar  f el  nn 
cymhwys  i'r  f ath  ymddiriedaeth,  ond  gan  mai  f el  arall  y  barnodd  yr 
awdwr,  gadawer  iddo.  Mae  drychfeddwl  y  sefydliad  a  ddesgrifir  gan 
Rabelais  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  prydferth  ac  arddunol  a  ddaeth  erioed  i 
íeddwl  dyn.  Ff urfia  gymhar  teilwng  o  ran  harddwch  a  thlysni  i'r  cyn- 
llun  arall  y  buwyd  eisoes  yn  ymdrin  âg  ef . 

Gyfansoddir  Gymdeithas  Thelema  o  bobl  ieuainc  yn  byw  yn  gytun, 
yn  rhydd  oddiwrth  reolau  ac  arferiadau  cyffredin  a  difudd.  Trwy 
wylio  dymuniadau  a  gofalu  am  anghenion  eu  gilydd,  y  maent  i  ddysgu 
pa  fodd  i  fyw ;  ymgadwant  hyd  y  mae  ynddynt  rhag  blinderau  bywyd, 
a  threuliant  eu  dyddiau  i  ymarfer  y  corff,  i  ddiwyllio  y  meddwl,  ac  i 
buro  jt  ysbryd.  Hanf od  yr  Abattŷ  a'r  urdd  a'i  preswyliai  ydoedd  eu  bod 
ymhob  peth  i  wahaniaethu.  Gan  fod  Abattai  eraill  wedi  eu  cau  oddi- 
amgylch  â  muriau,  yr  oedd  Abattŷ  Thelema  i  f od  yn  holl-agored  ;  gan 
f od  yn  arf eriad  mewn  Abattai  eraill  i  ysgubo  y  lle  y  sangai  troed  merch 
arno,  ordeiniwyd  yn  Thelema  i  ysgubo  y  fan  y  sangai  troed  mynach  arno ; 
gan  fod  rhai  mynachdai  yn  trefnu  pobpeth  yn  ol  "  yr  oriau,"  trefnwyd 
nad  oedd  awrlais  na  deial  i  ddyf od  o  f ewn  i  Thelema,  ond  fod  pob  gwaith 
i  gael  ei  gario  ymlaen  yn  ol  yr  achlysur  a'r  cyfleusdra,  oblegid  gwas- 
traff  ar  amser  yw  cyfrif  oriau,  a  ffolineb  yw  i  ddyn  reoli  ei  hun  wrth 
ganiad  cloch,  ac  nid  yn  ol  barn  a  synwyr  cyffredin ;  gan  mai  y  cloff,  yr 
hyll,  y  ffol,  a'r  Uygredig  a  dderbynid  i  mewn  i  rai  lleiandai,  ordeiniwyd 
mai  yr  uniawn,  yr  hardd,  y  doeth,  a'r  pur  yn  unig  a  gaent  ddyfodiad  i 
mewn  i  Thelema ;  gan  fod  gorf odiad  ar  bwy  bynag  a  ymunai  â'r  urdd- 
au  eraill,  ar  ol  blwyddyn  brawf,  i  aros  gyda'r  cyfry w  am  y  gweddill  o'u 
hoes,  trefnwyd  f od  cyflawn  hawl  i  neb  pwy  bynag  ymadael  mewn 


DOETHTNBB   RÀBELAIS.  77 

heddwch  ág  urdd  Thelema  pryd  bynag  y  teimlai  ar  ei  galon  wneuthur 
hyny ;  a  chan  fod  mynachod  a  lleianod  fel  rheol  yn  diof rydu  eu  hunain 
i  dlodi,  ufudd-dod,  a  gwyryfdod,  ordeiniwyd  yn  Thelema  f od  cyfoeth 
yn  beth  i'w  ennill,  fod  rhyddid  yn  beth  iV  hoffi,  a  bod  priodas  yn  beth 
i'w  anrhydeddu. 

Wedi  penderfynu  fel  hyn  ar  yr  egwyddorion  oeddynt  i  lywodraethu 
y  sefydliad,  aethpwyd  i  adeiladu  y  tŷ.  Teg  ydyw  dyweyd  fod  yr 
awdwr  wedi  gwneuthur  yr  adeilad  yn  deilwng  o'i  gynnwys.  Y  fath 
ydyw  manylder  y  desgrifiad  fel  y  dywedir  fod  301  bosibl  ei  adgyn- 
nyrchu  yn  gyflawn  yn  ol  rheolau  cywiraf  adeiladaeth,  oddiar  y  cynllun 
oedd  yn  meddwl  yr  awdwr.  Wedi  gorphen  y  tŷ,  sefydlodd  yr 
urdd  ynddo,  ac  yno  "treuliasant  eu  bywyd,  nid  yn  ol  deddfau  a 
rheolau,  ond  yn  ol  yr  egwyddor  a  gerfiwyd  ar  y  porth — '  Fay  ce  quô 
Youldras,9 — Gwnewch  fel  y  mynoch :  a  hyn  a  wnaethant,  yn  gymaint  a 
bod  dyn  rhydd,  0  briodol  ddygiad  i  fyny,  wedi  ei  gynnefino  â  chwmni 
anrhydeddús,  yn  sicr  0  feddu  tueddiad  naturiol  fydd  yn  ei  gymhell  i 
weithredoedd  rhinweddol,  ac  yn  ei  gadw  rhag  drwg." 

Yn  anffodus,  nid  ydyw  yr  awdwr,  ar  ol  rhoddi  bôd  i'w  ddrychfeddwl, 
yn  ei  fagu  a'i  feithrin  megys  ag  y  dylai.  Nid  ydyw  yn  ei  weithio 
allan  i'w  ganlyniadau  priodol.  Syniai  Eabelais  yn  ardderchog,  ond  ni 
pherffeithiai  ei  syniadau.  Rhaid  f elly  ymf oddloni  ar  sJcetch  lle  y  dylesid 
cael  cyfanwaith.  Ond  hyd  yn  nod  fel  y  mae,  erys  yr  amlinelliad  yn 
un  0  etifeddiaethau  gwerthfawrocaf  llenyddiaeth.  Nis  gallwn  wneyd 
yn  well  yn  y  fan  hon  na  rhoddi  ffordd  i  Mr.  Besant  i  draethu  ei  farn 
arno: — 

Ymddençys  desgrifiad  yr  Abattŷ  i  mi  (meddai)  fel  breuddwyd  -  ogoneddusaf  yr 
nnfed  gannf  ar  bymtheg,  pryd  yr  ymddangoaai  cymaint  o  bethau  yn  bosibl  ao  yr 
ymddyrchafai  meddyliau  dynion  i'r  fath  uchelderau.  Gweledigaeth  ydoedd  a 
ddylasai  ddyfod  at  ryw  brif-fardd  i  gael  ei  chysylltn  ft  barddoniaeth  anfarwol.  Tn  y 
sefydliad  hwn  (Thelema)  lle  y  ceir  y  byd  ar  ei  oreu,  nid  oes  anaf  moeaal  na 
haorwch  corfforol  i'w  ganfod;  ni  chadwynir  ei  breswylwyr  à  rheolan  arferiad; 
arweinir  pob  dyn  gan  ei  gydwybod  ei  hnn  ;  nid  oes  yno  gy  frif  paderan  a  ohanu  clychan, 
eithr  cymdeithasa  pob  un  â'i  Ddnw  yn  nnigrwydd  ei  gell;  nid  oes  yno  ymprydiau 
na  neb  yn  talu  ymostyngiad  gwasaidd  i  ddeddfau  dynion  sydd  yn  bliuo  y  byd 
oddiallan.  Cymdeithas  ydyw  o  ysgoleigion,  o  efrydwyr,  a  chelfyddydwyr,  boneld 
oll,  yn  byw  yn  gytûn,  yn  ol  rheolau  natnr,  yn  cael  eu  cadw  ar  yr  nniawn  gan  synwyr, 
anrbydedd,  a  chariad  at  Dduw;  yn  barhâus  yn  dysgn  trwy  serch  ac  efrydiaeth  i 
barchn  fwyfwy  gylrinion  y  rhyfeddod  anamgyffredadwy  a  elwir  y  greadigaeth, 
ac  yn  ymgyrhaedd  yn  wastad  ar  hyd  llwybr  hnnanymwadiad  at  y  bywyd  uchaf, 
yr  hwn  a  ymddengys  i  ni  sydd  o  ysbryd  tywylledig,  mor  anghyrhaeddadwy.  T 
maent  bob  amser  yn  siríol,  hynaws,  a  gofalns,  y  naill  tuaç  at  y  llalL  Nid 
ymroddant  o  gwbl  i  r  gwledda  a'r  gloddesta  a  wnaent  y  tro  i  Jŷs  Grargantua,  ac  i 
bobl  gyffredin.  T  mae  eu  bryd  fel  yr  eiddo  Rabelais  pan  yn  ysgrifenn  y  pennodan 
hyn,  ar  bethau  sydd  nwoh.  Tn  eu  plith  hwy  y  mae  serch  yn  rhydd,  a  phriodas  yn 
ganlyniad  natnriol.  T  mae  pob  petn  yn  anrhydeddns,  pob  peth  yn  dctyrchafedig, 
pob  peth  yn  deilwng;  ac  i  goroni  y  cyfan  (o  safle  Rabelais)  nid  oes  mynach  nao 
offeinad  yn  agos  i'r  lle. 

Yagrifenwyd  "lljrfr  cyntaf  Paräagrtid"  fel  y  Bylwyd,  o  flaen  y 
Oargantua,  ac  ar  lawer  cyfrif  y  mae  yn  israddol  iddo,  er  ei  f od  i  fesur 
yn  tramwy  ar  yr  un  Uinellau.  Desgrifìr  genedigaeth,  mabandod,  a 
phlentyndod  y  tywysog  ieuanc  fel  yn  yr  olaf,  ond  nid  gyda'r  un 
eithairwydd  digrifdod.     Wedi  iddo  fyned  dros  amryw  o  anturiaethau 


78  DOJETHINBB   BABBLAIS. 

eymhwys  i  dywysog  mor  gawraiddr  enfyn  yr  awdwr  ei  Pantagruel  i'r 
ysgol  yn  Poitiers,  ac  oddiyno  ar  daith  o  ymweliad  âg  amryw  o  brií- 
ysgolion  Ffrainc,  megys  Bordeaux,  Toulouse,  Montpellier,  Avigno&,  ao 
Orleans,  y  rhai  a  frasddarlunir  wrth  fyned  heibio.  Yn  Orleans  ni  a*i 
cawn  yn  cyfarfod  ac  yn  dymchwel  ysgolaig  o  Limousin,  un  o  ddilynwyr 
Bonsard  a'i  gyfeillion,  yr  hwn  a  ddadwnâi  iaith  ei  fam  trwy  gymysgu  â 
hi  eiriau  dyeithr.  Gwawdia  Rabelais  yr  arferiad  yn  ei  ffordd  finiog  ei 
hun,  a  thrwy  hyny  rhoddodd  aohlysur  i  Ronsard  i V  gashâu.  O  Orleans 
y  mae  Pantagruel  yn  myned  i  Paris,  " lle  braf  i  fy w  ond  anghyfleus  i 
farw  ynddo."  Tra  yno,  ymwêl  â  llyfrgell  St.  Victor,  casgüad  o  weithiau 
ysgoleigion  y  Canol-oesoedd,  y  rhai  a  fawr  ddirmygid  gan  yr  "  ysgol 
newydd,"  o'r  rhai  y  rhydd  Rabelais  ddesgrifiad  eithafol  o  ddignf. 
Ymrodda  Pantagruel  i  astudiaeth  fuddiol,  ac  yn  fuan  derbynia  lythyr 
oddiwrth  ei  dad,  Gargantua,  yn  ei  argymhell  i  hyny  fwyfwy.  Cyn- 
nwysa  y  llythyr  hedyn  y  gyfundrefn  o  addysg  a  fu  dan  sylw  yn  barod. 
Fel  llawer  tad  ar  ei  ol,  cwyna  Gargantua  nas  ganwyd  ef  i'r  un  manteis- 
ion  a'i  f  ab. 

Pan  oeddwn  i  yn  astudio,  meddai,  nid  oedd  yT  adeg  mor  gyfleus  ag  ydyw  yn  awr, 
ao  ni  ddaeth  i'm  rhan  i  y  cyflawnder  o  athrawon  ag  a  gefaiit  ti ;  tywyll  ydoedd  yf 
amseroedd  hyny,  ac  yn  dyoddef  i  fesur  oddiwrth  y  dinystr  anhapus  a  ddaeth  ar 
lenyddiaeth  dda  trwy  y  Oothiaid.  Ond  trwy  ddaioni  dwyfol,  daeth  goleuni  ae 
urddas  yn  ol  i  lenyddiaeth  cyn  diwedd  fy  oes.     Yr  awr  hon  adnewyddwyd  pob 


Êwybodaeth — dysgir  yr  ieithoedd,  y  Groeg,  heb  yr  hon  oywilydd  ydyw  i  neb  alw  ei 
un  yn  yagolor,  yr  Hebraeg,  y  Chaldaeg  a'r  Lladin.  7  mae  llyfrau  cywir  a  choeth 
raewn  arferiad,  dyfeisiad  ysbrydoliaeth  ddwyfol ;  megys  ar  y  llaw  arall  y  mae  arfan 
milwrol,  o  yBbrydoliaeth  gythreulig.  Mae  y  byd  yn  lla.wn  o  ysgoieigion  a  dysgawd- 
wyr,  ac  o  lyfrgelloedd  cyfoethog,  ac  o  hyn  allan  ni  bydd  mwyach  yn  bosibl  dyfod  o 
hyd  mewn  cwmpeini  i  un  a  fyddo  heb  ei  hyfforddi  yn  ngweithdŷ  Mioerya.  .  .  .  Am 
hyny,  fy  mab,  argymhellaf  dydi  i  ddefnyddio  dy  ieuenctyd  i  elwa  mewn  gwybodaeth 
a  rhinwedd.     Ámcanwyf  a  dymunwyf  ar  fod  i  ti  ddysgu  yr  ieithoedd  yn  berffaith — 

Si  gyntaf  y  Groeg  megys  y  dymuna  Qaintilian ;  yn  ail  y  Lladin  ;  ac  yn  drydydd  yr 
ebraeg,  er  mwyn  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd  ;  y  Galdaeg  a'r  Arabaeg  yr  un  modd ; 
ac  er  ffurfìo  dy  arddull  yn  y  Groeg  dysg  yn  ol  Plato,  ac  yn  y  Lladin  yn  ol  Cicero. 
Na  foed  un  hanes  heb  fod  genyt  ar  gôf,  ac  yn  hyn  fe'th  gynnorthwyir  gan  ysgrifen- 
iadau  y  daearyddwyr.  O'r  celfau  breiniol,  Mesuroniaeth,  Bhifyddiaeth,  a  Cherddor- 
iaeth,  rhoddais  i  ti  ryw  flâs  pan  yn  blentyn.  Dos  rhagot  ynddynt  Astudia  holl 
reolau  Seryddiaeth,  ond  dos  heibio  i  Ser-ddewiniaeth,  gan  nad  yw  ddim  namyn 
gwagedd.  Gyda  golwg  ar  y  Gyfraith  Wladol,  mi  fynwn  i  ti  wybod  y  pynciau 
a'u  oymharu  â  phynciau  Athroniaeth.  Me*n  gwybodaeth  o  weithiau  natur  mynwn 
i  ti  ymroddi  fel  na  byddo  mewn  môr,  afon,  na  ffynnon,  bysgodyn  ar  nas  ad- 
waenot ;  holl  ehediaid  y  nefoedd  hefyd,  holl  brenau  y  eoed  aphlanhigion  y  maea ;  yr 
holl  feteloedd  sydd  yn  nghrombil  y  ddaear;  holl  feini  gwerthfawr  y  dehau  a'r 
dwyrain  ;  na  fydded  dim  o  hyn  oll  yn  anwybyddus  i  ti.  .  .  .  Aa  yn  oriau  y  dydd, 
na  fydd  fyr  o  ymweled  â'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  yn  gyntaf  yn  y  Groeg  y  Testa- 

"*  Hebraeg. 


ment  Newydd  a  Llythyrau  yr  Apostolion,  a'r  Hen  Destament  yn  yr  I 
Mewn  gair,  gad  i  mi  weled  ynot  ddyfnder  gwybodaeth,  oblegid  fel  y  tyfi  yn  ddyn 
bydd  raid  i  ti  adael  heddwch  a  gorphwysdra  efrydiaeth  ac  ymroddi  i  ddysgu  elfenau 
marohoíyddiaeth  ac  ymarferiadau  milwiol,  fel  y'th  gymhwyser  yn  weli  i  amddiffyn 
fy  nhŷ  ac  i  gynnorthwyo  ein  cyfeiliion  yn  eu  harjgen  yn  erbyn  ymosodiadau  y  drwg 
weithwyr. 

Mae'n  amlwg  oddiwrth  y  Uythyr  hwn,  yn  gystal  ag  oddiwrth  y. 
gyfundrefn  a  luniodd  wedi  hyny,  fod  Rabelais  yn  teimlo  y  dirfawr 
angen  oedd  am  drefn  newy^d  o  addysg  gyffredinol,  aç  mae  yr  un  mor 
ainlwg  ei  fod  yn  amcanu  ei  wybodaethau,  nid  yn  unig  i'r  ysgolaig  a'r 


DOBTHTNBB   BABBLAia.  79 

duwinydd,  ond  i  bwy  bynag  oedd  a  wnelai  à  chyflawniad  dyledswyddau. 
Am  hyny  y  mae  yn  rhoddi  i  Gargantua  a  Pantagruel  y  cyfry w  hyffordd- 
iaat  ag  a  dueddai  rV  gwneuthur  y  /;oreu  â'r  doethaf  o  dy wyaogion— 
^tywysogion  o'r  fath  ag  y  mae  y  byd  wedi  bod  yn  dyheu  am  danynt 
er  pan  yn  gyntaf  yr  ordeiniwyd  brenhinoedd." 

Geîwir  Pantagruel  o  Paris  gan  yr  angenrheidrwydd  o  amddiffyn  tir- 
iogaethau  ei  dad  rhag  ymosodiadau  Ànarchus  a'i  bencadben  Loup- 
garou.  Fel  y  mae'n  weddus,  ennilla  fuddugoliaeth  lwyr  ar  ei  elynion, 
ond  yn  y  frwydr  lleddir  ei  athraw  ffyddlawn  Epistemon.  Nid  yw  hyny  o 
gymaint  pwys  ag  y  gellid  tybio,  oblegid  cynnysgaeddir  Panurge  â'r  gallu 
i'w  rywiocâu  drachefn;  ac  yr  ydym  ninnau  ar  ein  mantais  o'r  dygwydd- 
iad,  gan  ein  bod  yn  cael  desgrifiad  newydd  o  Hades  o  enau  Epistemon. 
Llawer  yw  y  desgrifio  sydd  wedi  bod  ar  y  fangre  obry  o  ddyddiau 
Virgil  a  Dante  hyd  at  ddyddiau  Mr.  Lewis  Morns  o  Penbryn,  ac  am- 
rywiol  yw  y  darluniau  a  roddir  o'r  gwahanol  orchwylion  sydd  yn  cael 
eu  cario  ymlaen  yno.  Profiad  Epistemon  ar  y  pen  hwn  ydyw  fod  pur- 
dan  pob  dyn  yn  hoilol  wrthgyf erbyniol  i  ddull  ei  fy wyd  tra  ar  y  ddaear. 
0  hyn  rhydd  esiamplau  sydd,  a  dyweyd  y  lleiaf,  yn  meddu  cryn  lawer 
o  hynodrwydd. 

Ẅedi  gorchfygu  Anarchus  a  ehymeryd  meddiant  o'i  wlad,  y  mae 
Pantagruel  ymhen  byr  amser  yn  ennill  hefyd  ei  ddeiliaid  i  fod  yn 
nfudd  wasanaethyddion  iddo.  "Am  hyny  sylwch  yn  y  fan  hon," 
medd  Eabelaŵ  wrth  ei  ddarllenwyr,  ((mai  yr  iawn  ffordd  i  ennill  a 
chadw  gwledydd  a  orchfygir  ydyw,  nid  fel  y  barnodd  rhai  trwy  an- 
rhaith  a  gorfodaeth,  gorthrwm  a  dinystr,  ond  yn  hytrach  trwy  ysgafn- 
hftu  beichiau  y  bobl,  a'u  dysgu  i  fyw  mewn  tangnefedd  o  dan  ddeddf au 
cyfiawn  a  da."  Ysgrifenwyd  y  doeth-eiriau  hyn  ganrífoedd  yn  ol,  ond 
y  mae  rhai  o  wleidyddwyr  goleuedig  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg 
wedi  methu  hyd  yn  nod  a  chanfod  eu  gwirionedd  1 

Ond  wedi  yr  holl  siarad,  dygwyddiad  mawr  Uyfr  Pantagrud 
ydyw  yr  ymgyf arfyddiad  â  Panurge.  Oymerodd  h^m  le  yn  Paris,  pan 
yr  oedd  Pantagruel  yno  yn  dilyn  ei  errydiau.  Derbyniwyd  ef  i  dŷ  a 
gwaaanaeth  y  tywysog,  ac  o  hyny  allan  dilynodd  ffawd  ei  feistr.  Iddo 
et  fel  ei  gymeriad  mwyaf  gwreiddiol,  y  rhydd  Eabelais  o  hyn  i'r  diwedd 
y  lle  penaf.  Y  drychfeddwl  llywodraethol  yn  mhersonoliaeth  Panurge 
ydyw  anfoesoldeb,  yn  yr  ystyr  ëang  a  rydd  Aristotle  i'r  gair.  Y  mae 
ynddo  er  hynjrlawer  o  nodweddion  sydd  yn  werth  sylw  yr  efrydydd. 
Ni  chaniatâ  terfynau  ein  hysgrif  i  ni  ddilyn  yr  anturiaethau  sydd  yn 
cael  oymaint  o  le  yn  ei  hanes.  Boddlonwn  ar  roddi  yr  engraifft  a  gan- 
lyno'i  ^foesoldeb"  Ün  o'r  bobl  hyny  ydoedd  Panurge  a  gyfrifant 
afradlonedd  yn  rhinwedd.  Wedi  iddo  un  tro  wastraffu  etifeddiaeth 
gyfoethog  mewn  ychydig  ddiwrnodau,  galwyd  ef  i  gyfrif  gan  ei  feistr. 
Yn  lle  derbyn  cynghor,  trodd  Panurge  i  amddiffyn  gwastraff,  ac  i  gan- 
mawl  dyled.  "Na  ato  neb  i  mi  fod  yn  rhydd  oddiwrth  ddyledl" 
meddai.  MByth  mwyach  ni  chawn  undyn  a  roddai  fenthyg  i  mi 
Yr  hwn  ni  adáwo  lefain  dros  nos,  fydd  brin  o  does  boreu  drannoeth. 
A  ydych  chwi  mewn  dyled  i  rywun  ?  Ef e  a  weddla  ar  i  chwi  gael 
bywyd  maith  a  llwyddiannus ;  meWn  gofal  am  ei  ddyled  sieryd  yn  dda 
am  danoch  ymhob  cwmni ;  dwg  i  chwi  doraeth  o  echwynwyr  newydd- 
ion,  fel  drwyddynt  hwy  y  llanwer  ei  gôd  ef .  .  ,  .  I  roddi  echwyn  ac 


80  DOETHTNEB   BABELAIS. 

i  gymeryd  benthyg  y  crëwyd  dyn.  Yr  wyf  fi  yn  dal  mai  dyled  sydd 
yn  uno  y  teulu  dynol ;  heb  ddyled  darfyddai  hil  Adda  oddiar  y  ddaear; 
heb  ddyled  ni  redai  y  planedau  yn  eu  cwrs,  a  buan  y  deuai  araom 

Slanedd  a  dinystr."    Engraifft  eto  o  ddoethineb  Rabelais,  oblegid  o 
n  eiriau  bostfawr  Panurge  gorwedd  gwers  bwysig  ar  gyd-ddibyniad 
pob  peth  by  w. 

Yr  ydym  yn  awr  yn  dyfod  at  y  cwestiwn,  chwilio  am  atebiad  i'r  hwn 
sydd  yn  cymeryd  i  fyny  y  gweddill  o'r  Uyfr.  Ar  y  dechreu  nid  ydyw 
ond  ychydig  o  ammheuaeth  yn  meddwl  Panurge,  pa  un  ddoethaf  iddo 
briodi  ai  peidio.  Yn  fuan  y  mae  y  cwestiwn  yn  ymeangu.  Apelia  i 
bob  cyfeiriad  am  atebiad  i'w  gwestiwn.;  ymgynghora  â'r  beírdd,  a 
chyrcha  at  ddewiniaid ;  ymwêl  â'r  oraclau,  a  thâl  dreth  i'r  sibylau,  ond 
nid  oes  llais  na  neb  yn  ateb.  Fel  y  mae  yr  ymofyniad  yn  myned  rhagddo, 
yr  ydym  yn  gweled  rhywbeth  dyf nach  yn  meddwl  yr  awdwr  na  chyw- 
reinrwydd  Panurge  o  berthynas  i'r  ystâd  briodasol.  Y  pwnc  yn  awr 
yw,  y  dyf odol  a'i  gyfrinion.  A  all  "  y  meidrol  hwn  "  dreiddio  i  mewn 
iddo,  a  dwyn  oddiarno  ei  ddirgelion  î  Ai  nid  oes  o  f ewn  natur  alluoedd 
a  deddf au,  y  rhai,  o'u  darganf od,  a  roddant  agoriad  i'r  byd  tu  draw  i 
hwn  î  Ymhlith  ein  helbulon  a'n  trafferthion,  ein  petrusdod  a'n  dyrys- 
ni,  ai  nid  oes  llais  i'w  gael  a'n  hetyb  gyda  sicrwydd  ac  a'n  harweinia 
gydag  awdurdod  1  Chwilia  Panurge  yn  gyntaf  am  oleuni  ar  ei  f aterion 
bychain  personol  ei  hun,  trwy  yr  hen  ddufliau  a  arferid  yn  f ynych  gan  ein 
cyndadau,  trwy  ymgynghori  â'r  sortes  Pirgüiance,  trwy  ddeongliad 
breuddwydion,  trwy  lyfrau  y  Bybil,  trwy  eiddo  bardd  ar  fin  marw,  trwy 
ddewiniaeth  y  sêr,  a  llawer  math  arall  o  ymofyn  â'r  goruwchnaturiol  na 
waeth  heb  aros  i'w  henwi  Ond  druan  o  hono,  naill  ai  y  mae  yr  oracl  yn 
f ud,  neu  ynte  yn  annealladwy.  Oddiwrth  arferion  yr  henafìaid  try  at 
wybodaeth  doethion  ei  oes  ei  hun;  ond  yma  drachefn  y  mae  y  duwinydd 
yn  tywyilu  y  dyfodol  âg  "os,"  y  physygwr  yn  peri  iddo  wneyd  yn 
fawr  o  ddyddorion  y  presennol,  a'r  athronydd  yn  ei  ddyrysu  â  gwag- 
ymresymiadau.  Un  cwrs  yn  unig  a  ymddengys  yn  agored  iddo,  sef 
ymgynghori  âg  oracl  la  Dwe  Bouteüle — y  Gostrel  Ddwyfol.  Cyn  dyfod 
o  hyd  i'r  oracl,  rhaid  wynebu  peryglon  ar  fôr  a  thir,  a  chyfarfod  myrdd 
a  mwy  o  anhawsderau  a'u  gorchfygu.  Desgrífiad  o'r  fordaith  ryfedd 
hon  sydd  yn  cymeryd  i  fyny  y  pedwerydd  a'r  pummed  o'r  llyfrau,  ac 
yn  dwyn  gwaith  yr  awdwr  i  derfyniad.  Anmhosibl  yw  i  ni  yn  awr 
ddilyn  y  mordeithwyr  gyda  manylrwydd,  er  y  cawsem  drwy  hyny 
aml  i  belydryn  o  ddoethineb  i  oleuo  y  ffordd.  Ehaid  boddloni  ar  y 
braslun  mwyaf  brysiog.  Fel  yr  awgrymwyd,  y  cwestiwn  mawr  sydd 
o'r  tu  ol  i  ymofyniad  Panurge  ydyw,  yr  un  sydd  yn  dyrysu  doethion 
pob  oes,  sef,  a  oes  cymundeb  rhwng  ein  byd  ni  â'r  byd  anweledigî 
Ac  a  oc8  modd  troi  y  cyfryw  gymundeb  i  bwrpas  ymarferol  yn  rheol- 
eiddiad  bywyd  dynion  ?  Öfer,  fel  jr  ydym  eisoes  wedi  gweled,  ydyw 
dysgwyl  gwybodaeth  gan  ddewiniaeth  y  byd.  Os  am  wirionedd 
yr  ydym,  rhaid  chwilio  am  dano  ein  hunain.  Bydd  rhwystrau  a 
siomedigaethau  yn  sicr  o'n  cwrdd,  ond  ymlaen  y  mae'r  Oracl.  Am 
hyny  cymerwn  atom  ystor  o'r  llysieuyn  Pantagruelion  (trwy  yr  hwn 
y  dynoda  Rabelais  wroldeb,  amynedd,  a  gobaith),  ac  ond  odid  na 
chyrhaeddwn  rywdro  Wlad  y  Llusernau,  Ue  y  teyrnasa  goleuni  ac  y 
triga  gwirionedd. 


DOETHINEB   BABBLAIS.  81 

Trwy  seremonìau  lawer  dadlenir  cyfrinion  y  Dive  Bouteille  i  Panurge 
a'i  ddilyn  wyr,  ac  allan  o  geudod  y  Gostrel,  atebir  ei  ymofyniad  â'r  un  gair 
Trincq  /  Pa  beth  yw  ei  ystyr  a  pha  fodd  ei  deonglir  ?  Nid  oedd 
Panurge  fymryn  doethach  er  ei  gael ;  y  cwbl  a  welai  ynddo  ydoedd 
archiad  i  yfed  î  Ond  i  ddynion  mwy  teilwng,  mae  iddo  ystyr  ddyfnach. 
Gollyngir  yr  ymofynwyr  ymaith  gan  geidwad  y  Gostrel,  yr  offeiriades 
Bacbuc,  gyda'r  geiriau  hyn  :  "  Yn  ein  plith  ni  yr  ydys  wedi  penderfynu 
fod  y  daioni  penaf  yn  gorwedd,  nid  mewn  cymeryd  a  derbyn,  ond 
mewn  rhoddì  a  chyfranu ;  a  chyfrif wn  ein  hunain  yn  ddedwydd,  nid 
pan  y  byddwn  yn  cymeryd  eiddo  eraill,  ond  yn  hytrach  pan,yn  hael- 
frydig  yn  cyf ranu  ein  heiddo  ein  hunain.  Ewch,  gyfeillion,  yn  nodded 
y  cylch  meddyliol  sydd  â'i  ganolbwynt  ymhob  man,  yr  hwn  yw  Duw. 

Er  mwyn  yn  sicr  a  diogel  dramwy  ffordd  ddwyfol  gwybodaeth, 

a  chyrhaedd  doethineb,  ystyriai  athronwyr  y  cynfyd  ddau  beth  yn 
angenrheidiol,  arweiniad  Duw  a  chyfeillgarwch  dynion.  Yn  awr  ewch 
yn  ei  enw  Ef,  yr  hwn  hefyd  a  fyddo  i  chwi  yn  arweinydd."  Yn 
atebiad  yr  Oracl  a'r  eglurhâd  a  roddir  arno  gan  Bacbuc,  canfydda  Mr. 
Besant  amlinelliad  o  gredo  Rabelais.  Yn  ol  hwn,  y  mae  ymarweddiad 
bywyd  i  fod  yn  unol,  hyd  y  mae'n  bosibl,  â  deddf au  natur.  Dyledswydd 
flaenaf  dyn  ydy w  casglu  a  chyf ranu  gwybodaeth  yn  ol  arferiad  trigolion 
Gwlad  y  Goleuni.  Ni  fedd  y  byd  ddim  sydd  yn  werth  Vw  ennill  ond 
gwybodaeth.  Boed  i  bob  dyn  f eddiannu  ei  enaid  mewn  sirioldeb ;  boed 
iddo  fwynhâu  yr  haulwen  euraidd,  a  chanu  a  chwerthin  yn  nghwmni  ei 
gyfeillion;  boed  iddo  gymhell  a  chael  ei  gymhell  i  bob  math  o  efryd- 
iaeth  fuddiol ;  boed  iddo  ymarfer  ei  hunan  mewn  amynedd,  gobaith,  a 
chariad;  ac  uwchlaw  y  cyfan,  boed  iddo  feithrin  ffydd  tuag  at  ei 
Grëawdwr,  yr  hwn  a  rydd  iddo  ei  ras  i'w  alluogi  i  garu  gwybodaeth  ac 
i  garu  ei  gyd-ddyn.  Sirioldeb,  synwyr  cyffredin,  doethineb,  a  chariad, 
eydd  iV  canfod  yma  yn  nodweddu  enw  Rabelais.  Mil  gresyn  fod  yn 
rhaid  i'r  neb  a'i  hysgrifeno  gyplysu  ei  enw  âg  esgusawd.  Mae  ei 
ddoethineb  a'i  athrylith  jn  fawr,  ond  mae  meddwl  am  dano  ymron  yr 
un  peth  â  meddwl  am  angel  wedi  syrthio. 

E.  YlNOENT  EVÁN8. 


YNYS   ENLLI. 


Yr  enw  Seisonig  ar  yr  ynys  hon  ydyw  Bardsey  Islana\  yr  hyn  a  olyga, 
"  Ynys  j  Beirdd."  Yr  enw  Cymreig  arni  ydyw,  "  Ynys  Enlli,"  yr  hyn 
a  olyga,  Ynys  yn  y  Lli — i'r  hyn  y  cyf etyb  yn  llythyrenol.  Tybia  rhai 
iddi  dderbyn  ei  henw  oddiwrth  yr  hen  sant  Cymreig — "Henlli."  Hefyd 
gelwid  hi  gan  y  rhai  gynt  yn  "  Ynys  y  Seintiau.  Ni  cheisiwn  ben- 
derfynu  pa  un  sydd  gywir. 

Gorwedda  yn  yr  Irish  Channel,  ar  y  pwynt  gogleddol  i  Cardigan  Bay 
— yn  Uedred  52°  45'  ŵog.,  hydred  4°  48'  Gor. — a  chyferbyn  â  thrwyn- 
dir  Aberdaron.  Rhyngddi  â'r  "  tir  mawr  " — gwlad  Lleyn,  ceir  culfor, 
y  sownd  fel  ei  gelwir  yn  gyffredin — yn  fôr  dwfn,  yn  mesur  triugain 
gwrhyd  mewn  rhai  manau,  ac  y  mae  tua  dwy  filldir  o  dir  i  dir. 
Dywedir  fod  y  current  yn  rhedeg  drwodd  yn  ol  saith  milldir  yn  yr  áwr; 
ar  y  llanw  rheda  o'r  gogledd,  tua  Môr  yr  Iwerddon,  ac  ar  drai  o'r  cyf- 
eiriad  cyferbyniol,  i  fynwes  y  Cardigan  Bay.  Y  ddau  amser  goreü  i 
groesi  drosodd  ydy w,  un  ai  ar  derfyn  y  llanw,  neu  ynte  derfyn  y  traL 
Byddid  drwy  hyny  yn  osgoi  grym  y  weilgi,  yr  hyn  sydd  yn  gwaeyd 
morio  yno  ar  brydiau  yn  enbyd,  os  nad  yn  anmhosibl. 

Fe  geir  dwy  graig  arbenigol  yn  j  sound,  pa  rai  ydynt  o  ran  eu  safle 
yn  hynod  dwyllodrus  a  pheryglus.  Un  ydyw  y  "  Maen  du,"  yT  hon 
sydd  â'i  phen  i  fyny  o'r  dwfr,  ac  yn  hynod  ysgythrog  ac  aflawen.  Y 
llall  ydyw,  "Maen  Bugaü,"  yr  hon  sydd  oddeutu  hanner  milldir  o'r 
Ynys,  ac  yn  weledig  yn  unig  ar  drai,  ac  hefyd  yn  dra  pheryglus  i 
fordwyaeth.  Pan  y  bydd  y  ty wydd  yn  ffafriol,  a'r  gwynt  yn  fanteisiol, 
croesir  drosedd  yn  gyflym.  Gyda  gwynt  teg,  gellir  croesi  o  borthladd 
Aberdaron  i  borthladd  Enlli  mewn  oddeutu  hanner  awr.  Ond  ar  adeg 
anfíafriol,  pan  fydd  y  môr  yn  gryf,  a'r  gwynt  jil  wrthwynebus,  rhaid 
bod  am  oriau  ar  y  fordaith,  er  tynu  a  rhwyfo  yn  galed,  ac  nis  gwyddai 
neb  ond  y  cyfarwydd  pa  un  ai  yn  ôl  ynte  ymlaen  yr  elid,  gan  mor  araf 
yr  ymddangosai  symudiad  y  cwch.  Ac  jn  lled  aml,  bydd  nid  yn  unig 
yn  anhawdd  croesi,  ond  hefyd  yn  gwbl  anmhosibl.  Aeth  pregethwr  un 
tro  i'r  Ynys  i  bregethu,  ÿn  ol  yr  arfer,  ac  wrth  forio  tuag  adref  cafodd 
dywydd  tymhestlog  dros  ben,  fel  yr  oedd  y  fordaith  yn  un  wleb, 
annifyr,  ac  enbyd.  Wedi  cyrhaedd  y  "tir  mawr,"  gofynai  rhywun  iddo, 
"  Sut  yr  oeddych  yn  leicio  Enlli  ì  Beth  gawsoch  yno  ? "  Yntau  gan 
ateb  a  ddywedai,  "  Wel,  mi  gefais  ras  jno"  "  Gras  o  beth  a  gawsoch?" 
gofynid.  " Gras  o  edifeirwch"  meddai,  " ac  ni  bydd  i'r  un  o'm  traed 
sengu  ei  daear  byth  yn  rhagor."  Yr  hyn  a  gynnyrchodd  y  gras  hwn 
ydoedd  y  fordaith  ystormus  a  gafodd  i  groesi  y  somd.  Fel  y  canlyn  y 
dywed  y  Parch.  W.  T.  Jones  ar  y  mater  hwn  : — "  Anaml  y  byddwn  yn 
croesi  yn  y  gauaf  yma.     Er  myned  drosodd  yn  y  boreu,  gan  ddysgwyl 


YHT8  BNLU.  88 

d'od  yn  ol  y  prydnawn,  bydd  yn  fynych  yn  codi  yn  dywydd  mawr,  fel 
mai  y  mis  wed'yn  y  dychwelir  "  Y  mae  llawer  un,  cyn  hyn,  wedi  eael 
y  profiad  a  dwyn  y  penyd  o  orf od  aros  ar  yr  Ynys  yn  weather-boimd  am 
wythnosau.  A  gellid  yn  arbenig  nodi  Arglwydd  Newborough  fel  un  a 
aeth  drwy  yr  ordecU  hon.  Ond  mewn  amgylchiadau  ffafriol,  mae  y 
fordaith  i'r  Ynys  yn  un  fer  a  dymunol. 

Mae  yr  Ynys  yn  ei  ffurf  yn  debyg  i  bysgodyn  yn  meddu  pen  mawr, 
ac  yn  meinhâu  yn  raddol  yn  ei  gorff  hyd  at  ei  gynffon.  Ac  er  gallu  ei 
gweled  felly,  rhaid  edrych  arni  o  gyfeiriad  y  gogledd.  Ei  mesuriad 
ydyw  tua  dwy  filldir  o  hyd,  a  thua  milldir  o  led  yn  y  pen  gogleddol. 
Yn  y  de,  ceir  ei  bod  yn  culhâu.  Mae  un  ran  o  dair  o  honi  yn  Fynydd, 
yr  hwn  sydd  yn  gorwedd  yn  y  pen  gogledd-ddwyreiniol,  ac  yn  wynebu 
at  y  "  tir  mawr,"  ac  sydd  hefyd  yn  gwasanaethu  fel  cysgod  ac  amddiffyn 
i'r  Ynys  a'r  ynyswyr  rhag  ystormydd  enbyd  y  dwyrain,  a  rhag  rhy- 
ferthwy  yr  eigion  cylchynol. 

Y  mae  gwastadedd  yr  ynys  yn  dir  ffrwythlawn  a  chynnyrohiol,  a  thyfir 
o  hono  haidd  a  cheirch  rhagorol,  ac  amryw  fathau  o  lysiau.  Yn 
marchnad  Pwllheli,  bob  amser,  ymofynir  yn  awchus  gan  amaethwyr  y 
tir  mawr  am  "  haidd  hadyd  Enlli,"  pa  un  yn  y  tymmor  a  ddygir  yno, 
ac  hefyd  a  gyrhaedda  bris  uchel.  Ac  heblaw  bod  yn  amaethwyr 
Uwyddiannus,  y  mae  gwŷr  Enlli  hefyd  yn  bysgotwyr  dihafal.  Y  maent 
yn  hynod  ddeheuig  a  llwyddiannus  yn  y  gelfyddyd  hono.  Daliant  yn 
eu  cewyll  a'u  rhwydau  wahanol  fathair  o  bysgod — megyB  ceimychiaid, 
wystrysiaid,  penwaig,  crancod,  ac  amryw  fathau  eraill,  ac  anfonir  hẅynt 
drosodd  i'r  gwahanol  farchnadoedd.  Amser  yn  ol  arferent  eu  cludo 
mewn  cychod  i  Liyerpool  ac  i  Gaernarfon.  Ond  yn  awr  anfonir  hwynt 
i  Aberdaron,  gan  y  ceir  yno  ddigon  o  farchnatäwyr  yn  dysgwyl  yn 
bryderus  am  danynt,  i  w  dwyn  i'r  gwahanol  farchnadoedd  iV 
gwerthu.  A  dwg  y  fasnach  yn  y  tymmor  gryn  elw  i'r  pysgotwyr  a'r 
marsiandwyr.  Ac  hefyd  ystyrir  cregyn-bysg  Enlli  yn  wastad  yn 
nwyddau  gwerthadwy,  os  nad  hefyd  yn  foethau  gwerthfawr  yn  y 
farchnad. 

Yr  ydym,  trwy  garedigrwydd  y  Parch.  Ẅ.  T.  Jones,  yn  gallù  rhoddi 
ger  bron  ystadegau  o'r  Ynys,  yr  hyn  sydd  yn  newyddbeth,  ac  yn  cyn- 
nwys  pob  peth  a  geid  arni,  yn  symudol  ac  yn  ansymudol,  yn  fyw  ac  yn 
farw,  am  y  flwyddyn  1880.    A  ganlyn  ydyw  y  census: — 

Nifer  holl  d&i  yr  Ynys  ydoedd  16,  o  ba  rai  yr  oedd  10  yn  ffermdai, 

Mesur  yr  holl  áir  llafur  ydoedd  250  o  erwau,  y  gweddill  yo  fynydd. 

Nifer  y  da  corniog  ydoedd  58,  gan  gynnwys  pob  rhyw  a  maiat. 

Nifitt  y  ceffylau  ydoedd  21. 

Ceid  yno  rai  ugeiniau  o  ddefaid,  rhai  degau  o  fôoh,  rhai  dwaiaau  o  ieir,  ao  yohydig 
o  hwyaid. 

Tr  oedd  ar  yr  Ynys  16  o  gathod,  A  deaddeg  o  gwn. 

Rhif  yt  holl  eneídíau  ydoedd  72,  yn  cynnwya  36  o  wrywod  a  36  o  fenywod. 
Gwelir  fod  y  ddau  ryw  yn  gyfartal  mewn  rhif. 

Ceid  yno  y  piyd  hwnw  12  o'r  meibion  yn  hen  lanciaft,  a  13  o'r  benywod  yn  hen 
lancesau ;  go  gyfartal  eto.  onidê  f 

HHfer  ÿ  platot  ydoedd  lz,  ac  fe'n  meddiennid  gan  dri  theulu  yn  unig. 

Nifer  yr  jrnyswyr  y  pryd  hwnwv  gan  gymeryd  yr  holl  eneidian  i'r  «yfril,  ydeedd 
72.  Ond  ceid  y  nifer  yn  amrywio  ychydig  o  bryd  i  bryd — weithiau  yn  llai,  ao  weith- 
iau  yn  fwy.  Ar  un  adeg  yn  lled  ddiŵèddár,  bu  yno  dros  gant  o  dd'ynion  yn  trlg- 
iannu. 


84  YtfYS  ENLLI. 

« 

Eto,  rhoddwn  ger  bron  enwau  boll  dai  yr  Ynys,  gan  gynnwys  yr  holl 
deuluoedd,  yn  benau-teuluoedd,  yn  wýr  a  gwragedd,  yn  blant,  ac  yn 
weision  a  morwynion. 

1.  TTŵtdj?.— Dymabreswylfod  ydiweddar  Barch.  Robert  Williams,  y  gweinidog, 
am  yr  hwn  y  cawn  eto  sôn.  Ceid  pump  o  deulu  yma,  sef  Cadben  Grimths  a'i  wraig, 
yr  hon  sydd  ferch  i'r  hen  weinidog,  ac  an  mab  a  dw/  o  ferched. 

2.  Nant. — Dyma  dŷ  Morris  Williams,  y  blaenor,  a  Jane  Wilüama  ei  wraig;  yr 
oedd  yma  hefyd  ferch  a  gwas,  yn  gwneyd  pedwar  o  nifer. 

3.  Mission  ffouse. — Dyma  dŷ  y  gweinidog,  y  Parch.  W.  T.  Jones ;  ar  y  pryd  yr 
oedd  y  preswylwyr  yn  bnmp  o  nifer. 

4.  Tŷ  Newydd.—YmA  y  trígiannai  Samuel  Jones  a'i  wraig,  a  phnmp  o  blant. 
Hefyd,  Thomas  Jones,  brawd  Samuel  Jones,  a'i  fab,  yn  gwneyd  y  nifer  yn  naw. 

5.  Tŷ  Bach. — Tma  y  ceid  Ann  a  Jane  Williams,  dwy  o  chwîorydd;  hefyd, 
Thomas  a  John,  dau  o  frodyr,  a  Mary  merch  Ann,  yn  gwneyd  pump  o  deulu. 

6.  Oareg  Bach. — Trigai  Nathanael  yma,  mab  i'r  hen  weinidog,  a  Mary  Wüliams 
ei  wraig,  a'u  mab  Thomas,  oll  yn  dri  o  nifer. 

7.  Oareg  Faurr. — Y  tenlu  yma  ydoedd  Sydney  ac  Ellen  Jones — dwy  chwaer ;  ac 
hefyd  Evan  Jones  eu  brawd,  yn  dn  o  rifedi.  Dyma  berthynasan  y  diweddar  Cadben 
Williams,  o  Mount  ffazel,  Llandwrog. 

8.  Plo8  Bach. — Mae  y  fferra  hon  yn  cynnẁys  chwarter  yr  holl  Ynys,  ao  felly  hi 
ydyw  fferm  fawr  y  lle.  Yma  y  byddai  Arglwydd  Newborongh  yn  cymeryd  ei  lettŷ 
pan  yn  dygwydd  ymweled  â'r  Ynys.  Fe  geir  yma  ystafelloedd  arbenig  ar  ei  gyfer, 
y  rhai  a  ddefnyddir  yn  unig  gan  ei  Arglwyddiaeth.  Gwneir  y  teulu  i  fyny  o  Mrs. 
Ann  Williams— gwraig  weddw,  a  thri  o  feibion,  merch,  a'i  merch  hithau,  yn 
gwneyd  y  nifer  yn  saith. 

9.  Oristin  Uchaf.—Dym*  y  palas  brenhinol,  11  e  y  preswyliai y  brenin  a'r  frenhines, 
seí  John  a  Jane  Williams.  Y  plant  a'i  cyfanneddant  yn  awr,  sef  John,  Sydney,  a 
Jane — tri. 

10.  Oristin  Isaf. — Gwraig  weddw  o'r  enw  Ellen  Williams,  merch  i'r  hen  wein- 
idog,  sydd  yn  byw  yma,  a'i  dau  fab,  a  merch— pedwar  mewn  nifer. 

11.  Tŷ  Pellaf.—  Dyma  breswylfod  yr  hen  batiarch  Griffith  Pritchard.  Cymeriad 
hynod  ydoedd  efe.  Yr  oedd  yn  ei  hen  ddyddian  pan  y  daeth  at  grefydd,  ac  felly  ni 
bn  gyrfa  ei  broffes  grefyddol  ond  ber.  Ymunodd  &'r  eglwys  yn  Enlli,  Ebrill  laf, 
1876,  a  bu  farw  Ionawr  16eg,  1883.  Ond  bu  yn  hynod  zelog  ac  ymroddgar  hyd  ei 
ddiwedd.  Claddwyd  ef  ar  yr  20fed  o  Ionawr  yn  Mynwent  y  Seintian,  yn  Énlli. 
Yn  adeg  ei  farwolaeth,  dygwyddai  fod  y  ty wydd  mor  ddryghinog  a  thymhestlog,  fel 
yr  oedd  yn  anmhosibl  croesi  drosodd  i  ymofyn  saer  i  wneyd  arch  iddo.  A  bu  raid  i'r 
gweinidog  ddyfod  ymlaen  i  gyfarfod  à'r  amgylchiadan,  a  gwneyd  arch  i'r  hen  bererin 
ei  hunan.  Cafodd  gladdedigaeth  barchus ;  a  chan  y  caed  tipyn  o  egwyl  yn  y 
tywydd,  gallodd  amry w  o'i  berthynasan  groesi  trosodd  i  fod  yn  bresennol.  Fel  y 
sylwyd  eisoes,  bn  Griffith  Pritchard  yn  nodedig  o  weithgar  a  ffyddlawn  gyda'r  achos 
bychan  ar  yr  Ynys.  Cafodd  ei  ddewis  yn  flaenor  ar  yr  eglwys  ar  yr  nn  adeg  a  Morris 
Williams.  Er  nad  oedd  ei  ddawn  ond  bychan  a  phrin,  eto  yr  oedd  yn  weddîwr 
mawr.  Dywedai  yn  aml  ymadroddion  dyeithr  yn  ei  weddîau,  ac  ambell  nn  lled 
ddysglaer  hefyd.  Gweddîai  vn  aml  am  grefydd  a  ddaliai  i  gael  golwg  ar  hen  light- 
house  Calfaria — am  gael  gafael  ar  y  life~ìmoy— am  gael  ei  dynn  i'r  life-boat,  ac  am 
gael  ei  lansio  i  hen  long  fawr  yr  iachawdwriaeth !  Owelir  fod  ideas  yr  Ynys  yn 
gydwanedig  â'i  ddeisyfiadan. 

12.  Dyno  Goch.—Ym&  y  ceir  chwech  o  deulu — Hngh  a  Margaret  Hughes,  William 
Hnghes,  brawd  Hugh,  a'i  chwaer  Ellen  Hnghes,  a  dau  o'r  plant. 

18.  Y  Lighthouse.  —  Ceir  yn  y  sefydliad  hwn  dri  o  dai,  a  naw  o  bersonau  ynddynt. 
Yn  nn  ceir  y  principal — sef  Mr.  Bowen  a  Mrs.  Bowen,  a'u  tair  merch.  Yn  y  llall 
ceirMr.  Davies,  y  lightìceeper.  Ac  yn  y  llall  Mr.  Neal,  y  Ughtkeepert  a  Mrs.  Neal, 
ei  chwaer,  a  phlentyn. 

Dyma  restr  gywir  am  y  flwyddyn  1880  o  holl  dai  a  phreswylwyr  yr  Ynys. 

Eto  gosodwn  ger  bron  ein  darllenwjrr  yr  Ogofäau  a  geir  yn  Enlli,  a 
gwelir  oddiwrth  y  rhestr  eu  bod  yn  lled  liosog  : — 

1.  Ogo'r  Cwch  Bach.  2.  Oço'r  Gŵr.  8.  Ogo'  Dic  4.  Ogo*  Trwyn  yr  Hwch 
fawr.  5.  Ogo'  Trwyn  yr  Hwch  bach.  6.  Ogo*  Lâs.  7.  Og?r  Benddn.  8.  Ogo' 
Hir.    9.  Ogo'  tan  ddaear.     10.  Ogo'  Werbod.    11.  Ogo'r  Gwman.     12.  Ogo'r  hen 


ŴY8  EMLLI.  85 

flfrindiau.  13.  Ogo'r  hen  Fawch.  14.  Ogo'  Hen.  15.  Ogo'r  Nant.  16.  Ogo'r 
Esgid.  17.  Ogo'  Pwll  Tarw.  18.  Ogo'  Morlaia.  19.  Ogo'r  Pum'  Ceimach.  20. 
Ogo'  Robin.  21.  Ogo'  Felan  Fawr.  22.  Ogo'  Felan  Bach.  23.  Ogo'  Rhona.  24. 
Ogo'r  EllylL  25.  Ogo'r  Gwaloh.  26.  Ogo*  Shân  Goch.  27.  Ogo'  Sgairen.  28. 
Ogo'  Braieh  y  Fwyall.  29.  Ogo'  Twll  yn  y  Trwyn.  30.  Ogo'  Öron.  31.  Ogo'r 
Barcod.  32.  Ogo'  Llettỳ  Madain.  33.  Ogo'r  Gaseg.  34.  Ogo'  Goch.  35.  Ogo' 
Lom.  36  Ogo'r  Cafn.  37.  Ogo'  Morgan.  38.  Ogo'  Ddelas.  39.  Ogo'  Codsyn. 
40.  Ogo*  Diben.  41.  Ogo'r  Lladron.  42.  Ogo'r  Stwffwl  Glâs.  43.  Ogo'r  Tylwyth 
Teg.    44.  Ogo'  Gwman  Shôn. 

Dyna  dyllau  ac  ogofäau  yr  Ynys,  ac  fe'u  ceir  yn  y  tir  ac  yn  y  môr. 

Yn  nesaf  nodwn  DyUau  y  Crancod,  pa  rai  a  ystyrir  yn  sefydliadau 
pwysig  gan  y  brodorion  : — 

1.  Twll  /  tair  Crances.  2.  Twll  y  llaw  chwith.  8.  Twll  ar  ei  ben.  4.  Twll  tan 
y  gwely.  6  Twll  llech  y  bais.  6.  Twll  tan  y  fargod.  7.  Twll  Cyfyng.  8.  Twll 
Grynonog.  9.  Twll  y  Crochan.  10.  Twll  y  Gryniog.  11.  Twll  Ynys  bach.  12. 
Twll  Twm.  13.  Twll  y  Gareg  Felen.  14.  Twll  ffos  Owen.  15.  Twll  tocyn 
Siencyn.  16.  Twll  tyllau'r  Cwplws.  16.  Twll  tyllau  Richard  Hughes.  17.  TwU 
Ogo'  Wîail.  18.  Twil  Robin  Ogo'  ddefn.  19.  Twll  Gaswellt.  20.  Twll  Pen  Gŵr. 
21.  Twll  Philws.  22.  Twll  y  Trwyn.  23.  Twll  oer.  24.  TwU  Casnod  Glâs.  25. 
TwU  Ogo'  Barcut.    26.  TwU  Ebol  Pen  Oristin. 

Dyna  enwau  Uochesau  y  crancod. 

Yn  nesaf  edrychwn  ar  Ffynnonau  yr  Ynys,  pa  rai  ydynt  anhebgorol 
at  gysur  y  trigolion,  a  pha  rai  hefyd  ydynt  wedi  diodi  cenedlaeth  ar  ol 
cenedlaeth  o'r  Ynyswyr,  ac  yn  parhâu  i  wneyd  hyny  hyd  y  dydd 
hwn:— 

1.  Ffynnon  Corn.  Hon  ydyw  prif  bydew  yr  Ynys,  a  cheir  hi  yn  ngodre  y 
myoydd.  2.  Ffynnon  y  Barfau.  Ceir  hon  ar  ben  y  graig.  Canfyddir  ynddi  ddau 
dwU,  pa  rai  ydynt  lawnion  o  ddwfr  glân  gloew.  Dywed  traddodiad  mai  ôl  traed  un 
o'r  cewri  gynt  ydynt,  y  rhai  a  wnaed  ganddo  pan  yn  yr  act  o  neidio  oddiar  y 
mynydd  drosodd  i'r  "  Maen  Bugail,"  yn  y  sound.  Dywed  traddodiad  arall  hefyd,  y 
byddai  y  seintiau  yn  myned  at  y  ffÿnnon  hon  i  dori  eu  barfau,  ac  yn  defnyddio  y 
ddau  dwU  a'r  dwfr  dysglaer  fel  dau  looJcing-glass  i'r  amcan  ;  a  dy wedir  hefyd  fod  yno 
dwU  yn  ymyl  er  cadw  yr  arfau.  Ond  ffynnon  werthfawr  ydyw  hon,  gan  ei  bod  yn 
llawn  dwfr  bob  amser — haf  a  gauaf.  3.  Ffynnon  Owen  Éolant  Nid  ydyw  hon 
neppell  oddiwrth  "  Ffynnon  y  Barfau,"  ac  fe  honir  iddi  rinweddau  meddyginiaethoL 
4.  Ffynnon  Dolysgwydd.  5.  Ffynnon  "Weirglodd  Bach.  6.  Ffynnon  Úchaf.  7. 
Dala.  8.  Ffynnon  DiUarana.  9.  Ffynnon  Waen  Cristin.  10.  Ffynnon  Cae  Dwfr. 
11.  Ffynnon  Careg.     12.  Ffynnonau  Defaid.     13.  Ffynnon  Tan  RadeU. 

Fe  geir  amryw  o  geryg  arbenigol  ar  yr  Ynys  a'i  hamgylchoedd. 
Dyma  rai  o  honynt : — 

1.  Maen  Du.  Ceir  hwn  yn  y  sound,  yn  agos  i  Parwyd.  2.  Maen  Bugail. 
Soniasom  am  hwn  o'r  blaen.  3.  Maen  Iau.  Y  mae  hwn  yn  y  môr  i'r 
gogledd-  orllewin  i'r  Ynys.  Lle  hynod  ydyw  am  y  pysgod  a  adwaenir  fel  y  rtd 
eods,  parai  a  ddelir  yn  y  nos  wrth  olenni  Ueuad  4.  Careg  Rhona.  Gwastadedd 
oddeutu  hanner  acer  o  fesur  ydyw  hwo,  ac  oddeutu  chwarter  milldir  i'r  mòr,  ar  gyfer 
Porth  Solach,  ac  yn  weledlg  yn  unig  ar  drai.  5.  Oareg  Cybi.  Ceir  hon  yn  y 
gogledd-orUewin  i  Borth  Solach,  ao  nis  gallai  neb  hawlio  broc  y  mòr  a  geid  o  fewn  i 
uerfynau  hon,  ond  y  darganfyddwr  ei  hun.  6.  Owmpaa.  Eir  heibio  i'r  íle  hwn  wrth 
lànio  yn  y  "  Cafn."  Ceryg  ydynt  wedi  eu  gosod  ar  eu  gilydd  yn  rheolaidd  ar  ffurf 
cwmpas.  7.  Careg  Coelcerth.  Dyma  y  Uecyn  uchaf  ar  y  mynydd,  a'r  Ue  y  gwneid 
coelcerthi  er  dathlu  amgylchiadau  pwysig.  8.  Trwyn  y  Fynwent.  Ceir  hwn  yn 
ymestyn  ailan  yn  ymyl  y  "Cafn."  9.  Careg  Hena/ol.  Ar  hon  ceir  ysgrifen 
ddyeithrol  ac  oearanus.  Y  mae  llawer  o  ddysgedigion  o  dro  i  dro  wedi  bod  yn  ceisio 
ei  darUen,  ac  yn  treio  ei  deongli ;  ac  yn  eu  plith  bu  Mr.  Jones  Parry,  A.S,, 
Madryn,  yn  ceisio  wneyd  hyny — a  dyma  ydyw,  fel  y  dywed  ef — Esilu  Marchvelio— 
yr  hyn  a  olyga — EsUu  Marchwiael. 

1885.  F 


66  tm  BBftrt. 

Gftllatem  oodi  hefỳd  yn  ychwaiegol  y  Ifcöedd  canlynol  :—Trap  Penrhyngogo— 
Ötepia*'r  Gwalch—Ogó  y  Owalchr—Pant  y  Oanu—Pant  yt  hen  ibr—  Y  Singrig— 
Dlpi  Bribtẃl—Llyn  y  Fettn.  Pè  red  y  dwfr  o  hwn  iV  borth  eydd  ar  jgyfer 
"  Soìaoh."  Ceir  efiou  o  hen  felin  yn  ei  ymyl,  a  dyma  y  llyn  yn  ddian  oodd  yn  ei 
dhyfienwi  ft  dwfr.  Bryhbaglau.  Brddai  yr  henseintiau,  fel  ydywedir,  yn  ymolchi 
yn  y  ffynnou  sydd  gerîlaw,  ac  wedi  derbyn  gwellhâd,  yn  gadael  en  ffyn  ar  ol  yn  y 
fangre  hon,  yn  greiriau  eoffadwriaethol.  Dyna'r  rheswm,  fel  y  tybir,  droa  ahr  y  Ue  ar 
yr  enw  hwn. 

Mae  yn  perthyn  i'r  Ynys  amryw  borthf aoedd. 

L  Seigiol  Berth  Newydd. — T  mae  hon  yn  wyoeba  tna*r  eound.  A  dyma'r  unig 
fan,  yr  ochr  hono,  y  gellir  rhedeg  cwch  iddo  am  shtlter.  Ao  yn  ddiweddar  y  gwnaed 
hi.  2.  Porth  Solach. — Porth  Solfach,  fe  allai.  Gorwedda  hon  mewn  lle  cudd,  yn 
ymyl  yr  hen  fynachlog.  Yn  yr  hen  amseroedd  dyma  borth  y  emugglera,  am  ba  rai  y 
cawnsóneto.  Ynachlysutolygwneirdefnyddohoniynbresennol.  S.  YOafn.  Dyma 
brif  borthfa  yr  Ynya,  yr  hon  sydd  ar  yr  oohr  ddeheuol,  ao  ar  y  gwastad  yn  nghwr  y 
gráig,  ao  hefyd  mewn  cesail  glyd.  Yn  hon  y  gorphwysa  yr  agerddlong  Fairy  ae 
angerd&longan  eraill,  yn  ystod  eu  hyraweliadau,  a  oheir  yno  yn  wastad  lynges  gref « 
gychod  pysgota  yn  angori.     4.  Porú  Fadog.    Ceir  hwn  yn  üed  agos  i'r  lightneute. 

Yn  nesaf  gosodwn  ger  bron  enwati  prif  Gyohod  Enlli,  pa  rai  yn  y 
dyddiau  gynt  fyddent  yn  mordwyo  i  Liverpool  a  manau  erailL 

1.  Sappy.^B\i  y  cwoh  hwn  lawergwaith  yn  Lfrerpool,  achariai  hedair  tnanelL  2. 
ÌNeẅborough.—Eu  hwn  droion  yn  Liverpool,  a  chariai  chwe  thunnell.  8.  Femmiy. — 
Cariai  hwn  obwe  thounell,  a  bu  yn  tradio  yn  gyson  i  LiverpooL  gan  glndo  pysgod, 
wyau,  ymenyn,  gwichiaid,  ieir,  a  sampìers.  4.  Ramphinion. — Rheâai  hwn  i  Liver- 
pool  yn  gyson  am  amser,  a  chariai  chwe  thunnelL  Dyna  y  prif  gychod,  áttiantod 
yno  lawer^raill  israddol. 

Yn  tyf  u  ar  yr  Ynys  oeir  amryw  fathau  o  lysiau,  ac  yn  eu  plith  rai 
prinion  a  defnyädiol.  Ceir  yno  gyflawnder  o'r  "  wermod  lwyd,"  a'r 
u  wermod  wen,"  sypynau  o  ba  rai  a  gerir  drosodd  gan  yr  ymwelwyr. 
Ceir  yno  hefyd  yr  hyn  a  elwir  yn  yeUow  ochre,  er  na  wneir  yr  un  defn- 
ydd  o  hono.  Yn  y  mynydd  ceir  haenau  o'r  llechfaen  a'r  galchfaen, 
ŵ  mai  ei  brif  ddef nydd  ydyw  y  fiiw  gramite— careg  gymhwys  at  bal- 
mantu. 

Y  mae  yr  ynyswyr,  er  eu  bod  yn  wŷr  annibynol  mewn  un  golygiad, 
eto  yn  hollol  ddibynol  mewn  golygiad  arall.  Nis  gellid  meddwl  yn 
wir  am  neb  yn  fwy  felly.  Y  maent  yn  dibynu  yn  gwbl  am  lawer  o 
böthau  angenrhéidiel  er  cynnal  eu  bodolaeth  o  wlad  arall.  Àc  weithiau 
bydd  yn  myned  yn  brinder,  os  nad  yn  newyn  yn  y  tir,  am  y  pefchau 
hyny — yn  enwedig  os  bydd  y  tywydd  yn  gwrthod  caniatâu  myned 
droflodd  i'w  hymofyn.  Ni  cheir  o  fewn  yr  holl  dalaeth  yr  un  felin  na 
fcîop,  yr  un  gôf  na  saer,  yr  un  crydd  na  theiliwr,  yr  un  doctor  na 
thwrnai.  Àc  nid  oes  yn  yr  holl  Ynys  y  fath  beth  a  thafarnwr  na 
thafarn ;  ac  y  mae  hyny  yn  fendith.  Un  o  anfanteision  arbenigol  yr 
Ynys  ydyw  prinder  ei  hadnoddau  er  cyfarfod  â'r  gofynion  ymhob  am- 
gylchiad.  -  Rhaid  cael  cyflenwad  o'r  "  tir  mawr,"  ac  nid  bob  amser  y 
gellir  cael  hyny  yn  ol  yr  angen.  Ac  un  o'r  amgylchiadau  arbenigol 
hyny  ydyw,  pan  y  mae  damwain,  neu  afiechyd  peryglus  yn  cyfarfod  âg 
nn  o'r  trigolion.  Gan  nad  oes  yno  yr  un  apothecari  na  meddyg  yn 
trigianu,  os  bydd  yr  afiechyd  yn  un  pwysig,  rhaid  croesi  y  sotmd  i 
chwilio  am  ymwared.  Wrth  gwrs  rhaid  i'r  tywydd  fod  yn  ífàíriol,  neu 
nis  gellid  cael  hyny  o  gwbl.     Ond  a  chaniatâu  i'r  <y wydd  f od  yn  ffaf riol 


TffYS  JTNLL*  87 

i  groesî,  bydd  raid  teithio  wedi  hyny  mor  fcell  a  Nefyn  cyn  eael  gafáel 
ar  un.  A  chyn  y  bydd  i'r  meddyg  gyrhaedd  yr  Ynys,  gallai  y  claf  f  od 
wedi  marw  er  ys  talm.  Erbyn  y  daw  afiechyd,  nid  ydyw  yr  Yays  yn 
Hehapusa  diogel  o  gwbL  Dyma  a  ddywed  Mr.  Jones  ar  y  mater 
hwn.  "  Ddeehre  y  fl  wyddyn  y  mae  amryw  wedi  bod  yn  wael  yma, 
ac  nn  mor  wael  f el  y  buwyd  yn  cyrchn  meddyg  ato ;  ond  gobeithio  y 
oaiff  adferìad  buan.  Y  mae  yma  le  hynod  o  ddigalon  i  ddyn  fpd  yn 
wael  ynddo.  Ond  o  drugaredd  yr  Arglwydd,  anaml  y  mae  salwch 
peryglus  yn  cymeryd  lle."  Dylid  hefyd  hysbysu  fod  Mr.  Jones  ei 
îuin  yn  hynod  ddeheuig  a  chyfarwydd  mewn  cyfranu  meddyginiaeth 
i  anhwylderau  cyffredin.  Byddai  ganddo  gist  feddygol  lawn  bob 
amser  at  wasanaeth  y  trigolion.  Mewn  achosion  pwysig  yn  nurig  y 
teimlir  yr  anfantais. 

Nid  oes  ar  yr  Ynys  yr  un  felin  i  f alu  yr  ŷd,  a  rhaid  m  anf on  drosodd 
i  Aberdaron.  A  mawr  y  pryder — yn  enwedig  os  bydd  y  atoc  yn 
ŵel— ^am  dywydd  cyfaddas  iV  anf on  drosodd,  ac  hefyd  iV  gael  yn  oL 
Bu  y  trigolion  lawer  gwaáth  cyn  hyn  yn  ofni  newyn  am  fara.  Ond 
pan  y  byddai  yn  myned  vn  gyfyng,  byddai  gwaredigaeth  yn  dyf od  yn 
ei  hatnser.  Bn  yno  bnnder  glo  fwy  nag  unwaith.  Ond  y  newyn 
mwyaf  annyoddefol  o'r  owbl  yn  hanes  yr  Ynys  ydyw  newyn  iô 
ymhlith  y  gwragedd,  a  newyn  tybacco  ymhlith  y  meibion.  Ni  fyddaá 
y  newyn  am  lô,  am  ddwfr  a  bara,  yn  ddim  mewn  gerwinder  i  hwn. 
Arteithiau  y  newyn  am  dê  a  thybacco  a  fyddai  yn  ofnadwy  I  Dyma 
dystiolaeth  un  a  fu  fyw  yn  y  cyfryw  newyn: — "Yr  wythnosau  o'r 
blaen,  pan  oedd  y  môr  fel  crochan  berwedig,  mewn  rhyfel  fileinig  â'r 
gwynt,  natur  drwyddi  fel  wedi  ymdynghedu  na  cheid  un  math  o  gymun- 
deb  rhyngom  â'r  tir  mawr,  darfu  i'r  hjrn  a  elwir  yma  "newyn  tô 
^^^^000"  wneyd  ei  ymddangosiad,  yr  hwn,  bob  blwyddyn,  os  bydd 
y  tywydd  yn  dymhestlog,  a  deimlir  genym  i  raddau  mwy  neu  lai,  pryd 
y  bydd  y  merched  heb  ddim  iV  yfed,  a'r  meibion  hwythnu  heb  ddim 
i'w  gnoî.     Bydd  newyn  tybacco  yn  gwneyd  ei  ymddangosiad  dridiau 

0  flaen  newyn  y  tê ;  a  hynod  o  ddifrif ol  f ydd  pethau  yn  debyg  o  fyned, 
os  na  chek*  tywydd  fiafriol  i  fyned  am  arlwyaeth  o'r  tir  mawr." 

Crybwyllsom  eisoes  am  rai  pethau  sydd  yn  conspicuous  by  their  àbsence 
o'r  Ynys,  nad  ydynt  i'w  cael  o  gwbl  o  fewn  iV  therfynau.  Ac  yn 
ychwanegol  gellid  nodi  y  creaduriaid  canlynol.  Yn  gyntaf  oll,  ni  cheir 
yno  yr  un  mul  nac  asyn,  o'r  hyn  Ueiaf  yr  un  pedwartroed.  Y  mae  y 
llyfiant  yn  absennol.  Ac  y  mae  yr  Ynys  mor  lân  òddiwrth  nadrodd  ô 
bob  math  &'r  Ynys  Werdd  ei  hun.  Ac  ni  cheir  o  f ewn  y  tir  yr  un 
betrisen,  iar  goed,  nac  ysgyfarnog.  Y  peth  nesaf  i  helwriaeth  a  geir 
yno  ydyw  yr  wningen,  yr  hon  sydd  yn  dra  lliosog.  Ac  onid  oes  yno  yn  y 
petìiau  hyn  baradwys  o  le  i  fy w  î    Dyma  le  heb  yr  un  bwystfil  gormes- 

01  na  chreadur  gwenwynig  o'i  fewn ;  Ue  héb  game,  ac  heb  yr  un  Iceeper 
na  game  laws  i  flino  eneidiau  y  tenantiaid !  Onid  ydyw  yn  y  pethau  hyn 
yn  Ynys  ddedwydd  ì 

Ond  fe  delir  ymweliad  â'r  Ynys  hefyd  o  bryd  í  bryd  gan  lawer  o 
fodau  hynod  a  dyeithriol,  ac  yn  eu  plith  lawer  o  adar  dyeithr.  Ar 
amserau  nodedig  bydd  heidiau  o'r  birds  of  passage  yn  troi  i  mewnî 
orpíhwys  ar  eu  hymfudiad  i  wlad  bell.  Ac  fe  ymwelir  â  faì  yn  achlys- 
urol  gan   aderyn  arbenig,  yr  hwn  a  adwaenir  wrth  yr  enw  Maek<rd 

F   2 


03  urrs  knlix 

coct,  aderyn  tebyg  i'r  golomeiL  Bydd  oemadau  ac  ysgrechf eydd  hwn 
yn  peri  mawr  ddychryn  i'r  Ynyswyr,  ac  yn  eu  cadw  yn  effro  am  nos- 
weithiao.  Dygwyddai  y  Parch.  Robert  Hughes,  Uwchlaw'r  ffÿnnon, 
fod  un  tro  yn  cysgn  ar  yr  Ynys,  pan  dalwyd  ymweliad  â  hi  gan  y 
creadur  hwn ;  ac  wrth  swn  y  ddolef  a  glywai  uwch  ei  ben,  deffrodd 
mewn  dychryndod  dirfawr  o'i  gwsg,  a  dy wedai  y  dychymygai  fod  wylo- 
fain  holl  blant  Bethlehem  yn  y  Ue !  Nis  gaU  ehedeg  oU,  os  na  bydd  y 
môr  yn  y  golwg  iddo.  Pe  dodid  ef  ar  y  cae,  serch  y  byddai  yn  ymyl 
y  môr,  os  na  byddai  yn  ei  weled,  nis  gallai  arfer  ei  aden  o  gwbl 
Hefyd  gwehr  ar  yr  Ynys  y  fran  big-coch,  yr  hon,  f el  y  dywedir,  y  gellir 
ei  dysgu  i  siarad. 

Yr  oedd  EnUi  yn  yr  hen  amseroedd,  am  yr  hyn  y  cawn  son  ychwaneg 
eto,  yn  gladdfa  gysegredig  i'r  seintiau.  Cyrchent  iddi  o  bob  cẁr  i 
farw,  ac  er  mwyn  cael  eu  claddu  yn  ei  daear  sanctaidd  hi.  Bu  ar  un 
adeg  yn  un  gladdfa,  fel  y  mae  bob  Uathen  o  honi  yn  gadwrfa  i  werth- 
fawr  íwch  yr  hen  bererinion.  Ond  ar  ol  hyny  bu  amser  maith  heb  i 
neb  gael  ei  gladdu  ynddi  Ac  fe  ddygid  ppb  marw  drosodd  oddiyno 
i'w  claddu  i  fynwent  Aberdaron  a  manau  eraiU. 

Ymhlith  papyrau  yr  hen  weinidog,  Robert  WiUiams,  cawsom  y  cyfrif 
canlynol,  sef  cyfrif  y  gôst  o  gludo  corff  marw  i  Gaernarfon  i'w  gladdu. 
A  dodwn  ef  ger  bronneb  newid  dim  arno : — 

Bardsey  Island,  July,  1824. 

JLccount  of  aU  the  eipenses  of  what  I  paid  to  bury  the  Body  That  I  catch 
oat  of  Bardsey. 

£   s.  d. 

to  go  to  Carnairon  ...  ...  ...  ...    1    1  0 

For  caich  it  ...  ...  ...  ...  ...     0    5  0 

For  send  it  croas  and  home  back      ...  ...  ..      0  10  0 

TheClark  0    2  6 

For  liqnor  and  ale  ...  ...  ...  ...    0    3  0 

For  Coffin  ...  ..  ...  ...  ...    1    1  0 


£3    2    6 


Settled  July  1824 

ROBERT  WlLLIAMS. 

Diwrnod  pwysig  ar  yr  Ynys  fydd  diwrnod  "  Ffair  y  Cafn.M  Boreu  y 
dydd  hwn  gwelir  amryw  o  gychod  llwythog  o  anifeiliaid — gwartheg, 
defaid,  ceffylau,  a  moch — ^yn  cyfeirio  tua  phentref  Aberdaron,  a  cheir 
rhedegfa  fywiog  rhyngddynt,  i  fod  yn  gyntaf  i  gyrhaedd  yr  hafan. 
Bydd  llawer  o  foch  tewion  yn  cael  eu  gyru  ymaith  y  pryd  hwn,  pa  rai, 
fel  rheol,  fyddant  yn  rhai  godidog ;  ac  aiff  yr  holl  f rodorion  allan  er 
bod  yn  llygad-dystion  o'r  ymfudiad  ;  ant  i'w  hebrwng  i  làn  y  môr,  ac 
wedi  gweled  eu  Uwytho  yn  ddiogel  yn  y  cychod,  ffarweliant  â  hwy  yn 
dirion  a  theimladol.  A  dysgwylir  eu  glaniad  yn  nhir  Aberdaron  yn 
aiddgar  gan  haid  o  brynwyr  parod  ac  awyddus.  Bydd  y  brodorion 
hefyd  yn  prynu  anifeiliaid  yn  y  wlad  i'w  trosglwyddo  drosodd  er  Uanw 
y  gwagle  ar  yr  Ynys. 

Fel  rheol,  y  mae  trigolion  Enlli  yn  gedyrn  o  gyf ansoddiad,  yn  wŷr 
nertìiol  a  grymus,  yn  gorfforol  a  meddylioL     Y  maent  oll  yn  abl  i 


YNIS  BNLLI.  0« 

ddyoddef  Ilawer  o  galedi,  ac  i  gyflawni  llawer  o  waith.  Fe  ddeilliodd 
allan  o  honi  linach  o  gadbeniaid  dewrwych — oll  yn  ddynion  tàl,  llun- 
iaidd,  a  grymus.  Ac  oddiwrth  hen  hanesiaeth,  yn  gystal  ag  oddiwrth 
ddarganfyddiadau  a  wnaed  yn  y  Ue,  ceir  fod  eu  henafiaid  yn  wŷr 
corffol  a  nerthol,  os  nad  yn  gewri  mewn  maintioli.  Yn  ddiweddar 
wrth  gloddio  ynddi  daethpwyd  o  hyd  i  eirch  yn  cynnwya  slceletons 
cyfain,  ac  yn  mesur  o  saith  i  wyth  troedfedd  o  hŷd.  Ac  y  mae,  yr 
ynyswyT  heddyw  yn  y  peth  hwn  yn  olynwyr  teilwng  iddynt,  ac  yn 
engreifffciau  da  o'r  hen  Frythoniaid  gynt  Y  maent  erbyn  hyn  wedi  ar- 
ddangos  llawer  o  gynnydd  mewn  gwareiddiad  a  moesau.  Daliant  gymhar- 
iaeth  ffafriol  â'u  cymydogion  ar  yr  ochr  arall  i'r  dwfr  yn  hyn.  Mae  y 
plant  yn  derbyn  addysg  a  hyfforddiant,  yn  fydol  a  chrefyddol ;  ac  y 
mae  yr  holl  frodorion,  oddigerth  ychydig  eithriadau,  yn  ymagweddu  yn 
addas  a  gweddaidd.  Y  mae  y  mwyafrif  o  honynt  yn  gymedrol  a  sobr, 
ac  amryw  yn  eu  plith  yn  llwyrymwrthodwyr.  Mae  y  fasnach  anghyf- 
reithlawn  mewn  gwirodydd,  yr  hon  a  ddygid  ymlaen  flynyddoedd  yn 
ol,  erbyn  hyn  ymhlith  y  pethau  fu.  Gwir  fod  yno  ychydig  o  feddwon 
cyhoeddus,  pa  rai  a  ddilynant  eu  harferion,  yn  enwedig  pan  drosodd  yn 
y  wlad,  ac  felly  yn  rhoddi  anair  i'r  Ynys.  Ond  ychydig  ydynt,  ac  y 
mae  y  nifer  yn  lleihâu.  Ymhob  golygiad  y  mae  gweUiant  mawr  wedi 
cymeryd  lle  yn  muchedd  ac  ymarweddiad  y  trìgolion,  ac  y  mae  hyny 
iV  briodoli  i  ddylanwad  yr  Fiengyl. 

Y  maent  hefyd,  yn  ddiweddar,  wedi  gwneyd  llawer  o  gynnydd  mewn 
gwybodaeth  a  deailtwriaeth.  Ò'r  blaen  ni  cheid  neb  ar  yr  Ynys  a 
fyddai  yn  darllen  ond  y  nesaf  peth  i  ddim;  ambell  i  un  yn  darllen 
ychydig  ar  y  Bibl,  ac  ychydig  a  fyddai  hyny.  Ond  yn  bresennol  ceir 
yn  eu  plith  amryw  o  ddarllenwyr  Ued  fawr.  Darllenant  eu  Biblau  yn 
gyson,  nid  yn  unig  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  ond  hefyd  yn  eu  tai.  Ac 
y  mae  amryw  o  honynt  yn  meddu  esboniadau  er  eu  cynnorthwyo  iV 
ddeall.  Y  mae  amryw  o  newyddiaduron  yn  medru  eu  ffordd  yn 
bresennol  drosodd  i'r  Ynys,  megys  Y  Goleuad,  Y  Genedl,  ac  hefyd  rai 
o'r  papyrau  Seisonig.  Hefyd  y  mae  y  ddwy  Êrymfa  yn  croesi  drosodd 
iV  plith,  ac  amryw  gylchgronau  eraill.  Yn  y  pethau  hyn  y  mae  cryn 
gyfnewidiad  wedi  cymeryd  lle.  Yn  wir,  gellid  dyweyd  fod  yr  Ynys 
fechan  hon,  yn  ddiweddar,  wedi  myned  trwy  gwrs  o  drawsffurfiad 
pendant  ac  amlwg.  Y  mae  yma  bob  peth  yn  newydd — y  tai  a/r  holl 
adeiladau  yn  newyddion,  a  bywyd  y  preswylwyr  mewn  ystyr  foesol 
hefyd  yn  newydd  yr  un  modd.  Ac  ni  a  obeithiwn  y  bydd  cynnydd 
parhaol  yn  hyn,  ac  y  daw  y  trigolion  yn  bobl  gyfiawn  ofi,  a'r  Ynys  i 
gyfateb  i'w  hen  enw,  yn  "  Ynys  y  Seintiau " — yn  gynllun  o  Ynys,  ac 
na  fydd  yr  un  Canaanead  i'w  gael  o  fewn  y  tir. 

Y  mae  gwŷr  yr  Ynys  yn  ddiarebol  am  eu  llettýgarwch  a'u  caredig- 
rwydd.  Nid  oes  dim  yn  ormod  ganddynt  ei  wneyd  iV  gilydd,  ac 
hefyd  i  ddyeithriaid.  Y  maent  yn  hynod  gymwynasgar  y  naill  i'r  llall, 
yn  enwedig  mewn  tlodi  ac  afiechyd.  Mae  yr  Ynys  yn  cadw  ei  thlodion, 
er  mai  anaml  y  ceir  neb  o'r  dosbarth  hwn  arni.  Pan  y  dygwyddo  fod 
un  o  honynt  mewn  tlodi  ac  afiechyd,  byddant  oll  am  y  goreu  i  ddangos 
pob  help  a  chydymdeimlad.  Yn  ymarferol,  y  maent  oU  yn  gymdeith- 
asol  gydradd,  ac  yn  aelodau  iV  gilydd.  Pan  y  bydd  un  yn  dyoddef 
y  maent  oll  yn  cyd-ddyoddei    Fel  y  canlyn  y  dy wed  Mr.  Jones  ar 


90  m*  K*ra 

byn : — u  Y  mae  caredigrwydd  yr  yayBwy*  yn  ddiarebol.  T  mâeat  o 
galon  yn  .eyflwyn»  eu  rhoddion ;  a  phan  y  bydd  un  teulu  neu  berson 
mewn  caledi  a  salwch,  a'r  cyffelyb,  bydd  yma  bawb  yn  cydymdeimlo, 
îe,  fel  un  teulu."  Ac  y  maent  hefyd  yn  arfer  dangos  yr  nn  caredig- 
rwydd  i  ddyeithriaid.  Nid  ydynt  wedi  anghofio  Uettŷgarwch,  ae 
yn  enwedig  dangosant  hyn  i  bregethwr.  Nid  oes  dim  yn  ormod  gan- 
ddynt  wneuthur  erddo,  yn  enwedig  os  bydd  efe  i  fyny  â'u  safon  hwy. 
À  gellir  dy weyd  mai  nid  pob  pregethwr,  yn  enwedig  yn  yr  hen  amser, 
a  fyddai  yn  cyfateb  i'w  safon  ymhob  peth — megys  mewn  toriad  a 
gwisg,  er  fod  eu  syniadau  hwythau  wedi  cyfnewid  ar  bethau  fefly. 
Yn  yr  hen  amser  nis  gallent  mewn  un  modd  ddygymmod  â  phregethwr 
os  dygwyddai  droi  ei  wallt,  neu  feddu  "llyfiad  buwch,"  fel  y  galwemt 
hwy  hyny.  Gwyddom  am  un  gŵr  ieuanc  o  bregethwr  a  aeth  yno  i 
efengyhi,  ae  yr  oedd  yn  ẃr  ieuane  digon  llednais  a  dirodres,  ae  hefyd 
yn  bregethwr  cymeradwy,  Ond  o  herwydd  fod  arwydd  "Uyfiad  y 
buwch  ar  ei  ben,  yr  hyn  oedd  gyfystyr  â  nôd  y  bwystfil,  coUodd  ei 
weinidogaeth  bob  awdurdod  arnynt.  Ond  y  mae  eu  syniadau  a'u 
chwaeth  hwythau  wedi  newid  llawer  yn  ddiweddar  mewn  pethau  o'r 
fath. 

Hefyd  y  maent  oll,  oddîgerth  ychydig  eithriadau,  mewn  ystyr  wleidydd- 
ol,  yn  Rbyddfrydwyr  zelog.  Gwir  nad  oes  gan  yr  nn  o  honynt  bleidlais, 
a  hyny  o  herwydd  fod  yr  Ynys  yn  anfreinioL  Ond  er  hyny  eu  credo 
poHticaidd  ydy w  Rhyddfrydiaeth.  Ond  fe  allai  fel  rheol,  mai  ychydig 
o  egwyddor  a  gwybodaeth  sydd  yn  eu  zel  wleidyddol,  fel  flawer  eraill, 
ond  eu  bod  yn  codi  yn  hytrach  oddiar  awydd  myned  yr  un  ffordd  â'r 
"meistr."  Ond  beth  bynag  am  y  cymbelliadau,  ymddangosent  yn 
hynod  frwdfrydig  o  blaid  Uwyddiant  yr  ymgeiswyr  Éhyddfrydig  yn  yr 
etholiadam  diweddar.  Fel  y  canlyn  yr  yggrifenai  Mr.  Jones  ar  hyny : 
— "  Yr  ydym  yn  awr  wedi  derbyn  y  newydd  am  orucbafiaeth  Watkin 
WiBîami.  Nis  gall  yr  un  byw  ddychymygu  ein  sefyllfa  pan  am  ddydd- 
iau  yn  dysgwyl  y  newydd,  ac  yn  gwylied  rhyw  foddion  er  cael  allan 
pwy  oedd  wedi  gorchfyga.  Gwelem  goelcerthi  mawrion  yn  fläamio  ar 
ochTan  Aberdaron  ar  y  nos  Fercher  fytbgofiadwy,  ond  nis  gallem  ni 
yn  Enlli  ddeall  er  hyny  pwy  oedd  y  gorchfygwr.  Ymhen  tipyn  y  mae 
cwch  bychan  yn  cyfeirio  at  yr  Ynys  o  Aberdaron,  a  mawr  oedd  ein 
dy»gwynad  am  weled  y  rhai  oedd  ynddo  yn  glanio.  Pan  ddaeth  fr 
lan,  gwelem  mai  cwch  Ehyddfrydwr  trwyadl  ydoedd,  yr  hwn  yn  y  fan 
a  anfoaodd  rignal  i  ben  y  store-rooom,  ac  yna  aeth  y  newydd  f el  gwefr 
am  y  fuddugoliaeth  drwy  yr  Ynys.  Yn  yr  hwyr  cynneuwyd  coelcerth 
mawr  ar  ben  y  mynydd  yn  goffadwriaeth  am  yr  amgylchiad,  a  bloedd- 
id  am  oriau  Watkin  Williams  am  byth !  a  Lord  Newborough  am  byth ! 
A  gwaaed  peth  tebyg  hefyd  yn  muddugoliaeh  Mr.  Rathbone."  Y  mae 
enw  Mr.  Gladstone  yn  anwyl  iawn  ganddynt  oll.  Dyma  fel  y  dywed 
y  gweinidog  ar  hyn  eto: — uYr  otád  yma  ocheneadio  pan  dd«BJl- 
wyd  fod  y  dyn  aawyl  hwn,  Mr.  Gladstone,  yn  wael;  a  mawr  lawenydd 
pan  ddeallwyd  nad  oedd  y  clefyd  i  farwolaeth." 

Perchenog  presennol  yr  Ynys  ydy w  Arglwydd  Newborough.  Dywed 
Pennant  yn  ei  lyfr,  Tours  in  Wales,  ddarfod  iddi  ar  y  cyntaf  gael  ei 
rhoddi  gan  Edward  VI.  i'w  ewythr,  Syr  Thomas  Seymour,  ac  ar  ei  ol  ef 
i  John,  Iarll  WarwieL    Ac  ar  ol  iddi  fyned  trwy  gyfnewidiau,  a 


TWYB  BXLZ£  $1 

disgyn  trwy  amryw  ddwylaw,  prynwyd  Id  gan  y  diweddar  Sÿr  John 
Wynn  oddiwrth  ŵr  parcbedig  o'r  enw  Dr.  Wilson  o  Newark.  Dyna 
ddarnodiad  o'r  cwrs  trwy  ba  un  y  daeth  i  feddiant  teulu  urddasol 
Glynllifon. 

Ond  fe  ddywedir  yn  un  o  gyf rolau  y  Traatsacüons  of  thê  CyrrmfFodorim  y 
darfu  i  Edward  VI.  ei  rhoddi  hi  a'r  Cwrt,  yn  mhlwyf  Aberdaron,  i  Jobn 
Wynne  ap  Hugh,  o  deulu  Bodfel,  am  ei  wasanaeth  fel  IJuman-ddygîed- 
ydd  (Standard  Bearer),  yn  mrwydr  fawr  Norwich.  Bu  hwn  yn  uchel- 
sirydd  Sir  Gaernarfon  yn  y  Iwyddyn  1551. 

Ond  er  nas  gellir  olrhain  ei  gyrf a  gyntefîg  yn  ei  holl  fanylion,  eto 
eglur  ydyw  mai  ei  meddiannydd  presennol  ydyw  Arglwydd  New- 
boroogh ;  ae  y  mae  ei  Argrwyddiaeth  yn  teimlo  dyddordeb  dwfn  ae 
arbenigoí  yn  ei  etifeddiaeth  ynysig  hon.  Yn  ddiweddar  y  mae  holl 
arteiladau  yr  Ynys  wedî  eu  gwneyd  yn  newyddion  ganddo  ei  Ae  fe 
geir  yma  nifer  o  dai  ffermydd,  ac  adeiladau  perthynol  iddynt,  na  cheir 
eu  rhagorach  mewn  unrhyw  wlad,  a'r  cwbl  wedi  eu  gwneyd  ar  draul  y 
perchenog.  Mae  ei  Argìwyddiaeth  hefyd  wedi  adeiladn  synagog 
ìddynt — capel  rhyf eddol  o  brydf erth,  a  thŷ  eang  a  chymhwys  i'r  gwein- 
idog — am  ba  rai  y  cawn  sôn  eto.  Cyfanswm  ardreth  yr  Ynys  ydyw 
£120  yn  y  flwyddyn.  Y  mae  y  "  Meistr  tir  "  yn  wir  benaeth  yr  Yays, 
yn  barchus  ac  yn  uchel  iawn  yn  syniadau  y  trigolion;  a  hyd  yn 
ddiweddar  byddai  yn  arfer  talu  ymweliad  â  hwynt,  ac  yn  gwneyd 
ei  hunan  yn  gartrefol  yn  eu  plith.  Mewn  gair,  ei  Arglwyddiaeth  ydyw 
eu  harwr,  os  nad  eu  heilun.  Fe  ddywedir  gan  hobl  y  "  tir  mawr  n  mai 
dau  feistr  yn  unig  sydd  ar  bobl  Enlü,  sef  Angeu  ac  Argtwydd 
Newborough  1 

Y  mae  un  arbenigrwydd  perthynol  i'r  llanerch  hon  o'r  ddaear 
— ac  nis  gwyddom  a  oes  llanerch  gyfanneddol  arall  ar  ei  gwyneb  yn 
debyg  iddi — sef,  nad  oes  yno  dreth  na  degwm  i  flino  y  preawylwyr. 
Nid  oee  yno  na  threth  y  tlodion,  treth  y  ewn,  na  threth  eglwys,  nac 
ychwaith  dreth  i'r  un  Bwrdd  ar  y  ddaear.  Wedi  iddynt  dalu  y  rhent  i'r 
meistr  tir,  dyna  eu  holl  gyfrifoldeb  ar  ben,  a  gallent  herìo  holl  awdurdod- 
au  gornchel  Sir  Gaernarf on  a  Sir  Benfro  hefyd  i'w  gosod  hwy  dan  u&rby w 
ddormach.  Gallant  ddyweyd,  "  Gwŷr  rhyddion  yàym  ni."  Y  mae  yn 
ffaith  yn  eu  hanes  hefyd  y  bn  Uawer  ymgais  o  bryd  i  bryd  i  geísio  eu 
trethu,  ond  yn  aflwyddiannus  hyd  yn  hyn.  Gwnaed  ymgais  felly  yn 
amser  Edward  II.,  yr  hyn  a  drodd  allan  yn  fethiant.  A  bu  mwy  nag 
mn  ymgafe  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  ond  oll  yn  aôwyddiaanus. 
Ycbydig  flynyddoedd  yn  ol  bu  gwŷs  aHan  yn  erbyn  y  Parcb.  Robert 
Williams,  fel  cynnrychiolydd  yr  Ynys,  am  dreth  y  tlodion.  Ond  er 
ceisio,  methwyd  yn  lân  a'i  wasanaethu  â.hi,  gan  y  llwyddai  i  ddiane  i'w 
lochesau  rhag  golygon  y  swyddog.  Unwaith  panyn  pregethu  ar  foreu 
Sabboth  yn  Nghapel  Penycaerau,  eisteddai  y  oeisbwl  o'i  flaen  a'r  wŷs  yn 
ei  logell,  a  phenderfynai  ei  wasanaathu  â  hi  ar  ddiwedd  y  cwrdd.  Ond 
rywfodd,  gan  rywun,  fe'i  perswadiwyd  ef  i  ohirio  y  weithred  hyd  dran- 
noeth,  gan  ddadleu  na  f uasai  hyny  yn  gyaon  â  sancteiddrwydd  y  diwraod, 
ac  y  caffai  gyfleusdra  rhagorol  i  wneyd  ei  waith  bore  drannoetì*  wrth  i'r 
pregethwr  ddychwelyd  adref.  Ond  erbyn  trannoeth  nid  oedd  y  gŵr  ar 
gaei,  gan  ei  fod  wedi  gofalu  am  ddianc  ymaith  yn  ddigon  plygeiniol  i 
u»  ol  ddirgel-fanau.    Ae  yno  y  bu  yn  llechu  nes  y  daeth  yn  ddigon 


TNTB  ENLLI. 


clir  a  diberygl.  Bu  y  trethiad  yn  bwnc  pwysig  a  chynhyrfiol  am 
amBer  maith,  ond  cyfryngodd  Arglwydd  Newborough  yn  y  mater,  a 
mynegodd  y  ddeddf,  os  codid  treth  ar  yr  Ynyswyr,  y  byddai  hawl  gan- 
ddynt  hwythau  i  godi  tâl  gan  bawb  a'r  a  ymwelai  â'r  Ynys,  a  dywedai  y 
deuai  hyny  i'r  un  peth  yn  ymarferoL  Ac  felly  y  dybenodd  yr  ysgarmes, 
A  hyd  yn  hyn,  beth  bynag,  er  gwaethaf  pob  ymgais,  y  mae  Enlli  yn 
wlaâ  rydd  oddiwrth  y  deyrnged. 

Ac  y  mae  y  brodorion,  fel  y  gallesid  tybied,  bob  amser  yn  hynod 
ammheus  ac  eiddigeddus  ar  bwnc  y  dreth.  Byddant  yn  edrych 
yn  hynod  ammheus  ar  bob  gwr  dyeithr  a  ymwêl  â  hwynt,  rhag  of n  y 
gallai  fod  yn  un  o  swyddogion  y  dollfa.  Ac  ni  fynant  gludo  neb 
drosodd  heb  ei  adnabod,  a  chael  pob  sicrwydd  nad  ydyw  yn  meddu 
un  gyfathrach  â'r  publicanod.  Yn  lled  ddiweddar  yr  oedd  ar  un  o 
Arholwyr  yr  Ysgohon  Elfenol  awydd  croesi  drosodd  er  arholi  yr  ysgol 
fechan  sydd  yno,  a  gwneyd  adroddiad  am  ei  sefyllfa  arbenigol  i'r 
Cynghor  Addysg.  Ond  ni  fynent  ef  i'r  cwch  ar  un  cyf  rif,  rhag  ofn  mai  un 
o'r  teulu  ammheus  ydoedd,  ac  maì  treth  fuasai  y  canlyniad.  Ac  ar  y  làn 
y  bu,  yn  synu  am  iddynt  ei  adael  yno  mor  ddiseremoni !  Ac  mae'r 
ysgol  heb  ei  harholi  eto.  Ac  yn  wir  pa  feili  neu  drethwr  a  fentrai  i'r 
cwch  gyda  hwynt  Pr  sound  9  Byddai  y  gwr  cyn  cyrhaedd  y  làn— os 
cyrhaedd  y  làn  hefyd,  wedi  cael  profiad  o  lawer  llewygfa,  ac  wedi 
derbyn  bedydd  dwfr  i  "  edifeirwch "  fwy  nag  unwaith,  a  byddai  yn 
sicr  o  ddychwelyd  heb  ei  neges. 

Ystyrid  yr  Ynys  yn  deyrnas  amser  yn  ol,  a  cheid  arni  frenin  neu 
frenhines,  yn  ol  fel  y  byddai  yr  amgylchiadau.  Y  teulu  brenhinol  a 
choronog  ydoedd,  ac  ydyw,  teulu  "  Cristin  Uchaf.,,  Mae  y  brenin  a'r 
frenhtnes  wedi  marw  er  ys  talm ;  y  plant,  tri  mewn  nif er,  sydd  yn  aros, 
ac  yn  eu  meddiant  hwy  y  mae  y  regalia,  sef  coron  a  snuff  box. 
Yn  amser  ewythr  i'r  Arglwydd  Newborough  presennol,  bu  coroniad 
ffurfiol  ar  "  John  Williams,  Cristin,"  yn  frenin  ar  yr  holl  Ynys,  ac  yr 
oedd  cryn  rlaltwch  ynglŷn  â'r  seremoni.  Cymerodd  y  ddefod  le  yn  yr 
awyr  agored  wrth  y  "  Cafn."  Rhoddwyd  y  brenin  etholedig  i  sefyll  ar 
gadair,  pan  y  rhoddwyd  y  goron  ar  ei  ben,  ac  yna  bloeddid  Hwrê  gan 
yr  holí  wyddfodolion  nes  rhwygo  yr  awyr.  Yr  oedd  cynifer  a  deuddeg 
o  yachts  yn  Uawnion  o  foneddigesau  a  boneddigion  yn  gorwedd  gerllaw, 
ac  wedi  dyfod  yno  ar  gyfer  yr  amgylchiad.  Ac  er  dathlu  y  coroniad, 
saethid  o*r  magnelau  yn  barhâus,  lluchid  tân  gwyllt  drwy  y  nos  o'r 
llongau,  a  rhenid  arian  ymhlith  yr  ynyswyr.  Yr  oedd  y  diwrnod  yn 
ddydd  o  lawen  chwedl  yn  yr  Ynys.  Ac  mae  y  frenhiniaeth  yn  aros  yn 
nheulu  "  Cristîn  Uchaf  "  hyd  heddyw,  er  nad  oes  frenin  na  brenhines 
swyddogol  a  choronog.  Mae  y  rogalia  ar  gael  yno,  ac  fe^u  dangosir 
gyda  Uonder  a  boddhâd  i*r  ymwelwyr. 

Ceir  hefyd  yr  edrychid  ar  y  diweddar  Robert  Williams,  ar  y  "  tir 
mawr,"  nid  yn  unig  fel  esgob,  ond  hefyd  fel  brenin  yr  Ynys. 
Byddai  y  Parch.  W.  T.  Jones  hefyd,  ar  brydiau,  yn  cael  ei  alw 
vn  frenin,  yn  gystal  âg  yn  esgob  Enlli.  Ond  cawn  yr  hen  esgob  yn 
hòni  hyn  iddo  ei  hun  unwaith.  Pan  yn  areithio  ar  Ddirwest  yn  Bettws- 
y-coed,  dy wedai  yn  ei  araeth : — "  Y  mae  y  brenin  a'r  frenhines  yn  y 
wlad  lle  yr  ydwyf  fi  yn  byw  wedi  signio  Dirwest,  ac  y  maent  ill  dau  yn 
ddirweswyr  zelog."    Synai  y  gwrandáwyr  at  hyny,  ac  yn  f wy  fyth  pan 


YNYS  BHT.LI.  W 

ddeallasant  mai  Enlli  ydoedd  y  wlad  hono,  ac  mai  yr  areithiwr  ydoedd 
7  brenin,  ac  mai  Sian  Williams  ei  wraig  ydoedd  j  frenhines.  Fe  brawf 
hyn  yr  edrychai  arno  ei  hun,  pan  oddicartref,  fel  gwir  gynnrychiolydd 
a  MelchÌ8edec  yr  Ynys.  Ac  fe  ddengys  yr  hanesyn  canlynol  yr  ed- 
rychid  arno  felly  hefyd  gan  eraill.  Pan  oedd  y  diweddar  Dr.  William 
Rees  un  tro  yn  pregethu  mewn  Cyfarfod  Misol  yn  Llithfaen,  a  Eobert 
Williams  yn  pregethu  o'i  flaen,  wedi  diolch  i'r  brodyr  am  gael  pregethu 
yn  eu  capel  ac  yn  y  Cyfarfod  Misol,  ychwanegai,  "  A  dyma  y  fraint 
fwyaf  a  gefais  erioed  yn  fy  oes,  sef  cael  pregethu  ar  ol  y  brenin!"  Cyf- 
eiriai,  wrth  gwrs,  at  y  pregethwr  cyntaf  fel  y  brenin  hwnw.  Ond  y 
royilfamüy,  y  wir  olyniaeth  frenhinol,  ydyw  teulu  "  Crispin  Uchaf,"  ac 
nid  ydyw  pawb  eraill  ond  ymhonwyr  a  pretenders.  Iddynt  hwy,  yn  eu 
henafiaid,  y  rhoed  yr  anrhydedd  hwn,  ac  yn  eu  meddiant  hwy  y  ceir  yr 
hen  relic&t  f el  profion  o  hyny. 

Sefydliad  pwysig  a  beadithiol  iawn  ar  yr  Ynys  ydyw  y  Lighthouse,  a'r 
pethau  cysylltiedig  âg  ef.  Saif  yn  y  pen  deheuol,  a  cheir  yno  dri  thŷ 
i'r  light-Jceepers  a'u  teuluoedd,  am  ba  rai  y  soniasom  o'r  blaen.  Adeilad- 
wyd  ef  gan  y  Llywodraeth  yn  j  flwyddyn  1821.  Clywsom  y  bu  tad  y 
brodyr  enwog  o  Lirerpool,  sef  y  ddau  Ddr.  Thomas  a'u  brawd,  yn 
gweithio  ar  yr  adeilad.  Ac  y  mae  bellach  er  ys  blynyddoedd  yn  taflu 
goleu  clir  ar  lwybrau  peryglus  y  dyfroedd  dyfnion,  ac  yn  cadw  llawer 
ìlestr  rhag  syrthio  i  ddinystr  a  cholledigaeth. 

Hefyd  yn  yr  un  sefydliad,  ac  yn  gwasanaethu  i'r  un  amcan,  ceir  y 
creadur  rhyf  edd  a  elwir  y  Fog  Horn — y  "  Niwl  Gorn  " — udiadau  aflaflar 
yr  hwn  sydd  i  gyfarwyddo  y  llestri  yn  y  niwl.  Gorphenwyd  y  peiriant 
hwn  yn  y  flwyddyn  1877.  Fel  hyn  y  dywed  Mr.  Jones  am  dano : 
"Oddifewn,"  sef  oddifewn  i'r  adeilad,  "y  mae  dau  beiriant,  y  rhai  a 
weithiant  ar  unwaith,  o  nerth  chwech  o  gefíylau,  ac  yn  gweithio  trwy 
dwymno  awyr,  heb  ddim  dwfr — yr  hon  a  yrir  i  ddau  cylinder  mawr, 
nes  crynhoi  yno  ddeugain  pwys  o  awyr,  yr  hwn  a  weithir  i  fyny  trwy 
bibell  gopr  dair  modfedd  o  dryfesur  Ar  ol  gwneyd  dwy  fil  a  phedwar 
cant  o  droadau  mewn  un  mynyd,  daw  allan  trwy  y  trumpet  yn  fath  o 
Bŵn  dychrynllyd,  nes  bod  yn  glŷwadwy  am  ddeng  milldir  o  bellder,  a 
hyny  yn  erbyn  awel  gymedrol  gref.  Gwneir  y  sŵn  bob  pum'  mynyd,  a 
pharhâ  bòb  tro  am  saith  eiliad.  Pan  y  clywid  ei  sain  anhynod  gyntaf, 
yr  oedd  yr  anifeiliaid,  ac  yn  enwedig  y  ceffylau,  yn  methu  yn  lân  a 
deall  y  mater,  yn  codi  eu  penau,  yn  moeli  eu  clustiau,  ac  yn  nacâu 
gweithio.  Ond  erbyn  hyn  y  maent  wedi  cynnefino,  a  phob  peth  fel  o'r 
blaen."     Dyna  ddesgrifiad  graphic  o'r  Fog  Horn. 

Pan  y  bydd  rhywun  o  ochr  "  y  tir  mawr  "  eisieu  croesi  drosodd  i'r 
Ynys,  rhaid  yn  gyntaf  oll  dynu  sylw  yr  Ynyswyr,  a?u  galw  i?w  ymofyn, 
a  gwneir  hyny  trwy  oleuo  tân  oddiar  ochr  Aberdaron.  Ac  ar  ol  gweled 
y  ffagl  oleu  ar  yr  uchelf eydd  yr  ochr  arall  i'r  dwf r,  atebant  hi — hyny  y w, 
atebant  hî,  os  ewyllysiant,  ac  os  gallant  gan  y  tywydd  groesi  drosodd  i 
ymofyn  y  passenger — neu  ni  wneir  dim.  Ac  yna  yn  ddiymaros  gwelir 
y  cwch  yn  cychwyn,  yn  prysuro  ymlaen,  ac  yn  dynesu  at  y  tir,  ac  yn 
cael  ei  feddiannu  gan  wŷr  grymus  a  medrus.  Ac  yn  ddiatreg  eir  ft'r 
teithiwr  drosodd. 

Rheol  sefydlog — er  nad  ysgrifenedig — j  signals  tanllyd  hyn,  ac  ni  wiw 
i  neb  ei  throseddu,  ydyw  m  tân  i  berson  cyffredin,  dau  dân  i  wŷr  y 


94  LÜTHE». 

Trinity,  ac  i  bregethwr,  a  tbri  tihân  mewn  achos  o  afieehyd  neu  farwolaeth. 
A  gwae  fydd  i'r  neb  a  droseddo  y  ddeddf  hon  trwy  roddi  signal  heb 
neges,  neu  trwy  roddi  mwy  o  nifer  na'r  rheol  ddealledig  I  Os  eid  â'r 
troseddwr  drosodd  o  gwbl,  nid  yn  y  dull  mwyaf  hawddgar  a  grasusol  y 
gwneid  hyny.  Clywsom  am  feny w  un  tro  wedi  cynneu  tri  thân,  pan  yr 
atebwyd  ef  yn  ebrwydd  gan  yr  Ynyswyr,  gan  dybied  fod  rhywbeth 
pwysig  wedi  cymeryd  lle.  Ac  wele  hwynt  yn  y  fan  yn  cychwyn,  yn 
morío  yn  gyflym,  ac  yn  prysuro  i  groesi  drosodd.  Ond  wedi  cyrhaedd 
yr  hafan,  yr  hyn  welent  yn  dyf od  atynt  oedd  benyw  a  chydaid  o  goose- 
berries  ar  ei  chefn,  yn  edrych  yn  rhadlon  ddigon,  ac  yn  dyweyd  wrthynt 
ei  bod  am  fyned  drosodd  i'w  gwerthu,  ac  yn  eu  canmawl  fel  rhai  rhagorol ! 
Gellid  dychymygu  nerth  eu  cynddaredd  wrth  y  f ath  sell  /  Ond  ymaith 
ft  hwy  ar  ffrwst,  ac  heb  y  f enyw  dirion ! 

JOHN  JONES 


LUTHER. 


n. 

Martin  Luther:  Student,  Morüc,  Eejormer.  By  John  Rab,- LL.D.,  F.S.A. 
With  Six  Illufitrations  by  J.  A.  Vintkr.  London :  Hodder  and 
Stoughton. 

Cyhoedüwyb  y  Hyf r  uchod  ychydig  wythnosau  yn  ol,  ac  yn  ychwan- 
egol  at  y  gweithiaa  eraill  ar  Luther  y  galwasom  sylw  atynt  yn  ein 
herthygl  fîaenorol,  mae  yn  dda  genym  gael  cyfleustra  i  gyflwyno  y 
gyf rol  hon  hefyd  i  sylw  ein  darllenwyr.  Y  mae  wedi  ei  hysgrifenn  yn 
rhagorol,  ac  yn  rhoddi  hanes  y  Diwygiwr  mewn  dull  cryno  a  thra  dar- 
üenadwy.  Nid  ydyw  yr  awdwr  yn  ymdrafferthu  ynghylch  y  cwestiyn- 
au  o  berthynas  iddo  ag  y  mae  ymchwiliadau  diweddar  wedi  gosod 
y  fath  arbenigrwydd  arnynt,  ac  y  mae  braidd  yn  hynod  fed  llyẁ  o'r 
fath  ar  Luther  yn  cael  ei  gyhoeddi  yn  1884  heb  gynnwys  yr  un  cyfeir- 
iad  at  lafur  Röstlm;  ond  y  mae  Dr.  Kae  wedi  astudio  yn  dda  yr 
awàurdodau  goreu  o'r  dyddiau  gynt,  ac  y  mae  yr  hanes  yn  cael  ei  osod 
ganddo  o'n  blaen  gyda  medr  a  ffyddlondeb  a  bâr  i  ni  deimlo  ein  bod  yn 
cael  cjrfleusdra  gwerthfawr  i  ymgydnabyddu  â'r  Diwygiwr.  Nid  arno 
ef  y  bydd  y  bai  os  na  thueddir  ni  i  ogoneddu  Duw  yn  y  gwaith 
rhyfeddol  a  gyflawnwyd  trwyddo.  Mae  yr  iilustraäons  gan  Vi»ter  yn 
dda  iawn,  ac  y  mae  y  gyfrol  brydferth  wedi  ei  chyflwyno  i  Iarll 


LUTHDBBL  96 

Shaftesbury.  Y  mae  yn  agos  i  500  o  du  dalenau,  a'i  phris  ydyw 
7&6c. 

Y  mae  bywyd  Luther  yn  un  o  gyfnodiatt  mwyaf  pwysig  hanesydd- 
iaeth,  Yr  ydym  yn  ei  hanes  yn  cael  golwg  ar  ddyf nder  y  dirywiad 
ag  yr  oedd  y  byd  Cristionogol  wedi  suddo  iddo  pan  yr  oedd  poÚ,  "  a 
chanddynt  rith  duwioldeb  eithr  wedi  gwadu  et  grym  hi,"  yn  gallu  ym- 
droi  yn  y  Uygredigaethau  mwyaf  ysgeler,  a  hyny  dan  broffes  o'r  cref ydd- 
older  mwyaf  dyrchafedig.  I'r  rhai  a  ddylasent  fod  yn  arweinwyr,  yr 
oedd  "  chwedl  n  yr  efengyl,  fel  y  galwent  hi,  yn  werthf awr  yn  unig  am 
yr  elw  a  ddygaL  Ac  yr  oedd  y  werin  yn  tawelu  eu  cydwybod  i  fy w 
mewn  anwiredd,  gan  ystyried  eu  bod  trwy  yr  arian  a  dalent  a'r  penyd- 
ìaa  a  ooodid  arnynt  yn  gwneyd  iawn  digonol  am  y  cwbl.  Fe  ddangosir 
i  ni  hefyd  yn  amlwg  yn  hanea  y  dyn  rhyf eddol  hwn  fel  y  mae  y  Brenin 
Mawr  yn  gallu  pefi  i  olenni  gyf odi  yn  y  tywyllwçh,  ac  yn  troi  cysgod 
angeu  yn  foreuddydd.  Y  mae  gwersi  y  dyddiau  rhyfedd  hyny  yn 
daranam  i'r  oesoedd  am  y  mawr  berygl  o  ymollwng  mewn  ffurfioldeb  i 
ymfoddloai  ar  rìth,  yn  líe  ymaflyd  yn  egniol  yn  ngwirionedd  Duw ;  ac 
y  maent  yn  dangos  yn  bur  amlwg  mai  yr  unig  bosibilrwydd  i  gadw 
bywyd  erefydd,  pa  ttn  bynag  ai  yn  y  Gristíon  unigol  ai  mewn  cymundeb 
o  Gristionogion,  ydyw  trwy  gredu  yn  barhâus  ac  yn  ddibetrus  y 
"  dystiofaeth  a  dystiolaethodd  Duw  am  ei  Fab,"  a  thrwy  ymlyniad 
ffyddiog  a  chariadlawn  wrth  Berson  y  Gwaredwr.  Fe  arweiniwyd 
meddwl  Luther,  fel  y  gwelsom,  mewn  dull  tra  hynod,  ac  yn  sicr  trwy 
"ymdrech  mawr  o  helbulon,"  i  ddeall  ac  i  brofi  y  pethau  hyn ;  ond 
wedi  iddo  gael  ei  ddwyn  o  dan  eu  Dwyfol  nerth,  ymgysegrodd  i  wasaa- 
aeth  yr  Arglwydd  ynddynt  yn  y  fath  fodd  ag  a  brofodd,  trwy  ras  Duw, 
yn  fendith  sydd  yn  parhân  hyd  y  dydd  hwn,  ac  yn  ymdaenu  yn  ddaioni 
dros  yr  holl  ddaear. 

Yn  ein  hysgrif  flaenorol,  wedi  galw  sylw  at  nif er  o  lyfrau  a  gyhoedd- 
asid  ar  y  Cyfandir  ac  yn  y  deyTnas  hon  ynglŷn  â  phedwar-canmlwydd- 
iad  gwiedigaeth  Lnther,  a  dangos  ychyd^  o'r  dygn  dywyllwch  a 
tbruern  a  orchuddiai  y  gwledydd  a  broffesent  fod  yn  Gristionogol  cyn 
eî  ymddangosiad  ef,  rhoddasom  fras  adroddiad  o'i  hanes,  o'i  enedigaeth 
hyd  ei  ymosodiad  nerthol  a  diarbed  ar  athrawiaeth  y  maddeuon  a 
bregethid  gyda'r  f ath  rwysg  a  llwyddiant  gan  TetzeL  O  ddeehreuad 
isel  a  thkwdV  yr  ydoedd,  trwy  nodded  tirion  Rh&gluniaeth,  wedi  cael 
addysg  dda;  ac  yn  arbenig  yr  ydoedd,  trwy  Ddwyfol  ras,  wedi  ei 
oleuo  am  dreín  ogoneddus  yr  Ëfengyl  i  gyfiawnhâu  pechadur  trwy  ffydd 
yn  Nghrist  yn  unág,  heb  weithredoedd  y  ddeddf.  Yr  ydoedd  wedi 
cyrhaedd  hyny  trwy  ingoedd  mawrion,  ao  fe  brofodd  y  gwirioûedd 
iddo  yn  fywyd  o  farwolaeth.  O'r  goleuni  clir  ag  oedd  bellaeh  yn 
Uewyrchu  ar  ei  ysbryd,  nid  allaá  lai  na  dwfn  anghymeradwyo  Uawer  o 
meiddrdera»  y  Babaeth  a  ddelent  o  dan  ei  sylw ;  ond  yn  y  teimlad  o'i 
wendid  a'i  annheilyngdod,  ni  ryfygai  i  f eddwl  am  fynyd  y  gallasai  ei  fod 
wedi  dagyn  i'w  ran  ef  i'w  dynoethi,  ac  i  geisio  dwyn  oddiamgylch  ddi- 
wygiad  Yn  neiHduol  yr  oedd  clywed  am  Tetzel  yn  myned  oddiamgylch 
i  werthu  maddeuant  pechodau  am  arian,  yn  cynhyrf u  ei  holl  enaid. 
A  phan  ddaeth  i  Wittenberg,  ac  y  oaf odd  f od  y  bobl  pan  yn  dyf od  ato  ef 
i  gyûesu,  ar  ol  bod  gyda  Tetzel,  yn  teimlo  eu  bod  yn  rhyddion  oddi- 
wrth  eu  pechodaa,  heb  fod  angen  hyd  yn  nod  am  iddynt  edifar- 
háu  o'n  plegid,   fe  deimlodd  fod  yn  rhaid  iddo    godi  ei  lais  yn 


96  LÜTHBR. 

erbyn  anfadrwydd  mor  felldîgedig.  Fe  bregethodd  yn  gryf  yn  ei  erbyn 
o'r  pulpud,  ac  fe  hoeliodd  ei  osodiadau,  ei  theses,  ar  ddrws  yr  Eglwys, 
yn  condemnio  yr  holl  athrawiaeth,  ac  yn  dadgan  yn  glir  a  diammwys 
drefn  Duw  i  faddeu  a  chyfiawnhâu.  Wrth  reswm  nid  ymddangosodd 
neb  yn  ei^erbyn  i  ddadleu,  ac  fe  ledaenwyd  y  gosodiadau  dros  Ewrop 
gyda  chyflymdra,  ac  ystyried  amgylchiadau  y  dyddiau  hyny,  sydd  ymron 
yn  anhygoel.  Nid  rhyfedd  i  Myconius  ddyweyd  eu  bod  yn  cael  eu 
gwasgaru  "  fel  pe  buasai  yr  angelion  eu  hunain  yn  negeswyr  iddynt  ac 
wedi  eu  gosod  o  flaen  Uygaid  pawb."  Tila  iawn  ydoedd  ymdrech 
Tetzel  i  ymosod  arnynt  yn  Frankfort  Cafodd  Luther  gyfle  da  y 
flwyddyn  ganlynol,  1518,  i  osod  ei  olygiadau  o  flaen  cynnulliad  o'i 
frodyr  Augustinaidd  yn  Heidelberg,  lle  y  caed  dadl  gyfeillgar,  ac  y 
llwyddodd  yntau,  mewn  ysbryd  rhagorol,  i  ddysgu  y  gwirionedd  yn  y 
fath  fodd  fel  ag  i  ennill  llawor,  yn  enwedig  o'r  rhai  ieuengaf,  i  fod  yn 
ffafriol  iddo. 

Ond  fe  ddeuai  i  deimlo  yn  fwyfwy  f od  yr  Eglwys  eisieu  ei  diwygio,  a 
galwai  sylw  ei  gydwladwyr  yn  neillduol  at  hyny.  Proffesai  barch  i  Leo 
X.  y  Pab,  ac  ysgrifenodd  lythyr  rhagorol  ato  yn  galw  ei  sylw  at  athraw- 
iaeth  y  maddeuon  f el  peth  newydd  a  dyeithr,  ac  f  el  peth  oedd  yn  achlysnro 
gwarth  a  thramgwydd;  a  chyda  dwfn  ostyngeiddrwydd  rhoddai  ei  hun 
yn  gwbl  yn  ei  law.  Ond  cyn  hyny,  yr  oedd  Rhufain  wedi  cyhoeddi  ei 
hun  yn  ei  erbyn.  Ysgrifenasai  Cardinal  Raphael  yn  enw  y  Pab  at 
Frederic,  yn  ei  osod  ar  ei  wyliadwriaeth  rhag  amddiffyn  Luther. 
Anfonodd  Frederic  yn  ol :  "  Ni  bydd  genyf  byth  un  dymuniad  amgen 
nag  i  ddangos  fy  ymostyngiad  i'r  Eglwys  Gyffredinol.  Am  hyny  ni 
amddiffyniais  erioed  nac  ysgrifeniadau  na  phregethau  Doctor  Martin 
Luther.  Yr  wyf  yn  deall,  heblaw  hyny,  ei  fod  ef  bob  amser  wedi  cyn- 
nyg  ymddangos  dan  deithnodded,  o  flaen  barnwyr  teg,  dysgedig  a 
Christionogol  i  amddiffyn  ei  athrawiaeth,  ac  i  ymostwng,  os  profir  o'r 
Ysgrythyrau  ei  bod  yn  gyfeiliornus."  Yr  oedd  Leo  hyd  yn  hyn  wedi 
gadael  i  bethau  gymeryd  eu  cwrs;  ond  wedi  ei  gynhyrfu  gan  ddadwrdd 
y  duwinyddion  a'r  mynachod,  yr  oedd  bellach  wedi  penodi  ddirprwy- 
aeth  eglwysig  yn  Rhufain  i  brofi  Luther,  yn  yr  hwn  yr  oedd  Pierio, 
gelyn^  mawr  y  Diwygiwr,  ar  yr  un  pryd  yn  gyhuddwr  ac  yn  f arnwr. 
Tra  yn  tawel  ddysgwyl  atebiad  i'w  lythyr  at  y  Pab,  ac  ymhen  deu- 
ddydd  wedi  anfoniad  Uythyr  Frederic,  derbyniodd  Luther  wŷs  y 
frawdle  Rufeinig.  "Y  foment,"  meddai,  "pan  oeddwn  yn  dysgwyl 
bendith,  mi  welais  y  daranfollt  yn  disgyn  arnaf.  Myfi  oedd  yr  oen 
a'gymysgasai  y  dwfr  a  yfai  y  blaidd.  Diangodd  Tetzel,  a  myfi  oedd  i 
gael  fy  nhraflyncu."  Ond  trwy  lais  cryf  oddiwrth  awdurdodau  uchel, 
fe  fu  raid  i'r  Pab  ganiatâu  i'r  prawf  hwnw  gymeryd  lle  yn  Germany. 
Yr  oedd  y  fradwriaeth  waethaf  wedi  ei  gosod  ar  droed  yn  erbyn 
Luther,  ond  eto  yr  oedd  amgylchiadau  yn  gwneyd  yn  angenrheidiol 
peidio  tynn  yn  groes  i  Frederic.  Yr  oedd  y  prawf  i  gymeryd  lle  yn 
Augsburg,  o  flaen  y  Cardinal  Cajetan,  cenad  y  Pab.  Teimlai  holl 
gyfeillion  Luther  yn  dra  phryderus,  a  mynent  ganddo  beidio  myned. 
Ond  yn  dawel  a  gwrol,  penderfynai  efe  fyned.  "Yr  ydwyf  fel 
Jeremiah,"  meddai,  "yn  ŵr  o  gynhen  acynŵro  ymryson ;  ond  po  fwyaf 
y  cynnydda  eu  bygythion  mwyaf  ydyw  fy  Uawenydd."  Wedi  ei 
foddhâu  yn  fawr  trwy  ymweliad  o  eiddo  Frederic,  addawsai  Cajetan, 


tÜTHER.  97 

os  ymddangosai  y  mynach  o'i  flaen,  y  gwrandawai  arno  mewn  modd 
tadol,  ac  yr  anfonai  ef  ymaith  yn  dirion.  Wedi  i'r  Diwygiwr  gyrhaedd 
Augsburg,  derbynid  ef  yn  garedig  gan  gynghorwyr  ac  eraill  y  cyflwyn- 
asid  ef  iddynt  gan  yr  Etholwr,  a  thrwy  eu  cynghor  hwy  gwrthododd 
ymddangos  ger  bron  cenad  y  Pab  heb  saýe  conduct,  neu  deithnodded. 
Yr  oedd  cenadon  Cajetan  â'u  geneuau  yn  llyfnach  nag  olew,  eisieu  iddo 
ymddiried  ei  hun  i'w  garedigrwydd.  "  Y  mae  efe  yn  dad  tra  thrugar- 
og,"  ebai  un  o  honynt ;  ond  un  arall  a  ddynesai  ato  gan  sibrwd  yn  ei 
glust,  "  Na  chred  yr  hyn  a  ddy wedant  wrthyt ;  nid  y w  byth  yn  cadw 
ei  air."  O'r  diwedd  caed  y  teithnodded.  Nid  oed  efe  trwy  ei  hawlio 
yn  pwyso  ar  fraich  o  gnawd,  oblegid  gwyddai  nad  oedd  hyny  wedi 
cadw  Huss  rhag  merthyrdod ;  ond  dymunai  wrando  ar  gais  cyfeillion 
ei  feistr,  yr  Etholwr.  Meddyliai  y  legate  na  fyddai  nemawr  drafferth 
-i  ŵr  o'i  urddas  a'i  ddysgeidiaeth  ef  i  berswadio  y  mynach  tlawd  i  alw  ei 
eiriau  yn  ol ;  a  theimlai  yn  f wy  hyderus  fyth  wrth  weled  ymostyngiad 
tra  pharchedig  Luther  pan,  gydag  ychydig  o'i  gyfeillion,  yr  ymddangos- 
odd  ger  ei  fron.  Ond  anobeithiol  iawn  oedd  i  ddim  daioni  ddyfod 
oddiwrth  eu  cyfarfyddiad.  Ni  fynai  Cajetan  ddim  ond  cael  gan  Luther 
dynu  y  cwbl  yn  ol.  Yr  oedd  arno  yntau  eisieu  gwybod  pa  beth  y 
gelwid  arno  i'w  dynu  yn  ol,  a  phaham.  Wedi  hir  helynt,  nodwyd  dau 
beth :  yr  hyn  a  ddysgai  am  athrawiaeth  y  maddeuon,  a'r  angenrheid- 
rwydd  anhebgorol  am  ffydd  yn  y  cyfranogiad  o'r  swper  sanctaidd. 
Ond  ar  y  pethau  hyny  yr  oedd  mor  anhawdd  ei  syflyd  ef  ag  a  fuasai 
syflyd  sylf eini  y  mynyddoedd.  Nid  oedd  urddas  y  Cardinal  ond  f el  dim 
yn  y  drafodaeth  ;  ac  ni  chydnabyddid  mwy  na  hyny  benderfyniadau  y 
Pabau ;  ac  ar  bob  tir  arall  nid  oedd  y  gwr  mawr  ond  blewyn  yn  llaw  y 
mynach.  "  Nid  allaf  ddadleu  yn  hwy,"  meddai,  "â'r  bwystfil  hwn ;  mae 
ganddo  gwpl  o  lygaid  drygionus  a  meddyliau  rhyfeddol  yn  ei  ben."  Wedi 
tri  chyf  arf  yddiad,  torodd  y  cwbl  i  f yny  trwy  waith  y  Cardinal  yn  gwaeddi, 
"Galw  yn  ol  neu  paid  a  dychwelyd,"  ac  i  Luther  ei  gymeryd  ar  ei  air. 
Yn  ychwanegol  at  ddadganiad  parchus  a  chlir  o'i  olygiadau  ar  y 
cwestiynau  mewn  dadl  a  roisai  mewn  ysgrifen  i  Cajetan,  fe  ysgrifenodd 
ato  drachefn ;  a  chan  na  chawsai  atebiad,  fe  dynodd  i  fyny  apêl  at  y 
Pab  ei  hun — "  Oddiwrth  y  sancteiddiaf  dad  y  Pab,  gyda  gwybodaeth 
anmherffaith,  at  y  sancteiddiaf  arglwydd  a  thad  yn  Nghrist,  Leo  X. 
trwy  ras  Duw,  yn  gwybod  yn  well," — a  chefnodd  ar  Augsburg. 

Yr  oedd  iddo  aÜu  dianc,  wedi  bod  yno  am  ddeng  niwrnod  yn  llaw 
Ehuf ain,  yn  beth  rhyfedd  iawn.  Yr  oedd  y  Cardinal  yn  wallgof ;  yr 
achos  oedd  i  ddwyn  iddo  y  fath  ogoniant  yn  ngwasanaeth  yr  Eglwys, 
wedi  troi  y  fath  fethiant,  a'r  mynach  yn  gwbì  o  i  afael  1  "  Fe  fynasai 
y  Cardinal,"  medd  Luther,  "fy  nghael  yn  ei  ddwylaw  i'm  hanfon  i 
Rufain.  Mae  yn  ddig,  mae  yn  ddiau,  fy  mod  wedi  dianc.  Dychymygai 
fy  mod  yn  ei  afael  yn  Augsburg ;  meddyliai  fy  mod  ganddo ;  ond  yr 
oedd  yn  dal  llẃysen  wrth  ei  chynffon.  Onid  yw  yn  warthus  fod  y 
bobl  hyn  yn  gosod  y  fath  bris  uchel  arnaf  ?  Ehoddent  bentwr  o 
goronau  i'm  cael  i'w  craf angau,  tra  y  gwerthwyd  ein  Harglwydd  Iesu 
Crríst  am  ddeg  darn  ar  hugain  o  arian."  Fel  y  gallesid  dysgwyl, 
ysgrifenodd  y  Cardinal  at  Frederic,  yn  pwyso  yn  fawr  arno  anfon 
Luther  i  Ruf ain ;  ond  wedi  i  Luther  gael  cyfle  trwy  lythyr  gwych  i  ad- 
rodd  iddo  yr  hyn  oll  a  gymerasai  le  yn  Augsburg,  atebodd  yr  Etholwr, 


ff8  Ltmnuu 

"Gan  fod  Docior  Martin  wedì  ymddangos  oJch  Uaon  yn  Aagsburg, 
dylech  fod  yn  foddlawn.  Nî  ddysgwyliem  7  buasech  yn  oeisio  ganddo 
dynu  yn  ol  heb  ei  argyhoeddi  o'i  gyfeiliornadao.  Nid  oes  neb  o'r  gwŷr 
dysgedig  yn  ein  tywysogaeth  wedi  fy  hysbysu  i  f od  athrawiaeth  Martín 

Sn  annuwiol,  anghristionogol,  neu  hereticaidd."  Ni  raid  dyweyd  fòd 
awenydd  mawr  yn  Wittenberg  am  ei  ddychweliad.  Yr  oedd  ei 
groesaw  yn  y  Brifysgol  yn  dra  chynhes.  A  iawn  y  gaUasai,  canys  yr 
ydoedd  ei  enwogrwydd  wedi  ei  dyrchafu  goruwch  yr  holl  Athrof eydd. 
Deuai  efrydwyr  vno  o  bob  parth  ar  Germany,  a  phan  welent  binaclau  y 
ddinas  o  bell,  safent  a  chodent  eu  dwylaw  i'r  nefoedd,  gan  fendithio 
Duw  am  beri  i  oleuni  gwirionedd  lewyrchu  o  honi  fel  o  Síon  gynt,  ac 
ymdaenu  i'r  gwledydd  pellaf.  Yr  oedd  Melanchthon  yno  bellach  er  ys 
rhai  blynyddau,  yr  hwn  a  brofodd  yn  gyfaill  o'r  fath  anwylaf  i  Luther, 
ac  oedd  f el  yntau  yn  llwyddiannus  ryf eddol  f el  Athraw.  "  Mae  ein 
hefrydwyr  yma,"  ysgrifenai  Luther,"  mor  brysur  â  morgrug." 

Yr  oedd  yr  adeg  ar  bob  Uaw,  er  hyny,  yn  dra  phryderus.  £ki  pob 
math  o  fnrmuron  o  amgylch  am  amcanion  Bhufain  gyda  golwg  arno. 
Anfonodd  Frederic  am  iddo  ymadael  o  Wittenberg ;  a  thraohefn  an- 
fonodd  i  of yn  paham  yr  oedai  cyhyd ;  ond  pan  ydoedd  ar  f yned,  ac  heb 
wybod  i  ba  le  i  droi,  caf odd  nir  drachefn  yn  àywejà  fod  llysgenadwr 
newydd  y  Pab  yn  meddwl  y  gellid  trefnu  pobpeth  trwy  gynnadledd,  ae 
moí  hyny  iddo  aros  lle  yr  ydoedd.  Yr  oedd  Oajetan  dan  gwmwl  yn 
Rbufain,  fel  un  oedd  wedi  methu  yn  waradwyddus.  Oofynid  iddo 
paham  y  cythruddasai  Luther  trwy  sarhâd  a  bygythion,  yn  lle  ei  ddenn 
trwy  addewid  am  esgobaeth  gyf  oethog,  neu  hyd  yn  nod  het  Oardinal  t 
Wrth  reswm  nid  oedd  dim  allai  sefylî  y  swynion  nerthol  'hyny  I  Oy- 
hoeddodd  y  Pab  trwy  ei  lyBgenadwr  butl  yn  cadarnhâu  athrawiaeth 
maddeuon.  Dysgwylid  trwy  hyny  y  buasai  Luther  yn  ymostwng,  »eu 
yn  tori  allan  yn  gyhoeddus  fel  aflonyddydd  ar  heddwch  yr  e^lwys,  ac 
yn  diystyru  yr  eegobaeth  apostolaidd.  Sut  bynag  y  tröai  pethau,  tybid 
y  oeid  daioni  i  Ruf ain.  Ond  drwg  mawr  a  ddaeth.  Dy wed  hanesydd 
îtbufeinig  fod  y  bobl  "  yn  meddwl  fod  y  buU  hwn  wedi  ei  roi  àllan  yn 
unág  er  mwyn  y  Pab  a'r  mynachod,  y  rhaá  oeddent  yn  dechreu  gweled 
<na  phrynai  neb  eu  maddeuon."  Am  Luther,  anfonodd  allan  wrth- 
dystiad  cryf  yn  ei  erbyn,  i'r  hwn,  trwy  awydd  llyfrwerthydd  i  wneyd 
ennill,  y  rhoddwyd  ar  unwaith  ledaeniad  ëang, — ŵc  apeliai  am  gyngher 
cyffredinol  o'r  holl  eglwys.  Yn  nghanol  penbleth  y  Babaeth  ac  am- 
gylchiadau  anesmwyth  yr  amseroedd,  yr  oedd  Luther  yn  dawel  yn 
ymddiried  yn  Nnw ;  ac  wrth  ddarllen  Ordeiniadau  y  Pabau,  yBgrifenaì 
«t  Spalatin,  gan  sibrwd,  medd  efe,  yn  ei  glust :  "  Ni  wn  pa  nn  a  yw  y 
Pab  yn  Anghrist  ei  hunan,  neu  ei  apostol ;  i'r  fath  raddau,  y  mae  •Orist 
yn  cael  ei  gamddarlunio  a'i  groeshoelio  ganddynt."  Eto  daliai  nad 
oedd  efe  wedi  gadael  Rhufain,  ond  mai  Bhufain  eedd  wedi  oernu  ar 
ffydd  yr  Egiwys  Gathotig,  ac  f elly  wneyd  yn  aimmosibl  idde  aros  gyda 
hi.  Danfenwyd  y  "rhosyn  euraidd"  gan  y  Pab  yn  anrheg  i  Frederic, 
— yr  anrhydedd  uchaf  a  ellid  roddi  ar  dywysog ;  ond  ohwedl  Lutber, 
"yn  rhy  ddiweddar."  Nid  oedd  efe,  mwy  na'r  mynach,  bellach,  yn 
teinüo  dychryn  Rhufain,  ac  ni  fyddai  yn  cẀeryn  i  gario  allan  ei  brâd- 
wriaeth.  Yr  oedd  gwaith  y  Diwygiad,  trwy  y  owfel,  yn  myned  <rbag- 
ddo  yn  nerthoL     "Prin  y  gall  ein  tref,"  meddai  Luther,  "gynnwys  y 


HTTEtt».  £9 

rhai  sydd  yn  heidio  iddi."  A  thrachefn,  "Mae  nifer  yr  «frydwyr  yn 
cynnyddu  yn  fawr,  fel  afon  orlifoL"  Ac  ymledai  y  cynhwrf  trwy 
Ewrop, 

Yn  Germany  ei  hunan,  sut  bynag,  yr  oedd  pethau  yn  dechreu 
tawelo,  nea  y  darf  u  i  Eck — gŵr  oedd  yn  ymlyngar  wrth  y  Bahaeth,  ac 
ydoedd,  yn  oi  arfer  yr  amseroedd,  wedi  ennill  enwogrwydd  mawr  íet 
dadleuydd — ail  godi  y  cyffro.  Yr  oedd  peth  croesi  cleddyfau  wedi  bod 
rhyngddo  ef  â  Carlstadt,  ac  yn  awyddus  uwchlaw  pobpeth  am  ennill 
enwogrwydd  trwy  orchfygu  Luther,  taflLodd  faneg  i  lawr  drachefn.  Yr 
oedd  ei  gyfeillion  a  duwinyddion  Leipzig — y  rhai  «  deinüent  hefyd 
eiddigedd  am  fod  Athrofa  Wittenberg  yn  taflu  yr  eiddynt  hwy  i'r 
cysgod — yn  cytuno  i  fwrw  pob  dirmyg  ar  Luther,  gan  feddwl  ei 
gythruddo  i  ymdrech  a  fuasai,  dybygent,  yn  rhwym  o  brofi  y  fath 
ddarostyngiad  iddo.  Yr  oedd  Tetzel  eto  yn  fyw,  ond  wrth  gofio  am  a 
fuasai,  dywedir  iddo  ddeffro  i  waeddi  o  ddyfnder  ei  neülduedd,  "Y 
diafoi  sydd  yn  eu  gyrn  ymlaen  i'r  ymdrechfa  yma."  Gwelai  Luther 
yn  amlwg  fod  gosodiadau  Eck  yn  annelu  ato  ef ;  ond  cydsyniasai  i  f od 

Si  daweL  Oipiodd  Carlstadt  yr  her,  a  chyfarfuant  yn  Lejpzjg  yn 
ehefin,  1519.  Deuai  Eck  i'r  ddinas  mewn  rhwysg  mawr,  a  dygodd 
gydag  ef  wr  ieuane  o  Ingolstadt  i  gymeryd  nodiadau,  fel  y  gailai  yr 
oesoedd  weled  gogoniant  ei  oruchafìaetL  Ymhen  tridiau  daeth  Cari- 
stadt  yno,  a  chydag  ef  Luther  a  Melanchthon,  a  chyfeillion  eraill  o 
Wittenberg,  ynghyd  a  rhyw  ddau  gant  o  efrydwyr,  y  rhai  oeddynt  ^wedi 
gosod  eu  hunain  dan  arfau,  i  amddiffyn  eu  hathrawon.  Parhaodd  j 
ddadl  rhwng  Eck  a  Carlstadt  am  dri  diwrnod  ar  ewyllys  rydd,  ac  wrth 
reswm  hawlid  y  fuddugoliaeth  gan  y  naill  ochr  a'r  llall  Û'r  diwedd 
Uusgwyd  Luther  i'r  ddadl,  a  dechreuodd  yr  ymgyrch  rhyngddo  ef  ac 
Eck  ar  y  ^ydd  o  Orphenaf,  a  pharhaodd  hyd  y  láeg.  Yr  oedd  Eck 
yn  aUuog  a  hyawdl  ac  uchelgeisiol,  a  gwnaeth  yr  oU  oedd  yn  ei  alhi 
tuag  at  amddiffyn  pethau  fel  yr  oeddynt.  Yr  oedd  Luther,  o'r  ochr 
araS,  yn  gryf  mewn  nerth  na  wyddai  ei  wrthwynebydd  nemawr  am 
dano, — argyhoeddiad  o  fawredd  gwirionedd,  ymddibynáad  ar  Dduw,  ac 
ymwybodolrwydd  ei  fod  yn  ymladd  rhyfel  yr  Arglwydd  Iesu  Gdst.  Yt 
oedd  ei  hyfder  yn  fawr.  Daliai  nad  oedd  ffydd  yn  uchafìaeth  Eglwys 
Bhufain  yn  angenrheidiol  er  iachawdwriaeth ;  nad  oedd  gan  neb  hawl 
i  orfodi  Cristion  i  addef  unrhyw  beth  nad  ydoedd  i'w  gael  yn  yr  Ys- 
grythyr;  ac  am  y  waith  gyntaf,  haerai  fod  llawer  o'r  erthyglau  ŵm  ba 
rai  y  condemni wyd  îîuss  yn  Nghynghor  Constans  yn  1414,  yn  gyson  Ür 
Ysgrythyrau,  er  fod  Huss  y  pryd  hyny  trwy  Germany  oll  yn  oael  ^i 
gyfrif  fel  heretic  Daliai  Luther  ymhellach  fod  awdurdod  yr  Ys- 
igrythyrau  yu  uwch  nag  eiddo  yr  Eglwys  afr  Tadan,  a  gwrthodai  gyd- 
nabod  fel  yn  ysbrydoledig  lyfrau  yr  Apocrypha.  Am  y  maddeuon,  fe 
wnaed  byr  waith  arnynt.  Cydnabyddai  Eck  ei  hun,  (<pe  na  fuasai 
wedi  daoleu  â  Dr.  Martin  ar  uchafîaeth  y  Pab,  y  buasai  ymron  yn 
cytuno  âg  ef."  GeUid  dyweyd  fod  geiriau  Luther  ar  derfyn  y  ddadl 
yn  ddangoseg  o  ysbryd  y  ddadl  oll :  "  Mae  y  Doctor  parchedig  yn 
dianc  rhag  yr  Ysgry thyrau,  f el  y  mae  y  diaf ol  yn  dianc  rhag  y  groes. 
Am  danaf  fi,  gyda  phob  dyledus  barch  i'r  Tadau,  yr  wyf  yn  dewis  yn 
hytrach  awdurdod  y  Gair  Sanctaidd,  ac  mi  argymhellwn  y  prawf-faen 
hwn,  i'r  rhai  a  fyddant  yn  ein  barnu."    Parhaodd  y  drafodaeth  hon 


100  LtJÎREB. 

am  ugain  niwrnod,  a  chynhyrfai  yr  holl  wlad.  Ac  er  f od  cyf eillîon  y 
Babaeth  yn  groch  yn  eu  condemniadau  o'r  "heretic,"  eto  mae  yn  sicr 
fod  y  Babaeth  ei  hunan  wedi  derbyn  trwy  yr  helynt  ddirfawr  niwed. 
Yr  oedd  ysgariad  Luther  oddiwrthi  bellach  yn  anadf eradwy ;  yr  oedd 
Melanchthon  wedi  teîmlo  yr  alwad  i  waith  mawr  ei  oes  fel  duwinydd  y 
Diwygiad ;  ac  yr  oedd  gwirionedd  Duw,  ymhob  cyf eiriad,  yn  myned 
rhagddo,  "yn  gorchfygu,  ac  iorchfygu." 

Nid  oedd  Eck  yn  foddlawn  ar  ei  fuddugoliaeth  dybiedig,  ond  sychedai 
am  ddial.  "Gadewch  i  ni,"  meddai,  "lwyr-ddifa  y  pryfed  hyn  cyn 
iddynt  amlhâu  y  tu  hwnt  i  bob  terfynau."  Daw  i'w  ran  y  gwynfyd  o 
gael  ei  anfon  gan  y  Duc  George  i  Eufain,  i  wasgu  ar  y  Pab  yr  angen- 
rheidrwydd  o  weithredu  ar  unwaith  mewn  ffordd  o  ddarostwng  yr 
heresi.  Wedi  deall  fod  Charles,  oedd  newydd  gael  ei  wneyd  yn  Ym- 
herawdwr,  wedi  dangos  ei  duedd  trwy  orchymyn  llosgi  ysgrifeniadau 
Luther  yn  yr  Iseldiroedd,  tybiai  ei  Sancteiddrwydd  y  gallai  fentro 
gwneyd  fel  yr  annogid  ef  gan  Eck.  Felly  ar  y  16eg  o  Fehefin,  1520, 
anfonodd  allan  y  Pab-archiad  neu  y  bull  hynod  "  yn  erbyn  y  baedd 
gwyllt  oedd  wedî  tori  i  fewn  i  winllan  yr  Arglwydd."  Condemniai  un 
a  deugain  o  osodiadau  Luther  fel  yn  anghrístionogol,  yn  warthus,  a 
llygredig, — er  eu  bod  oll  yn  oi  yr  Ysgrythyrau.  Cynnyrchodd  y  bull 
ffieidd-dod  mawr  yn  Germany,  a  gommeddid  mewn  Uawer  o  fanau  ei 
gyhoeddi.  Efrydwyr  Erfurt  a  dorent  y  papyr  yn  ddarnau  ac  a'i  taflent 
i'r  afon,  gan  ddyweyd,  mewn  ffordd  o  chwareu  ar  amwysedd  y  gair 
Lladin,  buUa,  "Bwrlwm  ydyw,  nofied  yn  y  dwfr."  Cyhoeddodd  y 
marchog  enwog,  Ulrich  von  Hutten,  y  Pab-archiad  gyda  nodiadau 
coeglyd,  ac  ysgrifenodd  lythyr  cryf  at  Etholwr  Saxony.  Luther  a 
gymerai  arno  haeru  na  ddaethai  o  dan  law  y  Pab,  ac  mai  dichell 
gelwyddog  o  eiddo  Eck  ydoedd.  Ysgrifenodd  "yn  erbyn  buU 
Anghrist,"  ac  yn  fwy  beiddgar  fyth,  ar  y  lOfed  o  Eagfyr,  1520,  cy- 
hoeddodd  trwy  hysbyslen  y  byddai  iddo  am  naw  o'r  gloch  bore  dran- 
noeth  losgi  papyrau  y  Pab.  Daeth  nifer  mawr  o  ddoctoriaid  ac  efryd- 
wyr  gydag  ef  at  borth  Elster,  lle  yr  oedd  y  weithred  i  gael  ei  chyflawnl 
Un  o  athrawon  hynaf  y  Brifysgol  a  gynneuodd  y  goelcerth,  a  phan 
oedd  y  fflamau  yn  llosgi  yn  uchel,  taflodd  Luther  i'r  tân  ordeiniadau  a 
bull  y  Pab,  gan  ddy weyd,  "  Am  i  ti  flino  Sanct  yr  Arglwydd,  bydded 
i'r  tân  tragywyddol  dy  flino  a'th  ysu  di."  Yr  oedd  yr  efrydwyr,  pan 
oedd  y  papyrau  yn  llosgi,  yn  canu  y  Te  Deum — "Ti,  Dduw,  a^folwn." 
Myn  y  Pabyddion  mai  efe  ei  hun  a  olygai  wrth  "  Sanct  yr  Arglwydd." 
Casglai  Köstlin  yn  naturiol  oddiwrth  eiriau  Janssen  ei  fod  yntau  yn 
golygu  f elly ;  a  phan  ymddyheurai  yntau  nad  oedd  ei  eiriau  yn  cyn- 
nwys  hyny,  eto  daliai  f od  Luther  yn  caniatâu  ei  arddangos  f el  "  Saict 
yr  Arglwydd,"  ac  apeliai  at  y  ffaith  fod  darlun  Luther  mewnjamryw 
o'i  ysgrifeniadau  a  gyhoeddwyd  ar  ol  1520,  a'r  halo  neu  y  cylch  goleu 
o  amgylch  ei  ben,  neu  gyda'r  Ysbryd  Glân  fel  yn  disgyn  arno.  Atebai 
Köstlin  nad  oedd  hyny  yn  yr  un  o'r  argraffiadau  a  gyhoeddwyd  yn 
Wittenberg,  dan  olygiad  Luther  ei  hun,  ac  nad  allai  wrth  a  wnelid  gan 
ei  edmygwyr  ar  eu  cyfrifoldeb  eu  hunain.  Cyfeiriai^Janssen  at  ar- 
graffiad  yn  dwyn  yr  enw  "  Wittenberg"  ar  y  wynebddalen ;  ond  profai 
Köstlin  drachefn  oddiwrth  impmrnatur  yr  argraffwjnp  mai  yn  Strassburg 
yr  oedd  hwnw  wedi  ei  argraffu.     Ni  allasai  fod  dim.yn  fwy  afresymol 


LÜTHBR.  101 

na  thybied  neu  geisio  haeru  fod  gwr  o'r  f ath  ddwfn  ostyngeiddrwydd  a 
chrefyddolder  a  Luther  yn  priodoli  iddo  ei  hun  y  fath  eiriau.  "  Sanct 
yr  Arglwydd,"  ganddo  ef,  mae  yn  ddiammeu,  oedd  Crist.  Ac  wrth 
edrych  ar  y  weithred  fel  arwydd  o'i  ffyddlondeb  iddo  Ef,  y  mae  yn  fawr 
ac  arddunol.  Dy wed  ei  fod  yn  crynu  cyn  cyflawni  y  weithred  feiddgar, 
ond  wedi  ei  gwneyd  ei  fod  yn  cael  ei  foddhâu  ynddi  yn  well  nag  un- 
rhyw  weithred  yn  ei  fywyd.  Ysgrifenai  at  Staupitz,  yr  hwn  a  deimlai 
y  pryder  dyf naf  wrth  weled  fel  yr  oedd  pethau  yn  myned  ymlaen : 
"  Nid  ydy w  yr  holl  helynt  hyd  yma  wedi  bod  yn  ddim  ond  chwareu ; 
.  .  mae  yr  ystorm  yn  dyfod  yn  fwy  fwy  ystormus,  ac  ni.  ymddengys  i 
mi  fod  yn  bosibl  ei  thawelu,  oddieithr  yn  y  dydd  olaf."  Y  mae  dros 
dri  chant  o  flynyddoedd  wedi  profi  gwirionedd  ei  air. 

Yr  oedd  y  cynhwrf  erbyn  hyn  yn  ofnadwy.  Dyna  oedd  yn  ngenau 
pawb,  ac  yr  oedd  yr  argraffwasg  yn  bwrw  allan  doraeth  o  ysgrifeniadau 
ag  oedd  ymhob  ffurf  yn  cymeryd  y  mater  i  fyny,  ac  yn  tueddu  at 
chwyddo  a  chryfhâu  y  dymhestl.  "  Wylwch  acudwch,"  ebe  Ulrich  von 
Hutten  wrth  wŷr  Rhufain.  Ac  wrth  y  Germaniaid,  a  phob  gwir  Grist- 
ionogion  dywedai :  "  Byddwch  lawen  a  hyfryd.  Mae  maglau  deddfau 
ac  ordeiniadau  dynol  yn  y  rhai  y  delid  ni,  trwy  ewyllys  Duw  a'i 
gymhorth,  wedi  eu  dryllio  megys  â  bwyell  lem.  Diolch  i  Dduw,  yr 
ydym  wedi  ein  rhyddhâu  oddiwrthynt.  Yn  awr  fe  all  dyfroedd  iachäol 
y  ddeddf  Ddwyfol,  a  gynhyrfwyd  ac  a  wenwynwyd  cyhyd  gan  gors 
aflan  y  gosodiadau  Ehufeinig  a'r  ordeiniadau  Pabaidd,  redeg  yn  bur 
drachefn.  Yn  awr  fe  ellir  Uefaru  y  gwirionedd  yn  rhydd  ac  yn  ddiofn. 
Yn  awr  ni  a  allwn  yn  ddiofn  fod  yn  Gristionogion.  Mae  y  nefoedd  eto 
wedi  agur  uwch  ein  pen  trwy  ddaioni  a  thrugaredd  Duw.  Mae  taran- 
folltau  esgymundeb  Pabaidd  wedi  eu  tori  yn  deilchion  fel  gwydr. 
Arglwydd,  pâr  iddynt  orphwys  yn  dragywyddol."  Yn  Rhufain  yr  oedd 
y  digofaint  yn  ddifesur,  a  phrin  yr  oedd  y  dychryn  yn  Uai.  Dy wedai 
gwŷr  y  llys  mewn  marwoî  fraw  y  naill  wrth  y  llall,  fod  y  mynach  o 
Wittenberg,  fel  Attila  arall,  yn  dyfod  gyda  70,000  o  farbariaid  i 
anrheithio  y  Ddinas  Sanctaidd.  Ond  ni  allai  dim  fod  yn  bellach  oddi- 
wrth  ei  feddwl  ef  na  defnyddio  moddion  felly.  Pan  ofynai  y  creadur 
gwych  gan  Ulrich  von  Hutten,  ar  y  pryd  "  heb  wybod  o  ba  ysbryd  yr 
ydoedd,"  am  ei  ganiatâd  i  gynhyrfu  rhyfel  sanctaidd  yn  erbyn  y  Bab- 
aeth,  ei  ateb  ardderchog  ydoedd :  "  Nid  wyf  yn  dymuno  bod  neb  yn 
ymryson  gyda  nerth  a  Uofruddiaeth  o  blaid  yr  Efengyl.  Trwy  y  Gair 
y  mae  y  byd  i  gael  ei  orchfygu ;  trwy  y  Gair  y  mae  yr  eglwys  i  gael  ei 
chynnal ;  ie,  hyd  yn  nod  Anghrist,  fel  y  dechreuodd  heb  y  dwrn,  felly 
hefyd  heb  y  dwrn  y  dryllir  ef  yn  ddarnau  gan  y  Gair."  Ond  atebiad  y 
Pab  i  hyn  oll  oedd  anfon  allan  ar  y  4ydd  o  Ionawr,  1521,  Bab  archiad 
arall  yn  esgymuno  Luther  a'i  ganlynwyr,  ac  yn  gwneuthur  yn  anghyf- 
reithlawn  eu  llochi  mewn  unrhyw  le. 

Ni  ynganodd  Frederic  y  Doeth  air,  ac  ymofynai  pawb  beth  a  wnelai 
Charles  V.,  yr  Ymherawdwr  newydd-etholedig.  Yr  oedd  D'wty  neu 
Eisteddiad  Tywysogion  yr  Ymherodraeth  i  gyfarfod  yn  mis  Ebrill  y 
flwyddyn  hono,  1521,  yn  Worms,  a  galwodd  Charles  Luther  i  ymddan- 
gos  ynddi.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  wŷs  ddyfod  trwy  ei  dywysog,  yr 
Etholwr  Frederic,  a  chafodd  yntau  gan  Charles  deithnodded  iddo.  Nid 
oedd  hyny   y   peth  a  fynasai  Rhufain.     Yr  ydoedd  Luther  wedi  ei 

1885.  g 


102  LUTHER. 

esgymuno,  ac  ystyriai  pob  Pabydd  da  yn  bechod  f od  dim  a  wnelai  âg  ef . 
Ac  eto  dyma  efe  yn  cael  ei  wysio  i  ymddangos  ac  i  gael  ei  arholi  o  flaen 
Oharles  a'r  tywysogion  yn  y  Diet,  a  safe-amduct  ymherodrol  yn  cael  ei 
roddi  iddo.  Ond  os  nad  oedd  hyny  yn  gymaint  ag  a  fynasai  Ehufain 
ofyn,  mae  yn  debyg  fod  Charles  yn  gweled  ei  fod,  dan  yr  amgylchiadau, 
yn  gymaint  ag  a  allasai  ef e  ganiatâu.  Eto  yr  oedd  amgylchiadau  y  fath 
ag  a  barai  i  gyfeillion  Luther  ddirfawr  bryder.  Ni  allent  lai  na  chofìo 
fod  Huss  wedi  cael  ei  iofruddio  er  y  teithnodded,  ac  fod  Rhufain  yn 
alluog  i  gyfiawnhâu  unrhyw  anfadrwydd  a  fynai  gyflawni.  Ond  yr 
oedd  y  Diwygiwr  ei  hun  mewn  hunan-feddiant  rhyfedd.  Yr  ychydig 
obaith  oedd  ganddo  oedd  oddiwrth  eiriau  yn  y  wŷs  a  sonient  am 
wneuthur  ymchwiliad  yn  ei  gylch  (scrutmium  de  te  sumere),  ond  teimlai 
nad  ydoedd  ond  pur  ychydig.  Er  y  cwbl  nid  oedd  arno  ddim  ofn. 
"Mi  a  af,"  meddai,  "os  rhaid  fy  nghario  yn  glaf  yn  fy  ngwely.  Fe'm 
gelwir  gan  yr  Arglwydd  pan  eilw  yr  Ymherawdwr  fi.  Yr  wyf  yn 
hyderu  yn  unig  na  fydd  i  Ymherawdwr  Germany  ddechreu  ei  deyrnas- 
iad  trwy  dywallt  gwaed  gwirion.  Mi  ddewiswn  yn  hytrach  gael  fy 
llofruddio  gan  bobl  Rhufain."  Mynai  Melanchthon,  rhyngddo  â'r  hwn 
y  tyfasai  cyf  eillgarwch  fel  yr  eiddo  Dafydd  a  Jonathan,  fyned  gydag  ef, 
ond  ni  oddefai  Luther  iddo.  Dywedai  wrth  ffarwelio  âg  ef,  "  Os  na 
ddychwelaf,  ac  os  bydd  i'm  gelynion  fy  llofruddio,  yr  wyf  yn  dy  dyng- 
hedu  di,  anwyl  frawd,  na  fo  i  ti  beidio  dysgu  a  sefyll  o  du  y  gwirionedd. 
Gweithia  yn  y  cyfamser  drosof  finnau  hefyd,  oblegid  ni  allaf  fod  yma ; 
gelli  di  wneyd  yn  well  na  mi.  Nid  yw  o  nemawr  bwys  beth  a  ddaw  o 
honof  fi,  os  byddi  di  yn  aros.  Mae  gan  yr  Arglwydd  ryfelwr  dysgedig 
wedi  ei  adael  ynot  ti."  Rhwygodd  ei  hun  oddiwrth  ei  gyfeillion  yn 
Wittenberg,  heb  gymeryd  gydag  ef  ond  Nicholas  Amsdorff,  Jerome 
Schurff,  y  cyfreithiwr  dysgedig,  un  boneddwr,  a  James  ei  frawd;  a 
chychwynasant  mewn  math  o  wagen  orchuddiedig  tua  Worms.  Yr  oedd 
yr  herald  ymherodrol,  Oasper  Sturm,  yn  ei  wisgoedd  swyddol,  gan 
ddwyn  yr  eryr  ymherodrol,  gyda'i  was,  yn  marchogaeth  o  flaen  Luther 
a'i  gymdeithion. 

Dyma  yr  adeg  fwyaf  arddunol  yn  holl  fywyd  y  Diwygiwr.  Yr  yd- 
oedd  dan  felldith  Rhufain,  ac  yn  myned  i  sefyll  prawf  ger  bron  nifer 
Uiosog  o  fawrion,  y  rhai,  er  yn  meddu  amryw  gwynion  yn  erbyn  y  Pab, 
oeddent,  gan  mwyaf  o  lawer,  yn  wrthwynebol  iddo  ef.  Yr  oedd  peryglon 
ei  holl  yrfa  anturiaethus  hyd  hyny,  yn  yr  heljrnt  f awr  hono,  megys  wedi  eu 
crynhoi  i  bwynt.  Ond  yr  oedd  ei  nerth  a'i  wroldeb  yntau  yn  gyfatebol. 
Yr  ydoedd,  fel  Moses,  yn  ^ymwroli  fel  un  yn  gweled  yr  anweledig." 
Yr  oedd  dwfn  gydymdeimlad  y  bobl  âg  ef  yn  cael  ei  ddangos  ymhob 
man,  ac  yr  oedd  ei  siwrnai  ymron  fel  gorymdaith  buddugoliaeth.  Wrth 
roddi  hanes  y  daith  dywed  Myconius :  "  Pan  ddeuai  i  fewn  i  dref  fe 
dyrai  y  bobl  ynghyd  i  weled  y  dyn  rhyfedd  oedd  mor  wrol,  a'r  hwn  a 
feiddiai  sefyll  yn  erbyn  y  Pab  a'r  holl  fyd  a  ddaliai  ei  fod  yn  Dduw 
mewn  gwrthwynebiad  i  Gríst.  Rhai  a  roddent  iddo  gysur  tlawd,  ac  a 
ddywedent,  gan  fod  cynif er  o  gardinaliaid  ac  esgobion  yn  Worms  yn  y 
Diet,  y  llosgid  ef  yn  Uudw  yn  union,  fel  Huss  yn  Constans.  Ond  atebai 
Luther  y  fath  ddynion  gan  ddy wedyd :  "  A  phe'r  adeiladent  dân  rhwng 
Wittenberg  a  Worms  a  gyrhaeddai  hyd  y  nefoedd,  yn  enw  yr  Arglwydd 
mi  a  ymddangoswn,  a  cherddwn  i  enau  Behemoth,  rhwng  ei  ddannedd 


LÜTHEB.  >  108 

mawrion,  a  chyffeswn  Grist,  gan  adael  iddo  Ef  wneuthur  ei  ewyllys." 
Cyfarfu  Buoer  âg  ef  yn  Oppenheim,  yr  hwn  oedd  yn  ngwasanaeth  y 
Marchog  von  Sickingen,  a  chynnygiai  ei  gastell  ef,  yr  Ebernburg,  iddo 
fel  noddfa,  ac  ychwanegai  y  gallai  yno  ddyfod  i  gyd-ddealltwriaeth  â 
Glapio,  cyffeswr  yr  Ymherawdwr,  yr  hwn  oedd  mewn  awdurdod  i  siarad 
âg  ef,  heb  fod  yn  angenrheidiol  iddo  fyned  i  Worms.  Ar  bob  llaw  yr 
oedd  ei  fyned  yno  yn  beth  na  ellid  bod  yn  awyddus  am  dano  !  Ond 
atebai  Luther :  "  Mi  a  af  ymlaen ;  os  oes  gan  gyffeswr  yr  Ymherawdwr 
rywbeth  i'w  ddyweyd  wrthyf  fi,  fe  all  ei  ddyweyd  yn  Worms." 
Anfonodd  Spalatin  hefyd,  caplan  Étholwr  Saxony,  a  chyfaill  mynwes- 
oi  iddo  yntau,  trwy  genad  arbenig,  nad  oedd  wiw  iddo  fyned  i 
Worms.  Dyna  pan  lefarodd  yntau  y  geiriau  bythgofiadwy :  "  A  phe 
byddai  cynifer  o  ddiafliaid  yn  Worms  ag  sydd  o  lechi  ar  benau  y  tai, 
mi  awn  yno."  Ac  nid  oedd  yn  dyweyd  hyn  mewn  ymffrost  nac  anys- 
tyríaeth,  ond  yn  yr  ymwybodolrwydd  tawei  o'r  nerth  a  roisid  iddo  gan 
Dduw  i  ddwyn  tystiolaeth  drosto.  Gan  gyfeirio  at  hyn  mewn  adeg 
ddiweddarach,  ysgrifenai :  "  Yr  oeddwn  yn  eofn,  àc  heb  fod  arnaf  ofn 
dim.  Mae  Duw  yn  abl,  mae  yn  ddiammeu  genyf,  i  wneyd  dyn  mor 
wallgof  hyderus.  Ni  wn  a  fyddwn  mor  eofn  yn  aẁr."  Am  ddeg  o'r 
gloch  boreu  yr  16eg  o  Ebrill,  1521,  aeth  Luther  i  fewn  i  Worms.  Yr 
oedd  amry w  uchelwyr  wedi  ei  gyfarfod  y  tu  allan  i'r  ddinas,  ac  yr  oedd 
y  rhai  a'i  dilynent  i'w  lettŷ  dros  2000  o  nifer.  "Fel  hyn,"  meddai, 
"  gyda'm  cwcwll  am  fy  mhen,  aethum  i  f ewn  i  Worms  mewn  gwagen 
agored.  Yr  holl  bobl  a  ddyíifent  i'r  heol,  yn  awyddus  i  weled  Dr. 
Martin,  y  mynach." 

Y  boreu  wedi  ei  ddyfodiad,  gwysiwyd  ef  gan  ringyll  yr  ymherodr- 
aeth,  Pappenheim,  i  ymddangos  ger  bron  yr  Eisteddiad  cynnulledig. 
Wedi  iddo  adael  ei  ystaf ell,  syrthiodd  Luther  ar  ei  liniau  a  gweddiodd : 
"Dduw,  Duw,  O  fy  Nuw !  tyred  Di  yn  gymhorth  i  mi,  ac  amddiffyn 
fy  achos  a'r  eiddot  Tithau  yn  erbyn  doethineb  y  byd.  Caniatâ  i  mi  y 
deisyfiad  hwn  ;  Ti  yn  unig  all  wneyd.  Dy  achos  Di  ydyw,  O  fy  Nuw, 
nid  fy  achos  i ;  Tydi  sydd  i  fy  amddiffyn  rhag  mawrion  y  ddaear.  Dy 
achos  Di  ydyw,  achos  cyfiawnder  a  thragywyddoldeb.  Duw  amser  oll, 
tyred  yn  gymhorth  i  mi ;  dyro  y  cymhorth  nad  all  neb  dynion  ei  roddi. 
Cnawd  sydd  gnawd,  dyn  sydd  greadur  tlawd,  gwan,  methedig,  Uesg. 
0  iy  Nuw,  a  oes  genyt  glustiau  î  Ai  nid  wyt  yn  fy  nghlywed  î  A 
ydwyt  wedi  marw?  Na,  ni  elli  Di  farw.  Gan  hyny,  O  fy  Nuw, 
cymhorth  fi  yn  enw  dy  anwyl  Fab  Ieau  Grist,  fy  nerth  a'm  cynnorthwy, 
fy  nghastell  a'm  hamddiffynfa.  Pa  le  yr  ydwyt,  O  fy  Nuw,  pa  le  yr 
ydwyt;  Tyred,  tyred !  Yr  wyf  yn  barod  i  roddi  fy  mywyd  i  fyny  fel  oen. 
Achos  cyfiawnder  y4yw ;  dy  achos  Di ;  ac  ni  ysgaraf  fy  hun  oddiwrth- 
yt  Ti.  Ni  âll  y  byd  orchfygu ;  a  phe  byddai  yn  meddiant  lleng  fwy  o 
ddiafliaid,  hyd  yn  nod  pe  byddai  i  waith  dy  ddwylaw  Di  ymollwng,  ac 
i'r  ddaear  agor  ei  cheuf  äoedd  o'm  blaen,  arosaf  yn  ddiysgog ;  fy  enaid 
sydd  eiddot  Ti,  a  chyda  Thi  i  dragywyddoldeb.  Amen.  0  fy  Nuw, 
cymhorth  fi.  Amen."  Nid  rhyfedd  fod  gẃr  a  allai  weddio  fel  yna  yn 
gryf.  Galwodd  Pappenheim  am  dano  bedwar  o'r  gloch  y  prydnawn,  ac 
aeth  o'i  flaen,  gyda  yr  herald  ymherodrol.  Yr  oedd  ganddynt  i  weithio  eu 
ffordd  trwy  dyrfa  anferth  o  bobl  y  rhai  a  lanwent  yr  heolydd,  a  gorfod- 
id  hwy  yn  fynych  i  fyned  trwy  y  gerddi  oedd  gerllaw  i  gyrhaedd  y  "  tŷ 

o   2 


104  LÜTHEB. 

barn,"  fel  y  galwai  Luther  y  lle  yr  oedd  y  Diet  yn  eistedd.  Wrth  ddrws 
y  neuadd,  yr  oedd  y  gwron  briglwyd,  Freundsberg,  wedi  ei  osod. 
Ehoddodd  hwn  ffat  ar  ysgwydd  Luther  wrth  iddo  fyned  i  mewn,  a  dy  wed- 
ai  yn  garedig,  "  Fynach  bach,  fynach  bach,  yr  wyt  yn  awr  yn  myned  i 
sefyll  ymgyrch  na  wybuwyd  erioed  am  ei  chyffelyb  na  chenyf  fi  fy  hun 
na  chan  lawer  cadlywydd  arall  yn  nydd  y  frwydr  boethaf.  Os  wyt  ar  yr 
iawn  ac  yn  sicr  o'th  achos,  dos  ymlaen,  yn  enw  Duw,  a  bydd  galonog, 
oblegid  ni  wrthyd  Efe  di"  "  Ai  tydi  ydyw,  anwyl  Freundsberg  î  "  ebe 
Luther,  gan  wasgu  llaw  y  cadben  gonest ;  "  mae  genyf  i  ddiolch  i  ti  am 
air  yn  ei  amser."  Wedi  myned  i  fewn  yr  oedd  yr  olygfa  yn  newydd  iawn 
iddo.  Yr  oedd  yr  Ymherawdwr  yno  yn  ei  ogoniant  ar  ei  deyrngadair, 
a  cherUaw  iddo  yr  Archdduc  Ferdinand  ei  f rawd ;  yr  oedd  yno  hefyd 
chwech  o  dywysogion  etholiadol,  wyth  ar  hugain  o  dduciaid,  deg  ar 
hngain  o  breladiaid,  nifer  o  dirieirll  ac  o  ardalyddion,  archesgobion, 
esgobion,  abadau,  cynnrychiolwyr  dinasoedd,  a  llysgenadon  o  ymron 
holl  deyrnasoedd  Ewrop,  yn  gwneyd  cynnulliad  o  tua  200  o  wŷr  urdd- 
asol.  Yr  oedd  dau  genad  y  Pab,  Caraccioli  ac  Aleander,  hefyd  yn 
bresennol.  Yr  oedd  amryw  filoedd  o  bobl  hyd  y  mynedfeydd  i'r 
neuadd,  yr  heolydd  cylchynol,  ac  o  amgylch  y  ffenestri.  Ar  fwrdd 
yn  n^hanol  y  neuadd,  gorweddai  Uyfrau  Luther.  Gofynai  John 
von  Eck,  canghellydd  Archesgob  Treves  —  nid  y  dadleuydd  o  Ingol- 
stadt,  fel  yn  amryfus  y  tybiai  Froude,  gan  ei  alw  "ei  hen  elyn," 
— a  oedd  efe  yn  cydnabod  y  llyfrau  hyny  f el  yn  eiddo  ef  î  Atebai 
Luther  ei  fod.  Yna  gofynid  iddo  a  wnai  efe  eu  galw  yn  oll 
Gofynai  yntau  am  amser  i  ystyried  y  cwestiwn  hwnw.  Caniatä- 
wyd  ei  gais,  a  thybid  yn  sicr  ei  fod  yn  myned  i  wneyd  yr  hyn 
a  geisid  ganddo.  Drannoeth  drachefn  daethpwyd  i  ymofyn  am  dano 
am  bedwar  o'r  gloch,  ond  gan  faint  y  dorf  yr  ydoedd  yn  chwech  cyn 
y  cyrhaeddasant  neuadd  yr  Eisteddiad.  Pan  roed  cenad  iddo  siarad, 
dechreuai  trwy  ymesgusodi  gyda  llawer  o  wylder  am  unrhy w  drosedd 
o  ran  ffurf  a  allai  gyflawni  yn  ei  anerchiad,  neu  am  unrhyw  gamgymer- 
iad  a  allai  wneyd  gyda  golwg  ar  deitlau  y  rhai  y  safai  yn  eu  gwydd, 
"  gan  nad  ydoedd  efe  wedi  ei  ddwyn  i  fyny  mewn  Uysoedd,  ond  mewn 
mynachdai,  ac  am  hyny  yn  anghynnnefin  â  siarad  o  flaen  arglwyddi 
mawrion."  Am  ei  lyfrau,  dangosai  fod  yn  anmhosibl  iddo  alw  yr  un  o 
honynt  yn  ol,  can  belled  ag  yr  oedd  hanfod  eu  cynnwys  yn  myned,  er 
y  cydnabyddai  y  gallai  ei  fod  yn  awr  ac  yn  y  man  wedi  defnyddio  ym- 
adroddion  mwy  tanllyd  nag  oedd  yn  gweddu  i'w  sefyllfa.  "  Ond," 
ychwanegai,  "ni  allaf  fi,  nad  wyf  ond  dyn,  helpu  nac  amddiffyn  fy 
llyfrau  truain  mewn  un  ffordd  amgen  nag  a  ddefnyddid  gan  fy  Ar- 
glwydd  a'm  Gwaredwr  gyda  golwg  ar  ei  athrawiajeth.  Pan  holid  ef  gan 
yr  archoffeiriad  Annas  am  ei  athrawiaeth,  ac  wedi  iddo  gaèl  ei  daro  gan 
was  yr  archoffeiriad,  Efe  a  ddywedodd,  'Os  drwg  y  dy wedais,  tystiolaetha 
o'rdrwg;'  yn  awr  os  nad  oedd  yr  Arglwydd,  oedd  yn  gwybod  na  allai 
gyfeiliorni,  yn  gwrthod  gwrando  tystiolaeth  yn  erbyn  ei  athrawiaeth, 
hyd  yn  nod  oddiwrth  wasanaethydd  isel  a  dirmygedig,  pa  faint  mwy  y 
dylwn  i,  nad  wyf  ond  llwch  a  Uudw,  a  thueddol  i  gyfeiliorni,  ofyn  am 
dystiolaeth  yn  erbyn  fy  athrawiaethî  Am  hyny,  trwy  drugaredd 
Duw,  yr  wyf  yn  erfyn  ar  eich  uchelder  ymherodrol^  eich  grasau  ethol- 
iadol  a  thywysogol,  neu  unrhyw  berson  arall,  boed  uchel  boed  isel,  a 


LUTHEB.  106 

feddo  y  gallu  angenrheidiol,  i  ddwyn  tystiolaeth  yn  fy  erbyn,  a  phrofi 
trwy  Ysgrythyrau  y  prophwydi  a'r  apostolion  fy  mod  wedi  cyfeifiornL 
Os  argyhoeddir  fi  o  hyn,  byddaf  ewyllysgar  a  pharod  i  alw  yn  ol  bob 
cyfeiliornad,  a  byddaf  y  cyntaf  i  daflu  fy  llyfrau  i'r  tân."  Y  geiriau 
hyn,  a  llawer  yn  ychwaneg  a  lefarodd  Luther,  yn  gyntaf  yn  y 
Germanäeg,  ac  yna  ar  gais  yr  Ymherawdwr,  yn  Lladin.  Cydnabyddid 
ei  fod  yn  siarad  yn  barchus  a  chydag  urddas  tawel,  ond  yr  oedd  yr 
argraff  a  gynnyrchai  ei  eiriau  yn  annesgrifiadwy.  Adgofid  ef  gan  y 
Canghellydd  nad  atebasai  y  cwestiwn  a  roisid  iddo,  pa  un  a  ydoedd  yn 
galw  ei  ysgrifeniadau  yn  ol ;  ac  ychwanegai  nad  ydoedd  wedi  ei  gael 
yno  i  alw  i  gwestiwn  benderfyniadau  cynghorau ;  galwesid  ef  i  roddi 
atebiad  clir  a  diamwys,  heb  gyrn  :  a  ydoedd,  ai  nid  ydoedd  yn  galw 
yn  ol?  Yna  atebai yntau yn gwbl ddibetrus  :  " 6ran  fod  eich  mawrhydi 
teg  a'ch  uchelderau  dyrchafedig  yn  gofyn  genyf  atebiad  clir,  syml,  a 
chryno,  mi  roddaf  i  chwi  un,  heb  iddo  na  chyrn  na  dannedd,  a  dyma 
f e :  Ni  allaf  ddarostwng  fy  ffydd  i  na  Phab  na  chynghorau,  oblegid  y 
mae  mor  amlwg  â'r  dydd  eu  bod  yn  fynych  wedi  cyfeiliorni  a  gwrth- 
ddywedyd  eu  gilydd.  Oddieithr  gan  hyny  fy  argyhoeddi  trwy  dystiol- 
aeth  /r  Ysgrythyrau,  neu  y  rhesymiad  cliriaf,  ac  oddieithr  iddynt  felly 
wneyd  fy  nghydwybod  yn  rhwym  trwy  Air  Duw,  ni  allaf  ac  ni  wnaf 
alw  yn  ol,  oblegid  nid  yw  ddiogel  i  Gristion  siarad  yn  erbyn  ei  gyd- 
wybod."  Ac  yna,  gan  edrych  o  amgylch  ar  y  cynnulliad  o  flaen  pa  un 
y  safai,  a'r  hwn  yr  oedd  ei  fywyd  yn  ei  law,  dywedodd  y  geiriau  byth- 
gofiadwy:  "Yma  yr  wyf  yn  sefyll,  ni  allaf  yn  amgen;  cynnorthwy- 
ed  Duw  fi.     Amen!" 

Yr  ydoedd  bellach  yn  dywyll,  a  chynneuasid  filamdyrch  yn  y 
neuadd  cyn  i'r  eisteddiad  derfynu.  O'r  diwedd  danfonwyd  Luther 
ymaith,  a  thybid  ei  fod  yn  cael  ei  gymeryd  i  ddaeargell,  ac  mae  yn 
eithaf  tebyg  mai  felly  y  bwriedid.  Ond  yn  ffodus  yr  oedd  gan  y  rhan 
fwyaf  o'r  tywysogion  gwynion  o'r  eiddynt  eu  hunain  yn  erbyn  y  Pab; 
ac  er  yn  wrthwynebol  i  Luther,  nid  oeddynt  yn  awchus  i  foddhâu 
Bhufain  trwy  ei  gondemnio  nes  i'r  cwynion  hyny  gael  eu  symud.  Yr 
oedd  eraill  o  honynt  yn  cydymdeimlo  âg  ef.  Ac  eraill,  tra  heb  falio 
nemawr  am  y  ddadl  rhyngddo  â  Rhufain,  eto  yn  teimlo  cymaint 
oddiwrth  y  gwroldeb  ardderchog  a  ddangosasai  fel  nad  oedd  yn  hawdd 
ganddynt  ei  gondemnio.  Wedi  cael  ei  anadl  ar  ol  y  cyffro,  dywedai  yr 
Ymherawdwr  ei  hunan  :  "  Mae  y  mynach  yma  yn  siarad  â  chalon  wrol 
ac  â  dewrder  di-droi-yn-ol."  Wedi  cyrhaedd  ei  lettŷ,  taflodd  y  Diwygiwr 
ei  ddwylaw  i  fyny,  a  dywedodd  :  "  Yr  ydwyf  drwodd  !  Yr  ydwyf  drw- 
odd  !  Pe  btiasai  genyf  fil  o  benau,  buasai  raid  eu  tori  ymaith,  y  naill  ar 
ol  y  llall,  cyn  y  buaswn  yn  galw  fy  ngeiriau  yn  ol."  Tra  yr  oedd  Spalatin 
a  chyfeillion  eraill  o'i  amgylch  yn  diolch  i  Dduw  ac  yn  ymddyddan  âg 
ef,  daeth  gwas  gyda  fiìagen  arian  wedi  ei  llanw  o  gwrw  Eimbeck,  gan 
ddyweyd  fod  ei  feistr  yn  ei  wahodd  i*w  adloni  ei  hun  gyda'r  dracht 
hwnw.  "  Pwy  ydyw  y  tywysog,"  ebai  yntau,  "  sydd  yn  fy  nghofio  mor 
dirion  î"  "  Y  Duc  Eric  o  Brunswick.  Mae  ei  uchelder  wedi  ym- 
ddarostwng  iV  brofi  cyn  ei  anfon  i  chwi."  Yna,  yn  sychedig,  tywallt- 
odd  beth  o  gwrw  y  Duc,  ac  wedi  ei  yfed,  dywedodd :  "  Fel  y  mae  y 
Duc  Eric  heddyw  wedi  fy  nghofio  i,  felly  bydded  i'n  Harglwydd  Iesu 
Grist  ei  goûo  yntau  yn  awr  ei  ymdrech  olaf."    Dywedir  i'r  Duc  oed- 


106         %  LUTHBB. 

ranus,  pan  ddaeth  yr  awr  hono,  gofio  ei  eiriau,  a  chan  gyfarch  page 
ieuanc  a  safai  wrth  ei  wely,  iddo  ddyweyd  :  "  Cymer  y  Bibl  a  darllen 
ef."  Darllenodd  yntau,  er  cysur  i'r  hen  uchelwr,  y  geiriau:  "Canys 
pwy  bynag  a  roddo  i  chwi  gwpanaid  o  ddwfr  oer  yn  fy  enw  i,  am  eich 
bod  yn  perthyn  i  Grist,  yn  wir  meddaf  i  chwi,  Ni  chyll  efe  ei  wobrwy." 
Yr  oedd  y  landgrave  ieuanc,  Philip  o  Hesse,  a  ddaeth  wedi  hyny  yn  un 
o  gyfeillion  ffyddlonaf  y  Diwygiad,  ymysg  y  rhai  a  alwent  i  weled 
Luther,  a  phan  yn  ysgwyd  llaw  wrth  ymadael,  dywedai :  "  Os  ydych 
ar  yr  iawn,  Doctor,  Duw  a'ch  cynnorthwyo  I "  A'r  hyn  oedd  bwysic- 
ach  fyth  iddo  ef,  yr  oedd  ei  dy wysog  ef  ei  hunan,  yr  Etholwr  Frederic, 
bellach  wedi  ei  ennill  drosodd  yn  gwbl  at  ei  achos,  a  phenderfynai 
wneyd  ei  oreu  o'i  blaid. 

Gwnaed  llawer  ymdrech  wedi  hyny  yn  ddirgelaidd  i  geisio  ei  gael  i 
alw  yn  ol ;  ond  nid-  oedd  o  un  dyben.  Gofynodd  yr  hybarch  Arch- 
esgob  Treves  iddo,  "  Pa  ymwared  gan  hyny  a  elli  di  enwi  ? "  "  Dim," 
meddai  yntau,  "  ond  geiriau  Gamaliel :  'Os  o  ddynion  y  mae  y  gwaith, 
fe  a  ddiddymir;  eithr  os  o  Dduw  y  mae,  nis  gellwch  chwi  ei  ddi- 
ddymu.'"  Wedi  bod  bythefnos  yn  Worms  fe'i  gollyngwyd  ymaith,  gyda 
gorchymyn  na  phregethai  ar  ei  ffordd  adref.  Ond  gan  ddyweyd  fod 
Gair  Duw  yn  rhydd,  fe  bregethodd  yn  Hirschfeld  ac  Eisenach.  Ac 
wedi  troi  o'r  neilldu  o'r  lle  olaf  i  ymweled  â  rhai  o'i  berthynasau  yn  yr 
hen  ardal  Möhra,  wrth  iddo  ddychwelyd  fe  ddisgynodd  pump  o  wŷr 
meirch  ar  y  cwmni,  y  rhai  oeddynt  dan  fwgwd,  ac  yn  arfog  o'u  pen  i'w 
traed.  Oan  gynted  ag  y  gwelodd  James  Luther  hwynt,  neidiodd  allan 
a  diangodd  am  ei  hoedl.  Yr  oedd  y  gyriedydd  am  wrthwynebu. 
"  Aros  !  "  ebai  un  o'r  ymosodwyr  mewn  llais  ofnadwy,  gan  syrthio  arno 
a'i  fwrw  i'r  llawr.  Cymerodd  un  arall  afael  yn  Amsdorff,  gan  ei  ddal  o 
hirbell.  Yn  y  cyfamser  ymaflodd  y  tri  eraill  yn  Luther,  ac  heb 
ddyweyd  gair,  tynasant  ef  allan  o'r  wagen,  taflasant  fantell  filwraidd 
drosto,  a  gosodasant  ef  ar  geffyl  a  arweinid  ganddynt.  Gadawodd  y 
ddau  eraill  Amsdorff  a'r  gyriedydd  ;  neidiodd  y  pump  iV  cyf rwyau — coll- 
odd  un  ei  het,  ond  ni  fu  yn  wiw  ganddynt  aros  i'w  chodi — ac  mewn 
amrantiad  diflanasant  gyda'u  carcharor  i'r  goedwig  dywell.  Nid  oedd 
y  fath  amgylchiad  heb  fod  i  gryn  fesur  yn  frawychus,  a  thaenid 
pob  math  o  chwedlau  am  dyngod  y  Diwygiwr.  Aeth  y  cri  drwy 
Germany,  fod  Luther  wedi  syrthio  i  ddwylaw  ei  elynion  !  Ar  yr  8fed 
o  Fai,  cyhoeddwyd  edici  Worms,  yr  hwn  oedd  yn  ei  osod  dan  felldith 
yr  ymherodraeth,  a'i  fywyd  felly  yn  fforfed.  Ond  yr  oedd  efe  wedi 
diflanu  mor  lwyr  o  olwg  y  byd  â  phe  buasai  y  ädaear  wedi  agor  ei 
safn  a'i  lyncu,  a  chau  am  dano  fel  o'r  blaen.  Fe  ddarfu  i'r  meirch- 
filwyr  ei  gymeryd  igamogam  hyd  ffyrdd  mor  anhygyrch  yn  y  goed- 
wig,  fel  na  buasai  ond  ofer  meddwl  am  fyned  ar  eu  hol  a  cheisio  eu 
goddiweddyd.  Yr  oedd  eu  carcharor,  gan  ei  fod  yn  anghynnefin  â 
marchogaeth,  yn  fuan  wedi  blino  yn  fawr,  a  chaniateid  iddo  ddyfod  i 
lawr  am  ychydig  a  gorphwys  dan  ffawydden,  ac  yfed  dwfr  o  ffynnon,  a 
elwir  eto  ar  ei  enw.  Can  gynted  ag  y  dechreuodd  dywyllu,  cymerasant 
gyfeiriad  arall,  a  thuag  un  ar  ddeg  o'r  gloch  o'r  nos,  daethant  at  droed 
mynydd  ;  esgynai  y  ceffylau  yn  araf  i'w  ben,  ac  yno,  yn  gylchynedig  o 
bob  cyfeiriad  ond  yr  hwn  ar  hyd  pa  un  yr  esgynent>  gan  goedwig 
Thuringia,  yr  oedd  hen  gastell  y  Wartburg.     Yno  fe  roddwyd  pob  ym- 


LUTHEB.  .      107 

geledd  i  Luther,  a  chafodd  orphwys  oddiwrth  ei  lafur.  Newidiwyd  ei 
ddillad  am  wisg  marchog ;  yr  ydoedd  i  adael  i'w  farf  dyf  u,  ac  i  garío  ei 
gleddyf,  ac  adwaenid  ef  gan  bawb  yn  y  lle  fel  y  "  Marchog  George." 
Yr  oedd  byn  oll  wedi  ei  drefnu — nid  heb  wybodaeth  yr  Etholwr — mewn 
gofal  caredig  am  dano ;  oblegid  dan  esgymundod  y  Pab  a  meüdith  yr 
ymherodraeth  ni  fuasai  ei  fywyd  yn  ddiogel  yn  unlle  arall.  Àc  yr  oedd 
yn  werthfawr  iddo  mewn  llawer  ystyr  gael  ei  gipio  o  ganol  y  dymhestl 
gynhyrfus  y  buasai  ynddi  cyhyd,  i  neillduedd  y  fath  orphwysfa  dawel,  i 
"  ymddyddan  â'i  galon  "  ac  i  gynnal  cymundeb  â  Duw.  Yn  achlysurol 
cymerid  ef  allan  i  hela,  ond  ni  allai  wneyd  hyny  heb  fod  ei  feddyliau 
yn  llawn  o'r  pethau  mawrion.  Un  diwrnod,  yn  nghanol  cyffro  yr 
helwriaeth,  safai  y  Marchog  George  yn  Uonydd,  ac  wedi  meddwl 
ychydig,  gofynai :  "  Onid  yw  hyn  yr  un  fath  â'r  diafol  yn  gosod  ei  gwn 
— hyny  yw,  yr  esgobion,  y  cynnrychiolwyr  hyny  o  eiddo  Anghrist,  ac 
yn  eu  gyru  ymlaen  i  erlyn  eneidiau  ? "  Daliwyd  unwaith  ys&yfarnog 
ieuanc,  ac  yn  llawen  o'r  cyfle  iV  rhyddhâu,  lapiodd  hi  yn  ei  fantell  a 
gosododd  hi  i  lawr  yn  nghanol  prysglwyn  ;  ond  prín  yr  aethai  fwy  nag 
ychydig  gamrau  o'r  lle  nad  oedd  y  cẃn  wedi  ei  sawru  a'i  Uadd.  Wedi 
tynu  ei  sylw  gan  y  sẃn,  a  gweled  yr  hyn  oedd  wedi  cymeryd  Ue, 
gwaeddai :  "  O  Bab !  ac  0  dithau  Satan  1  fel  hyn  yr  ymdrechwch 
ddinystrio,  ìe  yr  eneidiau  hyny  a  achubwyd  rhag  marwolaeth."  Am 
yspaid  yr  oedd  ei  gyfeillion  yn  y  pryder  mwyaf  yn  ei  gylch,  a  chyn 
hir  yr  oedd  digofaint  y  bobl,  dan  yr  ofnad  fod  ei  elynion  wedi  ei  ddin- 
ystrio,  yn  cynneu  mor  ffyrnig  fel  yr  oedd  hyd  yn  nod  llawenydd  ei 
elynion  yn  troi  yn  ddychryn  mawr.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  Aleander 
mewn  marwol  fraw.  Ysgrífenai  un  Pabydd  at  Archesgob  Mentz :  "  Yr 
unig  ffordd  i  ni  i'n  hachub  ein  hunain  ydyw  goleu  fflamdorchau  à 
chwilio  am  Luther  trwy  yr  holl  fyd,  er  ei  adfer  i'r  genedl  sydd  yn  galw 
am  dano."  Dywedid  "y  byddai  i  farwolaeth  Luther  beri  tywallt 
cenllifoedd  o  waed."  Ond  cyn  pen  nemawr  yr  oedd  Melanchthon  yn 
gallu  sicrhâu  ei  gyf eillion  ei  fod  yn  ddiogel.  Mae  y  llythyrau  a  anfonai 
y  pryd  hyny  "  o  Patmos,"  "  o'r  anialwch,"  "  o  deymas  yr  awyr  a'r 
adar,"  fel  y  galwai  fangre  ei  neillduaeth,  yn  taflu  goleu  hynod  ar  ei 
gymeriad,  ac  yn  dangos  y  mawr  anhawsder  a  deimlai  i  ddygymmod  à'i 
dynged  pan  oedd  rhyfel  yr  Arglwydd  yn  cael  ei  hymladd.  "Byddai  yn 
well  genyf,"  meddai,  "  gael  fy  ngosod  ar  farwor  tanllyd,  na  gorwedd  yma 
yn  hanner  marw.'f  Yr  oedd  ganddo  ymddiried  mawr  yn  Melanchthon. 
"  Os  byddaf  fi  farw,"  meddai,  "  ni  fydd  i'r  Efengyi  golü  dim  ;  fe  fydd  i 
ti  fy  nilyn  fel  y  dilynodd  Eliseus  Elias,  gyda  deuparth  o'm  hysbryd.,, 
Ac  yr  un  pryd  cofiai  ofnusrwydd  ei  gyfaill,  a  dywedai :  "  Weinidog  y 
Gair !  cadw  furíau  a  thyrau  Jerusalem,  nes  dy  daro  i  lawr  gan  y  gelyn." 
Am  dano  ei  hun  dy  wed  "  ei  fod  yno  aT  hyd  y  dydd  mewn  seguryd  a 
phleserau."  Mae  yn  debyg  fod  y  "pleserau"  yn  golygu  y  lluniaeth  a 
osodid  o'i  flaen,  yr  hwn  oedd  gryn  lawer  yn  fwy  danteithiol  nag  a  gai 
yn  y  fynachlog,  ac  a  brofodd  gymaint  yn  ormod  felly  fel  y  bu  raid  iddo 
ofyn  am  gael  dychwelyd  at  yr  ymborth  mwy  syml  yr  arf erasai  ág  ef. 
Am  "seguryd,"  er  ei  fod  allan  o  gyffro  y  rhyfel,  ac  yn  mwynhâu 
gronyn  o  seibiant  y  mynydd,  ac  yn  cael  ychydig  o  gymdeithas  â  natur, 
eto  wrth  gofio  am  ymdrechion  ei  ysbryd,  a'r  llafur  diorphwys  yr  aeth 
drwyddo  yn  ystod  un  mia  ar  ddeg  ei  arosiad  yn  y  Wartburg,  yr  oedd  ei 


108  LUTHEB. 

"  seguryd  "  yn  ddiau  jn  un  anghyffredin.  Yn  yr  un  Uythyr  dywed  : 
"  Yr  ydwyf  yn  darllen  y  Bibl  yn  Hebraeg  a  Groeg ;  yr  wyf  yn  myned 
i  ysgrífenu  traethawd  yn  Germanäeg  ar  Glust-Gyffesiad ;  myfi  a  barhâf 
y  cyfìeithiad  o'r  Salmau,  a  chyfansoddaf  gyfrol  o  bregethau,  gan  gynted 
ag  y  derbyniaf  yr  hyn  sydd  arnaf  eisieu  o  Wittenberg.  Yr  wyf  yn 
ysgrifenu  yn  ddibaid."  Ysgrifenai  draethawd  ar  ol  traethawd,  ar  y 
naill  law  i  adeiladu  a  chadarnhâu,  ac  ar  y  Uaw  arall  i  chwalu  a  dadym- 
chwel.  Cyhoeddid  y  rhai  hyny  y  naill  ar  ol  y  Uall  gyda'r  fath  gyflym- 
dra,  a  darllenid  hwy  ar  bob  llaw  gyda'r  fath  awch,  fel  yr  oedd  Lutber 
yn  neillduedd  ei  alltudiaeth  yn  peri  ei  deimlo  ymron  yr  un  fath  â  phe 
buasai  yn  nghanol  yr  ymgyrch.  Ac  yn  arbenig  fe  lafuriodd  yn  dra 
egniol  y  pryd  hyny  gyda  y  gwaith  mawr  o  gyfieithu  yr  Ysgrythyrau 
i'r  Germanäeg.  Dyma  y  cyfraniad  pwysicaf  o'i  eiddo  o'r  cwbl  i  achos 
y  Diwygiad.  Wedi  dymchwelyd  awdurdod  y  Babaeth,  fe  sefydlodd  yn 
ei  lle  awdurdod  Gair  Duw,  ac  fe  roddes  hwnw  yn  bur  a  dilwgr,  ac  yn  yr 
iaith  a  ddeallent,  yn  llaw  gwerin  ei  genedL 

Yr  ydys  weithiau  yn  edrych  ar  neillduaeth  y  Wartburg,  ynglýn  â 
chyfieithiad  yr  Ysgry  thyrau  i'r  Germanäeg,  fel  alltudiaeth  Ioan  i  Patmos, 
lle  y  derbyniodd  at  wasanaeth  yr  eglwys  y  Dadguddiad  gan  Iesu  Grist. 
Ac  y  mae  mesur  o  briodoldeb  yn  hyny,  yn  gymaint  ag  mai  yno  y 
dechreuwyd  ar  y  gwaith,  ac  fe  wnaed  hyny  mewn  ffordd  mor  effeithiol 
ag  a  sicrhâi,  mewn  amser,  ei  gwblhâd.  Yr  oedd  yr  amcan  o  osod  gair 
Duw  o  flaen  ei  genedl  yn  ei  hiaith  ei  hun,  wedi  ilwyr  feddiannu  ysbryd 
y  Diwygiwr,  ac  mor  ddwfn  oedd  ei  ymdeimlad  o'i  bwysigrwydd  fel  na 
fynai  adael  i  ddim  ei  lesteirio  i'w  ddwyn  oddiamgylch.  Ond  y  mae 
myned  i  fewn  i'r  hanes  yn  gwneyd  i  ffwrdd  i  gryn  fesur  â'r  rhamant- 
rwydd  ag  y  mae  y  syniad  poblogaidd  yn  gysylltu  â'r  gwaith  hwn.  Yn 
lle  bod  y  Bibl  i  gyd  wedi  ei  gyfieithu  yn  y  Wartburg,  a  thrwy  fath  o 
ysbrydoliaeth,  fel  ag  a  briodolir  yn  y  chwedlau  i  gyfieithiad  y  Deg  a 
Thriugain,  ni  chyfieithiwyd  yno  mewn  gwirionedd  ond  y  Testament 
Newydd  a  Phum'  Llyfr  Moses,  ac  o'r  rhei'ny  ni  wnaed  ond  y  brasysgrif 
neu  y  draft  cyntaf.  Y  rhyfeddod  fawr  ydyw  fod  cymaint  yn  y  ffordd 
hono  wedi  ei  wneyd ;  ond  yr  oedd  y  gwaith  o  ddwyn  y  cyfieithiad  o'r 
Ysgrythyrau  i'r  perffeithrwydd  ag  y  mae  Germaniaid  o  hyny  hyd  yn 
awr  yn  ymffrostio  ynddo,  yn  llafur  na  chwblhäwyd  hyd  1534,  neu  dair 
blynedd  ar  ddeg  yn  ddiweddarach.  Fe  gafodd  Luther  gynnorthwy  tra 
gwerthfawr  gan  Melanchthon  ac  eraill  yn  y  gwaith  hwn,  ac  yr  oedd  y 
boen  a  gymerodd  efe  ei  hunan  gydag  ef  ymron  yn  anhygoel.  Ysgrifen- 
ai  yn  1528  at  Wenceslaus  Link  fel  y  canlyn:  "  Yr  ydym  yn  awr  ar 
waith  ar  y  Prophwydi,  yn  eu  troi  i'r  Germanäeg.  Y  fath  waith  anferth 
a  blinderus  ydyw  gorfodi  yr  ysgrifenwyr  Hebreig  i  siarad  Germanäeg ! 
Fel  y  maent  yn  gwingo  yn  ei  herbyn,  ac  na  fynant  adael  eu  Hebraeg  i 
ddilyn  y  Germanäeg  arw.  Y  mae  yr  un  fath  â  phe  ymdrechai  un  i 
wneyd  i'r  ëos  adael  heibio  ei  pheroriaeth  felus  a  dynwared  y  gòg."  A 
thrachefn  mewn  cyfeiriad  at  yr  un  anhawsderau :  "  Yr  ydwyf  wedi  bod 
yn  ymdrechu  yn  barhâus  i  drosglwyddo  yr  Hebraeg  i  Germanäeg  bur  a 
chlir,  ac  y  mae  wedi  dygwydd  yn  fynych  ein  bod  wedi  gweithio  ar  un 
gair  am  ddwy,  tair,  a  phedair  wythnos,  ac  er  hyny  weithiau  heb  gael 
cyfieithiad  boddhäol  iddo.  Yn  Job,  byddai  Meistr  Philip,  Aurogelus, 
a  minnau  weithiau  bedwar  diwrnod  yn  cael  dros  dair  llinell.     Wel,  yn 


LUTHEB.  109 

awr  pan  y  mae  wedi  ei  droi  i'r  Germanäeg  a'i  orphen,  fe  all  y  neb  a 
fyno  ei  ddarllen  a'i  feistroli.  Gallai  un  redeg  ei  îygaid  dros  dri  neu 
bedwar  o  dudalenau  heb  yr  un  trip,  ac  heb  ddychymygu  pa  nifer  o 
greigiau  a  boncyffion  unwaith  a  orweddent  yno — yno  lle  mae  yn  awr 
mor  esmwyth  â  bwrdd  wedi  ei  lyfnhâu,  ond  lle  bu  raid  i  ni  chwysu  a 
thrafferthu.  Mae  yn  hawdd  aredig  pan  mae  y  maes  wedi  ei  glirio." 
Fe  ystyrir  iddo  fod  yn  hynod  lwyddiannus,  fel  ein  cyfieithwyr  ni  ein 
hunain,  mewn  cadw  ar  ganol  y  Uwybr,  rhwng  gormod  rhyddid  mewn 
aralleirio  ar  y  naill  law,  ac  ymlyniad  rhy  gaeth  wrth  briod-ddulliau  yr 
ieithoedd  gwreiddiol  ar  y  Uaw  arall.  Fe  wnelai  yr  ymdrech  fwyaf 
egniol  i  ddeall  yn  glir,  yn  y  lle  cyntaf,  feddwl  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd; 
ac  wedi  gwneyd  hyny,  gan  ei  f od  yn  bwriadu  ei  gyfieithiad  at  wasanaeth 
gwerin  ei  wlad,  fe  chwiliai  gyda  dyfalwch  mawr  am  yr  ymadroddion  a'i 
galluogai  i'w  ddwyn  adref  yn  y  modd  mwyaf  effeithiol  at  feddwl  a 
chalon  ei  gydwladwyr.  Er  mwyn  gallu  dynodi  yn  briodol  y  meini 
gwerthfawr  y  sonir  am  danynt  yn  Dadguddiad  xxi.,  fe  geisiodd  trwy  ei 
gyfaill  Spalatin  fenthyg  detholiad  o'r  fath  emau  o  cabinet  yr  Etholwr. 
Hefyd  fe  fynodd  wybodaeth  gyflawn  a  manwl  am  enwau  anifeiliaid, 
adar  ysglyfaethus,  ac  ymlusgiaid  y  sonir  am  danynt  yn  y  Bibl.  Ym- 
gymysgai  yn  fynych  â'r  bobl  gyffredin  yn  y  farchnadfa,  f el  y  gallai  gipio 
eu  dull  o  lefaru  hyd  yn  nod  o'u  genau,  megys ;  ac  fe  roddes  ei  gyfeill- 
ion  ar  waith  i  geisio  iddo  gyflenwad  o  ymadroddion  poblogaidd  da, 
oblegid,  meddai,  "ni  allaf  ddefnyddio  geiriau  cestyll  a  llysoedd." 
Dywed  Mathesius  iddo  ar  un  achlysur  wneyd  i  gigydd  ladd  dafad  o'i 
flaen  ac  esbonio  iddo  ei  holl  ddifyniaeth,  fel  y  gallai  ddefnyddio  y 
termau  priodol  wrth  gyfìeithu  y  fath  ymadroddion  yn  y  Bibl  ag  sydd 
yn  son  am  aberthau  a  rhanau  mewnol  anifeiliaid.  Ac  yn  wir  hyd  y 
diwedd,  fe  ystyriai  efe  a'i  gyfeillion  unrhyw  lafur  yn  ateb  dyben  da  os 
tueddai  i  ryw  fesur  i  berffeithio  y  cyfieithiad  o'r  YsgrytÌryrau.  Yr 
oedd  amryw  geisiadau  wedi  eu  gwneyd  o'r  blaen  i  gyfieithu  yr  Ysgryth- 
yrau  i'r  Germanäeg,  ond  yr  oedd  y  cyfieithiadau  hyny  wedi  ou  gwneyd 
o'r  Fulgate  Lladin,  ac  mewn  dull  nad  allasai  ddyfod  adref  ond  i  fesur 
bychan  at  feddwl  a  chalon  y  genedl,  heblaw  eu  bod  hefyd  yn  gostus,  ac 
yn  llafurio  dan  yr  anfantais  o  ymddangòs  ar  adegau  rhy  farwaidd  i 
deimlo  nemawr  ddyddordeb  ynddynt.  Ond  yr  oedd  y  cyfieithiad  hwn 
yn  cael  ei  wneyd  gan  ysgolheigion  gwych,  o'r  Hebraeg  a'r  Groeg  yn 
uniongyrchol ;  yr  ydoedd  hefyd  yn  cael  ei  wneyd  yn  yr  arddull  f  wyaf 
cyfaddas  i  gyrhaedd  y  werin  yn  eu  hymadroddion  neillduol  hwy  eu 
hunain ;  ac  yr  oedd  ysbryd  y  Diwygiad  wedi  parotoi  y  bobl  iddo  yn  y 
fath  fodd  fel  nad  ydoedd  mor  ryfedd,  ac  ystyried  pobpeth,  i  Agricola 
ddyweyd,  "  Yn  awr  y  mae  Duw  wedi  dechreu  siarad  Germanäeg." 

Ac  yr  ydoedd  Luther  yn  hyn  yn  dangos  cymaint  o  fawredd  ag  mewn 
dim  301  ei  holl  hanes.  Yr  oedd  y  gwaith  mawr  yn  myned  rhagddo 
ymhob  man ;  fe  brofwyd  trwy  neillduaeth  y  Wartburg,  yn  arbenig,  ei  fod 
0  natur  a  bywiolrwydd  a'i  codai  ymhell  uwchlaw  dibynu  ar  ei  ymdrech 
bersonol  ef,  er  mor  werthfawr  ydoedd,  ac  er  maint  yr  amddifadrwydd  a 
deimlai  ei  gyfeillion  0  golli  ei  bresennoldeb  a'i  gynnorthwy.  Ac  fe'i 
harweiniwyd  yntau,  ac  yn  ddiammeu  gan  ddoethineb  uwch  naV  eiddo 
ef  ei  hun,  i  grynhoi  ei  ymadferthoedd  ar  wasanaeth  a  fyddai  o  fwyaf  o 
werth  mewn  ffordd  0  sicrhâu  parhâd  y  gwaith  da.     Er  hyny  fe  gyf ranai 


110  LDTHSB. 

lawer  tuag  at  rymuso  yr  ymdrech  ar  y  pryd.  Fel  y  gwelsom,  yr  ydoedd 
o  neillduedd  dyeithr  ei  "Batmos"  yn  gymaint  o  ddychryn  i  elynion  y 
gwirionedd,  os  nad  mwy,  nag  ydoedd,  ie,  yn  Worms.  Ar  y  pryd  fe 
dybiodd  Albert,  Archesgob  Mentz,  fod  Luther  bellach  wedi  ei  gwbl 
ddystewi,  a  chan  faint  ei  angen  am  arian  i  gynnal  i  fyny  rwyeg 
ei  lys  a'i  anferth  wastraff,  fe  anturiodd  ail  gyfodi  yn  Halle  hen 
fasnach  y  maddeuon.  Ysgrifenodd  Luther  ar  unwaith  lythyr  ofnadwy 
ato  i'w  rybuddio,  ac  os  na  pheidiai,  y  cyhoeddai  lyfr  a  ysgrifenasai  "Yn 
erbyn  Ëiiun  Newydd  Halle."  Prin  y  buasai  taranfollt  yn  peri  mwy  o 
ddychryn ;  ac  f e  ymostyngodd  y  gŵr  mawr  i'r  gwaseidd-dra  o  ysgrifenu 
llythyr  ato  yn  derbyn  ei  gerydd  ac  yn  ymostwng  yn  ddirfawr.  Fe 
wyddai  Luther  mai  rhagrith  ydoedd  y  cwbl,  ac  ni  allai  lai  na'i  ddiystyru; 
ond  rhoddwyd  masnach  warthus  y  maddeuon  i  fyny,  ac  yr  oedd  hyny 
iddo,  wrth  reswm,  yn  llawenydd  mawr. 

Cyn  hir,  fodd  bynag,  fe  gododd  profedigaeth  o  gyfeiriad  arall,  a 
barodd  f wy  o  bryder  ac  a  wnaeth  fwy  o  niwed  na  holl  ymosodiad  y 
gelynion  oddiallan.  Fel  yr  Apostolion  ar  ol  y  Pentecost,  nid  oedd 
Luther  o  gwbl,  oddieithr  gyda  heresi  beryglus  y  maddeuon,  wedi  ei 
wneyd  yn  bwynt  i  ymosod  ar  y  cyfeiliornadau  a'r  coelgrefydd  ag  oedd- 
ent,  mewn  oesoedd  o  ddirywiad,  wedi  ymgasglu  o  amgylch,  ac  i  fesur 
helaeth  wedi  llethu  gwirionedd  yr  efengyL  £i  nôd  arbenig  ef  oedd 
gosod  y  gwirionedd  ei  hunan  o  flaen  meddwl  y  bobl ;  ac  wrth  gadw  eu 
meddwl  yn  barhâus  mewn  cymundeb  bywiol  â'r  gwirionedd,  fe  deimlai 
yn  gwbl  hyderus  i  adael  y  canlyniadau  yn  llaw  Duw,  yr  Hwn  a  barai 
i'r  pethau  annymunol  ddiflanu  megys  o  honynt  eu  hunain.  Felly  y 
dygasid  oddiamgylch  y  chwyldröad  mawr  yn  ei  feddwl  ef  ei  hunan ;  ac 
wrth  feddwl  hyny,  a  chofìo  mor  araf  mewn  cymhariaeth  y  dygasid  ef 
i  weled  pethau  "o  bell  ac  yn  eglur,"  a  chyda  y  ffydd  ddiderfyn 
oedd  ganddo  yn  ngallu  y  gwirionedd,  yr  ydoedd  i  raddau  mawr 
yn  ddiystyr  o'r  ymarferiadau  ag  y  gwyddai  nad  ydoedd  eu  llwyr  ddif- 
laniad  ond  cwestiwn  o  amser,  ac  amser  byr.  Yn  debyg  hefyd  y  teimlai 
Melanchthon  a'r  gwŷr  teilwng  eraill  oeddynt  wedi  eu  codi  gan  Dduw  i  gyd- 
weithio  âg  ef.  Buont  f elly  am  gryn  amser  yn  ymwneyd  trwy  rym  hen  ar- 
feriad  â'r  seremoniau  Pabaidd,  wedi  i  ffydd  oleuecüg  yn  y  gwirionedd  yru 
allan  o'u  meddwl,  ac  i  gryn  fesur  o  feddwl  y  bobl,  bob  crediniaeth  yn 
yr  athrawiaethau  ag  y  golygid  eu  bod  yn  sylf aenedig  arnynt  Yn  ystod 
neillduad  y  Wartburg,  fodd  bynag,  fe  deimlodd  rhai  dynion  zelog  fod 
yn  bryd  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  seremoniau,  a  diddymu  yr  offeren,  &c 
Un  o'r  rhai  mwyaf  blaenllaw  yn  hyn  oedd  Carlstadt.  Yr  oedd  efe  yn 
ẃr  cryt  ac  uchelgeisiol ;  efe  ydoedd  yn  gweinyddu  pan  wnelsid  Luther 
yn  Ddoctor  mewn  Duwinyddiaeth ;  ac  nid  ydoedd  mewn  un  modd  yn 
gallu  dygymmod  â'r  enwogrwydd  ag  oedd  gymaint  yn  fwy  na'r  eiddo 
ef  a  ennillasai  Luther  yn  y  ddadl  âg  Eck  yn  Leipsig,  ynghyd  a'r  holl 
fawredd  a  osodasid  ar  ei  enw  gan  yr  amgylchiadau  oeddynt  wedi  cymeryd 
lle  ar  ol  hyny.  Yn  absennoldeb  Luther,  yr  oedd  efe  yn  Wittenberg  yn 
ŵr  mawr,  ac  fe  dybiodd  y  gallai  wneyd  gwaith  pwysig  ac  ennill  iddo  ei 
hun  enw  dysglaer  trwy  ymosod  ar  yr  hen  seremoniau.  Yr  oedd  y  bobl 
yn  eithaf  parod;  ac  yn  anffodus  fe  ddarfu  iddo  yntau,  wrth  ei 
gael  ei  hun  yn  wron  y  symudiad,  golli  ei  hunanfeddiant  i'r  fath  raddan 
f el  ag  i  ymdaflu  yn  gyfangwbl  iddo,  ac  i  osod  ar  bethau  nad  oeddynt 


LUTH8B.  111 

mewn  gwirionedd  ond  pur  ddibwys,  y  mawredd  y  dylasai  fod  yn  ofalus, 
uwchlaw  pobpeth,  iV  gadw  ar  y  pethau  hanfodol.  "  Y  mae  Gair  Duw," 
meddai  Carlstadt,  "wedi  dyfod  i  fy  enaid  gyda'r  fath  fywyd,  ac  wedi  fy 
llanw  â'r  fath  benderfyniad  diysgog  fel  nad  allaf  aros  yn  llonydd. 
Gwae  fydd  i  mi  oni  phregethaf."  A  chyda  Zwilling,  mynach  ieuanc 
a  chaplan  y  fynachlog,  fe  aeth  rhagddo  gyda'r  penboethni  mwyaf  i  gon- 
demnio  yr  offeren,  clust-gyffesiad,  galw  ar  y  saint,  addoliad  delwau, 
ymattal  oddiwrth  gig  ar  ddyddiau  ympryd,  gwyryfdod  yr  offeiriaid, 
ynghyd  ag  athrawiaeth  a  dysgyblaeth  Eglwys  Rhufain  yn  gyffredinol. 
Wrth  luchio  gwreichion  tanllyd  felly  oddiamgylch,  hawdd  oedd  gosod 
meddyliau  oeddynt  wedi  dyfod  yn  addfed  iddynt  yn  oddaith ;  a  chyda 
phobl  ag  y  mae  eu  haddysg  yn  y  pethau  mawrion  yn  bur  ddiffygiol,  y 
mae  gymaint  yn  fwy  naturiol  iddynt  feddwl  eu  bod  yn  gwneyd  pethau 
mawrion  "  mewn  trwst,  a  dillad  wedi  eu  trybaeddu  âgwaed,"  na  phan  yn 
ceisio  ymberffeithio  mewn  rhinweddau  ysbrydol.  Yr  oedd  y  werin,  wedi 
eu  cynhyrfu  gan  Carlstadt  a  Zwilling,  yn  rhuthro,  ie,  yn  ystod  y  gwas- 
anaeth,  i  Eglwys  yr  Holl  Saint  yn  Wittenberg,  o  ba  un  yr  oedd  Carl- 
stadt  yn  Archddiacon,  a  chan  floeddio  yr  ail  orchymyn,  yn  tynu  i  lawr  y 
cerfluniau,  y  darluniau,  a  delwau  y  saint,  gan  eu  lluchio  allan  a'u  dinystrio. 
Yr  oedd  y  fath  benboethni  gwallgof  yn  andwyol  i  grefyddolder,  a 
hawdd  meddwl  y  fath  drallod  a  gofìd  a  barai  i'r  dynion  doethaf  a 
mwyaf  sanctaidd.  Ysgrifenodd  Melanchthon  yr  holl  hanes  at  Luther, 
ac  yr  oedd  ei  ofid  yntau,  o  ddeall  fel  yr  oedd  pethau  yn  myned  ymlaen, 
yn  ddifesur.  Nid  ydoedd  heb  ragweled,  ie,  a  dysgwyl,  perygl  o'r  fath ; 
ond  yr  oedd  ei  weled  wedi  dyfod  yn  y  fath  fodd,  ac  yn  gwneyd  y  fath 
anrhaith  ar  waith  Crist  yn  eneidiau  dynion,  yn  brofedigaeth  annrhaeth- 
ol  iddo.  Ysgrifenodd  lythyr  doeth  a  charedig  iawn  at  ei  ddeadell 
yn  Wittenberg.  "  Yr  ydych,"  meddai,  "yn  crynhoi  eich  egnion  i  ym- 
osod  ar  yr  offeren,  delwau,  a  phethau  eraill  Uai  eu  pwys;  ac  wrth 
wneyd  hyny  yr  ydych  yn  gadael  o'r  neilldu  ragoriaethau  mwy  y  ffydd 
a'r  cariad  yr  ydych  yn  y  fath  angen  am  danynt.  Trwy  eich  yraddygiad 
Uidiog,  yr  ydych  wedi  trallodi  yn  fawr  lawer  o  gydwybodau  duwiol- 
frydig.  Yr  ydych  wedi  anghofio  yr  hyn  sydd  ddyledus  i'r  gwan.  Os 
rhed  y  rhai  cryfion  gyda'u  cyflymdra  eithaf,  heb  falio  am  eu  brodyr 
gwanach  sydd  yn  dyfod  yn  fwy  araf  ar  eu  hol,  rhaid  iddynt  hwy  ym- 
ollwng.  Mae  Duw  wedi  rhoddi  i  chwi  fendith  fawr,  y  Gair  yn  bur  a  di- 
haloe,  Eto  nid  wyf  yn  gweled  dim  mwy  o  gariad  ynoch.  Ni  estyn- 
wch  law  o  gymhorth  i'r  rhai  na  chlywsant  erioed  y  Gair.  Nid  ydych 
yn  meddwl  am  eich  brodyr  a'ch  chwiorydd  yn  Leipsig,  Meissen,  a  llawer 
o  fanau  eraill,  y  rhai  yr  ydych  yn  rhwym  i'w  hachub  fel  chwi  eich 
hunain.  Yr  ydych  wedi  rhuthro  i'ch  gweithrediadau  presennol  gyda'ch 
llygaid  yn  nghau,  a'ch  penau  i  lawr,  f el  tarw,  heb  edrych  i'r  ddehau  nac 
i'r  aswy.  Yr  ydych  yn  dymuno  gwasanaethu  Duw ;  nid  ydych  yn  ystyr- 
ied  nad  ydych  ond  rhagredegwyr  i'r  diafol.  Yr  ydych  yn  dianrhydeddu 
y  Gair ;  yr  ydych  yn  anghofio  pob  ffydd  a  chariad."  Ond  nid  oedd  ei 
eiriau  ond  ofer.  Pan  ddangosodd  Staupitz  y  Uythyr  i  Carlstadt,  ateb- 
odd  gan  wenu  yn  ddiamynedd :  "  Y  mae  yn  ysgrifenedig,  y  dylem 
ufuddhâu  i  Dduw  yn  hytrach  nag  i  ddyn."  Yn  wyneb  holl  ymliw 
doeth  yr  henafgwr  parchedig,  ei  ateb  oedd,  "  Tewch.  Yr  ydych  yn 
anghofio  yr  hyn  a  ddywedodd  Luther,  Nid  y w  Gair  yr  Arglwydd  yn 


112  LÜTHBR. 

Air  heddwch,  ond  cleddyf."  Ac  elai  pethau  yn  waeth  waeth.  Yr  oedd 
tri  o  ddynion  yn  Zwickau,  Nicholas  Storch,  Marc  Stubner,  a  Marc 
Thomas,  wedi  myned  ymhellach  fyth  yn  yr  un  cyfeiriad,  ac  yn  hòni 
eu  bod  dan  Ddwyfol  ysbrydoliaeth.  Dywedai  Storch  fod  yr  angel 
Gabriel  wedi  ymddangos  iddo  yn  y  nos  gan  ddy  wedyd  wrtho,  "  Ti  a 
gei  eistedd  ar  yr  orseddfainc."  Ymunodd  Thomas  Munzer  â  hwynt, 
yr  hwn  oedd  weinidog  yr  efengyl,  a  thrwy  ei  allu  rhagorach  fe  brofodd 
yn  llawer  mwy.  peryglus.  Cawsant  blaid  gref  i'w  dilyn,  ac  ymddan- 
gosai  y  greadigaeth  newydd  brydferth,  y  llawenychai  Duw  a  dyn  yn  ei 
gogoniant,  yn  prysur  ymollwng  ac  yn  dychwelyd  i'r  tryblith  yn  oL 
Daethant  i  Wittenberg,  ac  er  nad  oedd  Carlstadt  yn  hoffi  eu  credo 
neillduol  fel  Ail-fedyddwyr,  eto  fe'i  taniwyd  yntau  a  Zwilling  gan  eu 
penboethni,  a  chydredasant  gyda  hwynt  "  i'r  unrhy  w  ormod  rhysedd." 
Yr  oeddynt  yn  hòni  gweledigaethau,  a  breuddwydion,  a  dadguddied- 
igaethau  uniongyrchol  oddiwrth  Dduw,  gan  ddiystyru  y  Gair,  a  chyn- 
hyrfent  y  werin  i  bob  gwylltineb.  Dysgent  fod  llywodraethwyr  llygredig 
yr  Eglwys  i  gael  eu  dymchwelyd,  yr  offeiriaid  i'w  rhoddi  i'r  cleddyf, 
a'r  annuwiolion  i  gael  eu  dinystrio.  Wedi  ei  buro  trwy  waed,  fe 
wnelid  y  byd  yn  Deyrnas  i  Grist,  ac  fe  deyrnasai  y  saint.  Yn  y  cyf- 
amser,  pregethent  gydraddoldeb  cyffredinol,  a  pherchenogiad  cyffredin 
ar  feddiannau. 

Wedi  deall  am  yr  annhrefn  a'r  trueni  oedd  felly  yn  cael  ei  achosi  gan 
ddysgeidiaeth  y  penboethiaid,  a  gweled  fod  pethau  yn  cyflymu  yn  y  fath 
fodd  o  ddrwg  i  waeth  fel  na  wyddid  pa  drychineb  a  allai  ddilyn,  fe 
benderfynodd  Luther .  adael  y  Wartburg  a  dychwelyd  drachefn  i 
Wittenberg.  Fe  wyddai  y  byddai  yr  Etholwr  yn  anfoddlawn,  oblegid 
yn  ei  olwg  ef  ei  neillduedd  oedd  ei  unig  ddiogelwch.  Ond  fe  deimlai 
Luther  bellach  fod  llais  uwch  yn  ei  alw  i  ddychwelyd  i'r  maes  Ue  yr 
oedd  rhyfel  ei  Arglwydd  yn  cael  ei  hymladd,  a'r  bendithion  gwerth- 
fawrocaf  mewn  perygl  o  gael  eu  colli.  Yr  oedd  Frederíc  yn  anfodd- 
lawn  iawn  iddo  dynu  Albert  o  Mentz  yn  ei  ben  yn  achos  y  maddeuon 
a  werthid  yn  Halle,  ac  felly  aflonyddu  ar  heddwch  y  wlad;  ond  er 
maint  ei  barch  iddo  ni  allai  Luther,  mewn  achos  o'r  fath  ddirfawr 
bwys,  adael  i'w  ddymuniad  oefyll  ar  ei  ffordd.  "Yr  Etholwr  ddim 
goddef !"  meddai  mewn  llythyr  at  Spalatin;  "a  minnau  hefyd  ni 
oddefaf  i'r  Etholwr  beidio  caniatâu  i  mi  ysgrifenu.  Os  gwrthwynebais 
y  Pab,  yr  hwn  a  greodd  eich  Cardinal,  paham  y  dylwn  gilio  o  ffordd  ei 
greadur  ì  Mae  yn  bur  wych,  bid  siwr,  i'ch  clywed  yn  djrweyd  y  rhaid 
i  ni  beidio  aflonyddu  ar  heddwch  y  wlad,  pan  y  caniatewch  i  heddwch 
tragywyddol  Duw  gael  aflonyddu  arno  !  Spalatin,  ni  chaiff  fod  felly  1 
Dy wysog,  ni  chaiff  f od  felly ! "  A'r  un  modd  yn  awr  ni  all  oddef  i 
bryder  yr  Etholwr  am  ei  ddiogelwch  ef  ei  lesteirio  rhag  dychwelyd  i 
Wittenberg.  Ar  ei  ffordd,  yn  Borna,  ysgrifenodd  lythyr  at  yr  Etholwr 
i  ddy weyd  ei  fod  yn  dychwelyd,  ac  i  roddi  ei  resymau.  Dangosai  fod  y 
pethau  a  gymerasent  le  yn  Wittenberg  wedi  peri  iddo  y  fath  boen,  fol 
oni  b'ai  ei  fod  yn  sicr  am  wirionedd  eu  hachos,  y  buasai  yn  ymollwug 
mewn  anobaith.  Yr  ydoedd  wedi  derbyn  yr  Efengyl  o'r  nefoedd,  trwy 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist.  Ac  os  galwasai  am  ddadl,  fe  wnaethai 
hyny  nid  o  ammheuaeth,  ond  mewn  gostyngeiddrwydd,  a  gobaith  ennill 
eraiíl.     Ond  gan  fod  ei  ostyngeiddrwydd  yn  cael  ei  droi  yn  erbyn  yr 


LÜTHER.  118 

Efengyl,  yr  oedd  ei  gydwybod  yn  ei  orfodi  i  weithredu  yn  wahanol.  Yr 
oedd  wedi  ildio  digon  i'w  uchelder  trwy  dreulio  y  flwyddyn  hono  mewn 
neillduedd.  Fe  wyddai  y  diafol  yn  dda  na  wnaethai  hyny  trwy  ofn. 
Fe  aethai  i  Worms  pe  buasai  yno  gynifer  o  ddiafliaid  yn  y  ddinas  ag 
oedd  o  lechi  ar  benau  y  bai.  Ac  yr  oedd  Duc  George,  â  pha  un  y 
dychrynai  ei  uchelder  ef,  i'w  ofni  yn  llawer  llai  nag  un  diafl.  Pe 
buasai  yr  hyn  a  gymerai  le  yn  Wittenberg  yn  cymeryd  lle  yn  Leipsig 
(lle  y  trigai  y  Duc),  fe  elsai  ef e  ar  unwaith  ar  gefn  ei  geffyl  ac  yno,  pe  am 
naw  diwrnod  yn  olynol  y  buasai  yn  gwlawio  dim  ond  Duciaid  George, 
a  phob  un  yn  naw  ffyrnicach  nag  ydoedd  ef.  Beth  a  f eddyliai  wrth  ym- 
osod  arno  ef  î  A  ydoedd  yn  cymeryd  Crist  ei  Arglwydd  fel  gẃr 
gwellt  î  Dymunai  i'w  uchelder  wybod  ei  fod  yn  dychwelyd  i  Witten- 
berg  dan  amddiffyn  llawer  uwch  na'r  eiddo  Tywysogion  ac  Etholwyr. 
Ni  cheisiai  nodded  ei  uchelder ;  yn  hytrach  dymunai  ei  amddiffyn  ef. 
Nid  elai  yno  dan  amddiffyn  ei  uchelder.  Nid  oedd  gleddyf  a  allai 
wasanaethu  yr  achos  hwnw.  Rhaid  i  Dduw  wneyd  pobpeth  ei  hunan. 
Yr  hwn  oedd  yn  meddu  fwyaf  o  ffydd  oedd  fwyaf  abl  i  amddiffyn. 
Eithr  yr  oedd  ei  uchelder  yn  wan  mewn  ffydd.  Ond  os  dymunai 
wybod  beth  oedd  ganddo  i'w  wneyd,  ei  ateb  ef  gyda  phob  parch  ydoedd, 
ei  fod  eisoes  wedi  gwneyd  gormod,  na  ddylai  wneyd  dim.  Gadawed 
i  bethau  gymeryd  eu  cwrs.  Yr  oedd  ganddo  ef  i  ymwneyd  â  gŵr  tra 
gwahanol  i  Duc  George.  Yr  ydoedd  efe  yn  ei  adwaen  yn  dda,  ac  yr 
oedd  yntau  yn  ei  adwaen  yntau  yn  lled  dda  ! — Effeithiodd  ei  lythyr 
yn  ddwys  ar  yr  Etholwr,  a  phenderfynai  ei  amddiffyn,  os  byddai  raid, 
yn  y  DieL  Ond  dywedai  wrth  Schurff:  "Ysgrifened  lythyr  ataf, 
yn  esbonio  paham  y  mae  yn  dychwelyd  i  Wittenberg,  a  dy weded  ei  fod 
yn  gwneyd  heb  fy  nghaniatâd  i."    Felly  fu. 

Ysgrifenodd  y  llythyr  o  Borna,  ddydd  ^Mercher  y  Lludw,  1522.  Y 
dydd  Mawrth  blaenorol  (Mawrth  Ynyd),  yr  ail  ddydd  o'i  daith  o  Wart- 
burg,  fe  ddygwyddodd  amgylchiad  tra  dyddorol.  Yr  oedd  dau  ẃr 
ieuanc  o  Switzerland,  John  Kessler  a  chyfaill  iddo,  ar  eu  taith  i  Witten- 
berg,  Ue  y  bwriadent  efrydu.  Wedi  eu  goddiweddyd  gan  ystorm 
ofnadwy,  prysurent  i  geisio  lloches  yn  ninas  Jena.  Buont  mewn  cryn 
helbul  wedi  dyfod  i'r  ddinas,  yn  methu  cael  llettŷ,  gan  fod  Jena  ar  y 
pryd  yn  llawn.  O'r  diwedd  fe'u  cyfeirwyd  at  y  Baedd  Du,  y  tu  allan  i'r 
pyrth.  Yn  ddigalon  a  Uuddedig,  aethant  yn  arafaidd  tuag  yno. 
Derbyniodd  y  gwesttŷwr  hwy  yn  garedig.  Eisteddasant  wrth  ddrws 
yr  ystafell  gyhoeddus,  gan  fod  arnynt  gywilydd  o'r  ystad  y  gadawsai  yr 
ystorm  hwynt  Wrth  un  o'r  byrddau  gwelent  ŵr  yn  eistedd  ar  ei  ben 
ei  hun,  yn  ngwisg  marchog ;  gorphwysai  ei  law  ddehau  ar  ben  ei  gledd- 
yf,  a'i  law  aswy  a  ymaflai  yn  ei  garn ;  ac  o'i  flaen  yr  oedd  Uyf r  agored, 
yr  hwn  yr  ymddangosai  ei  fod  yn  ei  ddarllen  yn  dra  astud.  Wrth  drwBt 
dyfodiad  y  ddau  ẃr  ieuanc,  cododd  ei  ben,  cyfarchodd  hwynt  yn 
garedig,  a  gwahoddodd  hwynt  i  eistedd  wrth  ei  f wrdd  ef ;  yna  rhoddai 
iddynt  wydriad  o  gwrw,  ac  mewn  cyfeiriad  at  eu  hacen  dywedai: 
"Swissiaid  ydych,  mi  welaf ;  ond  o  ba  gantonl"  "O  St.  Gall."  M  Os 
ydych  yn  myned  i  Wittenberg,  chwi  a  gyfarfyddwch  yno  â  chydwlad- 
wr,  Doctor  Schurff."  Wedi  eu  calonogi  gan  ei  garedigrwydd,  gofyn- 
asant :  "  Syr,  a  allech  chwi  ein  hysbysu  pa  le  y  mae  Martin  Luther  jn 
bresennol  %"    "  Mi  wn  yn  sicr,"  ebe  y  marchog,  "  nad  ydyw  yn  Witten- 


114  LUTHEH. 

berg;  fe  fydd  yno  yn  fuan.  Mae  Philip  Melanchthon  yno.  Astud- 
iwch  Roeg  a  Hebraeg  fel  y  galloch  ddeall  yn  glir  yr  Ysgrythyrau  sanct- 
aidd."  "  Os  erbyd  Duw  ein  heinioes,"  ebe  un  o  honynt,  "  ni  ddych- 
welwn  adref  heb  weled  a  chly wed  Doctor  Luther ;  canys  er  ei  fwyn  ef 
y  cymerasom  y  siwrnai  faith  hon.  Gwyddom  ei  fod  ef  yn  dymuno 
diddymu  yr  offeiriadaeth  a'r  offeren ;  a  chan  fod  ein  rhieni  wedi  ein 
bwriadu  i'r  offeiriadaeth  o'n  mebyd,  ni  a  garem  wybod-yn  glir  ar  ba 
sail  y  gorphwysa  ei  gynnygiad."  Ẃedi  peth  dystawrwydd,  gofynai  y 
marchog,  "Pa  le  y  buoch  yn  astudio  hyd  ymaî"  "Yn  Basel."  "A 
ydyw  Erasmus  o  Rotterdam  yno  eto?  beth  mae  efe  yn  wneydl" 
Atebasant  ei  gwestiynau,  ac  yr  oedd  dystawrwydd  drachefn.  Ni 
wyddai  y  Swissiaid  beth  i  feddwl.  "  Onid  yw  yn  rhyfedd,"  meddylient, 
"fod  y  marchog  hwn  yn  siarad  wrthym  am  Schurff,  Melanchthon,  ac 
am  yr  angenrheidrwydd  o  ddysgu  Hebraegî"  "Anwyl  gyfeillion," 
meddai  y  gẃr  dyeithr  yn  sydyn,  "beth  y  maent  yn  feddwl  o  Luther  yn 
Switzerland  V9  "Syr,"  ebe  Kessler,  "ymaebarnau  yn  dra  gwahanol 
am  dano  yno  fel  ymhob  man  arall.  Mae  rhai  na  allant  ei  ddyrchafu  yn 
ddigon,  ac  eraill  yn  ei  gondemnio  fel  heretic  adgas."  "Ho,  yr  offeir- 
iaid,  yn  ddiammeu,"  ebe  y  gŵr  dyeithr.  Yr  oedd  ei  sirioldeb  yn  peri 
i'r  gwŷr  ieuainc  deimlo  yn  gartrefol  gydag  ef.  Yn  y  man  anturiodd  un 
o  honynt  edrych  beth  oedd  y  llyfr  a  ddarllenai  pan  ddaethent  i  fewn, 
yr  hwn  erbyn  hyny  oedd  wedi  ei  gau  yn  ei  ymyl.  Ac  er  mawr  syndod 
i'r  ddau,  llyfr  y  Salmau  yn  Hebraeg  ydoedd  !  Rhoddodd  ef  i  lawr  yn 
union,  ac  megys  i  dynu  sylw  oddiwrth  ei  hyfder  yn  ymaflyd  ynddo, 
dywedai :  "  Mi  roddwn  yn  ewyllysgar  un  o  fy  mysedd  am  wybod  yr 
iaith  yna."  "  Chwi  gyrhaeddwch  eich  dymuniad,"  ebe  y  gŵr  dyeithr, 
"os  bydd  i  chwi  yn  unig  gymeryd  y  drafferth  i'w  dysgu."  Ymhen 
ychydig  f ynydau  gwelai  Kessler  y  gwesttŷwr  yn  ei  alw  o'r  neilldu ;  a 
phan  oedd  y  gẃr  ieuanc  gwŷlaidd  yn  ofni  fod  rhywbeth  allan  o  le, 
dywedai  wrtho :  "Yr  wyf  yn  gweled  fod  genych  ddymuniad  cryf  am 
weled  a  chlywed  Luther;  wel,  yr  hwn  sydd  yn  eistedd  gyda  chwi 
ydyw."  Tybiai  Ressler  mai  ysmalio  yr  ydoedd  ;  ond  wedi  dychwelyd, 
estynodd  ei  ben  a  sibrydodd  yn  nghlust  ei  gyfaill  yr  hyn  a  ddywedas- 
ai.  '  Fe  allai  mai  Hutten  a  ddy wedodd,"  ebai  hwnw,  "  ac  i  ti  gam- 
gymeryd!"  Ar  hyny  clywyd  swn  traed  ceffylau,  a  daeth  dau  farsian- 
dwr  i  fewn  i  geisio  llettŷ.  Wrth  ddodi  eu  pethau  o'r  neilldu,  gosododd 
un  o  honynt  lyfr  heb  ei  rwymo  ar  y  bwrdd,  yr  hwn  yn  fuan  a  dynodd 
sylw  y  marchog.  "Pa  lyfr  yw  hwnaî"  meddai.  "  Ësboniad  ar  rai  o'r 
Efengylau  a'r  Epistolau  gan  Doctor  Luther,"  ebe  y  marsiandwr;  "y 
mae  newydd  ei  gyhoeddi."  "Mi  a'i  ceisiaf.yn  fuan,"  ebe  y  marchog. 
Yna  dywedwyd  fod  swper  yn  barod.  Y  ddau  efrydydd,  yn  ofni  y 
draul  o  *wpera  gyda  y  marchog  Ulrich  von  Hutten  a  dau  farsiaodwr 
cyfoethog,  a  ofynent  i;r  gwesttŷwr  rhoddi  rhywbeth  iddynt  oV  neilldu. 
"  De'wch  ymlaen,  fy  nghyfeillion,"  ebe  gẃr  y  Baedd  Du ;  "  cymerwch 
eich  He  wrth  y  bwrdd  gerllaw  y  boneddwr  hwn ;  ni  roddaf  arnoch  ond 
yn  rhesymol."  "Deuwch  ymlaen,"  ebe  y  marchog,  "mi  dalaf  fi  y 
cyfrif."  Wrth  y  bwrdd,  siaradai  y  marchog  mor  ragorol,  fel  y  talai  y 
cwmni  oll  lawer  mwy  o  sylw  i'w  eiriau  nag  i'r  dysglau  oedd  o'u  blaen. 
Wedi  ychwaneg  o  garedigrwydd,  ar  ol  i'r  marsiandwyr  adael  y  bwrdd, 
cododd  y  marchog  a  thaflodd  fantell  filwraidd  drosto,  a  chan  roddi  ei 


LUTHBB.  115 

law  i'r  efrydwyr,  dywedai :  "Pan  gyrhaeddwch  Wittenbeig,  anerchwch 
Dr.  Schurff  drosof."  "0  ewyllys  calon,"  meddent  hwythau;  "ond  pa 
enw  a  roddwn?"  "Dywedwch  wrtho  yn  unig,"  meddai  yntau,  "mae 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn  eich  anerch."  Ymadawsant  gyda'r  teimlad- 
au  mwyaf  caredig  tuag  ato.  Ac  ebe  Ressler  yn  mheüach,  wrth  son 
am  danynt  wedi  cyrhaedd  Wittenberg :  "  Ddydd  Sadwrn  aethom  i  dŷ 
Schurff  i  gyflwyno  ein  llythyrau;  ac  wedi  i  ni  gael  ein  cymeryd  i'r 
ystafell,  wele  ni  a  gawsom  Martin  yno  f el  yn  Jena,  a  chyda  ef  Melanch- 
thon,  Justus  Jonas,  Nicholas  Amsdorff,  a  Dr.  Augustin  Schurff,  yn  ad- 
rodd  iddo  yr  hyn  a  gymerasai  le  yn  Wittenberg  yn  ystod  ei  absennol- 
deb.  Cyfarchodd  ni,  a  threuliasom  y  diwrnod  gyda  hwynt  er 
hyfrydwch  a  boddhâd  mawr  i  ni."  Ehydd  Kessler  mewn  Uythyr  ar  ol 
hyny  ddesgrifiad  o'i  ymddangosiad  personol:  "Yr  ydoedd  braidd  yn 
tueddu  i  f od  yn  dew;  yn  sefyll  yn  syth;  ei  wyneb  yn  íynych  yn 
dyrchafu  tua'r  nef ;  ei  aeliau  ty wyll  yn  cysgodi  dros  ei  lygaid  dyf  nion 
treiddgar,  a  lewyrchent  fel  sêr,  i  ba  rai,  prin  y  gallech  edrych  yn 
sefydlog." 

Drannoeth  wedi  cyrhaedd  Wittenberg  aeth  Luther  i  dŷ  Schurff  a 
gwelodd  lythyr  yr  Etholwr.  Atebodd  ef  ar  unwaith.  Dywedai  ei  fod 
wedi  ei  alw,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ufuddhâu.  "  Yr  oedd  Satan,  yn 
ei  absennoldeb,  wedi  treiddio  i'w  gorlan,  ac  wedi  gwneyd  anrhaith  yno 
nad  oedd  ond  ei  bresennoldeb  ef  ei  hunan  a  allai  adfer.  Ni  wnaethai 
llythyr  y  tro — yr  oedd  yn  rhaid  iddo  wneyd  defnydd  o'i  lygaid  a'i  enau 
ei  hun  i  weled  a  llefaru.  Ni  oddefai  ei  gydwybod  iddo  oedi  yn  hwy,  ac 
yn  hytrach  na  gweithredu  yn  erbyn  hono,  yr  oedd  yn  well  ganddo  ddigio 
yr  Etholwr  a'r  holl  f yd.  Yr  oedd  pobl  Wittenberg  yn  ddef aid  iddo,  y 
rhai  a  ymddiriedasai  Duw  i'w  ofal :  ei  blant  oeddynt  yn  yr  Arglwydd. 
Er  eu  mwyn  yr  ydoedd  yn  barod  i  ddyoddef  merthyrdod.  Yr  ydoedd  yn 
myned,  gan  hyny,  i  gyflawni,  trwy  ras  Duw,  yr  hyn  a  ofynai  Crist  gan 
y  rhai  a'i  harddelent.  Pe  buasai  ei  air  ysgrifenedig  yn  gwneyd  i  yru 
ymaith  y  mawr  ddrwg,  a  dybiai  efe  y  buasent  yn  anfon  am  dano  gyda'r 
fath  daerineb  î  Byddai  farw  yn  hytrach  nag  oedi  yn  hwy ;  marw  fel 
y  gweddai  iddo  dros  iachawdwriaeth  ei  gymydog." 

Ac  yr  oedd  y  gwaith  oedd  ganddo  i'w  wneuthur  yn  rhyfeddol  o 
anhawdd.  Yr  oedd  doethineb  a  gallu  Melanchthon  a'r  gwýr  da  eraill 
wedi  llwyr  ballu,  a  theimlai  y  cyfan  mai  Luther  oedd  yr  unig  un  y 
gellid  gobeithio  y  byddai  iddo  allu  ei  gyflawni.  Y  gamp  a  ddysgwylir 
yn  gyflredin  oddiwrth  hyawdledd  ydy w  ennyn  teimlad  mewn  dif rawder, 
a  chynhyrfu  dynion  i  weithredu  mewn  dull  neillduol  pan  y  maent  heb 
unrhyw  duedd  at  hyny,  neu  yn  wir  yn  tueddu  yn  gryf  i'r  gwrthwyueb. 
Yr  oedd  yr  orchest  oedd  y  pryd  hyny  o  flaen  Luther  yn  gwbl  wahanol, 
ac  jn  llawer  anhaws.  Y  gwaith  oedd  ganddo  ef  i'w  wneyd  oedd 
gostegu  y  dymhestl  oedd  yn  ymgynddeiriogi  mor  frawychus,  a  hyny 
pan  ymddangosai  y  fath  orchwyi  i  bawb  eraill  yn  gwbl  anobeithiol. 
Ood  fe  wynebodd  efe  arno,  fel  ar  ei  holl  orchwylion  mawrion,  gan  ym- 
ddibynu  am  nerth  ac  arweiniad  ar  y  Goruchaf.  Yn  fuan  iawn  fe  aeth 
y  gair  trwy  Wittenberg  ei  fod  wedi  dychwelyd,  a  thrannoeth,  yr  hwn 
oedd  yn  ddydd  Sabboth,  gan  y  deallid  ei  fod  yn  debyg  o  bregethu,  fe 
ymgynnullodd  tyrfa  anferth  i'r  Eglwys.  Yr  oeddynt  dan  lywodraeth 
llaWer  o  gymysg  deimladau  mae  yn  sicr,  ond  oll  yn  mawrhâu  y  cyfleusdra 


116  LOTHEB. 

o  gael  gweled  Luther  eto  yn  eu  plith,  a  chael  ei  wrando  eto  yn  pregethu. 

Safai  yntau  o'u  blaen  gydag  urddas  ímnan-feddiannol  gẃr  yn  ymdeimlo 

â  mawredd  y  cyfrifoldeb  oedd  arno,  a  chyfarchai  hwynt  mewn  modd 

hynod  o  syml  a  charedig.     Dadganai  y  llawenydd  a  deimlai  o  herwydd 

y  cynnydd  oeddynt  wedi  wneyd  mewn  amryw  gyfeiriadau  yn  ystod  ei 

absennoldeb;  ac  yr  oedd  hyny,  gyda'i  ddull  cartiefol  a  charuaidd,  a 

holl  swyn  ei  ddylanwad  personol,  ŵ'r  adgofion  a  gyfodent  yn  meddyjiau 

ei  wrandäwyr  am  eu  hen  gysylltiad  âg  ef,  a'r  peryglon  a  wynebasai  gyda'r 

fath  ddewrder  er  mwyn  sicrhâu  iddynt  wirionedd  Duw,  yn  eu  tawelu 

mewn  modd  rhyfedd  i  wrando  arno;  mewn  ychydig  fynydau,  ac  yn 

ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  yr  oeddynt  wedi  eu  gosod  megys  yn  ei 

law.     A  chyda  ffyddlondeb  a  doethineb  ag  y  mae  yn  anhawdd  gwybod 

pa  un  i'w  edmygu  fwyaf,  fe  wnaeth  ÿntau  y  defnydd  goreu  o'r  cyfleus- 

dra  i  lef aru  wrthynt  y  genadwri  ag  oedd  yn  arbenig  gyfaddas  i'r  sefyllfa 

ddyeithrol  ag  yr  oeddynt  wedi  eu  gweithio  iddo.     Fel  tad  tirion  gyda'i 

blant,  canmolai  yn  garedig  eu  cynnydd  mewn  ffydd,  ond  adgofiai  hwynt 

fod  eisieu  cariad  hefyd.     Yr  oedd  y  fam  yn  gyntaf  yn  rhoddi  llaeth  i'r 

plentyn,  ac  yna  ymborth  ysgaf n.     Felly  y  dylent  hwythau  wneyd  gyda'u 

brodyr.     Oeddynt  hwy  wedi  bod  ddigon   wrth  y  fron  1    Da.     Ond 

bydded  iddynt  ganiatâu  i'w  brawd  yfed  faint  a  fyno.     Parai  iddynt 

sylwi  ar  yr  haul.     Yr  oedd  ef e  yn  rhoddi  dau  beth ;  goleuni  a  gwres. 

Nid  oedd  un  brenin  yn  ddigon  cryf  i  droi  o'r  neilldu  ei  belydrau ;  deu- 

ent  atom  ar  eu  hunion ;  ond  yr  oedd  gwres  yn  gwasgaru  ac  yn  cael  ei 

roddi  ymhob  cyf eiriad.     Felly  ffydd,  fel  goleuni,  a  ddylai  fod  yn  uniawn 

ac  anmhlygadwy ;  ond  dylai  cariad,  fel  gwres,  wasgar  ar  bob  llaw,  a 

phlygu  i  holl  anghenion  a  gwendidau  ein  brodyr.     Yr  oedd  yr  offeren 

yn  beth  drwg,  ac  yr  oedd  ei  diddymiad  yn  ol  yr  Ysgrythyr.     Gwyn 

fyd  na  chymerasid  ei  lle  trwy  y  byd  gan  Swper  yr  Arglwydd.     Ond  pa 

fodd  yr  oeddynt  wedi  gweithredu  yn  y  mater  ?     Pa  drefn,  pa  weddeidd- 

dra  a  ddangosasent  ?    Dylasent  wedd'io,  ac  appelio  at  yr  awdurdod 

osodedig.     Os  oedd  y  peth  o  Dduw,  yr  oedd  y  Gair  yn  ddigon.     Yr 

oeddynt  hwy  i  bregethu ;  yr  oedd  y  gweddill  yn  llaw  Duw.     Pe  buasai 

efe  yn  defnyddio  nerth,  beth  a  ennillasai  ì     Ystum,  ordeiniadau  dynol, 

a  rhagrith;  buasai  purdeb  calon,  ffydd,  a  chariad  yn  eisieu.     Ehaid 

iddynt  ennill  calonau  dynion;   dyna  nod  a  dyben  eu  holl  bregethu. 

Trwy  ei  Air,  fe  allai  Duw  mewn  amrantiad  wneyd  mwy  nag  allent  hwy 

ac  yntau,  a'r  holl  fyd,  trwy  eu  nerth  unedig.     Nid  ydoedd  am  adfer  yr 

offeren.     Gan  ei  bod  i  lawr,  yn  enw  Duw  arosed  yno.     Ond  aoedd 

trefn  ei  ddiddymiad  wedi  bod  yn  ol  Gair  Duw  î    Fe  welsai  St.  Paul, 

yn  Athen,  allorau  ar  ba  rai  yr  aberthid  i  dduwiau  gau.     Fe  welodd  yr 

anfadrwydd  hyny,  ond  ar  y  pryd  fe  dawodd.     O'r  farchnadfa,  fodd 

bynag,  fe  gyhoeddodd  nad  oedd  y  duwiau  ond  eilunod.     Fe  gyrhaedd- 

odd  ei  eiriau  galonau  y  bobl,  ac  fe  syrthiodd  yr  eilunod  heb  i  St.  Paul  eu 

cyffwrdd.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef  ei  hun  bregethu,  perswadio,  ysgrif enu ; 

ond  ni  orfodai  neb.     Yr  oedd  ffydd  yn  wirfoddol.     Galwai  eu  sylw  at 

yr  hrn  a  wnaethai  efe.     Safasai  yn  erbyn  y  Pab,  a'r  maddeuon,  a'r  holl 

lu  Pabaidd.     Heb  drais  na  therfysg,   pregethasai   Air  Duw;  dyna'r 

cwbl.     Ac  eto,  tra  yr  oedd  efe  yn  cysgu,  neu  yn  eistedd  yn  gyfeillgar 

wrth  y  bwrdd  gydag  Amsdorff  a  Melanchthon,  yr  oedd  y  Gair  wedi 

dymchwelyd  y  gallu  Pabaidd.     Nid  oedd  efe  wedi  gwneyd  dim;  y  Gair 


LUTHJBR.  117 

a  wnelsai  y  cyfan.  Pe'r  appeliasid  at  nerth,  buasai  Germany  wedi  ei 
gorchuddio  â  gwaed.  Ond  beth  f uasai  yn  canlyn  ?  Dinystr  ac  anrhaith 
i  gorff  ac  enaid.     Yr  oedd  y  Gair  yn  rhedeg  trwy  y  byd. 

Felly,  am  wyth  niwrnod  yn  olynol,  ac  i  gynnulleidfäoedd  Uiosog  a 
dderbynient  gyda'r  dyddordeb  dyfnaf  bob  gair  a  ddeuai  o'i  enau,  y 
pregethai  Luther.  Ni  ohrybwyllai  unrhyw  bersonau,  ni  chyfeiriai  at  y 
rhai  oeddent  wedi  eu  camarwain,  ac  ni  ynganai  air  a  dueddai  i'w  cyth- 
ruddo,  er  ei  fod  gyda  gonestrwydd  mawr  yn  eu  hargyhoeddi  am  y 
pethau  a  wnaethent  yn  groes  i'r  Gair ;  ond  amcanai  yn  unig  i'w  hyfforddi 
yn  yr  Efengyl,  ac  felly  eu  dychwelyd  i'w  lle.  Dywed  Döllinger  am 
dano :  "  Ni  f u  erioed  Germaniad  ydoedd  yn  deall  ei  gydwladwyr  mor 
berffaith,  a'r  hwn,  yn  gyf newid,  a  ddeallwyd  mor  drwyadl,  'ie,  ac  ysbryd 
yr  hwn  a  lyncwyd  mor  gwbl  gan  ei  genedl,  â'r  mynach  Augustinaidd 
hwn.  Yr  oedd  meddwl  ac  ysbryd  y  Germaniaid  dan  ei  lywodraeth  fel 
y  mae  y  delyn  yn  llaw  y  cerddor."  Ac  ni  ddangoswyd  hyny  o  gwbl  yn 
fwy  amlwg  nag  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Wedi  y  chweched  pregeth 
ysgrifenai  Schurff  at  yr  Etholwr :  "  0,  y  fath  lawenydd  y  mae  dychwel- 
iad  Dr.  Martin  wedi  ei  ledaenu  yn  ein  plith !  Mae  ei  eiriau,  trwy 
Ddwyfol  drugaredd,  bob  dydd  yn  dwyn  yn  ol  ein  pobl  druain  oeddynt 
wedi  myned  ar  gyfeiliorn,  i  ffordd  gwirionedd.  Mae  mor  amlwg  â'r 
haul  fod  Ysbryd  Duw  ynddo,  ac  mai  trwy  ei  Eagluniaeth  arbenig  Ef  y 
dychwelodd  i  Wittenberg."  Yr  oedd  Zwilling  wedi  ei  ddystewi  a'i 
gyfnewid.  "  Mae  yn  ymddangos  i  mi,"  meddai,  "  fy  mod  yn  gwrando, 
nid  ar  lais  dyn,  ond  llais  angel."  Cyn  hir  cydnabyddai  ei  fod  wedi 
ei  dwyllo.  "  Y  mae  yn  ddyn  arall  hollol,"  ebe  Luther.  Gorfu  i  Carlstadt 
üdio,  a  dychwelyd  at  ei  waith  yn  y  Brifysgol ;  a  gwnaed  byr  waith  ar 
brophwydi  Zwickau.  Darostyngwyd  yr  aflonyddwch  trwy  yr  holl 
wlad,  a  phlant  y  Diwygiad,  wedi  eu  rhyddhâu  ar  y  naill  law  oddiwrth 
gyfeiliornadau  y  Babaeth,  a'u  darostwng  ar  y  llaw  arall  dan  awdurdod 
y  Gair,  "  a  gawsant  heddwch,  ac  a  adeiladwyd ;  a  chan  rodio  yn  ofn  yr 
Arglwydd,  ac  yn  nyddanwch  yr  Ysbryd  Glân,  hwy  a  amlhäwyd."  Yn 
mis  Medi  y  flwyddyn  hono,  1522,  cyhoeddwyd  y  cyfieithiad  GẀrmanäeg 
o'r  Testament  Newydd  mewn  dwy  gyfrol  unplyg,  a  werthid  am  fflorin  a 
hanner,  neu  tua  hanner  coron  o'n  harian  ni.  Gan  faint  yr  awydd  am 
dano  fe  werthwyd  yr  argraffiad  cyntaf  o  3000  o  gopíau  yn  fuan  iawn,  a 
chyhoeddwyd  ail  argraffiad  yn  mis  Ehagfyr;  ac  erbyn  1533,  yr  oedd 
dau  argraffiad  ar  bymtheg  wedi  eu  cyhoeddi  yn  Wittenberg,  tri  ar  ddeg 
yn  Augsburg,  deuddeg  yn  Basel,  un  yn  Erfurth,  un  yn  Grimma,  un  yn 
Leipsig,  a  thri  ar  ddeg  yn  Strasburg.  Ac  yr  oedd  y  cyfieithiad  o'r  Hen 
Destament,  f el  y  crybwyllwyd,  yn  cael  ei  barotoi ;  ac  i  gyf arf od  â'r 
awyddfryd  nerthol  oedd  ar  led  i  astudio  Gair  Duw  fe'i  cyhoeddid  yn 
gyfranau.  Yr  oedd  llaf ur  Luther  gyda  hyn,  a  holl  waith  y  Diwygiad 
ymhob  man,  yn  anferth.  Ond  ymgymerai  yn  siriol  âg  ef  wrth  weled 
fod  yr  achos  mawr  yn  myned  rhagddo  gyda'r  fath  nerth. 

Yr  oedd  trallodau  mawrion  eraill  yn  dyfod  ynglŷn  â  Ehyfel  y  Werin 
a'r  Ddadl  ar  y  Sacrament  Nid  oedd  Carlstaat  mewn  un  modd  yn 
dawel  ar  y  modd  y  diffoddasid  drwy  Luther  y  tân  a  gynneuasai  yn 
Wittenberg,  ac  o  bryd  i  bryd  pregethai  yn  erbyn  y  seremoniau,  &c,  gan 
osod  ar  bethau  bychain  bwysigrwydd  a  dueddai  i  beri  i'r  bobl  ddychy- 
mygu  eu  bod  yn  gymeradwy  gan  Dduw  am  bethau  nad  oedd  a  fynent 

1885.  h 


118  Ltrtŵttfe. 

mewn  tin  modd  ft'u  crefyddolder.  Yr  ydoedd  wedi  cael  dỳlànwadu  yn 
gryf  amo  gan  ddychymygion  cyfrfniol  a  syniadau  eithafòl  Mun«er,  a 
phenboethiaid  Zwickau ;  a  chan  y  gwelid  nad  allai  ei  addysg  lai  nag 
efŵíthio  ýn  ddrwg,  fe  orfù  i  Luther,  yn  nechreu  1523,  trwy  gydsyniad 
arweinwyr  y  Brifysgol,  wàhardd  iddo  bregethu  yn  Wittenberg.  Yr 
oedd  gohebiaeth  rhyngddo  â  Munzer,  yr  hwn  hefyd,  ac  am  yr  un 
rhesymau,  a  alltudiasid  o  Saxony  gan  yr  Etholwr.  Yr  oeddynt  yn 
myned  yn  fwyfwy  eithafol.  Dywedai  Munaer,  mewn  ffordd  o  ddangos 
îhbr  ddîwerth  oedd  yr  Ysgrythyrau  mewn  cytnhariaeth  i'r  dadguddied- 
igaethau  newyddion  a  dderbyniai  efe  a'i  frodyr :  "  Ni  fyddai  o  un  Ues  i 
cfdyn  pe  Uyncai  gan'  Inil  o  Fiblau."  Yr  oedd  y  dynion  hyn  yn  gallu 
effeithio  ar  y  werin  yn  rhyfedd,  a  chynhyrf ent  gyda'r  gwylltineb  mwyaf 
eu  rhagfarnau  yn  erbyn  y  mawrion  a'r  awdurdodau.  Ac  nid  oedd  yn 
anhawdd  iddynt  gael  digon  o  gynnud  i'w  tân,  canys  yr  oedd  y 
werin  ymhob  man  y  dyddiau  hyny,  yn  dyoddef  dirfttwr  orthrwm. 
Cynhyrfwyd  hwynt  i  godi  mewn  gwrthryfel  dan  arweiniad  Munser, 
yr  hwn  a  arwyddnodai  bob  proclamasiwn  o'i  eiddo,.  "Munzer  gyda 
chleddyf  Gideon,"  ac  a'u  cyffröai  trwy  appeliadau  crefyddol  a  photí- 
ticaidd  o'r  fath  fwyaf  tanllyd  i  fentro  pobpeth  er  mwyn  ysgafnhftu 
eu  beiôhiau.  Appelient  at  Luther,  ond  ystyriai  efe  mai  ar  waith 
teyrnas  Dduw  y  dylasai  grynhoi  ei  ymdrechion.  Ond  ysgrifenodd  yn 
gryf  mewn  ffordd  o  annog  y  bobl  i  arafu,  gaa  ddangos  nad  allai  y  peth 
ŷr  oeddynt  hwy  yn  fygwth  lai  na  therfynu  mewn  anrhaith  a  dmystr 
ýmhob  ystyr.  OY  ochr  arall,  appeliai  yn  y  modd  mwyaf  gonest  a 
difrifol  at  y  mawrion  i  leddfu  gorthrwm  y  werin,  a  chaniatâu  iddynt  eu 
ceisiadau  rhesymol.  Ond  i  ryfel  yr  aed,  a  Uaddwyd  ynddi,  medd 
Baumer,  ddim  llai  na  hanner  can'  mü  o  wŷr,  heblaw  y  difrod  ofnad- 
wy,  fel  y  rhagwelai  Luther,  a  achosodd  mewn  llawer  o  ffyrdd  erailL 
Ac  ysy waeth,  ni  cheid,  ar  derfyn  y  trychineb,  fod  dim  wedi  ei  ennill  gyda 
golwg  ar  yr  amcanion  yr  aethid  i  ryfel  er  eu  mwyn !  A  thua'r  un 
aihser  y  cododd  y  Ddadl  ar  Swper  yr  Argiŵydd.  Dysgai  Zwinglius  a 
duwinyddion  Zurich  mai  arwyddion  o  gorff  a  gwaed  Crist  oedd  yr 
ẃlfenaUi  ac  na  ellid  ymborthi  ar  Grist  ynddynt  oddieithr  yn  ysbrydoi 
Ac  er  y  buasai  Lüther  ar  adegau  eraill;  mae  yn  debyg,  yn  barod  i  fab- 
wysiadu  yr  un  golygiad,  eto  wedi  gweíed  Carlstadt  a'r  penboethiaid  yn 
gwneyd  y  fath  hafog  ar  bethau  cysegredig,  ac  wrth  dori  pob  cymundeb 
Äg  eglwyB  y  gorphenol  yn  rhedeg  i'r  fath  eithafion  o  wylltineb,  fe 
deimiai  4oá  yn  rhaid  aros  yn  rhywle ;  a'r  tir  a  gymerodd  oedd  yr  un  a 
adnabyddir  fel  cydsyìweddiad,  sef  er  nad  ydyw  yr  elfenau  yn  yr  ordin- 
hftd  yn  peidio  böd  yn  fara  a  gwin,  eto  eu  bod  h«fyd  yn  gorff  a  gwaed 
Iésu  ŵist.  Ehaid  addef  ei  fod  yn  hyn  yn  llâi  o  lawer  nag  y  dysgwyi- 
Ŷasem  ei  gael,  ac  fod  ei  wrthwynebwyr,  raewn  gallû  i  ymresymu  ac 
mewn  hunan-lywodraeth,  yn  tra-rhagori  amo.  Ond  pán  gofrwn  unad 
yw  y  goreu  o  ddynion  ond  dynion  ar  y  goreu,"  gan  ystyried  hefyd  yr 
amgylchiadau  y  cawsai  ei  hun  ynddynt,  a'r  safle  naülduol  o  ba  ûb  yr 
^edd  efe  yn  edrych  ar  y  mater,  ni  a  deimlwn  mai  anadda»  ydyw  i 
^dynion  anfesuroì  lái  ei  gyhuddo  o  ystyfnigrwydd,  oe  na  theiihlwn  hefyd 
ŵi  fod,  er  mewh  amryfusedd,  yn  deiiwng  o'n  parch  a'n  cydymdeimlad. 
Oìid  fe  ddygodd  y  ddadl  hon  lawer  o  chwerwder  iV  gwpan ;  fe  wnaeth 
ysgariad  Thyngddo  â  rhyf elwyr  pÿbyr  y  buasai  yn  dda  iddo  gael  lfewen- 


LTJTHM.  119 

ychu  yn  eu  cynnorthwy  yn  erbyn  y  gelyn  cyffredin ;  fe  wanhäodd  yn 
fawr  nerth  y  Diwygiad;  ac  fe  adawodd  yn  gynaysgaeth  i'w  ganlynwyr 
athrawiaeth  am  Swper  yr  Arglwydd,  ac  ynglŷn  â  hyny  am  Berson  Crist, 
a  fu  yn  llawer  o  anfantais  i'w  llwyddiant  a'u  cynnydd  ysbrydoL 

Ond  pe  buasai  genym  le,  fe  fuasai  yn  llawer  mwy  dyddorol  ei  ddilyn 
gyda'i  deulu,  ymysg  ei  gyfeillion,  ac  yn  holl  gwrs  ei  lafur  cyffredin. 
Fel  rhan  o'r  ymddattodiad  mawr  ar  drefn  flaenorol  pethau  a  ddygwyd 
oddiamgylch  trwy  y  Diwygiad,  yr  oedd  y  mynachod  yn  gadael  eu  hen 
ddull  o  fyw  ac  yn  ymgymysgu  â'u  cydwladwyr ;  ac  yr  oedd  y  lleianod 
yn  gadael  y  convents  ac  yn  cymeryd  y  lle  a  drefnasid  iddynt  yn  y  gym- 
deithas  ddynol, — yn  dychwelyd  at  eu  teuluoedd,  yn  priodi,  neu  yn 
ymgymeryd  â  chylchoedd  eraill  o  wasanaeth.  O'r  rhai  hyn  yr  oedd 
naw  yn  lleiandŷ  Nimptschen  yn  dyheu  am  ryddhâd,  ac  ysgrifenasant 
at  Luther  gan  appelio  at  ei  gydymdeimlad,  a  gofyn  am  ei  gynnorthwy  i 
ddianc  o'u  carchar.  Anfonodd  yntau  Leonhard  Koppe,  dinesydd 
parchus  o  Torgau,  yr  hwn  a  lwyddodd  i'w  gwaredu,  a  dygodd  hwynt 
at  Luther  i  Wittenberg.  Gosododd  yntau  hwynt  yma  a  thraw  yn 
nheuluoedd  ei  gyfeillion,  tra  fyddai  yn  anfon  at  eu  perthynasau  ac  yn 
gwneyd  trefniadau  eraill  gogyfer  â'u  dyfodol.  Priododd  amryw.  A 
thra  yr  ydoedd  yn  ceisio  tref nu  priodas  rhwng  un  o  honynt,  Catherine 
von  Bora,  merch  ieuanc  o  deulu  parchus,  ac  efrydydd  ieuanc  o  Nurem- 
berg  y  meddyliai  yn  dra  uchel  am  dano,  fe  ganfu  fod  ei  ymdrech  yn 
aflwyddiannus ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  fe  roed  ar  ddeall  iddo,  pe 
buasai  yn  ceisio  dadleu  ei  achos  ei  hun,  y  gallesid,  fe  allai,  ei  gymeryd 
i  ystyriaeth !  Yt  ydoedd  efe  erbyn  hyny  wedi  hen  beidio  a  bod  yn 
fyn&ch,  ac  wedi  dadleu  yn  gryf  o  blaid  i  weinidogion  yr  efengyl  briodi, 
a  rhoddi  pob  cefnogaeth  i  briodas  amryw  o'i  gyfeiüion ;  ac  yr  oedd  ei 
hybarch  dad  yn  gwasgu  yn  barhâus  arno  yntau  i  wneyd ;  ond  er  y  cwbl 
yr  oedd  ei  briodi  ef  ei  hunan  yn  fater  rhyfeddol  o  newydd  iddo.  Pa 
fodd  bynag,  ar  y  13eg  o  Fehefio,  1525,  priodwyd  ef  â  Catherine  ron 
Bora, — efe  yn  á2  mlwydd  oed  a  hithau  yn  26.  Ni  fu  priodas  -erioed 
yn  fwy  hapus.  "  Diolch  i  Dduw,"  ysgrifenai,  "  mae  fy  mhriodas  wedi 
troi  alian  yn  dda,  canys  y  mae  genyf  wraig  dduwiol  a  ffyddlawn,  i'r 
hon  y  gallai  un  yn  ddiogel  roddi  ei  galon."  Ac  yn  ddiweddarach  :  "  Y 
mae  Catherine,  fy  anwyl  asen,  yn  eich  aneroh.  Y  mae  yn  berffaith 
iach,  diolch  i  Dduw,  yn  dirion,  uf udd,  a  charedig  ymhob  peth,  ymhell 
tu  hwnt  i'm  gbbeithion.  Ni  newidiwn  fy  nhlodi  gyda  hi,  am  holl  gy- 
foeth  Crcesus  hebddi"  Ganwyd  iddynt  chwech  o  blant,  gyda'r  rhai  yr 
ydoedd,  mewn  serchogrwydd  ac  ysmaädod,  yn  blentyn  ei  hunan.  Dwfn 
aüchollwyd  ei  galon  dyner  trwy  fafwolaeth  rhaá  o  honynt  yn  dra  ieu- 
ainc,  ac  yn  hyny  hefyd  yr  oedd  yntau  yn  cael  "ei  berffeithio  tewy 
ddyoddefiadau."  Mae  ei  lythyr  o  Coburg  at  ei  gyntafanedig  Hans, 
paai  nad  oedd  y  gẁr  bach  ond  pedair  oed,  er  yn  cael  ei  ysgrifenu  yn 
ystod  Diet  AugBburg,  ac  felly  mewn  adeg  o  bryder  mawr,  yn  gynllun  o 
lythyr  at  blentyn,  yn  dyner  ac  yn  brydf erth  odiaeth  : — 

Graa  a  heddwch  yn  Nghriat,  fy  anwyl  fachgen  bach.  Mae  y»  dda  genyf  weled  dy 
fod  yn  dysgn  dy  wersi  yn  dda,  ac  yn  ffweddîo  yn  dda.  Dob  ymlaen  felly,  fy  anwyl 
facagen,  a  phan  ddenaf  yn  oi,  mi  a  ddygaf  i  ti  ffeiryn  tlws.  Yr  wyf  yn  gwybod  am 
Êtàd  deg,  Ue  y  mae  plant  llawen  sydd  yn  meddn  ffrociau  euraidd,  ac  yn  hel  afalau 
ac  eirin  a  cheirios  peraidd  o  dan  y  coe  i,  ac  yn  cann  a  dawnsio,  ac  yn  myned  ar  gefn 
ceffylam  del  gyda  ffrwynau  aur  a  ohyfrwyau  arian. ,  Bf  i  holais  ŵr  y  lle,  gardd  pwy 

H   2 


120  LUTHER. 

ydoedd,  aphwy  oedd  y  plant  "Dyma,"  meddai,  "j  plant  sydd  yn  gweddîo  a 
dysgu,  ac  sydd  yndda."  Yna  mi  atebais,  "  Mae  gen  ìonan  fachgen,  a  elwir  Hans 
Luther.  A  all  efe  ddyfod  i'r  ardd  hon,  a  bwyta  gerllyg  ac  atalau,  a  myned  ar  gefn 
ceflyl  bach  a  chware  gyda'r  lleül?"  Dywedodd  y  gŵr,  "Os  ydyw  yn  dyweyd  ei 
weddîau,  ac  yn  dysgu,  ac  yn  dda,  fe  all  dd'od,  ac  fe  all  Lippus  [bachgen  Melanchthon] 
a  Jost  [bachgen  Jonas]  dd'od,  á  châot  bibau  a  drums  a  dwsmel  a  chrythau,  a  chftnt 
ddawnaio  a  saethu  gyda  bwa  croes  bychan."  Yna  dangosodd  i  mi  lawnt  wastad  yn 
yr  ardd  wedi  eitgwneyd  yn  barod  i  ddawnsio,  ac  yno  y  mae  y  pibau  a'r  drums  a'r 
bwa  croes  wedi  eu  crogi.  Ond  yr  oedd  eto  yn  gynnar,  ac  nid  oedd  y  plant  wedi 
ciniawa  ;  ac  ni  allwn  aros  am  y  ddawns.  Felly  mi  ddywedais,  "  Anwyl  syr,  mi  af 
adref  ar  unwaith  ac  ysgrifeuaf  hyn  oll  at  fy  machgen  bach  ;  ond  v  mae  ganddo 
fodryb,  Lene,  y  rhaid  iddo  ddwyn  gydag  ef."  Ac  atebodd  y  gẃr,  "Felly  bydded  ; 
dos,  ac  ypgrit'ena  fel  y  dywedi."  Am  hyny,  fy  anwyl  fachgen  bach,  dysga  a 
gweddîa  à'th  holl  galon,  a  dy  wed  wrth  Lippus  a  Jost  am  wneyd  yr  un  fath,  ac  yna 
chwi  a  ddeuwoh^ofì  i'r  ardd  ynghyd.  Duw  Hollalluog  a'th  gadwo.  Fy  serch  at 
Modryb  Lene,  a  rho  iddi  gusan  drosof. — Dy  serchog  dad, 

Maetin  Luthee. 

Y  Lene  uchod  ydoedd  Magdalen  von  Bora,  modryb  i'w  briod,  a 
fuasai  fel'hithau  yn  lleian,  ac  ydoedd  yn  aros  gyda  hwynt.  Fe'i  cerid 
yn  fawr  yn  y  teulu,  a  bu  farw  yn  grefyddol  iawn.  Ychydig  cyn  ei 
hymadawiad,  dywedai  Luther  wrthi :  "  Ni  byddwch  farw ;  chwi 
gysgwch  ymaith  megys  mewn  cryd,  ac  fe  wawria  y  bore,  a  chwi  a 
godwch,  ac  a  fyddwch  fyw  byth." 

Ymysg  ei  gyfeillion  yr  ydoedd  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cymdeithasgar 
a  dyddan  o  feibion  dynion.     Yr  ydoedd  yn  llawn  caredigrwydd, 
A'i  fron  yn  galon  i  gyd  ; 

ac  yr  ydoedd  mor  naturiol  iddo  siarad  ag  anadlu.  Yn  nghymdeithas 
cyfeillion  rhagorol,  y  rhai  a  edrychent  i  fyny  ato  gycla'r  fath  ddwfn 
gariad  ac  edmygedd,  ac  a  gaent  yr  hyfrydwch  yn  fynych  o  eistedd 
wrth  ei  fwrdd,  ni  fyddai  dim  yn  gymaint  boddhâd  iddo  â  rhydd-ym- 
ddyddan,  pan  dy walltai  o  drysorfa  ddihysbydd  ei  f eddwl  y  f ath  gyf oeth 
o  bethau  da  ag  a  wnelai  fod  yn  ei  gwmni  yn  wir  fraint.  Yn  ffodus  y 
mae  amryw  o  honynt  wedi  cofnodi  Uawer  iawn  o'i  sylwadau,  y  rhai  a 
argraffwyd  fel  ei  Tischreden,  neu  ei  "  Siarad  wrth  y  Bwrdd,"  ac  ydynt  yn 
ei  Weithiau  a  olygwyd  gan  Förstermann,  yn  llanw  pedair  o  gyfrolau 
trwchus.  Buasai  yn  dda  genym  allu  rhoddi  ychydig  engreifftiau  o 
honynt.  Y  maent  yn  cynnwys  llawer  iawn  ô  wybodaeth,  o  feddwl,  ac 
ofarn  dda;  o  ffraethineb,  o  ysmaldod,  o  chwedlau  difyr,  ac  o  farddon- 
iaeth;  o  grefyddolder,  a  gwir  ddoethineb, — y  fath  ag  allesid  ddysgwyl 
pan  fyddai  calon  gŵr  o'r  fath  f awredd  a  naturiolrwydd  yn  "  berwi  allan 
bethau  da  v  yn  nghwmni  y  rhai  a  garai. 

Am  ei  waith,  yr  ydoedd  yn  ddiífawr  1  Yn  1522  cyhoeddodd  130  o 
draethodau,  ac  83  yn  y  flwyddyn  ganlynol.  Mae  ei  ysgrifeniadau  yn 
llanw  pedair  ar  hugain  o  gyfrolau  pedwarplyg,  ac  yn  agos  i  ddeg  a 
phedwar  ugain  o  rai  wythplyg.  Pregethai  amryw  weithiau  bob 
wythnos,  a  threuliai  yn  gyffredin  dair  awr  bob  dydd  mewn  gweddi  a 
myfyrdod.  Cyfansoddodd  wyth  a  phedwar  ugain  o  emynau,  a  gwnaeth 
dônau  ar  eu  cyfer.  Ac  eto  yr  ydoedd  yn  hawdd  cael  gafael  arno  bob 
amser,  ac  yr  ydoedd  yn  barod  î  wneyd  pa  beth  bynag  a  ddelai  yn  ei 
ffordd :  gwrthwynebu  cyfeiliornadau  y  Babaeth,  pregethu  yr  Efengyl, 
cyfarwyddo  eneidiau  pryderus,  gofalu  am  yr  Athrofa,  darostwng 
terfysgoedd,  meithrin  caniadaeth  y  cysegr,  sefydlu  ysgolion  dyddioì. 


LUTHEB.  121 

gofalu  am  addysg  y  plant — a  chwareu  gyda  hwynt ! — heblaw  ei  "  ofal 
am  yr  holl  eglwysi,"  ac  yn  wir  lliaws  o  ofalon  eraill,  na  ddylasai  ymyr- 
aeth  â  hwynt,  ond  ei  fod  yn  rhy  wan  i  wrthod  ymron  unrhyw  gais  a 
wnelid  am  ei  gynnorthwy ;  a  chan  y  teimlai  cynif er  y  f ath  ymddiried 
diderfyn  ynddo,  yr  oedd  ceisiadau  felly  yn  dra  lliosog.  Ar  y  neges  o 
heddychu  cweryl  y  daeth  yr  alwad  arno  i'r  Orphwysfa.  Yr'  oedd  rhyw 
ymrafael  rhwng  Iarllod  Mansfeld  a'u  deiliaid,  a  Luther  oedd  raid  gael 
i'w  derfynu.  Cafodd  dywydd  ofnadwy  ar  ei  ffordd  i  Eisleben,  ei  hen 
gartref.  Wedi  llawer  iawn  o  drafferth  ar  ol  cyrhaedd,  fe  derfynodd  yr 
ymrafael,  ond  fe  gollodd  ei  fywyd.  Ar  y  14eg  o  Chwefror,  1546,  preg- 
ethodd  ei  bregeth  olaf,  a  therfynai  gan  ddywedyd :  "  Fe  ellid  dyweyd 
llawer  mwy  am  yr  ef engyl ;  ond  yr  wyf  yn  wael,  ac  yn  rhy  wan  i 
ddyweyd  mwy ;  rhaid  i  ni  adael  ar  hyn."  Gwaelu  a  wnaeth.  Ar  yr  17eg 
dywedai  wrth  ddau  o'i  gyfeillion,  "  Yr  wyf  yn  teimlo  yn  bur  wan,  ac  y 
mae  fy  mhoenau  yn  waeth  nag  erioed."  Ymhen  enyd,  wedi  deffro  o  hûn  a 
gweled  amryw  o'i  gyf eillion  yn  yr  ystaf ell,  gofynai,  "  A  ydych  chwi  yma 
eto  î "  "  Ewch,  anwyl  gyf eillion,  a  gorphwyswch. "  Dy wedent  yr  arosent 
gydag  ef.  Gan  droi  ei  wyneb,  gweddiai  gyda  thaerineb  mawr,  a  dy wedai : 
"  Fth  ddwylaw  Di  y  gorchymynaf  f y  ysbryd ;  gwaredaist  fi,  0  Arglwydd 
Dduw  y  gwirionedd."  Yna  troai  at  ei  gyfeillion,  a  dywedai  wrthynt : 
"Gweddiwch  oll,  anwyl  gyfeillion,  dros  Efengyl  ein  Harglwydd. 
Gweddiwch  am  helaethu  ei  theyrnasiad  ;  canys  y  mae  Cynghor  Trent 
a'r  Pab  yn  bygẃth  ei  dinystr."  Syrthiodd  i  gwsg  aflonydd  am  ryw 
awr.  Pan  agorodd  ei  lygaid,  gwelai  Jonas  yn  ei  ymyl,  yr  hwn  a  ofynai 
sut  yr  ydoedd  yn  teimlo.  "  Yr  wyf  yn  bur  wael,"  meddai  yntau  yn 
wanaidd.  "Fy  anwyl  Jonas,  yr  wyf  yn  meddwl  yr  arosaf  yma  yn 
Eisleben ;  yma,  Ue  y  ganed  fi."  Yn  y  man  dýwedai  wrth  ei  gyfeillion, 
a'r  ddau  f eddyg,  Vr  Count  a'i  briod,  oedd  erbyn  hyny  yn  yr  ystafeü, 
"  Ffryndiau,  yr  wyf  yn  marw ;  mi  arosaf  yma  gyda  chwi  yn  Eisleben." 
Daliai  Jonas  ei  law.  "Anwyl  Jonas,  yr  wyf  yn  teimlo  chwys  oer, 
sych;  ac  yn  myned  yn  waeth  bob  amrantiad."  Yna  dechreuodd 
weddio  drachefn :  "  0  fy  Nhad,  Tydi,  Duw  ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
Tydi  ffynnonell  pob  dyddanwch,  yr  wyf  yn  diolch  i  Ti  am  ddad- 
guddio  i  mi  dy  anwyl  Fab,  yn  yr  Hwn  yr  wyf  yn  credu,  yr  Hwn  a 
bregethais  ac  a  arddelais  ac  a  gyhoeddais ;  yr  Hwn  a  gerais  ac  a  gan- 
molais,  a'r  Hwn  y  mae  y  Pab  a'r  annuwiolion  yn  erlid.  Yr  wyf  yn 
górchymyn  fy  enaid  i  Ti,  O  fy  Arglwydd  Iesu  Grist.  Yr  ydwyf  ar 
adael  y  corff  daearol  hwn,  ac  i  ymado  â'r  by wyd  jrma,  ond  jrr  wyf  yn 
gwybod  y  caf  aros  yn  dragywyddol  gyda  Thi.,,    Adroddodd  deirgwaith 

Üeiriau,  "Fth  ddwylaw  Di  y  gorchymynaf  fy  ysbryd."  Tra  yn  eu 
rodd  y  tro  olaf,  cauodd  ei  lygaid  a  chysgodd  drachefn.  Pan 
ymddangosai  fel  yn  deffro,  sibrydai  Jonas  wrtho :  "  Barchedig  dad,  a 
ydwyt  eto  yn  sefyll  dros  Gríst,  a'r  athrawiaeth  a  ddysgaÌBt?"  Agor- 
odd  Luther  ei  lygaid  ac  edrychodd  ar  ei  gyfaill  yn  graff,  a  ddywedodd 
yn  glir  ac  yn  gadarn,  "  Ydwyf."  Syrthiodd  yn  ol  drachefn  a  chysgodd; 
a  chyn  pen  nemawr,  ymadawodd !  Mae  y  "  mynach  unigol  a  ysgydwodd 
y  byd,"  ar  ol  ei  holl  lafur  a'i  flinderau,  yn  huno  yn  yr  Iesu. 
Ei  oedran  ydoedd  62. 

Daniel  Eowlands. 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

Exegetical  Studiet.  By  Pàton  Gloag,  D.D.,  Mioister  of  OalashielB,  Author  of 
w  A  Commentary  on  the  Aets  of  the  Apostles,"  etc  Edifcburgh  :  T.  ft  T. 
Clark. 

Y  majs  Dr.  Gloag  wedi  gwneuthnr  erbyn  hyn  amryw  gyfraniadeu  gwerthfawr  r*li 
Henyddiaeth  dduwinyddol.  Gwaith  rhagorol  oedd  ei  "Messianio  ProphecieB"  a 
draddodwyd  fel  y  Baird  Lecture  yn  1879.  Galwasom  sylw  ar  adeg  ei  ymddaogosiad 
at  ei  "  Iotroduction  to  the  Panline  Epistles,"  gwaith  Uawn,  clir,  ac  yagolheigaidd 
iawn.  Ac  y  mae  ei  "Critical  and  Exegetical  Commentary  on  the  Acts  of  the 
Aposttes,"  yn  ddwy  gyfrol,  yn  waith  hynod  o  werthfawr ;  yn  ol  Dr.  Hackett,  sydd  ei 
hnnan  yn  awdurdod  uchel,  "heb  ragori  arno  gan  nnchyw  waáth  yn  yr  iaith 
Ssesoneg,"  ac  yn  ei  oaod  "yn  y  dosbarth.  biaenaf  o  esbcmiadan  diweddar."  Fe  rydd  y 
llyfr  hwn  hefyd  yn  ychwanegiad  sylweddol  at  ei  ddemyddioldeb  a'i  enwogrwydè. 
Çynnwysa  nn  ar  bymtheg  o  Efrydiaa  ar  fanan  anhawdd  y  Testament  Newydd.  Tr 
ydym  yn  deall  yn  ol  yr  Apostol  Pedr  fod  yn  llythyrau  ei  **anwyl  frawd  Panl"  rai 
psthau  ag  y  teimlid  y  pryd  hyny  eu  bod  "  yn  anhawdd  eu  deall; "  ac  y  mae  eí  eihnn 
wedi  ychwanegu  o  leiaf  un  peth  sydd  ini  mor  anhawdd  â  dim  adawodd  Paul ;  y  mae 
yr  Ápostolion  eraill  yr  un  ffunod  wedi  gadael  anhawsderau.  Ac  y  mae  yn  ddiammeu 
fod  Uawer  o'r  pethau  sydd  i  ni  yn  dra  thywyli,  i'r  rhai  yr  ysgrifenid  atynt  ar  y  pryd 
yn  eithaf  goleu.  Yr  oedd  yr  yagrifenwyr  sanctaidd  lawer  yn  rhy  alluog,  a  rhy  gíir 
eu  golygiadau  am  y  pethau  yr  ysgrifenent  yn  eu  çylch,  a  rhy  ddifrifol  yn  eu  hamean 
i  wneyd  i'r  hyn  a  ysgrifenent  ateb  ei  ddyben  yn  meddyliau  eu  darllenwyr  i  ysgrifena 
yn  dywyll,  ac  felly  i  fod  mewn  perygl  o  ddyrysu  a  chamarwaio,  pan  y  dymunent  yn 
arbenig  addysgn  a  chadarnhâu.  Mae.  yn  sicr  fod  llawer  yn  amgylchiadau  y  Oriation- 
ogion  cyntefig  ag  oedd  yu  eu  gosod  mewn  llawer  gwell^mantais  na  ni  i  ddeall  yr 
ysgrifeniadau  sanctaidd.  Yr  oeddynt  wedi  eu  hysgrifenu  mewn  iaith  à  pha  un  yr 
oedd  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  honynt  yn  gynnefía-  fel  iaith  en  siarad  cyffredra ;  yr 
oedd  pob  cyfeiriad  at  arferion,  a  defodan,  a  dullian  neilidnol  o  feddwl, — pann  bynag 
ái  wrth  fyned  heibio  ar  air,  ai  yn  fwy  cyflawn  mewn  cyffelybiaethau, — yn  ymwneyd 
ft  phethan  yr  oedd  a  fynent  ft  hwynt  bob  dydd  ;  ac  yn  enwedig  yr  oeddynt  yn  meddu 
adnabyddiaeth  bersonol  o'r  Apostolion,  ac  wedi  mwynhfiu  eu  gweinidogaeth,  a'n 
meddyliau  yn  llawn  o'r  tiaddodiadau,  neu  "y  pethau  a  gredid  yn  ddiammeu  yn  eu 
plith. "  Mae  yn  sicr  felly  fod  amryw  betdau  sydd  i  ni  yn  dywyll  a  dyrys,  yn  cyrhaedd 
eu  dealltwriaeth  hwy  heb  aohawsder  yn  y  byd.  Ac  nid  oes  eisieu  amlycach  prawf  o'r 
benbleth  y  mae  y  pethau  anhawdd  y  cyfeiriwn  atynt  wedi  achoai,  îe  ymysg  dynion 
o  gymhwysderau  uchel,  na'r  amrywiaeth  diderryn  sydd  yn  y  gotygiadau  y  daethpw.yd 
iddynt  yn  eu  cylch.  Am  Gal.  iiL  20,  "  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un,"  y  mae  Ẅiner 
yn  dyweyd  fod  y  gwahannl  olygiadau  yn  250,  tra  y  mae  Proffeswr  Jowett  yn  eu 
gwneyd  yn  430.  Am  eiriau  eraill  yr  un  modd,  bron  nad  oes  i  "  bob  pen  ei  opiniwn." 
Ac  y  mae  ''plunges,"  neu  y  neidiadau  dibris  a  wneir  gyda  golwg  arnynt,  nid  yn 
unig  gan  ambell  i  aelod  yn  yr  Ysgol  Sabbcthol  sydd  yn  ddigçn  antuiiaethas  i  gynnyg 
ystyr  newydd  i  air  anhawdd,  neu  i  wella  y  cyfieithiad  yn  ol  ei  ffansi  ei  hun,  ond 
hefyd  gan  rai  ag  y  dysgwyliasem  oddiwrthynt  bethau  gweU,  yn  bur  hynod,  ac  nid  yn 


NOJMABÀU  UJÜNTODOI*  188 

anfynych  yn  fwy  aneaboniadwy  na'r  ymadrodd  a  geisir  egluro.  Ond  y  mae  yr 
Efrydiau  hyn  yn  dra  gwahanol.  Y  maent  yn  ffrwyth  meddwl  "ysgrifenydd  wedi  ei 
ddysgn  i  deyrnas  nefoedd  : "  nn  sydd  trwy  einioes  o  astndiaeth  wedi  llawn  ymgydna- 
byddn  ft'r  iaitb,  ao  yn  byddysg  yn  mbobpeth  y  gwyddys  am  danynt  a  allent  daflu 
nnrhyw  oleuni  arni ;  un  hefyd  sydd  wedi  cymeryd  amynedd  i  feistroli  y  golygiadau 
sydd  o  bryd  i  bryd  wedi  eu  dwyn  i  sylw  ar  y  materion  y  mae  yn  ymdrin  â  hwynt  j 
ac  un,  yn  enwedig,  sydd  yn  meddu  darwelediad,  a  chraffder,  ao  ÿsbryd  barn,  ac  felly 
yn  peri  i  ni  deimlo  ei  fod  yn  llwyddo  yn  rhyfedd  i'n  harwain  at  olygiadau  addfed  a 
chlir  a  boddhâol.  Materion  yr  Efrydiau  ydynt :  Cabledd  yn  erbyn  yr  Yabryd  Qlân ; 
Bendith  ein  Harglwydd  i  Pedr ;  Halltu  à  Thân ;  Y  Gwragedd  wrth  y  Groes,; 
Ooheneidiad  y  Greadigaeth ;  Achub  megys  trwy  Dân ;  Gwragedd  yn  gwisgo  Gor- 
chudd  o  herwydd  yr  Angeìion ;  Bedyddio  dros  y  Meirw;  Swmbwl  Paul  yn  y  Cnawd  ; 
Cyfryngwr  i  Un  ;  Cyflawni  Dyoddefiadau  Crist ;  Derchafiad  y  Tlawd  a  Darostyngiad 
y  Cyfoethog;  Chwant  yr  Ysbryd  at  Genfigen ;  Yr  Ysbrydion  yn  Ngharchar; 
Perffeitbrwydd  Cristionogol ;  Y  Tair  Tystiolaeth.  Buasai  yn  dda  iawn  geuym  osod 
ger  bron  ein  darllenwyr  y  golygiadan  y  mae  efe  yn  dyfod  iddynt  ar  y  materion  uchod, 
neu  ar  rai  o  honynt.  Ond  nid  oes  genym  le.  Diammeu  genym  y  bydd  Uaẃer  o'n 
cyfeillion  yn  mynu  y  Uyfr,  ac  y  mae  yn  sicr  y  cânt  ynd^o  lawer  o  oleuni  ac  adeüa^- 
aeth  a  boddhâd.    Ei  brjs  ydyw  ös. 


The  Foreign  Theological  Lîbrary,— The  Life  of  Chrüt.  By  Db.  Bernhard 
Wbiss,  Counsellor  of  ÇonaiatorT,  and  Profesaor  of  Theplogy  in  Bjÿà&a. 
Transíated  by  M.  G.  Hopb.    Vol.  III. 

The  Doctrinê  ofDivine  Love:  or  Outlines  of  the  Motal  Theology  ofthe  Evang:el- 
ical  dhurch.  By  Ebnbst  Sabtobius,  Dçctor  of  Theology,  âeneral  Supèr- 
intendent,  Consistorial  Director,  and  Senior  Court  Preacher  at  Eöniriberg. 
Tranalated  by  Sophia  Ta-Ylob.— Edinburgh  :  T.  &  T.  Clarfc. 

Dwy  o  gyfrolau  y  Líbrary  werthfawr  hon  am  1884.  Sonfcsom  o'r  blaen  am  y  ddwy 
gyfrol  gyntaf  o  waith  "Weiss  ar  Fywyd  Crist.  Mae  y  drydedd,  sydá  yn  awr  o/a 
blaen,  yn  owbJhâu  y  gwaith,  a  gwaith  ardderchog  ydyw.  Hae  wedi  ei  ranu  yn  sai^jh 
o  lyfrau  :  y  oyntaf  am  y  Ffynnonellau ;  yr  ail  am  y  Parotöad,  o'r  enedigaeth  hyd  y 
briodas  yn  Cana ;  y  trydydd  am  y  Tymmor  Hau,  gweinidogaeth  gyhoeddns;  Orâst ;  y 
pedwerydd  am  y  Gwrthwynebiadan  Cyntaf ;  y  pnmmad  am  yr  Argylwng,  pan  «edd 
gwrthwynebiad  ei  elynion  yn  ymgrynboi  i  ddwyn  oddîamgyleh  ei  farwolaeth ;  y 
ohweched  am  y  Cyfnod  yn  Jerusalem ;  a'r  seithfed  am  Amser  ei  Ddÿoddefiadau. 
Wedi  treulio  ugaân  mlynedd  lafurus  yn  astndio  y  "ffynnonellau,"  chwedl  yntan,  ac 
yn  cyfaosoddi  ei  waith  gwych,  The  Bihlioal  Theology  of  the  New  Teẁm#Ẁ>  fc  ym- 
roddodd  yr  awdwr,  fel  yr  hyn  a  olygai  yn  ganlyniad  nasuriol  y  llafur  hwn-w,  i  ojod 
ynghyd  yr  Hanes  am  y  Gwaredwr,  fel  ei  ceir  yn  y  cyfrolau  nyn,  a  thrwy  hyny  |e 
wnaeth  ychwanegiad  ag  y  mae  yn  anhawdd  ei  orbrisio  at  lenyddiaeth  Bywyd  Crfet. 
Hae  eangder  ei  wybodaeth  yn  ei  aUnogi  i  daflu  llawer  o  oleuni  ar  ffeithiau  yr  hanes, 
tra  y  mae  ei  graffder  bejrniadol,  ynghyd  a'i  allu  i'w  osod  ei  hunan  yn  sefyllfa  y 
eymeriadau  y  mae  a  fyno  à  hwynt,  ac  yn  enwedig  ei  addolgar  barohedigaeth  o-'r 
Gwrthddrych  mawr  y  treuliodd  gymaint  o'i  einioes  i  astndio  ei  eiriau,  yn  gwneyd  ti 
waith  yn  gynnorthwy  gwerthfawr  iawn  yn  efrydiaeth  yr  Efengylau.  Fe  allai  y 
teimla  y  darllenydd  weithiau  dipyn  yn  siomadig  wrth  ei  weled  yn  priodoli  y  gwyrtb- 
iau,  &o.,  nid  i  allu  Crist  fel  person  Dwyfol,  ond  i  waith  y  Tad  yn  gwiaüdo  eiwedfl^att. 
Ond  y  mae  efe  yn  gorfod  penderfynu  y  rhaid  fod  ystyr  i  gynifer  o  eiriau  eglur  o 
eiddo  Crist  ei  hun  sydd  yn  dangos  hyny,  heblaw  fdd  addysg  y  Gairam  ddyfnder  yr 
Ymwaghâd  yn  taflu  goleuni  gogonçddusach  fyth  ar  y  darostyngiad  a'r  ufudddod  a 
ddygodd  oddiamgylch  ejln  hiachawdwriaeth. 


124  NODIADAU   LLENYDDOL. 

Y  mae  yr  ail  waith  a  enwasom  yr  un  ffunud  yn  hynod  o  werthfawr.  Fe'i  cyhoedd- 
wyd  yn  Germany  mewn  gwahanol  gyfranau  rhwng  y  blynyddoedd  1844  ac  1856,  ao 
y  mae  y  Ue  a  ennillodd  iddo  ei  hun  yn  ngolwg  y  nifer  mawr  o  bobl  feddylgar  sydd 
wedi  bod  yn  ei  astudio  yn  dra  nchel.  Cyfeiriai  Deon  Álford  yn  hynod  o  barchus  ato 
yn  ei  Sermons  on  Divine  Love  a  gyhoeddwyd  gryn  lawer  o  flynyddoedd  yn  ol.  Ei 
bwnc  ydyw  dadganiad  dwfn  yr  Apostol  Ioan,  ((Duw  cariad  yw,"  ac  y  mae  yn  cael  yn 
y  gwirionedd  mawr  yna  y  dadguddiad  llawnaf  o  ogoniant  y  natur  Ddwyfol,  ynghyd 
a'r  esboniad  goren  ar  y  gweithrediadau  Dwyfol.  Ám  yr  oll  o  grefydd,  pa  nn  bynag 
ai  fel  gwirionedd  a  theimlad,  ai  fel  dyledswydd  a  buchedd,  y  mae  yn  cael  mai  y 
((cyflawuder"  mawr,  yrhwn*'sydd  yn  cyflawni  oll  yn  oll"  ydyw  cariad.  Mae  y 
gwaith  yn  gyfoethog  o  feddyliau  gwych,  a  than  eneiniad  o  deimladau  sanctaidd. 


The  Cambridge  Bible  for  Sohools  and  Oolleges.— The  Booh  of  Jób,  with  Notes, 
lntrodtoction%  amd  Appendix.  Bv  the  Rev.  A.  B.  Davidbon,  D.D.,  LL.D. 
Edited  for  the  Syndics  of  the  Uniyersity  Press. 

Hosea,  wiih  Notes  cmd  Introducẁm.  By  the  Rev.  T.  K.  Cheyne,  M.A.., 
D.D.,  Late  Fellow  and  Lecturer  of  Balliol  College,  Oxford,  and  Rector  of 
Tendring,  Essex  Edited  for  the  Syndics  of  the  Uniyersity  Press,— Cam- 
bridge  :  u  niyersity  Press. 

Rhyfedd  gymaint  o  fater  da  a  ddirwesgir  i  gyfrolau  y  gyfres  ragorol  hon,  y  rhai 
hefyd  ydynt  mor  ddestlus,  hylaw,  a  rhadlawn.  Mae  gwaith  Dr.  Dayidsoa  ar  Jóbt 
fel  ei  waith  ar  yr  Hebreaid  y  cyfeiriasom  ato  dro  yn  ol,  yn  un  hynod  o  werthfawr. 
Y  mae  yn  gynnyrch  astudiaeth  lawn  o  lenyddiaeth  gyfoethog  y  rhan  yma  o'r 
Ysgrythyr,  ac  yn  dangos  hefyd  gymaint  o  allu  i  osod  (<trefh  a  dosbarth"  ar  y 
defnyddiau  a  gasglasai,  ac  o  ysbryd  barn  a  darwelediad  wrth  geisio  penderfynu, 
rhwng  llawer  o  wahanol  olygiadau,  pa  un  a  allai  fod  yr  agosaf  at  y  gwir  feddwl,  fel  y 
mae  pob  efrydydd  yn  debyg  o  roi  mawr  bris  ar  y  cymhorth  a  ddyry  iddo  wrth  astudio 
y  llyfr.  Y  mae  mor  ffyddlawn  i  wir  uniongrededd  â'r  gwŷr  da  sydd  wedi  bod 
mor  ddyfal  yn  darllen  i'r  ymadroddion  a  geir  yn  llyfr  Job  y  dadguddiadau  Uawnach 
a  gaed  trwy  yr  Efengyl ;  ac  y  mae  mor  athronyddol  â'r  rhai  sydd,  mewn  trefh  i 
fyned  yn  ddigon  pell  oddiwrth  hyny,  yn  mynn  ei  ddarllen  yn  ngoleu  rhesymoliaeth 
oer,  ao  felly  yn  ei  amddifadu  o'i  holl  fywyd  a'i  ogoniant  A'r  canlyniad  ydyw  ei 
fod,  wrth  fyned  yn  ddyfnach  i  ysbryd  y  llyfr,  yn  cael  ynddo,  yn  wrthgyferbyniol  i'r 
rhesymolwyr,  ysbrydolrwydd  a  mawredd,  ac  yn  wrthgyferbyniol  i'r  esbonwyr  ef- 
engylaidd,  yr  ysbrydolrwydd  a'r  mawredd  sydd  yn  gorwedd  o'i  fewn  ef  ei  hunan. 
Mae  yr  Arweiniad  yn  dra  meistrolgar.  Ni  thybia,  gydag  nn  ysgol,  fod  yr  holl  lyfr 
i'w  gymeryd  fel  yn  fanwl  hanesyddol,  na  chydag  ysgol  arall,  nad  ydyw  o'i  ddechreu 
i'w  ddiwedd  yn  ddim  ond  barddoniaeth ;  ond  yn  hytrach  gyda  Luther,  yr  hwn  a 
ddaliai  <(  f od  y  llyfr  yn  wir  hanes,  eithr  na  ddarf n  i  bob  peth  ddygwydd  neu  gael  ei 
wneyd  fel  y  dywedir,  ond  fod  rhyw  ŵr  cywrain,  duwiol  a  dysgedig,  wedi  ei  gyfan- 
soddi  fel  y  mae. "  Mae  ei  astudiaeth  o'r  gwahanol  ddamcaniaethau  am  amser  ei  gyfan- 
soddiad  yn  ei  dueddu  i  beidio  ei  osod  yn  gynt  na'r  seithfed  ganrif  cyn  Crist,  ac  fe  allai 
yn  amser  y  caethgludiad  Babylonaidd.  Fel  engraifft  o'i  ddull  o  esbonio  gallem 
gyfeirio  at  y  geiríau  hynod,  pen.  xix.  23—27,  <(  0  nad  ysgrifenid  fy  ngeiriau  yn 
awr,"  &c.     Cyfieitha  hwynt  i'r  ystyr  yma  : — 

O  nad  ysgrifenid  fy  ngeiriau  yn  awr, 
O  nad  ysgrifenid  hwynt  mewn  llyfr ; 
Gyda  phrin  o  haiarn  ac  à  phlwm 
^  Na  cherfid  hwynt  yn  y  graig  dros  byth. 


NODIADAU   LLENYDDOL.  125 

Ond  myfi  a  wn  fod  fy  mhrynwr  yii  fyw, 

Ac  mewn  amser  i  ddyfod  efe  a  saif  ar  y  llwch, 

Ac  ar  ol  hwn,  i  fy  nghroen  gael  ei  ddinystrio, 

A  heb  fy  nghawd  mi  a  gaf  weled  Duw : 

Tr  hwn  a  gaf  weled  i  mi  fy  hun, 

A'm  Uygaid  a  gftnt  weled  ac  nid  arall,— 

Mae  fy  arenau  yn  darfod  ynof  1 

Nid  oes  son  am  "bryfed"  na  "chorff"  yn  y  gwreiddiol.  Golygiad  Dr.  Dayidson  ar 
y  geiriau  ydyw,  fod  Job,  wrth  fethu  cael  cydymdeimlad  ei  gyfeillion,  yn 
dymuno  appelio  at  y  cenedlaethan  a  ddeuent  am  gydnabyddiaeth  o'i  ddiniweid- 
rwydd ;  a  beth  bynag  am  danÿnt  hwythan,  fe  ẁyr  fod  ei  göel,  ei  brynwr,  yr  hwn  a 
smddiffynai  ei  hawliau,  aef  Duw  ei  hun,  yn  fy w ;  ac  mewn  amser  fe  saif  Èfe  fel  ei 
amddiffynwr  ar  y  llwch  i  ba  un  y  bydd  ef  wedi  dychwelyd ;  fe  ẃyr  ei  fod  i  farw, 
ond  nid  yw  hyny  o  fawr  wahaniaeth, — fe  gaiff  weled  Duw  !  Ac  y  mae  hyny  yn  ei  lanw 
ft  pheriewyg  :  *'Mae  fy  arenau  yn  darfod  ynof."  (Cymharer  Diar.  xxiii.  16  :  "  Ië  fỳ 
arenan  a  grychneidiant,  pan  draetho  dy  wefusau  di  gyfiawnder.")  Nid  yw  yn 
briodol  i  ni  feddwl  ei  fod  yn  cyfeirio  at  G-rist,  nen  yn  meddwl  am  yr  ystad  y  bydd 
efe  ynddi  pan  yn  mwynhân  y  gwynfyd  mawr ;  mae  yn  ddigon  iddo  y  caiff  weled 
Dnw  1  O  angenrheidrwydd  yr  oedd  crefydd  iddo  yn  rhagdybied  sefyllfa  ddyfodol 
ac  anfarwoldeb ;  nid  allai  b  >d  gyda'r  Duw  tragywyddol  lai  na  phrofi  yn  fywyd 
tragywyddol ;  ond  nid  ydyw  yn  iawn  priodoli  i  Job,  a  olygir  fel  yn  trigianun  yn 
ngwlad  Us  ac  yn  yr  hen  amseroedd,  y  golenni  sydd  wedi  dyfod  dan  yr  Efengyl  am 
berson  y  Cyfryngwr,  adgyfodiad  y  corff,  &c.  Fel  y  Salmydd  yn  Salm  xvi.  a  manan 
eraill,  yr  oedd  gweled  Dnw  iddo  ef  yn  fwy  na  digon  i  wneyd  i  fyny  am  ei  holl  dra- 
Uodion,  er  nad  oedd  ganddo  syniad  clir  am  yr  ystad  ymha  nn  y  cai  fwynbâu  y  fath 
wynfyd. 

T  mae  Uyfr  Dr.  Cheyne  ar  Hosea  yn  dangos  llawer  o'r  nn  rhagoriaethau,  ac  anaml 
iawn  y  troir  am  eglurhâd  ar  nnrhyw  ran  o  waith  y  meithaf  hwn  o'r  "  Prophwydi 
Byrion  " — a  defhyddio  gair  hapns  y  Parch.  John  Dayies,  Ietwen — na  cheir,  er  mewn 
cylch  cryno,  eto  mewn  dull  tra  boddhâol,  yr  hyn  yr  ymofynir  am  dano.  T  mae  yr 
Arweiniad  yn  hwn  hefyd  yn  Uawn  a  meistrolgar,  ac  y  mae  holl  ysbryd  y  gwaith  yn 
deilwng  o'r  hyn  a  ga  yr  awdwr  fel  y  wir  elfen  Gristionogol  yn  Hosea,  sef  ei  "  ddarwel- 
ediad  peU-gyrhaeddol  o  gariad  maddenol  Duw  a  gymerodd  ffnrf,  megys,  yn  nghyflawn- 
der  yr  amser  yn  Iesu  Grist." 


Men  of  Irwmtion  cmd  Industry.  By  Samuel  Shiles,  LL.D.,  Anthor  of 
"Lives  of  Engineers,"  "  Indnjstrial  Biography,"  "  Seli-Help,"  etc.  London : 
Murray. 

Màjs  y  gyfrol  hon  yn  barh&d  tra  phriodol  o  gyfrolan  dyddorol  ac  addysgiadol  eraUl  a 
gyhoeddodd  yr  awdwr,  megys  "Lives  of  Engineers,"  "Industrial  Biography," 
"Self-Help,"  &c,  ac  yn  mawrhân  yn  arbenig  yr  ymadferth  y  mae  dynion  gallnog  a 
phenderfynol  yn  ddangos  i  orchfygu  anhawsderan,  ac  felly  i'w  profi  en  hunain  yn 
gymwynaswyr  i'r  oesoedd.  Mae  amry w  o'r  dyfeisian  mewn  celfyddyd  sydd  wedi 
dyfod  mor  hynod  o  wasanaethgar,  yn  ymddangos  erbyn  hyn  mor  natmiol  fel  y  mae 
ymron  yn  anhawdd  meddwl  nad  oedd  y  byd  yn  cael  en  gwasanaeth  er  ys  oesoedd 
lawer.  Ond  erbyn  edrych,  nid  ydynt  ond  pethan  a  gaed  allan  yn  ddiweddar  iawn,  ac 
mae  yr  olwg  a  geir  yn  y  Uyfr  yma  ar  yr  ymdrechion  trwy  ba  rai  y  daethpwyd  o  hyd 
iddynt  ao  y  gweithiwyd  hwynt  i'w  perffeithrwydd  presennol,  yn  addysgiadol  a 
difyrus  dros  ben.  Mae  y  pennodau  ar  adeiladn  Uongan,  argraffn  trwy  ager,  a  diwyd- 
rwydd  yr  Iwerddon  yn  dra  dyddoroL    T  mae  Dr.  Smiles  hefyd  yn  ei  bennod  olaf, 


126  nodiadau  LusimmoL. 

"  Aatronomers  and  Students  in  Homble  Iife,  a  New  Ghapter  în  tlie  •  Pursuit  of 
Enowledge  under  Difficulties,'  "  yn  rhoddi  llawer  o  glod  i  ddan  o'n  cydwladwyr  sydd 
felly  wedi  gorchfygn  anhawsderau.  Ac  mae  yn  falch  geoym  feddwl  na  f uasai  ond 
hawdd  iddo  yn  hanes  ein  hanwyl  wlad  gael  gafael  ar  líawa  a  wnaethant  orchestion  o 
gyffelyb  natnr  i  gyrhaedd'  rhagoriaeth.  Ac  yn  awr,  pan  y  mae  ffyrdd  Parnassua, 
chwedl  Iarll  Powys,  wedi  en  "  palmantu "  â'r  £ath  gyflausderau,  hyderwn  y  bydd 
ein  pobl  ienainc  yn  dangos  yr  nn  ysbrydiaeth  o  ỳoi  a  phenderfyniad,  ac  felly  yn  cyr- 
haedd  rhagoriaethau  nwch  fyth.  Mae  Dr.  Smiles  yn  nn  sydd  yn  cymeryd  llawer  o 
boen  wrth  gaagln  ei  ffeithiau,  ac  yn  cymeryd  gofal  a  manylrwydd  wrth  en  goaod  ger 
bron  ;  ond  y  mae  amryw  amryfnseddan  wedi  llithro  i'w  gyfeiriadau  Cymreig.  Nid 
y  British  and  Foreign  School  Society  sydd  yn  arholi  ymgeiswyr  am  dderbyniad  i 
Goleg  Normalaidd  Bangor.  Nid  Mr.  Bradley  ydyw  Mr.  Bradley  Jones.  Os  oedd 
yn  werth  rhoddi  cymaint  o  ganmoliaeth  i  Chwarelwyr  y  Penrhyn  am  gasgln 
£508  4s.  6c  at  Goleg  Gogledd  Cymrn,  y  mae  en  hawlian  i  anrhydedd  o  leiaf  yn 
deirgwaith  mwy  pan  gofir  fod  £1000  yn  ychwaneg  wedi  en  cyfrann  ganddynt.  Ac 
yn  wyueb  dwfn  anwybodaeth  y  Saeson  am  danom,  nid  yw  mor  ryfedd  fe  allai  föd 
hyd  yn  nod  gŵr  fel  Dr.  Smiles  yn  priodoli  parhâd  yr  iaith  Gymraeg  i  "wladgarwch 
ac  Eisteddfodau." 


Brief  Notet  for  Temperance  Teachers.    By  Benjamin  Wabd  Riohabdso^, 
M.D.,  F.R.S.    London  :  National  Temperance  League, 

Mae  Dr.  Richardson  wedi  bod  o  wasanaeth  mawr,  ac  i  gylch  tra  ëang,  trwy  ei 
ymdrechion  di-ildio  yn  mhlaid  achos  sobrwydd.     Fel  eraîU  o  fawrion  y  byd  gwydd- 
onol,  yr  ydoedd  ar  nn  adeg  yn  dra  phell  oddiwrth  beth  mor  isel  a  gwerinaidd  & 
Dirwest,  ac  fe  foasai  yn  gryn  ysgorn  ganddo,  mae  yn  ddiammeu,  feddwl  y  gwelsid  ef 
byth  ymysg  ei  phrophwydi.   Ac  yr  ydym  yn  meddwl  i  ni  ddarllen  yn  nn  o'i  areithiau 
mai  yr  achlysur  iddo  fyned  i  astudio  Alcohol  gyda'r  fath  fanylrwydd  ydoedd  y  dull 
eithafol,  yn  ei  farn  ef,  y  byddai  areithwyr  a  chyfeillion  Dirwest  yn  son  am  dano. 
Gydag  ysbryd  o  ymgysegríad  dwfn  a  phur  i  wyddoniaeth,  fe  benderfynodd  chwüio 
yn  drwyadl  i'r  mater,  ac  felly  roddi  bythol  daw  ar  faldordd  y  siaradwyr.     Nid  oedd 
raid  iddo  fyned  ymhell  na  welai  fod  petbau  dyeithr  yn  dyfod  i'r  golwg  wrth  ystyried 
effeithiau  y  gwlybyroedd  alcoholaidd  ar  y  cyfansoddiad  dynol ;  ond  er  hyny  elai 
ymlaen  gyda  phenderfyniad  di-droi-yn-ol,  a  mynai  weled  i  ba  le  yr  arweinid  ef  gan  ei 
ymchwiliadau.     Ac  yn  bur  aunysgwyliadwy  iddo  ef,  fe  welodd  eu  bod  yn  dysgn  nad 
oas  dim  cyfaddasder  mewn  alcohol,  mewn  unrhyw  ffurf,  i  fod  yn  faeth  a  chynnaliaeth 
i'n  natnr ;  ond  o'r  ©cbr  arall  .eu  bod  iddi  yn  weuwynigadÍBystrial.     Fe  osododd  gaaa- 
Jyniadau  ei  ymchwiliad  ger  bron  y  byd  yn  y  Cantor  Lectwres  a  draddododd  yn 
1874 — 5,  o  flaen  y  Society  o/Arts,  a  dywedai  "  Er  ei  fod  wedi  siarad  allan  yn  rhydd 
y  gwersi  a  ddysgasai  gan  natur,   nad  oedd  unrhyw  ymrwymiad  yn  ei  ddal,  ac  nad 
oedd  un  gymdeithas  ag  oedd  wedi  ymrwymo  i  ledaenu  unrhy w  olygiadan  neu  ddaliad- 
au  neillduol  yn  hawlio  ei  ymlyniad.     Yr  wyf  yn  sefyll  ger  bron,"  ychwanegai,   "yn 
nnig  fel  deongiydd  ffaith  a  deddf  naturiol."      Wrth   fyned    ymlaen  yr  oedd  y 
ca8gliadan  y  daethai  iddynt  yn  gadael  eu  hargraff  yn  fwyfwy  dwfn  ar  ei  ysbryd, 
a  theimlai  rwymau  cydwybod  i  wneyd  ei  oreu  i  ddadwneyd  y  drwg  ag  yr  oedd  yr 
alwedigaeth  feddygol  wedi  bod  yn  gymaint  o  achlysur  i'w  gynnyrchu  trwy  beri  i 
ddynion  feddwl  fod  y  diodydd  alcoholaidd  mor  fanteisiol  i  iechyd  a  nerth.     Yn  ystod 
y  deng  mlynedd  diweddaf  y  mae  wedi  traddodi  Uiaws  niawr  o  anerchiadan,  ymha  rai, 
gan  gymeryd  ei  safle,  chwedl  yntau,  "  fel  deonglydd  ffaith  a  deddf  naturiol,"  y  mae 
— gyda  chynnorthwy  gwerthfawr  arnryw  o  feddygon  dysgedig  eraill  o  gyffelyb  feddwl 
— wedi  tywallt  y  fath  ffrydiau  cryfion  o  oleuni  ar  y  mater  fel  mai  anhawdd  bellach 


hodiâjuu  JjLenyodol.  127 

ydyw  cael  neb  ag  y  mae  iddo  ddim  eaw  yn  y  profemon,  a  anturiai  ddyweyd  diia  o 
blaid  yr  hen  olygiadan  a  dderbynid  mor  ddibetrns  am  fawr  rinwedà  y  diodydd 
meddwoL  '*  Yr  oeddwn,"  meddai,  "  yn  nnig  trwy  sylw  arbrofiadol  wedi  dysgu  fod 
y  sylwedd  fferyUol  hwn,  alcohol,  yn  ei  effeithiau  ar  y  corff  byw,  yn  anmharu.  cyfan- 
soddiad  y  gwaed;  yn  cynhyrfu  yn  anmhriodol  y  galen  a'r  anadliad ;  yn  parlysu  y 
mftn  waedlestri ;  yn  cynnyddn  neu  yn  Ueihàn  yn  ol  y  defnydd  a  wneir  o  bono>  weitji. 
rediad  y  peiriannau  treuliol,  yr  ian  a'r  arenau  ;  yn  tori  ar  reoleidd-dra  gweithrediad 
gîeuol ;  yn  darostwng  ardymheredd  anifeilaidd,  ac  yn  lleihâu  y  galla  gewynol.  Y 
fath,  yn  annibynol  ar  bob  rhagfarn  plaid,  neu  ddylanwad  teimlad,  ydyw  dysgeidiaeth 
anatebadwy  y  cryfaf  o  bob  tystiolaethau,  tystiolaethau  arbrofiad,  tystiolaethau  ffajth 
naturiol  wedi  en  dadguddio  i  ddyn  trwy  arbrofiadau  ar  ymddaDgosiadau  naturioL  .  .  . 
Decbreua  alcohol  trwy  ddinystrio,  diwedda  mewn  dinystr,  a  phlana  gyfnewidiadau 
cyfansoddiadol  y  rhai  a  ant  rhagddynt  yn  annibynol  ar  ei  biesennoldeb  hyd  yn  nod 
yn  y  rhaj  sydd  eto  heb  eu  geni."  Mae  y  llyfr  hwn  yn  cynnwys  "  Nodiadau  "  ar  ryw 
naw  o  faterion  ynglŷn  â  diodydd  alcoholaidd,  y  gallai  rhai  fo  yn  dysgu  egwyddorion 
sobrwydd  eu  cymeryd  lel  arwyddion  ffbrdd  wrth  ddwyn  ger  bron  y  gwersi  mawrion,y 
mae  anianjddiaeth  Iwyaf  goleuedig  ein  hamseroedd  yn  ddysgu  o  berthynas  iddynt, 
Mae  y  Uyfr  yn  gyforiog  o  ffeithiau,  a  gall  pob  un  eu  defnyddio  yn  ei  ddull  ei  hunan 
er  hyrwyddo  yr  amcan  cyffredin  o  ddysgu  dynion  i  fyw  yn  sobr  ;  ac  y  maent  oll  yn 
meddu  cyfaddasrwydd  neillduol  i'r  fath  amcan,  oblegid  y  maent  yn  dysgu  nad  oes 
wrth  lwyrymwrthod  â'r  holl  ddiodydd  hyn  ddim  o  gwbl  i'w  golli,  ond  ar  y  llaw  arall 
bobpeth  i'w*  ennilL     Pris  y  llyfr  y w  3a.  6c. 


The  Ccuefor  DüedaUuhment :  A  Hcmdbooh  of  Fctcts  <md  Argutments  in  twpport 
ofReligùnu  Equality.     Loudon  :  Liberation  Society. 

Y  mae  Dadsefydliad  yn  dyfod  yn  fwy  fwy  "  within  the  range  of  practieal  politics," 
ac  fe  deimlir  ar  bob  llaw  fod  yr  amser  yn  ymyl  pan  yr  hawlia  ein  sylw  fel  prif 
gwestiwn  y  dydd.  Y  mae  cryn  amser  belL  ch  er  pan  aeth  Deon  Alford  i  orphwys, 
ac  fe  ddywedodd  efe  :  <f  Pa  nifer  bynag  o  flynyddoedd  a  gymerir  i  gwblhâu  yr 
ysgariad  hwn  rhwng  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth,  pa  fodd  bynag  y  dymunir  yn  ei 
erbyn,  a  pha  fodd  bynag  y  gwrthwynebir  ef,  ei  gwblbâu  yn  sicr  a  wneir.  Y  mae 
Hanesyddiaeth  er  ys  oesoedd  wedi  bod  yn  parotoi  ei  ffordd  ;  mewn  cyfnewidiadau 
sydd  wedi  cymeryd  lle,  y  mae  wedi  ei  ildio  drachefn  a  thrachefn  ;  y  mae  braich  Duw 
yn  ei  wthio  ymlaen,  ac  ni  ddichon  gallu  dyn  ei  gadw  yn  ol."  Ac  yn  wyneb  yr 
angen  a  deimlir  i  fesur  helaeth  eisoes,  ond  a  deimlir  yn  llawer  helaethach  yn  fuan, 
am  allu  meiotroli  ffeithiau  y  cweBtiwn,  fe  fuasai  yn  anmhosibl  i  Gymdeithas  Rhyddhâd 
Crefydd  wneyd  dim  yn  well  na  chyhoeddi  y  Uawlyfr  cynnwysfawr  hwn.  Y  mae 
holl  hanfod  y  ddadl  yn  cael  ei  osod  o'n  blaen  yma  mewn  dull  cryno  a  chlir ; 
ac  yn  arbenig  y  mae  y  defnyddiau  y  teimlwn  eu  bod  mor  angenrheidioi  i'n  galluogi 
i  ffurfio  ein  golygiadau  ein  huna?n  yn  cael  eu  goeod  ger  bron  yn  fanwl  a  chyflawn. 
Ac  ni  raid  ond  am  ychydig  ystyriaeth  na  theimla  y  darllenydd  fod  grym  yn 
y  ffeithiau  a  osodir  o'i  flaen  sydd  yn  gryfach-na  phob  hyawdledd,  ac  o  flaen  eu  hym- 
osodiad  y  gofynid  nerth  i  ddal  i  fyny  y  Sefydliad  Gwladwriaethol  o  Grefydd  nad 
oes  un  math  o  debygolrwydd  y  Uwydda  neb  i  gael  gafael  arno.  Os  sonir  am  y  Bibl,  |e 
geir  fod  Eglwys  Sefydledig  yn  groes  i'w  holl  addyag  a'i  ysbryd,  ac  yn  niweidiol  i 
grefydd — yn  Uyffeitheirio  ei  rhyddid,  yn  darostwng  ei  bywyd  ysbrydol,  yn  meithrin 
culni  ao  yn  attal  haelioni  Am  wleidyddiaeth,  fe  geir  fod  Eglwys  Seiedledig  yn 
groes  i  bob  cynnydd  a  rhyddid,  ac  mai  er  gwaethaf  ei  gwrthwynebiad  hi  y  cawsom 
bob  daioni  politicaidd  a  ddaeth  i'n  rhan.  Fel  y  dywedai  y  Times  ar  un  achlysur, 
ar  ol  nodi  Uawer  o  ddiwygiadau  ag  y  mae  pawb  o  hon,om  erbyn  hyn  yn  synu  fod 


128  NODIADAU   LLENYDDOL. 

erioed  eisieu  dyweyd  gair  o'u  plaid,  ond  y  gwrthwynebid  hwy  hyd  yr  eithaf  gan  yr 
Eglwys  :  "  Yn  wir,  mae  yn  anhawdd  dy weyd  beth  na  safodd  yn  ei  erbyn  yn  y  ffordd 
o  welliant."  Tr  nn  modd  y  mae  tyBtiolaeth  hanesyddiaeth  am  dani  fel  creadur  y 
Wladwriaeth ;  yr  hawl  ar  bu  nn  y  deil  ei  meddiannan ;  y  dadgnddiedigaethan  a 
wnaed  trwy  yr  Ecclesiastical  Commission;  yr  anfadrwydd  gwaradwyddus  sydd  yn 
dyfod  i'r  golwg  ynglýn  â  nawddogaeth  ynddi ;  y  profion  diymwad  a  geir  o'i  methiant 
i  ateb  ei  dyben  fel  Eglwys  Wladwriaethol,  tra  y  mae  ymdrechion  gwirfoddol  y  tu 
allan  iddi  yn  gwneyd  y  gwaith  yn  llawer  mwy  effeithiol ;  y  methiant  hwnw  yn  ar- 
benig  yn  Nghymru,  lle,  fel  y  dy wedai  Arglwydd  Aberdâr,  "  y  buasai  crefydd  wedi 
diflanu  o'r  wlad  oni  b'ai  am  ymdrechion  yr  Anghydffurfwyr ; "  ac  yn  Scotland,  lle 
maé  y  gwrthuni  o  gynnal  aect  fechan  fel  Eglwys  y  Wladwriaeth  wedi  dyfod  mor 
amlwg  fel  y  mae  ymron  yr  holl  wlad  yn  awyddus  i'w  ddwyn  i  derfynind  ;  ac  yn 
enwedig  y  llwyddiant  mawr  i'r  Eglwys  ei  hunan,  ynghyd  a'r  oysur  oyffredinol  i'r 
boblogaeth  y  tu  allan  iddi,  sydd  wedi  dilyn  dadsefydliad  yn  Iwerddon  ac  mewn 
amryw  o'r  Taleithiau  Prydeinig,  ynghyd  a'r  profiad  bendithiol  a  gaed  ar  Grefydd 
Rydd  yn  America, — fe  geir  fod  y  cyfan  yn  dangos  nad  oes  ond  un  ymwared  i  edrych 
ymlaen  ato,  ac  mai  yr  ymwared  hwnw  ydyw  dadsefydliad  a  dadwaddoliad.  Y  mae 
y  cynnydd  sydd  wedi  bod  ar  y  teimlad  yma  yn  y  deyrnas  er  pan  sefydlwyd  Cym- 
-  deithas  Rhyddhâd  Crefydd  ddeugain  mlynedd  yn  ol  yn  un  o'r  pethau  hynotaf  y 
gellir  meddwl  am  danynt.  Y  pryd  hyny  fe  edrychai  hyd  yn  nod  Ymneillduwyr  ar 
y  symudiad  gyda  phryder  a  gofid,  ac  y  mae  rhai  o'n  cydwladwyr  o  bryd  i  bryd  yn 
cael  hyfrydwch  mawr  mewn  dal  o  flaen  ein  llygaid  benderfyniad  ffol  a  basiwyd  ar 
gynnygiad  y  Parch.  John  Elias,  mewn  Cymdeithasfa  yn  y  Bala  yn  yr  amseroedd  hyny 
o  anwybodaeth  ;  ond  erbyn  hyn  y  mae  Eglwyswyr  goleuedig  wrth  y  miloedd — ac  y 
mae  eu  nifer  yn  parhâus  gynnyddu — yn  gweled  mai  goreu  po  gyntaf  i  ddwyn  oddi- 
amgylch  gyfnewidiad  sydd  mor  resymol  ac  mor  anocheladwy,  tra  y  mae  yn  rhyfeddod 
cyfarfod  unrhyw  Ymneillduwr  mor  anghyson  âg  ef  ei  hun  ag  i  yngan  gair  o'i  blaid. 
Y  mae  pob  helaethiad  ar  yr  etholfraint  wedi  peri  oryn  gynnydd  yn  y  teimlad  o  blaid 
cydraddoldeb  crefyddol,  ac  mae  yn  rhyfedd  os  na  fydd  i  weithrediad  yr  Act  fawr 
sydd  newydd  ei  phasio  yn  bresennol  ddwyn  yr  achos  yn  fuan  i'w  fythol  derfyniad.  — 
Mae  y  llyfr  mewn  byrddau  i'w  gael  am  2s.,  ond  mewn  papyr  stiff  am  ls. 


Welsh  Gahinistic  Methodism.  A  HUtorieal  SJcetch  of  the  Presbyterian  öhwch 
of  WaUs  By  the  Rev.  William  Williams,  Swansea.  Second  Edition. 
London  :  Publishing  Office  of  the  Presbyterian  Church  of  England,  18, 
Paternofiter  Row. 

Mae  yn  wirioneddol  dda  genym  groesawu  yr  ail  argraffiad  prydferth  hwn  o  lyfr 
rhagorol  Mr.  Williams  o  Abertawe  ar  Hanes  y  Methodistiaid  Calfìnaidd,  gydag 
ychwanegiad  o  bennod  arweiniol  ar  sefyllfa  isel  ein  gwlad  yn  flaenorol  i'r  Diwygiad 
Methodistaidd.  Mae  yn  ddyddorol  genym  ddeall  fod  y  llyfr  yn  cael  ei  ddarllen  yn 
ddyfal  y  tu  allan  i  Gymru,  oblegid  mae  yn  anhawdd  i'r  ffeithiau  hynod  a  esyd  ger 
bron,  ynghyd  a'r  ysbryd  rhagorol  sydd  yn  ei  fywhâu,  beidio  ag  effeithio  yn  dda  ar 
bwy  bynag  ddelo  i  gyffyrddiad  âg  ef.  Ond  ymhlith  y  Cymry  eu  hunain,  fe  ddylai  y 
llyfr  gael  derbyniad  cynhes  iawn.  Y  mae  nifer  ein  cydwladwyr  sydd  yn  darllen  Saeson- 
eg  erbyn  hyn  yn  lliosog  ;  y  mae  llawer  na  thybiant  yn  werth  ganddynt  ddarllen  dim 
arall ;  ac  mae  yn  debyg  fod  cryn  nifer,  bellach,  na  allant  wneyd  nemawr  o  lyfr  heb 
ei  gael  yn  yr  iaith  hono.  Ond  i'r  rhaì  hyny  oll,  dyma  lyfr  na  allai  ei  ddarllen  lai  na 
rhoddi  iddynt  lawer  o  wybodaeth  werthfawr,  Uawer  o  wir  fwynhad,  a  llawer  o  adeil- 
adaeth.  Nid  oes  ond  Dic  Sion  Dafydd  a'i  wehelyth  yn  awchus  i  fawrhâu  helyntion 
pobl  eraill,  gan  ddychymygu  nad  oes  ond  ychydig  iawn  yn  hanes  eu  cenedl  eu  hun  a 


NODIÀDÀÜ   LLENTDDOL.  129 

dâl  son  am  dano  neu  yn  werth  meddwl  yn  ei  gylch.  Fe  deimla  pob  Cymro  a  Chym- 
raes  ag  y  mae  ganddynt  rywfaint  o  hawl  i'n  parch,  fod  hanes  y  Cymry  yn  fwy  pwysig  a 
dyddorol  iddynt  na  hanes  nnrhyw  genedl  arall ;  ac  nid  oes  yn  holl  hanes  y  Cymry 
ddim  sydd  yn  fwy  cyf oethog  o  addysg  na  hanes  en  crefydd ;  ac  y  mae  hefyd  yn  gwbl 
aicr  nad  oes  yn  hanes  ein  crefydd  yr  nn  gyfran  sydd  i'w  chymharu  mewn  dyddordeb 
&  hanes  y  Diwygiad  Methodistaidd, — yn  wir  yn  holl  hanes  yr  Eglwys  Gristionogol 
ychydig  iawn  o  bennodau  a  geir  sydd  yn  llawnach  o  addysg  a  dyddordeb.  Dyfod  i 
gyffyrddiad  â'r  ddaearen,  ei  fam,  a  wnelai  Ántaeus  yn  anorchfygoJ.  Yr  nn  modd,  pa 
fesnran  da  bynag  sydd  yn  angenrheidiol  i  grefyddwyr  Cymru  feddwl  am  danynt  y 
dyddiau  hyn,  mewn  ffordd  o  ymgyfaddasu  at  amgylchiadan  arbenig  yr  amseroedd, 
elfen  hanfodol  eu  nerth  ydyw  y  dwfh  grefyddolder  a  roddes  y  fath  ogoniant  ar  y 
Diwygiad  Methodistaidd,  ac  a  barodd  ei  brofi  o  hyny  hyd  yn  awr  yn  gymaint  bendith 
i'n  gwlad.  Fe  allai  darllen  llyfr  Mr.  Williams  brofi  i  lawer  iawn  yn  foddion  hynod  o 
gyfaddas  i'w  dwyn  i  gydnabyddiaeth  â'r  amseroedd  hynod  y  cyfeiriwn  atynt,  a  phrin 
y  gallai  hyny  gael  ei  ddwyn  oddiamgylch  heb  iddynt  brofi  eu  hunain  yn  welL  Pris 
y  gyfrol  yw  8s.  6c. 


Cofiant  a  Phregethau  y  Parchedig  Robert  Boberts,  Glynnog,  a  Sylwidau  ar  ei 
NodweMionJel  Pregethtor,  gan  y  diweddar  Barch.  John  Hughes,  Lvoerpool% 
Dr,  Owen  Thomas,  Eben  Fardd,  ac  eraill;  ynghyda  Thraethawd  Árweiniol 
gan  y  Golygydd.  Dau  Olygiad  y  Parch.  Gbiffith  Pabry,  Aberystwyth. 
Penygroes:  G.  Juewis. 

Darllbnasom  y  llyfr  hwn  gyda  gwir  hyfrydwch,  ac  mae  yn  bleser  genym  ei 
gyflwyno  i  Bylw  ein  cydwladwyr  fel  un  sydd  yn  teilyngu  oddiar  eu  llaw  groesawiad 
o'r  fath  fwyaf  calonog.  Mae  yn  debyg  mai  ychydig  o'r  Cymry  sydd  nad  ydynt  wedi 
clywed  am  Robert  Roberts  o  Glynnog  ;  ond  mae  yn  sicr  nad  ydyw  y  syniad  sydd  gan 
lawer  o  honynt  yn  ei  gylch  ond  hynod  o  niwlog.  Maent  wedi  clywed,  o  bosibl,  ei 
fod  yn  bregethwr  tanllyd  yn  y  dyddiau  gynt,  ac  fod  y  werin  yn  adeg  y  diwygiadau  yn 
cael  eu  taflu  dan  ei  weinidogaeth  i  gyffroadau  neillduol ;  ond  heb  wybod  fawr  yn 
ychwaneg,  a  beb  feddwl,  mae  yn  dra  thebyg,  fod  nemawr  yn  ychwaneg  a  allai  fod  yn 
werth  ei  wybod  mewn  perthynas  iddo.  Ac  y  mae  hyn,  mae  yn  ddiau,  i'w  esbonio  i 
fesur  mawr  gan  fychaoder  ein  cyfleusderau  i  yragydnabyddu  â'i  hanes.  Nid  ydyw  y 
Oofiant  a  gyhoeddwyd  gan  Michael  Roberts  yn  1830  yn  adnabyddos  ond  i  ychydig  bell- 
ach,  ac  nid  ydyw  erthygl  Eben  Fardd  yn  y  Teaethodtdd  am  1846  érbyn  hyn  yn  ad- 
nabyddus  i  lawer ;  ac  am  y  cyfeiriadau  gwasgaredig  hyd  ein  llenyddiaeth,  a'r  traddod- 
iadau  ar  lafar  gwlad  oeddynt  yma  a  thraw  heb  lwyr  farw,  nid  allai  ond  ychydig  iawn, 
y  dyddiau  hyn,  fod  neniawr  well  erddynt ;  ac  am  y  bobl  dyfodol,  ni  ellid  dysgwyl 
iddynt  hwy  wybod  dim  yn  eu  cylcb.  Ond  mae  y  gyfrol  werthfawr  sydd  o'n  blaen 
wedi  dwyn  y  cwbl  ynghyd,  ac  felly  yn  rhoddi  cyfleusdra  rhagorol  i  ni  ffurfio  syniad 
cywir  a  chyflawn  am  un  o'r  dynion  goreu  a  mwyaf  dysglaer  a  defnyddiol  ag  y  gall  ein 
cenedl  ymffrostio  yn  ei  enw.  T  mae  y  Cofiant  gan  Michael  Roberts,  er  yn  fyr,  eto 
fel  pob  peth  a  ddaeth  o  dan  law  y  gŵr  enwog  hwnw,  yn  glir  a  by w  ;  ac  y  mae  y 
llythyr  a  gynnwysa  oddiwrth  y  Parch.  Riohard  Jones,  y  Wern,  ynghyd  a'r  Farwnad 
gan  frawd  Robert  Roberts,  y  Parch.  John  Roberts,  Llangwm  (tad  Michael  Roberts  ),  yn 
hynod  o  werthfawr.  Mae  erthygl  Eben  Fardd,  er  yn  dipyn  mwy  anystwyth  a 
pedantic  nag  y  gweddasai  iddo  ef,  eto  yn  cynnwys  rhai  cyffyrddiadau  da  tuag  at  ber- 
ffeithiad  y  "  darlnn,"  chwedl  yntau,  o  Robert  Roberts  yn  ein  meddwl.  Mae  y  dyfyn- 
iad  o  Fethodistiaeth  Oymru  yn  dra  gwerthfawr,  er  fod  yr  awdwr  hybarch  yn  rhygnu 
gormod  braidd  ar  y  ffaith  fod  R)bert  Roberts  ya  **ŵr  tlawd."  Am  sylwadau  Dr. 
Thomas  yn  Nghofiant  y  Parch.  John  Jones,  y  maent  ar  ein  elust  ao  ar  ein  hysbryd, 


180  X0ÜIADÀU   LLEtfEDDOI» 

chwedl  Eben  Fardd  ar  fater  arall,  yn  "yn  troi  yn  llyfn  mal  swyn,"  ae  yn  peri  nd 
ydym  yn  blino  en  darllen  drachefn  a  thrachefn.  Mae  y  lloffion  eraül  a  ychwanegir 
o  sylwadau  ynghylch.  R«»bert  Roberte,  ac  o  ddywediadau  o'i  eiddo  wedi  en  cofhodi 
gan  ei  edmygwyr,  y  fath  fel  na  allwn  lai  na  mawr  lawenhftn  am  en  bod  fel  yma  wedi 
en  diogeln.  Am  y  Traethawd  Arweiniol,  y  mae  enw  ei  ysgrifenydd,  ac  yn  arbenig  i 
holl  ddarllenwyr  y  Trabthodydd,  yn  ddigon  o  warant  am  ei  allu  a'i  goethder, 
heblaw  fod  y  cysylltiad  tenlnaidd  rhwng  ein  hanwyl  gyfaiìl  a'r  pregethwr  dyaglaer  a 
thanllyd  yn  perí  ei  fod,  o'i  febyd,  yn  clywed  son  am  dano,  yn  trysori  adgofion  yn  ei 
gylch  ac  yn  coledd  ar  hyd  ei  oes  edmygedd  cariadìawn  at  ei  enw  a'i  galloogai  o  bob 
cyfeiriad  i  gasgln  ynghyd  bob  manylion  mewn  perthynaa  iddo.  Yr  ydym  yn  llawn 
gytnno  ft  Mr.  Parry  yn  ei  fawrhftd  o  lafnr  tra  neilldnol  Robert  Roberts  fel  efrydydd, 
yn  gystal  ag  o  alln  a  ffrwythlonrwydd  mawr  ei  feddwl.  Tr  oedd  ei  ddnwioldeb  a'i 
zel  gyda  gwaith  yr  Arglwydd  Iesu  yn  angerddol,  ac  mae  yn  debyg  mai  dyna,  yn  ol 
y  syniad  allai  fod  gan  y  rhan  fwyaf  hyd  yn  nod  o  ddarllenwyr  y  Täaethodydd, 
oedd  yr  nnig  hynodrwydd  arno ;  ond  wrth  ddarllen  y  gyfrol  hon,  ac  yn  enwedig 
ei  ddywediadan  a'i  bregethan,  ynghyd  a  dadganiadan  ei  gydoeswyr  yn  ei  gylch, — er 
engraifft,  sylw  y  Parch.  Ebenez^r  Morris  wrth  y  Parch.  WiUiam  Roberts,  Amlwch : 
"  A  wyddoch  chwi,  William  Roberts,  pe  buaswa  i  wedi  marw  heb  glywed  Robert 
Roberts  o  Glynnog  yn  pregethu,  mi  fttaswo  wedi  marw  heb  y  syniad  eydd  gen'  i  am 
ogoniantgweinidogaeth  yr  efengyl," — fe  welir  fod  ganddo  hefyd  feddwl  hyned  o  gryf, 
calon  lawn  o  deimtad,  a  dychymyg  ag  oedd  yn  gyfoethog  o'r  farddoniaeth  achaf ;  ac 
fod  y  cwbl  wedi  en  cysegra  trwy  ddirfawr  lafur,  er  yn  nannedd  anferth  rwystrau,  i 
waaanaeth  Crist.  T  mae  Uawer  yn  mrfhu  gweled  mawredd  meddyliol  yr  ysgrifeuwyr 
ysbrydoledig  gan  mor  lwyr  y  mae  wedi  ymgolli  yn  mawredd  en  bymgysegriad  i  Ddnw 
a  gwaith  ei  deyrnas.  T  mae  rhywbeth  o'r  un  natar  i'w  deimlo  yn  y  dwfn  ysbrydol- 
rwydd  ft  pha  un  yr  oedd  Robert  Roberts  yn  llaforio  gydag  achos  yr  Arglwydd  Iesn ; 
ond  ni  allwn  wrtb  ddarllen  y  llyfr  hwn  lai  na  theimlo  hetyd  ei  fod  yn  "  dywysog  ac 
yn  ŵr  mawr,"  er  fod  ei  fawredd  yn  dysglëirio  yn  gymaint  gan  y  "gogoniant  mwy 
rhagorol  "  a  lewyrchai  arno  o'r  byd  arall,  fel  mai  piin  y  gallai  ei  gydwladwyr  feddwl 
am  dano  ond  fel  "angel  yn  ehedeg  yn  nghanol  y  nef  a'r  efengyl  dragywyddol  ganddo." 
Gallwn  addaw  i'n  darllenwyr  adeiladaeth  a  dwfn  foddbftd  wrth  ddarllen  y  llyfr  yma  ; 
ac  mae  yn  anhawdd  peidio  hydern  y  profa  ei  gyhoeddi  vn  fendith  i  ni  fel  cenedL  T 
mae  yr  hanesyn  a  adrodda  Mr.  Parry  am  dano  a  glywsii  pan  yn  blentyn  gan  ei  rieni, 
yn  anmhriaiad  wy.  Tr  oedd  rhyw  ŵr  yn  pregetha  yn  y  Capel  Uchaf,  ac  ynt*u  o'i  wely 
— a  brofodd  ei  wely  angeu — yn  y  tŷ  gerllaw  yo  ei  wrando  Ymddengys  mai  Ued 
ddifater  a  dieff  tith  y  pregethai  y  gŵr.  Wedi  iddo  ddybebu,  edrychai  Robert  Roberts 
yn  Uym,  a  dywedai  wrth  y  rhai  oedd  yn  yr  ystafell  :  '*  0  !  pe  byddai  y  gŵr  yna  yn 
y  sefyllfa  yr  wyf  fi  ynddi  yn  awr,  ac  yn  gweled  pethau  byd  arall  fel  y  maent  yn  ym- 
ddangos  i  mi  o'r  fan  yma,  nid  fel  yna  y  buasai  yn  pregethu  !  " 
Pris  y  gyfrol  yw  hanner  coron. 

Oofitnt  y  Pareh.  Hwh  Jone*.  D  D.y  LlangoUen,  ynghyda  rhai  o'i  Bregethau. 
Gkn  y  Pa-ch.  H.  Obbnîw  Williajís,  Oorwen.     LUngollen  :   W.  Wilhams, 

0»i  b'ai  mai  yr  Arglwydd  Crist  a  bîa  y  gwaith  raawr,  ac  fod  ei  lwyddiant  yn  Uawer 
nês  at  ei  galon  nag  y  mae  yn  bosibl  iddo  fod  at  galon  neb  araU,  fe'n  temtiasid  i 
feddwl  ei  fod  yn  gryn  wastraff  ar  adnoddau  i  godi  gŵr  fel  ein  oyfaill  teilwng  Dr. 
Jones,  a  rhoddi  iddo  nerth  i  ymroddi  i'w  ddirfawr  lafur  i  ymgymhwyso  at  waith 
terynas  Ddaw,  a  rhoddi  iddo  hefyd  ymhellach  y  fath  gylch  pwysig  o  wasanaeth,  a'i 
anrhydeddu  â'r  fath  ddefnyddioldeb,  ac  wedi'r  cwbl,  yn  anterth  ei  ddiwrnod,  pan  yn 
ddim  ond  52  mlwydd  oed,  ei  gymeryd  ymaith.  "  Ei  haul  a  fàchludodd  tra  yr  oe4d 
hi  yn  ddydd."    Einioea  mor  werthfawr  yn  diffodd, 


NODIADaü   rjLENYDDOL.  181 

And  they  wboee  hearts  are  dry  as  summer*s  dust 
Burn  to  the  sodtet  1 

Nid  ydym  yn  synu  fod  y  gaagen  o'r  eglwys  fawr  a  gafodd  y  fraint  o  fwynbâu  ei  lafar 
yn  arbenig,  wedi  dyfod  ì'w  barchu  mor  fawr  â  i  gara  mor  ddwfn  ;  ac  ni  raid  dyweyd 
wrth  ddarllenydd  y  Tbaethodydd  ei  fod  ef  hefyd  wedi  gwneyd  llawer  o  waith 
rhagorol  yn  ngwaaaaaeth  ei  genedl.  Ao  fe  fydd  ei  waith  yn  aros»  Ni  chaiff  efe 
"golled"  am  ei  lafur  diwyd,  gonest,  a  da,  pan  y  bydd  Hawer  o  ymdrechion  oeddynt, 
fo  aliai,  yn  fwy  eu  rhwysg  a'u  trwet,  wedi  darfod  am  danynt  Fe  erys  ei  waith  eî  yn 
ysbrydoedd  y  rhai  y  cafodd  y  fraint  o  gyfeirio  eu  hwynebau  toa  thir  y  bywyd,  ae  y 
gwnaeth  gymaint  er  eu  cymhwyso  i'r  wlad  well ;  fe  erys  mewn  nifer  mawr  o'i  hen 
éfifydwyr,  trwy  y  rhai  hefyd  y  trosglwyddir  dylanwad  da  ei  gymeriad  gwerthfawr,  ni 
a  hyderwn,  i  geuedlaethaa  y  dyfodol ;  ac  fe  erys  yn  ei  ysgrifeniadau,  y  rhai,  yr  ydym 
yn  gotoithio,  a  berchir  ac  a  astudir  gm  ein  cenedl  am  amser  maith.  TJn  o'r 
meibion  rhagorol  a  fagodd  Môn  ydoedd  Dr.  Jones, — ac  mewn  nerth,  aphwyll,  a  syml- 
edd,  a  chrefyddojder,  yr  ydoedd  yn  ffyddlawn  i'w  thraddodiadan  goreu.  Hae  ein 
darlleuwyr  wedi  mwynhftu  yn  fawr  yr.erthygi  a  gyhoeddasom  yn  ddiweddar  arno  a 
ysgrífenwyd  gan  y  Parch.  Owen  Davies ;  ac  y  mae  yn  dda  genym  weled  cyhoeddi 
mor  brydlawn  y  gyfrol  yma  gan  Mr.  Cernyw  Wilüams,  yr  hon  sydd  yn  rhoddi  ei 
hanes  yn  fwy  cyflawn,  ac  wedi  ei  bysgrifenu  yn  rhagorol.  Darllenasom  hi  gyda 
phleser  neillduol,  ac  fe  allai  ei  darllen  a'i  hystyried  fod  i  lawer,  >n  enwedig  o'n  pobl 
îeuainc,  nid  yn  unig  yn  hyfrydwch,  ond  hefyd  yn  ddaioni  parhâus.  Prîs  y  gyfrol 
hon  hefyd  yw  hanner  coron. 


Hanei  yr  Eglwyi  Gritẃmogol  drwy  y  Byâ^  o  ddyddẁ*  yr  Apottolion  hyd  yn 
bresennol.    Gan  David  Gripfith,  Dolgellau.    Rnanau  1,  2. 

Mae  yn  hyfryd  genym  weled  gŵr  o  allu  ac  addfedrwydd  y  Parch.  David  Griffith  yn 
ymgymeryd  ftg  ysgrifenu  llyfr  sydd  i  gynnwys  rhyw  ddeuddeg  o  ranau  cyffelyb  i'r 
rhai  hyn  mewn  fibrdd  o  roddi  Hanes  yr  Eglwys.  Prinion  yw  y  cyfleuederau  a  es- 
tynir  i'r  Oymry  i  astudio  yn  eu  hiaith  eu  hunain  y  gangen  dra  phwysig  yma.  Ar  yr 
un  pryd  mae  chwaeth  llîaws  o'n  cydwiadwyr  y  fath  fel  y  gellid  yn  rhesyrcol  ddys- 
gwyl  iddynt  ddwfn  fwynbâu  y  cyfryw  efrydiaeth,  a  diammeu  y  derbynient,  o  ym- 
gydnabyddn  ft  helyution  Eglwys  Crist  trwy  yr  oesoedd,  ac  mewn  gwahanol  barthau 
o'r  byd,  lawer  o  les.  Tr  ydym  oll  yn  rhy  dneddol  i'n  cyfyngu  ein  hunain  i  gylch 
cul  ein  Bect,  ac  i  helyntion  bychain  y  fynyd,  heb  ystyried  ein  bod  yn  perthyn  i 
gorffbriaeth  sydd  i  ddwyn  yn  ei  mynwes  dduwiolion  y  byd,  ao  fod  dinas  Duw  yn 
ddinas  dragywyddol.  Y  mae  darllen  Hanes  yr  Eglwys  yn  tueddu  atëangu  y  meddwl 
a'i  galon ;  dengys  fod  gwirionedd  Duw  yn  cyrhaedd  lawer  yn  ymhellach  na'r  ter- 
fynau  yr  ydym  ni  yn  rhy  chwannog  i'w  gosod  iddo,  ac  fod  eymundeb  y  saint  yn  an- 
fèsurol  ëangach  na'r  tipyn  plaid  y  dygwyddwn  ni  fod  wedi  ein  cael  ein  hunain  ynddi* 
T  mae  yn  rhywbeth  gwych  a  bendithiol  i  ddyn  gael  teimlo  ei  f od  yn  etifedd  i  dref- 
tadaeth  o  ddoethineb  ag  y  mae  yr  oesoedd  wedi  adael  iddo,  ao  y  caiff  hòni  brawdol- 
iaeth  â'r  ysbrydoedd  gwychaf  a  f  u  erioed  ar  y  ddaear.  Fe  roddai  hyny  urddas  ar  ei 
fywyd,  a  gwerth  ar  ei  lafur,  a  dyfnder  a  nerth  i'w  argyhoeddiadan  na  alJai  ei  cyr- 
haedd  yr  un  ffordd  arall,  ac  fe'u  galluogai,  oddiar  dyrau  y  ddinas  sydd  wedi  dal 
rhuthr  canrifoedd  o'  yroosodiadau,  i  deimlo  yn  dawel  yn  wyneb  pob  ymosodiadau 
newyddion  a  wneler  arni,  am  ei  thragy  wyddol  ddiogelwch.  Ni  allai  ein  cydwladwÿr 
gael  arweiniad  gwell  i'r  efrydiaeth  ddyddorol  yma  na  llyf  r  Mr.  Griffith.  T  mae  efe 
wedi  astudio  yr  haues  yn  dda  a  gofalus ;  dosbartha  ei  fater  mewn  dull  hynod  o 
drefnus  a  chlir ;  mae  ei  ysbryd  yn  ëang  a  chatholig,  er  ar  yr  uu  pryd  mewn  dwfn  gyd- 


182  NODIADAU   LLENYDDOL. 

sawsedd  â'r  pethau  mawríon  yr  ysgrifena  yn  en  cylch ;  ac  y  mae  ei  arddull  Gymreig 
glir,  naturiol,  goeth,  fel  y  gŵyr  darllenwyr  y  Traethodydd,  y  fath  ag  a  wnel  ddarllen 
ei  waith  yn  hyfrydwch  pur.  Hyderwn  y  bydd  y  Cymry  yn  liiaws  mawr  yn  gwerth- 
fawrogi  y  cyfleusdra  rnagorol  hwn  a  roddir  iddynt  i  astudio  Hanes  yr  Eglwys. 


Oemau  Duwinyddol:  neu  Oorff  öynnwysfawr  o  Dduwmyddiaeth  mewn  Ffwrf 
Newydd;  yn  cynnwys  Miloedd  o  Sylwadau  tarawiadol,  wedi  eu  dethol  gan 
mwyaf  o'r  Prif  Awduron,  yn  neillduol  yr  Hen  Buritaniaid.  Gan  Robert 
Jones,  Llanllyfni.    Dinbych  :  Gee  a'i  Fab. 

Dà  genym  ddeall  fod  y  fath  dderbyniad  wedi  ei  roddi  i'r  argraffiad  cyntáf  o'r  Oemau 
Duwinyddol  fel  ag  i  alw  am  eu  hail  gyhoeddi.  Mae  yr  argraffiad  hwn,  fel  y  dy  wed 
yr  awdwr,  yn  nn  "ardderchog,"  a'r  gyfrol  ymhob  ystyr  wedi  ei  gwneyd  i  fyny  yn  dra 
hardd  a  dymunol.  Mae  yr  ychwanegiad  at  fater  yr  argraffiad  blaenorol,  yr  hwn  a 
wnaed  yma  a  thraw  trwy  gorff  y  llyfr,  yn  gymaint  ag  a  lanwai  tua  40  o  du  dalenau. 
Mae  yn  dda  genym  gael  croesawu  yr  ail  argraffiad  o'r  Oemau,  ac  yr  ydym  eto  yn 
galonog  yn  eu  hargymhell  i  sylw  ein  darllenwyr.  Lleinw  y  gwaith  dros  500  o  dudal- 
enau,  ac  y  mae  yn  cynnwys  miloedd  lawer  o'r  sylwadau  goreu,  wedi  eu  dethol  o 
weithiau  y  duwinyddion  mwyaf  cymeradwy,  gyda  llawer  o  sylwadau  gwreiddiol 
rhagorol  o  eiddo  y  gweinido'g  teilwng  o  Lanllyfni  ei  húnan,  a'r  cyfau  wedi  en  gosod 
ynghyd  mewn  ffordd  dra  chyfleus  dan  y  gwahanol  faterios  i  ba  rai  y  mae  Cyrff 
Duwinyddiaeth  yn  gyfíredin  yn  cael  eu  dosbarthu.  Dymunol  iawn  ydyw  cyfarfod 
trwy  yr  holl  lyfr  â'r  fath  gyfoeth  o  emau  Cymreig.     T  pris  ydyw  6s. 

öofiant  y  diweddar  Barch.  Ebenezer  WiUiamst  Aberhonddu.  Gan  y  Parch. 
Thomàs  Bees,  Merthyr  TydfiL 

Ys.  oedd  gwrthddrych  y  Cofiant  hwn  mae  yn  ddian  yn  nn  o  rai  rhagorol  y  ddaear,  ac 
y  mae  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig.  Yr  oedd  ei  ddaioni  a'i  ymgysegriad  llwyr  a 
llawn  i  wasanaeth  y  Gwaredwr  wedi  gosod  mawredd  arno.  Bendithiwyd  Cymru  yn 
helaeth  â  rhai  tebyg  iddo,  ac  y  mae  eu  gwasanaeth  wedi  bod  iddi  o  werth  anmhris- 
iadwy.  Mae  ieuenctyd  y  dyddiau  hyn  yn  cyfodi  mewn  amgylchiadau  tra  gwahanol 
i'r  rhai  y  bu  raid  i  Mr.  Ebenezer  Williams  a  llawer  iawn  o'i  frodyr  ymfrwydro  â 
hwynt  er  cyrhaedd  y  rhagoriaeth  a'u  gwnaeth  mor  ddefhyddiol  yn  eu  dydd.  Ond  pa 
fanteision  bynag  a  fwynheir,  fe  fyddai  yn  dda  cofio  fod  y  pethau  a  roddent  y  fath 
fawiedd  ar  yr  hen  efengylwyr— cymeriad  dilychwin,  duwioldeb  dwfn  a  phur,  astud- 
iaeth  awchns  a  pharhâus  o'r  Ysgrythyrau,  ac  awyddfryd  angerddol  am  fod  o  lês  i'w 
cyd-ddynion»  a  gogoniant  i  Dduw — yn  anhebgorion  parhâus  i  wasanaeth  yn  nheyrnas 
Crist.  Gallwn  yn  galonog  argymhell  y  gyfrol  fechan  hon — pris  swllt — i'n  darllenwyr 
fel  nn  ag  y  gallai  ei  darllen  brofi  yn  fendith  iddynt. 


LL  Y FRAU 

Cyhoeddedig    gan    P.    M.    EYANS   ä   SON,    Holywen. 


RHESTR-LYFR  0  ABLODAU  YSGOUON  SABBOTHOL.  Y  mae  y  Llyfr  hwn 
yn  an-enwadol,  ao  wedi  ei  argraffu  a*i  linellu  er  cadw  cyfrif  manwl  a  threfnns  o 
aelodau  yr  Ysgolion  ;  ac  y  mae  y  derbyniad  croesawgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  ymddangos- 
iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyflenwi  asghen  a  hir  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddion  Ysgolion 
Sabbothol  ein  gwlad. 

Pris  Iryfr  ẅedi  ei  rwymo  yn  gryf,  yn  cynnwys  100  o  dii  dalenau,  ydyw  ös. ;  100, 
6s.  6c. ;  a  200,  8s.  6o. 

GBimiYFR  SBINIADOL  (NEU  GYNANIAETHOL)  SAESONEG  A  CHYMRAEG, 
ynghyd  ag  agoriad  ar  Lythyriaeth  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  Thomas 
Edwabds,  Ysw.  (Caerfallwch).    Ail  Argraffiad,  gydag  Ychwanegiadau,  gan  y  diweddar  , 
Baboh.  D.  Hughjss,  B.A.,  Tredegar. 

Pria,  yn  Rhifynau,  16s.  6c. ;  Dwy  gyfroì,  croen  llo,  22s.  6c. 

CANIADAU  MABS  Y  PLWM :  sef  Gweithiau  Barddonol  y  Diweddar  Mb.  Edwabd 
Jores,  Maes  y  Plwm.    Cynnwysa  y  Gyfrol  Emynan,  Carolau,  Caneuon  ar  wahanol 
destynau,  Englynion,  Marwnadau,  ac  Emynau  Claddedigaethol. 
Pris  mewn  llìan,  2s.  6c. 

HOLWYDDORYDD  AR  HANESIAETH  Y  BIBL,  yn  cynnwys  dros  bedwar  cant  ar 
ddeg  o  Holiadau  ac  Atebion,  ar  Brif  Ffeithiau  Hanesyddol  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd,  gan  y  Parch.  Ricbabd   Pbichabd,  awdwr  "Difiyniad  Bedydd  Babanod," 
Gyda  Rhagdraith  gan  y  Parch.  Rooeb  Edwards.. 
Pris  mewn  Llian,  2s.  60. 


SBRYDOLIAETH  Y  BIBL:   gan  y  Parch.  B.  CHables  Dayies,  M.A.,  Llundain. 
Cynhwtsiad:    Natur  y  Prawf— Ystyr  Ysbrydoliaeth— Perthynas  Ysbrydoliaeth : 
1  A  chynnwysiad  y  Bibl ;  2.  A  chy wirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl ;  3.  Ag  iaith  y  Bibl. 
Pris  swlrt,  mewn  amlen. 

LLYFR  RHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  çogfyfer  à  chadw  cyfrif  o 
enwau  personau  a  gymerant  Eisteddleoedd,  ynghyaa'r  anan  a  dderbynir  oddiwrth 
cyfryw. 

/  lOFRESTR  CLADDEDIGAETHAU  (REGISTER  BOOK  OF  BURIALS).  Llyf 
yJ    wedi  ei  barotoi  gogyfer  à  chadw  cyfrif  cy wir  o  gladdedigaethau. 

Y  mae  ynddo  golofhau  i  ddodi  enw  y  person  a  gleddir,  ei  alwedigaeth,  ei  oedran,  y  Ue 
y  bu  farw,  dyddiad  j  gladdedigaeth,  pwy  a  wawnaethodd  ar  yr  achlysur,  y  fan  y 
claddwyd,  rhif  y  bedd,  a  sylwadau. 

Pris,  8s.  6c.,  wedi  ei  rwymo  yn  gryf. 

LLYFR  RHESTRIAD   BEDYDDIADAU,  cyfaddas  i  Eçlwysipob  enwad  crefyddol. 
Wrth  anfon  archebion  am  dano,  dymunir  gwybod  1  ba  nifer  o  Fedyddiadau  y 
dymunir  cael  y  llyfr,— 100,  200,  400,  600,  &c.  • 

Pris.  Llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwys  100  o  enwau,  3s. ;  a  ls.  6c.  am  bob. 
100  ychwanegol. 

P.  M.  Evak»  &  Som,  Cyhoeddwyr,  Treffynnon  (EUywell) 


RHIFTN  CLVIX. 


TR'AETHODYDD 


EBRILL,   1885, 


CYNNWYSIAD. 


Darlithiau  y  Parcli.  D.  Charles  Davies,  M.A»,  ar  Gristionog- 
aeth.    Ail  Gŷfreì.— 

L  Perthynas  Cristíçnogaeth  â  Chrefydd 133 

Y  diweddar  Barch.  Griffith '  Williams,  Talsarnau.    Gan  y  Parch. 

ROBERT  OWEN,   M.A 149 

Gohebiaeth  rhwng  Eben  Fardd  a'r  Parch.  David  Jones 178 

Morgan  yr  Heretic.     Gan  y  Parch.  John  Jones...        185 

Yr  Eigion.    Gan  Mr.  R.  D.  Roberts,  M.A.,  D.Sc— 

IV.  Ynysoedd  Cwrelaidd    ...        ...        194 

•    Ynys  Enlli.    Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.G.S 202 

Yr  Ymgnawdoliad  gan  Paul  ac  Ioan.      Gan  y  Parch.  Samüel 

.  T*.  Jones        ...        ,,       ...     * ...  218 

Jubili  Dirwest  yn  Nghymru.    Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands, 

M.A ...        ...        ...  225 

Nodiadau  Llenyddol 250 


CYHOEDDIR  Y  RHIFYN  NESAF  GORPHENAF  1,    1885. 


TREFFYNNON : 
P.    M.    EVANS   AND   SON,   CYHOEDDWYR. 


PRIS    DEUNAW   CEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


DARLITHIAÜ    Y    PARCH.    D.    CHARLES    DÀVIES, 
"  M.A.,  AR   GRISTIONOGAETH. 

AIL  GYFRES. 

I. 

PERTHYNAS  CRISTIONOGAETH  A  CHREFYDD.* 

Oddeutu  dwy  flynedd  yn  ol  cyhoeddwyd  llyfr  yn  yr  iaith  Saesoneg,  o 
eiddo  Proffeswr  Seeley,  awdwr  Ecce  Homo,  dan  y  teitl  Natural  Religion, 
yr  hwn  a  dderbyniodd  gryn  lawer  o  sylw,  ac  nid  mwy  nag  yr  haedd- 
ai.  Yr  arwyddair  ar  ddalen  gyntaf  y  líyfr  ydyw  y  geiriau  hyny  o 
eiddo  Wordsworth:  "We  live  by  admiration."  Ond  fel  y  mae  yn 
wybyddus  i  ddarllenwyr  y  bardd,  yr  hyn  a  ysgrifenodd  ef  yn  y  pedwer- 
ydd  llyfr  o'r  Exeursion  ydoedd : 

We  live  by  admiration,  hope,  and  loye, 
And  even  as  these  are  well  and  wisely  fizedy 
In  dignity  of  being  we  ascend. 

Gan  na  fuasai  y  frawddeg  gyfan  yn  ateb  i  amcan  y  gwaith,  y  mae 
awdwr  Natural  Religion  yn  ei  darnio,  ac  yn  gadael  allan  ran  bwysig  o'r 
meddwl.  Dywed  Wordsworth  ein  bod  yn  byw  nid  trẁy  edmygedd  yn 
unig,  ond  trwy  obaith  a  chariad  hefyd,  ac  ymhellach  ein  bod  yn  esgyn 
mewn  urddas  trwy  feithrin  y  teimladau  hyny,  yn  unig  pan  y  sefydlir 
hwynt  yn  dda  ac  yn  ddoeth,  hyny  ydyw,  pan  y  sefydlir  hwynt  ar 
wrthddrychau  teilwng.  Pe  dyfynasai  Proflfeswr  Seeley  yr  oll,  ni  a 
gawsem  feddwl  y  bardd  yn  Uawn ;  ond  buasai  hyny  yn  dangos  i  ni  y 
gwahaniaeth  rhwng  gwirionedd  y  dyfyniad  ac  amcan  y  Uyfr  y  gosodasid 
ef  yn  arwyddair  iddo.     Nid  pregethwyr  yn  unig,  fel  y  gwelîr,  sydd  yn 

*  Nodiad.    Dechrena  y  ddarlith  hon  yr  aü  gyfres  o  ddarlithiau  y  Parch.  D.  Charles 
Daviea,  M.A.,  ar  Oristionogaeth.    Traddodwyd  hi  yn  Nghapel  Jewin  Newydd  ar  yr 
2íed  o  Mai,  1884.    Fel  y  gwelir,  Bymuda  y  darlithydd  oddiwrth  Mr.  flerbert  Spencer 
a'i  Data  o/JSthics  i  draíod  Proffeswr  Seeley  a*i  Naiwrál  Rdiaion.—E.  yrjroBRT  Eyahs. 
1885.  I 


134  DAHLITHIAU   T   PABOH.   D.    0.    DAVTE8,   M.À., 

cymeryd  darn  o  adnod  yn  destun,  ar  wahân  oddiwrth  ystyr  ei  chysyllfc- 
iadau. 

Yn  yr  ail  frawddeg  yn  y  Ehagdraeth  i  Natural  Bdigẁn,  dywedir  mai 
amcan  ysgrifeniad  y  llyfr  ydoedd  mesur  y  tir  sydd  yn  gyffredin  i 
Grefydd  a  Gwyddoniaeth.  Ymddengys  yn  hyfdra  i  neb  gywiro  awdwr 
Uyfr  yn  ngeiriad  ei  amcan;  ond  pa  beth  bynag  a.llasai  fod  amcan 
Proffeswr  Seeley  pan  yn  dechreu  eî  waith,  yr  hyn  a  geisia  ei  wneuthur 
yn  ei  lyfr  ydyw  mesur,  nid  y  tir  sydd  gyffredin  i  Grefydd  a  Gwydd- 
oniaeth,  ond  y  tir  cyffredin  i  Wyddoniaeth  a  Christionogaeth.  Yr  enw 
a  rydd  ar  y  tir  cyffredin  hwnw  ydyw  crefydd— crefydd  naturioL  Er 
mwyn  i  Gristionogion  a  Gwyddonwyr  gyfarfod  â'u  gilydd  ar  y  tir  y 
cyfeiria  ato,  geilw  ar  y  cyntaf  i  roddi  i  fyny  eu  cred  yn  y  goruwch- 
naturiol,  sef  yn  y  Bôd  o  Dduw  a'r  byd  a  ddaw.  Ond  nid  ydyw  yn 
galw  ar  wyddonwyr  i  roddi  i  fyny  eu  damcanion  a'u  tybiau  hwy,  ac  i 
gyfyngu  eu  cred  at  ffeithiau  noethion.  Prin  y  mae  yn  dêg,  dybygem, 
i  beidio  galw  ar  yr  olaf  i  wneuthur  dim  er  mwyn  cymmod.  Tra 
yn  ysgrifenu  fel  hyn,  ni  fyn  ein  hawdwr  i  ni  gasglu  ei  fod  ef  ei  hun  yn 
gwadu  y  goruwchnaturiol.     Yr  un  pryd  mỳn  i  ni  gredu  nad  ydyw  credu 

Lgoruwchnaturiol  yn  hanfodol  i  grefydd,  ac  y  dylid  ystyried  y  Bôd  o 
duw  a'r  byd  a  ddaw,  pe  byddent  wir,  fel  gwirioneddau  cymharol 
ddibwys,  ac  y  gellid  eu  gadael  allan  o'n  hystyriaeth  er  mantais  i'n 
crefydd  1  Dywed  wrthym  fod  ei  syniadau  ef  ei  hun  yn  Gristionogol,  ac 
wedi  eu  cymeryd  o'r  Bibl,  yr  hwn  lyfr  a  fawr  ganmolir  ganddo  ar  gyfrif 
ei  wahanol  ragoriaethau.  Dengys  yn  amlwg  ei  fod  wedi  efrydu  y 
Uythyr  at  y  Ehufeiniaid,  ac  wedi  sylweddoli  i  fesur  y  cyferbyniadau 
rhwng  ffydd  a  gweithredoedd,  gras  a  deddf ,  yr  ysbryd  a'r  llythyren,  er 
nad,  mae'n  wir,  yn  eu  perthynas  â  dyn  fel  pechadur,  yr  hyn  fel  y  mae 
yn  egli^r  oedd  yn  meddwl  Paul  pan  yn  eu  gwneuthur.  Ond  y  mae  yn 
syn  fod  nçb  wedi  cael  can  Ueied  â  chipolwg  ar  egwyddorion  yr  Efengyl, 
aç  ar  yr  un  pryd  heb  gymaint  â  chydnabod  y  Bôd  o  Dduw  a  chyflwr 
dyn  fel  pechadur.  Y  mae  manylrwydd  ac  ëangder  y  wybodaeth,  pryd- 
ferthwch  y  syniadau,  coethder  y  chwaeth,  symledd  jt  iaitfa,  a'r  ysbryd 
rhyddfrydig  sydd  yn  nodweddu  y  llyfr,  yn  ei  wneuthur  yn  ddengar  dros 
ben,  ac  mor  beryglus  ag  ydyw  o  ddengar,  os  nad  yw  yr  athrawiaeth  a 
ddysgir  ynddo  yn  gywir.  Y  mae  gan  yr  awdwr  air  da  i'w  ddyweyd 
hyd  yn  nod  am  Galfiniaeth  a  Phuritaniaeth.  Gellir  ei  gymeryd  yn 
gynnrychiolydd  dosbarth  galluocaf,  dysgedicaf,  a  pharchusaf  Ammheu- 
wyr  yr  oes ;  dosbarth  sydd  uwchlaw  gwawdio  a  dirmygu  crefyddwyr 
Cristionogol  pwy  bynag  a  fyddont. 

Ond  er  ei  fod  yn  amlygu  parch  diffuant  i'r  hyn  a  eilw  ef  yn  Gristion- 
ogaeth,  yn  meddwl  yn  uchel  am  y  prophwydi  a'r  apostolion,  ac  yn 
arbenig  am  yr  Arglwydd  Iesu,  barnu  yr  ydym  ni  fod  ei  lyfr  yn  myned 
dan  wreiddiau  crefydd  Orist,  a'i  fod  o  herwydd  ei  ragoriaethau  llenydd- 
ol  a'r  ysbryd  caredig  sydd  yn  rhedeg  drwyddo  yn  gymhwys  i  ddallu 
meddyliau  ei  ddarllenwyr,  fel  y  dallodd  yr  awdwr  ei  feddwl  ei  hun,  i'r 
egwyddorion  gwrth-Gristionogol  sydd  yn  llechu  yn  ei  olygiadau. 
Dygir  y  syniadau  a  amddiffynir  yn  y  Hyfr,  trwy  y  cyhoeddiadau 
chwarterol  a  misol,  a  hyd  yn  nod  trwy  y  newyddiaduron  dyddiol,  ger 
bron  sylw  dynion  na  fuasent  byth  yn  debyg  o  ddarllen  y  llyfr  ei  hun. 
Os  deü  y  syniadau  i'w  barnu  yn  ol  safon  gwirionedd,  creder  fcwynt  yn 


AR    &HISTIOH0ẂA15T&.  106 

ddiysgog,  eyhoedder  hwynt  yn  ddiamwys,  er  iddynt  ddadyinchweiyd 
ein  holl  syniadau  bláenorol  am  grefydd.  Ond  os  tia  ddaiiant  ý  práwf, 
ni  ddyiai  athrylíth  na  dawn  nac  ysbryd  boneddigaidd  yr  aẅdwr  eu 
diogelu  rhag  y  condemniad  inwyaf  pendant. 

öíair  pwysicaf  y  Uyfr  sydd  dan  ein  syiw  ydyw  Orefydd.  Nid  yn 
unig  y  mae  yn  rhan  o  deitl  yr  holi  lyfr,  ond  y  mae  héîyd  yn  rhan  o 
deitl  bron  bob  pennod  yn  y  llyfr.  Gwaith  blaenaf  yr  awdwr  ydyw 
egtaro  ei  syniad  am  natur,  nodwedd,  ac  amcan  crefydd.  Yn 
awr,  ceisiwn  ninnau  egluro  y  meddwl  Oristionogol  am  grefydd. 
Rhydd  hyny  gyíieusdra  i  ni  i  gyferbynu  y  ddáu  olygiad  ac  i'w 
gwahaniaethu  oddiŵrth  eu  gilydd.  I  ddechreuj  pa  beth  ydyw  gwîr 
ystyr  ỳ  gair  crefydd  1  Niof  tarddiad  y  gair  mewn  unrhy  w  iaith, 
ond  yr  arferiâd  o  hono  a  rydd  i  ni  syniad  o'i  natur.  Gan  fod 
lhawa  o  gnôfyddau  yn  y  byd,  priodol  gofyn,  "  A  oes  rhyw  wiriönedd 
neu  nodwedd  yn  gyffredin  i'r  oll  o  honynt  fel  eu  gilydd  ì "  Pa  beth 
yw  crefydd  yr  holl  grefyddau  ?  Ymha  wirionedd  y  maent  i  gyd  yn 
cyfarfod  9  Hwyrach  yr  âteba  rhywun  f od  crêd  mewn  Duw  ymhob  utì 
o  hönynt.  Oaniatäer  ei  fod ;  nid  ydy w  yr  atebiad  er  hyny  yn  werth 
dihi,  oblegid  fod  yr  enw  Öuw  yn  cynnwys  syniadau  hollol  groes  i'w 
gilydd  mewn  gwahanol  wledydd  a  gwahanol  grefyddau.  Er  engraífft, 
mewn  un  gẁfydd  cynnwysa  y  syniadau  mẁyàf  dyrchafedig  am  gariad 
a  chyfiawnder ;  ttiewn  crefydd  arall  golyga  greulondeb  a  thwyll.  Nid 
yw  y  duẁiau  meẅn  rhai  crefyddau  ond  yr  hyn  a  feddylir  wrth  gyth- 
reüliaîd  mewn  ctefyddau  erailL  Cynnwysa  y  gair  Duw  ymhlith  holl 
grefyddau  y  byd  y  daioni  mwyaf  a'r  drygioni  penaf,  a  phob  gradd 
posibl  o'r  ddau  a  ddichon  fod  rhyngddytit.  Pe  buasid  yn  gadaôl  allan 
bob  syniad  am  dano  ag  yr  amry  wia  gwahanol  gẃnedloedd  yn  eu  barn 
yn  ei  gylch^  ni  arosai  yn  ol  ond  y  gatr  Duw,  wedi  ei  waghâu  o  bob 
ystyr ;  ac  ni  allai  enw  heb  ystyr  byth  fod  yn  rhwymyn  undeb  rhwng 
crefyddau  y  byd.  Ond,  drachefn,  gôllir  gofyn,  Onid  ydyw  y  syniad  o 
Dduw  vmhob  gwlad  a  chenedl  yn  cynnwys  gallu,  ac  onid  ydyw  hẅnw 
ymhlith  y  mwyaf  anwar  yh  allu  ar  natur  ac  ar  glefydau  ì  Hyd  yn 
nod  pe  byddai  felly,  hi  fyddai  o  unrhyw  werth,  o  herwydd  tti  rydd 
galltí  unrhyw  syniad  i  ni  am  Dduw  nac  am  yr  addoliad  priodol  i'w  dàlu 
Sldo,  oni  wyddom  pa  egwyddorion  sydd  yn  ysgogi  y  gallu  i  weithred- 
Ìad,  pa  »n  ai  creulohdeb  ynte  cariad,  twyll  ynte  cyfiawnder. 

Ymddengys  i  ni  mai  yr  hyn  sydd  gyffredin  i  holl  grefyddau  y  byd, 
âc  yn  gwlwm  undeb  rhyngddynt  yn  eu  holl  amrywiaeth  ydyw,  nid 
ünrhyw  bwtíc  o  athrawiaeth  a  gynnwysir  ynddynt,  ond  teimlad  o  angen 
eyfiredinol,  gydag  ymgais  i'w  gyflenwi  meẅn  gwahanol  ffyrdd.  Ni 
tbybia  hyn  fod  trigòlion  y  byd  yn  deall  achos,  natur,  ëangder,  a  dyfn- 
dòf  eu  hanghenion ;  o  herwydd  nid  yw  téimlad  o  angen  yn  cynnwyé 
yöddo  ei  hun  allu  i'w  ddirnad  á'i  élfenu.  Y  teimlad,  ac  nid  y  ddirnad- 
àeth,  ydýẃ  halifòd  pob  crefydd,  y  gwir  yn  gystal  a;r  gau. 

Defnyddir  y  gair  crefydd  hefyd  gan  ánffyddwyr  galluocaf  yr  oes,  y 
rhai  sydd  yn  condemnio  yr  holl  grefyddau  a  ffynant  ymhlîth  dynion, 
er  y  gwnant  hyny  nid  gyda  dirmyg,  ond  gyda  pharch.  Arwydda  hyn 
eu  bod  hwjrthau,  fel  yr  oll  o  ddynolryw,  yn  brofiadol  o  ryw  anghenioà 
ag  sydd  yn  galw  ani  eu  diwallu.  Dengys  yr  arferiad  cyffredinol  oV 
gŵir,  yu  gyŵtri  a  hoü  haaes  y  ìtyd  drwy  yr  oesoedd,  deimlad  dynolry wj 

I    2 


Ì8Ò  DABLITHIAU   T   PAROH.    D.    C.    DAYIES,   1Í.A., 

o'r  mwyaf  diwylliedig  i  lawr  at  y  mwyaf  anwar,  o  ryw  angen  yn  y 
natur,  ac  o  ryw  ymgais  ac  egni  ar  eu  rhan  i'w  gyflenwi.  Angen  ydyw, 
nad  yw  y  gwadiad  o'r  bôd  o  Dduw  ac  o'r  byd  a  ddaw  yn  gwneuthur 
dim  tuag  at  ei  leihâu,  llawer  llai  tuag  at  ei  ddileu.  Amcan  holl 
ddefodau  erefyddol  y  byd  ydy w  diwallu  yr  angen.  Ond  yn  gymaint  a 
bod  amrywiaeth  yn  syniadau  trigolion  y  byd  am  natur  yr  angen,  y  mae 
amrywiaeth  cyfatebol  yn  ea  defodau.  Fe  geir  hefyd  fod  paganiaid  yn 
ysgaru  rhwng  prif  amcan  crefydd  a  phrif  amcan  by wyd.  Y  canlyniad 
ydyw  fod  eu  crefydd  yn  rhywbeth  sydd  yn  sefyll  ar  wahan  oddiwrth 
ddyledswyddau  eu  bywyd  cyffredin.  Y  mae  mesur  helaeth  o  olion  yr 
amryfusedd  paganaidd  hwn  i'w  weled  yn  syniadau  llawer  o  Gristion- 
ogion  proffesecüg.  Gan  hyny,  cyfyd  y  gofyniad,  Pa  beth  a  ddylai  fod 
yn  amcan  eithaf  i'r  ymarferiadau  a'r  addysg  a  gynnwysir  yn  y  gair 
crefydd  1  Natur  yr  amcan  a  benderfyna  deilyngdod  y  moddion  a 
ddefnyddir  i'w  gyrhaedd. 

Yn  ol  addysg  ddiamwys  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  amcan  mawr  ac 
eithaf  pob  crefydd,  yn  gystal  a  bywyd  pob  dyn,  ydy w  perffeithrwydd, 
sef  addfedrwydd  dyn  "  yn  gwbl  oll,  ysbryd,  enaid,  a  chorff,"  yn  ei  holí 
gynneddfau,  ei  holl  deimladau,  ei  holl  dueddiadau,  ei  holl  gymhell- 
iadau,  a'i  holl  ymddygiadau,  ac  ymhob  rhinwedd  ag  sydd  yn  bosibl 
iddo  ei  feddu.  Os  nad  yw  hyny  yn  amcan,  fe  ddylai  f od.  Cyhoeddiad 
mawr  Cristionogaeth  i'r  byd  ydyw,  mai  y  grefydd  oreu  ydyw  hono  a 
f edr  wneyd  y  dyn  goreu.  Eglurir  yn  y  Bibl  mewn  ymadroddion  am- 
rywiol,  a  thrwy  engreifftiau  o  bob  math,  elfenau  a  nodau  perffeith- 
rwydd,  fel  nad  ydy w  yn  bosibl  i  ddarllenydd  meddylgar  gamddeall  yr 
ystyr,  oddieithr  fod  rhagfárn  wedi  dallu  ei  feddwl.  A  fedr  crefydd 
Crist  gyrhaedd  yr  amcan  hwn  sydd  bwnc  arall.  Ei  chymhwysder  i'r 
gwaith,  ac  esiamplau  o'i  heffeithiolrwydd  ar  y  rhai  a  feddiannwyd  gan 
ei  hysbryd  yw  y  profion  angenrheidiol  a  digonol  o'r  medr  hwn. 

Ymddengys  hwyrach  yn  anhawdd  iawn  dyfalu  pa  wrthddadl  a  ddi- 
chon  godi  i  r  sylw  fod  Cristionogaeth  yn  ein  dysgu  mai  perffeithrwydd 
a  ddylai  fod  yn  brif  amcan  pob  addysg  ac  ymarferiad  crefyddol.  Nis 
gellir  gwadu  am  foment  fod  Cristionogaeth  yn  dysgu  hyn.  Ond  cyfyd 
ein  hawdwr  er  hyny  wrthddadl  i'n  gwaith  yn  derbyn  tystiolaeth  un 
grefydd  ar  y  pwnc,  cyn  ymgynghori  â'r  holl  grefyddau  sydd  i'w  cael  ar 
y  ddaear.  Fel  na  wnelom  gam  â'i  olygiadau,  dyfynwn  ei  eiriau  ef  ei 
hun.  Fel  hyn  y  dywed  (tu  dal.  157,  158) :  "The  truth  is,  that  if  we 
would  bring  out  the  idea  of  religion  as  such,  we  must  take  some  pains 
to  look  away  from  Christianity.  We  cannot  find  what  religion  is  in 
itself  by  contemplating  a  single  religion  exclusively,  for  we  cannot 
abstract  from  a  single  case.  And  yet  much  is  written 
in  these  days  about  the  essential  nature  of  religion,  about 
what  it  must  be,  to  be  a  religion  at  all,  which  clearly  betrays 
that  no  religion  but  Christianity  has  been  thought  worthy  of 
a  moment's  notice.  Hence  what  is  peculiar  to  Christianity  among 
religions  is  mistakenly  transferred  to  religion  as  such.  Hence  also 
.  .  .  a  wrong  notion  is  formed  of  what  constitutes  Christianity 
a  religion."  Yn  ol  y  frawddeg  hon,  gwelir  y  dylem  ddefnyddio  y 
drefn  wyddonol  o  wneuthur  ymchwiliad  i  holl  grefyddau  y  byd,  hoü 
pob  un  o  honynt  am  natur  crefydd,  ac  yna  dynu  casgliad  trŵy  eu 


AR   GRT8T10N0GAETH.  187 

cymharu  â'u  gilydd.  Y  casgliad  hwnw  fyddai,  mai  yr  hyn  sydd 
gyffredin  i'r  oll  ydyw  crefydd.  Nid  ydyw  y  drefn  hon  yn  caniatâu  i  ni 
ffurfio  barn  am  natur  crefydd  oddiar  yr  hyn  a  ddylai  fod  yn  amcan  iddi, 
ond  oddiar  arferion  defodol  holl  dylwythau  y  ddaear.  Yn  wrthwyn- 
ebol  i  hyn  ein  haeriad  ni  ydyw,  nas  gall  y  wybodaeth  berffeithiaf  o 
syniadau  llwythau  barbaraidd  y  ddaear  am  grefydd,  brofi  dim  yn  aml 
ond  iselder  eu  sefyllfa  a  phlentyndra  eu  hamgyffredion.  Pe  b  ai  holl 
grefyddau  eraill  y  byd  âg  un  llais  yn  cyhoeddi  mai  rhyw  amcan  arall 
sydd  i  grefydd,  ni  a'u  taflem  oll  o'r  naill  du  er  mwyn  cydnabod  yr 
amcan  mawr  a  ddadguddiwyd  yn  nghrefydd  Crist,  sef,  perffeithrwydd 
yr  holl  ddyn,  a'n  hapêl  a  fyddai  at  reswm  a  chydwybod  pob  dyn  o  barth 
teilyngdod  a  gorucheledd  yr  amcan.  Er  na  ddarganfyddwyd  yr  amcan 
hwn  gan  oreugwyr  y  byd  Paganaidd,  'ie,  ac  na  allasai  dynion  ei  ddargan- 
fod,  nid  oes  dim  yn  haws,  hyd  yn  nod  i'r  dynion  lleiaf  eu  galluoedd,  na 
chydnabod  ei  wirionedd  a'i  ardderchogrwydd  ar  ol  iddo  gaeí  ei 
ddadguddio.  Nid  ofnem'  alw  ar  holl  athronwyr  byd  i  nodi  neu 
ddychymygu  amcan  arall  i  grefydd  neu  i  fy wyd  ar  y  ddaear  sydd  yn 
rhagori  ar  hwn,  ie,  mwy,  yr  un  sydd  yn  gyfartal  â  hwn.  Nid  ydym 
yn  credu  yn  rhagoriaeth  yr  amcan  am  fod  Cristionogaeth  yn  ei  gyhoeddi ; 
credu  yr  ydym  yn  hytrach  yn  mawredd  dwyfol  Cristionogaeth  am  ei 
bod  yn  cyhoeddi  amcan  mor  ddyrchafedig,  ac  ar  yr  un  pryd  mor  resymol 
a  dealladwy ;  amcan  sydd  goruwch  y  goreu  a  enwir  gan  yr  un  grefydd 
arall,  ac  i  goroni  y  cwbl — fel  yr  ydym  yn  hyderu  y  gallwn  ddangos  o 
fewn  cylch  y  ddarlith  hon — goruwch  yr  amcan  a  gyflwynir  i  ni  gan 
ddynion  dysgedicaf  yr  oes  a'r  ganrif  hon  yn  lle  yr  amcan  a  ddadgudd- 
iwyd  yn  nghrefydd  Iesu  Grist.  Fe  ffurfia  yr  amcan  hwn  y  safon  i 
farnu  pob  math  o  grefydd,  ac  yn  eu  plith  Cristionogaeth  ei  hun.  Pe  na 
buasai  yr  Ysgrythyrau  wedi  gwneuthur  dim  ond  dangos  y  safon  i  farnu 
teilyngdod  crefyddau,  buasai  y  byd  trwy  yr  holl  oesau  o  dan  ddyled 
iddynt.  Ond  ar  dir  rhesymol,  gellir  dysgwyl  i'r  grefydd  yn  yr  hon  yr 
amlygwyd  y  gwirionedd  mawr  hwn  gynnwys  hefyd  wirioneddau  eraill 
o  werth  a  mawredd  cyffelyb.  Cydnabyddwn  ar  unwaith  mai  ym- 
gynghori  â'r  holl  grefyddau  a  fyddai  y  dref n  wyddonol  o  benderfynu  y 
pwnc  am  natur  crefydd,  a'r  drefn  wleidyddol  hefyd,  sef  rhoddi  pleia- 
lais  i  bob  un,  a  rhifo  y  pleidleisiau  a  chymeryd  barn  y  mwyafrif  ar  y 
mater.  Er  hyny,  ni  phetruswn  wrthwynebu  y  cynllun  hwn  ar  gyfrif  ei 
afresymoldeb,  heb  son  am  ddim  arall,  i  farnu  gwerth  a  theilyngdod 
unrhyw  grefydd  wrtho. 

Hwyrach  y  gofynir  gan  rywun,  Onid  perffeithrwydd  yr  holl  ddyn 
ydyw  prif  amcan  crefydd  Buddha  î  Yn  y  grefydd  hono,  nid  addfed- 
rwydd  dyn  ymhob  gallu  a  rhinwedd  yw  ei  berffeithrwydd,  ond  ei 
lynciad  i  fyny  yn  Nuw,  yr  hyn  yw  diddymiad  ei  bersonoliaeth  a  dilëad 
o'r  hyn  ydyw  fel  creadur.  Er  fod  adnodau  yn  y  Bibl  sydd  yn  darlunio 
sefyllfa  o  berffeithrwydd  fel  un  yn  yr  hon  y  mae  "  Duw  oll  yn  oll,"  fe 
ddarlunir  y  perffaith  fel  rhai  sydd  "ger  ei  fron  ef  mewn  cariad,,,  yr  hjm 
a  gynnwysa  eu  personoliaeth  a'u  haddfedrwydd  fel  dynion  sanctaidd. 
Nid  un  a  gollwyd  ac  a  gollodd  ei  hun  yn  Nuw  ydyw  dyn  perffaith  y 
Bibl,  ond  un  ag  y  cyrhaeddodd  holl  alluoedd  a  theimladau  sanctaidd  ei 
galon  eu  haddfedrwydd  uchaf,  am  ei  fod  ef  yn  Nuw  aDuwynddo  yntau 
Os  nid  perffeithrwydd  y w  prif  amcan  crefydd,  gofyna  dyn  meddylgar  pa 


188  DABLITHIAÜ    \    P&BOÇ.    D.    C.    DAVIE8,   M.A., 

amcan  arall  y  gellir  ei  ddychymygu  a  ddichon  gystadlu  ftg  ef  neu  a 
ddichon  ei  ddisodli?  Fe  gynnygir  un  arall  i'n  sylw  gan  Proffeswr 
Seeley,  ac  eraill,  dynion  dysgedicaf  yr  oes,  o  dan  yr  enw  DiwyUiant 
Pa  beth  ydyw  Diwylliant  i  Ýn  nhu  dalen  146  o'r  "  Naiwral  Religim" 
ni  a  gawn  yr  atebiad  hwn  :  "  If  we  look  at  the  modern  theory  of  çulture, 
we  shall  perceire  that  its  characteristic  feature  is  precisely  the  assertion 
of  the  religious  dignity  of  Art  and  Science," — sef  urddas  crefyddol  celf 
a  gwyddor.  Cynnwysa  hyn  eangder  a  manylrwydd  gwybodaeth  am 
natur  a  dynion.  Cynnwysa  fod  y  deall  wedi  ei  oleuo,  y  rheswm  wedi 
ei  ddysgyblu,  a'r  chwaeth  wedi  ei  goethi,  i  weled  ac  i  hoffi  prydferthwch 
a  threfn  natur,  yr  hyn  a  rydd  hyfrydwch  dyrchafedig  i'r  meddwl.  P% 
wrthwynebiad  a  ddichon  godi  yn  erbyn  ystyried  Diwylliant  o'r  fath  feì 
prif  amcan  crefydd  ?  Pa  wahaniaeth  o  bwys  sydd  rhwng  Diwylliant  a 
Pherffeithrwydd  î  Atebwn,  mai  yr  un  gwahaniaeth  ag  sydd  rhwng 
culni  ac  eangder,  rhwng  addfedrwydd  rhan  o  ddyn  ac  addfedrwydd  yr 
oll  o  hono.  Cyfyngir  ystyr  y  gair  Diwylliant  yn  gyfangwbl  i'r  meddwL 
Nid  y  meddwl  ydy w  yr  oll  o  ddyn.  Nid  y w  efrydiaeth  o'r  celfyddydau 
a'r  gwyddorion  yn  gofyn  am  weithrediad  yr  holl  alluoedd  sydd  ganddo. 
Nid  yw  Diwylliant  yn  cynnwys  addfedrwydd  teimladau  ^yner  y  galon^ 
na  gallu  cydwybod  i  wahaniaethu  rhwng  drwg  a  da,  na  gallu  yr  ewyüys, 
i  lywodraethu  y  nwydau  a'r  blysiau,  nac  ymddygiad  ^rn  ol  hawliau, 
deddf  foesol,  na'r  galluoedd,  megys  tosturî  a  hunanymwadiad,  sydd  yn 
angenrheidiol  tuag  at  lesoli  eraill.  Byddai  raid  estyn  meddwl  y  gair 
ymhell  tu  hwnt  ì'w  arferiad  cyffredin  er  mwyn  iddo  gynnwys  yr  holl 
deimladau  hyn,  o  herwydd,  fel  y  sylwyd  yn  barod,  pan  y  sonir  am 
Ddiwylliant,  diwylliant  y  meddwl  yn  unig  a  dybir.  Ond  y  mae 
Perffeithrwydd  yn  cynnwys  holl  ddiwylliant  meddwl,  ac  y  mae  yn 
cynnwys  hefyd  yn  ychwanegol  addfedrwydd  yr  holl  gynneddfau  a'r  holl 
dehnladau ;  ac  nid  hyny  ychwaith  yn  unig,  ond  hefyd  addfedrwydd 
pob  egwyddor  foesol  a  sanctaidd  yn  yr  holl  ddyn.  Ambell  waith 
cyhuddir  crefydd  Crist  o  fod  yn  gul  ac  unochrog.  Ond  y  mae  ei  ham- 
can  mawr  mor  amlochrog  ag  ydyw  dyn  ei  hunan.  Mwy  cywir  fyddai 
ystjrried  y  grefydd  ag  y  cyfyngir  ei  phrif  amcan  i  ddiwylliant  meddyl- 
iol  yn  unochrog,  oddieithr  i  ni  ddy weyd  mai  meddwl,  sef  deall  a  rheswm, 
y w  yr  oll  o  ddyn. 

Arweinia  y  gwahaniaeth  rhwng  perffeithrwydd  a  diwylliant  fel  prif 
amcan  crefydd,  i  wahaniaeth  barn  ar  y  ddau  gwestiwn,  A  oes  byd  a 
ddaw  ì  Ac  os  oes,  Ai  pwysig  ynte  dibwys  ydy w  y  gred  o'i  fod  ?  Trwy 
amaethiad  diwyd  gellir  cyrhaedd  mesur  helaeth  iawn  o  ddiwylliant  yn 
y  fuchedd  hon;  cymaint^  mae'n  wir,  nes  liwyr  foddloni  y  meddwl. 
Bychaner  dyn  nes  ei  ystyried  yn  gyfansoddedig  o  feddwl  deallol  yn 
unig;  cwtoger  ef  o'i  gydwybod  a'i  ewyllys,  neu  edrycher  arnynt  fel 
galluoedd  neu  wendidau  anianyddol  yn  unig;  gwneler  moesoldeb  yn 
bwnc  o  fuddioldeb  a  dim  mwy,  a  pha  raid  a  deimla  dyn  am  fyd  arall  ì 
Fe  all  gyrhaedd  holl  amcanion  ei  fodolaeth  o  fewn  i'r  byd  hwn !  Ond 
ymddyrchafed  o  ran  ei  syniadau  oddiar  ddiwylliant  meddwl,  at  ber- 
ffeithrwydd  yr  holl  ddyn  fel  prif  amcan  bywyd,  sylweddoled  fawredd 
arddunol  ei  ewyllys  yn  ei  rhyddid  a'i  gydwybod  yn  ei  hawdurdod,  boed 
iddo  deimlo  y  ffaith  fawr  o'i  gyf rifoldeb,  a  chydnabod  fod  dirgelion  yn 
ei  natur  ei  hun  nas  gall  ei  ddeall  a'i  reswm,  pa  mor  ddiwylliedig  bynag, 


A*   GPRISTIONOOAETH.  199 

69  dirnad,  ao  fe'i  gosödir  o  dan  angenrheidrwydd  i  gredii— angenrheidt 
rwydd  nas  gall  ymryddhâu  oddiwrth  y  teimlad  o  hono — f od  byd  i  fbd  ar 
el  hwn,  ymha  un  y  gall  obeithio  y  bydd  wedi  tyfu  o  blerntyndra  y 
íuehedd  hon  i  gyâawn  addfedrwydd  gŵr  o  ran  gallu,  a  sant  o  ran 
egwyddor,  ar  ddefcw  perfreithrwydd  Duw  e*  hun.  A  phan  gyrhaeddo 
hyn  gelhr  bod  yn  sicr  mai  nid  peth  dibwyg  yn  eî  olwg  a  fydd  credu 
mewn  byd  dyfodol. 

Ar  yr  un  pryd,  cyfaddef wn  f od  llawer  o-  Grietionogion  wedi  gwnentb- 
ur  eamgymeriad  mewn  peidio  cynnwys-  diwylliant  y  meddVl  yn  eu 
syniad  am  berfleithrwydd;  hyny  yw^  mewn  gadael  allan  o'u  hystyri&eth 
fod  perffeithrwydd  yr  holl  ddyn  yn  oynnwys  yr  holl  alltfoedd,  o'r  lleiaf 
o  honynt  i  fyny  hyd  y  mwyaf  o  honynt.  Magodd  y  meudwyaid  yn*  eu 
celloedd,  a'rmynachod  yn  eu*  mynachlogydd,  ddwysi  f yfyrdodarii  dnwiot- 
frydedd  ac  ufudd-dod ;  ond  gwnaethant  byny  ar  draul  crebachó,  o&nad 
dtleu  eu  rhyddid  a'u  gallu  *  farnu  drostynt  eu  hunain,  ac  ar  draul 
esgectluso  yn  gyfangwbl  eu  dyledswyddau  fel  dinaswyr.  Gofala  rhai 
dynion  da  asi  feithrin  y  teimladau  uniongyrehol  tuag  at  Dduw,  a  cbyf- 
lawns  y  dyledawyddau  moesol  tuag  at  ddynion,  oad  n*  feddyliasant 
erioed  fod  edmygedd  o  brydferthwch  natur  ac  efrydiaetb  o'i  deddraoi 
fod  hofflder  at  farddoniaeth  a  cherddoriaefeh,  a  bod  hyd  yn>  nod  awydd- 
ftryd  i  wybod  hanes  presennol  y  byd  trwy  newyddiaduran,  yn  dyfod  o 
f ewn  tiriogaetb  crefydd  o  gwbl.  Ystyriant  fod  masnach,  llenyddiaeih^  a 
gwleidydcftaeth  yn  sefyll  y  tu  allan  i  ddylanwad  y  frydd  sydd  yn  eadw 
yr  eaaui.  Tra  y  cydnabyddant  fod  y  berthynas  agosaf  yn  bod  rhwng 
crefydd  a  ehadwedigaetb  yr  enaid  oddiwrth  beehod,  ni  theimlant  f ed 
perthynasŷ  oddièifchr  hwyrach  berthynas  bell  a  lled  ammheus,  rhirng 
orefydd  a  gwareiddiad  y  byd,  â  rhyddid  gwladol,  âg  addysg  gyffrodino^ 
ac  â  phleidleisiau  dioaswyr  mewn  etholiadau.  Gynnwysa  perffeith- 
rwydd  yr  holl  ddyn,  ei  addfedrwydd  ymhob  perthynas,  ac  ymhob  cylch 
y  áichon  iddo  fod  ynddo.  Cynnwysa  y  grefydd,  pa  un  bynag  ydyw, 
sydd  yn  gymhwys  Fr  amean  o'i  berffeithio,  allu  ar  ddyn  a  f edr  gyrhaedd 
holl  ddyfnderoedd  ei  natur  fel  person  unigol,  ac  hefyd  gwmpasu  dynoll 
ryw-  yn  ei  hoH  gysylltiadau  yn  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw.  Os  Crîsfe 
ionogaeth  ydyw  y  grefydd  hono,  y  mae  ei  dylanwad  yn  effeithio  a? 
feddyliau,  teimladau  ac  ymddygiadau  ei  deiliaid  i  ryw  fesur  ymhob  cyfí 
eirìad,  er  hwyrach  yn  hollol  ddiarwybod  iddynt  hwy  eu  hunain.  Qnd 
fe  fyddai  er  heffeithiau  arnynt  yn  llawer  mwy  pe  credent  nad  ydyw 
Cristionogaeth  yn  elyniaethol  i  ddím  sydd  mewn  dyn,  ond  ei  bechod. 

Pa  gamgymeríadau' bynag  y  bu  Cristèonogion  yn  euog  o  honynt  yn  y 
oyfeirìad'hwn — ao  nîd  ydym  raewn  nn  modd  am  eu  cuddio — mae  yn  ym* 
ddango»  fod  rhai'  Q  lenorion  ein  hoes,  ac  yn  eu  plith-  awdiwr  Natwral 
J&Ugwn,  wedi  camgymeryd  llawer  mwy  yn  y  oyf eiriad  gwrthwynebol 
Cawn  esiampl  o  hyn  yn  tu  dalen  97,  lle  y  dywedir  fod  gallu  ac  athryliẃ 
Goethe  mewn  undeb  ago»  â'i  grefydd,  a  bod  ei  gref ydd  wedi  cyfranu  fw» 
fywyd  undeb  ac  urddas ;  er  y  dywedir  yn  y  tu  dalen  nesaf,  "  There 
remains  the  faet  that  the  idea  of  duty  and  self-sacrifioe  appears  nob  to 
be  rery  saored  to  his  mind,  rather  perhaps  to  be  irrrtating,  embarasaing, 
odious  to  him."  Ond  er  fod  y  syniad  o  ddyledswydd  ac  ymaberthiad 
(a>r  unig  ymaberthiad  teilwtrg  o -r  enw  y w  yr  un  ag  sydd  yn  codi  oddiac 
gariad  at  berson  neur  at  egwyddor)  yn  adgas  gan  Ooethe,  dywed  ein 


140  DARLITHIAÜ    Y   PAROH.    D.    0.    DAV1E8,    M.A., 

hawdwr  ei  fod  yn  ddyn  crefyddol  iawn !  Byddwn  yn  aml  yn  teimlo 
cywilydd  wrth  feddwl  am  ddynion  yn  gwneuthur  proffes  o  grefydd 
Crist  ac  yn  dysgwyl  i  ni  eu  cyfrif  yn  ddynion  crefyddol,  er  nad 
ydynt  yn  byw  dan  lywodraeth  y  teimlad  o  ddyledswydd  yn  eu  buchedd 

fyffredin,  ac  na  fynant  wneuthur  yr  aberth  lleiaf  er  mwyn  eraill.  Cy- 
uddir  gweinidogion  yr  efengyl  yn  aml  o  adael  allan  o'u  gweinidogaeth 
berthynas  y  pynciau  a  bregethir  ganddynt  à  dyledswyddau  bywyd. 
Ond  pa  beth  a  ddywedwn  pan  y  cawn  ŵr  galluog  yn  ysgrifenu  am 
lenor  o'r  athrylith  uchaf,  ac  yn  dadgan  ei  farn  am  dano  ei  fod  yn  ẃr  tra 
chrefyddol,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  ei  gyhuddo,  nid  o  syrtLio  yn  fyr  o  safon 
uchel  o  foesoldeb,  neu  o  ymddwyn  yn  annheilwng  yn  ngwyneb  temtas- 
iwn  gref,  ond  o  amddifadrwydd  o'r  syniad  o  ddyledswydd,  ac  o  fod  y 
syniad  hwnw  yn  ffiaidd  ganddo,  ac  nid  y  syniad  o  ddyledswydd  yn 
unig,  ond  o  ymaberthiad  neu  gariad  angerddol  hefyd.  Pe  yr  edrychem 
ar  y  golygiad  hwn  am  grefydd  o  safle  y  perffeithrwydd  a  gyhoeddir  gan 
Gristionogaeth  fel  gwir  amcan  crefydd,  ein  casgliad  a  fyddai,  os  oes 
rhai  Cristionogion  wedi  camfarnu  wrth  dybied  nad  ydyw  efrydiaeth  o'r 
celfyddydau  a'r  gwyddorau  yn  briodol  i  fod  o  dan  ddylanwad  crefydd, 
f od  awdwr  Natural  Eeligion  wedi  camfarnu  llawer  mwy  wrth  dybied  nad 
ydyw  y  teimlad  o  ddyledswydd  a'r  hunan-ymaberthiad  ag  sydd  yn 
gariad  mewn  gweithred,  o  angenrheidrwydd  o  dan  ddylanwad  crefydd. 
Er  hyny  y  mae  yr  awdwr  yn  hollol  gywir  os  credir  mai  diwylliant  y 
meddwl  ac  nid  perffeithrwydd  yr  hoU  ddyn  yw  prif  amcan  crefydd ;  o 
herwydd  fe  ali  y  meddwl  fod  yn  ddiwylliedig,  y  farn  yn  gywir,  y 
chwaeth  yn  goeth,  ac  ar  yr  un  pryd  y  galon  yn  galed,  y  gydwybod  wedi 
ei  serio,  a'r  ymddygiad  yn  aflan.  Ymddengys  i  ni  fod  y  posibilrwydd 
hwn  yn  gondemniad  nid  ar  ddiwylliant  ond  ar  y  gyf undrefn  ag  sydd  yn 
cynnwys  mai  diwylliant  y  meddwl  yw  amcan  mawr  crefydd,  hyny  yw, 
nid  ar  ddiwylliant  crefyddol  ond  ar  grefydd  diwylliant. 

Cynnwysa  perffeithrwydd  nid  yn  unig  addfedrwydd  yr  holl  gyn- 
neddfau,  ond  hefyd  addf edrwydd  pob  un  o  honynt  yn  ei  le  priodol  ei 
hun.  Nid  ydyw  holl  alluoedd  dyn  yn  gydwastad  neu  yn  ogyfuwch 
â'u  gilydd.  Awdurdod  ydyw  nodwedd  briodol  rhai  o  honynt,  tra  o'r 
ochr  arall  ufudd-dod  ydyw  lle  priodol  rhai  eraill.  Pan  y  bydd  dyn  yn 
hollol  yn  ei  le,  fe  lawenycha  ei  nwydau  a'i  flysiau  yn  eu  darostyngiad, 
tra  yr  ymhyfryda  ei  gydwybod  a'i  ewyllys  yn  eu  dyrchafiad  hwythau ; 
o  herwydd  nid  ydy w  safleoedd  y  galluoedd  hyn  i'w  penderfynu  yn  ol 
eu  nerth,  ond  yn  ol  eu  gwerth  a'u  teilyngdod.  Oddiar  hyn  cyfyd  y 
cwestiwn  pwysig,  Pa  egwyddor  neu  ba  deimlad  a  ddylai  fod  raewn 
llywodraeth  ar  ddyn  ì  Barn  bersonol  Proffeswr  Seeley,  fel  ei  ceir  yn 
nhu  dalen  124  o4  lyfr  ydyw,  mai  egwyddor  foesol  ydyw  y  gallu  uchaf 
mewn  dyn ;  ac  eto  wrth  fyned  ymlaen  dengys  nad  ydyw  f eily  yn  ol 
crefydd  diwylliant  Er  dywedyd  mai  yr  egwyddor  foesol  ydyw  yr 
uchaf  o  fewn  dyn,  nid  ydyw,  yn  ol  ei  addefiad  ei  hun,  ya  ei  gosod  mor 
uchel  ag  y  gosodir  hi  gan  y  Cristionogion  hyny  ag  sydd  yn  Buritan- 
iaid.  Yn  nhu  dalen  146  dywed,  <4they  (Goethe  a  Schiller)  oppose 
the  Puritanism  which  sets  goodness  at  an  unapproachable  distance  from 
Beauty  and  Truth."  Y  pellder  yn  yr  hwn  y  gosodir  daioni  moesol 
gan  Buritaniaid  uwchlaw  pob  gallu  a  theimlad  arall  ydyw  ei  fod  yn 
haeddu  yr  awdurdod  ar  yr  oll  o'r  lleill.     Y  mae  pellder  Uywodraeth  yn 


AB    GRI8TI0N0GAETH.  141 

"  unapproachable"  yn  un  nas  geill  y  rhai  sydd  dan  lywodraeth  nesau 
ato,  gan  ei  fod  yn  bellder  natur  ac  nid  yn  bellder  graddau.  Os  hyn 
ydy  w  Puritaniaeth,  yn  ol  barn  un  sydd  ymhell  o  f od  yn  Buritan  ei  hun, 
nid  oes  raid  i  neb  gywilyddio  o'r  enw,  na  theimlo  ei  fod  yn  unrhyw 
sarhâd  arno  gael  ei  alw  yn  Buritan.  Y  sarhäwr  yn  hytrach  a  ddylai 
gywilyddio.  Yn  ol  crefydd  Crist,  sef  crefydd  perffeithrwydd  yr  holl 
ddyn,  yr  egwyddor  foesol  a  ddylai  lywodraethu.  Yn  awr  sylwer  pa 
egwyddor  neu  deimlad  a  ddylai  lywodraethu  y  lleill  yn  ol  crefydd  di- 
wylliant  1  Cymerwn  farn  Goethe  fel  y  gosodir  hi  allan  yn  y  llyfr  hwn 
yn  atebiad  i'r  cwestiwn.  Dosbartha  Goethe  (tu  dal.  147)  gynnwysiad 
diwylliant  i'r  tri  canlynol,  Prydferthwch,  Gwirionedd,  a  Daioni,  gan 
roddi  y  flaenoriaeth  i  Brydferthwch.  Defnyddia  y  gair  Prydferthwch 
i  gynnwys  y  celfyddydau,  megis  Arluniaeth,  Cerddoriaeth,  a  Barddon- 
iaeth;  y  gair  Gwirionedd  i  gynnwys  yr  holl  wyddorau;  a'r  gair  Daioni 
i  gynnwys  egwyddorion  moesoL  Un  gwrthwynebiad  sydd  genym  i'r 
dosbarthiad  hwn  ydyw  ei  gulni.  Cyfynga  Goethe  brydferthwch  i  gelf- 
yddyd,  a  gwirionedd  i'r  gwyddorion,  gan  gydnabod  felly  ond  un  math 
o  brydferthwch  ac  ond  un  math  o  wirionedd.  Cynnwysa  yr  egwyddor 
foesol  sydd  yn  yr  Ysgrythyrau  grêd  ymha  bethau  bynag  sydd  wir, 
cariad  at  ba  bethau  bynag  sydd  brydferth,  yn  gystal  a  gwneuthur  pa 
bethau  bynag  sydd  iawn.  Cynnwysa  Gwirionedd,  wyddoniaeth  a 
llawer  mwy  ;  cynnwysa  Prydferthwch,  gelfyddyd  a  llawer  mwy.  Ni 
wna  Goethe  gyf rif  o  gwbl  o'r  hyn  sydd  yn  llawer  mwy.  Ymhellach 
sonia  Goethe  am  ddaioni  fel.  peth  ar  wahan  oddiwrth  y  teimlad  o 
ddyledswydd.  Cydnebydd  fod  daioni  yn  nodwedd  briodol  i'w  hed- 
mygu,  tra  yr  oedd  y  syniad  o  ddyledswydd  yn  ffiaidd  yn  ei  olwg.  Y 
daioni  a.ganmolir  yn  nghrefydd  Crist  yw  yr  un  sydd  yn  cynnwys 
ynddo  deimlad  o  awdurdod  ac  o  rwymau  dyledswydd,  mewn  undeb  â 
chariad  dwys,  yr  hyn  a  bâr  i'r  iau  fod  yn  esmwyth  a'r  baich  yn 
ysgafn.  Cymharwn  yn  y  fan  hon  y  ddwy  grefydd.  Mewn  Cristion- 
ogaeth,  Ue  y  gosodir  perffeithrwydd  yr  holi  ddyn  fel  amcan,  priodolir  y 
gallu  líywodraethol  i  egwyddor  foesol.  Yn  y  grefydd  lle  y  gosodir 
diwylliant  fel  yr  amcan,  priodolir  y  gallu  lly wodraethol  i  brydferthwch, 
a  hwnw  fel  y  sylwyd,  yn  gyfyngedig  i  brydferthwch  natur  a  chelf- 
yddyd. 

Wrth  gymharu  y  crefyddau  hyn  fe  gyfyd  eto  ofyniad  arall,  sef  Pa 
deimlad  mewn  dyn  sydd  yn  angenrheidiol  ei  feddu  a'i  feithrin  tuag 
at  gyrhaedd  eu  gwahanol  amcanion.  Yn  ol  ein  hawdwr  y  teimlad 
hwnw  yn  nghrefydd  diwylliant  ydyw,  edmygedd.  Yn  nhu  dalen  74 
dywed  mai  ffurf  elfenol  crefydd  ydyw  edmygedd  cyson  a  pharhâus. 
Ei  farn  ef  yw  mai  crefydd  naturiol  ydyw  addoliad  o  bob  peth  ag  sydd 
yn  haeddu  ei  addoli  mewn  natur  ac  raewn  dyn,  ac  mai  yr  addoíiad 
hwnw  ydyw  edmygedd — edmygedd  o  drefn  natur  mewn  gwyddoniaeth, 
o  brydferthwch  natur  mewn  celfyddyd,  ac  o  fawredd  uchaf  natur 
mewn  dynoliaeth ;  o  herwydd  wrth  ddefnyddio  y  gair  "  natur,"  cyn- 
nwysa  ynddo  ddynolryw  ac  hefyd  y  natur  ddynol.  Er  ei  holl  ddi- 
ffygion  cynnwysa  y  grefydd  hon  ragoriaethau  ag  y  dylid  eu  cydnabod. 
Crefydd  ydyw  ag  sydd  yn  cynnwys  teimlad,  a  hwnw  yn  ffrwyth 
myfyrdod.  Crefydd  ydyw  hefyd  ag  sydd  yn  cynnwys  teimlad  tuag  at 
wrthddrychau  tu  allan  ac  uwchlaw  mân  bethau  bywyd,  y  teimlad  a 


142  DABLITHIÁÜ  T  FàBOS.    D.   Ot   BAYIE8,   IT.A., 

eiiw  yr  awdwr  (tu  dal.  161)  yn  "  warm  unselfish  interesfc."  Orefydd 
ydy w  hon  ymha  un  y  dyrchefir  meddwl  dyn  oddiamo  ei  him,  oddtar 
ei  gysnron  aniíeilaidd,  oddiar  ei  fanteision  arianol,  oddiar  ei  amcamon 
hunanol,  at  dreín  a  phrydferthwch  natur.  Gellir  dy wedyd  nad  ydy w 
hyn  yn  ddigon  ucheL  Digon  gwir :  ond  er  ei  fod  yn  rhy  isel,  y  mae 
yn  Uawer  uwch  nag  y  mae  ugeiniau  o  ddynion  wedi  ei  gyrhaedd.  Oa 
caniateir  mai  amcan  uchaf  crefydd  yw  diwylliant  meddwl,  edmygedd 

0  natur  ydyw  y  teimlad  y  dyhd  ei  fagu  a'i  leithrin  yn>  ben&f  oll  ev 
mwyn  ei  gyrhaedd.  Ár  y  dybiaeth  hon  gellid  dywedyd  yn  ngeirían 
Wordsworth,  ein  bod  yn  by w  trwy  edmygedd,  gan  adael  gobaitb  a  chan- 
iad  allan  o'r  cyfrif.  Yn  y  grefydd  i'r  hon  y  mae  perfieithrwydd  yr  holl 
ddyn  yn  brif  amcan,  y  teinüad  elfenol  ydy  w  "  ofn  yr  Arglwydd  ; "  nid 
ofn  yn  yr  ystyr  o  fraw,  ond  of  n  yn  yr  ystyr  o  barch.  Parch  ydyw 
i  ddaioni  moesol,  yn  gyntaf  o  ran  amser  yn  ei  ffrydiau  mewn  dynion, 
ond  jn  flaenai  o  ran  trefn  yn  ei  ffynnonell  yn  Nuw.  Dengys  yr 
Tsgrythyr  fod  y  daioni  hwn  yn  weledig  yn  ei  radd  a'i  ẁrf 
uchaf,  nid  mewn  moesoldeb  yn  ystyr  gyf&edln  y  gaîr,  ond  mewi 
ymgysegriad  i  lesâu  eraill  â'r  bendithion  goreu  a  mwyaf  dyrchaf* 
edig.     Yr  ymgysegriad  hwn  oedd  sancteiddiad  yr  Àrglwydd  Iesa  yn 

01  Ioan  xvii.  17,  19.  Ymgysegríad  y  Goruchai  i'r  amca»  o  aehub 
dynion  a'u  perffeithio  y  w  y  ffurf  uchaf  o'i  saneteiddrwydd  Ef  a  ddacb- 
guddiwyd  i  ni  Hanfod  teimlad  crefyddol,  yn  ol  y  Bibl,  ydyw  pareh  i 
bob  daioni  moesol,  yr  hwn  a  gyrbaedda  ei  ffnrf  nehai  pan  y  teimlir  ef 
tuag  at  y  daioni  a  fedr  ymroddi  er  mwyn  erailL  Syniad  uchaf  Proffeswr 
Seeley  am  sancteiddrwydd  yw  yr  hyn  a  elwir  yn  foesoldeb.  Y  mae  yn 
amlwg  na  welodd  y  syniad  uwch  am  dano  a  ddadguddiwyd  gan  yr 
Àrglwydd  Iesu  f el  brwdfrydedd  calon  ae  egni  ewylrys  mewn  ymgyssegD- 
iad  i  lesâu  erailL  Yn  tu  dalen  142  y  mae  yn  myned  mor  bell  a  gwadu 
fod  moesoldeb  yn  hanfodol  i  grefydd  iawn.  Dichon  dyn  feddu  «r 
foesoldeb  nacaol  mewn  amddifadrwydd  hollol  o  grefydd  o  unrhyw  fatb. 
Ond  o'r  ochr  arall,  oni  fyddai  yn  anmhriodol  dyweyd  fod  ganddo 
grefydd  gwerth  yr  enw  oa  byddai  yn  hollol  amddifad  o  foesoldeb 
nacaol  1  Er  nad  ydy w  moesoídeb  nacaol  yn  cyfansoddi  crefydd,  onid 
ydyw  yn  un  o'r  elfenau  ymhlith  eraill  sydd  mewn  crefydd  1  Y  mae'n 
amlwg  nad  oes  lle  hyd  yn  nod  i'r  moesoldeb  nacaol  isaf  yn  y  grefydd 
sydd  â'i  hanfod  mewn  edmygedd  o  brydferthwch  naturíoL  Ond  mewn 
crefydd  ag  y  mae  parch  i  sancteiddrwydd  ynhanfodol  ynddi,  fe  gynnwysir 
moesoldeb  nacaol  a  llawer  mwy.  Gan  hyny  nid  ydy  w  y  ganmoliaeth  a 
roddir  gan  ein  hawdwr  i  foesoldeb  yn  dyfiant  o'i  syniad  am>  grefydd, 
ond  yn  ychwanegiad  a  dderbyniodd  o  rhy w  le  arall,  digon  posibl  oddia» 
ei  wybodaeth.a'i  efrydiaeth  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd. 

Wrth  gymharu  edmygedd  o  brydferthwch  naturíol  a  pharch  t 
sancteiddrwydd  gellir  gweled  un  gwahaniaeth  pwysig  arall.  Edmygedd 
o  brydferthwch,  ar  un  golygiad,  ydyw  yr  eangaf  o'r  ddau,  gan  fod  llawer 
math  a  ffurf  o  brydferthwch  yn  bod  mewn  natur  a  dyn.  Ond  oa 
cynnwysa  fwy  o  natur  y  mae  yn  cau  allan  y  prydferthwch  sydd  yn  Nuwt 
Creawdwr  natur,  am  nas  gall  y  naturiol  gynnwys  y  goruwchnaturioL  X 
mae  gan  yr  edmygedd  hwn  fwy  o  natur,  ie,  os  myner  yr  oll  o  natur^  yn 
wrthddrych  iddo,  ond  dim  o  Dduw  I  O'r  ochr  araü  cyfjragir  paróh  i 
sancteiddrwydd  o  angenrheidrwydd  i  bersonau,  ac  i  un  nodwedd  bertfa^ 


AB   GRISTIONOGAETH.  14ft 

ynoj  i  bersonau.  Ond  nodwedd  ydyw  hono  sydd  berthynol  i'r 
Anfejdrol  yn  gystal  ag  i  ddynion.  Cynnwysa  lai  o  nator  ond  llawer 
mwy  o  Dduw ;  neu  yn  hytrach  dim  o  natnr  (oddieithr  y  natur  ddynol) 
a'r  oll  o  Dduw.  Pa  rai  y w  terf ynau  edmygedd  o  brydf erthwch  ì  0 
natur  i  fyny  at  ddyn.  Pa  rai  ydyw  terfynau  parch  i  sancteiddrwydd  I 
O  ddyn  i  fyny  at  Dduw.  Y  mae  dyn  yn  gyffredin  i'r  ddwy  grefydd. 
Edryched  i  lawr,  ac  f e  wêl  pa  ardderohogrwydd  bynag  a  berthyn  i'r  naill ; 
edryched  i  fyny,  ac  fe  wêl  yr  ardderchogrwydd  a  berthyn  i'r  UalL  Er 
fod  edmygedd  o  natur  a  pharch  i  sancteiddrwydd  fel  teimladau  yn 
gyson  ac  yn  gydnawa  â'u  gilydd,  eto  fel  crefyddau  nia  gall  y  naill  a'r 
Uall  fod  yn  wir:  rhaid  dewis  un  a  gwrthod  y  llall. 

Y  mae  y  syniad  Cristionogol  fod  parch  i  sancteiddrwydd  yn  deimlad 
hanfodol  i  grefydd  dda,  yn  hoilol  groes  i  syniadau  y  Paganiaid  goreu 
am  grefydd.  Yn  eu  defosiynau  a'u  haberthau  cydnabydda  y  Paganiaid 
fod  gallu  uwch  yn  bod,  gweithrediad  pa  un  mewn  natur  sydd  yn 
cynnyrchu  dychryn  yn  eu  mynwesau,  ond  tra  y  mae  eu  haddoliad  fel 
hyn,  ya  cynnwys  dychryn,  nid  yw  yn  çynnwys  y  mesur  Ueiaf  o  barch. 
Cynuwysa  yr  ofn  ag  y  mae  iddo  boenedigaeth,  ond  nid  y  parchedig  ofn 
ag  sydd  yn  cyd-drigo  â  chariad.  Er  fod  rhai  o'r  hen  Baganiaid  yn  ddyn- 
ion  rhinweddol  ^rn  ol  y  goleuni  oedd  ganddyct,  ni  ddychymygasant  fod 
teimladau  ac  ymddygiadau  rhinweddol  yn  perthyn  i  grçfydd  o  gwbl,  ao 
ni  feddyliaaant  ychwaith  erioed  am  eu  priodoli  i'w  duwiau.  Yn  wir,  bu 
bywyd  rhai  o  honynt  yn  Uawer  rhagorach  na'r  syniadau  a  goleddent  am 
eu  duwiau.  Hwy  ysgarasant  felly  rhwng  eu  crefydd  a'u  hymddygiad. 
Arweinia  crefydd  diwylüant  ei  deiliaid  hithau  i'r  un  ysgariad,  er  nad 
ar  hyd  yr  un  Üwybr. 

Fe  ddylid  gwahaniaethu  rhwng  addoliad  crefydd  Crist,  a'r  edmyjedd  a 
deimlir  tuag  at  ddynion  o  athrylith,  ond  llygredig  eu  buchedd  a'u  heg- 
wyddorion,  yr  hwn  edmygedd  ambell  waith  a  elwir  yn  addoliad.  Gellir 
edmygu  eu  galluoedd  a'u  doniau  fel  gwaith  Duw,  ond  nis  gallwn  ystyr- 
ied  y  cyfryw  edmygedd  yn  addoliad,  am  nad  ydyw  yn  cynnwys  parch. 
Yn  marn  a  tbeimlad  rhai  pobl,  f e  all  ardderchogrwydd  athryliùi  dynion 
o'r  fath  osod  urddas  hyd  yn  nod  ar  eu  pechodau,  a  chynnyrchu  edmyg- 
edd  o  feiddgarwch  digy wilydd  y  gweithredoedd  halogedig  a  gyflawnir 
ganddynt — gweithredoedd,  gellir  dyweyd,  y  buasid  yn  eu  condemnio 
yn  ddiarbed  pe  cyflawnasid  hwy  gan  ddynion  o  alluoedd  mwy  oyffredin. 
Ni  gsallwn  ddyohymygu  dim  a  lygrai  chwaeth  foesol  gwlad  yn  fwy  na'r 
çyfryw  edmygedd.  Byddai  y  fath  beth  y  teimlad  tebycaf  i  addoli 
cythreuliaid  y  gwyddom  ni  am  dano,  os  nad  yn  addoliad  cythreuliaid 
ynddo  ei  hup.  Y  mae  gan  egwyddor  dda  ddigon  o  waith  i  ddringo  i 
fyny  yn  mri  dynion  er  derbyn  pob  cynnorthwy,  heb  yr  anhawsdra 
ychwanegol  a  gynnyrchid  gan  yr  edmygedd  o  brydferthwch  doniau 
naturiol  sydd  yn.  taüu  mantell  o  esguaodion  dros*  f ucheddau  halogedig. 
I'r  fan  hon  yr arweinid gwladgan  grefydd  diwylliant.  Dylid  cydnabod, 
fodd  bynag,  fod  llawer  o'i  dysgybüon  yn  rhagori  ymheU  ar  eu  dysgeid- 
iaeth,  fel  i'r  gwrthwyneb,  yay waeth,  y  mae  Uawer  o  ddysgyblion  crefydd 
Çrist  yn  meddwl,  yn  teimlo,  ac  yn  by w  yn  annheilwng  o'u  crefydd  ac  yn 
syrthio  ymheU  yn  ol  o'r  safon  a  amlygir  ynddi. 

Yn.  awr  ceisiwn  nodi  ychydig  o  bethau  yn  y  rhai  y  mae  parch  i 
aa.ri^teÂddrwydd  yn  rhagori  ar  edmygedd  o  brydferthwcL    Y  rhagor-. 


144  DARLITHIAÜ    I   PABOH.    I».    0.   DAYIES,   M.A., 

iaeth  hwnw  ydyw  mesur  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng  Cristionogaeth  a 
Diwylliant  fel  crefydd  i'r  byd.  Yn  1.  Nis  gall  edmygedd  o  bryd- 
ferthwch  gynnyrchu  na  chryfhâu  parch  i  sancteiddrwydd  ar  lwybr 
rhesymeg,  tra  y  gall  parch  i  sancteiddrwydd  gryfhâu  edmygedd  o  bob 
prydferthwch  ar  lwybr  dadguddiad.     Er  mwyn  dangos  gwirionedd  y 

fosodiad  cyntaf,  digon  yw  dyfynu  y  frawddeg  ganlynol  o  waith 
'roffeswr  Seeley  (tu  dal.  7ö) :  "  So  much  in  this  respect  has  the  world 
advanced  that  there  is  little  danger  of  any  worship  we  may  pay  to 
natural  beauty  blunting  our  sense  of  the  higher  reverence  due  to  moral 
goodness."  Yn  y  frawddeg  hon  cydnabyddir  fod  daioni  moesol  yn 
teilyngu  mwy  o  barch  na  phrydferthwch  naturiol;  ond  y  ganmoliaeth 
uchaf  a  roddir  ynddi  i  edmygedd  o  brydferthwch  ydyw,  na  ddichon 
iddo  leihâu  parch  i  rinwedd,  neu,  o  leiaf,  nad  oes  perygl  iddo  wneuthur 
hyny.  Cydnebydd  pawb  fod  hyn  yn  wir ;  ond  os  hyn  ydyw  yr  holl 
wir,  pa  hawl  a  pha  reswm  sydd  gan  neb  i  ystyried  edmygedd  yn 
grefydd  1  A  ydyw  parch  i  rinweddau  moesol  wedi  cyrhaedd  tir  mor 
uchel  yn  ein  gwlad  fel  mai  digon  ydyw  gallu  dywedyd  am  unrhyw 
grefydd  nad  ydyw  yn  ei  leihâu  î  Yn  hytrach,  onid  ydyw  cydymgais 
mewn  masnach,  uchelgais  am  gyfoeth,  safle  mewn  cymdeithas,  dyhead 
am  awdurdod,  dylanwad  ac  enwogrwydd,  a  mwynhâd  o  gysuron  a 
moethau  by  wyd,  yn  peri  fod  yn  rhaid  i  ni.am  ryw  grefydd  a  aÙ,  nid  yn 
unig  gadw  y  safon  a  gyrhaeddwyd  mewn  moesoldeb  cyffredin  rhag  cael 
ei  iselu,  ond  a  all  hefyd  ei  ddyrchafu  yn  llawer  uwch,  a  hyny  nid  yn 
unig  nac  yn  benaf  yn  marn  dosbarthiadau  isaf  cymdeithas,  ond  hefyd 
yn  marn  y  mwyaf  diwylliedig  ?  Hyd  yn  nod  pan  y  mae  yr  amcanion 
yn  dda  ac  yn  ddyrchafedig,  onid  oes  perygl  parhâus  i  ddynion  an- 
rhydeddus  ddefnyddio  moddion  ag  sydd,  a  dyweyd  y  Ueiaf,  yn  ammheus 
er  mwyn  eu  cyrhaedd,  sef  trwy  arfer  dylanwad  annhêg  ar  feddyliau  ac 
ar  ryddid  ewyllys  dynion  eraill  sydd  dan  rwymau  iddynt,  neu  i  fesur 
yn  ddibynol  arnynt  ?  Os  felly,  ymddengys  i  ni  yn  afresymol  i  ystyried 
unrhyw  deimlad  yn  grefyddol  onis  gellir  rhoddi  canmoliaeth  uwch  iddo 
na'r  ganmoliaeth  nacaol  o  ddyweyd  nad  yw  yn  lleihâu  parch  i  foesol- 
deb  nac  yn  iselu  ei  safon.  A  ddichon  i  edmygedd  o  natur  gryfhàu  ac 
addfedu  egwyddorion  moesol  yn  meddyliau  a  bucheddau  dynion  ? 
Cydnabyddir  yn  y  ganmoliaeth  nacaol  a  nodwyd  uchod  na  fedd  rhes- 
ymeg  dramwyfa  o  brydferthwch  natur  i  sancteiddrwydd.  Y  rheswm 
am  hyny  ydyw,  na  fedd  prydferthwch  ddefnydd  i  buro,  i  gryfhâu,  ac 
i  ddysgyblu  cydwybod  i  ddosbarthu  drwg  a  da.  Ehaid  am  gydwybod 
bur  i  allu  teimlo  y  parch  dyfnaf  i  ddaioni  moesol.  Felly  y  mae'n 
bosibl  i  edmygedd  o  bob  prydferthwch  mewn  natur  gyd-drigo  â  chyd- 
wybod  halogedig.  Ond  yn  yr  Ysgrythyr  fe  ddangosodd*Ysbryd  Duw 
dramwyfa  oddiar  barch  i  sancteiddrwydd,  i  edmygedd  o  natur,  trwy 
ddadguddio  mai  Bôd  Anfeidrol  Sanctaidd  ydyw  Awdwr  natur,  gosodwr 
ei  ddeddfau,  a  chyfranydd  ei  holl  brydferthwch.  Trwy  y  dadguddiad 
hwn  amlygwyd  tod  dolen  yn  cydio  y  sancteiddrwydd  uchaf  yn  ei 
ffynnonell,  â  holl  brydferthwch  natur,  ac  mai  y  Goruchaf  Dduw  yw  y 
ddolen  hono.  Gan  hyny,  gall  dyn  yn  awr  edrych  ar  holl  ryfeddodau 
nefoedd  a  daear  â  llygaid  wedi  eu  gloewi  gan  galon  bur,  nes  iddynt 
fyned  yn  dryloew  ger  ei  fron,  ac  iddo  weled  wyneb  Duw  trwyddynt 
Nis  gellir  cael  defnydd  addoliad  mewn  natur  am  fod  addoliad  yn  cyn- 


ÀB   GBlSTIONOGAETfl.  145 

nwys  yr  elfen  foesol  o  barch ;  ond  ar  ol  i  deimladau  addolgar  gael  eu 
hennyn  trwy  yr  amlygiad  o  sancteiddrwydd  yn  y  Gair,  f e  all  golygf ëydd 
arddunol  natur  eu  dwyshâu  a'u  gwresogi.  Parch  ydyw  elfen  fawr 
sylfaenol  addoliad;  ond  o  angenrheidrwydd  pan  y  perchir  Bôd 
Sanctaidd,  sydd  hefyd  yn  anfeidrol  ynddo  ei  hun,  ac  yn  ogoneddus  yn 
ei  holl  weithredoedd,  y  mae  yr  olwg  ar  natur  ag  sydd  yn  peri  syndod, 
ar  yr  nn  pryd  yn  angerddoli  y  parch.  Ehaid  i  barch  i  sancteiddrwydd 
gael  y  lle  blaenaf,  o  herwydd  nis  gall  barhâu  yn  ail  i'r  un  teimlad  arall. 
Pe  gosodid  ef  yn  ail,  yn  fuan  fe  elai  yn  drydydd,  ac  o  hyny  yn  îs,  îs,  nes 
o'r  diwedd  yr  ymadawai  yn  gwbl  olL  Ond  caniatäer  iddo  y  lle  blaenaf, 
fe  ddyrchafa  bob  edmygedd  o  natur  i  radd  uwch  yn  nghalon  dyn,  yn 
gymaint  ag  y  bydd  ei  holl  brydferthwch  wedi  ei  gysylltu  o  hyny  allan 
yn  y  meddwl  â  sancteiddrwydd  dilychwin,  â  chyfìawnder,  ac  â  chariad 
y  Bôd  Mawr  a'i  creodd  ac  a'i  harddodd. 

Yn  ychwanegol  at  hyn,  parch  i  sancteiddrwydd  yn  unig  a  ddiogela 
edmygedd  o  brydferthwch  rhag  dirywiad  a  llygredigaeth.  Onid  oes 
dynion  yn  edmygu  aur  ac  arian,  cysuron  a  moethau  anifeilaidd  by wyd  ì 
Onid  natur,  a  natur  ddynol,  y w  y  pethau  hyn  ì  Ac  yn  ol  ein  hawdwr, 
onid  rhaid  i  ni  gasglu  fod  edmygedd  o  honynt  hwythau  hefyd  yn 
addoliad  ac  yn  grefydd  ì  Nid  ydyw  Proffeswr  Seeley  yn  cydnabod 
hyn ;  ond  paham  hyny,  oddieithr  fod  rhy  w  egwyddor  foesol  yn  ddiar- 
wybod  iddo  ef  ei  hun  wedi  llithro  i  mewn  i'w  feddwl  yn  peri  iddo 
wneuthur  gwahaniaeth?  Dywedwn  wrtho  ef  fel  y  dywedodd  Paul 
wrth  athronwyr  Athen,  "  Yr  egwyddor  foesol  hono  yr  ydych  chwi  heb 
ei  hadnabod  yn  gorfod  ei  chydnabod,  hono  yr  wyf  fi  yn  ei  mynegi  i 
chwi."  Pan  yr  edmygir  gwrthddrych  annheilwng,  fe  lygrir  yr  ed- 
mygedd,  a  thry  ymostyngiad  yr  addoliad  yn  ddarostyngiad  i'r  addolwr. 
Os  oes  rhaid  am  egwyddor  foesol  i  ddyrchafu  edmygedd  ac  i  ddiogelu 
edmygedd  dyrchafedig,  rhaid  ystyried  yr  egwyddor  hono  mewn 
sefyllfa  o  awdurdod  ac  o  lywodraeth.  Ac  nis  gallwn  ffurfio  unrhyw 
syniad  o  egwyddor  foesol  mewn  dyn  nad  yw  yn  cynnwys  mai  ei  helfen 
hanfodol  ydyw  parch  diffuant  i  sancteiddrwydd  mewn  llywodraeth  ar 
yr  holl  ddyn. 

Yn  2.  Nid  ydyw  edmygedd  o  brydferthwch  naturiol  yn  cydfyned 
fel  achos  neu  effaith  âg  argyhoeddiad  y  meddwl  o  unrhy w  wirionedd 
moesol,  tra  y  mae  parch  i  sancteiddrwydd  o  angenrheidrwydd  felly. 
Dywed  Proffeswr  Seeley  (tu  dal.  222)  nad  oes  ystyr  i'r  ymadrodd 
"gwirionedd  crefydd."  Gallwn,  meddai,  son  am  wirionedd  athroniaeth, 
neu  wirionedd  damcaniaeth,  neu  wirionedd  unrhyw  osodiad,ond  nid  am 
wirionedd  crefydd,  am  fod  crefydd  yn  ansawdd  ar  deimlad.  Cydnab- 
ydddwn  yn  rhwydd  fod  crefydd  yn  cynnwys  ansawdd  teimlad,  ond  os 
ydyw  yn  dal  perthynas  â  pherffeithrwydd  yr  holl  ddyn,  nis  gall  gau 
allan  argyhoeddiad  y  meddwl  o  wirionedd.  Y  mae  yr  awdwr  mewn 
amrywiol  ranau  o'i  lyfr  yn  taflu  anfri  ar  "  doctrines,"  "dogmas,w  a 
"creeds.w  Yr  unig  gasgliad  a  allwn  ni  ei  dynu  oddiwrth  ei  sylwadau 
ydyw  ei  fod  yn  condemnio  argyhoeddiadau  y  meddwl  o  bob  gwirion- 
edd,  oddieithr  y  rhai  a  gyrhaeddir  trwy  ymchwiliadau  gwyddonol. 
Nid  oes  ammheuaeth  yn  meddwl  pob  gwir  Brotestant  o  hawl,  a  rhyddid, 
a  dyledswydd  pob  dyn  i  ffurfio  ei  f arn  drosto  ei  hun,  ac  o  ffolineb  pob 
honiad  o  anffaeledigrwydd  a  wneir  gan  leygwyr  yn  gystal  a  chan 


146  DARLITHIAÜ   T   PAÜGH.    D.   C.   DATIES,   M.A., 

glerigwyr.  Dengys  hanesiaeth,  er  byny,  mai  y  dynion  a  sáawsant  eu 
ôl  er  gwell  ar  y  byd,  ydoddd  y  rhai  gaUuog  i  gredu  yn  gryf,  er  fod 
cryfder  eu  cred  yn  ymddangos  yn  aml  yn  ymyln  ar  honiad  o  anffaeîed- 
igrwydd,  os  nad  oedd  ar  brydiau  yn  fwy  nag  yn  ymddangos  ac  yn  fwy 
nag  yn  ymylu.  Dynion  oedd  y  rhai  hyn  parod  i  ymladd  dros  yr  hyn 
a  gredent  oedd  yn  wirionedd,  ac  yn  barod  i  f arw  drosto  pe  byddai  raid. 
Rhyddfrydedd  gau,  hollol  annheilwng  o'r  enw,  sydd  yn  ystyried  cyf- 
iawnder,  dyledswydd,  cyfrif oldeb,  drwg  a  da>  yn  bynciau  agored,  dibyn- 
ol  yn  gwbl  oll  ar  opiniynau  dynion.  Gwir  y  dywed  ein  bawdwr  maî 
teimlad  yn  gwbl  oll  ydyw  crefydd  edmygedd.  Ond  onid  ei  diffyg 
ydyw  hyn,  ac  nid  ei  rhagoriaeth  ì  Ei  diffyg  yn  sicr  ydyw  os  per- 
ffeithrwydd  yr  holl  ddyn  y w  yr  amcan  mewn  golwg ;  ond  ei  rhagoriaeth, 
hwyrach,  os  diwylliant  y  meddwl  mewn  rhai  cyfeiriadau  yn  unig  ydyw 
yr  holl  amcan.  Cyfynga  ein  hawdwr  y  geiriau  credoau  ae  athrawiaeth- 
au  at  wirioneddau  moesol.  Tu  allan  i'r  cylch  hwn  y  mae  ganddo  yntau 
erthyglau  yn  ei  gyfundrefn  yn  gystal  a'i  bynciau  athrawiaethol.  Dyma 
ychydig  o  honynt ;  yn  (a)  mai  edmygedd  o  ragoriaeth  tu  allan  iddo  ei 
hun  yw  hanfod  crefydd  dyn ;  (b)  mai  brwdf rydedd  yw  ysbryd  addoli ; 
(c)  mai  addoliad  yw  edmygedd  o  natur;  ac  yn  (d)  nad  yw  credu 
unrhyw  wirionedd  moesol  yn  perthyn  i  grefydd.  Nid  oes  unrhyw 
erthygl  yn  y  gredo  hon,  fel  y  gwelir,  yn  cyffwrdd  âg  argyhoeddiad  y 
meddwl  o  unrhyw  egwyddor  foesol ;  eto  y  mae  ei  feddwl  yn  rhan  o 
ddyn,  fel  ei  galon  1  Ond  y  mae  credu  cryf  yn  anwahanol  gysylltiedig  ft 
pharch  dwfn  i  sancteiddrwydd.  Anmhosíbl  ydyw  i  neb  feddu  ar 
barch  diffuant  i'r  dynion  goreu  ac  i'r  Duw  sanctaidd,  hebd  eimlo  hefyd 
argyhoeddiad  dwfn  o'r  pellder  anfesurol  sydd  rhwng  drwg  a 
da,  o'i  rwymau  i  garu  daioni  ac  i  gasâu  drygioni,  o'i  gyfrifoldeb  i 
Dduw  ac  i  ddynion,  nid  yn  unig  i  beidio  gwneuthur  drwg,  ond 
hefyd  i  iawn-ddefnyddio  pob  gallu  a  gafodd  i  berffeithio  ei  hun  ac 
i  fendithio  eraill.  Collodd  Goethe,  fel  y  gẃelwyd,  yn  ei  edmygedd  o 
brydferthwch  bob  syniad  o  ddyledswydd ;  ond  fe  fyddai  yn  anmhosibl 
i  neb  ei  golli  o  herwydd  ei  barch  i  sancteiddrwydd.  Yn  hytrach,  i'r 
graddau  y  dwysheid  y  teimlad  y  cynnyddai  y  syniad.  Ni  ádywedai  yr 
un  Cristion  meddylgar  mai  argyhoeddiad  o  unrhyw  wirionedd,  pa  mor 
ddyrchafedig  bynag  y  byddo,  sydd  yn  cyfansoddi  crefydd,  ond  fe  ddy- 
weẁdai  f od  perffeithrwydd  yr  hoil  ddyn,  sef  yr  hyn  a  ddylai  fod  yn 
amcan  crefydd,  yn  cynnwys  argyhoeddiad  meddwl  o  wirioneddau  moes- 
ol  yn  gystal  a  dwysder  teimlad,  a  hwnw  yn  deimlad  o'u  hawdurdod  yn 
gystal  ag  o'u  prydferthwch ;  er  y  cydnabyddai  hefyd  yn  rhwydd  y 
byddai  mesur  o  ffaeledigrwydd  yn  sicr  o  fod  yn  ei  gred,  ac  hefyd  fesur 
o  wendid  llygredig  yn  ei  deimladau  goreu. 

Yn  3.  Y  mae  parch  i  sancteiddrwydd  yn  effeithio  i  attal  a  dyrchafu 
dyn.  Sonir  yn  fynych  yn  y  Uyfr  dan  sylw  am  grefydd  dychryn*  '*th« 
religion  of  terror."  Diffyg  mawr  erefydd  gyfansoddedig  o  ddychryn  y» 
unig  ydy w,  nas  gall  droi  cyfeiriad  calon  yr  un  dyn  oddiwrth  ddrwg  at 
dda,  ac  nas  gali  gynnyrchu  na  chryfhâu  cariad  at  rinwedd  yn  yr  un 
galon.  Ond  os  yw  yn  ffaith  fod  canlyniadau  poenus  i  feddwl,  i  gorff 
ac  i  amgylchiadau  dynion,  yn  effaith  naturiol  eu  Ilygredigaethau,  nid 
peth  afresymol  y  w  y  teimlad  o  arswyd  yn  ngwyneb  darluniad  bywiog 
o  bonynt^    Os  oes  a  wnelo  ffeithiau  o  gwbl  à  chreíydd,  amlwg  yw  Uẅ 


AB   GBIBTIONOGAfiTfl.  147 

rlnrw  le  i  arswyd  oV  canlyniadau  sydd  711  ditya  pechod  ymhlith  teäm- 
ladau  eraül  A  cban  nad  hon  y  w  yr  unig  ffàith,  nid  dychryn  ydy w  yr 
unig  deimlad.  Ac  ni  chyfnewidid  dim  ar  egwyddor  y  pwnc  pe  ych- 
wanegid  y  canlyniadau  mewn  byd  ar  ol  hwn.  Er  na  ddichon  braw  yn 
unig  wneuthur  ond  ychydig  o  ddaioni  i  ddyn,  dichon  iddo  ddylanwadu 
yn  ddaionus  ar  ymddygiad  dyn  mewn  undeb  â  theimladau  o  natur 
aral),  pa  rai  a  gynnyrchid  gan  ffeithiau  eraill.  Yr  oll  a  fedr  braw  yn 
unig  ei  wneuthur  ydyw,  nid  dychweiyd  neu  gyfnewid  dyn,  ond  ei  attal 
Dyma  ei  ragoriaeth,  ie,  mwy,  ei  holl  ragoriaeth.  Ei  ddiffyg  tnawr 
ydyw,  tray  mae  yn  attal  nas  gall  ddyrchafu  na  meddwl  na  chalon.  Y 
mae  edmygedd  o  natur  yn  methu  fel  crefydd  yn  y  cyfeiriad  gwrthwyn- 
ebol  Fe  all  ddyrchafu  y  meddwl  mewn  rhai  cyfeiriadau.  Cyhnwysa 
syndod  wrth  syllu  ar  ryfeddodau  natur — ar  faint»  ar  fawredd,  ar  drefn 
ardderchog  y  byd  a'r  bydoedd,  ond  nis  gall  wneuthur  dim  tuag  at 
ffrwyno  y  nwydau.  Attal,  ond  heb  ddyrchafu,  ydyw  eithaf  erefydd 
dychryn:  dyrchafu  hel>  attal  ydyw  eithaf  crefydd  edmygedd.  Fe 
aíl  parch  i  sancteiddrwydd  wneuthur  y  ddau,  a  llawer  mŵy  na'r  ddau. 
Pan  yr  ysgrifenodd  Wordsworth  ein  bod  yn  byw  trwy  edmygedd,  ni 
ddywedodd  edmygedd  o  ba  beth.  Ni  a  allwn  ddringo  i  lawer  uwch 
urddas  trwy  edmygu  un  dyn  gwir  dda,  üe  trwy  edmygu  un  rhinwedd, 
megys  gwirionedd  neu  gydwybodolrwydd,  mewn  rhal  amgylchiadau,  na 
thrwy  synu  uwch  ben  holl  ryfeddodau  natur.  Nid  oes  digon  o  nerth 
yn  hoU  fawredd  ac  ardderchogrwydd  mynyddoedd  yr  Eryri  i  roddi 
yr  attalfa  leiaf  ar  lygredigaethau  Siroedd  Môn  ac  Arfon;  ond  yn 
nylanwad  personol  y  dynion  da  sydd  yn  wasgaredig  trwy  y  siroedd 
hyny,  y  mae  digon  o  nerth  i  attal  i  ryw  f esur,  bob  amser ;  ac  nid  i  attal 
yn  unig  ond  i  ennill  hefyd.  Y  mae'n  bosibl  i  barch  gwr  ieuanc  iV 
fam  dduwiol  wneuthur  mwy  tuag  at  loewi  ei  gydwybod  a  chryfhâu  ei 
ewyUys  i  wneuthur  yr  hyn  sydd  iawn  yn  gystal  a  dyrchafu  ei  syniad- 
au,  na'r  cyfanswm  o  hoU  arddunedd  a  thlysni  y  ddaear  a'r  wybren 
gyda'u  gilydd. 

Paham  nas  gaU  edmygedd  o  natur  attal  drygioni  mewn  dynî 
Am  uad  yw  yn  cyffwrdd  â'r  teimladau  oymdeithasol  sydd  ynddo» 
trwy  ba  rai,  ar  y  naill  law,  yn  benaf  y  llygrir  dynion,  a  thrwy  ba 
raj,  ar  y  Uaw  araU,  y  gwaredir  hwynt  oddiwrth  eu  Uygredigaethau. 
Bhaid  i'r  wir  grefydd  gan  hyny  roddi  Ue  mawr  i'r  teimladau  cymdeith- 
asol.  Fe  all  natur  beri  mwynhâd  dirfawr  i'r  dyn  a  fedd  lygaid  a 
chalon  goeth  :  fe  all  lanw  ei  ddychymyg  â  hapusrwydd  digyffelyb  trwy 
ei  rhyfeddodau,  fe  all  greu  syndod  dibendraw  drwy  ei  Uiwiau,  ei  Uun- 
iauf  a'i  seiniau ;  ond  nis  gaU  gyffwrdd  â'r  teimladau  cymdeithasol  trwy 
ba  rai  y  mae  dynion  yn  dylanwadu  ar  eu  gUydd  er  da  ac  er  drwg,  a 
thrwy  ha  rai  o  herwydd  hyny  yr  enniUir  hwynt  oddiwrth  eu  pechodau, 
ac  y  dyrchefir  eu  syniadau  oddiar  y  mân  bethau  a  welir,  at  yr  egwydd- 
orion  tragywyddol  y  rhai  ni  welir.  Ond  yr  hyn  nas  gall  edmygedd 
o  holl  ogoniant  natur  ei  wneuthur,  a  wneir  trwy  barch  i  sancteiddrwydd, 
yr  hyn  sydd  yn  puro,  yn  cryfhâu,  ac  yn  perffeithio  hoU  deimladau  cym- 
deithaaol  dyn,  heb  wrthwynebu  dim  ag  sydd  ynddo  ond  yr  hyn  sydd 
yn  annheilwng  o  ddyn  iddo  i'w  feddu, 

Yn  4.  Nid  yw  prydferthwch  natur  yn  gosod  ger  bron  meddwl  dyn 
yr  un  nod  i  gyrchu  ato,  yr  hyn  sydd  yn  angenrheidiol  tuag  at  ei  ber- 


148  DABLITHIAÜ   Y  ÊABCH.    D.    0.   DAYIES,    M.A. 

ffeithio.  Er  mwyn  llwyddo  mewn  unrhyw  amcan,  yr  hyn  yn  benaf  ac 
yn  amlaf  sydd  yn  cynnyrchu  gweithgarwch  ac  egni  i'w  gyrhaedd  ydyw 
presennoliad  ger  bron  y  meddwl  o  ryw  berson  a  gyrhaeddodd  yr  amcan 
hwnw.  Dylai  dau  nodwedd  neillduol  berthyn  i'r  nod  sydd  yn  wir 
amcan  bywyd.     Dylai,  yn  gyntaf,  fod  yn  weledig  ac  yn  gyrhaeddadwy 

fan  bob  math  o  ddynion,  ac  nid  yn  unig  gan  rhy  w  un  dosbarth,  a 
wnw  y  mwyaf  diwylliedig.  Dylai,  yn  ail,  fod  yn  nod  cymhwys  i  bob 
dosbarth  o  ddynion  fod  fel  efe,  ac  nid  yn  unig  i  wneuthur  rhai  pethau 
yn  debyg  iddo.  A  ydyw  prydferthwch  naturiol  ac  edmygedd  o  hono 
yn  ateb  i  r  nodweddau  hyn  î  Pa  beth  am  y  cyntaf  ?  Fe  all  beirdd, 
arlunwyr,  a  gwyddonwyr,  gael  digon  o  amser  ac  o  hamdden  i  amaethu 
eu  meddyliau  yn  nghanol  rhyfeddodau  natur ;  ond  pa  beth  am  y  lliaws 
sydd  yn  gorfod  gweithio  yn  galed  i  gynnal  eu  hunain  a'u  teuluoedd  ? 
A  ydynt  hwy  i  fod  byth  yn  amddifad  o  bob  nod  i  gyrchu  ato !  Pa 
beth  drachefn  am  yr  ail  nodwedd  ?  Nid  oes  mewn  natur  hyd  yn  nod 
i'r  dysgedigion  coeth  eu  hunain,  ond  nod  iddynt  geisio  gwneuthur  yn 
debyg,  oblegid  ni  fedd  natur  nod  i  neb  fod  yn  debyg  iddi  o  ran 
egwyddor.  Nid  oes  ynddi  yr  amlygiad  hwnw  o  gyfiawnder  ac  o 
gariad  ag  y  mae  yn  bosibl  neu  yn  iawn  i  neb  geisio  ymdebygoli  iddo. 
Ond  pan  y  rhydd  crefydd  Crist  berffeithrwydd  yn  amcan  i  fywyd, 
rhydd  hefyd  "Ein  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd"  yn  gynllun  o  hono. 
Yn  ychwanegol  at  hyny,  dengys  y  Tad  ger  bron  ein  llygaid,  o  herwydd 
"  Y  neb  a'm  gwelodd  i  a  welodd  y  Tad,"  medd  Sylfaenwr  mawr  ein 
crefydd.  Trwy  hyn  goleuir  meddwl  dyn  i  ddirnad  egwyddorion 
moesol  pan  y  gwel  hwynt  mewn  gweithrediad,  a  rhwymir  gwasanaeth 
holl  deimladau  ei  galon  o  blaid  daioni.  Yn  ol  Cristionogaeth, 
edmygedd,  nid  o  natur  ond  o  Grist,  sydd  yn  diwyllio  meddwl  y  dyn  ac 
yn  perffeithio  ei  holl  natur.  Try  yr  edmygedd  hwnw  yn  addoliad 
calon  i'r  Duw-ddyn,  yn  grefydd  bur  a  dihalogedig  ger  bron  Duw  a 
dynion,  ac  yn  barch  i'r  amddifaid  a'r  gweddwon.  Ammod  yr  addoliad 
hwn,  a'r  unig  ammod  angenrheidiol  yw,  Ysbryd  a  Gwirionedd.  Nid  Jeru- 
salem  yw  y  lle  i  addoli  ynddo  mwy,  ie,  nid  lle  o  gwbl  sydd  i  addoli 
ynddo  bellach.  Ysbryd  a  Gwirionedd  yw  ein  teml  ni.  Dyma  deml  na 
chafwyd  ei  meini  o  gloddfeydd  y  ddaear,  na'i  thrawstiau  o'i  choedwig- 
oedd,  ac  na  cherfiwyd  un  rhan  o  honi  gan  gelfyddyd  a  dychymyg  dyn. 
Ysbryd  a  Gwirionedd  yw  ei  muriau,  ei  phalmant  a'i  chronglwyd. 
Ysbryd  yw  y  Duw  a  addolir  ynddi ;  cartrefle  Gwirionedd  erioed  a  byth. 
Ysbryd  yr  addolwr  yw  ei  sanctaidd  sancteiddiolaf.  Pa  faint  bynag  yw 
gogoniant  natur,  "bydd  mwy  gogoniant  y  tŷ  diweddaf  hwn,  medd 
Arglwydd  y  lluoedd."  "  Llanwaf  hef yd  y  tŷ  hwn  â  gogoniant"  Os 
y w  teml  natur  yn  ogoneddus — a  phwy  a  faidd  amheu  hyny  î — ac  os 
yw  edmygedd  o'i  phrydferthwch  yn  addoliad  ac  yn  grefydd  (ac  fe  all 
hyn  fod  yn  grefydd  well  ac  uwch  nag  y  mae  ugeiniau  o  ddynion,  "ie,  o'r 
rhai  sydd  yn  byw  yn  nghanol  ei  golygfeydd  mwyaf  arddunol  yn  ei 
feddu),  pa  fodd  yn  hytrach  nad  yw  teml  o  "  Ysbryd  a  Gwirionedd,"  yn 
yr  hon  yr  ymgrymir  mewn  addoliad  ger  bron  y  Goleuni  a'r  Cariad 
tragy wyddol,  yn  rhagori  mewn  gogoniant  ì  Os  bu  yr  hyn  a  ddilëir  yn 
ogoneddus,  mwy  o  lawer  y  bydd  yr  hyn  sydd  yn  aros  yn  ogoneddus. 


Y  DIWEDOÀR    BARCH.     GRIFFITH    WILLUMS, 

TALSARNAU. 

Y  MAE  gogwydd  cryf  y  blynyddòedd  diweddaf  hyn  i  roddi  parch  i 
ddynion  oedd  yn  byw  yn  yr  oes  a'r  oesoedd  o'r  blaen.  Wedi  i  gant  o 
flynyddoedd  fyned  heibio,  gwelir  a  chanmolir  rhinweddau  a  rhagoriaeth- 
au  enwogion  a  wnaethant  ddaioni  i'w  gwlad,  ac  a  adawsant  eu  hôl  ar  y 
byd.  Y  mae  canmlwyddiant,  a  dau,  a  thri,  a  phedwar  canmlwyddiant 
yn  dymmorau  sydd  bellach  yn  Uawn  o  ystyr  er  coffa  am  wŷr  a  fu  enwog 
gynt,  tra  mae  eraill  â'u  hoes  wedi.  dirwyn  i'r  pen  yn  ddiweddarach  yn 
cael  eu  gadael  yn  fwy  disylw.  Yn  ymyl  y  mynydd,  yr  ydys  mewn 
anf antais  i  weled  ei  f awredd ;  ond  wedi  symud  i'r  pellder  draw  y  mae 
gwell  mantais  o  lawer  i  edrych  arno.  Y  mae  llawer  wedi  treulio  eu 
hoes  wrth  odrau  y  Wyddfa  heb  ystyried  nemawr  am  ardderchogrwydd 
y  mynydd,  tra  mae  eraill  ugeiniau  o  filldiroedd  draw  yn  meddwl  ac  yn 
teimlo  mai  y  Wyddfa  ydyw  brenin  mynyddoedd  Cymru.  Felly  gyda 
dynion.  Po  agosaf  atynt  y  byddwn  o  ran  amser  a  lle,  er  i  ni  fod  ar 
lawer  cyfrif  mewn  gwell  mantais  Fw  hadnabod,  Ueiaf  yn  y  byd  o  glod 
a  gânt.  Draw,  ymhell,  y  cânt  y  clod  sydd  ddyledus  iddynt.  Ond 
mewn  gwirionedd,  y  mae  llawer  a  fu  yn  cydoesi  â'r  oes  bresennol  wedi 
gorphen  eu  gyrfa,  oeddynt  yn  meddu  ar  wir  fawredd.  Un  o'r  cyfryw 
oedd  gwrthddrych  yr  ysgrif  hon.  Nid  yn  unig  yr  oedd  yn  un  o  "  rai 
rhagorol  y  ddaear,  ond  meddai  hefyd  ar  allu,  a  thalent,  a  chymhwys- 
derau,  y  rhai  a  gysegrodd  yn  llwyr  i  wasanaethu  ei  Arglwydd  ac  er 
Ues  ei  gyd-ddynion. 

Ganwyd  y  Parch.  Griffith  Williams  yn  mhentref  Dolwyddelen,  yn  y 
flwyddyn  1824.  Ymhen  ychydig  flynyddoedd  symudodd  ei  rieni  i  fyw 
i  Ffestiniog,  i'r  Cribau,  Ehiwbryfdir.  Gorphenodd  ei  yrfa  ddaearol  yn 
Talsarnau,  nos  Sabboth,  Hydref  23,  1881,  yn  57  mlwydd  oed.  Felly 
yn  y  Rhan  Orllewinol  o  Sir  Feirionydd  y  treuliodd  ef  bron  yr  oll  o'i  oes, 
ac  nid  oes  eisieu  dyweyd  i  drigolion  y  Sir  hono  pwy  na  pha  fath  un 
oedd.  Er  hynv,  y  mae  gwybod  tipyn  o'i  hanes  yn  nhymmor  mebyd  ac 
ieuenctyd  yn  fanteisiol  tuag  at  ei  adnabod  yn  well  yn  nhymmor  ei 
ddefnyddioldeb. 

Un  o  deulu  Dolwyddelen  oedd  ei  dad,  a'i  enw  yntau  oedd  Griffith 
Williams.  Yr  oedd  yn  un  o  un  ar  bymtheg  o  blant  undad,  ond  nid 
unfam.  Yr  oedd  yr  hen  bregethwr  adnabyddus,  John  Williams,  Dol- 
wyddelen,  yr  hynaf  o'r  un  ar  bymtheg,  a  Griffith  Williams  yr  ieuengaf 
ond  dau.  Ganwyd  Griffith  Williams,  y  tad,  yn  y  Mur  côch,  Dolwydd- 
elen.  Priododd  pan  yn  23ain  oed  gydag  Ellin  Williams.  Merch 
ydoedd  hi  i  Foulk  Eichard,  o  gymydogaeth  Llanrwst ;  daethai  i  ardal 
Dolwyddelen  i  wasanaethu.  Yr  oedd  y  ddau  wedi  cyrhaedd  gwth  o 
oedran  cvn  eu  symud ;  a  gellir  dyweyd  am  danynt  eu  bod  "  ill  dau  yn 
gyfiawn/'    Bu  farw  Ellin  Williams  Chwefror  1,  1863,  yn  79  oed;  a 

1885.  k 


150  T  DIWEDDAB  BIRCH.    GBIFBtTH  WILLIAM8,   TAL8ABNAÜ. 

Medi  14,  1873,  bu  farw  eî  phriod  yn  87  oed.  Ganwyd  iddynt  chwech 
o  feibion  a  thair  o  ferched,  o  ba  rai  nid  oes  yn  awr  ond  un  mab  yn  fyw, 
Mr.  John  Williams,  Ehiw,  Ffestiniog,  a  dwy  ferch,  y  rhai  a  ymfudasant 
i'r  America  tua  40  mlynedd  yn  oL 

Yr  oedd  gwrthddrych  yr  ysgrif  hon  wedi  casglu  ychydig  o  adgofion 
am  ei  dad,  ac  wedi  meddwl,  mae  yn  ddiammeu,  rywbryd  eu  cyhoeddi. 
Yr  oedd  y  rhieni  yn  dduwiol,  a  chrefydd  bob  amser  yn  uchaf  yn  y 
teulu ;  ac  yr  oedd  hyny  yn  f antais  anmhrisiadwy  tuag  at  ffurfio  cymer- 
iad  y  plant.  Tystia  y  Uiaws  cymydogion  sydd  eto  yn  fyw,  yn  Dol- 
wyddelen  a'r  Ehiw,  fod  crefydd  yr  hen  ŵr  yn  un  o'r  iawn  ryw.  Wedi 
troi  ymysg  cewri  o  bregethwyr,  sef  meibion  Tanycastell,  a'i  hanner 
brawd  ei  hun,  John  Williams,  ynghyd  a  hen  grefyddwyr  zelog  yr  ardal, 
fe  allesid  dysgwyl  fod  crefydd  wedi  gwreiddio  yn  ei  natur.  Felly  yr 
ydoedd.  Wedi  iddo  ddyf od  yn  grefyddwr,  daliodd  ati  yn  dỳn  hyd  y 
diwedd.  Bu  yn  adeg  lled  galed  arno  am  rai  blynyddoedd  ar  ol  iddo 
briodi  Nid  oedd  y  cyflog  ond  6c.  y  dydd  a  bwyd,  neu  lOc.  a'i  fwyd  ei 
hun.  Ac  yr  oedd  ymborth  yn  hynod  o  uchel — nid  oedd  pwn  o  beilliad 
i'w  gael  heb  o  £6  ÍOs.  i  £7.  Yn  f uan  wedi  iddo  briodi  y  dechreuwyd 
gweithio  chwarel  y  JPelsh  Slate,  neu  Chwarel  y  Rhiw,  fel  y  gelwir  hi 
fynychaf.  Ac  ymhen  wyth  mis  ar  ol  ei  dechreu  aeth  yntau  yno  i 
weithio,  sef  yn  y  flwyddyn  1819 ;  ac  yno  y  bu  hyd  yn  agos  i  ddiwedd 
ei  oe8T— tymmor  o  hanner  cant  o  flynyddoedd.  Cyfarfu  amryw  o'i  gyd- 
weithwyr  â  damweiniau  trymion,  a  chafodd  tri  eu  Uadd  yn  ei  ymyl7  ac 
efieithiodd  hyny  yn  fawr  arno.  Ymunodd  â  chrefydd  y  flwyddyn 
gyntaf  ar  ol  priodi,  yn  Pwllterfyn,  Sir  Ddinbych.  Un  diwrnod  yr  oedd 
yn  myned  at  ei  waith  rhwng  un  a  dau  o'r  gloch,  ac  ar  ganol  y  cae 
rhwng  y  tŷ  a'r  ysgubor  Ue  yr  oedd  yn  dyrnu,  daeth  y  gair  hwnw  fel 
saeth  i'w  feddwl,  "Y  farn  a  eisteddodd,  ac  agorwyd  y  Uyfrau." 
Dychrynwyd  ef  gan  y  çeiriau  hyn  fel  y  bu  am  naw  diwrnod  heb  allu 
bwyta,  cysgu,  na  gweitnio  f el  arferoL  Er  iddo  ymuno  â'r  eglwys,  nid 
aeth  ystorm  yr  argyhoeddiad  heibio  hyd  ryw  foreu  Sabboth  pryd  yr 
oedd  soäety  yn  y  capel  am  8  o'r  gloch,  a  Dafydd  Cadwaladr  yno  ^rn  ei 
chadw.  Ý  çeiriau  roddodd  ymwared  iddo  ydoedd,  "  A  hyn  fu  rhai  o 
honoch  chwi;  eithr  chwi  a  olchwyd;  eithr  chwi  a  sancteiddiwyd ; 
eithr  chwi  a  gyfiawnhäwyd,  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  a  thrwy  Ysbryd 
ein  Duw  ni"  Pryd  bynaç  y  clywai  yr  hen  Gristíon  y  geiriau  hyn  yn 
cael  eu  hadrodd  byth  wedyn,  Uenwid  ei  enaid  â  mawl  a  diolchgarwch. 

Symudodd  yn  fuan  ar  ol  helynt  yr  Argyhoeddiad  o  Eglwys  Pwllterfyn 
at  ei  deulu  i  Dolwyddelen,  ac  yr  oedd  y  diweddar  Barch.  John  Jones, 
Talsarn,  a'i  frodyr  yn  blant  yn  àywejà  eu  hadnodau  y  pryd  h^rny. 
Ymroddodd  yntau  yn  uniongyrchol  i  ddysgu  y  nlant  yn  vr  Ysgol  Sul, 
ac  ystyriai  hi  yn  fraint  hyd  ddiwedd  ei  oes  i  fod  gyoa'r  gwaith  o 
ddvsgu  vr  A  B  C  i'r  plant  Cafodd  y  fraint  o  ddysgu  y  Wyddor  i  rai 
a  ddaethant  wedi  hyny  yn  bregethwyr  nerthoí.  Y  trydydd  tro  y 
pregethodd  yr  enwog  bregethwr,  John  Jones,  yn  nhŷ  Dr.  Morgan  yn 
y  Wybrnant  y  bu  hyny,  a  G.  Wüliams  a'i  denodd  yno,  trwy  y  byddai 
ef  yn  arf er  myned  i'r  lle  hwnw  i  gadw  Ysgol  Sul,  ac  aeth  â  John  Jones  yno 
gyda^  ef,  a  phregethodd  y  nos.  Un  o'r  pethau  a  lonai  enaid  yr  hen 
Dererm,  G.  wifliams,  ydoedd  gweled  plant  a  phobl  ieuainc  yn  dyfod  yn 
ddefnyddiol,  a  gwnai  yr  hyn  a  allai  bob  amser  iV  tynu  ymken,     Y 


T  DIWEDDAR   BARCH.  GÄîtfFITH   WÎLT.ÍAÎÍS,  TALSABÜAU.  l6Ì 

mae  coffhâd  am  dano  yn  Llyf r  Hanes  yr  Achos,  a  welir  yn  nhŷ  y  Oapel 
yn  Dolwyddelen,  fel  un  o'r  rhai  a  fu  ffyddlonaf  gyda  yr  Ysgol  Sul  yn 
yr  ardal  hono  y  tymmor  hwn.  Y  pethau  neülduol  yn  ei  gymeriad 
oeddynt : — 1.  Cysondeb  gyda  y  ddyledswydd  deuhaidd ;  2.  Ffyddlon- 
deb  gyda  moddion  gras ;  3.  Cydymdeimlad  â  Uwyddiant  y  weinidog- 
aeth.  Arferai  ddyweyd  nad  aeth  yr  un  Sabboth  heibio  yn  ystod  ei  oes, 
byth  wedi  i'w  fab  Gríffith  ddechreu  pregethu,  na  byddai  yn  myned 
â'i  achos  yn  bersonol  ger  bron  gorsedd  gras.  Y  mae  yn  ffaith  hefyd  yn 
ei  hanes,  er  ei  holl  gysondeb  a'i  ffyddlondeb  yn  dilyn  ei  orchwylion  yn 
y  chwarel  am  yn  agos  i  50  mlynedd,  nad  aeth  ond  unwaith  o'r  tŷ  yn  y 
boreu  heb  gadw  dyledswydd ;  a'r  tro  hwnw  wedi  iddo  gael  hamdden  ar 
ei  ben  ei  hun  yn  y  Machine,  fe  gadwodd  ddyledswydd  ei  hunan.  Trwy 
ei  weddiau  argyhoeddai  hen  ac  ieuainc  mai  un  yn  delio  â'r  nefoedd 
ydoedd.  "  Dyna  hen  ŵr  am  y  nefoedd,"  meddai  un  a  arferai  wrando 
arno  o  dan  y  ffenestr  oddiailan.     "Am  bethau  y  ddaear  y  byddai 

B ^  Ll yn  gofyn,  ond  am  bethau  y  nefoedd  y  byddai  G.  W. 

yn  gofyn."  Boreu  Sul  y  Sulgwyn,  pan  oedd  efe  wedi  pasio  pedwar  ugain 
oed,  ac  yn  llettŷa  yn  Dolwyddelen,  ei  hen  ardai  enedigol,  aeth  allan 

Si  foreu  i  ymweied  â  phedwar  lle  oeddynt  yn  gysegredig  yn  ei  olwg, 
i  manau  y  buasai  yn  dal  cymundeb  â  Duw  yndd^mt  yn  mlynyddoedd 
cyntaf  ei  grefydd.  Cyfododd  bump  o'r  gloch  y  boreu  i  gychwyn  o'r  tý, 
er  mwyn  dychwelyd  yn  al  erbyn  yr  odfa  ddeg.  "  Mae  arnaf  eisieu 
myn^d,"  meddai  wrth  ei  gydymaith,  "  i  ymweled  â  rhyw  bedwar  lle  eto 
cyn  marw— Ueoedd  y  bum  i  lawer  gwaith  ynddynt  yn  erfyn  am  fy 
mywyd."  Dywedai  wrth  ei  frodyr  a'i  chwioiydd  yn  yr  eglwys  fel  un 
o'i  gynghorion  diweddaf: — "Dymunaf  arnoch  oll  fod  yn  ffyddlawn 
gyda  phob  moddion  o  ras ;  mynychwch  dŷ  yr  Arglwydd,  nid  ar  y  Sab- 
both  yn  unig,  ond  ganol  yr  wythnos  hefyd ;  mae  tŷ  yr  Arglwydd  yn 
rhyw  gysegr  nesaf  i'r  Cysegr  Sancteiddioiaf." 

Dechreuodd  Griffith,  y  mab,  ei  y  rfa,  fel  y  gwelir,  heb  ddim  rhagolygon 
t)  hawddfyd  a  mwyniant  bydol  o'i  flaen.  Nid  oedd  dim  manteision 
addysg  na  manteision  bywoliaeth  iddo  i'w  dysgwyl;  bu  raid  iddo 
ymladd  ei  hun  am  y  naill  a'r  llall.  Nid  yw  yn  hysbys  iddo  gael  dim 
ysgol  ddyddiol  yn  moreu  ei  oes,  oblegid  nid  oedd  yr  un  ysgol  yn  agoa 
iddo  i  fyned  iddi.  Pan  ddaeth  ei  dad  i  weithio  gyntaf  i  Ffestiniog,  yn 
y  flwyddyn  1819,  nid  oedd  ond  chwech  o  dai  yn  Cwm  y  Rhiw,  ac  nid 
oedd  yr  un  capel  yn  perthyn  i'r  Methodistiaid  yn  nês  na'r  Llan  ;  ond 
pan  ddaeth  ei  deulu  yno  i  fyw,  ychydig  amser  wedi  geni  Griffith,  yr 
oedd  Bethesda,  y  capel  cyntaf  i'r  Methodistiaid  yn  y  Blaenau,  newydd 
gael  ei  agor.  Nid  oedd  yr  ardal  y  pryd  hyn  ond  teneu  iawn  ei  phobl- 
ogaeth,  a'i  manteision  o  bob  natur  yn  biinach  drachefn.  Yr  oedd  y 
Cribau,  cartref  Griffith  Williams,  yn  agos  i'r  Chwarelau,  y  rhai  oeddynt 
er  ys  yehydig  o  flynyddoedd  wedi  dechreu  eael  eu  gweitìiio.  Yn 
ngolwg  y  Chwarelau,  yn  sŵn  y  gweithio,  ac  yn  awyrgylch  gymdeithasol 
y  gweithwyr,  y  rhai  oeddynt  gan  mwyaf  yn  ddyeithriaid  a  dyfodiaid,  y 
ffurfiwyd  ei  syniadau  cyntaf  yn  nyddiau  ei  blentyndod.  Yr  oedd  o 
amgylch  y  Cribau  ffosydd  o  ddwfr,  ac  ymddîfyrai  yntau — fel  plentyn 
heb  ddim  rhaid  arno  fyned  i'r  ysgol,  megys  yn  y  dyddiau  hyn — 
trwy  wneutärar  olwynion,  cafnau,  a  pheiriannau  i  weithio  gyda  y  dwfr 
yn  y  ffosj^dcL    Tseulîai  iawer  o  amser  yn  y  ffòsydd  a'r  ílynau  i  gyn- 

K   2 


152  Y  DIWBDDaR  BAItCH.  GBlFFlTfl  WILLIAMS,  ÎALSABNÀÜ. 

Uunio  yr  olwynion  a'r  peiriannau,  a  cheisio  eu  perffeithio.  Cynnyrch- 
wyd  y  duedd  hon  ynddo  i  ddechreu,  mae  yn  ddigon  tebyg,  wrth 
glywed  am  y  peiriannau  dwfr  yn  gweithio  yn  y  chwarelau.  Er  nad 
oedd  y  peiriannau  i  ddechreu  ond  pethau  plentyn,  yr  oedd  ei  bleser  a'i 
hyfrydwch  ef  gyda  hwy,  a  gallai  y  pryd  hwn  wneuthur  rhai  pethau  pur 
gelfydd.  Meddyliodd  ei  fod  wedi  cael  allan  ddyfais  newydd  spon,  sef 
cynllun  i  droi  olwyn  am  byth  gyda  yr  un  dwfr,  trwy  i'r  dwfr  ddisgyn 
oddiar  yr  olwyn  i'r  cafn  islaw,  ac  iddo  gael  ei  droi  yn  ol  ar  hyd  y  cafn 
nes  disgyn  drachefn  ar  yr  ochr  uchaf  i'r  olwyn.  Cawsai  addewid  am 
arian  gan  ryw  gyfaill  i  weithio  y  ddyfais  newydd,  a  mawr  fu  ei 
drafferth  yn  ymdrechu  i  ddwyn  y  cynllun  i  berffeithrwydd.  Ym- 
gasglai  y  bobl  ynghyd  y  nosweithiau  i  lofft  y  tŷ,  lle  yr  oedd  ei 
weithdŷ,  i  edrych  arno  yn  dwyn  y  greadigaeth  newydd  i  fod.  Yr  oedd 
y  cynllun  yn  dda,  ond  sefyll  wnaeth  yr  olwyn,  yn  lle  troi  am  byth.  Yr 
oedd  tuedd  ei  feddwl  yn  gryf  at  y  pethau  yma  yn  foreu  iawn,  ac  yr  oedd 
yr  un  duedd  ynddo,  fely  ceir  gweled  eto,  wedi  iddo  dyfu  i  oedran.  Pe 
buasai  ganddo  foddion  i'w  ddwyn  ei  hun  i  fyny  yn  beiriannwr,  diam- 
meu  mai  peiriannwr  a  fuasai. 

Modd  bynag,  pan  ddaeth  i  oedran  i  fyned  i'r  chwarel,  i'r  chwarel  y 
cafodd  fyned.  Yn  y  blynyddoedd  hyny  y  chwarel  oedd  nôd  hoU 
f echgyn  yr  ardal,  a  dyf od  yn  chwarelwyr  oedd  eu  huchelgais  penaf.  Ond 
nid  oedd  hyn  yn  uchelgais  gan  Griffith  Williams.  Yr  oedd  allan  o'i 
elf en  yn  y  chwarel,  oblegid  at  ddarllen,  a  myfyrio,  a  chynUunio  yr  oedd 
tuedd  ei  feddwl.  Ni  ragorodd  fel  chwarelwr,  fel  yr  oedd  yn  naturioL 
Eto  yn  ystod  y  tymmor  y  bu  yn  y  gwaith,  deuai  yr  elfenau  oedd  bob 
amser  yn  ei  nodweddu  i'r  golwg  ymhlith  ei  gydweith  wyr.  Medrai  ragori 
arnynt  hwy  mewn  cynllunio  a  dyfeisio,  megys  dangos  y  ffordd  oreu  i 
symud  maen,  ac  i  gael  un  arall  yn  rhydd  pan  fyddai  eisieu.  Un  tro 
yr  oedd  yr  oíwyn  ddwfr  fawr  wedi  rhewi,  ac  wedi  i  bawb  arall  fethu 
medrodd  ef  ei  chael  yn  rhydd  i  droi.  Oblegid  y  pethau  hyn  yr  enw  a 
roddai  y  gweithwyr  arno  weithiau  oedd  "  yr  hen  schemer"  Yr  oedd  ei 
ddifrifwch,  a'i  grefyddoldeb,  a'i  ffraethineb,  yn  fwy  na'r  cyffredin  o'r 
gweithwyr.  Yr  oedd  un  dyn  ieuanc  a  weithiai  yn  ei  ymyl  dipyn  yn 
anystyriol  a  gwyllt  ei  dymher,  a  thorai  allan  ar  brydiau  i  ddyweyd 
geiriau  nad  oeddyut  weddus.  "I  beth  yr  wyt  ti  fel  yna,"  meddai 
Griffith  WiUiams  wrtho,  "yn  dyweyd  geiriau  hyU  o  hyd  am  y  Bôd 
mawr?"  "GwyUtio  y  byddaf,"  ebe  y  dyn,  "a  phan  fyddaf  wedi 
Çwylltio  fedra  i  ddim  peidio."  "Pam  ddeydi  di  rywbeth  araU  pan 
fyddi  wedi  gwyUtio  ? "  ebai  Griffith  Wüliams;  "  pam  ddeydi  di  y  pren 
mesur,  neu  mwrthwl,  neu  ordd,  pan  fyddi  di  wedi  gwylltio,  yn  Ue 
enwi  y  Brenin  Mawr  ì "  Dywedai  y  dyn,  ymhen  blynyddoedd  lawer, 
fod  y  dywediad  hwnw  wedi  bod  yn  foddion  i  beri  iddo  adael  yr  arfer 
ddrwg  o  ddyweyd  geiriau  anystyriol.  Adroddir  hanesyn  am  dano  yn 
y  tymmor  hwn  hefyd  ,sydd  yn  dangos  fod  yr  elfen  ddychymygol  yn 
gystal  a'r  elfen  dyner  yn  gref  yn  ei  natur.  Daeth  iV  feddwl  i  ymfudo 
i'r  America,  a  dywedir  ei  fod  wedipenderfynu  myned.  Bhyw  ddiwrnod 
yn  y  chwarel,  tra  yr  oedd  yn  llawn  o*r  ysbrydiaeth  ymf udo,  aeth  wrtho 
ei  hun  i'r  wiü — ^gweithdŷ  y  chwarelwr,  cymerodd  lechen  a  dechreuodd 
ysgrifenu  Uythyr  dychjrmygol  o'r  wlad  beU  adref  at  ei  rieni.  Yn  union 
deg  wedi  iddo  ddechreu  ysgrifenu,  ac  efe  yn  dychymygu  am  dano  ei 


Y  DIWEDDAB   BABCH.    GBIFFITH    WILLIAM8,  TALSABNaU.  168 

hun  yn  y  wlad  belleniç,  gorchfygwyd  ef  gan  hiraeth  a  thorodd  allan  i 
wylo.  Peidio  myned  ì'r  America  a  wnaeth,  ac  felly  nid  oedd  raid  iddo 
fyned  i'r  drafferth  i  ysgrifenu. 

Dechreuodd  crefydd  Griffith  Williams  ddyfod  i'r  golwg  yn  gynnar. 
Dechreuodd  weithio  gyda  chrefydd  yn  bur  foreu.  Y  gwaith  y  cymerai 
lawer  o  ran  ynddo  oedd,  holi  plant,  cynnal  cyf arfodydd  gweddi  gyda 
hwy,  ac  areithio  ar  Ddirwest.  Er  na  chafodd  fanteision  bydol  trwy  ei 
rieni,  cafodd  yr  hyn  sydd  yn  annhraethol  bwysig  i'r  ieuanc — ei  ddwyn 
i  fyny  ar  aelwyd  grefyddol  a  throi  mewn  awyrgylch  grefyddoL  Pan 
yn  blentyn  gyda'r  plant  eraill,  deuai  y  duedd  grefyddol  oedd  ynddo  i'r 
golwg.  Mewn  hen  lyfr  lle  mae  ysgrifau  o'i  waith  ef  ei  hun,  y  mae  y 
Cyfammod  canlynol,  wedi  ei  ysgrifenu  yn  ei  lawysgrif  ei  hun,  yr  hwn  a 
wnaethid,  fel  y  tybir,  gan  dri  o'r  plant  ar  ryw  noswaith,  pan  yr  oedd 
rhyw  ffrigwd  neu  gilydd  wedi  cymeryd  lle : — 

Oyfammod  ydym  yn  ei  wneyd  i'n  tad  a'n  mam. — Yr  ydym  ni  ein  tri  yn  addaw  yn 
ngŵydd  Duw,  na  bydd  i  ni  fod  yn  annfudd  iddynt,  ond  y  gwnawn  bobpeth  ar  eu 
gair,  ac  ni  bydd  i  ni  o  heno  allan  ffraeo  ft'n  gilydd,  na  chnro  ein  gilydd,  ond  bydd  i 
ni  fod  yn  blant  da — caru  ein  gilydd,  sef  brodyr  a  t hwîorydd,  a'n  rnieni. 

Yr  oedd  yn  areithiwr  ar  Ddirwest,  f e  ddywedir,  pan  yn  hogyn  bach, 
ac  yn  areithiwr  mawr  pan  yn  llanc  deunaw  oed.  Nid  oedd  y  Gym- 
deithas  Ddirwestol  y  pryd  hwn  ond  ieuanc,  a  byddai  llawer  mwy  o'r 
plant  yn  areithio  ar  y  mater  nag  sydd  yn  awr.  Mae  yr  hen  lyfr  sydd 
ar  gael  wedi  iddo  ei  ysgrifenu  tua  yr  adeg  yma,  yn  cynnwys  ei  gyfan- 
soddiadau  ef  ei  hun, — AreUhiau  ar  Ddirwest,  Myfyrdodau  ar  Ddirwest, 
Myfyrdodau  ar  Ddrwg  PecJiod.  Buasai  dyfyniadau  o'r  Areithiau  yn 
ddyddorol,  i  ddangos  pa  fath  a  fyddai  yr  areithiau  ar  Ddirwest  y  pryd 
hwnw,  pan  oedd  y  Gymdeithas  yn  ei  mabandod,  ac  hefyd  i  ddangos 
fod  dywediadau  a  syniadau  y  llanc  yn  debyg  i'r  hyn  oeddynt  pan 
y  daeth  yn  ddyn,  ond  ni  roddir  yma  ond  un  dyfyniad : — 

Llawer  o  ddyweyd  sydd  wedi  bod  er  ys  wyth  mlynedd  bellach  yn  erbyn  y  pechod 
o  Feddwdod,  ac  fe  allai  fod  rhywnn  yn  barod  i  ofyn — "  Paham  yr  ydych  yn  dyweyd 
yn  erbyn  meddwdod  a  meddwdod,  a  hyny  ymhob  cyfarfod  ?  Onid  oes  pechodau 
eraill  can  waethed  âg  yntau  ? "  Oes,  raae  pechodau  eraill  can  waethed  âg  yntau  o 
ran  hyny  ;  ond  dyma  un  paham  yr  ydym  yn  myned  ei  erbyn, — Meddwdod  ydyw  y 
colofn  ganol  ar  ba  un  y  mae  tŷ  y  Diafol  yn  sefyll,  ac  y  mae  Dirwest  fel  y  Samson 
hwnw  gynt  wedi  gafael  ynddi,  ac  yr  wyf  yn  credu  ra  ollyngiff  hi  mo'i  gafael  o  honi 
nes  ei  chael  i  lawr,  a  gobeitbio  mai  dyma  y  g&n  fydd  i'w  <  hlywed  cyn  bo  hir — 
"Syrthiodd,  syrthiodd  Babilon  Fawr."  Dyna  pam  eto  yr  ydym  yn  myned  yn  erbyn 
meddwdod,  am  ei  fod  yn  ŵr  mor  fawr  a  chadarn,  fel  y  mae  yn  angenrheidiol  cael 
power  cymdeithas  i  fyned  yn  ei  erbyu.  Ac  y  mae  dau  beth  yn  gosod  mawredd  arno. 
1.  Henafiaeth  yr  arfeiiad ;  2.  Cyffredinolrwydd  yr  arferíad. 

Yr  oedd  yn  areithiwr  mor  dda  ar  Ddirwest,  ac  mor  barod  ac  uf udd 
gyda  "yr  achos  hwn,  fel  mai  arno  ef  y  byddai  cyfeillion  yr  ardal  yn 
syrthio  pan  y  byddai  eisieu  rhoddi  rhywun  i  ddyweyd  gair  ar  y  mater. 
Un  adeg  bu  agos  iddi  fyned  yn  gymylog  ar  y  cyfeillion  yn  y  capel 
trwy  golli  yr  areithiwr.  Tybiodd  rhai  o'r  brodyr  ei  fod  wedi  dyfod  i 
afael  dysgyblaeth,  ac  y  byddai  yn  rhaid  ei  dori  allan,  &c.  Yr  oedd  ef 
a  chyfaill  iddo  wedi  myned  i  Gaernarfon  ar  ddydd  Sadwrn,  a  chan  fod 
y  ffordd  yn  bell  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  deithio  ar  hyd  y  nos — nos 
Sadwrn — er  mwyn  cyrhaedd  adref  erbyn  y  Sabboth.     Aeth  y  si  ar  led 


164  T  DIWEDDAR   BAROH.  GRIFFITH   WIÍ.LIÀMS,  TAJLSARMA0. 

ei  bod  wedi  myned  yn  foreu  Sabboth  cyn  iddynt  gyrhaedd  adref ;  a 
chan  eu  bod  felly  wedi  torí  y  Sabboth,  bygythid  eu  dysgyblu.  Ond 
sôn  yn  unig  wnaeth  y  brodyr  am  hyn.  "  E.  R,"  meddtai  G.  W.,  "os 
torwch  chwi  fi  allan  o'r  seiat,  pwy  gewch  chwi  i  areithio  ar  Ddirwest 
wed'yn  ì "  Ond  bu  ef  ar  fedr  myned  allan  o'r  eglwys  o  hono  ei  hun 
taa  y  pryd  hwn,  naill  ai  ychydig  o  flaen  neu  ychydig  ar  ol  y  dygwydd- 
iad  uchod.  Meddyliodd  am  wrthgilio,  ac  yr  oedd  wedi  penderfynu 
gwneyd  hyny ;  yr  oedd  digon  o  onestrwydd  ynddo  hefyd  i  wneyd  ei 
íwriad  yn  hysbys  i'r  eglwys.  Gan  f od  yr  hanes  am  hyn  yn  bur  neilt 
duol,  mae  yn  werth  gwneuthur  coffa  am  dano,  Un  achos  o'r  ysbryd 
gwrthgilio  ynddo  oedd,  gormod  o  ysgafnder  ymysg  ei  gydweithwyr 
yn  y  gloddfa.  Ei  waith  ef,  fel  hoU  fechgyn  y  chwarelau  y  dyddiau 
hyny,  oedd  rhwbela^  hyny  ydy w,  hel  y  ceryg  a  droid  heibio  gan  y  dyn- 
ion  fyddai  yn  dal  bargeinion,  ac  ar  ol  eu  casglu  at  eu  gilydd  eu  gweithio 
yn  llechau.  Y  ffordd  o  brentisio  chwarelwyr  oedd  hyn.  Byddai  y 
dynion  a  weithient  y  bargeinion  yn  rhoddi  ceryg,  neu  clytiau  fel  y 
gelwid  hwy,  i  Grimth  Williams,  am  rhyw  droion  direidus  a  mân  driciau 
diniwed  a  wnelai  â  hwn  a'r  llall,  er  mwyn  eu  difyrwch  hwy.  Yr  oedd 
direidi  yn  ei  natur,  a  chan  mai  y  dynion  a'i  rhoddent  ar  waith  er 
mwyn  eu  difyrwch  eu  hunain,  nis  gallasent  gael  hyd  i  neb  mwy  medrus 
nag  ef  yn  y  cyfry w  bethau.  Ond  nid  oedd  ef  yn  meddwl  fod  hyny 
yn  weddus  i  broffeswyr  crefydd,  a  thybiai  mai  gwell  oedd  iddo' 
wrthgilio  a  gadael  crefydd.  Daeth  i  glustiau  blaenoríaid  yr  eglwys 
fod  gadael  crefydd  yn  ei  fwriad,  a  rhyw  nos  Sabboth  galwyd  tri  o 
fechgyn  ieuainc  ymlaen  o  flaen  yr  eglwys  i  ddyweyd  eu  profiad. 
Yntau,  yn  un  o'r  tri,  pan  ofynwyd  iddo  am  ei  brofiad,  a  ddy wedodd  ei 
fod  yn  bwriadu  gwrthgilio,  ac  nad  oedd  yn  meddwl  dyfod  i'r  seiat 
mwy.  Aeth  y  blaenor  a  ofynai  y  cwestiynau  yn  rhy  ddigalon  i  ddy- 
weyd  dim  wrtho,  ac  eisteddodd  i  lawr.  Yr  oedd  yno  flaenor  arall,  yr 
hwn  sydd  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn,  ac  yn  flodeuog  ac  iraidd  ei  ysbryd, 
a'r  hwn  hefyd  sydd  yn  dra  adnabyddus  trwy  Ogledd  Cymru,  Mr. 
William  Mona  Williams,  Tanygrisiau.  Cyf ododd  ef  i  fyny  a  gofynodd 
iddo  i  ba  le  yr  oedd  yn  meddwl  myn'd  os  gadawai  y  seiat  ?  Rhoddodd 
gynghor  difrifol  iddo  i  beidio  meddwl  am  hyny  byth,  a  gorchymynodd 
iddo  fyned  ar  ei  liniau  i  ddiweddu  y  cyfarfod.  Aeth  yntau,  ac  ni 
soniodd  ani  wrthgilio  mwy.  Adroddai  yr  hanesyn  yma  am  dano  ei 
hun  yn  y  Gymdeithasfa,  pan  ymddyddenid  âg  ef  cyn  ei  ordeinio,  gyda 
graddau  mawr  o  ddylanwad.  Y  mae  wedi  ei  gofnodi  hefyd  ymhlith 
yr  Hanesion  yn  ei  Lyfr,  Bwthyn  fy  Nhaid  Olẁer,  tu  dal.  120.  Fel 
hyn  yr  adrodda  yr  hanes  yno,  a  chofìer  mai  efe  ei  hun  oedd  y  dyn 
ieuanc  y  sonh  am  dano  yn  y  trydydd  person : — 

Cofus  genyf  am  nn  dyn  ieuano  oedd  yn  ymyl  gwrthgilio,  ae  «redi  i'r  blaenoríaid 
ddeall,  galwyd  ef  a  dan  nen  dri  eraill  gydag  ef  ar  y  faino,  ac  ymddyddanwyd  a  hwy, 
heb  roddi  ar  ddeall  eu  bod  yn  gwybod  dim  am  fwriad  nn  o  honynt.  Pan  y  gofyn- 
wyd  i'r  nn  oedd  ar  wrthgilio  ddyweyd  gair  o'i  deimlad,  dywedodd  yntan  mewn  tôn 
hollol  ddidaro  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  i  adael  y  seiat,  ac  nad  oedd  yn 
meddwl  y  denai  yno  drachefh.  Darfn  i  ddnll  iach  y  bachgen  dori  calon  yr  hen 
flaenor,  ac  eisteddodd  i  lawr  fel  pe  bnasai  yn  methn  a  dyweyd  dim  wrtho.  Yna 
cododd  gẁr  arall,  llawer  ienengach,  ar  el  draed,  a  gofynodd  mewn  tôa  lled  feiatrol- 

gar,  "Son  am  fyned  allan  yr  wyt  ti, ? "    "  Ië,"  ebe  yntau.     "Felly,"  eba  y 

blaenor,  "mi  garwn  i  wybod  i  ba  le  yr  wyt  ti  am  fyned,  dywed  ?    A  oes  genyt  hanes 


T  ÎHWEDDAB   BARCH.  ORIFPITH  WILLIAM8,   TATJ3ARNA.Ü.  158 

rhywle  i  fyned  f  Mi  aeth  Jodas  allan,  ond  mi  wyddost  ti  allan  i  ba  le  yr  aeth  efe. 
Mi  a'th  gynghorwn  dithan  i  aroa  yn  y  fan  Ue  yr  wyt  ti  hyd  nes  y  eei  di  hanes  11« 
gwell  i  fyned  iddo. "  Clywafs  y  dyn  ieoanc  yn  dy  weyd  ei  bod  wedi  tywyllu  o  flaen  ei 
feddwl  pan  y  gofynwyd  y  cwestiwn  íddo,  fel  nad  oedd  yn  gweled  nn  man  í  fyned. 
Gwaredwyd  ef  trwy  hyn,  ao  ni  feddyliodd  am  adael  eglwys  Üdnw  byth  ar  ot 
hyny. 

Wedi  i  W.  M.  Williams  ddyfod  yn  ol  o'r  America,  gofynai  i  wrtb- 
ddrych  y  syiwadau  hyn,  "  Wyt  ti  ddim  am  ddechreu  pregethu  bellacb, 
Griffithî"  "Yr  oedd  yn  dda  iawn  genyf  eich  gweled  chwi  yn  dyfod 
adref,"  atebai  yntau,  "i  mi  gael  dyweyd  fy  meddwl  wrthych."  Yr 
oedd  y  teimlad  ynddo,  a  phan  gafodd  gyfleusdra  gollyngodd  y  teimlad 
allan.  Gwyddai  hefyd  mai  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  foddion  i'w  attal 
rhag  gwrthgilio  oedd  y  mwyal  tebyg  i  f od  yn  gyfaül  iddo  ymhob  am> 
gylchíad  pwysig.  Felly  y  bu  hyd  ddiwedd  ei  oes ;  yT  oedd  ganddö 
barch  mawr  i  William  Williams,  ac  yr  oeddynt  ill  dan  bob  amser  yn 
gyfeilüon  mawr.  Y  Parch.  Eichard  Humphreys,  Dyffîryn,  a  Wilham 
Ellis,  Maentwrog,  oedd  y  cenadon  dros  y  Cyf arfod  Misol  i  ymddyddan 
âg  ef,  ac  i  gymeryd  llais  yr  eglwys  gyda  golwg  arno  f el  ymgeisydd  atü 
y  Wemidogaeth.  Ar  ol  ei  holi  o  flaen  yr  eglwys  yn  Tanygrísian,  tröaí 
Ml  Humphreys  at  y  blaenor,  W.  Williams,  a  gofynai,  "  A  ydî  ú  ytt 
ptádio  bod  yn  nn  go  ddiniw9d,  William  %  Gwell  gen  i  bregrthwr  jn 
dipyn  bach  o  rogue  nag  un  rhy  ddiniwed."  Traddododd  ei  bregeŵ 
gyntaf  yn  hen  gapel  Tanygrisiau,  Mawrth  13,  1848,  oddiar  f  geiriaii 
yn  1  Simnel  xx.  3 :  "  Can  wired  a  bod  yr  Arglwydd  yn  fyw,  a"th 
enaid  drthau  yn  fyw,  nid  oes  ond  megya  cam  rhyngof  ô  ág  angeu." 
Un  o'r  dyddiau  blaenorol  yr  oedd  damwain  wedi  cymeryd  lle,  a  áyn 
a  drigai  yn  ymyi  y  capel  wedi  cael  ei  ladd.  Parodd  yr  amgylchiad 
hwnw,  ynghyd  a'i  ddifrifwch  yntau  ei  hun,  fod  y  bregeth  hono  yn 
rymus  iawa  Rhoddodd  y  penniil  canlynol  allan  i'w  ganu  ar  y 
diweddr — 

Wrth  weled  mor  fyred  yw  'm  dydd, 
Ac  angen  mor  sicred  o'm  cwrdd, 

Manylrwydd  y  frawdle  a  fydd, 
A  minnan  tnag  yno  'n  myn'd  ffwrdd, 

A'm  cartre'  tragwyddol  mor  faith, 
Dialtro,  dinewid,  byth  yw, — 

Pwy  yno  wynebai  'r  fath  daith, 
Heb  gael  ei  heddychn  â  Dnw  ! 

Mae  y  ffaith  iddo  gymeryd  testun  mor  ddif rif ol  ar  adeg  yr  oedd  am- 
gylchiad  mor  ddifrifol  newydd  gymeryd  Ue  yn  yr  ardal,  yn  dangos 
doethmeb  a  meddylgarwch,  yn  yr  hyn  y  rhagorai  bob  amser.  Dywed 
yr  hen  bobl  hefyd  f od  ei  ddull  o  draddodi  yr  un  f ath  y»  pryd  hwnw  a^ 
yr  ydoedd  am  y  gweddill  o'i  oes.  Nid  arferiad  wedi  ei  ffurfio  wedi 
iddo  fyned  fr  pulpud  oedd  ei  dduU.  araf  o  draddodi,  ond  pan  oedd  yn 
Uanc  ieuanc  yn  areithio  ar  Ddirwest  yr  un  f ath  yn  union  y  traddodr 
ai — mewn  dull  difrifol  ac  araf  deg.  Meddyliai  yr  hen  bobí  yn  fawr  o 
hyn.  Yn  un  peth,  gan  ei  fod  yn  ddifrifol  ac  araf  deg,  credent  £od 
digon  o  sadrwydd  ynddo  fel  ag  i'w  wneuthur  yn  gymhwys  íV  roddí  yn 
y  pulpud ;  credent  hefyd,  wrth  weled  dyn  ieuanc  yn  bwyllog  ac  araf 
deg,  fbd  ynddo  fawredd  yn  guddiedig  a  ddeuai  fr  golwg  rywbryd. 

Yn  j^  flwyddyn  1849  aeth  i  Athrofa  y  Bala,  a  bu  yno  am  bedair 


156  T  DIWEDDAB   BABOH.    GBIFFITH  WILLIAMS,    TALSABNAU. 

blynedd,  hyd  ganol  y  flwyddyn  1853.  Nid  oedd  yn  rhaid  sefyll  ar- 
holiad  y  pryd  hwnw  mewn  trefn  i  fyned  i  mewn  i'r  Athrofa ;  yr  oedd 
amgylchiadau  yr  amseroedd  yn  caniatâu  iddo  ef,  a  rhai  cyffelyb  iddo, 
i  fyned  i  mewn  trwy  y  porth  gyda  phur  ychydig  o  barotöad.  Nid 
oedd  ef  wedi  cael  ond  nesaf  peth  i  ddim  o  barotöad.  Ychydig  o  ysgol 
nos,  yr  hon  yr  oedd  wedi  ei  dilyn  ar  ol  gwaith  y  dydd,  a  thymmor  byr 
o  ysgol  yn  Llan  Ffestiniog,  gyda'i  gyfaill,  y  Parch.  Eobert  Parry, 
oedd  yr  oll  o  barotöad  oedd  ef  wedi  ei  gael  i  fyned  i'r  Bala.  "  Y  mae 
hanes  ei  arosiad  yn  y  Bala,  ei  gysondeb  mewn  dilyn  ei  ddosbarth,  a'i 
ddyfalwch  gyda'i  efrydiau,  ei  gysondeb  mewn  dilyn  moddion  gras,  yr 
hyn  oedd  ganmoladwy  iawn  mewn  efrydydd  ieuanc  o  bregethwr,  yn 
ychwanegu  llawer  at  werth  ei  goffadwriaeth,  fel  y  darfu  iddo  at  ei 
gymeradwyaeth  y  pryd  hyny.  Ond  ni  bu  ei  yrfa  athrofäol  yn  llwydd- 
iannus  iawn,  fel  yr  ystyria  llawer  lwyddiant  athrofäol.  Nid  oedd  yn 
meddu  ar  y  gallu  i  ddysgu  ieithoedd ;  nis  gallodd  ddysgu  Saesoneg 
yn  ymarferol,  fel  ag  i  allu  ei  siarad,  ond  yn  anmherffaith  ac  anhwylus. 
Yr  oedd  rhyw  fath  o  wylder,  neu  rywbeth  na  wyddom  yn  iawn  pa  fodd 
iV  nodi,  yn  ei  rwystro  i  siarad  Saesoneg ;  ond  llwyddodd  y  tu  hwnt  i 
lawer  o  rai  eraill  allent  siarad  Saesoneg  yn  weddol  gywîr,  heb  wybod 
paham  y  gallent  felly,  i  ddeall  ei  hegwyddorion,  a  bu  yn  llwyddiannus 
yn  y  cymeriad  o  ysgolfeistr  i  gyfarwyddo  eraill  yn  yr  iaith.  Ond  fel 
efrydydd  cyffredinol  nid  methiant  fu  ei  arosiad  yn  Ngholeg  y  Bala, 
ond  llwyddiant  mawr."  Fel  yna  yr  ysgrifena  un  oedd  yn  gyd-efryd- 
ydd  âg  ef  yn  yr  Athrofa,  ac  un  f el  y  ty biwn  oedd  yn  cyd-lettŷa  âg  ef ; 
a  phwy  a  allasai  adrodd  ei  hanes  yn  well  ì  Amlwg  ydyw  mai  y 
rhwystr  mawr  ar  ei  ffordd  i  gynnyddu  llawer  tra  yn  yr  Athrofa  oedd  ei 
ddiffyg  gwybodaeth  o'r  iaith  Saesoneg.  Mewn  canghenau  eraill,  megys 
Ehifyddiaeth,  Mesuroniaeth,  Algebra,  Trigonometry,  safai  yn  uchel. 
Er  y  cwbl,  manteisiodd  yn  fawr  ar  fyned  i'r  Athrofa^  tynwyd  ei 
alluoedd  ef  ei  hun  allan  trwy  droi  mewn  cylchoedd  gwahanol  i'r  hyn  a 
wnaethai  cyn  hyny ;  cryfhäwyd  ei  gymeriad  trwy  gymdeithas  yr 
athrawon  a*i  gyd-efrydwyr  ;  ffurfiodd  gydnabyddiaeth  â  gwýr  ieuainc  a 
ddaethant  wedi  hjrny  i  sefyllfäoedd  uchel  mewn  cymdeithas  a  defnydd- 
ioldeb ;  daeth  yn  adnabyddus  i  gylch  ëang  o  frodyr  a  chyfeillion  a 
garent  ac  a  arferent  roddi  cynnorthwy  i  wŷr  ieuainc  yn  cychwyn 
gyda'r  weinidogaeth.  Yr  oedd  yn  un  a  hofl&d  yn  f awr  iawn  gan  hoD  wŷr 
ieuainc  yr  Athrofa,  yn  gystal  â  chan  drigolion  tref  y  Bala,  ar  gyfrif  yr 
elfen  gymdeithasol  gref  oedd  ynddo,  ei  ddigrifwch,  a'i  ffraethineb.  Yr 
oedd  ynddo  elfenau  i  wneuthur  pawb  o'i  gwmpas  yn  hapus.  Pan  y 
byddai  yr  ef rydwyr  yn  drwmlwythog  o  dan  bwysau  eu  gwaith,  medrai 
ef,  trwy  ei  bertrwydd  naturiol,  greu  sirioldeb  a  Uawenydd  a  ysgafnhâi 
eu  beichiau  ar  unrhyw  adeg.  Yr  oedd  un  boreu  Llun  wedi  dyfod  adref 
o'i  daith  yn  foreu,  a  chyda'i  wersi  yn  y  dosbarth  yn  un  o'r  rhai  cyntaf. 
"Dear  me,  Griflith  Williams,"  ebai  Dr.  Parry;  "daethoch  adref  yn 
foreu  iawn ;  lle  yr  oeddych  chwi  ddoe  ?"  "  Yn  nhaith  Ehydymain," 
atebai  yntau.  "  Well  done ;  ddaeth  rhywun  i'ch  danfon  chwi  V* 
"  Do,  fe  ddaeth  John  Jones  i'm  danfon  i  ben  y  drws."  Mewn  cyfarfod- 
ydd  dirwestol  a  chyfarfodydd  i  areithio  ar  ryw  faterion  eraill,  ac  yn 
enwedig  yn  y  cyfarfodydd  a  gynnelid  gyda'r  efrydwyr  ar  ddiwedd  y 
tymmor,  elai  y  tu  hwnt  i  bawb  mewn  poblogrwydd.     "  Yr  oeddwn  i 


T  DIWEDDAB   BAROH.   GBIFFITH  WILLIAMS,  TALSARNAU.  167 

yn  meddwl,"  meddai  yn  un  o'r  rhai  hyn,  "  y  buaswn  yn  dysgu  Saes- 
oneg  rhag  blaen  wedi  i  mi  ddyfod  dros  fynydd  Migneint.  Fy  rheswm 
dros  f  eddwl  felly  fyddai,  y  byddwn  yn  cly wed  y  pregethwyr  yn  dy weyd 
wrth  bregethu,  '  Fel  hyn  y  mae  y  peth  yn  yr  iaith  agosaf  atom'  a 
thybiwn  innau  nad  oedd  dim  ond  pellder  mynydd  rhyngof  â  hi," 
Dywedai  ymhellach  ei  fod  wedi  gwneyd  cynnydd  mawr  iawn  yn  y 
Saesoneg  wedi  dyfod  i'r  Bala.  Cyn  hyny  ychydig  iawn  oedd  ganddo 
o  wybodaeth  o'r  iaith  hono,  ond  erbyn  hyny  ei  fod  yn  breuddwydio  yn 
Saesoneg  I  Teimlai  rhai  o'i  gydefrydwyr  oedd  yn  llettŷa  yn  yr  un  tŷ 
ag  ef  y  dylent  geisio  cadw  yr  addoliad  teuluaidd  gyda'u  gilydd  yn  y 
Saesoneg,  ond  nid  oedd  modd  ei  gael  ef  i  feddwl  am  hyny,  a  phan 
ofynai  un  o  honynt — Golygydd  presennol  y  Traethodydd — a"gan- 
iatäent  iddo  ef  geisio  gwneyd  hyny,  atebai  yntau  :  "  Wel,  mi  fyddwn 
i  yn  ddigon  boddlon,  ond  mae  arna  i  ofn,  Daniel  Eowlands,  y  bydd 
raid  i  mi  gael  fy  Nictionary  bach  wrth  law,  onidê  sut  y  gwn  i  pa  fodd 
i  roddi  Amen  ar  eich  dodiad  diolch  î"  Wrth  gyf eirio  at  y  caledi  yr 
oedd  llawer  o'r  efrydwyr  yn  myned  trwyddo  tra  yn  yr  Athrofa  i  gael 
bwyd  a  dillad,  dywedai,  "  Yr  wyf  íi  yn  treio  credu  fel  y  cly wais  i  am 
hen  lanc  oedd  unwaith  yn  byw  wrtho  ei  hun  ar  fyd  drud  iawn  ar  y 
farchnad.  Dywedai  rhywun  wrtho  ei  bod  yn  myned  yn  gyfyng  iawn, 
fod  y  blawd  yn  codi  yn  arw.  'Dydyw  ddim  gwahaniaeth  gen  i,' 
atebai  hwnw;  'prynu  bara  yr  ydw  i !"'  Yn  un  o'r  cyfarfodydd  hyn, 
pan  oedd  y  boneddigesau  caredig,  Mrs.  Turobull  a'i  chwaer,  Mrs. 
Jones,  Tŷtandderwen,  yn  rhoddi  tê  i'r  efrydwyr  ar  derfyn  y  tymmor  yn 
yr  Hen  Goleg^dywedaiuno'rstóewfo,  wrthfwrwgolwgar  eiyrfaathrofäol, 
gan  f awrhâu  y  daioni  y  teimlai  ei  f od  yn  ei  gael  yno,  ei  f od  wedi  pen- 
derfynu  myned  yn  ddyn  mawr ;  ac  ailadroddai  y  gair  hwnw  drachefn 
a  thrachefn,  er  dirfawr  ddifyrwch  i'r  cwmni,  canys  nid  oeddynt  yn 
sicr  y  gwelid  ef  byth,  penderfynu  neu  beidio,  yn  ddyn  mawr  iawn. 
Pan  alwyd  ar  Mr.  G.  Williams  i  siarad,  cyf eiriai  yn  dra  hapus  at  sylw 
ei  gydefrydydd  mewn  perthynas  i  fod  yn  ddyn  mawr,  a  dywedai : 
"  Y  mae  rhai  sydd  am  fod  felly  yn  dyweyd  fod  pob  dyn  mawr  yn 
smocio,  ac  y  maent  hwythau,  er  mwyn  bod  yn  ddynion  mawr,  yn 
smocio  hefyd.  Yr  oeddwn  i  yn  dwad  drosodd  o  Ff estiniog  ddydd  Llun, 
ac  wrth  ddyfod  trwy  Dalybont  mi  welwn  hen  ddynes  yn  eistedd  ar 
gareg;  yr  ydoedd  yn  garpiog  ac  yn  fudr,  ac  yn  felen,  a'i  gwallt  am  ben 
ei  dannedd.  Un  o'r  Sipsiwn  ydoedd  ;  ond  yr  oedd  hithau  yn  smocio. 
Wel,  meddwn  innau  wrthyf  fy  hun,  mae  yn  debyg  fod  hon  hefyd  am 
fyned  yn  ddyn  mawr  I"  Ni  raid  dyweyd  bod  chwerthin  lawer  yn  y  lle 
wrth  bob  gair  a  ddelai  o'i  enau  wrth  ddesgriíìo  yr  hen  ddynes,  ond 
pan  gyrhaeddodd  y  climax  yr  ydoedd  y  chwerthin,  fel  gan  Homer, 
ymron  yn  "  anniffoddadwy ;"  ni  fu  erioed  well  reductio  ad  dbsurdum 
ar  y  breuddwyd  o  fod  smocio  yn  dwyn  mawredd.  Tystiolaeth  yr 
efrydwyr  oedd  yn  y  Bala  yr  un  pryd  ag  ef  ydy w  ei  fod  yn  ddyn  cywir 
iawn,  yn  hawlio  parch  oddiar  law  pawb,  yn  hollol  ddiymhongar,  yn 
bur,  ac  yn  ffyddlawn  i'w  gyfeillion. 

Daeth  yr  adeg  iddo  ymadael  o'r  Bala,  ac  arweiniodd  Bhagluniaeth  ef 
i  Lanarmon  Dyffryn  Ceiriog,  i  gadw  ysgol.  Bu  yno  gyda  y  gorchwyl 
hwn  am  yn  agos  i  dair  blynedd.  Cofir  am  dano  gan  drigolion  yr  ardal 
hono  f el  dyn  dihoced  a  chymydog  dyddan  a  llawen.    Yr  oedd  yno  yn 


158  T  JHWEBDAB   BABOH.   GBIFFITH  WILLIAMS,  TALSAENAU. 

amser  yr  hen  flaenor  enwog  Richard  Morrís,  a  bu  ei  gymdeithas  ef,  a 
ehymdeithas  Methodistiaid  zelog  yr  ardal  hono,  yn  feithrinfa  dda  i'w 
ysbryd  efengylaidd.  Yr  oedd  ynddo  lawer  o  fedrusrwydd  i  gyfranu 
addysg,  nid  trwy  offerynoliaeth  y  wialen,  fel  hen  ysgolfeistriaid  yr  oes 
o'r  blaen,  ond  trwy  ddenu  serch  ei  ysgolheigion,  trwy  ddoethineb,  a'í 
allu  i  gynllunio  rhywbeth  newydd  yn  wastadol. 

Cyf eirir  yn  y  paragraph  o  flaen  hwn  at  yr  hwyrfrydigrwydd  oedá 
ynddo  i  siarad  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Mae  y  llythyr  canlynol  a  anfon- 
odd  ei  athraw  yn  y  Bala,  y  Parch.  J.  Parry,  D.D.,  ato  i  Lanarmon  yn 
taflu  goleuni  ar  y  mater  hwn.  Atebiad  ydyw  y  líythyr,  fel  y  gwelir,  i 
ymofyniad  ynghylch  y  lle  goreu  iddo  fyned  i  ddysgu  ychwaneg  o 
Saesoneg.     Gŵr  anwyl  iawn  oedd  Dr.  Parry  yn  nghyfrif  yr  efrydwyr ; 

0  herwydd  ei  garedigrwydd  iddynt  a'i  ofal  mawr  am  eu  Uwyddiant  mae 
ei  goffadwriaeth  yn  gysegredig  iawn  yn  eu  meddyliau.  Gan  fod  y 
Uythyr  yn  fynegiad  mor  ragorol  o  hono  yntau  yn  y  cysylltiad  hwn, 
barnwn  yn  briodol  ei  roddi  i  mewn  yma : — 

Bala»  December  3rd,  1853. 
My  Dear  Friend, 

I  suppose  you  wfil  think  I  have  been  long  in  writing  to  you,  and  that  I 
have  forgotten  you.  I  have  been  long  in  writing  to  yon  rt  is  trne,  bnt  I  have  nof 
therefore  forgotten  yoo.     First  of  all,  let  me  ask  why  did  you  not  write  in  Ençliah  t 

1  take  it  for  granted  that  the  same  reason  prevented  you  writing  in  Englisà  as 
prevented  yon  spe*king  in  it  when  you  were  at  Bala,  and  that  is  a  relnctance.  to  do 
anything  which  you  caimot  do  perfectîy.  If  I  tell  you  again,  it  is  only  what  I  hav9 
told  you  manÿ  times  before,  that  that  feeling  has  been  a  great  obstacfe  in  the  way 
of  yonr  acquiring,  by  this  tim<v  a  great  mastery  ever  the  English  language,  hy 
speakÌDg  as  well  as  in  understanding.  You  are  afraid,  I  know,  of  being  laaghed  at ; 
but  the  question  is,  whether  it  is  not  worth  your  purchasing  the  ready  use  of  a 
language  by  which  you  can  get  the  means  of  subsistence  at  so  cheap  a  cost  as  being 
the  object  of  a  little  innocent  laughter  [now  and  then  ?  It  is  true  you  eannot  be» 
tray  your  inability  now  as  you  coald  when  at  Bala ;  you  are  a  tèacher  now,  ye« 
were  a  scholar  then,  and  every  mistake,  thongh  it  had  ezcited  laughter— though 
you  are  mistaken  on  that  head— would  have  been  eorrected  and  been  the  means  of 
yonr  further  progress.  But  you  know  there  was  no  such  thing  as  getting  you  to 
make  mistakes  in  talking,  and  therefore  there  was  no  improving  you — the  only  way 
to  corrections  is  throngb  mistakes. 

Ond  waeth  hcb  siarad  am  a  fut  My  object  in  mentioning  all  this  is,  that  you. 
may  learn  a  lesson  from  it,  and  that  lesson  is  contained  in  one  nithy  proverb,>— 
"Never  venture  never  win."  Only  four  words  in  it,  and  yet,  beheve  me,  it  con- 
tains  your  only  gospel  for  learning  English.  If  you  went  to  England  and  left  that 
behind,  you  would  come  back  a  welshman  from  Festiniog  after  all.  Änd  I  will 
venture  to  say  that  with  this  proverb  you  will  learn  English  anywhere.  At  the 
same  time  I  don't  deny  that  you  might  have  advantages  for  speaking  in  England 
which  you  cannot  get  anywhere  in  Wales.  But  mind  this,  you  can  maJbe  ad- 
vantages  even  in  Llanarmon,  if  yon  will.  You  will  see  from  the  drift  of  this  letter 
that  I  place  more  dependence  upon  a  man's  will  than  upon  his  circumstances,  and 
that  therefore  I  don't  think  it  a  naatter  of  so  much  importance  where  you  went  fòr 
a  short  time.  I  would  almost  say  the  cheapest — Holt,  Scarisbrick,  or  anywhere 
The  only  danger  I  see  in  these  places  is  that  you  might  meet  with  a  Welshman,  and 
that  thereupon  you  would  not  speak  English  with  him,  although  you  went  there 
purposely  to  speak  it     Oome  to  the  Monthly  Meeting,  and  we  will  talk  more. 

With  kind  regards, 

Johiî  Pabrt* 

Yn  y  flwyddyn  1855  ymsefydlodd  yn  Talsarnau,  ac  yn  fuan  ar  ol 
h\ny,  yn  yr  un  flwyddyn,  priododd  gyda  Miss  Sarah  Jones,  merch  y 
(üweddar  Barch.  Isaac  Jones,  Nantglyn,  yr  hon  sydd  eta  yn  fyw,  gyda 


yJìMWEDDAB   BABOH.    GBIFTITH  WILLTAM»,  TALSARNAU.  159 

deuddeg  o  blant  Ar  ei  sefydliad  yn  Nhalsarnau  y  ftwyddyn  hono  y 
dechreuodd  gadw  siop,  ac  yma  yr  arosodd  hyd  ddiwedd  ei  oes,  tymmor 
o  cbwe*  Wynedd  ar  hugain.  Dechreuodd  tymmor  pwysig  ei  fywyd  yr 
adeg  yma,  tymmor  gweithio  ymhob  ystyr  o'r  gair.  Yr  oedd  ei  gymer- 
iad  crefyddol  wedi  ei  jsefydlu  eisoes.  Bu  y  symudiadau  a  wnaethai  o 
flaen  hyn,  a'r  eylehoedd  cymdeithasol  yr  aethai  trwyddynt  hyd  yma, 
yn  fanteisiol  iawn  iddo.  Ei  deulu  ei  hun,  ynghyd  a'r  cysylltiad  oedd 
rhwng  y  teulu  â  hen  deuluoedd  Methodistiaid  Dolwyddelen — yr  eglwys 
y  cychwynodd  bregethu  o  honi — ei  arosiad  yn  y  Bala  a  Llanarmon — 
yr  oedd  yn  naturiol  i'r  cylchoedd  y  bu  fel  hyn  yn  troi  ynddynt  ei 
wneuthur  yn  grefyddol,  ac  yn  Fethodist  hefyd  o'r  iawn  ryw.  O'r  adeg 
hon  ymlaen,  angenrhaid  bellaeh  oedd  arno  i  ymladd  ei  ffordd  a'i  gleddyf 
ac  â'i  fwa.  Nid  oedd  ond  prin  son  am  Fugeiliaeth  Eglwysig  pan 
ddechreuodd  ef  ei  yrfa  fel  pregethwr,  ac  felly  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef, 
•fel  eraill,  ymaflyd  mewn  rhywbeth  tuag  at  gael  modd  i  fyw  a  chadw 
teulu.  Ònd  er  f od  rhy w  gymaint  o  gysylltiad  f el  hyn  rhyngddo  â'r  byd 
mewn  ystyr  fasnachol,  achos  crefydd  oedd  yr  achos  agosaf  at  ei  galon 
ef  bob  amser :  gwasanaethu  crefydd  yn  ei  eglwys  gartref,  gofalu  am  yr 
achos  mawr  yn  y  sir,  pregethu  yr  efengyl--dyna  oedd  ei  brif  waith 
trwy  dymmor  pwysicaf  ei  oes.  Gwasanaethai  eglwysi  y  dosbarth,  a 
gofalai  am  y  Cyfarfodydd  Ysgolion  a  Chyfarfodydd  Llenyddol  y 
dosbarth  yn  ei  dro,  fel  y  gweinidogion  eraill,  gyda  ffyddlondeb  difwlch 
am  y  chwe'  blynedd  ar  hugain  hyn.  Gwnelai  waith  efengylwr  yn  ei 
eglwys  a'i  ardal  ei  hun  heb  ddim  rhwymau  penodol  a  ddygai  ddim 
cymhorth  iddo  tuag  at  gadw  ei  deulu  am  y  rhan  f wyaf  o'r  blynyddoedd 
y  cyfeîrir  atynt  Ond  yr  oedd  ei  gariad  mor  gryf  at  y  Gwaredwr,  a'i 
elfen  yn  gymaint  yn  y  gwaith  o  wasanaethu  crefydd,  f el  nas  gallai  fod 
yn  segur.  Mawrhaodd  ei  swydd  fel  pregethwr  o'r  cychwyn  cyntaf,  gan 
adael  trafferthion  y  siop  yn  benaf  i  ofal  ei  deilwng  briod.  Yn  araf  deg  y 
daeth  ei  bwysigrwydd  fel  swyddog  a  gẃr  cyhoeddus  i'r  golwg;  nid  oedd 
ynddo  awydd  i  chwennych  y  blaen,  nac  i  ymgy rhaedd  am  swy ddî.  Megys 
yr  oedd  ei  barabl  yn  afrwydd,  yr  oedd  y  lledneisrwydd  oedd  yn  ei 
natur  hefyd  yn  peri  fod  ei  alluoedd  jn  hir  yn  dyfod  i'r  golwg.  Ond 
beth  bynag  a  feddyliai  pobl  o  hono  yn  nechreu  ei  oes,  cynnyddu  a 
wnaeth  yn  raddol  fel  y  dderwen,  gan  wneuthur  pob  cam  a  ennülai  yn 
feddiant  iddo  ei  hun  i  beidio  ei  golli  mwy.  Yr  oedd  yn  y  pethau  hyn 
yn  gwirio  yr  hen  air  Cymraeg — "  Yn  araf  deg  yr  ä  gŵ  ymhell."  Cyn 
hir  ennillodd  barch  ymhlith  eglwysi  y  sir  trwy  ei  ddiwydrwydd,  a'i  ym- 
drechion,  a'i  ymddygiad  siriol  ymhob  cylch  y  troai  ynddo  yn  gymaint 
fel  y  dewiswyd  ef  i  gael  ei  ordeinio,  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  Nghym- 
deithasfa  Dolgellau,  yn  ngwanwyn  y  flwyddyn  1857.  Yr  oedd  yn  cael 
eu  hordeinio  yr  un  adeg,  oV  un  Cyfarfod  Misol,  y  Parchn.  Owen  Roberts, 
Llw^mgwril ;  Eobert  Parry,  Ffestiniog ;  ac  Ebenezer  Jones,  Abergyn- 
olwyn.  Ef e  a  adawyd  gan  Ragluniaeth  i  aros  yn  ei  rymusder  yr  hwyaf 
o'r  pedwar. 

Yr  oedd  yn  Mr.  G.  Williams  lawer  o  gymhwysderau  i  fod  yn 
ddefnyddiol.  Yr  oedd  ynddo  natur  dda,  ac  yr  oedd  yn  ŵr  cywir,  yn 
gywir  i'w  egwyddorion  ac  i'w  holl  amcanion,  a'i  grefydd  a'i  dduwioldeb 
bob  amser  uwchlaw  ammheuaeth.  Yr  oedd  mor  llawn  o  arabedd  a 
digrif wch,  a  hwnw  yn  ddigrüweh  dîmwed  ao  adeitadol,  fel  yr  oedd  yn 


160  T  DIWEDDAR  BAROH.    ORIFFITH   WILLIAM9,  TALSABNAU. 

gallu  gwneyd  cymdeithas  ymhob  man  lle  yr  elai  yn  llawen  a  siríol.  Fe 
ddywedir  am  ry w  un  o  blith  yr  hen  oeswyr  fod  ei  lais  mor  swynol  nes 
gwneyd  i'r  coed  a'r  ceryg  ddawnsio  o'i  gwmpas.  Felly  am  dano  yntau, 
yr  oedd  ei  ffraethineb  mor  naturiol  ac  mor  gyrhaeddgar,  ac  eto  mor 
lawn  o  synwyr  a  doethineb,  nes  cynnyrchu  y  dymher  f wyaf  siriol  yn 
mhawb  o'i  amgylch.  Pan  y  dygwyddai  anghydwelediad  ambell  waith — 
ac  y  mae  hyn  yn  bod  yn  fynych  wrth  geisio  gwneuthur  daioni  ac  ym- 
gyrhaedd  at  ddiwygiad, — byddai  ef  yn  gallu  ennill  pawb  yr  un  ffordd  âg 
ef  trwy  ei  ddoethineb  a'i  ddoniau  digrif ol ;  neu  os  nad  allai  eu  hennill  yr 
un  ffòrdd  âg  ef  ei  hun,  ennillai  bawb  i  fod  yn  bur  fuan  mewn  tymher  dda. 
Mewn  cyfeisteddfod  llawn  o  aelodau  y  Cyfarfod  Misol  unwaith  yr  oedd 
ganddo  gynnygiad  wedi  ei  ddwyn  ymlaen,  ac  yr  oedd  yn  dadleu  yn  gryf 
o'i  blaid.  Ond  nid  oedd  dim  myn'd  ar  ei  gynnygiad  ;  dadleuai  y  brodyr 
eraill  yn  ei  erbyn,  a  gwelai  yntau  nad  oedd  obaith  i'r  cynnygiad  gael  ei 
fabwysiadu.  "  Wel,"  meddai,  "  os  na  fedrwch  chwi  weled  dim  byd 
ynddo,  mi  dyna'  i  y  cynnygiad  yn  ol."  Dro  arall  yr  oedd  wedi  colli  ei 
gynnygiad,  y  mwyaf rif  wedi  codi  eu  llaw  yn  groes  iddo.  Cododd  yntau 
ar  ei  draed  a  dywedodd,  "  Wel,  wir,  'dydw  i  ddim  yn  gyfrifol  am  eich 
tw'llwch  chwi."  Yn  y  dull  hwn  pan  y  dygwyddai  i  bethaú  fyned  yn 
groes,  medrai  ef  yn  union  wneyd  pawb  yn  gyfeillion.  Bydd  ei  ffraeth- 
eiriau,  a'i  ddywediadau  digrifol  yn  aros  yn  fyw  yn  Sir  Feirionydd  am 
amser  maith,  cyhyd — mae  yn  ddigon  tebyg,  â  diarebion  Mr.  Humphreys 
o'r  Dyffryn. 

Gwelir  ei  gymeriad  addfwyn  a  chrefyddol  yn  ei  gysylltiadau  teulu- 
aidd  yn  Uawn  cystal  ag  un  man.  0  bob  man,  gartref  y  mae  dyn  i'w 
weled  i'r  fantais  oreu.  Yr  oedd  yntau  i'w  weled  yn  ei  deulu  fel  efe  ei 
hun.  Yr  oedd  yn  ddyn  cyflawn,  yn  meddu  natur  hawddgar,  ac  yn 
ogyhyd  yn  ei  holl  rinweddau.  Feí  Abraham,  gorchymynai  i'w  blant  a 
thylwyth  ei  dý  i  rodio  yn  ffbrdd  yr  Arglwydd.  Yr  hyn  a  ddysgai  yn 
gyhoeddus  ac  yn  yr  eglwys  a  ddysgai  hefyd  ar  yr  aelwyd,  f el  na  chawsai 
neb  le  i  ddyweyd  wrtho,  "  Y  meddyg,  iachâ  dy  hun."  Yr  oedd  tylwyth 
ei  dŷ  yn  lliosog,  y  plant  yn  aml  iawn  eu  rhifedi  Y  mae  llawer  o 
bethau  digrifol  iawn  wedi  eu  dyweyd  gan  y  tad  am  y  plant  o  dro  i  dro, 
yn  neillduol  ar  gyfrif  eu  bod  yn  amlhâu.  Gofynwyd  iddo  yn  vestry 
capel  Bethesda  ar  f oreu  Sabboth  gan  un  o'r  hen  f rodyr  oedd  yn  bur  hyf 
arno,  "  Wel,  Grifiîth,  faint  o  blant  sydd  acw  bellach  V9  "  Y  person 
gaiff  y  nesaf,"  oedd  yr  ateb.  Ymhen  rhai  blynyddau  ar  ol  hyn,  gofyn- 
wyd  yr  un  cwestiwn  iddo  drachefn  yn  rhy wle,  a'r  ateb  a  roddwyd  oedd, 
"Yr  ydym  wedi  dechreu  'rwan  magu  yr  ail  ddwsin."  Ychydig  yn 
gynnarach  gofynasid  yr  un  cwestiwn  iddo,  Pa  faint  o  blant  oedd  gan- 
ddo,  pan  atebai:  "Yn  wir,  dydw  i  ddim  yn  gwybod;  naw  oedd  acw  pan 
oeddwn  i  jn  cychwyn  oddicartref."  Yr  oedd  hengapel  Talsarnau  wedi 
ei  droi  yn  dŷ,  ac  yn  y  tý  hwnw  yr  oedd  ef  yn  by w  yn  ystod  blynyddau 
olaf  ei  oes.  Yr  oedd  un  tro  yr  adeg  yma  301  aros  gyda  chyfeillion  bell- 
der  0  ffordd  oddiwrth  ei  gartref,  y  rhai  ni  wyddent  am  yr  amgylchiadau, 
a  gofynwyd  y  cwestiwn  yno,  "Faint  o  blant  sydd  acw?"  "Hjrn  a 
hyn,"  atebai  yntau.  "Dear  me,  mae  acw  lon'd  y  tŷ."  "Nac  oes," 
meddai,  "  mae  ein  tŷ  ni  wedi  ei  wneyd  i  ddal  tri  chant  a  hanner."  Yr 
oedd  y  cjrfeillion  hyn  wedi  synu  yn  fawr  pa  fodd  yr  oedd  y  fath  beth 
yn  bodl    Un  gofalus  iawn  ydoedd  am  ddwyn  y  plant  i  fyny,  a'u 


Y  DIWEDDAB   BABOH.    OBIFFIÍH   WILLÎAMS,  ÍALSAHNAÜ.  161 

ceryddu  mewn  mwyneidd-dra  doethineb.  Yr  oedd  y  ddau  beth  a  geir 
yn  ddigon  anfynych  mewn  penteulu,  i'w  cael  ynddo  ef — tynerwch  a 
Ily wodraeth.  Mae  hanesyn  dyddorol  iawn  am  dano  yn  ceryddu  y  plant 
am  dori  bys  ei  watch,  wedi  ymddangos  rai  blynyddau  yn  ol  yn  Nhrysorfa 
y  Plant.     Y  mae  yn  debyg  i  hyn  : — 

Un  boreu  Sabboth  pan  yn  cychwyn  i'w  gyhoeddiad,  gwelodd  fod  bỳs  ei  oriadur 
wedi  ei  dori.  Galwodd  ato  y  pedwar  plentya  hynaf  oedd  gartref  j  ond  gwadai  yr  oll 
o  honynt.  Yr  oedd  hyn  yn  gwaeuthur  yr  amgylchiadau  yn  waeth,  gan  fod  un  o 
honynt  wedi  ychwanegu  celwydd  at  ei  drosedd  blaenorol.  Ÿna  cymerodd  y  pedwar, 
a  dododd  un  ymhob  ystafell,  ac  wedi  eu  gadael  yno  am  yspiid  aeth  atynt  bob  yn 
un.  Derbyniodd  y  cyntaf  ef  yn  siriol  ;  a'r  ail  yr  un  modd.  Ond  pan  aeth  i  ystafell 
y  trydydd,  gwelai  ôl  crîo  arno,  ac  wedi  siarad  âg  ef  cyfaddefodd  y  cyfan.  Yna 
cymerodd  y  Bibl  a  darllenodd  hanes  Ananîas  a  Sapphira,  gan  gymhwyso  y  cyfan  at  y 
troseddwr  nes  dangos  iddo  fel  /r  edrychodd  ac  yr  ymddygodd  Duw  at  gelwydd.  Yna 
cauodd  ef  am  yspaid  wed'yn  yn  yr  ystafell,  ac  annogodí  ef  i  weddîo  am  faddeuant. 

Dyma  ei  ddull  o  geryddu  yn  wastad.  Arweiniai  hyn  i  bethau 
digrifol  weithiau.  Wedi  i  un  o'r  bechgyn  wneyd  rhy wbeth  o'i  le  un 
diwrnod,  aeth  âg  ef  i'r  lioft ;  ymresymodd  âg  ef  i  ddechreu ;  blinodd  y 
bachgen  yn  gwrando,  a  throdd  ato  yn  ddifrifol  a  dywedodd,  "  Nhad,  os 
ydaeh  chi  am  fy  chwipio  i,  gwnewch  yn  o  íuan,  wir,  gael  i  mi  fyn'd  i'r 
ysgol."  Ar  hyn  torodd  y  tad  allan  i  chwerthin,  a  gollyngodd  ef 
ymaith  heb  fyned  ddim  pellach.  Yr  oedd  yn  boenus  ganddo  weled  y  . 
plant  yn  troi  oddicartref,  ac  er  mwyn  cadw  yr  undeb  teuluaidd  i  fyny 
yr  oedd  wedi  trefnu  fod  y  teulu  oll  i  anrhegu  y  plant  pan  ddeuent  i'w 
hoed.  Ehoddodd  y  Geiriadur  i  un,  a  Bibl  i  un  arall.  Bwriada  y  teulu 
eto  gario  y  cynllun  hwn  allan.  Mae  y  mab  hynaf,  y  Parch.  Isaac 
Jones  Williams,  wedi  ymsefydlu  yn  weinidog  yn  Llandderfel,  Dwyrain 
Meirionydd,  ac  yn  dechreu  ar  ei  yrfa  yn  dra  llwyddiannus.  Pan  yr 
oedd  ef  yn  cyrhaedd  ei  21ain  mlwydd  oed,  yr  oedd  yn  aros  yn  Nghaer, 
ac  ar  ddydd  pen  ei  flwydd  derbyniodd  "  ddesk "  ynghyd  a'r  Uythyr 
canlynol  :-*■ 

Anwyl  Isaao  Jones, 

Yrydwyt  heddyw  yn  21ain  oed,  ac  yr  ydym  ninnan  yn  cymeryd  mantais  ar 
y  cyfnod  hwn  o  dy  oes  i  ddangos  ein  serch  tuag  atat  trwy  dy  anrhegu  â  Wrüing  Desfc. 
Nid  yw  ein  hamgylchiadau  fel  teulu  yn  gyfryw  ag  y  buasai  yn  gweddu  i  ni  wneuthur 
nnrhy w  rîaltwch,  fel  a  wneir  ar  achlysuron  o'r  fath,  ac  nid  y w  maiot  ein  rhodd  yn  werth 
i'w  chymharn  â'r  hyn  a  wneir  gan  gyfoethogion  y  ddaear  i'w  plant  a'u  perthynasau  ar 
adeg  tel  hyn.  Ond  y  mae  un  peth  nad  ydym  ninnau  am  fod  yn  ail  i  neb  o  honynt ; 
mae  ein  cariad  yn  ddiragrith,  a  n  serch  tuag  atat  mor  bur,  dwfn,  a  dûiwyll,  fel  nad 
oes  arnom  ofn  i  neb  ragori  arnom.  Bydd  i'r  Wrüing  Desìc  hon,  yinhen  blynydd- 
oedd  ar  ol  hyn,  dy  adgofio  fod  i  ti  pan  yn  21  oed,  dad  a  mam,  saith  o  frodyr,  a 
phedair  o  chwiorydd  yn  dy  "gywir  garu."  A'n  gweddi  oll  ar  dy  ran  ydyw  fod  i'r 
Duw  hwi)W  a'th  gadwodd  mor  ddibrofedigaeth  i'th  deulu  am  yr  21  cyntaf  o  flynydd- 
oedd  dy  einioes,  dy  gadw  eto  am  weddill  dy  flynyddoedd,  pa  un  bynag  ai  ychydig 
ai  llawer  fyddant. 

Da  y  gwyddys  am  dano  fel  cyfaill  a  chymydog,  nad  hawdd  oedd 
cyfarfod  â  neb  mwy  hoffus  a  charuaidd.  Er  o  ymddangosiad  trymaidd 
ei  hun,  yr  oedd  o  dan  yr  ymddangosiad  gyflawnder  o  serchogrwydd, 
ac  ystôr  ddihysbydd  o  ddefnyddiau  i  wneuthur  y  trist  yn  llawen.  Ei 
sylw  craff  ar  bethau  a  phersonau,  ei  eiriau  parod,  a'i  ddull  rhydd  a  di- 
ymhongar  mewn  cjrmdeithas,  a'i  gwnelai  yn  gydymaith  a  hoffid  tu 
hwnt  i'r  cyffredin,  a  hyny  gan  bob  gradd  a  sefyllfa  o  ddynion  a'i 


Ì6B  Y  DIWEDDAB  BARCH.    GRIFFITH  WILUAMS,  TAIélABHAU. 

hadwaenent,  Yr  oedd  ynddo  elfenau  fel  dyn  oedd  yn  tyuu  ato,  ao 
nid  yn  peri  i  neb  bellhâu  oddiwrtho ;  a  pho  agosaf  ato  y  deuid,  goreu 
oll  yr  ymddangosai  ei  gymeriad.  Fel  y  dwfr  gloew,  po  fwyaf  y  syllid 
arno,  gloewaf  yn  y  byd  yr  elai.  Yr  oedd  sefydlogrwydd  ei  gymeriad 
yn  rhoddi  pwysigrwydd  ar  ei  farn  a  gwerth  ar  ei  gynghor.  Yn  ych- 
wanegol  at  y  pethau  hyn — y  rhai  a  geir  yn  fynych  mewn  cymeriad  o 
radd  uchel — yr  oedd  ynddo  ef  allu  anghyffredin  i  gadw  cymdeithas  yn 
gyfan,  trwy  ychwanegu  at  ei  chysur,  trwy  greu  dyddanwch  a  difyrwch 
ac  adeiladaeth  mewn  ffordd  yn  gwbl  o'i  eiddo  ef  ei  hun.  Pryd 
bynag  y  deuai  ei  dro  i  siarad,  siaradai  nes  gwneyd  pawb  yn  llawen. 
Pwy  bynag  elai  ato  yn  drwmlwythog  ac  yn  bendrist,  odid  fawr  na 
fyddai  yn  ymadael  âg  ef  yn  ysgafnach  ei  feddwl,  oblegid  byddai  ef 
wedi  dyweyd  rhywbeth  iV  sirioli.  Mae  yn  wir  y  byddai  ef  ei 
hun  yn  myned  yn  felancolaidd  ar  brydiau,  ac  yn  myned  felly  yn 
Uawn  amlach  na  llawer;  ond  yr  hyn  oedd  yn  rhyfedd  fyddai  y  medrai 
ef  yru  y  felancoli  allan  o  bobl  eraill  yn  gynt  nag  o  hono  ei  hun.  Man 
cryf  ei  lwyddiant  yn  y  ffordd  yma  oedd  ei  allu  i  adrodd  hanesion  y 
byddai  ynddynt  rywbeth  yn  cyfateb  i'r  amgylchiad  dan  sylw.  Gradd- 
au  o  syndod  ydyw  fod  ganddo  gynifer  o  hanesion  parod  at  ei  alwad  i'w 
defnyddio  ar  unrhyw  amgylchiad.  Ond  i'r  rhai  oedd  fwyaf  cydnab- 
yddus  âg  ef,  gwelid  fod  yn  ei  feddwl  gyflymder  anarferol  i  gymeryd  i 
fyny  bob  hanesion  y  byddai  rhywbeth  tarawiadol  ynddynt,  a  thynai 
allanjfêl  o  ysgerbwd  y  llew  pryd  na  ddychymygai  neb  arall  fod  dim 
mêl  yn  agos  iddo.  Yr  oedd  ganddo  dalent  i  adrodd  hanesion  gyda  y 
fath  ddyddordeb  nes  gyru  y  mwyaf  sobr  ei  ysbryd  yn  deilchion  gan 
chwerthin.  Mynych  y  gwelid  ef  yn  gwneyd  i  gynnulleidfa  siglo  mewn 
syfrdandod  gyda'i  arabedd  a'i  ffraethineb,  tra  yr  edrychai  ef  ei  hun  yn 
ddigon  sobr  a  didaro.  Ac  yn  fynych  iawn  pan  y  cyfodai  ef  i  fyny  i 
siarad,  ar  y  diwedd  cyn  eistedd  i  lawr  y  ceid  y  sylw  a  ìyddai  yn  cario 
adref  rym  y  gwirionedd  a  fwriedid  ganddo,  er  y  byddai  rhyw  ddys- 
gwyliadau  ymwybodol  yn  y  gwrandäwyr  am  y  sylw.  Fel  yn  y  ddiareb 
Saesoneg — "  All  is  well  that  ends  well."  Yn  llawen  iawn  y  derbynid 
ef  i'r  tai  y  byddai  arferol  a  Uettŷa  jrnddynt,  gan  yr  edrychid  ymlaen  at 
amser  ei  ddyfodiad  gyda  sicrwydd  o  gael  gwledd  o  ddyddanwch  ac 
adeiladaeth,  ac  arosid  i  fyny  yn  aml  i  gadw  ymlaen  yr  ymddyddan 
hyd  oriau  bach  y  boreu.  Mae  yn  angenrheidiol  rhoddi  rhai  engreifftiau 
o'r  hyn  y  cyfeiriwn  ato,  oblegid  ni  byddai  rhoddi  hanes  Mr.  G. 
Williams  heb  adrodd  cryn  nifer  o'i  ddy wediadau  digrifol  a'i  sylwadau 
pert,  ddim  ond  yr  un  fath  a  rhoddi  desgrifiad  o'r  llong  heb  son  dim  am 
y  mast  a'r  hwyliau. 

Mewn  Cyfarfod  Ysgolion  yn  Nosbarth  y  Dyffryn,  rhoddai  annogaeth 
i  bawb  i  -ffurfio  barn  o'u  heiddo  eu  hunain  yn  lle  dibynu  gormod  ar 
esboniadau.  "  Mae  esboniadau,''  meddai,  "  yn  debyg  iawn  i'r  clociau 
yn  shop  y  watchmaìcer ;  mae  pob  un  o  honynt  yn  myn'd,  ond  nid  oes 
dim  un  o  honynt  yr  un  fath  a'u  gilydd." 

Un  tro  yr  oedd  y  gair  "  gormodiaeth  M  yn  dyfod  yn  ei  ffordd  wrtìi 
bregethu,  ac  ar  ganol  y  bregeth  mewn  byr  eiriau  fe  roes  esboniad  arno. 
"'Dawn  i  yn  dyweyd  'rwan  fod  pawb  o  honoeh  chwi  yn  cysgu,  fé 
fyddai  hyny  yn  ormodiaeth ;  'dydach  chwi  ddim  i  gyd  yn  cysgu." 

Yr  oedd  yn  pregethu  adeg  arall  am  "y  gŵr  ieuanc  a  syrthioád  mewn 


t  PIẀBDDAB   BAROH.  GBIFFITH   WH.LIAMS,   ÜALSABNAU.  168 

trwmgwag,  ac  a  gwvmpodd  i  lawr  o'r  drydedd  loft,"  neu  o  leiaf  yr 
oedd  ganddo  achos  1  goffiâu  yr  amgylchiad  yn  ei  bregeth.  "Mewn 
UofFt  yr  oedd  Paul  yn  pregethu,"  meddai,  "  ac  mewn  ffenestr  yr  eistedd- 
ai  y  gŵr  ieuanc.  Bendith  fawr  ydy w  mai  nid  mewn  llofft  yr  ydym  ni 
yn  pregethu  yn  y  wlad  yma,  8C  mai  nid  mewn  ffenestr  y  mae  y 
gwrandäwyr  yn  eistedd,  onidê  byddai  yma  lawer  yn  tori  eu  gyddfau." 

Nid  oedd  yn  hoffi  y  drefn  sydd  mewn  rhai  lleoedd  o  lettŷa  preg- 
ethwyr  trwy  gadw  "mis ;"  byddai  yn  wellganddo  o'i  ran  ei  hun  fyned  i'r 
un  man  bob  amser.  Y  u  system  loerawl  '  y  galwai  ef  y  dull  hwn  o 
lettŷa.  Wrth  bregethu  ar  Mair  a  Martha  a  Lazarus  yn  Bethania,  dy- 
wedai  mai  yn  eu  tŷ  hwy  y  byddai  Iesu  Grist  yn  aros  bob  amser. 
"  Nid  cadw  'mis '  yr  oeddynt  yn  Bethania ;  buasai  yn  beth  rhyfedd  iawn 
f od  Iesu  Grist  wedi  cyrhaedd  i'r  pentref  yn  dechreu  holi — *  Mis  pwy 
ydi  hi  'rwan ? ' "  Yn  yr  un  bregeth  hefyd  dy wedai,  " Fe  f u  tipyn  o 
ffrae  rhwng  Martha  a  Mair  ýnghylch  Iesu  Grist,  ac  o  bob  ffrae  deulu- 
aidd  a  fu  erioed,  hono  fuaswn  i  yn  leicio  ei  chlywed." 

Mewn  cyfarfod  cystadleuol  heb  fod  ymhell  o'i  gartref,  yr  oedd  am- 
ryw  o'r  chwîorydd  wedi  ennill  gwobrau.  Cynghorai  yntau  hwy  i 
lafurio  mewn  pethau  buddiol  felly,  a  dy wedai  fod  yn  dda  ganddo  weled 
y  byd  yn  altro ;  mai  yr  hen  syniad  am  y  merched  oedd  nad  oeddynt  yn 
talu  sylw  i  ddim  byd  ond  gwisgoedd  a  ffasiynau;  nad  oeddynt  yn 
ceisio  ateb  yr  un  cwestiwn  ond  hwnw, — "  A  pha  beth  yr  ymddillad- 
wn  î "  "  Anfonwyd  i  mi  dro  yn  ol,"  meddai,  "  ddarluniau  o'r  Niagara 
Fally  y  rhaiadr  mawr,  yr  hwn  sydd  yn  un  o  brif  ryfeddodau  y  byd. 
Dangosir  yn  y  darluniau  lêd  a  dyfnder  y  corff  aruthrol  o  ddwfr  sydd 
yn  disgyn  dros  y  dibyn  serth  nos  a  dydd  yn  ddidor.  Yr  oeddwn  yn 
dangos  y  darluniau  hyn  i  ryw  chwaer  unwaith.  Syllai  hithau  ar  y 
darluniau  mewn  dystawrwydd,  ac  ymhen  amser  torodd  allan  o'r  dys- 
tawrwydd  i  waeddi, — 'Brensiach  anwyll  y  shawl  grand  sydd  am  ys- 
gwyddau  y  lady  acw  ! ' " 

Yr  oedd  wedi  dychwelyd  yn  ol  o  Lundain,  mewn  cyfarfod  cyhoeddus 
yn  Nhabarnau  yn  egluro  y  "telegraph."  "Mae  y  ci,"  meddai,  "  wrth 
i  chwi  wasgu  ei  gynffon  yn  gwaeddi  â'i  gêg.  Dychymygwch  fod  ci 
mawr  hir,  yn  cyrhaedd  oddiyma  i  Lundain ;  mae  ei  gynffon  yma  yn 
Nhalsarnau,  a'i  ben  yn  Llundain;  dim  ond  i  chwi  gydio  yn  ei  gynffon 
a  rhoddi  plwc  arni,  mi  gyfartha  y  ci  yn  Llundain  yr  un  fynyd." 

Ar  ol  y  Uafur  mawr  yr  aethai  y  Parch.  E.  Morgan  drwyddo  yn 
casglu  at  Athrof a  y  Bala,  ynghyd  a'i  weithgarwch  diflino  gyda  holl  ranau 
yr  achos  yn  y  Sir,  meddyliodd  rhai  cyf eillion  am  wneuthur  tysteb  iddo, 
a  threfnwyd  y  cyfarfod  noson  gyntaf  y  Cyfarfod  Misol  yn  y  Dyffryn 
i'w  chyflwyno.  Yr  oedd  y  cyfarfod  trwy  amledd  yr  areithiaa  wedi 
myned  dipyn  yn  drymaidd,  ond  pan  y  cododd  y  Parch.  G.  Williams  ar 
ei  draed  i  siarad,  ysgaf nhaodd  yr  awyrgylch  mewn  ychydig  fynydau. 
Fel  hyn  y  dechreuodd  ei  sylwadau, — "  Fe  ofynodd  rhywun  i  Wydtlel 
unwaith  a  gymerai  ef  gan'  punt  am  ganiatâd  i'w  ladd  ef.  (Na  chymer- 
af  fi/  ebai  y  Gwyddel,  'ond  mi  gymeraf  hanner  can'  punt  am  i  chwi  fy 
hanner  lladd  i.'  Felly,  yr  ydym  niunau  wedi  hanner  ladd  Mr.  Mor- 
gan,  ac  yn  rhoddi  tipyn  o  arian  iddo  am  hyny."  Ymhen-rhai  blynydd- 
oedd  wedi  hyn  yr  oedd  Mr.  Morgan  yn  ymadael  am  ychydig  fisoedd  i 
fyned  i  Haalings  o  herwydd  gwaeledd  iechyd.     Yn  Nghyfarfod  Misol 


164  t  DIWËDDAR  BABCH.   ÖRIFFlTH   WÎLLIAM8,   TALSARNAÜ. 

Dolgellau,  yn  mis  Ionawr,  flfarweliai  â'i  frodyr,  gan  y  bwriadai  fod  yn 
absennol  yn  ystod  misoedd  y  gauaf.  "  Yr  wyf  yn  dysgwyl,"  sylwai 
Mr.  G.  Williams,  u  na  chaiff  neb  wybod  yn  Hastings  fod  Mr.  Morgan 
yn  y  seiat  Yr  oedd  ffarmwr  amser  yn  ol  yn  ymadael  o  Arfon  i  Leyn, 
ond  fe  ddychwelodd  yn  ol  ymhen  chwe'  mis.  Gofynwyd  iddo  a  oedd- 
ynt  wedi  rhoddi  tipyn  o  waith  iddo  yn  Lleyn.  '  Naddo/  atebai  yntau. 
'  Mi  ddarfu  i  mi  ymddwyn  yn  ddigon  call ;  chafodd  neb  wybod  yno  fy 
mod  i  yn  seiat.'  Felly  gobeithio  na  chaiff  neb  wybod  yn  Hastings  fod 
Mr.  Morgan  yn  seiat,  nac  yn  bregethwr  ychwaith — llonydd  fydd  arno 
eisieu  yno." 

Yn  oi  areithiau  Dirwestol  byddai  gan  Mr.  Williams  gyflawnder  o 
hanesion  a  dywediadau  digrifol,  a  thrwy  eu  hadrodd  yn  ei  ffordd  ham- 
ddenol  ei  hun,  medrai  hoelio  pob  clust  i  wraudo  arno.  Areithiai  yn 
Nhalsarnau  yn  lled  ddiweddar  ar  ei  oes,  a  galwai  sylw  at  y  ffaith  fod 
rhai  pobl  yn  ofalus  iawn  i  gofio  cynghor  y  meddyg,  a'i  gofio  yn  hir 
iawn.  "  Yr  oeddwn  yn  llettŷa,"  meddai,  "mewn  rhyw  fan  flynyddau  yn 
ol,  ac  yr  oedd  yno  hen  wraig  mewn  oedran  mawr  yn  byw  gyda  y  bobl 
lle'r  oeddwn  yn  aros.  Wrth  fyned  i'r  gwely  dywedai  yr  hen  wraig, 
'Nos  daVch,  Griflìth  Williams.,  'Nos  da'wch/  meddwn  innau. 
1  Peidiwch  a  dychrynu  dim,  Grifnth  Williams,  wrth  weled  y  botel  a'r 
glàs  yma,  y  Doctor  sydd  wedi  rhoddi  siars  arnaf,  byth  er  pan  gefais  i  y 
clefyd,  i  beidio  myned  i'r  gwely  heb  gymeryd  tropyn;  peidiwch  a 
dychrynu,  Grifìîth  Williams.'  'Na  i  ddim/  meddwn  innau.  'lë,  wel- 
wch  chwi,  mae  y  Doctor  wedi  rhoddi  siars  arnaf  i  fod  yn  gysaet  i  gymer- 
yd  tropyn  byth  er  pan  gefais  i  y  clefyd/  '  Er's  pa  bryd  y  càwsoch  chwi 
y  clefyd  V  meddwn  innau.  *  Wel,  rhoswch  chwi,  un  ar  bymtheg  oed 
oeddwn  i  yr  amser  hono.' "  Yn  yr  un  araeth  dywedai,  "  Eyw  ddiwrnod 
yr  oeddwn  yn  gweled  dyn  yn  y  pentre  yma  yn  dyfod  adref  o'r  chwarel, 
yn  edrych  yn  sâl,  a  shawl  fawr  am  ei  ben  yr  un  fath  a  dyn  mewn  sal- 

wch.     Yr  oedd  gŵr  y  S yn  ei  gyf arf od,  a  gofynai  iddo,  c  Beth  sydd 

arnat  tiî'  'Sâl  ydwyf,  wedi  cael  y  ddannodd  neu  rywbeth  yn  fy 
mhen.'     JDos  i'r  tŷ,  ac  i  dy  wely,  ac  aros  yno.'     Toc,  fe  aeth  gŵr  y 

S ato  at   y  gwely  gyda   llwyaid    o  frandy,   ac   fe'i  tywalltodd 

iV  glustiau,  ac  fe'i  llanwodd  wed'yn  yn  dỳn  â  wadding.  Fe  gysgodd 
y  dyn  tan  y  bore,  ac  erbyn  y  bore  yr  oedd  wedi  mendio.  Os  bydd  y 
Doctor  yn  cynnyg  rhoddi  spirits  i  chwi,  gofynwch  a  wnaiff  y  tro  i  chwi 
eu  rhoddi  yn  eich  clustiau." 

Pan  yr  oedd  careg  sylfaen  capel  Gorphwysfa,  Penrhyndeudraeth,  yn 
cael  ei  gosod  i  lawr,  yr  oedd  Mr.  GriflSth  Williams  yn  un  o'r  siaradwyr, 
ac  yr  oedd  myrìd  anarferol  yn  ei  araeth  y  tro  hwnw.  Wrth  annog  y 
gynnulleidfa  i  gyfranu  yn  haelionus  at  y  capel  newydd,  adroddai  am 
gynnulleidfa  yn  America  yn  eistedd  mewn  ymgynghoriad  0  berthynas  i 
ail-adeiladu  eu  capel,  yr  hwn  nad  oedd  bell  o  ddyfod  i  lawr  am  eu 
penau.  ^mgynghorai  y  rhai  hyny  0  fewn  i  furiau  yr  hen  gapel,  a  thra 
yr  oedd  y  gweinidog  yn  eu  hannog  i  gyfranu,  yr  oedd  yno  un  gŵr 
cyfrifol  yn  bur  hwyrfrydig  i  addaw,  ond  yn  ystod  yr  ymdrafodaeth 
dyma  ddarn  o'r  ceüing  yn  dyfod  i  lawr  ar  ben  y  gẃr  cyfrifol  \  "  JB100  at 
y  capel,"  meddai  y  dyn  wed'yn  rhag  blaen  ;  a  chyda  ei  fod  yn  dyweyd 
hyny,  dyna  rywun  oedd  yn  bresennol  yn  tori  allan  i  wedd^io,  "0 
Arglwydd,  taro  ef  eto."    Adroddai  hanes  yr  achos  yn  y  Penrhyr  o'i 


Y   DIWEDDAR   BARCH.  GRIFFITH   WILLIAM8,  TAL8ARNÀÜ.  165 

gychwyniad,  a  dangosai  y  fath  zel  a  ffyddlondeb  a  fu  yno  gydag 
adeiladu  y  capel  cyntaf,  a  pharhâi  yr  un  ysbryd  gydag  adeiladu  capelau 
yn  nheuluoedd  yr  ardal  ag  oedd  yn  eu  tadau  a'u  teidiau.  "  Yr  oedd 
dyn  yn  Ffestiniog  flynyddau  yn  ol,"  meddai,  "yn  rhedeg  adref  o'r 
chwarel  ar  ganol  dydd  gwaith ;  rhedai  y  gwragedd  i  ddrysau  y  tai,  gan 
ofni  yn  sicr  fod  damwain  wedi  cymeyd  lle.  '  Beth  y w  yr  achos  eich 
bod  yn  rhedeg;'  gofynent;  'oes  rhywun  wedi  brifo?7  'O  nac  oes/ 
atebai  yntau ;  '  nac  oes  dim  byd ;  yr  ydw  i  yn  arf er  rhedeg,  mae  rhy w 
drot  fel  hyn  yn  ein  teulu  ni.'  Gobeithio  y  bydd  y  drot  yma  yn  para  yn 
hir  yn  eich  teuluoedd  chwithau  yn  y  Penrhyn  yma." 

Yr  oedd  gweinidog  yn  perthyn  i'r  Bedyddwyr  yn  by w  heb  fod  ymhell 
oddiwrtho,  gyda  yr  hwn  yr  oedd  yn  dra  chydnabyddus.  Cyfarfyddodd 
Mr.  Williams  ef  unwaith  ar  ddiwrnod  gwlawog  wedi  bod  wrth  y  gwaith 
o  fedyddio.  "  M.  R,"  meddai,  "  fydd  arnoch  chwi  ddim  cywilydd, 
wedi  myn'd  i'r  nefoedd,  fy  ngweled  i  wedi  cyrhaedd  yno  yn  droedsych, 
a  chwithau  wedi  bod  ar  hyd  eich  oes  yn  slotian  yn  y  pyllau  yma  ? " 
"  Wel,  nid  oes  gen  i  ddim  ammheuaeth  nad  ewch  chwi  yno,"  atebai 
M.  E.,  "  ond  'dwn  i  yn  y  byd  sut." 

Yn  nghyfarfod  sefydliad  y  Parch.  N.  C.  Jones,  yn  awr  o  Lanidloes, 
yn  weinidog  yn  Nazareth,  Penrhyndeudraeth,  gwnaeth  sylwadau  tebyg 
ihyn: — "Bu  yma  weinidogion  o'r  blaen  yn  weithgar  iawn  gyda  yr 
achos  yn  y  Penrhyn  yma ;  ond  Rhagluniaeth  oedd  wedi  dyf od  â  hwy 
yma.  Dyma  chwi  wedi  rhoddi  galwad  i  weinidog  yn  rheolaidd  ac 
anrhydeddus.  Nid  fel  y  clywais  i  am  eglwys  amser  yn  ol,  yn  advertisio 
am  weinidog,  ac  fe  ddaeth  nifer  mawr,  un  ar  bymtheg,  i  geisio  am  y 
lle.  Penodwyd  noson  i  agor  y  tenders,  ac  yr  oedd  pawb  yn  bresennol ; 
yr  oedd  y  cybyddion  yn  bresennol  y  noson  hono,  a  phawb  yn  gwrando 
wrth  agor  y  llythyrau.  Dywedai  un  y  pregethai  ef  hyn  a  hyn  o  Sab- 
bothau,  ac  y  cadwai  hyn  a  hyn  o  gyf arfodydd.  Llythyr  wed'yn  yn  cael 
ei  agor,  a  dywedai  un  arall  y  pregethai  ef  fel  hyn  ac  fel  hyn,  y  cadwai 
hyn  a  hyn  o  gyfarfodydd,  am  hyn  a  hyn  o  gyflog,  ac  os  bydd  yn  myn'd 
yn  galed  iawn  mi  ddyrna  dipyn  yn  y  gauaf.  Ar  hyny  cyfodai  rhywun 
yn  nghanol  y  capel  a  dywedai — *  Wel,  dyna'r  dyn  i  ni.7" 

Byddai  yn  arferol  a  bod  yn  llawdrwm  iawn  ar  y  dosbarth  henlanc- 
yddol.  Mae  eraill  fel  yntau  yn  hoffi  bod  felly,  ond  nid  yn  meddu  yr 
un  doniau  ag  ef  i  drin  y  mater.  Yn  ei  ddarlith  ar  "  Éichard  Hum- 
phreys  a'i  Foeswersi,"  yr  oedd  yn  fwy  Uawdrwm  nag  arferol.  Ond 
cyn  diwedd  y  ddarlith  tröai  oddiwrth  y  dosbarth  hwn  i  fod  yn  llaw- 
drwm  ar  y  rhai  sydd  yn  priodi  lawer  gwaith.  "  Yr  oeddwn  i  pan  yn 
ddyn  ieuanc,"  meddai,  "  yn  aros  mewn  ardal,  ac  aethum  i  ymweled  â 
gwraig  weddw,  yr  hon  oedd  mewn  gwth  o  oedran,  wedi  pasio  pedwar 
ugain.  Gofynais  iddi,  er's  pa  faint  o  amser  yr  oedd  yn  weddw  ?  *  Er's 
hanner  can' mlynedd/  ebai  hithau.  'Dear  me,'  meddwn  innau,  'mae 
hyny  jn  amser  maith  i  fod  yn  weddw.'  *Mi  fu  gen  i  ŵr  arall,'  ebai 
drachefn.  'O/  meddwn  innau,  'er's  pa  fàint  yr  ydych  yn  weddw 
wed'yn  V  'Er's  deng  mlynedd  ar  hugain.,  'Wel,  wir,  mae^  hjmy  yn 
amser  maith  i  fod  yn  weddw/  *Mi  fu  gen  i  ŵr  arall/  atebai  eto.  *  0,' 
meddwn  innau ;  •  Er's  pa  f aint  yr  ydych  yn  weddw  wed'yn  ? '  •  Er's 
pymtheng  mlynedd.7  Yr  oedd  arnaf  ofn  gofyn  dim  ychwaneg  iddi,  wn 
i  ddim  faint  fu  ganddi" 

1885.  l 


166  X   DIWBUDAB   BAROH.    OBIFJPITH  WILUAJtS,   TAJLSÀRNAÜ. 

Yr  oedd  ef  a'r  Parch.  E.  Morgan  yn  gyfeillion  mawr,  yn  gartrefol 
iawn  yn  nghymdeithas  eu  gilydd,  ac  yn  cydweithio  gyda'u  gilydd 
ymhob  dim.  Yr  oeddynt  ill  dau  ryw  ddiwrnod  yn  myned  trwy  y 
Dyffryn  yn  ngherbyd  Mr.  Morgan,  a'r  bobl  yn  rhoddi  bow  iddynt  fel 

Lelent  heibio.  "Gwelais  i  amser,"  ebai  Mr.  Morgan,  "y  byddai 
fel  hyn  yn  beth  pur  brin  i'w  gael."  "  O,"  atebai  Mr.  WilÜams, 
"rhoddi  bow  i'r  ceffyl  a'r  gig  y  maent"  Pan  oedd  Mr.  Morgan  yn 
lluddedig  ar  ol  bod  yn  casglu  at  yr  Athrofa,  wedi  ei  guro  i  lawr  gan  y 
gwaith,  ac  yn  wael  ei  iechyd  o'r  herwydd,  aeth  Mr.  Williams  i'r  Fael- 
dref  i  edrych  am  dano,  ac  yn  ymwybodol  mai  casglu  at  yr  Athrofa 
oedd  yr  achos  o'i  waeledd,  dywedodd  wrtho,  "  Yr  oeddwn  yn  meddwl 
wrth  ddyfod  yma  am  destun  pan  fydd  eisieu  pregethu  pregeth 
angladdol  i  chwi."  "Beth  oedd  e' ?"  gofynai  Mr.  Morgan.  "A  bu 
i'r  cardotyn  farw."  Dro  arall  yr  oeddynt  yn  nghwmni  ychydig  gyfeül- 
ion  pan  y  tröai  yr  ymddyddan  ar  bregethu,  ac  yr  oeddynt  yn  lled 
rwydd  i  ddyweyd  diffygion  y  naill  a'r  llalL  "Griflûth  Williams," 
ebai  Mr.  Morgan,  "  pam  na  rowch  chwi  dipyn  o  ysbrydiaeth  yn  eich 
pregethu?"  "Pawb  ei  ddull  ei  hun  ydyw  hi,  Mr.  Morgan,"  atebai 
yntau ;  "  camp  i  chwi  bregethu  yr  un  fath  a  mi."    Bu  y  ddau  ar  daith 

frda  eu  gilydd  araryw  weithiau,  yn  casglu  at  Gronfa  Athrofa  y  Bala. 
n  y  daith  yn  Sir  Drefaldwyn  yr  oeddynt  yn  cyfarfod  â  thipyn  o 
rwystrau  mewn  rhai  manau ;  nid  oedd  casglu  a  chyfranu  arian  yn  beth 
poblogaidd  ymhob  lle,  ac  mewn  un  man  ni  ddaeth  yr  un  o  flaenoriaid 
y  capel  yn  agos  iddynt,  ond  daethai  rhy  w  chwaer  â  chydnabyddiaeth 
yn  ei  llaw  iddynt  am  bregethu.  Gwnelai  peth  fel  hyn  Mr.  Morgan  yn 
bur  ddigalon  weithiau.  "Welais  i  ddim  peth  fel  hyn  o'r  blaen," 
meddai  Mr.  Williams ;  "  ddof  fi  ddim  i'ch  canlyn  chwi  eto ;  pan  fydd- 
wn  i  yn  dyfod  y  ffordd  yma  i  bregethu  o'r  Bala,  byddwn  yn  cael  llon'd 
y  capel  i  wrando  arnaf."  At  y  daith  hon  y  cyfeirir  gan  y  Parch.  R. 
H.  Morgan,  M.A.,  yn  ei  ysgrif  yn  y  Drysorfa,  am  Ebrill,  1883. 
"  Cychwynent  un  bore  tuag  adref  ar  ol  taith  led  aflwyddiannus  yn  Sir 
Drefaldwyn;  a  theimlai  Mr.  Morgan  yn  ddigon  digalon.  Gwelodd 
Mr.  Williams  hyny ;  ac  i  sirioli  yehydig  arno,  dywedai  wrtho  os  nad 
oedd  wedi  cael  Üawer  o  arian  da  ar  y  daith,  ei  bod  yn  well  arno  nag  yr 
oedd  arno  ef,  gan  ei  fod  ef  wedi  cael  un  swllt  drwg  fel  cydnabyddiaeth 
yn  rhywle.  "  Yr  wyf  fi  yn  cynnyg,"  meddai,  "  i  ni  wneyd  pennill 
rhyngom  yn  goffadwriaeth  am  y  daith."  "  Ni  fedraf  fi  ddim,"  atebai 
Mr.  Morgan;  "ni  wnes  i  yr  un  pennill  erioed."  "  Ceisiwch,"  meddai 
Mr.  Williams;  "gwnewch  chwi  y  llineU  gyntaf,  a  mi  wnaf  finnau  yr 
ail."    Felly  fu ;  dechreuodd  Mr.  Morgan  gyda  ei  linell  ef  : — 

"  Derfydd  teithio  Sir  Drefaldwyn." 
"  Derfydd  derbyn  arian  drwg," 

meddai  Mr.  Williams ;  ac  yno  y  terfynodd  y  pennill  mewn  chwertfein, 
a  pharhaodd  y  sirioldeb  hyd  nes  y  cyrhaeddasant  adref. 

Y  gallu  neillduol  hwn  yr  oedd  Mj.  Williams  yn  ei  feddu  mor  hel- 
%eth,  ynghyd  a'i  gymeriad  pur  a'i  chwaeth  dda,  a'i  ymdrechion  di- 
flino  i  wneuthur  Ues  i'w  gyd-ddynion,  a'i  gwnaeth  ef  yn  dra  derbyniol 
gyda  phobpeth  a  gymerai  mewn  llaw  yn  ei  gylohpe44  cyJt^o#ddus>     Yr 


Y  DIWEDDAR   BABGH.    GMFFITH  WILLIAM3,  TALSAHNAU.  167 

oedd  ei  ddefnyddioldeb  yn  cyrhaedd  i  lawer  cylch.  Nid  goleuni  fel  y 
seren  wibiog  oedd  ei  oleuni  ef,  ond  goleuni  mwy  tebyg  i'r  haul  yn 
goleuo  yn  wastadol.  Y  cylchoedd  cartrefol,  a'r  cylchoedd  agosaf  i'w 
gartref  fyddai  yn  cael  mwyaf  o'i  wasanaeth,  mae  yn  wir, — y  cyfarfod- 
ydd  eglwysig,  ymweled  â'r  cleifion,  ymweled  âg  eglwysi  y  sir,  cyfar- 
fodydd  ysgolion  y  dosbarth,  a  chyfarfodydd  llenyddol  yn  yr  ardaloedd 
agosaf ;  byddai  lle  gwag  yn  yr  holl  gylchoedd  hyn  os  na  byddai  ef  yn 
ei  lenwi.  Byddai  yn  rhagofalu  ar  fod  rhyw  waith  yn  cael  ei  wneyd  yn 
y  cyffiniau  yr  oedd  yn  byw.  Ac  nid  oedd  gwell  cynlluniwr  i'w  gael  i 
roddi  pob  gwaith  ar  droed.  Ond  tybiwn  y  byddai  yn  fwy  poblogaidd 
a  Uwyddiannus  yn  y  cyfarfodydd  llenyddol  nag  odid  le,  am  y 
rheswm  fod  yno  le  mwy  rhydd  i'w  ffraethineb  ddyfod  i'r  golwg.  Yr 
oedd  hefyd  yn  Ehyddfrydwr  i'r  gwraidd.  Yn  yr  holl  frwydrau  a  f u  yn 
Sir  Feirionydd  am  y  25  mlynedd  diweddaf  i  gael  Bhyddfrydwr  yn 
aelod  dros  y  sir,  gwnaeth  ei  ran  yn  gystal  a  neb  i  gario  pob  brwydr  i 
fuddugoliaeth.  A  Uawer  gwaith  y  cafwyd  ganddo  yn  y  brwydrau 
hyny  gawodydd  o  ddifyrwch,  yn  gystal  a  chyflawnder  o  synwyr 
cyffrecün. 

Maes  arall  y  bu  Mr.  Williams  yn  weithiwr  cyson  a  dewr  ynddo  yd- 
oedd  gyda'r  achos  Dirwestol.  Llawer  gweithiwr  a  weithiodd  yn  dda  ar 
y  maes  hwn,  ond  gellir  dyweyd  am  dano  ef,  "  Ti  a  ragoraist  arnynt 
oll."  Os  ydyw  bod  gydag  unrhyw  waith  ar  hyd  yr  oes  yn  brawf  fod 
dyn  o  ddifrif  gyda'r  gwaith,  cafwyd  y  prawf  hwnw  ynddo  ef,  oblegid 
treuliodd  ei  oes  ar  ei  hyd  yn  weithiwr  difefl  gyda  Dirwest.  Dechreu- 
odd  pan  yn  fachgen,  a  pharhäodd  i  weithio  yn  ddiwyd  trwy  bob  cyfnod 
ar  ei  fywyd  hyd  y  diwedd.  Fel  pob  areithiwr  da  ar  Ddirwest,  yr  oedd 
yn  gyfoethog  o  ffeithiau  a  hanesion  i  brofi  ei  bwnc,  a  medrai  droi  yr 
oll  i  bwrpas  rhagorol  tuag  at  gyrhaedd  eu  hamcan.  Er  iV  sylwadau  fod 
yn  ddifyrus,  ni  byddai  ei  chwaeth  byth  yn  isel,  ond  yn  dra  mynych 
arosai  yr  addysg  a  gyf ranai  trwy  ei  areithiau  yn  hir  yn  meddyliau  y 
gwrandäwyr.  Yr  oedd  yn  fwy  gwastad  a  chymedrol  na  llawer  o 
areithwyr  gyda'r  achos  hwn,  a  chydgerddodd  yn  gyson  â  phob  diwyg- 
iad  Dirwestol  a  gymerodd  le  yn  ei  oes.  Yr  oedd  ei  amcan,  yn  arbenig 
yn  mlynyddoedd  olaf  ei  oes,  i  osod  yr  achos  hwnw  o  dan  nawdd 
eglwysi  y  wlad,  gan  y  credai  yn  sicr  mai  dynion  blaenaf  yr  eglwysi 
ydyw  y  dynion  goreu  i  fod  ar  y  blaen  gyda  hyn.  Ff urfiodd  Gym- 
deithas  i  fod  dan  nawdd  y  Gyfarfod  Misol,  a  thynodd  allan  reolau,  gan 
ystyried  swyddogion  yr  eglwysi  yn  gyfrifol  am  ddygiad  yr  achos  yn  ei 
flaen.  Nid  yn  fuan  yr  anghofir  araeth  hyawdl  a  doniol  y  diweddar 
Barch.  Humphrey  Williams,  Ffestiniog,  yn  Nghyfarfod  Misol  Tal- 
sarnau,  mewn  cysylltiad  â'r  rheolau  hyn.  Yn  yr  adroddiad  a  barotôdd 
Mr.  G.  Williams  at  Gymanfa  Ddirwestol  Penrhyndeudraeth,  Medi, 
1874,  mae  y  craffder  a'r  synwyr  cyffredin  a  berthynai  iddo  yn  dyfod  i'r 
golwg  yn  amlwg  iawn.  Mae  y  dyfyniad  canlynol  o  araeth  a  draddod- 
odd  yn  agos  i  ddiwedd  ei  oes  yn  ddangosiad  rhagorol  o  hono  fel 
areithiwr  ar  Ddirwest : — 

Hae  oolli  amser  yn  fwy  o  beth  na  cholli  arian  a  meddiannan,  a  hyny  am  y  rheswm 
nas  gellir  byth  ei  gael  yn  ol.  Gellir  ennill  arian  drachefn»  a  chael  meddiannan  eilwaith ; 
ond  am  yr  awr  a  gollwyd  yn  y  dafarn,  pa  nojwaith,  nia  gellir  byth  gael  hono  yn  ol. 
Gallasaifioá  wtdi  ei  thieiuio  i  welia  y  meddwl  trwy  ddarllen,  nea  addysgn  y  piant ; 

L  2 


168  Y   DIWEDDAR   BAROti.    GRIFFlTH   WILLIANÍS,   TALSARNAÜ, 

ond  DÌd  felly  fu,  ac  mae  yr  awr  wedi  ei  oholli,  ei  cholli,  îe,  bi  oholli  am  byth. 

Pan  oedd  boneddwr  gyda'i  fachgea  baoh  yn  dringo  y  Wyddta  unwaith, 

dy wedodd  y  bachgen,  u  Nhad,  peidiwch  a  myned  i  leoedd  peryglus,  yr  ydwyf  fi  yn 
dyfod  ar  eich  ol  chwi."  Dadan,  sydd  yn  cerdded  ar  hyd  ymylon  peryglns  cymedro!- 
deb,  gwrandewch,  a  glywch  chwi  y  plant  bach  yr  ydych  yn  eu  magn  yn  gwaeddi, 
"  Peidiwch  a  myned  ar  hyd  lleoedd  peryglus,  yr  ydym  ni  yn  dyfod  ar  eich  ol  chwi." 
Mae  rhai  yn  meddwl  rhoi  y  chwant  hwn  i  lawr  bob  yn  dipyn.  Yr  oedd  dyn  wedi 
myned  ar  goll  mewn  cymydogaeth  unwaith,  a  pharoad  drallod  mawr  i'r  ardalwyr  ; 
cododd  pawb  allan,  a  bnwyd  yn  chwilio  yr  afonydd  a'r  llynoedd,  ond  y  cwbl  yn  ofer. 
Gyda'r  nos  yr  ail  ddydd,  pwy  ddaeth  at  y  tŷ  ond  efe,  a  phan  ofynwyd  iddo  paham 
y  parasai  y  fath  fiinder  iddynt,  a  lle  buoch  chwi  mewn  difrif  ?  "Wel,"  meddai, 
11  mi  aethum  i  gwt  y  bugail,  i'r  mynydd  i  lwgu  fy  hun,  ac  mi  ddaeth  arnaf  eiso 
bwyd,  ac  yr  wyf  wedi  d'od  i  íawr  i  'nol  brechdan,  wedi  hyny  mi  af  i  fyny  i  orphen 
llwgu."  Fel  yna  mae  llawer  gyda'r  chwant  hwn.  Maent  yn  meddwl  ei  lwgu  a'i 
borthi  yr  un  pryd.     Nid  ar  dir  cymedroldeb  y  gellir  ei  roddi  i  farwolaeth. 

Dylem  bellach  wneyd  rhai  sylwadau  arno  fel  pregethwr.  Yn  nghanol 
amrywiol  orchwylion  ei  fywyd,  ni  esgeulusodd  ef  y  gwaith  o  bregethu. 
Naddo,  efe  a  wnaeth  hyn  yn  brif  waith  ei  fywyd.  Ni  ystyrid  mo  hono 
yn  bregethwr  poblogaidd  gan  y  llîaws  ;  nid  oedd  defnyddiau  poblog- 
rwydd  ynddo  fel  siaradwr  yn  y  pulpud.  Y  prif  reswm  am  hyny  yd- 
oedd  afrwyddineb  ei  ymadrodd,  anystwythder  ei  lais,  a'i  ddull  araf- 
aidd  o  draddodi.  Gwnaeth  ef  ei  hun  y  sylw  canlynol  ar  ryw  amgylch- 
iad  : — "  Mae  llais  clir,  cryf,  mwyn,  peraidd,  yn  ffortiwn  i  bregethwr." 
Da  y  gwyddai  am  werth  y  pethau  hyn,  oblegid  yr  cedd  yn  amddifad  o 
honynt  ei  hun.  Nid  oedd  ei  lais  ef  nac  yn  fwyn  nac  yn  beraidd,  ond 
o  herwydd  cryfder  ei  gorff  yr  oedd  ei  lais  yn  gryf  ac  yn  hyglyw  iawn ; 
ac  ni  wnai  ddim  rhodres  yn  y  byd  gydag  ef.  Anallu  naturiol  ynddo 
oedd  hyn  yn  ddiammeu  nas  gallai  ddim  oddiwrtho.  Ond  gwyddai  am 
dano  gystal  a  neb.  Meddyliai  rhai  mai  arfer  ddrwg  ynddo  oedd  hyn, 
mai  wedi  syrthio  i  ddull  annyben  ac  undonog  yr  oedd,  wedi  iddo 
ddechreu  pregethu;  ond  dywed  y  rhai  a'i  hadwaenent  cyn  iddo 
ddechreu  pregethu  mai  yr  un  yn  hollol  oedd  ei  ddull  o  siarad  y  pryd 
hwnw.  Tybia  eraill  pe  buasai  yn  rhoddi  llawer  mwy  o'r  humour  a'r 
pertrwydd  oedd  ynddo  yn  ei  bregethau,  y  buasai  hyny  yn  ei  wneyd  yn 
boblogaidd.  Ond  mae  hyny  hefyd  yn  ammheus.  Hysbys  yd^rw  fod 
yr  afrwyddineb  oedd  yn  ei  beiriannau  ymadrodd  yn  gymaint  fel  y 
byddai  ar  brydiau  yn  hir  iawn  yn  dyweyd  ei  f eddwl  mewn  cylchoedd 
îs  na'r  pulpud.  Heblaw  hyny,  yr  oedd  ei  syniadau  uchel  am  gysegredig- 
rwydd  y  pulpud  y  fath  fel  yr  ofnai  wneuthur  dim  â  thuedd  ynddo  at 
ysgafnder,  ac  nis  gallai  oddef  y  syniad  ychwaith  o  dueddu  yn  y  gradd 
lleiaf  at  wneuthur  ymddangosiad  o  ddim  heb  fod  yn  ei  feddu  yn 
wiríoneddol.  Hwyrach  pe  buasai  yn  ddigon  dewr  i  wneuthur  egni  pan 
yn  ieuanc  i  orchfygu  yr  afrwyddineb  hwn  y  gallasai  lwyddo  i  ryw 
fesur.  Yn  ateb  i  hyn  eto,  gellir  dyweyd  fod  gwyleidd-dra  yn  gryfach 
ynddo  na  dewrder,  yn  enwedig  yn  nechreu  ei  oes.  Pan  yn  dechreu 
pregethu  gobeithiai,  yn  enwedig  mewn  lleoedd  o  gwmpas  Ffestiniog,  y 
byddai  yn  wlaw  neu  rywbeth  i  rwystro  y  bobl  ddyfod  i  wrando  arno. 
Ond  beth  bynag  am  hyn,  er  yr  holl  afrwyddineb  a'r  anystwythder  oedd 
yn  ei  ymadrodd  yn  y  cyhoedd,  yr  ydoedd  yn  bregethwr  da  a  sylweddol 
a  chymeradwy  iawn.  Yr  oedd  y  syriad  oedd  ganddo  am  bregethu  yn 
dra  chy wir  ;  tynai  allan  feddwl  ei  destun,  syrthiai  ar  ry w  wirionedd 
pwrpasol  o  hono,  yr  hwn  a  weithiai  allanmewn  modd  deheuig  a  chryno. 


*  DIWEDDAR  BAROH.  ORIFFITH   WILLIAM8,  TAL8ABNAU.  169 

Yr  oedd  yn  feddiannol  ar  grebwyll  a  darfelydd  i  raddau  tu  hwnt  i 
lawer ;  hyny  ydy  w,  yr  oedd  ganddo  allu  cryf  i  ddychymygu  a  chreu. 
Ac  nid  llai  ychwaith  oedd  ei  allu  i  gymharu  pethau  â'u  gilydd — gallu 
i  greu  cymhariaethau,  a  gweithio  y  rhai  hyny  allan  i'r  pwrpas  goreu. 
Yr  oedd  elfenau  cynnydd  ynddo,  a  chynnyddu  a  wnaeth  yn  raddol  a 
chyson  hyd  y  diwedd,  fel  yr  afon  yn  ymledu  ac  yn  dyfnhâu  yn  ei 
chwrs  wrth  dreiglo  tua'r  môr.  Yr  oedd  ei  gynnydd  hefyd  tua'r 
diwedd  yn  fwy  nag  yn  un  ran  arall  o'i  oes.  Byddai  ei  bregethau  o 
ran  eu  cynllun  a'u  cynnwys  yn  tra  rhagori ;  yr  oedd  yn  eglur  a  natur- 
iol  yn  ei  sylwadau,  a  phob  amser  yn  amcanu  at  fod  yn  fuddiol ;  ac  ar 
adegau  byddai,  trwy  ei  ddifrifwch  a'i  gariad  at  y  gwirionedd,  a'i  bwys- 
leisiad  dwfn  ar  adnodau  y  Bibl  ac  athrawiaethau  yr  efengyl,  yn  cario 
y  gynnulleidfa  gydag  ef,  a  byddai  ei  bregethau  yn  cydio  mwy  yn 
meddyliau  y  bobl  na  llawer  o  rai  mwy  rhwydd  a  difyr  yn  eu  traddod- 
iad.  Pan  fyddai  y  gwirionedd  wedi  cydio  ynddo  ef  ei  hun — er  mai 
araf  fyddai  ei  draddodiad  hyd  yn  nod  yr  adegau  hyny — cydiai  y  gwir- 
ionedd  yn  y  gwrandäwyr,  a  thrwy  rym  y  gwirionedd  a  grym  yr  efengyl 
byddai  pawb  wedi  eu  gweithio  i  ysbryd  addolgar,  a  byddai  yr  odfeuon 
hyny  yn  ddylanwadol  iawn.  Ar  rai  prydiau  deuai  y  ffraethineb  oedd 
mor  naturiol  iddo  i'r  golwg  yn  ei  bregethau.  Yn  y  bregeth  ar 
"  Gwnewch  i  chwi  byrsau  y  rhai  ni  heneiddiant,"  wrth  sylwi  beth  a 
ddeuai  o'r  cyf oeth  wedi  ei  gael,  dywedai : — "  Nis  gellir  ei  ladrata. 
*  Lle  ni  chloddia  lladron  drwodd,'  ebai  Matthew  ;  ond  y  mae  yn  well 
gen  i  eiriad  Luc,  ' Lle  ni  ddaw  lleidr  yn  agos.'  Mae  Matthew  yn  geirio 
yn  gryf,  '  Lle  ni  chloddia  lladron  drwodd/  ond  rhywbeth  annymunol 
ydyw  meddwl  fod  Uadron  am  y  clawdd  â  ni.  Ond  y  mae  Luc  yn 
gwneyd  i  ffbrdd  â  hyn  trwy  ddyweyd,  •  Lle  ni  ddaw  lleidr  yn  agos.' " 
Yn  nechreu  y  bregeth  hon  dywedai :  "  Mae  genyf  destun  heddyw  sy'n 
sicr  o  blesio  y  cybyddion ;  pe  buasai  holl  gybyddion  Sir  Feirionydd 
yma  buasent  wrth  eu  bodd — *  Pyrsau  y  rhai  ni  heneiddiant.'  "  Preg- 
ethai  dro  arall  ar  y  geiriau,  "  Am  dy  weithredoedd  y  chwedleuaf." 
"  Dyma  oedd  hoflf  waith  y  Salmydd,"  meddai,  "  chwedleua  am  weith- 
redoedd  Duw.  Ac  nid  oedd  arno  ddim  cywilydd  o  hyny,  nac  ofn  i 
neb  ei  glywed.  Nid  fel  y  bydd  y  gwragedd  yn  myned  o  dŷ  i  dý  i 
chwedleua,  ac  yn  dyweyd  yn  union  wrth  gwt  hyny — •  Peidiwch  a  dy- 
weyd  wrth  neb  fy  mod  i  yn  dyweyd  ;'  na,  chwedleua  yr  oedd  y  Salmydd 
ac  eisieu  i  bawb  ei  glywed  yn  chwedleua."  Y  bregeth  a'i  dygodd  i 
sylw  gyntaf  oedd  ar  y  geiriau  ýn  Num.  xiv.  3,  4  :  "  Gosodwn  ben 
arnom  a  dychwelwn  fr  Aipht"  Mater  y  bregeth  oedd — "  Y  perygl  o 
wrthgilio."  Ar  ol  ei  gwrando,  dywedai  cyfaill  wrtho  fod  hono  yn 
bregeth  afaelgar.  "  Gefais  lai  o  drafferth  yn  ei  chyfansoddi  na  llawer 
un,  atebai  yntau.  Sonir  llawër  am  ei  bregethau  yn  y  wlad,  ac  fe  gofir 
rhai  o  honynt  yn  hir.  Profa  hyn  tu  hwnt  i  ammheuaeth  fod  llawer  o'i 
bregethau  yn  ddylanwadol.  Mae  ei  bregeth  ar  "Fedd  gwag  yr 
Arglwydd  Iesu  "  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  nodweddiadol  o  hono.  Bhydd 
yn  rhagymadrodd  y  bregeth  hon  ddesgrifiad  dychymygol  o'r  hyn 
fuasai  claddedigaeth  yr  Arglwydd  Iesu  pe  buasai  wedi  cymeryd  Ue  o 
dan  amgylchiadau  ffafriol,  pwy  fuasai  yn  y  claddedigaeth,  yr  orym- 
daith,  a  threfn  yr  orymdaith,  pwy  yn  gyntaf  ac  yn  ail,  ac  yn  drydydd. 
nes  yr  oedd  yr  orymdaith  yn  fawr  iawn.     Cyhoeddwyd  y  bregeth  hon 


170  T  DIWEDDAR    BABCH.    GRIFFITH  W1LLIAM8,  TALSARNAU. 

flynyddau  yn  ol  yn  y  Pulpud,  gan  Mr.  Owen  Rees,  argraffydd,  Dol- 
gellau. 

Llafuriodd  lawer  gyda'r  weinidogaeth ;  llafuriodd  lawer  i  gyrhaedd 
gwybodaeth,  a  Uafuriodd  lawer  i  gyfansoddi  pregethau  ar  hyd  ei  oes, 
er  dan  anfanteision  mawrion.  Ac  o  herwydd  y  llafur  a  roddai  ar  ei 
bregethau,  crefyddolder  ei  ysbryd,  ei  ddifrifwch,  a'r  eneiniad  a  fyddai 
ar  y  gwirionedd,  byddai  ei  bregethau  weithiau  yn  y  traddodiad  o  hon- 
ynt  yn  gorchfygu  y  cynnulleidfaoedd.  Yr  oedd  yn  pregethu  yn  amser 
y  diwygiad  yn  Nghyfarfod  Misol  Dolgellau,  am  ddau  o'r  gloch  pryd- 
nawn.  Ei  fater  oedd — Yr  Arglwydd  Iesu  yn  gorchfygu  y  byd  trwy  ei 
ddyoddefiadau.  "  Nid  trwy  arfau  rhyfel  y  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
gorchfygu,"  meddai,  "ònd  trwy  ei  ddyoddefiadau,  a  thrwy  ei  groes.  Y 
mae  gan  Iesu  Grist  feddwl  mawr  o'i  groes,  y  mhobol  i."  Gyda  hyny 
dyma  ferch  ieuanc  yn  tori  allan  i  waeddi  yn  nghanol  y  gynnulleidfa, 
"Y  mae  genym  ninnau  feddwl  mawr  o'r  groes."  Dyna  y  gair  olaf 
a  gafodd  y  pregethwr  ddy weyd ;  aeth  yn  orf oledd  trwy  y  capel  i  gyd. 
Adeg  arall  yr  oedd  yn  pregethu  yn  Birkenhead  ar  "  Ddammeg  y  mab 
afradlon."  Desgrifìai  yn  ei  ddull  ei  hun  anniolchgarwch  a  chyndyn- 
rwydd  y  mab  hynaf,  fel  yr  oedd  yn  tramgwyddo  ac  yn  digio,  y  tad  yn 
myned  allan  ac  yn  ymresymu  âg  ef — yn  dangos  gymaint  oedd  ei  freint- 
iau  ef,  y  mab  hynaf,  a  chymaint  y  llawenydd  oedd  yn  rhaid  fod 
o  herwydd  i'r  mab  oedd  yn  farw  ddychwelyd  yn  fyw — a'r  mab  hynaf  o 
hyd  yn  anniolchgar:  "  Ac  yna,"  meddai,  "  mi  ddychymygaf  ei  weled  yn 
troi  ar  ei  sawdl,  ac  yn  diystyru  yr  hen  ẃr  ei  dad."  Ar  hyny  dyma  ryw 
un  o  ganol  y  gynnulleidfa,  gan  dybio  ei  fod  yn  gweled  y  mab  yn 
dirmygu  y  tad,  yn  tori  allan  yn  gyhoeddus  i  gyhoeddi  melldith  ar  ei 
ben.  Yr  oedd  y  desgrifiad  o  ddirmyg  y  mab  hynaf  mor  fyw  a  tharaw- 
iodol  fel  y  tybiodd  y  dyn  a  siaradodd  yn  gyhoeddus  ei  fod  yn  gweled  y 
peth  â'i  lygaid.  Dyma  gamp  uchaf  areithyddiaeth,  ac  mae  y  ffaith  fod 
y  pregethwr  yn  gallu  cynnyrchu  y  teimlad  hwn  yn  ei  wrandäwyr  yn 
profi  y  byddai  ar  brydiau  yn  ennill  goruchafiaeth  arnynt  i  raddau  pell 
iawn.  Mae  llawer  o'i  bregethau  yn  wir  dda,  wedi  eu  hysgrifenu  yn 
gyflawn,  ac  yn  darllen  yn  well  nag  y  byddent  yn  fynych  yn  eu  traddod- 
iad.  Pe  cyhoeddid  hwy  mewn  rhy w  ffurf,  byddent  yn  drysor  o  werth 
mawr  i'r  saint.  Elem  yn  faith  wrth  roddi  dyfyniadau,  ond  wele  yn 
canlyn  ragymadrodd  y  bregeth  ddiweddaf  a  gyfansoddodd.  Ysgrifen- 
odd  hi  yn  ei  gystudd,  yn  ystod  yr  haf  olaf  y  bu  fyw,  ac  wedi  iddo  gryf- 
hâu  ychydig  aeth  o  gwmpas,  a  phregethodd  hi  mewn  rhai  manau.  Gan 
mai  dyma  y  peth  olaf  a  ysgrifenodd  f el  un  math  o  gyfansoddiad,  mae  ei 
dyddordeb  yn  gymaint  a  hyny  yn  fwy.  Y  testun  ydyw, — "  Y  pethau 
^id  ysgydwir :" 

Pe  gofynid  yr  un  cwestiwo  gyda  golwg  ar  y  pethau  hyn  ag  a  ofÿnir  yn  llyfr  Job 
am  ddoethineb,  sef,  "  Pa  la  y  ceir  doethineb,  ac  ymha  le  y  mae  trigle  dèall  ?"  gellid 
bod  yn  hir  yn  taro  ar  neb  yn  meddn  nnrhyw  wybodaeth  am  danynt.  Pe  gofynid  i'r 
greadigaeth,  Âi  ei  heiddo  hi  ydyw  "y  pethan  nid  ysgydwir  ?"  ysgydwai  y  greadi^- 
aeth  ei  phen,  a  dywedai,  Na,  nid  oes  dim  yn  dwyn  y^nodwedd  yna  yn  perthyn  i  mi. 
Mae  yn  wir  y  gelwir  fy  mynyddoedd  weithiau  yn'  fynyddoedd  tragywyddol,  a'm 
bryniau  yn  fryniau  oesol ;  ond  mewn  ystyr  cymhariaethol  yn  nnig  y  maent  felly. 
Fy  hanes  gwirioneddol  i  ydyw  "myned  heibio  fel  mŵg,  a  heneiddio  fel  dilledyn." 
Nid  yw  tragywyddoldeb  fy  mynyddoedd  o'n  cymharu  â'r  tragywyddoldel  ond  pwt 
bỳr  ;  nac  oesau  fy  mynyddau  yn  ymyl  oes  yr  oesau  ond  ychydig.     Na,  nid  ydyw  y 


Y  DIWEDDAR    BARCH.  GBIFFITH    WILLIAMS,   TALSARNAH.  171 

petbaa  nid  ysgydwir  yn  perthyo  dim  i  mi,  fyddai  ateb  y  greadigaeth.  Ewoh  oddi- 
wrtb  y  greadigaetb  at  wahanol  ffarfly  wodraethau  y  byd,  a  gofynwch,  Ai  i  chwi  y 
perthyn  "y  petbau  nid  ysgydwir?"  Mae  eich  gallu  yn  fawr,  eich  awdurdod  yn 
eang,  a'ch  enwau  yn  ddychryn  i  genedloedd  y  ddaear.     Etyb  y  rbai  byn  eto,  nas 

Swyddant  ddim  am  danynt.  Nid  oes  dim  mor  ansefydlog  a  gorseddfeinciau  y 
daear  ;  peth  digon  cyffredin  yw  gweled  brenhinoedd  ao  ymherawdwyr  yn  ffoi,  gan 
adael  en  corooau  a'u  gorseddfeinciau  i'w  malurio  gan  gynddaredd  eu  gelynion.  Na, 
nis  gwyddom  ni  ddim  am  y  pethau  yr  ydych  yn  ymholi  yn  eu  cylch.  Pe  gofynid 
yr  un  cwestiwn  drachefn  i  deuluoedd  a  pbersonau  unigo),  atebent  hwy thau  yr  uu 
modd  nad  oes  dim  yn  perthyn  iddynt  hwy  sydd  yn  safadwy,  ond  pob  peth  yn  aigl- 
edig.  Mae  hanes  y  teulnoedd  enwocaf  a'r  personau  mwyaf  dylanwadol  yn  eu  dydd, 
mewn  ychydig  oesau  yn  diflanu  fel  yr  ager  yn  yr  awyr,  nen  dòn  yn  y  môr.  Mewn 
gair  nid  yw  hanes  ein  byd  ni  ond  cyfres  ddidor  o  gyfnewidiadau  a  siomedigaethan,  ao 
nis  gellir  edrych  ar  ddim  sydd  yn  perthyn  iddo  a  dywedyd  am  dano — Dyma  beth 
Bafadwy.  Mae  ceisio  dyfod  o  hyd  iddynt  ar  y  ddaear  yn  beth  mor  ofer  ag  oedd 
gwaith  eìn  hynafiaid  yn  ceisio  dyfod  o  hyd  i  ben  yr  enfys  er  mwyn  cael  y  crochan 
aur  y  dywedid  oedd  dano.  Erbyn  cyrbaedd  pen  nn  bryn  lle  yr  ymddangosai  yr 
enfys  yn  gorphwys,  byddai  wedi  symud  i  ben  un  arall  ;  ac  erbyn  cyrhaedd  yno, 
byddai  wedi  symud  drachefn.  Ond  os  ydych  wedi  blino  yn  chwilio  am  "y  pethau 
nid  ysgydwir,"  eisteddwch  i  lawr  wrth  eiriau  yr  apostol,  mae  pen  yr  enfys  wedl 
sefyll  aniynt—  "  Fel  yr  arosai  y  pethau  nid  ysgydwir." 

Mewnr  cysylltiad  â  swydd  gweinidog  yr  ef engyl,  y  mae  llawer  ffordd 
i  wneuthur  daioni,  ac  i  gario  dylanwad  ar  feddyliau  dynion  heblaw 
pregethu.  Perthynai  i  Mr.  G.  Williams  ddifrifwch  a  ennülodd  îddö 
ddylanwad,  ac  a  barodd  fod  ei  wasanaeth,  nid  yn  unig  yn  gymeradwy, 
ond  yn  dra  defnyddiol.  Nid  prudd-der  ac  ymddangosiad  difrifddwyd 
ydym  yn  feddwl ;  ond  difrifwch  amcan,  crefyddolder  ysbryd,  ac  ym- 
deimlad  o  gyfrifoldeb-  ei  swydd  yn  ei  holl  gyflawniadau  crefyddol. 
Ymddygai  ef  bob  amser  yn  weddaidd  ac  mewn  trefn,  ac  y  mae  y  gwaith 
a  ôruwchadeiladodd  mewn  Uáwer  ffordd  yn  aros,  ac  felly  "  efe  a  dderbyn 
wobr."  Clywsom  am  dano  yn  myned  trwy  wasanaeth  y  cymundeb  ar 
fore  Sabboth,  yn  Nhalsarnau,  gyda  dylanwad  mawr.  Y  bore  hwnw  yr 
oedd  jrno  wr  ieuanc  yn  pregethu  ar  y  geiriau,  "  Eithr  llawenhewch,  yn 
gymaint  a'ch  bod  yn  gyfranogion  o  ddyoddefiadau  Crist,"  ac  yntau  yn 
gwrando  arno.  Ar  ol  i'r  gŵr  ieuanc  orphen  pregethu,  gweinyddai  efô 
yr  ordinhâd  o  Swper  yr  Arglwydd.  Cymerodd  y  testun  a  mater  y 
bregeth  i  siarad  arnynt  yn  ystod  y  gwasanaeth,  ac  ail-adroddai  drachef n 
a  thrachefn  y  geiriau,  "  Cyfranogion  o  ddyoddefiadau  Crist"  Yr  oedd  yr 
eneiniad  a'r  dylanwad  ar  y  gwasanaeth  y  bore  hwnw  yn  gymaint  fel  y 
oofir  am  dano  yn  hir  gan  y  rhai  oedd  yn  bresennoL  Byddai  yn  arfer  bod 
yn  ddifrifol  ac  yn  bwysig  wrth  dderbyn  rhai  ieuainc  yn  gyflawn  aelodau 
yn  yr  eglwys.  "  Cymerwch  ofal,"  meddai,  wrth  nifer  o  rai  ieuainc  oedd 
yn  cael  eu  hotí,  a'u  derbyn  yn  gyflawn  aelodau,  "i  beidio  dyfod  at 
Fwrdd  yr  Arglwydd  ac  y  bydd  yn  rhaid  i  ni  eto  eich  tori  allan." 
Adroddai  merch  ieuanc  y  geiriau  hyn  ychydig  cyn  marw  y  flwyddyn 
ddiweddaf,  gan  ddyweyd  mai  ei  waith  a'i  ddull  ef  yn  dywedyd  y  geiriáu 
hyn  pan  yn  cael  ei  derbyn  a  effeithiodd  yn  f wyaf  dwys  ar  ei  meddwl  i 
beri  iddi  lynu  gyda  chrefydd ;  ac  annogai  ei  brawd,  yr  hwn  sydd  wedi  ei 
ddwyn  i  fyny  i'r  weinidogaeth,  i  gofio  bod  yn  ddifrifol  bob  amser  wrth 
dderbyn  plant  at  Fwrdd  yr  Arglwydd.  Yr  oedd  yn  genad  mewn 
eglwys,  lawer  o  flynyddau  yn  ol,  ac  yn  ymddyddan  â  dyn  ieuanc  oedd 
yn  ymgeisydd  am  y  weinidogaeth.  "  Dylech  bellach,  J.  R.,"  meddai 
wrŵ  y  dyn  ieuanc,  "  wybod  eich  bod  yn  dduwiol,  a  dylai  pawb  fod  yn 


172  Y  DIWEDDAR    BARCH.  GRIFFITH   WII.LIAMS,  TALSARNAU. 

gwybod  hyny  am  danoch.  O'r  blaen,  peth  rhyngoch  chwi  a'r  Arglwydd 
oedd  eich  crefydd ;  ond  bellach  mae  gan  Dduw  a  dynion  hawl  i  wybod 
eich  bod  yn  dduwiol."  Glynodd  y  geiriau  yn  meddwl  y  dyn  ieuanc. 
Aeth  wedi  hyny  yn  genadwr  i  wlad  bell,  i  blith  Paganiaid,  ac  mae  y 
geiriau  wedi  para  i  lynu  ac  i  aros  yn  ei  feddwl  yn  fwy  na  dim  byd  arall 
yn  y  wlad  bellenig. 

Yn  ddiweddar  ar  ei  oes  yr  oedd  Mr.  G.  Williams  wedi  troi  yn  ddar- 
lithiwr,  ac  yr  oedd  wedi  llwyddo  i  ennill  cryn  boblogrwydd  gyda  hyn. 
Dewisai  destunau  ei  ddarlithiau  o  blith  materion  unol  â'i  chwaeth  ac 
â'i  ddawn,  a  thrwy  y  difyr  a'r  adeiladol  y  byddai  yn  cyrhaedd  ei  nod 
yn  y  maes  hwn,  ac  nid  trwy  y  nerthol.  Y  testun  darlith  cyntaf  a  fu 
ganddo  oedd,  "  Y  llanc  Absalom."  Yr  oedd  yr  hanes  wedi  ei  daro  yn 
fawr,  a  bu  yn  meddwl  gwneyd  darlith  i'r  bobl  ieuainc  oddiwrth  yr 
hanes,  ond  wedi  ei  dechreu  fe'i  gwnaeth  yn  bregeth.  Ac  mae  y  rhai 
a'i  clywodd  yn  cofio  yn  dda  mai  pregeth  afaelgar  ydoedd.  Ni  chafodd 
fyw  ond  ychydig  i  draddodi  ei  ddarlith  ddiweddaf  ar  "  Mr.  Humphreys 
a'i  Foeswersi."  Nid  oedd  dim  pall  ar  ei  ffraethineb  a'i  ddigrifwch  gyda 
y  ddarlith  hon.  Yr  oedd  ganddo  ddwy  ddarlith  newydd  ar  y  canol 
pan  fu  farw ;  un  ar  "  Daith  y  Pererin,"  a'r  llall  ar  "  Freuddwydion  y 
Bibl."  Meddyliai  wneuthur  dwy  darlith  ar  "  Daith  y  Pererin,"  gan  y 
y  byddai  un  yn  rhy  f aith ;  ac  yr  oedd  wedi  penderf ynu  cyhoeddi  llyf r  ar 
"  Freuddwydion  y  Bibl,"  a  chan  fod  hwn  bron  a'i  orphen,  hwyrach  y 
cerir  allan  ei  ddymuniad.  Meddai  allu  arbenig  i  drin  materion  fel 
hyn,  gan  eu  bod  mor  gydnaws  â  rhediad  ei  feddwl,  ac  yr  oedd  ei 
lwyddiant  diweddar  yn  y  ffordd  hon  fel  wedi  creu  ysbrydiaeth  ynddo 
i  feddwl  am  rywbeth  newydd  o  hyd. 

Hysbys  ydyw  ei  fod  yn  ysgrifenwr  ac  awdwr  o  radd  uchel.  Ysgrif- 
enodd  rai  ysgrifau  i'r  Methodist  pan  yn  Ued  ieuanc,  ac  amryw  ysgrifau 
o  dro  i  dro  i'r  Drysorfa.  Un  o'i  ysgrifau  cyntaf  oedd  i'r  Methodist, 
am  1855,  tu  dal.  213, — "Ymddyddan  rhwng  gŵr  yr  Hafoduchaf  a'i 
Fab,"  ysgrif  ddyddoroí  mewn  dull  ymddyddanol,  ac  mae  yr  ysgrif  hon 
yr  arddangosiad  cyntaf  o'i  fedrusrwydd  yn  ysgrifenu  yn  y  dull  hwn. 
Yn  ddiweddar  ar  ei  oes  hefyd  y  dadblygodd  ei  dalent  fel  ysgrifenwr  ac 
awdwr.  Daeth  allan  fel  awdwr  yn  ei  rymusder,  ac  ennillodd  ei  weith- 
iau  iddo  glod  ac  enwogrwydd,  sef,  "  Yr  hynod  William  Ellis  o  Faen- 
twrog ;  "  "  Cofìant  y  Parch.  Richard  Humphreys,  Dyffryn ;  "  Bwthyn 
fy  Nhaid  01iver."  Yn  y  gweithiau  hyn  mae  yn  dangos  athrylith  o 
radd  uchel.  Mae  ei  arddull  yn  goeth  ac  yn  glir,  a'i  iaith  yn  bur,  yn 
Gymreigaidd,  a  darllenadwy.  Mae  pobpeth  a  ddaeth  trwy  y  wasg  o'i 
eiddo  â  graen  arno,  a  thuedd  uniongyrchol  ynddo  i  addysgu  ac  adeüadu 
y  darllenwyr.  Mae  y  "  Bwthyn  "  yn  cynnwys  hanesion  ac  ymddydd- 
anion  oeddynt  yn  ffrwyth  ei  sylwadaeth  a'i  brofiad  dros  y  rhan  fwyaf 
o'i  oes,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  trefnu  a'u  gwisgo,  ar  ddull  o  ymddyddan, 
mewn  modd  difyrus  ac  adeiladol  dros  ben  ;  cedwir  i  fyny  y  cymeriadau 
yn  y  modd  mwyaf  teg  a  naturiol ;  ac  mae  yr  hyn  a  eilw  y  Sais  yn  true 
to  nature  yn  berffaith  yn  y  llyfr  drwyddo  oll.  Da  fyddai  pe  cai  y  llyfr 
hwn  gylchrediad  cyffredinol  trwy  Gymru;  a  phe  dygid  ail-argraffiad  o 
hono  allan,  gan  fod  yr  argraffiad  cyntaf  wedi  ei  werthu,  diammeu  y 
gwerthfawrogid  hwnw  fel  y  cyntaf,  o  herwydd  ei  fod  mor  ddarllen- 
adwy.     Ymddangosodd  ffrwyth  ei  ysgrifell  lawer  gwaith  yn  y  cyfnod- 


Y   DIWEDDAB   BABOH.   GBIFFITH   WILLIAM8,    TAL8ARNAU.  178 

olion,  ac  y  mae  eí  ei  hun  yn  llefaru  ynddynt  trwy  ffraetheiriau  ac 
addysgiadau  megys  "  geiriau  y  doethion  a'u  dammegion." 

Yr  ydym  wedi  gweled  fod  Mr.  G.  Williams  yn  ẃr  crefyddol  a  duwiol 
iawtí ;  yr  ydoedd  o'i  febyd,  fel  Nathanael,  yn  "  Israeliad  yn  wir,  yn  yr 
hwn  nid  oes  dwylL"  Cafwyd  ynddo  gryfder  doethineb,  ac  yn  cyd- 
fyned  â  hyny  yr  ydoedd  harddwch  cymeriad,  lledneisrwydd  ysbryd,  a 
chywirdeb  amcanion.  Y  mae  rhai  dynion  yn  y  byd  nad  oes  Uawer  o 
waith  i  ras  yr  efengyl  arnynt ;  y  maent  mor  debyg  wrth  natur  i  rai  wedi 
eu  cyfnewid  trwy  ras.  Un  o'r  cyfryw  oedd  yntau — gweithiodd  ei 
ffordd  trwy  einioes  gan  "  gadw  ei  hun  yn  ddifrycheulyd  oddiwrth  y 
byd."  Tystiolaeth  y  rhai  a'i  hadwaenai  trwy  ei  oes  ydoedd  ei  fod  yn 
ddiddrwg,  yn  ddiddichell,  yn  ddiymhongar.  Anfynych  y  gwelwyd 
neb  yn  meddu  y  rhinweddau  hyn  yn  f wy  amlwg  nag  ef.  Gweithredai 
bob  amser  yn  ei  holl  gyflawniadau  crefyddol  a  swyddol  oddiar  egwydd- 
or,  a  nôd  ei  ymgais  fyddai  bod  o  ryw  ddefnydd  gyda  chrefydd.  Dy- 
wedodd  un  am  dano,  "Ei  ffyddlondeb  a'i  anhunanrwydd  yn  y  cyflawn- 
"iad  o'i  ddyledswyddau  oedd  dirgelwch  ei  barch  a'i  gymeradwyaeth  gan 
yr  eglwysi,  a  chan  bawb  a'i  hadwaenai.  Yr  oedd  wedi  enmll  iddo  ei 
hun  safle  yn  Nghyfarfod  Misol  ei  Sir,  nad  oedd  yn  ail  i  neb  o'i  frodyr." 
Barnwn  mai  o  fewn  cylch  y  Cyfarfod  Misol,  ac  yn  y  gwahanol  orchwyl- 
ion  a  berthynai  i'r  cylch  hwn  y  bu  ei  ddefnyddioldeb  yn  fwyaf  amlwg. 
Yr  oedd  wedi  ei  gynnysgaeddu  â  chymhwysderau  arbenig  i  eistedd  mewn 
cynghor,  ac  i  drefnu  gwahanol  orchwylion  cymdeithas,  ac  yn  enwedig 
cymdeithas  grefyddol.  Ei  arafwch,  ei  bwyll,  ac  addfedrwydd  ei  farn, 
acyn  arbenig  ei  wir  ofal  am  les  yr  eglwysi,  a'i  gwnaeth  yn  arweinydd 
cymhwys  yn  y  cylch  yr  oedd  yn  troi  ynddo.  Byddai  ei  bresennoldeb 
ymhob  cyfarfod  yn  peri  i'w  frodyr  deimlo  yn  bur  dawel  i  ymgymeryd 
âg  unrhyw .  orchwyl,  pa  un  bynag  ai  hawdd  ai  anhawdd  fyddai ;  ac  fe 
fyddai  ef  yn  bresennol,  os  na  byddai  rhwystr  mawr  iawn  ar  ei  ffordd, 
gan  ei  fod  wedi  gwneuthur  achos  yr  Arglwydd  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad 
yn  achos  iddo  ei  hun.  Yr  oedd  yn  y  cysylltiad  hwn  yn  debyg  iawn  fel 
y  dywedodd  Glan  Alun  am  Angell  Jones,  y  Wyddgrug : — 

Yr  oedd  ef  i  ni  fel  y  coed, 
Yn  rhan  o'r  Capel  Mawr. 

Er  ei  fod  yn  un  o'r  rhai  pellaf  oddiwrth  hòni  a  hawlio  dim  blaenor- 
iaeth  iddo  ei  hun,  yn  y  cyfnod  olaf  o'i  oes  rhoddid  iddo  bob  gwaith  y 
byddai  yn  rhaid  i  rywun  fod  ar  y  blaen  gydag  ef.  Ar  adeg  ei  farwol- 
aeth  gwnaed  y  sylwadau  canlynol  am  dano  raewn  newyddiadur  gan 
ysgriíenydd  yr  ysgrif  hon :  u  Yr  oedd  wedi  dyf od  er  ys  blynyddoedd 
yn  un  o  golofnau  mwyaf  angenrheidiol  y  Cyfarfod  Misol.  Bu  adeg 
pan  nad  oedd  yn  y  rhan  Orllewinol  o'r  Sir  ond  ychydig  nifer  o  weinid- 
ogion.  Disgynodd  llawer  o'r  gwaith  arno  ef  y  pryd  hwnw.  Un  arall 
a  gymerodd  ran  flaenllaw  iawn  o'r  gwaith  gydag  ef  y  rhan  yma  o'i  oes 
ydoedd  y  diweddar  Barch.  R.  Parry,  Ffestiniog.  Y  mae  ei  enw  yntau 
yn  deilwng  o  goffadwríaeth.  Yr  oedd  y  ddau  yn  gyfeillion  mawr,  ac 
y11  cydgychwyn  eu  hoes  gyda'r  gwaith.  Yn  y  rhanau  anghyhoedd, 
megys,  o'r  gwaith,  yr  oedd  y  ddau  yn  fedrus  a  ffyddlawn 
iawn;  ond  ni  chafodd  yntau  fod  ar  y  maes  ond  rhyw  ddwy 
flynedd  yn  hwy  na'i  gyfaill  Mr.  Parry.  Yr  oedd  Mr.  Williams  yn 
drefnwr  rhagorol;  gwelai  ymhell  iawn  pa  un  oedd  y  ffordd  oreu   i 


174  T   DIWBDDAR   BAIICH.    OBIFPITH   WILLIAMS,   TALSABNATJ. 

wneyd  gyda  phob  achos,  ac  yr  oedd  ganddo  ffordd  well  nag  odid  neb 
i  gael  pawb  arall  i  weled  yr  un  fath  ag  ef.  Ymweled  à'r  egiwysi,  deẁis 
Maenoriaid,  sefydlu  gweinidogion  ar  eglwysi,  gwastadhàu  anghydfod 
mewn  manau,  trefnu  achosion  y  lleoedd  gweiniad — byddai  yn  cael  ei 
osod  i  wneyd  y  pethau  hyn  yn  fynych.  Anfonid  ef  dros  y  Cyfarfod 
Misol  i'r  Cymdeithasfäoedd  yn  dra  mynych,  ac  i  gynnrychioli  ar  Bwyll- 
gorau,  ac  yn  y  manau  hyny  yr  oedd  yn  ddeheuig  iawn  i  drafod  pob 
achosion  a  ddygid  ger  bron.  Yr  oedd  mewn  Cymdeithasfft  unwaith 
yn  dadleu  am  help  arianol  at  yr  Achos  Saesoneg  yn  yr  Abermaw. 
Dywedai  eu  bod  yno  mewn  angen  mawr  am  help.  *  Mae  y  oapel  wedi 
costio  Uawer,'  meddai,  (ac  mae  y  tir  o  tano  wedi  costio  líawer.  Mae 
y  tir  yn  y  Bermo  yn  ddrud  iawn.  Chwi  y  bobl  f awr  yma  sydd  yn 
meddu  tiroedd,  wnaech  chwi  ddim  byd  gwell  na  dyfod  â'ch  tiroedd  i'r 
Bermo,  fe  gaech  bris  da  am  danynt  yno.'  Yr  oedd  ei  feddwl  wedi 
ymglymu  am  Achos  yr  Arglwydd,  ac  yr  oedd  yn  eiddigeddas  am  ei 
lwyddiant  ymhob  man,  ond  yn  neillduol  yn  ei  Sir  ei  hun.  Fe  wyddai 
amgylchiadau  a  helyntion  pob  eglwys,  fel  ei  eglwys  gartref  o'r  bron ; 
adnabyddai  hefyd  liaws  o  bersonau  unigol  ymhob  lle,  pa  un  ai  llwyddo 
ai  aflwyddo  y  byddent  gyda'u  crefydd,  a  gallai  ddyweyd  yn  lled 
gyffredin,  fel  y  byddai  yr  hen  bobl  yn  dyweyd,  pa  un  ai  dan  y  ddeddf 
ai  dan  ras  y  byddent  Yr  oedd  yn  un  o'r  rhai  ffyddlonaf  hefyd  i'w 
gyhoeddiadau  Sabbothol,  ac  i  fyned  i  holl  leoedd  bychain  y  Sir  yn  éi 
dro,  fel  y  lleoedd  mawrion.  Yr  oedd  yr  alwad  am  dano  er  ys  blyn- 
yddoedd  yn  gyfry w  fel  y  gallasai  fyned  i'r  lleoedd  mawr,  ymhell  ao  yn 
agos ;  ac  os  ydyw  gwasanaethu  lleoedd  mawr  yn  fanteisiol  i  rywun, 
fe  fuasai  felly  iddo  ef  gyda  theulu  mor  fawr  yn  dibynu  arna 
Ond  yr  oedd  ef  mor  gydwy bodol  fel  yr  oedd  yn  myned  i  bob  lle  baeh 
fel  Ue  mawr  yn  rheolaidd.  Ac  y  mae  parch  mawr  iddo  heddyw  yn  lle- 
oedd  bychain  y  Sir  ymhob  man." 

Crybwyllwyd  amryw  weithiau  am  y  parch  a  deimlir  tuag  ato  yn  y 
wlad,  ac  nid  heb  achos  y  crybwyllir  am  hyn  f wy  nag  unwaith,  oblegid 
nis  gwyddom  am  neb  ag  y  teimlir  mwy  o  barch  i'w  goffadwriaeth  nag 
efe.  Mae  hyn  yn  cyfodi,  nid  yn  unig  oddiar  ei  fod  yn  ddyn  hynaws  a 
hawddgar,  ond  o  herwydd  ei  ffyddlondeb  a'i  weithgarwch,  ac  o  herwydd 
ei  fod  wedi  cysegru  ei  Kun  i  wasanaethu  crefydd,  ac  i  weithio  yn  yr 
efengyl  er  lles  yr  eglwysL  Yr  oedd  ei  golli  y  pryd  y  gwnaed  yn  golled 
fawr.  Megys  y  dywedai  ef  ei  hun  ar  ol  colli  Mr.  Morgan,  ei  fod  yn 
teimlo  fod  darn  mawr  o'r  byd  yma  wedi  myned  i  ffordd,  felly  y  mae  ei 
frodyr  yn  teimlo  fod  darn  mawr  ot  Sir  wedi  ei  symud  ymaith  trwy  ei 
golli  yntau.  Diwrnod  ei  angladd  dywedai  y  Parch.  D.  Jones,  Garegddu, 
"Y  mae  y  golled  ydym  wedi  gael  yn  un  fawr  iawn.  Mae  eglwys 
Talsarnau  wedi  colli  mwy,  fe  allai,  nag  y  mae  yn  feddwL  Y  mae  Gor- 
llewin  Meirionydd  wedi  colli  tywysog  ac  arweinydd — wedi  colli  gwr  o 
dalent,  a  barn,  a  deall.  Yr  oedd  yn  y  Cyfarfod  Misol  ac  ymhob  cylch 
arall  yr  oedd  yn  troi  ynddo  yn  llenwi  ei  le  yn  llawn,  ac  y  mae  yn 
anhawdd  iawn  cael  neb  cyffelyb  iddo.  Bu  ar  y  blaen  am  flynyddoedd 
fel  gofalwr  ac  arweinydd  yr  eglwysi.  Mae  y  geiriau  a  ddywedodd 
Moses  am  Hobab  yn  ddarluniad  cywir  iawn  o  hono  ef,  *  Canys  ti  a 
adwaenost  ein  gwersyllfäoedd  yn  yr  anialwch,  ac  a  fyddi  yn  lle  lljrgaid 
i  m.'"    Shoddwn  ddau  ddyfyniad  i  ddangos  yr  hyn  ydym  wedi  ei 


T  DIWBDDAB   BABCH.    GBIFFITH   WILLIAMS,  TALSàBNAU.  176 

ddyweyd  am  dano  fel  un  yn  gwir  ofalu  am  achos  yr  Arglwydd  yn 
gyffredmol  yn  ei  wlad.  Gwaith  a  roddwyd  iddo  i'w  wneuthur  lawer- 
oedd  o  weithiau  oedd  sefydlu  gweinidogion  ar  eglwysi.  Fel  hyn  y  mae 
yr  hyn  a  ddywedodd  yn  yr  adroddiad  o  hanes  sefydliad  y  Parch.  W. 
Williams  ar  eglẁysi  Corris  a  Bethania,  Mehefin  30,  1873 : — 

Yr  hen  iyniad  am  weinidog  oedd  ei  fod  yn  public  property  i'r  Corff— yu  dal  yr  un 
berthynas  â  phob  eglwys  a  berthynai  i'r  enwad,  ac  heb  íod  dim  cysyUtiad  neilldnol 
rhyngddo  àg  nn  eglwys  o  gwbL  Ond  bellach,  er  ys  blynyddoedd,  mae  ymgais  yn 
cael  ei  wneyd  er  ffurfio  perthynas  ac  nndeb  agosach  rhwng  y  gweinidog  fig  eglwys 
nen  eglwysi  neilldnoL  T  mae  yr  ymdrech  yma  wedi  llwyddo  i'r  fath  raddan  yn 
Sir  Feirionydd  fel  y  mae,  nid  yn  nnig  gan  yr  eglwysi  cryfaf  en  bugeiliaid,  ond  hefyd 
gan  y  rhai  gwanaf ;  a  gellir  dyweyd  am  OrUewin  Meirionydd,  feí  am  Judea  gynt 
mewn  ystyr  arall,  "  Ac  yr  oedd  yn  y  wlad  hono  fngeiliaid  yn  gwylied  en  praidd  Uw 
nos."  Edrychir  arni  fel  gwlad  y  bngeiliaid ;  a  phe  byddai  i  r  fath  beth  âç  erlidigaeth 
godi  ar  y  bngeiliaid  mewn  siroedd  eraill,  gaUent  droi  en  gwyneb  i  Sir  Feirionydd  am 
noddfa.  Mae  yr  hyn  a  elwir  genym  yn  "Genadaeth  Sirol"  yn  gwneyd  gwaith 
mawr,  trwy  fod  yr  eglwysi  cryfa^  heblaw  cadw  gweinidog  en  hunain,  yn  oynnorthwyo 
hefyd  i  estyn  yr  unrhyw  ragorfreintiau  i'w  chwîorydd  gweiniaid.  Mae  y  ffaith  fod 
siroedd  eraill  yn  prysur  ddUyn  esiampl  Meirion,  vn  profì  tn  hwnt  i  bob  dadl  effeith- 
iolrwydd  y  symudiad.  Ni  oresgynodd  bugeiliaeth  y  tir  heb  lawer  o  rwystrau,  y  rhai 
sydd  wedi  eu  symnd  o'r  ffordd  yn  y  sîr  hon,  ond  sydd  yn  parhân  mewn  siroedd  eraUl 
eto.  Dyma  rai  o'r  rhwystran  y  bn  raid  i'r  fugeiliaeth  en  gwynebu  :  yn  gyntaf,  yr 
oedd  y  syniad  hwnw  wedi  gwreiddio  yn  ddwfn  yn  meddwl  y  wlad,  mai  peth  a  allesid 
wneyd  wedi  gorphen  gwaith  y  dydd  oedd  gwneyd  pregethan.  Ond  yr  oedd  yn  bnr 
hawdd  madden  iddynt,  oblegid  dyna  oeddynt  wedi  ei  weled  o'r  dechreoad,  ac  ni 
freuddwydient  fod  nn  cyfnewidiad  i  fod  ar  bethau.  Ac  nid  yn  nnig  yr  oedd  y  Oymry 
yn  ddwfn  yn  y  oyfeiliornad  yna,  ond  gallem  gasgln  fod  y  Corinthiaid— wrth  weled  Panl 
yn  gwneyd  pebyll  trwy  y  dydd,  ac yn  athrawiaethn  yn  ysynagogauyn  yr  hwyr — wedi 
myned  i  weled  mai  felíy  yr  oedd  pethau  i  fod ;  ac  fe  allai  mai  dyna'r  paham  y  mae  ef 
yn  siarad  mor  ddifloesgni  yn  ei  lythyr  at  eglwys  Oorinth  am  ddyledswydd  yr  eglwys 
1  gynnal  ei  gweinidog.  Tybiaf  glywed  Panl  ac  Acwila,  wedi  cadw  noswyl,  wrth 
fyned  adref  heibio  i  ryw  ydian,  yn  dyweyd  y  gair  hwnw,  "  Na  chan  safn  yr  ych  sydd 
yn  dyrnu."  Gofynai  y  naiU  i'r  Uall  beth  aUasai  fod  dyben  Uefariad  y  gair  yna— ai 
er  mwyn  yr  ycb,  ai  er  mwyn  rhy wnn  mwy,  yr  hyn  sydd  yn  dra  thebygol.  Nen 
gwelaf  hwynt  yn  myned  heibio  i  ryw  winllan,  a  gwelent  y  gwinllanydd  yn  cael  cyf- 
ranogi  o'i  ffrwytb.  Neu  ynte  gwelent  fìlwr  yn  trin  ei  gíeddyf,  tra  yr  oeddynt 
hwythau  heb  gael  dim  amser  i  drin  "cleddyf  yr  Ysbryd."  Ac  ar  yr  olwg  yma  ar 
bethan,  dychymygaf  fod  yr  apostol  yn  gwasgn  y  ddyledswydd  yma  ar  yr  eglwys.  Y 
mae  llawer  nn  yn  tafln  John  Jones,  Talsarn,  i  wyneb  y  fugeiliaeth — y  byddai  ef  yn 
gweithio  ei  ddiwrnod  gwaith,  ac  wedi'r  cwbl  yn  pregethn  yn  fwy  grymns  ac  effeithiol 
na  Uawer  a  roddasant  en  hoU  amser  at  wneyd  pregethan.  Ond  camgymeriad  oedd 
hyn.  Pe  gwybnasai  y  rhai  hyn  y  cwbl,  casbeth  Mr.  Jones  oedd  y  "shop,"  a 
bn  lawer  gwaith  >n  "  siglo  dan  gryd  "  &'i  droed,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  darllen  nen  yn 
cyfaneoddi  pregeth.  Dengys  hyn  mai  yn  ei  study  yr  oedd  Mr.  Jones  yn  dewis  bod, 
a  i  study  a'i  gwnaeth  ef  yr  hyn  ydoedd.  2.  Rhwystr  arall  ar  ffordd  y  fngeiliaeth  oedd 
y  dŷb  mai  peiriant  ydoedd  wedi  ei  ddyfeisio  er  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  blaenorisid.  Nis 
gaU  hyny  fod,  oblegid  byddant  hwy—  y  bugeiliaid— oddicattref  yn  fynych  ;  ond  bydd 
y  blaenoriaid,  fel  gwraig  rinweddof,  yn  gwarchod  gartref  yn  dda,  gan  ofaln  cadw  tŷ 
glftn  a  threfons.  Na,  nid  galw  y  gweinidog  i  le  neb  y  mae  y  fugeiliaeth  ;  y  cwbl  y 
mae  yn  ei  wneyd  ydyw  gosod  y  gweinidog  yn  ei  le  ei  hun ;  a  r  bugeiliaid  goren  y w  y 
rhai  hyny  sydd  yn  teirnlo  nas  gallant  wneyd  dim  heb  y  blaenor,  nac  heb  yr  aelod 
cyffredin.  Nid  yr  hwn  a  all  wneyd  gwaith  pawb,  ond  yr  nn  a  fedr  gael  pawb  i 
weithio,  ydyw  y  bngail  goreu.  8.  Rhwystr  araU  ar  ffordd  y  fngeiliaeth  oedd  tlodi 
yr  eglwysi.  Tchydig  oedd  eu  nifer  ar  y  cyntaf,  ao  ychydig  oedd  nifer  yr  aelodau ; 
eto  y  cyfryw  oedd  eu  cariad  at  Fab  Dnw  a'i  achos,  fel  y  meiddient  goleddn  y  syniad 
am  fugeiüaeth,  er  yn  wan  o  ran  moddion.  Tyfodd  y  drycbfeddwl  am  y  fngeil- 
iaeth  yn  mhen  Mr.  Morgan ;  a  rhyw  dro,  pan  oedd  ef  a'r  Parch.  Rees  Jonea, 
Felinheli,  yn  cydfyned  i  Ffestiniog  ar  y  Sabboth,  penderfynasant  fynu  gwell  chwareu 
teg  i'r  pregethwyr  a'r  eglwysi,  gan  nad  oedd  dim  modd  iddynt  ffynn  fel  yr  oeddynt. 
Oafodd  Mr.  Morgan  y  rraint  o'i  gyebwyn  yn  y  Cyfarfod  Misol,  a  ohefnogwyd  ef  gan 


176  T  DIWEDDAR  BAR0H.    ORIFFITH   WILLIAMS,  TALSABNAU. 

yr  Hybarch  Richard  HoDiphreys  a'r  Parch.  Robert  Williams,  Aberdyfi ;  ac  er  mai 
ef  oedd  y  byraf  o'r  tri,  efe  oedd  y  cyntaf  i'r  dwfr  bob  amser. 

Eto,  pan  yn  rhoddi  hanes  yr  achos  yn  y  Sir  yn  Nghymdeithasfa 
Penrhyndeudraeth,  Tachwedd  1873,  ar  ol  dangos  fod  gwerth  ein  medd- 
iannau  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad  yn  £55,361,  dywedai,  "Pwy  na  fuasai 
yn  falch  o  etifeddiaeth  o'r  gwerth  yna,  serch  fod  rhyw  ddyled  o  £16,000 
arni  ? "  ac  elai  ymlaen : — 

Yr  oedd  haelioni  y  cynnulleidfaoedd  yn  gweithio  mewn  dwy  ffordd,  sef  trwy  roddi 
arian,  ac  hefyd  trwy  roddi  benthyg  arian  yn  ddi-lôg.  Yn  Ffestiniog  y  dechreuodd 
yr  arferiad  dda  hon  tnag  ngain  mlyi.edd  yn  ol,  ac  yno  y  mae  hi  yn  fwyaf  llwydd- 
iannns  hyd  heddyw.  Rhoddwyd  allan  yn  y  modd  yma,  yn  nosbarth  Ffestioiog,  ae 
yn  neillduol  yn  nghymydogaeth  Ffestiniog  ei  hun,  o  bryd  i  bryd,  er  pan  setydlwyd  y 
cynllnn  hwn,  y  swm  o  £29,841  9s.  2c,  acyn  rhanan  eraill  o'r  air  £2536  4s.  7c,  sef 
cyfanswm  o  £32,877  13s.  9c.  Arian  dilôg  y  gelwir  yr  arian  yma,  ond  nid  wyf  yn 
siwr  fod  yr  enw  yn  nn  priodol.  Mae  Dnw  yn  sylwi  ar  yr  hyn  a  gyfrenir  at  ei  achos 
ac  yn  gwobrwyo.  Ni  wnaeth  y  wraig  weddw  o  Sarepta  ddim  a  dalodd  yn  well  iddi 
nar  deisen  hono  i  ŵr  Duw.  Fe  fn  ynfortune  i  Obededom  i'r  arch  gael  ei  throi  i'w 
dŷ.  Ac  ni  chafodd  Pedr  erioed  y  fath  helfa  o  bysgod  â'r  diwrnod  y  rhoddodd  fenthyg 
ei  long  yn  bnlpnd  i  Iesu  Grist  i  bregethn  allan  o  honi  :  "  Canys  nid  yw  Duw  yn 
anghyfiawn  fel  vr  anghcfìo  eich  gwaith  a'r  llafurns  gariad,  &é."  Y  mae  yn  Ffes- 
tiniog  lawer  a  allant  ddwyn  tystiolaeth  i'r  bendithiou  a  dderbyniasant  en  hunain 
trwy  roddi  benthyg  en  harian  yn  y  ffordd  yma  ar  gapelau.  Yr  oeddynt  wedi  dysgu 
dau  beth  gyda'u  gilydd,  sef  cynnildeb  a  haelioni.  Dywelai  y  diweddar  Barcb. 
Richard  Humphreys  os  byddai  i  ddyn  ddysgu  ennill  ac  beb  ddysgu  cynnilo,  yr  elai  yn 
wastraffns.    0  r  tn  arall,  os  dysgai  gynnilo  heb  roddi,  elai  yn  gybydd.    Ond  yr  oedd- 

Çot  hwy  yno  wedi  dysgn  dau  beth,  cynnildeb  a  haelioni.  Mae  y  cybyddion  olaf  yn 
festimog  wedi  en  gweithio  i  ffordd.  Eto  nid  ydym  wedi  treulio  ein  holl  neith  ar 
gapelau.  Yr  ydym  yn  rhoddi  rhan  i  saith  a  befyd  i  wyth.  Yr  ydym  yn  rhoddi 
tipyn  i  bawb  a  ddaw  atom  i  ofyn  cerdod.  Yr  ydym  wedi  cyfranu  at  y  Genadaeth 
£330  4s.  6c,  ac  at  y  Weinidogaeth  £2940  19s.  2c.  Y  mae  un  peth  arall  y  dymun- 
wn  ei  ddyweyd,  sef  fod  cydymdeimlad  gwirioneddol  ac  ymarferol  rhwng  yr  eglwysi 
cryfaf  a'r  eglwysi  gwanaf.  Mae  y  "  Genadaeth  Sirol "  sydd  genym  yn  brawf  o'r  cyd- 
ymdeimlad  hwn.  Mae  y  genadaeth  hon  yn  perthyn  yn  arbenig  i  ni  fel  sir  (daeth 
siroedd  eraill  i  ganlyn  yn  hyn),  oblegid  ni  a'i  cychwynodd,  a  ni  sydd  yn  ei  chynnaL 
Trwy  yr  haelioni  hwn  mae  15  o  eglwysi  gweiniaid  yn  cael  gofalu  am  danynt  gan 
fngeiliaid  cyflogedig.  Ni  buasai  gan  y  rhai  hyn  y  gobaith  gwanaf  am  gymhorth  oni 
b'ai  y  cydymdeimlad  a  ddangosir  fel  hyn.  Nid  wyf  am  ddyweyd  llawer  am  y  fogeil- 
iaetb,  gan  mai  dyna  oedd  baich  yr  anerchiad  dair  blynedd  vn  ol.  Ond  gallaf 
ddywe^d  fod  y  fugeiliaeth  o'r  pryd  hwnw  hyd  yn  awr  yn  parhâu  i  fyned  ymlaen. 
Fe  deimlir  gan  fwyafrif  eglwysi  ein  sir  fod  hyn  yn  nn  o'r  pethau  anhebgorol  i 
lwyddiant  a  pbarbâd  yr  achos  yn  ein  plith.  Edrycbir  ar  y  sir,  a  gelwir  hi  gan  rai 
yn  wlad  y  bngeiliaid,  ac  fe  ellid  meddwl  fod  rhyw  briodoldeb  yn  yr  enw,  gan  mai 
ì'r  gorlan  hon  y  maent  yn  edrych  pan  y  maent  yn  edrych  am  fngeiliaid.  Fe  fydd 
rhy wrai  yn  siarad  am  Iwyddiant  y  fugeiliaeth  yn  ein  sir  fel  pe  b  ai  yma  rywbeth 
mwy  ffafriol  i'w  llwyddiant  nag  sydd  mewn  nnrhyw  sir  arall.  Beth  ydyw  y  rhyw- 
beth  hwnw,  nid  oes  neb  yn  dyweyd.  Ond  fe  ddywed  pawb  fod  yma  rywbeth. 
Rbaid  ynte  mai  rbywbeth  yn  ei  hawyrgylch  ydyw,  nen  yn  ei  mynyddoedd,  neu  yn 
ei  chymoedd  cnlion.  Nid  dim  yn  yr  eglwysi  ydyw.  Y  mae  genym  ni  yn  y  sir  hon 
yr  nn  anhawsderan  i  fyned  drwyddynt  ag  sydd  yn  awr  i'w  cael  mewn  siroedd  eraill. 
Ond  os  dymnnid  cael  mewn  un  gair  ddirgelwch  llwyddiant  y  symudiad  hwn,  dyna 
fe,  y  diweddar  Barch.  E.  Morgan. 

Wedi  oes  o  weithgarwch  a  defnyddioldeb  mawr  daeth  yr  amser  iddo 
gadw  noswyl,  a  hyny  yn  gynnarach  nag  yr  oedd  neb  wedi  meddwl.  Yr 
oedd  wedi  cael  iechyd  rhagorol  trwy  ei  oes,  ac  ymddangosai  o  wneuthur- 
iad  cryf  a  chadarn,  hyd  o  fewn  y  flwyddyn  olaf  y  bu  fyw.  Yn  nechreu 
y  flwyddyn  hono  ymaflodd  rhyw  afiechyd  ynddo,  a  gwanychodd  ei 


t  DÎWEDDAR   BAROH.    ÖRlFFITH  WILLIAMS,  TAL8ARNAU.  177 

nerth  yn  bur  f uan.  Chwith  iawn  iddo  oedd  methu  cyflawni  ei  ddyled- 
swyddau,  a  methu  myned  i'w  gyhoeddiadau  Sabbothol.  Teimlai  awydd 
cryf  i  bregethu  yn  ystod  y  misoedd  yr  oedd  ei  iechyd  wedi  tori  i  lawr. 
Ar  ol  rhyw  bedwar  mis  o  waeledd,  gwellhaodd  ddigon  yn  ystod  yr  haf 
i  fyned  i'w  deithiau ;  a  phan  y  gwaethygodd  drachefn,  mewn  pythefnos 
o  amser  wedi  iddo  fethu  yn  gwbl,  daeth  y  diwedd.  Bu  adnodau  y 
Bibl  yn  gysur  cryf  iddo  yn  ei  gystudd,  ac  fel  yr  oedd  yn  cael  ei  gaeth- 
iwo  a'i  gystuddio,  derbymodd  nerth  a  gras  a'i  dygodd  drwyddynt  yn 
ddirwgnach.  Mae  y  dyfyniad  canlynol  o  lythyr  a  dderbyniodd  Mr. 
David  Rowland,  Pennal,  oddiwrtho  rywbryd  tua  chanol  tymmor  ei 
gystudd,  yn  dangos  beth  oedd  ei  deimlad  a'i  brofiad  crefyddol  yr  adeg 
hon : — 

Mae  yn  dda  genyf  allo  eich  hysbysa  fy  mod  yn  parhâa  i  ddyfod  ymlaen,  er  yn 
araf  deg  iawn.  Mae  y  ty wydd  braf  yma  yn  hynod  o  ffafriol  i  mi.  Hyderaf  y  byddaf 
yn  allaog  i  ddyfod  atoch  i'r  Sabboth  sydd  geoyf  yna,  a  bydd  yn  dda  genyf  gael 
llettŷa  gyda  chwi.  Mae  arnaf  hiraeth  am  gael  pregetha ;  ond  nid  wyf  yn  grwgnaoh 
dim ;  ac  yn  wir  nid  yw  hyny  fawr  o  gamp  i  mi,  pan  ystyriwyf  y  blynyddoedd  o 
iechyd  ydwyf  wedi  ei  gael.  Mae  rhywbeth  mewn  cystuddian  a  phrofedigaethaa 
sydd  yn  rhoddi  mantais  i  ni  weled  sut  y  bydd  ein  crefydd  yn  troi  allan.  Mae  yn 
ddirgelwch  i  mi  sut  y  mae  annuwiolim  yn  galla  ymdaro  wedi  myned  i  Mara,  ac  heb 
yr  nn  pren  i  bereiddio  y  dwfr.  Ni  bu  fy  nghystudd  i  yn  drwm,  poenns,  na  maith. 
Carcharwyd  fi  mae  yn  wir,  ond  without  hard  labour.  Ond  yr  wyf  wedi  cael  fy 
nghadw  yn  yr  anialwch  ddigon  o  hyd  nes  dyfod  o  hyd  i  rai  tywyseaaa  o  "  hen  ŷd  y 
wlad,"ac  y  maent  yn  flasas.  Nid  wyf  yn  rhyfeddu  dim  fod  yr  angelion  yn  parhfta 
i  edrych  yn  ieaainc,  gan  ea  bod  yn  cael,bara  mor  faethlawn. 

Yr  oedd  ei  ddiwedd,  fel  y  gŵr  perffaith  ac  uniawn,  yn  dangnefedd. 
Hynod  mor  debyg  oedd  ei  bregeth  olaf  i'r  gyntaf.  Testun  y  gyntaf 
oedd — "  Nid  oes  ond  megys  cam  rhyngof  fi  âg  angeu."  A  thestun  ei 
bregeth  olaf,  yr  hon  a  bregethodd  bythefnos  i'r  Sul  y  bu  farw — "  Brysia, 
dianc  yno."  Mawr  ac  anrhydeddus  iawn  oedd  ei  angladd,  canya 
dygwyd  ef  i  orphwys  o  Talsarnau  i  fynwent  y  Methodistiaid  Calfinaidd 
yn  y  Dyffryn,  lle  hefyd  yr  huna  ei  hoff  gyfeillion,  Mr.  Humphreys  a  Mr. 
Morgan.  Deng  mlynedd  o'i  flaen  y  bu  y  Parch.  E.  Morgan  farw,  ac  yr 
oedd  ei  hiraeth  ar  ei  ol  mor  fawr,  fel  na  wnaeth  ddim  am  wythnosau 
ond  hiraethu  a  galaru,  a  chyfansoddodd  alargan  er  coffadwriaeth  am 
dano.  A  phan  y  daeth  y  deng  mlynedd  i  ben,  mor  neillduol  o  daraw- 
iadol  a  phwrpasol  ydoedd  y  pennill  canlynol  o'r  Alargan,  yr  hwn  a 
adroddwyd  mor  effeithiol  gan  y  Parch.  D.  Jones,  Garegddu,  wrth  làn  ei 
fedd :— 

A  ddarfn  iti  wrth  daflu  golwg 

Ar  wâg  orseddau  tŷ  dy  Dad, 
Ddim  dygwyddo  gwel'd  fy  enw 

Wedi  ei  ysgrifenu  â  gwaed  ? 
'R  wy  'n  gobeithio  fod  fy  eisteddle 

Tr  agosaf  un  i  ti ; 
Ao  y  cawn  dragwyddol  syllu 

Ar  y  Gẁr  fu  ar  öalfari 

ROBERT  OWEN. 


GOHEBIAETH    RHWNÖ    EBEN    FABDD    A'R 
PARCH.   DAVID  JONES. 

Nid  oedd  Eben  Fardd,  mwy  na  llawer  o  bobl  barchus  a  syber  eraill, 
ar  y  dechreu  yn  gallu  teimlo  yn  garedig  iawn  at  y  diwygiad  Dir- 
westol,  er  iddo  wedi  hyny  ddyfod  i  weled  ei  fawr  werth  ac  i 
gymeryd  éi  le  gyda'i  frodyr  a'i  gyfeillion  yn  eu  hymdrech  egriiol  o'i 
blaid.  Yn  nechreu  1837  ymddangosodd  yr  Englynioij  canlynol  o'i 
eiddo  yn  y  Gwladgarwr; — 

Am  draul  y  Cymmedrolwr — nao  ammeu ! 
Bíae  'n  gymhwya  i'w  gyflwr ; 
Mae  cwrw  'n  amgen  i  henwr 
Na  gormod  o  ddiod  ddŵr. 

Cam,  drwy  elwa,  Cymmedrolwr— nì  wna, 
Na  niwed,  fel  yftor  ; 
Doethach  rhoi  cwrw  i  deithiwr 
Na  siarad  am  sinsir  a  dŵr. 

Camdreulio  ni  wna  Cymmedrolwr—  -ddâ 
Am  ddiod  y  bragwr ; 
Gwell  cwrw  dywydd  garw  i'r  gŵr 
Nag  ail  estyn  y  glasdwr. 

Drwy  alwad,  os  Cymmedrolwr — wna  ogwydd 
Ei  neges  at  ddyeithrwr ; 
Gwell  cwrw  iach  i'r  masnachwr 
Tan  dô,  na  llymeitìan  dŵr. 

Diod  iach  i  ddyn  !  dod  i  ŷch  ddŵr ;— boed 
I  bawb  ei  briod  wlybwr  ; 
Cwrw  i  fynwes  gynhes  gŵr, — 
O'r  afon,  march  yw  'r  yfwr. 

Od  wyt  eto  yn  Dettotol—o  gyrhaedd 
Gwirod  yn  ymattal, 
Na  newidia  'n  anwadal ; 
Trwy  dy  oes  at  dy  air  daL 

Os  tordyn  feddwyn  fyddit,— d'od  eto  'n 
Deetotal  a  ddylit ; 
Yn  ynfyd  ŵr  na  foed  it' 
Ail  wreiddio  fel  yr  oeddit. 

I'r  sawl  a  fedr  jrn  gymmedrol— yfed, 
Oferpeidio'n  hoUol; 
Nid  yw  ffrwyth  ffydd  ond/roẅ  ffol 
0  ryw  grothell  ragrithioL 

0  medri  weled  Cymmedrolwr— teg, 
Nid  doeth  it'  godi  dwndwr  ; 
Pan  mewn  cnawd  ein  Hiachawdwr 
Yfai  y  gwin,— oedd  fwy  Gẃr  1 


GO&BBUHTH   BHWKG   BBEN   FARDO,   &0.  179 

Teilwng  lwyr-ymattaliwr, — yn  ddian, 
Oedd  Ioan  Fedyddiwr ; 
Ond  Iesa,  ei  gydoeswr, 
Newydd  wîn  a  wnai  o  ddẃ-r  t 

A  pha  ryw  aî  Pharisëaidd — a  godid 
Gyda  gwŷr  enllibaidd  1 
Pawb  oedd  â'u  parabl  cablaidd 
Yn  ddibrin  i'w  dduo,  braidd. 

"  Wele  ddyn  glwth,  rhwth,  di-rin," — meddynt, 
"  lleiddia  fyw  'n  gyffredin  ; 
Tf  lasiaid  o  feluawin 
Efo  rhai  gwael,— yfwr  gwín  ! " 

Am  Ioan,  "  Twt,  twt !  mae  'n  DeetotcU;" — honent 
Fod  gan  hwnw  gythra'l ! 
Diammeu  nad  oedd  dim  yn  dal 
I'w  nodan  mor  anwadal ! 

Goreu  modd  i  gan  'r  meddwyn, — a  chwalu 
Y  chwilod  o'i  goryn, 
Yw  ymattal,  dal  yn  dỳn 
Hyd  farw  heb  nn  dyferyn  ! 

Ond  gwaith  ffol  i  Gymmedrolwr — beidio 
Bod  o  gwrw  'n  yfwr ; 
Pa  achoa  ?  nid  yw  fwy  peohwr 
Na  llanc  da  fo  'n  Uyncu  dŵr. 

Mae  yn  ddiau  fod  yr  Englynion  ar  y  pryd  yn  hynod  o  gymer- 
adwy,  ]rn  enwedig  gan  y  rhai  a  deimlent  fod  pobl  yr  heresi  newydd 
yn  ymestyn  at  fod  yn  rhy  gyfiawn.  Ac  y  maent  yn  dra  dyddorol 
eto,  nid  yn  unig  ar  gyfrif  eu  rhagoriaeth  prydyddol,  ond  hefyd  fel 
y  maent  yn  dangos  y  math  o  resymau  a  ystyrid  y  pryd  hyny  yn 
barchus  a  chryfion  o  blaid  ymyfed  cymmedrol,  yn  wrthgyferbyniol 
i  lwyrymwrthodiad  â'r  diodydd  meddwol.  Ond  mae  yn  hyfryd 
genym  ymhellach,  trwy  garedigrwydd  ein  cydwladwr  tirion  Myrddin 
Fardd,  alìu  rhoddi  ger  bron  ein  darllenwyr  yr  ohebiaeth  ddyddorol 
a  ganíyn,  yT  hon  a  gymerodd  le  mewn  canlyniad  i  ymddangosiad 
yT  Englynion.  Ysgrífenai  y  Parch.  David  Jones,  y  pryd  hyny  o 
Gaernmon,  ond  wedi  hyny  o  Dreborth,  f el  y  canlyn  at  y  Bardd :— 

Caernarfon. 
Anwyl  Syb, 

Wrth  ddarllen  eich  Englynion  i  Ddirwest  yn  y  Owladgarurr,  cynhyrfodd  fy 
awenydd,  gan  obeithio  na  thramgwyddwch  wrth  ei  ffrwyth,  ond  y  cymerwch  hyn  yn 
garecug  oddiwrthyf,  er  nad  wyf  yn  hòni  i  mi  fy  hnn  yr  enw  Bardd. 

*'  Pan  mewn  cnawd  ein  Hiachawdwr 
Yfai  y  gwin  oedd  fwy  Gŵr." 

I  Iesn  ai  melyiwin — a  ddenent 
Yn  ddiod  gy  ffredin  ? 
Neu  ddywed,  od  wyt  ddewin, 
A  fu  'r  Gŵr  yn  yfwr  gwin  ? 

Ai  gâlon  Ietn  goaliaist  ? — dywediad 
Ei  wawdwyr  a  wirÌAÌrt  ; 
BhyfVg  noeth,  mor  hyf  y  gwnaiit : 
Ow  ddwl— ai  luddew  welaist  f 


180  GOHEBIAETH   BHWNG   EBEN   FABDÍ). 

Cymeraist  eu  cam  eiriau,— a  ddenent 
I  dduo  ei  foesau, 
0  ryw  nwyd  fel  gwir  nodau  ; 
Testyn  gwawd  y  tyation  gau, 

Fe  wyddom,  mai  'r  un  fyddin — ro'i  wag  lef, 
Gŵr  glwth  am  ein  Brenin  ; 
A  geiriau  roent  mwy  gerwin 
Fwyhâi  'r  gwarth,  Mae  'n  yfwr  gwin  ! 

Y  gftn  gyhoeddaist,  gwna  gyhuddo, — paid 
Fel  pŵl  ac  ymddigio  : 
Hyd  fedd,  dy  fuchedd  a  fo 
A  Dirwest  yn  cyddaro. 

Eirf  dilesg  Owirf  hudoliaeth, — 0  gochel 
Bhag  awch  ei  ly  wodraeth  : 
Rhwng  dy  siol  a'i  swynol  saetb, 
Dyro  astalch  Dirwestiaeth. 

Chwefror  20fed,  1837.  Dayid  Jones. 

I'r  hyn  yr  atebodd  Eben  Fardd  fel  y  canlyn  : — 

Clynnog,  Chwefror  24,  1837. 
Babchedio  Syb, 

Derbyniais  eich  llythyr  neithiwr  *  edi  ei  agor  gan  rywnn.  Y  mae  i  chwi 
ryddid  yn  ddiau  i  wneyd  a  fynoch  â  fy  Englynion  cyhoeddedig  yn  y  Owladgarwr; 
ond  buaawn  yn  dysgwyí  i  chwi  sydd  yn  athraw  mor  enwog,  ymresymn  yn  eu  herbyn, 
gan  ddangos  rhyw  brawf  o  gyfeiliornad  yr  haeriad  mewn  perthynas  i'r  Cyfryngwr 
bendigedig  yn  yfed  gwin  pan  y  byddai  ar  achlysnron  yn  myned  i  wledd  nen  giniaw 
lle  y  defnyddid  y  cyfryw  ddiod  yn  gyffredin. 

Mi  feddyliwn  ei  bod  mor  amlwg  â'r  hanl  oddiwrth  y  cyd-destun  am  Ioan  yn 
peidio  yfed  gwin,  fod  ein  Harglwydd  yn  yfed  yn  achlysnrol  bob  diodydd  yn  ddi- 
wahaniaeth.  Ond  yr  wyf  yn  deall  eich  bod  chwi  yn  gwadu  iddo  yfed  gwinl  Bydded 
rhyngoch  chwi  â  Duw  a'ch  cydwybod  am  hyny.  Y  mae  i  chwi  gyflawn  ryddid  i 
ddal  nen  wadn  nnrhyw  bwnc  yn  gydwybodol,  ond  priodol  i  chwi  adtiel  yr  nn  rhyddid 
i  eraill  heb  en  goganu,  gan  eu  galw  yn  ddwl,  yn  bûl  ac  yn  rhyfygns.  Nid  ymresymu 
w  hyn,  ond  peth  a  alwn  mewn  iaith  lygredig  yn  bwlio,  heb  ddwyn  ymlaen  un 
prawf  pendant  o  blaid  nac  yn  erbyn  y  pwnc  mewn  dadl. 

Fy  marn  i  (pe  byddai  o  ryw  bwys  i  cnwi  ei  gwybod)  am  Lwyrymatialiad  yw,  nad 
ydyw  yn  bwnc  crefyddol  o  un  math,  ac  am  hyny  nad  yw  o  bwys  neilldnol  pa  nn  a 
gofleidir  ef  ai  peidio.  Y  pechod  a  waherddir  yw  yfed  gormod  a  meddwi;  ond  y  dyn 
yr  hwn  wrth  yfed  ychydig  na  chais  beidio  yfed  gormod,  mabwysiaded  y  cyfryw 
yr  nnig  foddion  dynol  sydd  yn  debyg  o  fod  yn  llwyddiannns  i'w  sobri,  sef  llwyrym- 
attal ;  am  eraill,  megys  chwi  eich  hun  a'ch  cyffely b,  nid  ydyw  na  chynnydd  crefydd, 
na  chynnydd  moesan,  na  chynnydd  gras  i  chwi  lwyrymattal.  Ar  yr  nn  pryd  nid 
wyf  yn  eich  beio  am  wneyd,  os  ydych  yn  ei  wneyd  yn  gydwybodol  fel  o  wasanaeth  i 
Dduw.  Cyfansoddais  chwech  o  Englynion  mewn  ffordd  o  atebiad  i'r  eiddoch  chwi, 
yn  y  rhai  yr  wyf  yn  arfer  yr  nn  hyfdra  ag  a  gymerasoh  chwithau  yn  eich  anerch 
ataf.— Wyf,  &c., 

Ebenezeb  Thomas. 


"  Canys  daeth  Ioan  heb  na  bwyta  nac  yfed  ....  Daeth  Mab  y  Dyn  yn  bwyta  ac 
yn  yfed."— Ibsu  Gbist. 

"  A  wado  hyn  aed  a  hi 
A  gwaded  i'r  hanl  godl' — Dewi  Wte. 

0  Dafydd,  Dafydd  !  dofa— dy  ganiad 
Boed  gynnil,  arata  1 
Egnîa  'n  ddewr,  agwna  'n  dda, 
Na  wleddodd  ein  Hail  Adda. 


a'r  parcö.  david  jones»  181 

Am  ddiodydd,  meiddia  wada — gair  Crist ; 
Y  gŵr  craff,  gwna  daeru 
Na  flasiodd  gweflaa  Iesu 
Na  'i  enau  cain  o  win  cu  ! 

Agor  wed'yn,  a  gwrìda, — lyfr  Iesu  ; 
Lwfr  asiwr,  a  chryna  ! 
Y  Creawdwr,  0  !  creda 
0  flaen  dyn,  er  mai  dyn  da. 

Prawf  uad  yfai ;  profa  hyn,  Dafydd  ! — gwel 
Mai  'r  gwir  a  ddeil  beunydd  : 
Rheol  plaid,  baid,  ac  ni  bydd 
Ond  Iesu  'n  iawn  Dywysydd. 

Mae  iti  lwyrymattal, — groeso  ; 

Ond  gresyn  it'  gynnal 

Gair  du  ;  onid  Gwir  a  dâl  ? 

Nid  gau  rigymau  gwammal. 

"  Na  feddwer,"  boed  mai  hyn  fyddo — ein  deddf 
Hyn  mae  Duw  yn  geisio ; 
A  garo  laith  gwrw  i'w  lithio, 
Heb  oedi  dim  peidied  ô. 

Ebenezkb  Thomas. 

Yn  atebiad  i  hyn  ysgrifenodd  Mr.  Jones  y  llythyr  rhagorol  a  gan- 
lyn: — 

Turf  Square,  Caernarfon, 

Chwefror  27,  1837. 
Anwtl  Syb, 

Deallais  wrth  eich  llythyr  fod  fy  Englynion  atoch  wedi  cael  effaith  arnoch 
hollol  groes  i'm  dysgwyliad  a'm  dyben  yn  eu  hanfon,  am  na  feddyliais  unwaith  y 
cymerech  hwynt  yn  amgen  na  hytdra  diniwaid  oddiwrthyf.  Drwg  iawn  genyf  yn 
wir  boeni  eich  teimladau,  yr  hyn  oedd  bell  o'm  bwriad.  Maddeuwch  fy  hyfdra. 
Ni  elwaifl  chwi  yn  bwl,  fy  Dghyfaill,  ond  dymuno  arnoch  beidio  ac  ymddigio  fel  y 
gwnai  pwl.     Nid  oedd  byny  yn  rhoddi  yr  enw  hwnw  arnoch  chwi. 

Yr  wyf  yn  deall  i  chwi  gamddeall  fy  Englynion  (os  teilyngaut  yr  euw  hwnw). 
Gofyn  a  wnaethum  ynddynt  a  oedd  Crist  yn  yfed  gwin  yn  ddiod  gyffredin,  am  mai 
gwrthwynebu  diodydd  meddwol  fel  diod  gyffredin  yn  unig  y  mae  y  Gymdeithas 
DdirwestoL  Hefyd  pa  sail  oedd  genych  i  benderfynu  fod  Crist  yn  yfwr  gwin,  gan 
gymeiyd  tystiolaeth  ei  elynion  yn  sail  i  benderfynu  yr  achos.  0  herwydd  mae  ílîaws 
o  Esbonwyr  enwog  yn  dra  chynuü  ar  yr  achos ;  megys  J.  Hughes,  Dr.  Lewis, 
Matthew  Henry,  Matthew  Foole,  a  Dr.  Doddridge,  Assembly  of  Divine8'  Annota- 
tionSf  ac  yn  wir,  yn  ol  a  ddarllenais  o  waith  Dr  Lightfoot,  nid  yw  yr  un  o 
honynt  yn  son  gair  yn  eu  hesboniadau  ar  yr  adnodau  a  nodasoch,  fod  Crist  yn 
yfwr  gwin.  Ac  felly  gallwn  nodi  eraill.  Mae  Traethawd  yr  enwog  Proff.  M. 
Stuart,  America,  ar  Nat-r  Diodydd  y  Bibl,  i'r  hwn  mae  Rhagymadrodd  yn  ei  gymer- 
adwyo  yn  uchel  gan  Dr.  J.  P.  Smith,  yn  dangos  yn  amlwg  yn  ol  rhediad  yr  Ys- 
grythyrau  nad  oedd  duwiolion  y  Bibl  yn  arfer  gwin  fel  diod  gyffredin.  Gan  hyny 
mae  fy  nghwestiwn  yn  sylweddol  a  phwysig,  ac  nis  gellir  ei  benderfynu  mor  hawdd  â 
phrofi  fod  yr  haul  wedi  codi,  pan  y  mae  genym  brawf  gweledig  o'r  naill,  ac  nad  oes 
^enym  seiliau  pendant  i'r  llall.  Ni  phenderfynais  nad  archwaethodd  Crìst  win ;  ni 
feddyliais  ac  ni  ddywedais  y  fath  beth  erioed.  Gofyn  cwestiwn  a  wnaethnm  i  chwi 
am  sail  eich  penderfyniad  y  bu  Crìst  yn  yfwr  gwin ;  a  gwyddoch  nad  oedd  gofyn 
am  sail  eich  penderfyniad  chwi  i'r  mater  yn  tueddu  i'r  radd  leiaf  i  wadu  nad 
archwaethodd  Criat  win. 

Gan  hyny  fy  rhyfyg— yr  hyn  oedd  yn  galw  arnaf  ddofi  a  chynnilo—jw  fy 
ngofyniad  i  chwi  am  sail  eich  penderfyniad  i'r  achos  t  y wededig.  Beiddio  gofyn 
am  sail  eich  penderfyniad  yw  uuig  sylfaen  y  ddyledswydd  a  osodasoch  arnaf  i 
wrido  with  agor  y  Bibl  ar  yr  achos.  Ond  pa  un  ai  penderfynu  y  bu  Crist  yn  yfwr 
gwiD,  ai  gofyn  am  sail  y  penderfyniad  sydd  fwyaf  o  ryfyg,  gadawaf  i  chwi  farnu. 
Ac  ni  allaaai,  fy  nghyfaill,  i'm  gwaith  yn  gofyn  am  sail  eich  peuderfyniad 
1885.  m 


C 


I8â  gohbBueTh  bhwng  bbbn  fardd 

dueddn  yn  y  radd  leiaf  i  gaethiwo  rhyddid  eich  cydwybod  i  fa.ran  drosoch  eich 
hun  yn  yr  achos,  am  fod  gwahaniaeth  dirfawr  rhwng  bafn  ar  achos  a  phenderfyn- 
iad  ar  unrhyw  achos.  Dybygaf  fod  hyn  yn  rheaymu,  os  gwn  na  beth  yw  rheswm. 
Nid  wyf  yn  barnu  fy  Eaglynion  yn  deilwng  o'r  enw,  ao  ni  honais  im'  fy  hnn 
gymhwysder  i  gael  yr  enw  Bardd,  ond  rhyw  rigymwr.  Ond  dybygaf  fod  hyn  yn 
rhesymu. 

Mae  perthynas  agos  rhwng  y  Gymdeithas  IMirwestol  ft  moesau  dynion,  am  mai  ft 
moesau  dynion  yn  nniongyrchol  y  mae  hi  yn  ymwneyd.  Sobrodd  gannoedd  o 
feddwon,  a  daeth  llîaws  o  honynt  drwyddi  i  Sîon.  Onid  yw  ei  heffeithiau 
yn  dangos  ei  bod  yn  gynnydd  1  foesau  dynion,  ac  onid  crefyddol  yw  defn- 
yddio  y  moddion  tebycaf  i  ateb  ei  ddyben  i  yrn  ymaith  ì>rìf  bechod  ein 
cenedl  ?  Pan  y  tybir  fod  dros  80,000  yn  lladd  en  hnnain  yn  ein  teyrnas  bob 
blwyddyn  trwy  ddiodydd  meddwol,  onjd  crefyddol  ymdrechu  yn  y  modd  tebycaf 
i  lwyddo  i  ragflaenu  eu  haflwydd  ?  Cymaint  o  nifer  yn  cael  en  damnio  o'n 
teyrnas  bob  blwyddyn  trwy  en  meddwdod  1  A  all  gwir  Gristion  fod  yn  ddystaw 
a  llonydd,  &c?  0  fy  nghyfaill,  wrth  feddwl  am  gannoedd  fyddai  yn  meddwi 
y  Sabbothau,  ond  yn  bresennol,  trwy  rinwedd  y  Gymdeithas  hon,  ydynt  yn 
sobr  hollol  ao  yn  gwrando  yr  Efengyl  yn  gyson  bob  Sabboth,  pa  fodd  wrth  hyn  nad 
yw  y  Gymdeithas  yn  gynnydd  moesau  ?  Mae  llawer  o  Ddeistiaid  wedi  d'od  trwy 
ei  rhinwedd  i  ymarfer  â  moddion  gras  yn  gyson,  a  rhai  io'r  tylwyth  hyny  wedi 
dyfod  i  Sîon  dan  gerdded  a  wylo.  Onid  oes  a  fyno  hi  ft  chrefydd,  ao  onid  oes  a 
fyno  crefydd  ft  hithau  ?  Onid  yw  myned  yn  erbyn  prif  bechod  ein  hoes  yn  waith 
crefyddol ;  onid  yw  ceisio  achub  y  meddwon  o  afael  eu  chwant  a'u  dwyn  i  elyw  yr 
Efengyl  yn  waith  crefyddol ;  onid  yw  carn  Uesâd  tymmorol  a  thragywyddol  ein 
cydgreadnriaid  yn  waith  crefyddol  ?  Mae  amcan  y  Gymdeithas  hon  mor  uchel  a 
dwyn  dynion  at  Grist.  Ac  yn  wir,  oaid  yw  achub  y  genedl  sydd  yn  codi,  atf  egin 
yr  oes  nesaf,  rhag  ymarferiad  ofnadwy  yr  oes  hon  ft'r  diodydd  meddwol  yn  waith 
crefyddol  ?  Mae  yr  nn  berthynas  rhwng  y  gymdeithas  Ddirwestol  ft  chrefydd  ag 
sydd  rhwng  orefydd  ft  moesan  dynion.  Edrychwch  ar  ei  ffirwyth,  a  chewch  weled 
hyny.  Y  ffordd  gywiraf  i'w  hadwaen  yw  wrth  ei  ffrwythan.  Os  y  w  ei  gwreiddyn  yn 
rhy  ddwfn  yn  y  ddaear  i'w  adwaen  yn  iawn,  edrychwch  ei  ffrwyth.  Heddwch  a 
chysor  teuluaidd,  bara  a  ewfagoedd  ac  ìechyd  a  chrefydd  y w  y  ffrwythau  sydd  yn  tyfu 
arni,  y  rhai  sýdd  yn  berffaith  amlwg  i  bawb  a  edrycno  arnynt. 

Daeth  rhai  o  brif  feddwon  ein  tref  ni  i*r  eglwys,  ac  mae  yn  ddiammeu  m.ai  y 
Gymdeithas  hon  fn  y  moddion  cyntaf  i'w  hymgeleddu  a'u  dwyn  atynt  eu  hunain 
ac  i  gly w  yr  Efengyl.  Aeth  Cymdeithas  Dirwest  atynt  i  ddechreu  gan  ddywedyd, 
Na  wna  i  ti  dy  hun  ddim  niwed  ;  yna  aeth  yr  Efengyl  atynt  gan  ddywedyd,  Cred  yn 
yr  Arglwydd  lesn  Grist  a  chadwedig  fyddi.  0  gyfaill,  chwi  synech  wrth  y  pethan 
a  wnaed  ac  syad  yn  cael  ei  wney4  trwyddi.  Llawenhâi  eich  calon  fod  ymysg 
medawon  sydd  wedi  eu  s^bri  a  dyfod  atynt  eu  hnnain  i  ddechren  ystyried  eu  ffyrdd. 
Mi  fe,ddyliais  erioed  y  gwnai  golwg  ar  y  meddwon  drnain  yn  d'od  atynt  eu  hnnain 
ry  lloni  gym,aii^t 

Ac  un  o'r  pethan  s'm  llonai  fwyaf  fyddai  clywed  eich  bod  chwi  yn  golofn  ynddi. 
Mae  yn  ddiammen  genyf  y  gwnaech  Iesâd  mawr  i'ch  cydgreaduriai^  pe  y  denecb. 

A  warw  1    Mwfaill       ^AnmAn    «*w%      4*Yrvwt  n4*«*+lt     *    aaiaia    aaìii      Iiaiiiaii     #v     A n wi m%% ^w*      rrniAin      cnrilil      «n% 


Dyma  yr  nnig  beth  sydd  yn  fy  ngolwg  yn  ry  ymdrechiadan  Dirwestol  yw  llesàd 
cyffredin,ol,  a  gobeithiar  y  gwna  golwg  ar  yr  un  dyben  eich  denu  chwithan,  gan  fod 
rheswm  a  phrofiad  yn  siorhftu  i  ni  nad  oes  angen  am  ddiodydd  meddwol  fel  diod 
gyffredin  er  cynnal  ein  natur  yn  gysurus. 

Fy  hyfdra  arnoch  maddenwch,  fy  rheswm  iawn  ddeallwch,  a'm  dymnniad  taer 
cyflawnwch. 

Wy4  yr  eiddoch  yn  gorphwys  yn  y  gobaith  hwnw, 

Dayid  Joîíbp. 

Tr  wyf  yn  bwriadu  aberthu  fy  mlysiau  anianol  ar  allor  fawr  daioni  cyffredinol. 

Dyma  atebiad  Eben  Fardd :— 

Clynnog,    Mawrth  8,  1837. 
Barohedig  ao  Aitwyl  Syr, 

Dywedwch  yn  eich  ail  lythyr  **  bod  yn  ddrwg  genych  boeni  ry  nheiml- 
adan,  a  bod  hyny  ymhell  o'ch  bwnad."  Y  mae  yr  ymesgnsodiad  yma  yn  gwbl 
foddlonol  i  mi,  ac  yr  wyf  yn  madden  yn  hollol  rydd  a  diffuant  i  ohwi. 


a'r  paboh.  dayjd  jones.  188 

Yr  ydych  yn  gofyn  ao  yn  ail  ofyn,  Ai  gwin  a  yfai  Cri&t  yn  ddiod  gyffredin.  Yn 
awr,  beth  a  feddyliwch  wrth  ddiod  gyffredin  ?  Ai  y  ddiod  a  yfir  bob  amser  y  byddo 
syched  ar  un  ?  Oa  feily,  nid  wyf  yn  haeru  fod  Crist  yn  yfed  gwin  yn  gyffredin. 
Seu  ynte,  ai  diod  a  ýfid  gyda  bwyd  yn  gyffredinol  ?  Yn  fyr,  ni  ddywedais  ei  fod  yu 
"  yfwr  gwin,"  yr  hyn  a  ddynoda  ddefnyddiad  cyson  a  gwastadol  o'r  ddiod  hono ;  na 
chwaith  mai  gwin  oedd  ei  ddiod  gyflfredin,  yr  hyn  a  arwydda,  dybygaf,  yr  un  cyson 
ar feriad  o'r  gwlybwr  hwuw  â'r  ymadrodd  gwawdus  "yfwr  gwin."  Ônd  yr  hyn  a 
ddywedais  i  yn  fŷ  Englyn  oedd,  "yfai  y  gwin ;"  a  fy  ngolygiad,  neu  y  meddyl- 
ddrych  a  amcanwn  ei  hysbysu  drwy  yr  ymadrodd  oedd  hyn,  sef  nad  oedd  Iesu  Grist 
yn  gwrthwynebu  yfed  gwin  ar  achlysuron  pan  y  byddai  yn  cael  ei  ddodi  ger  ei  fron 
neu  ei  gynnyg  iddo.  Ond  gobeithiaf  na  ddarfu  i  chwi  erioed  feddwl  fy  mod  yn 
haeru  i  Iesu  Grist  yfed  gwin  bob  amser  yr  yfai,  nac  iddo  erioed,  ar  un  achlysur,  ei 
yfed  fel  ag  i  dueddu  yn  y  radd  leiaf  at  anghymedroldeb !  Eto  yr  wyf  yn  haeru  yr 
yfai  win,  yn  y  dull  ac  ar  achlysuron  cyflfelyb  i'r  hyn  a  nodais  uchod.  Hyn  ni  wna 
y  Dirwestwyr,  fel  eu  galwch  (enw,  wrth  fyned  heibio,  nad  yw  briodol  iddynt) ;  ond 
y  maent  hwy  yn  cario  crefydd  a  moesau  i'r  fath  radd  oruchel  o  rith  sancteiddrwydd 
mursenaidd,  fel  na  phrofani  win,  nac  un  ddiod  arall  ag  y  byddo  yr  ysbryd  bwbachlyd 
a  distrywiol  hwnw,  sef  alcohol,  ynddi.  Yn  awr  atebaf  eich  gofyniad.  Pa  sail  sydd 
genyf  1  benderfynu  i  Iesu  Grist  yfed  gwin  ?  Fy  sail  i  dybio  a  phenderfynu  hyny  yw  ei 
eiriau  am  dano  ei  hun  mewn  cyferbyniad  â  Ioan  Fedyddiwr  yn  hyn  o  ymddygiad ;  os 
nad  y  casgliad  wyf  fi  yn  woeuthur  oddiwrth  y  geiriau  yw  y  casgliad  cywir  a  naturiol, 
nis  gwn  pa  synwyr  i  wneyd  o'r  ymadrodd  !  Áddefaf  fy  mod  yn  dywyll  ac  anmherffaith 
yn  fy  amgyffredion  o  amryw  bethau  ysgrythyrol  ac  anianol ;  ond  os  gallwch  chwi 
fy  argyhoeddi  o  fy  ngham  farn  am  ystyr  y  geiriau  inewn  dadl,  ni  phetrusaf  gyfaddef 
fy  nghamsyniad  a'i  adael ;  hyd  hyny  yr  wyf  yn  rhwym  o  giedu  yr  hyn  y  mae  fy 
néall  a  fy  nghydwybod  yn  fy  arwain  i'w  gredu.  Ni  feddyliodd  y  rhan  fwyaf  o'r 
Esbonwyr  dysgedig  a  duwiol  a  enwasoch  am  y  ddadl  a  gyfòdai  y  dyddiau  hyn  am 
ddiodydd,  yr  hyn,  mae'n  debyg,  sydd  un  rheswm  da  am  eu  dystawrwydd  ar  destunau 
sydd  vn  dwyn  perthynas  â'r  ddadl. 

Nid  wyf  yn  çwadu  nad  yw  uno  â'r  Gymdeithas  Ymattaliol  yn  gynnydd  moesau  i'r 
meddwon ;  ond  dywedais  nad  allwn  ei  gyfrif  felly  i  chwi  a'ch  cyffely b  oedd  yn  sobr 
a  chymedrol  bob  amser.  Dywedais  hefyd  nad  oeddwn  yn  tybied  undeb  ft'r  Gym- 
deithas  yn  bwnc  crefyddol ;  ond  yr  wyf  yn  addef  fod  cariad  crefyddol,  yr  hwn  sydd 
rinwedd  crefyddol,  yn  ein  cymhell  i  annog  ein  cydgreaduriaid  i  ymadael  ft'r  hyn 
fyddo  er  niwed  iddynt,  ac  i  osod  siamplan  da  o'u  blaen.  Yn  awr,  y  siampl  dda,  yn 
fy  nhyb  i,  yw  byw  yn  sobr  a  chymedrol  yn  yr  arferiad  o  bob  peth,  ac  nid  llwyr  >m- 
wrthod  â'r  cyfryw  bethau,  er  fod  yn  anghenrheidiol  i'r  m  ddwyn,  dybygid,  lwyr 
ymwrthod  (l  diod  feddwol  cyn  y  gall  fyw  vn  sobr  a  chymedrol  yn  ol  y  siampl  a  osodir 
o'i  flaen,  Ond  pa  angenrheidrwydd  sydd  i'r  sawl  oedd  bob  amser  yn  gymedrol,  ao 
na  bu  llymaid  o  unrhyw  ddiod  erioed  yn  niwed  iddynt  uno  ft'r  Gymdeithas  ?  Nid 
yw  ymattal  oddiwrth  ddiod  gadarn  fwy  o  hunanymwadiad  iddynt  hwy  nag  ymattal 
oddiwrth  laeth ;  eto  ymestynent  ymlaen  yn  orchestoi  i  ladrata  llawryf  buddugol  y 
meddwyn  diwygiedig,  druan,  yr  hwn  a  gostiodd  iddo  lawer  diwrnod  du  ac  annifyr,  a 
llawer  brwydr  chwerw  i  orchfygu  ei  chwant,  ei  flys,  ei  arferion,  a'i  gyfeilîion. 
Gadawent  i  r  meddwon,  gan  eu  bod  yn  sobri ;  gallent  drin  eu  busnes  eu  hunain,  a 
Uywio  gorchwyUon  eu  cymdeithas  glodfawr  heo  gynnorthwy  neb  araU.  Ac  os  oes 
angen  am  gynnorthwy,  gweddîer  drostynt  am  iddynt  ddal  ati,  ao  annoger  hwy  yn 
ddibaid  i  fyned  ymlaen  yn  eu  gorchwyl  da  a  dilyn  siampl  y  dyn  cymedrol  sydd  yn 
arfer  y  byd  hwn  heb  ei  gamarfer. 

08  dywedai8  ddim  yn  fy  Uythyr  hwn,  neu  fy  llythyr  cyntaf  i'ch  gofidio,  erfyniaf 
amoch  faddeu  i  mi,  a  chono  mai  cawr  oeddych  yn  ymosod  arnaf,  ac  nad  ocdd  ryfedd 
imi  roddi  ambell  gilgwthiad  diarbed  i  gadw  fy  hnn  rhag  myned  dan  draed.  Yr 
oeddwn  wedi  Uunio  yn  fy  meddwi  lawer  o  bethau  eraill  ar  fedr  eu  hysgrifenu, 
ond  mae  yn  debyg  mai  gwastraffu  amser  a  fyddai  hyny,  feUy  terfynaf  ar  hyn. 

Wyf  eich  ufndd  was  gyda  pharch, 

Ebenbzbb  Thomab. 

P.S.— Medrwch  brydyddu  yn  dda,  yr  ydych  yn  cynnyddu  yn  y  gelfyddyd,  am 
hyny  na  fyddwch  mor  ẃyl  i  arddelwi  yr  enw  Bardd. — E.  Thomas. 

Yn  ddiweddarach  ysgrifenodd  Eben  Fardd  y  llythyr  canlynol  at  y 
ParcL  William  Williams  (Caledfryn),  oedd  y  pryd  hyny  yn  byw  yn 

M   2 


184  GOHEBIAETBL   BflWNG    EBEN    FABDD. 

Nghaernarfon,  ac  fel  yntau  yn  methu  a  syrthio  i  fewn  ft'r  symudiad 
dirwestol : — 

Clynnog,  March  11,  1887. 
Retd.  and  Diab  Snt, 

After  revolving  in  my  mind  the  subject  of  our  converaation  the  other  day 
on  the  road  in  the  yicinity  of  Clynnog,  I  have  oome  to  a  determination  not  to 
permit  you  to  publish  the  correspondence  which  I  lent  to  you  for  perusal  with  your 
friends. 

My  reasons  for  concealing  the  lettera  from  the  public  are,  first,  because  it  evidently 
appears  that  the  operation  of  the  Tutoial  SysUm  is  highly  benefìcial  to  a  certain 
section  of  the  community,  and  therefore  I  am  unwilling  to  be  the  means  of 
retarding  its  courae.     Also  because  I  deem  it  imprudent,  and  somewhat  unfair,  to 

rag  my  opoonent  before  the  public  as  the  object  of  my  coarae  attack  in  my 
Englynion,  when,  perhaps,  in  respect  of  his  office,  he  was  entitled  to  a  more  gentle 
and  dignified  repulsion.  Lastly,  I  have  a  strong  ayeraion  to  engage  publicly  in  the 
Teetotal  controversy,  because  the  advocates  of  the  system  (if  system  it  be)  are  char- 
acterised  with  such  a  peculiar  degree  of  extravagance  and  fanaticiam  in  the  zeal  for 
the  upholding  of  their  favourite  hobby,  that  no  deliberate  and  impartial  enquiry 
can  ever  be  made,  so  as  to  bring  the  controverted  point  to  a  satisfactory  issue.  And 
from  the  ephemeral  popularity  of  these  opinions,  I  should  be  expoaed  to  obloqny, 
without  producing  any  adequate  effect  to  compensate  for  my  interference.  fiaving 
thus  briefly  stated  my  reasons  for  prohiting  the  publication  of  the  correspondence, 
I  must  request  of  you,  sir,  to  return  the  mannscripts  as  soon  as  convenient 

Yours  sincerely, 

Ebbnezeb  Thomas. 
A  dyma  atebiad  Galedfryn  : — 

Anwtl  Syb, 

Yr  wyf  pyda'r  genad  yn  dychwelyd  yr  ohebiaeth  vn  ol,  gan  ar  yr  un 
pryd  arwyddo  fy  molchgarwch  i  chwi  am  gael  golwg  arni.  Kis  gallaf  mewn  un 
modd  ddirnad  pa  niwaid  a  wnelai  yr  Englynion  pe  caent  eu  cyhoeddi ;  ni  wnaent, 
dybygwn  i,  ond  creu  tipyn  o'ddifyrwch  i  garwyr  Beirdd  a  Barddoniaeth.  Y  maent 
yn  rhagorol  dda ;  bum  yn  eu  darllen  i  amryw  o  fy  nghyfeillion,  a  chymeradwyir 
hwynt  yn  fawr.  Yr  wyf  wedi  cadw  copi  o'r  Englynion,  ond  ni  chyhoeddaf 
hwynt  oni  b'ai  i  chwi  roddi  caniatftd.  Y  mae  yn  resyn  rhwystro  iddynt  weled 
goleuni  dydd.  Cymerwch  ail  leddwl,  ac  ymdírechwch  gael  Mr.  D.  Jones  o'r 
meddwl  i'w  cyhocddi. 

Yr  eiddoeh  ar  ffrwst, 

Wm.   Williams. 
Caerynarfon,  Mawrth  24, 1887. 


MORGAN,  YR   HERETIC. 

Heblaw  y  pwysigrwydd  a  berthyn  yn  hanes  yr  Eglwys  i  godiad  a 
chynnydd  Morganiaeth,  y  mae  y  Cymro  dan  rwymau  arbenig  i  ym- 
gydnabyddu  â  syniadau  y  gŵr  a  dynodd  f wyaf  o  sylw,  a  greodd  f wyaf 
o  gynhwrf  yn  y  byd,  ac  a  ennillodd  fwyaf  o  ddylanwad  y  ta  allan  i 
Gymru  o  neb  o'i  gydwladwyr  o  ddyddiau  "  Gomer  ab  Japheth  "  hyd  y 
dydd  hwn.  Mae  hyn  ynddo  ei  hunan  yn  rhwym  o  wneyd  Morgan, 
neu  Pelagius,  yn  gymeriad  dyddorol  yn  ngolwg  pob  Cymro  cenedlgarol, 
gan  nad  beth  a  feddylir  am  ei  olygiadau  duwinyddol.  Áeth  ei  enw  yn 
adnabyddus  drwy  holl  wledydd  crêd  mewn  amser  byr.  Hysbys  i'r 
darllenydd  mor  gyffredinol  y  teimlid  ei  ddylanwad — yn  y  mynachlog- 
ydd  a'r  holl  gylchoedd  eglwysig,  ymysg  y  werin  a'r  cyffredin  bobl,  a 
hyd  yn  nod  yn  llys  yr  Ymherawdwr.  Mor  aml  oedd  dilynwyr  y 
Mynach  Cymreig,  ac  mor  fawr  oedd  parch  ei  ddysgyblion  iddo,  fel  yr 
oedd  yn  beryglus  i  Jerome  yn  ei  encilfan  yn  Bethlehem  bell  ei  wrth- 
wynebu.  Ond  fe  ymddengys  fod  ei  lwyddiant  yn  fwy  yn  Nghymtu 
nag  yn  unman  arall.  Gwelir  oddiwrth  y  dyfyniad  canlynol,  a  gymer- 
wyd  o  Gronicl  Caradoc  o  Lancarfan,  fod  "  Hud  Morien,"*  neu  Heresi 
Morgan,  wedi  Uygad-dynu  y  genedl : — "  Cyfergyd  â'r  amseroedd  hyn 
(B.A.  880)  y  bu  Morien  ap  Argad  Fardd  yn  ddyn  dysgedicaf  o  neb 
yn  y  byd,  ac  efe  a  fu  yn  ammau  Bedydd  ac  Aberth  Corff  Crist,  ac 
achos  hyny  y  bu  casineb  ac  ymrysonau  ac  ymladdau  nid  bychain  :  ac 
Hud  Morien  a  f u  un  o  dri  Hud  Ddaigoll  Ynys  Prydain  :  cyntaf  oedd 
Hud  Urb  Lwyddawg  o  Lychlyn,  a  ddug  agos  bawb  a  fedraint  wrth  arf 
a  rhyfel  o  Ynys  Prydain  au  dwyn  ar  ddargoll  yng  Ngwledydd  y  Môr 
marw ;  ail  y  bu  Hud  Morien,  sef  oi  achoo  y  colled  bedydd  ag  Aberth 
yn  Ynys  Prydain,  ag  ydd  aeth  holl  werin  yr  ynys  yn  Iuddewon  di- 
fedydd ;  trydydd  Hud  oedd  un  Gwydion  ab  Don  yng  Ngwynedd,  a 
gafas  o  dwyll  fraint  coron  a  phendefigaeth  ar  Fon  ac  Arfon  ar  Cwm- 
mwd  y  gan  amherawdwr  Ehufain  am  yrru  y  Cymry  ou  tiroedd,  a  rhoi 
y  tiroedd  hyny  i'r  Gwyddelod  a  Gwyr  Llychlyn."f 

Gallwn  grybwyll  dwy  ystyriaeth  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  syniadau 
Morgan,  ac  am  y  derbyniad  croesawus  a  chyffredinol  a  gawsant  ymysg 
y  Cymry.  Un  ydyw  y  gyfathrach  oedd  rhwng  yr  Eglwys  Frytanaidd 
a'r  rhan  ddwyreiniol  o'r  Eglwys  Gristionogol.  Ychydig  a  wyddom  am 
hanes  Cristionogaeth  yn  Mhrydain  am  ganriíoedd  wedi  ei  dyfodiad 
drosodd ;  ond  y  mae  yn  ddilys  ddiammeu  ei  bod  am  gyfnod  maith  yn 
gwbl  annibynol  ar  Eufain.  "  Yr  oedd  yr  Hen  Eglwys  Frytanaidd," 
meddai  Blackstone,  "  pwy  bynag  a  fu  yn  offeryn  i'w  phlanu,  yn  ddyeithr 
i  Esgob  Ehufain  a'i  awdurdod  honedig."  Dilynai  ein  hynafìaid  arferion 
a  defodau  y  rhan  ddwyreiniol  o'r  eglwys.     Ni  wyddom  ddim  gyda 

*  Morien  y  gelwid  Morgan  gan  yr  hen  awdwyr.    Ei  ddysgeidiaeth  a  alwent  yn  Morien- 
ddysg.    Myf.  Arch,  L  410.  f  lolo  MSS.  42,  48. 


186  MORGAN,    YB    HBBETIO. 

sicrwydd  ynghylch  dechreuad  a  hanes  y  gyfathrach  rhwng  y  Cymry  a'r 
dwyreinwyr  ;  ond  nid  oes,  dybygid,  nemawr  o  ammheuaeth  ynghylch  ei 
bodolaeth.  Mewn  canlyniad  i'r  cymundeb  hwn,  naturiol  oedd  i  syniad- 
au  a  golygiadau  dwyreiniol  ffynu  ymysg  y  genedl ;  a  gŵyr  pawb  sydd 
wedi  talu  ond  ychydig  sylw  i  hanes  yr  athrawiaeth,  fod  dwy  duedd  i'w 
canfod  yn  y  brif  eglwys  gyda  golwg  ar  y  materion  a  ddaethent  i  sylw 
yn  y  ddadl  Forganaidd.  Yn  y  gorllewin  yr  oedd  y  duedd  at  ddyrchafu 
gras  Duw  yn  achubiaeth  pechadur ;  tra  y  tueddai  dwyreinwyr  yn  gryf 
at  ddyrchafu  gallu  dyn  a  rhyddid  yr  ewyllys.  Dwy  duedd  a  ddywed- 
asom  ;  oblegid  yr  oedd  syniadau  y  Tadau  hyd  amser  Awstin  yn  hynod 
o  dy wyll  ar  y  materion  hyn.  Ceir  gwrthddywediadau  fwy  na  rhif  yn 
eu  hysgrifeniadau.  Cawn  Morgan  a'i  wrthwynebydd  Awstin  yn  cyfeirio 
at  yr  un  llyfrau,  a  phob  un  o'r  ddau  yn  cael  gosodiadau  ynddynt  i 
attegu  ei  gyfundraeth.  Nid  oedd  sefyllfa  dyn  wrth  natur,  a  lle  gras 
Duw  yn  ei  gadwedigaeth,  wedi  bod  yn  destunau  sylw  a  dadl  hyd  y 
pryd  hwnw,  ac  am  hyny  ofer  ydyw  edrych  am  oleuni  a  chysondeb  yn  y 
Tadau  blaenoroL  Ond  er  eu  holl  anghysonderau,  mae  yn  eglur  iawn 
fod  y  Tadau  Lladinaidd  yn  rhoddi  lle  mawr  yn  eu  cyfundraethau  i 
lygredigaeth  y  natur,  a'r  angenrheidrwydd  am  ras ;  tra  yr  oedd  y 
Tadau  dwyreiniol  yn  rhoddi  arbenigrwydd  neillduol  ar  allu  dyn  i 
ddychwelyd  a  chyflawni  ei  dyledswyddau.  Tybiodd  Awstin  mai 
newydd-beth  oedd  Morganiaeth ;  ond  yr  oedd  Jerome,  yr  hwn  oedd  yn 
llawer  mwy  cydnabyddus  â  llenyddiaeth  y  dwyrain,  yn  gallu  ei  holrhain 
i'w  ffynnonell  yn  ysgrifeniadau  Origen.  Yn  ol  Clement  ac  Origen,  y 
mae  dyn  yn  meddu  gallu  ynddo  ei  hun  i  ymwrthod  â  phechod  ac  i  droi 
at  sancteiddrwydd.  Nid  oeddynt  yn  gwadu  gras  yn  hollol;  ond  yr 
oedd  eu  syniadau  yn  dywyll  a  niwlog  ar  y  mater.  Dyna,  y  mae  yn  fwy 
na  thebyg,  y  golygiad  a  ffynai  ymysg  y  Cymry  pan  ddechreuodd 
Morgan  dynu  sylw.  Gorchwyl  hawdd  i  ẃr  o'i  alluoedd  ef  oedd  eu 
harwain  gam  ymhellach  yn  yr  un  cyfeiriad. 

Ystyriaeth  arall  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  olygiadau  Morgan,  a'r 
derbyniad  a  gawsant  gan  ei  gydgenedl,  ydyw  dysgeidiaeth  y  Derwyddon 
am  ddyn  tra  yn  y  fuchedd  hon.  Er  fod  y  Cymry  wedi  derbyn  Crist- 
ionogaeth  ymhell  cyn  dyddiau  Morgan,  mae  pob  sicrwydd  fod  syniadau 
a  golygiadau  Derwyddol  yn  parhâu  i  ddylanwadu  arnynt.  Derwyddol, 
yn  hytrach  na  Christionogol,  oedd  golygiadau  y  beirdd  godidocaf,  megys 
Taliesin  ac  Aneurin,  gryn  amser  ar  ol  ei  oes  ef.  Gwyddom  fod  yr 
Iuddewon,  ar  ol  derbyn  Cristionogaeth,  yn  dwyn  eu  hen  syniadau  i'w 
credo,  a  thrwy  hyny  yn  gwneyd  ffydd  Duw  yn  ofer.  Yr  un  modd  yr 
oedd  hen  grefydd  y  Cymry  yn  rhwym  o  gario  peth  dylanwad  ar  eu 
credo  hwythau  fel  Cristionogion.  A  ganlyn  ydyw  athrawiaeth  Barddas 
ar  ddyn  yn  oi  sefyllfa  o  brawf  301  ystod  ei  fywyd : — "  Cyfranogion  o 
fywyd  a  daioni  yn  y  radd  galledig  isaf,  ag  or  marw  ar  anfad  jrn  y  radd 
uchaf,  a  ellir  yn  gyfun  gydwedd  a  bywyd  a  bod  hundebol,  ydynt  y 
Bywydolion  yn  annwfn,  ac  am  hyny  drwg  angenfod  ydynt,  gan  faint 
traphwys  y  drwg  wrth  y  da,  a  byw  a  bod  o  fraidd  ydynt,  a  byrr  angen- 
fod  yw  eu  hoedlad,  a'u  bywydfod,  eithr  o  drangc  ag  angau  y  mae  symud 
iddynt,  yn  abredol  i  radd  a  fydd  uwch,  ac  yno  cael  chwanegiad  bywyd 
a  daioni,  ac  fal  hyn  o  radd  i  radd  yn  abredu  nes  nes  at  eitha  bywyd  a 
daioni,  a  Duw  oi  drugar  serch  at  fywydolion  yn  parotoi'r  ffordd  ar  hyd 


MORGAlí,   YR    HERËTlO.  187 

yr  abred  o  lwyr  gariad  tuagatynt  hyd  oni  ddelont  i  gyflwr  a  phwngc 
hanfod  dynoldeb,  lle  y  mae  cydbwys  daioni  a  drwg  heb  un  yn  pẁyso  y 
llall  i  lawr,  ac  o  hyny  y  dyfydd  rhwydditìeb,  a  dewis,  a  gallu  tawl,  i 
ddyn,  fai  y  dichon  weithredu  yr  un  a  f ynno  ar  unrhyw  ddeubeth,  mal  o 
ddaíoni  a  drwg,  ag  o  hyn  y  gwelir  mae  cyflwr  prawf  ag  addyög  yw 
cyflwr  dynoldeb,  lle  y  mae  cydbwys  y  da  a'r  drwg,  a  by wydolion  wrth 
eu  bodd  eu  hunain."*  Ymhob  gradd  yn  abred  y  tu  isaf  i  "  gyflwr  a 
phwngc  hanfod  dynoldeb,"  sef  ystad  dynion  yn  y  fuchedd  bresennol,  y 
mae  y  drwg  yn  f wy  na'r  da,  a'r  "  by wydolion  "  mewn  canlyniad  yn 
rhwym  o  fod  yn  ddrwg.  Ond  nid  ydyw  Duw  yn  eu  casâu,  oblegid  nis 
gallant  fod  yn  amgen.  Wedi  cyrhaedd  yr  ystad  bresennol,  y  mae  ỳ 
drwg  a'r  da  yn  gwbl  gyfartaL  Mae  mor  hawdd  i  ddyn  ymsymud  yn  y 
naill  gyfeiriad  a  r  llall.  Y  mae  gan  hyny  mewn  sefyllfa  o  brawf.  Wedi 
i'r  prawf  derfynu,  bydd  yn  esgyn  i  gylch  gwynfyd,  lle  mae  y  da  yn  gor- 
bwyso  y  drwg.  "Tri  pheredigaeth  pob  gwneuthur  peth  [the  ihree 
causations  of  all  acts]  angen  a  digwydd  hyd  gylch  abred,  dewis  o  bwyll 
ryddyd  ym  myw  dyn,  a  dewis  o  gariad  ynghyflwr  y  gwynfyd."  Ni 
wnaeth  Morg&n  ddim  ond  rhoddi  lle  i'r  golygiad  uchod  ar  àllu  a  rhydd- 
id  dyn  yn  ei  gredo,  a'i  amddiffyn  trwy  ddyfynu  rhyw  ranau  o'r  Bibl  a 
ymddangosent  iddo  ef  yn  ffafriol  iddo.  Gwelir  fod  pobpeth  yn  fanteis- 
iol  i  gychwyniad  a  lledaeniad  Morganiaeth  yn  Nghymru.    - 

Gan  fod  llawer  o  ysgrif eniadau  Morgan  wedi  myned  ar  ddifancoH, 
a'r  rhai  sydd  ar  gael  o'i  eiddo,  a  chaniatâu  eu  dilysrwydd,  wedi  eu 
cyfnewid  i  raddau  mwy  neu  lai,  ni  allwn  wneyd  yn  well  na  chasglu 
nifer  o  ddyfyniadau  a  geir  yn  nhraethodau  ei  wrthwynebydd  Awstin, 
esgob  Hippo.  Gallwn  ddibynu  yn  gwbl  ar  onestrwydd  Awstin.  Ni 
fu  dadleuydd  tecach  a  mwy  boneddigaidd  erioed.  Nid  oedd  y  perygl 
lleiaf  iddo  wneuthur  cam  trwy  ddyfynu  yn  annheg.  Yma  ac  acw  ar 
hyd  ysgrifeniadau  gwrth-Forganaidd  Awstin  cawn  amryw  gyf eiriadau 
at  Morgan  yn  bersonol,  y  rhai  sydd  yn  dangos  nad  oedd  gánddo  un 
gradd  o  ragfarn  yn  ei  erbyn.  Ar  y  cyntaf  gochelodd  Awstin  ei  enwi 
pan  yn  ysgrifenu  yn  ei  erbyn,  gan  ei  fod  yn  awyddus  i'w  ennill  a'i 
berswadio  i  ymwrthod  â'i  gyfeiliornadau.  Yn  wir,  trinodd  ef  am 
dymmor  gyda'r  tynerwch  mwyaf.  Yr  oedd  pobpeth  a  glywsai  am  dano 
yn  peri  fr  esgbb  ei  hoffì  fel  dyn  a  Christion.  Pan  y  cyfeiriai  ato, 
gwnai  hyny  yn  y  dull  mwyaf  caredig.  "  Y  dyddiau  diweddaf  darllen- 
ais  tyw  ysgrifeniadau  o  eiddo  Morgan — gŵr  sanctaidd,  fel  y'm  hys- 
bysir,  yr  hwn  sydd  wedi  gwneyd  cynnydd  nid  bychan  mewn  bywyd 
Cristionogol — yn  cynnwys  nodiadau  byrion  ar  epistolau  yr  Apostol 
Paul."  Yna  ä  ymlaen  i  ddyfynu  o'r  nodiadau  hyny ;  ac  er  eu  bod  yn 
orlawn  o  gyfeiliornadau,  nid  ydyw  Awstin  am  ei  ddal  yn  gyfrifol  am 
danynt.  Sylwa  nad  ydyw  yn  ei  berson  ei  hun  yn  gwrthwynebu  yr 
athraŵiaeth  àm  lygredigaeth  y  natur,  ond  yn  hytrach  yn  dwyn  ymlaen 
ry w  wrthddadleuon  o  eiddo  eraill.  "  Ni  ddyíem  fod  yn  ddisylw  o'r 
ffaith,"  meddai,  "  nad  ydy  w  y  gwr  da  a  theilwng  hwn  (fel  y  desgrifir  ef 
gan  y  rhai  sydd  yn  ei  adnabod),  yn  dwyn  ymlaen  yr  ymresymiad  yn 
erbyn  trosglwyddiad  naturiol  pechod  ei  hunan,  ond  adrodd  yr  hyn  a 
ddywedir  gan  y  personau  hyny  sydd  yn  anghymeradwyo  yr  athraw- 

*  Barddas,  210. 


188  MORGAN,    TB    HERETIC. 

iaeth  y  mae."  "  Ai  nid  ydych  yn  gweled  pa  fodd  y  mae  Morgan  wedi 
rhoddi  i  mewn  yn  ei  ysgrifeniadau  yr  holl  baragraph  blaenorol,  nid  yn 
ei  berson  ei  hun,  ond  yn  mhersonau  eraill,  gan  ei  fod  yn  gwbl  sicr 
ynghylch  newydd-deb  yr  athrawiaeth  hon  (na  chlywyd  am  dani  o'r 
blaen),  yr  hon  sydd  bellach  yn  dechreu  dyrchafu  ei  llais  yn  erbyn  yr 
hen  olygiad  sydd  mor  naturiol  i'r  eglwys,  fel  yr  oedd  arno  gywilydd 
neu  ofn  ei  harddel  ei  hunan.  Ac  mae  yn  debyg  nad  ydyw  mewn 
gwirionedd  yn  credu  fod  dyn  yn  cael  ei  eni  yn  ddibechod."  Paham, 
ynte,  yr  oedd  yn  codi  y  gwrthddadleuon  yn  erbyn  llygredigaeth  y  natur 
i  sylw  î  Dyma  yr  eglurhâd  a  ddyry  Awstin  : — "  Nid  ydwyf  yn  credu 
fod  dyn  mor  deilwng  a  Christion  mor  dda  ar  un  cyfrif  yn  eu  derbyn, 
gan  eu  bod  yn  rhy  wyrgam  a  gwrthwynebol  í  wirionedd  Cristionogol; 
ond  mae  yn  eithaf  posibl  ei  fod  wedi  ei  ddyrysu  i'r  fath  raddau  gan 
resymau  y  rhai  sydd  yn  gwadu  trosglwyddiad  pechod  trwy  enedigaeth 
fel  ag  i  deimlo  yn  bryderus  i  glywed  ac  i  wybod  beth  oedd  i'w  ddy- 
weyd  mewn  atebiad  iddynt ;  ac  ar  y  cyfrif  hwn  ei  fod  yn  anewyllysgar 
i  fod  yn  ddystaw  ynghylch  daliadau  a  gyflwynir  i  sylẃ  gan  y  rhai  sydd 
yn  gwadu  trosglwyddiad  naturiol  pechod,  gyda'r  amcan  o  gael  trafod- 
aeth  ar  y  cwestiwn  mewn  amssr  cyfaddas,  ac,  ar  yr  un  pryd,  ei  fod  yn 
gwrthod  adrodd  yr  opiniynau  yn  ei  bèrson  ei  hun  rhag  cael  ei  ammeu 
o'u  coledd."  Cydnabyddai  Awstin  fod  Morgan  yn  meddu  "meddwl 
cryf  a  bywiog,"  ei  fod  yn  berchen  "  athrylith  ddysglaer,"  ac  yn  "  ys- 
grifenwr  grymus."  Dywed  ei  fod  yn  "  arfer  gochelgarwch  canmol- 
adwy  "  gyda  materion  dyrys  a  thywyll.  Barnai  mai  "  ei  zel  yn  erbyn 
y  rhai  sydd  yn  defnyddio  gwendid  y  natur  ddynol  fel  amddiffyniad 
dros  eu  pechodau  "  a  barodd  iddo  fyned  ar  gyfeiliorn.  Newidiodd  yr 
esgob  ei  dôn,  mae  yn  wir,  pan  welodd  gyfrwysdra  a  chyndynrwydd 
Morgan.  Ymroddodd  i'w  ddynoethi  yn  ddiarbed.  Teimlodd  pen 
dadleuwr  yr  oesoedd  fod  ganddo  wrthwynebydd  teilwng  o'i  ddûr,  ac 
fod  yn  rhaid  iddo  ymwregysu  i'r  frwydr. 

Yn  ol  Morgan  ni  ddarfu  i  gamwedd  Adda  niweidio  neb  ond  ef  ei 
hun,  ac  nid  oedd  y  niwed  a  dderbyniodd  yntau  trwy  ei  anufudd-dod  yn 
bwysig.  Edrychai  ar  ei  drosedd  fel  anufudd-dod  plentyn  direidus  a 
dibrofiad.  Nid  ydyw  marwolaeth  yn  gosb  am  ei  bechod.  Buasai 
dynion  yn  meirw  pe  na  buasai  pechod  wedi  dyf od  i'r  byd.  Can  belled 
ag  y  mae  camwedd  Adda  wedi  effeithio  ar  y  natur  ddynol,  gellir 
dyweyd  ei  bod  yn  gwbl  ddilychwin,  ac  yn  parhâu  yn  y  meddiant  o'r  oll 
oedd  ynddi  yn  gynhenid.  "  Nid  oes  na  drwg  na  da  ynom  yn  ein 
genedigaeth,  ar  gyfrif  yr  hwn  yr  ydym  yn  feius  neu  ganmoladwy.  .  . 
Yr  ydym  yn  cael  ein  ffurfio  yn  naturiol  heb  rinwedd  na  Uygredd  ;  ac  yn 
flaenorol  i  weithrediad  ei  ewyllys  briodol  ei  hun  nid  oes  dim  mewn  dyn 
ond  yr  hyn  a  grëodd  Duw  ynddo."  "  Paham  yr  ydych  yn  ei  ymofyn  Ef 
atynt  hwy  [babanod]  ?  Mae  y  rhai  yr  ydych  yn  cynnyg  cyrchu  y  meddyg 
atynt  eisoes  yn  iach.  Ni  chondemniwyd  hyd  yn  nod  y  dyn  cyntaf  o 
herwydd  unrhyw  reswm  o'r  fath  [ei  drosedd],  oblegid  ni  chyflawnodd 
un  pechod  wedi  h^my."  "  Gyda  golwg  ar  ei  hiliogaeth,  nid  yn  unig 
nid  ydjTit  yn  anmherffeithiach  nag  ef,  ond  y  maent  mewn  gwirionedd 
yn  cadw  mwy  o  orchymynion  nag  a  wnaeth  ef,  gan  ei  fod  wedi  esgeu- 
îuso  cadw  un."  "  Y  mae  Duw  mor  dda  a  chyfiawn  fel  y  mae  wedi  creu 
dyn  gyda  natur  sydd  yn  gwbl  abl  i  fyw  yn  ddibechod,  pe  yr  ewyllysiai 


MORÖAN,   TB    HERETIO.  189 

fyw  felly."  "Ni  ddylid  caniatâu  ar  un  cyfrif  fod  Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  maddeu  i  ddyn  ei  bechodau  ei  hunan,  yn  cyfrif  pechod  un  arall 
iddo."  Ymresymai  yn  gywrain  i  geisio  dangos  fod  y  golygiad  a  ys- 
tyrir  yn  uniongred  ar  sefyllfa  dyn  wrth  natur,  yn  groes  i  reswm  ac 
ysgrythyr.  Cyfeiria  yn  fynych  at  y  geiriau,  "  Canys  y  gŵr  digred  a 
sancteiddir  trwy  y  wraig,  a'r  wraig  ddigred  a  sancteiddir  trwy  y  gŵr.  Pe 
amgen,  aflan  yn  ddiau  fyddai  eu  plant ;  eithr  yn  awr  sanctaidd  ydynt." 
"A  chaniatâu,"  meddai,  "fod  pechadur  yn  cenedlu  pechadur  ar  ei 
ddelw  ei  hun,  dylai  un  cyfiawn  genedlu  un  cyfiawn.  Oblegid  paham 
nad  allai  ei  fod  wedi  ei  fedyddio  yn  lwynau  ei  dad,  pan  y  dywedir  yn 
yr  epistol  at  yr  Hebrëaid  fod  Lefi  yn  abl  i  dalu  degwm  yn  lwynau 
Abraham."  "  Os  nad  ydyw  pechod  y  rhiant  yn  ei  niweidio  wedi  iddo 
gael  maddeuant  a  thröedigaeth,  pa  faint  llai  y  gall  niweidio  ei  fab  î" 
"  Os  ydyw  bedydd  yn  golchi  ymaith  yr  hen  bechod,  yna  y  mae  y  plant 
a  enir  i  rieni  bedyddiedig  o  angenrheidrwydd  yn  lân  oddiwrth  bechod, 
oblegid  nis  gallant  drosglwyddo  i'r  rhai  sydd  yn  dyfod  ar  eu  hôl  yr 
hyn  nid  ydynt  eu  hunain  yn  ei  feddu."  Cyfeiriai  ei  wrthwynebwyr  at  . 
yr  hyn  a  ddywed  Paul  yn  Rhuf.  v.  Ymdrechai  yntau  ddangos  fod 
geiriau  yr  Apostol,  a  chymeryd  eu  hesboniad  hwy  arnynt,  yn  groes  i  ffeith- 
iau  diammheuol.  Os  dywedir  mai  eu  hystyr  ydyw  fod  marwolaeth 
wedi  dyfod  trwy  anufudd-dod  Adda,  yna  dylid  tynu  y  casgliad  fod 
marwolaeth  wedi  ei  ddifodi  trwy  ufudd-dod  Crist,  yn  gymaint  ag  fod 
y  "dawn"  trwyddo  ef  yn  fwy  na'r  "condemniad"  a  ddaeth  trwy 
Adda, — "Lle  yr  amlhaodd  pechod  y  rhagor-amlhaodd  gras."  "Os 
trwy  bechod  y  dyn  cyntaf  y  mae  wedi  dyfod  fod  yn  rhaid  i  ni  farw, 
yna  trwy  ddyfodiad  Crist  mae  yn  rhaid,  gan  ein  bod  yn  gredinwyr,  na 
fyddwn  feirw  ;  oblegid  nis  gall  fod  y  troseddwr  cyntaf  yn  ein  niweidio 
yn  fwy  nag  y  mae  yr  ymgnawdoliad  a'r  prynedigaeth  yn  ein  llesâu." 
Ac  heblaw  hyn,  "  os  ydyw  pechod  Adda  yn  niweidio  hyd  yn  nod  y 
rhai  nad  ydynt  yn  pechu  [babanod],  yna  y  mae  cyfiawnder  Crist  yn 
Uesâu  y  rhai  nad  ydynt  yn  credu ;  oblegid  dy wed  yr  Apostol,  '  felly 
(ië,  mwy  o  lawer)  yr  achubir  dynion  trwy  un,  megys  y  buont  feirw  yn 
flaenorol  trwy  un.'  "  "  Ac  os  ydyw  marwolaeth  y  corff  yn  ganlyniad 
pechod,  ni  ddylem  feirw  wedi  derbyn  y  maddeuant  y  mae  y  Gwaredwr 
yn  ei  roddi  i  ni."  Yr  oedd  y  cwestiwn  pa  un  ai  cenedledig  ai  crëedig 
ydyw  yr  enaid  yn  tynu  Uawer  o  sylw  yn  yr  oes  hono.  "  Os  nad  ydyw 
yr  enaid,"  meddai  Morgan,  "  yn  cael  ei  eni  trwy  genedliad  naturiol, 
eithr  yn  unig  y  cnawd,  yna  y  diweddaf  sydd  yn  meddu  llygredigaeth 
trosglwyddedig,  gan  na  fyddai  yn  deg  i'r  enaid,  yr  hwn  sydd  newydd 
ei  eni,  a'r  hwn  nid  yw  yn  dyfod  o  Adda  fel  ei  wreiddyn,  orfod  dwyn 
baich  pechod  mor  hen,  yn  nghyflawniad  yr  hwn  nid  oedd  ganddo  un 
rhan."  Galwai  sylw  yn  fynych  at  y  cwestiwn,  Beth  ydyw  pechod  ? 
Haerai  ef  a'i  ganlynwyr  ei  fod  yn  gynnwysedig  mewn  gweithredoedd. 
Ni  allai  ganfod  rhesymoldeb  yr  athrawiaeth  fod  natur  dyn  yn  bech- 
adurus.  "  Mae  yn  ddyledus  arnom  yn  gyntaf  oll  ystyried  y  gosodiad 
a  fyntumir,  sef  fod  pechod  wedi  gwanychu  a  chyfnewid  ein  natur.  Yr 
ydwyf  yn  credu  y  dylem  yn  mlaenaf  ymholi  beth  ydyw  pechod, — pa 
un  a  ydyw  yn  sylwedd  ai  ynte  yn  enw  hollol  ddisylwedd,  trwy  yr  hwn 
yr  ydym  yn  dynodi  nid  yr  hyn  sydd  wirioneddol,  nid  hanfod,  nid 
corff,  ond  y  cyflawniad  o  weithred  bechadurus  î    Yr  ydwyf  yn  barnu 


190  MOBOAN,   TB    HBBBTI?. 

mai  dyma  y  ffaith  ;  ac,  os  felly,  pa  f odd  y  gall  yr  hyn  sydd  yn  amddi- 
fad  o  sylwedd  wanychu  neu  newid  y  natur  ddynol  1 n  Yn  gyffelyb  y 
dywed  ei  ddysgybl  Ccelestius : — "  A  ydyw  pechod  yn  hanfod  syl- 
weddol,  ynte  gweithred  yn  unig?  Os  ydyw  yn  hanfod,  rhaid,  bid 
sicr,  fod  iddo  awdwr  ;  yna  yr  ydys  yn  hòni  fod  arall  heblaw  Duw  yn 
awdwr  hanfod  sylweddol.  Yn  awr,  gan  y  byddai  yn  bechadurus 
haeru  hyn,  yr  ydym  yn  cael  ein  gorfodi  i  dynu  y  casgliad  mai  gweithred 
ydyw  pob  pechod  ac  nid  hanfod.     Os  gweithred  ydyw,  gellir  ei  ochel." 

Yr  oedd  golygiadau  Morgan  ar  sefyllfa  dyn  wrth  natur  yn  ei  orfodi  i 
ystumio  rhanau  o'r  ysgrythyr  yn  y  dull  mwyaf  afresymol.  Crybwyllwn 
ddwy  engraifft.  Dywedir  amryw  weithiau  yn  y  Bibl  yn  y  modd  eglor- 
af  fod  pechod,  mewn  rhyw  fodd,  wedi  dyfod  i'r  byd  trwy  gamwedd 
Adda.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gynnyg  rhyw  eglurhád  ar  y  rhanau 
hyny.  Ei  esboniad  ydyw  fod  Adda,  trwy  bechu,  wedi  rhoddi  esiampi 
ddrwg  i'w  hiliogaeth.  Ni  ddylem  ddeall  mwy  wrth  y  geiriau  fod  pawb 
wedi  pechu  yn  Adda  nag  fod  pawb  sydd  yn  pechu  yn  ei  efelychu  ef  fel 
y  pechadur  cyntaf.  "  Dywedir  fod  pawb  wedi  pechu  yn  Adda,  nid  o 
herwydd  fod  pechod  yn  natur  dyn  yn  ei  enedigaeth,  ond  o  herwydd 
fod  dynion  yn  ei  efelychu  ef."  Eto,  mae'r  eglurhâd  a  rydd  ar 
ddyben  bedydd  yn  un  o'r  pethau  rhyfeddaf.  Gosodid  y  fath  bwys 
ar  yr  ordinhâd  hon  y  pryd  hwnw  fel  na  feiddiai  Morgan  wadtt 
yr  angenrheidrwydd  am  dani.  Ond  i  ba  ddyben  y  bedyddir 
babanod  os  nad  ydynt  yn  Uygredig  ?  Mae  bedydd  yn  angenrheidiol 
tuag  at  iddynt  gael  derbyniad  i  "deyrnas  Dduw."  Golygat  fod 
tair  ystâd,  a  bod  holl  ddynolryw  yn  y  byd  a  ddaw  yn  un  o*r 
tair.  Yn  y  naill  eithaf  y  mae  colledigaeth,  sef  cyflwr  y  pechaduf 
drygionus  ac  anedifeiriol.  Yn  yr  eithaf  cyferbyniol  y  mae  teyrnas 
Dduw,  lle  y  mae  y  saint  yn  teyrnasu  gyda  Christ,  ae  yn  mwynhâu 
digrifwch  yn  dragywydd  yn  ei  bresennoldeb.  Rhwng  y  ddwy  ystâd 
yna  y  mae  un  aralí,  yn  yr  hon  y  mwynheir  by wyd  tragy wyddoL  Nid 
oes  rhy  w  lawer  o  wahaniaeth  rhwng  yr  ystâd  hon  à  "  tìieyrnas  Dduw," 
er  nad  ydyw  mor  ddyrchafedig.  Tuag  at  i'r  baban  gael  meddiant  o 
fywyd  tragywyddol,  nid  ydy w  bedydd  yn  angenrheidiol ;  ond  ni  chaiff 
dderbyniad  i'r  ystâd  uchaf,  sef  teyrnas  Dduw,  os  na  fedyddir  ef. 
Seilia  y  golygiad  dyeithr  hwn  ar  eiriau  Crist  yn  Ioan  iiL  "  Yn  gymaint 
ag  nad  ydy w  yn  dy weyd  *  oddieithr  geni  dyn  o  ddwf r  ac  o'r  Ysbryd,  ni 
ddichon  gael  iachawdwriaeth  a  bywyd  tragywyddol/  ond  yn  unig  •  ni 
ddichon  fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw,'  am  hyny  dylai  babanod  gael 
eu  bedyddio  i'r  dyben  iddynt  gael  bod  gyda  Christ  yn  nheyrnas  Dduw, 
i'r  hon  ystâd  ni  chânt  fyned  os  na  fedyddir  hwy,  Pa  fodd  bynag,  os 
byddant  feirw  yn  eu  babandod,  hyd  yn  nod  heb  eu  bedyddio,  hwy  a 
gânt  iachawdwriaeth  a  bywyd  tragy wyddol,  gan  nad  ydynt  yn  rhwym 
yn  nghadwyn  pechod." 

Hawdd  dyfaiu  oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod  beth  oedd  barn  Morgan 
ar  ryddid  yr  ewyllys.  Dywed  Awstiniaid  fod  yr  ewyllys  yn  düyn 
tueddiadau  cryfaf  y  natur.  Mae  yr  ewyUys  yn  naturiol  yn  dewis  yr 
hyn  sydd  yn  ymddangos  yn  f wyaf  dymunol  i  ddyn.  Mae  ei  gweithred- 
iadau  hi  yn  cael  eu  penderfynu  gan  olygiadau  a  thueddiadau  yr  enaid. 
Os  ydyw  y  galon  yn  ymhyfrydu  mewn  pechod,  a  holl  dueddiadau  y 
natur  at  ddrwg,  y  mae  yr  ewyUys  yn  sicr  o  ddilyn  ffordd  ddrygionus. 


MOBGAN,   YB   HEBETIO.  191 

Cydnabyddai  Awstin  fod  yr  ewyllys  yn  rhydd  yn  yr  ystyr  nad  oes  un 
ddeddf  yn  natur  dyn  na  gallu  allanol  yn  ei  gorfodi  i  ddewis  y  naill 
Iwybr  mwy  na'r  llall ;  ond  gan  fod  golygiadau,  dymuniadau,  a  thuedd- 
iadau  y  natur  yn  llygredig,  nis  gall  yr  ewyllys  ddewis  sancteiddrwydd 
am  yr  un  rheswm  ag  nas  gall  pren  drwg  ddwyn  ffrwythau  da.  Yr  oedd 
Morgan,  o'r  ochr  arall,  yn  dysgu  fod  yr  ewyllys  yn  gwbl  annibynol  ar 
dueddiadau  y  natur  a  phob  dylanwad  arall.  I  fyny  hyd  y  foment  y 
mae  yn  dewis,  y  mae  mewn  ystâd  anmhenderfynoL  Mae  mor  hawdd 
iddi  ymsymud  yn  y  naill  gyfeiriad  ag  yn  y  llall.  Y  gallu  i  wneyd 
drwg  neu  dda — i  gadw  y  gorchymynion  neu  beidio — a  olygai  efe  wrth 
ryddid  yr  ewyllys.  Nid  priodol,  yn  ei  f arn  ef,  ydyw  dy weyd  fod  dyn  yn 
rhydd-weithredydd  os  nad  ydyw  yn  meddu  gallu  o  hono  ei  hun  i  wneyd  yr 
hyn  sydd  dda  neu  ddrwg.  Os  ydyw  dyn  o  herwydd  llygredigaeth  ei 
natur  yn  analluog  i  ddymuno  nac  ewyllysio  yr  hyn  sydd  sanctaidd,  y 
mae  dan  angenrheidrwydd  i  bechu,  ac  nid  yw  pechod  yn  bechod  mwy- 
ach.  Fel  y  canlyn  yr  ymresymai  Ccelestius,  un  o'i  ganlynwyr  gallu- 
ocaf : — "  A  ydy w  pechod  o  ddewisiad,  ynte  o  angenrheidrwydd  ?  Os 
ydyw  o  angenrheidrwydd,  nid  ydyẃ  yn  bechod ;  os  ydyw  o  ddewisiad, 
geÙir  ei  ocheL"  UY  cwestiwn  nesaf  y  dymunem  gael  atebiad  iddo 
ydyw  hwn : — Trwy  ba  foddion  y  mae  wedi  dyfod  fod  dyn  yn  bechadur- 
usî  Ai  trwy  angenrheidrwydd  ei  natur,  ynte  trwy  ddewisiad  ei 
ewyllysí  Os  trwy  angenrheidrwydd  ei  natur,  ni  ddylid  ei  fe'io;  os 
trwy  ei  ewyllys  ei  hun,  yna  y  mae  y  cwestiwn  yn  cyfodi,  oddiwrth  bwy 
y  derbyniodd  y  rhyddid  ewyllys  hwn  ì  Oddiwrth  Dduw  yn  ddiau. 
Ond  y  mae  yr  hyn  a  roddir  gan  Dduw  yn  sicr  yn  dda.  Nis  gellir 
gwrthddy weyd  hyn.  Ar  ba  egwyddor  gan  hyny  y  gellir  profi  fod  peth 
yn  dda  os  ydy w  yn  f wy  tueddol  at  ddrwg  nag  at  dda  ?  Oblegid  y  mae 
mwy  o  duedd  at  ddrwg  nag  at  dda  mewn  trefniant  sydd  yn  gwneyd  yn 
anmhosibl  i  ddyn  fyw  yn  ddibechod."  Hwyrach  y  gellir  dyweyd  mai 
egwyddor  sylfaenol  Morganiaeth  ydyw  fod  gallu  dyn  a'i  gyfrifoldeb  yr 
un  faint.  Cymerai  Morgan  ei  arwain  gan  yr  egwyddor  hon  yn  ei  holl 
olygiadau.  Ni  fynai  fod  rhwymau  ar  ddyn  i  gyflawni  dyledswyddau, 
os  nad  ydyw  yn  meddu  ynddo  ei  hun  bob  gallu  angenrheidiol  er  eu 
cyflawni.  "  A  ddylai  dyn  fod  heb  bechod  ?  Yn  ddiau  fe  ddylai.  Os 
dylai,  fe  all ;  os  na  all,  am  y  rheswm  hwn  nid  oes  rhwymau  arno." 
"  Ni  fuasai  Duw  jm  gorchymyn  yr  hyn  a  wyddai  na  allai  dyn  ei  gyf- 
lawni."  Y  mae  pob  ysgogiad  at  ddaioni,  gan  hyny,  yn  dechreu  301 
ewyllys  dyn,  a  gras  yn  cael  ei  roddi  iddo  yn  ol  ei  haeddiant.  "  Y  mae 
ewyllys  dda  yr  hwn  sydd  yn  gẁedd'io  yn  blaenori  y  weddi,  megys  y 
mae  ewyllys  dda  yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  blaenori  ei  ffydd,  fel  y  mae 
gras  yn  cael  ei  gyfranu  iddo  yn  ol  ei  haeddiant." 

Yn  unol  â'i  olygiadau  ar  natur  dyn  a  rhyddid  yr  ewyllys,  yr  oedd 
Morgan  yn  dal  fod  llawer  wedi  byw  yn  gwbl  lân  oddiwrth  bechod. 
Dywed  fod  Lyn,  nid  yn  unig  yn  bosibl,  ond  yn  hawdd.  Gellir  dadleu 
fod  yr  apostolion  eu  hunain  yn  cael  eu  dysgu  yn  ngweddi  yr  Arglwydd 
i  ofyn  am  faddeuant  o'u  pechodau.  "  Ond,"  meddai,  "  er  fod  y  weddi 
hon  yn  cael  ei  hoffrymu  gan  yr  apostolión  wedi  idd^mt  ddyfod  yn 
sanctaidd  a  pherffaith,  a  phan  nad  oedd  ganddynt  un  pechod  pa  bynag 
o'r  eiddynt  eu  hunain,  eto  nid  oeddynt  yn  dy weyd  '  maddeu  i  ni  ein 
dyledion,  fel  y  maddeuwn  ninnau  i'a  dyledwyr,'  drostynt  eu  hunain, 


192  morgan,  tb  heretic. 

ond  dros  ddynion  anmherffaith  a  phechadurus.  Def nyddient  y  gair  ein, 
er  dangos  fod  yn  yr  un  a'r  unrhyw  gorff  rai  oeddynt  bechadurus, 
ynghyd  a  hwythau  eu  hunain,  y  rhai  oeddynt  yn  gwbl  lân  oddiwrth 
bechod."  Crybwylla  enwau  rhai  a  fuont  byw  yn  berffaith  sanctaidd ; 
megys  Abel,  Enoch,  &c. ;  a  gwragedd,  megys  Deborah,  Hannah,  &c. 
"  Ond  hwyrach  y  gofynir,  Ai  ni  allasai  yr  Ysgrythyr  gyfeirio  at  ryw 
bechodau  oedd  yn  perthyn  i  bob  un  o  honynt  ?  Gellir  gofyn  fel  hyn 
yn  deg  am  y  rhai  hyny  nad  ydyw  yr  Ysgrythyr  yn  eu  nodi  fel  rhai  da 
na  drwg ;  ond  am  y  rhai  hyny  y  crybwylla  am  eu  sancteiddrwydd, 
buasai  wedi  cyfeirio  at  eu  pechodau  hefyd  pe  buasent  wedi  pechu  o 
gwbl."  "  Mae  yn  sicr  fod  Adda  ac  Efa,  a  Cain  ac  Abel  eu  meibion,  yn 
cael  eu  nodi  fel  yr  unig  bedwar  person  oeddynt  yn  y  byd  yn  yr  oes 
foreuaf.  Pechodd  Efa ;  mae  yr  Ysgrythyr  yn  dy weyd  cymaint  a  hyny 
yn  bendant.  Troseddodd  Adda;  nid  ydyw  yr  un  Ysgrythyr  yn  pallu  ein 
hysbysu.  A  cheir  tystiolaeth  mor  eglur  fod  Cain  hefyd  wedi  pechu.  Ac 
nid  yn  unig  crybwyllir  pechodau  y  rhai  hyn  oll,  ond  dangosir  hefyd 
ymhellach  beth  oedd  cymeriad  eu  pechodau.  Yn  awr,  pe  buasai  Abel 
wedi  pechu  yr  un  modd,  buasai  yr  Ysgrythyr  yn  ddiammeu  yn  dyweyd 
hyny  wrthym.  Ond  nid  oes  genym  unrhy w  hysbysrwydd  o'r  fath ;  ni 
chyflawnodd  bechod ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  profodd  ei  fod,  ac  y 
mae  yr  Ysgrythyr  hefyd  yn  ei  ddesgrifio,  fel  dyn  cyfiawn.  Yr  hyn  a 
ddarllenwn,  gan  hyny,  bydded  i  ni  ei  gredu ;  a'r  hyn  na  ddarllenwn, 
bydded  i  ni  ei  ystyried  yn  rhyfygüs  ei  haeru." 

Sonia  Morgan  lawer.am  ras.  Cydnabyddai  mai  yn  nghymhorth 
gras  yn  unig  y  gall  dyn  gyflawni  ei  ddyledswyddau.  Yr  oedd  hyn  yn 
swnio  yn  dda,  gan  fod  yn  naturiol  i'w  ddarllenwyr  gymeryd  y  gair  yn 
ei  ystyr  gyffredin ;  ond  yn  ei  gyf undrefn  ef  nid  ydy w  gras  yn  ddim  ond 
natur  dyn,  yr  hon  a  dderbyniodd  oddiwrth  y  Creawdwr,  a'r  hon  sydd 
yn  meddu  gallu  i  fy w  yn  ddibechod,  ac  ewyllys  rydd.  Gyda  golwg  ar 
y  mater  hwn  dosbarthai  alluoedd  y  natur  ddynol  fel  y  canlyn  : — posse, 
sef  y  gallu  i  fyw  yn  ddibechod ;  velle,  sef  y  rhyddid  a  berthyn  i'w 
ewyllys  i  ddewis  hyny;  ac  esse  neu  y  sylweddoliad  gweithredol.  "  Mae 
y  cyntaf,  a  ddynodir  trwy  y  gair  posse,  yn  cael  ei  briodoli  i  Dduw,  yr 
hwn  a'i  rhoddodd  i'w  greadur  ;  ond  rhaid  priodoli  y  ddau  arall,  a  ddy- 
nodir  trwy  y  geiriau  velle  ac  essè,  i'r  gweithredydd  dynol,  oblegid  eu  bod 
yn  tarddu  o  ffynnonell  ei  ewyllys."  Mae  y  cyntaf — y  gallu  i  fyw  yn 
ddibechod — yn  perthyn  o  angenrheidrwydd  i  natur  dyn,  pa  un  bynag  a 
ddewisa  efe  ei  ddefnyddio  ai  peidio.  Gan  nad  ydyw  yn  tarddu  o'r 
ewyllys,  rhaid  ed»ych  arno  fel  rhodd  neu  ras  Duw  i  ddyn.  Ni  fynai 
Morgan  gael  ei  gyhuddo  o  wadu  gras,  oblegid  yr  oedd  yn  cydnabod  mai 
rhodd  Duw  ydyw  y  gallu  i  fyw  yn  sanctaidd.  "  Y  mae  y  gallu  i  beidio 
pechu  yn  gorwedd  nid  yn  gymaint  yn  nerth  ewyllys  dyn,  ond  yn  angen- 
rheidrwydd  ei  natur.  Yn  awr,  y  mae  pa  beth  bynag  sydd  wedi  ei 
roddi  yn  angenrheidrwydd  natur  yn  perthyn  yn  ddiau  i  Awdwr  y  natur 
hono,  sef  Duw."  *'  Tuag  at  wneyd  hyn  yn  eglurach,  rhaid  i  ni  roddi 
ystyriaeth  helaethach  i'r  mater.  Cymerer,  er  engraiffb,  fy  ngallu  i 
siarad.  Nid  ydy w  y  gallu  hwn  yn  eiddo  i  mi  (nid  ydyw  yn  dibynu 
ar,  neu  yn  tarddu  o  fy  ewyllys) ;  ond  y  mae  siaraa  (gwneyd  defnydd  o'r 
gallu)  yn  tarddu  o  fy  ewyllys.  A  chan  fod  y  weithred  o  siarad  yn 
eiddo  i  mi,  mae  genyf  allu  i  wneyd  y  naill  neu  y  llall,  hyny  y  w,  gallaf 


1Í0BGAN,   TR    HEBETIC.  198 

siarad  neu  beidio  siarad.  Onà  yn  gymaint  ag  nad  ydyw  iy  ngallu  i 
siarad  yn  eiddo  i  mi — mewn  geiriau  eraill,  nad  ydyw  yn  tarddu  o  fy 
ewyllys  a'm  dymuniad — y  mae  yn  perthyn  i  mi  bob  amser  fel  mater  o 
angenrheidrwydd,  nid  o  ewyllysiad ;  a  phe  bawn  yn  dymuno  bod  yn 
analluog  i  siarad,  ni  allwn  sicrhâu  i  mi  fy  hun  y  cyfryw  anallu."  Mae 
y  gallu  i  fyw  yn  ddibechod  yn  hanfodol  i  natur  dyn.  Nid  ydyw  yn 
dibynu  o  gwbl  ar  ei  ewyllys.  Hwn  ydyw  gras  Duw  yn  ystyr  briodol  y 
gair,  a  dyma'r  oll,  yn  ei  syniad  ef,  sydd  yn  angenrheidiol  er  ein  gallu- 
ogi  i  ryngu  bodd  ein  Gwneuthurwr.  Ond  nid  oedd  ganddo  un  gwrth- 
wynebiad  i  alw  rhyw  bethau  eraill  yn  ras.  Mewn  llyfr  o'i  eiddo 
gwelodd  Awstin  "  ei  fod  yn  desgrifio  gras  Duw  fel  natur  wedi  ei  chreu 
gan  Dduw  gydag  ewyllys  rydd,  gan  ychwanegu  yn  achlysurol  un  ai 
cymhorth  y  gyfraith,  neu  hyd  yn  nod  faddeuant  pechodau,  er  nad 
ydyw  yr  ychwanegiadau  hyn  yn  cael  eu  gwneyd  yn  eglur,  ond  yn  unig 
eu  hawgrymu  yn  gynnil."  Er  nad  ydyw  y  dadguddiad  dwyfol  yn 
angenrheidiol,  eto  gan  ei  fod  wedi  gwneyd  yn  haws  i  ddyn  fy w  yn  dduw- 
iol,  gellir  ei  alw  yn  ras.  "  Yr  ydym  ni  mewn  gwirionedd  yn  cydnabod 
mai  Duw  ydyw  awdwr  ein  cyfiawnder,  yn  gymaint  a'i  fod  wedi  rhoddi  y 
gyfraith,  drwy  hyfforddiad  yr  hon  y'n  dysgir  pa  fodd  y  dylem  fyw." 
Cydnabyddai  fod  yn  ddyledswydd  gweddio  am  faddeuant  o'r  pechodau 
a  gyflawnwyd,  "  oblegid  nis  gellir  dadwneyd  yr  hyn  a  wnaed  trwy  y 
gallu  a  berthyn  i'r  natur  a'r  ewyllys ;"  ond  ni  ystyriai  yn  rhesymol  i 
ddyn  ofyn  am  ei  gyfarwyddo  a'i  gynnal  yn  y  dyfodol.  Nid  yw  yn 
weddus  i  un  ofyn  am  yr  hyn  sydd  yn  ei  feddiant  eisoes. 

Nid  oes  Ue,  wrth  gwrs,  i  etholedigaeth  ddiammodol  yn  nghyfun- 
draeth  Morgan.  Symia  Awstin  mewn  ychydig  eiriau  olygiad  ei  blaid 
ar  y  pen  hwn : — "  Efe  a  ragwybu,  medd  y  Morganiad,  pwy  a  fyddent 
yn  sanctaidd  a  dihalog  trwy  ddewisiad  eu  hewyllys  rydd,  ac  ar  y  cyfrif 
hwn  Efe  a'u  hetholodd  cyn  sylfaeniad  y  byd  yn  yr  unrhyw  ragwybod- 
aeth  trwy  yr  hon  y  rhagwybu  y  byddent  yn  gyfryw.  Gan  hyny  Efe 
a'u  hetholodd  cyn  eu  bod,  gan  arfaethu  i  fod  yn  blant  y  rhai  a  ragwybu 
a  fyddent  yn  sanctaidd  a  dihalog.  Yn  sicr  ni  ddarfu  iddo  eu 
gwneuthur  felly,  ac  ni  ragwelodd  y  byddai  iddo  eu  gwneuthur  felly ; 
eithr  Efe  a  ragwybu  y  byddent  yn  gyfryw."  Gwelir  ei  fod  yn  dal 
etholedigaeth  yn  dibynu  ar  ragwybodaeth  Duw. 

Eglur  yw  fod  Morgan  yn  edrych  ar  ddyn  fel  bôd  annibynol,  yn 
meddu  gallu  ynddo  ei  hun  i  fyw  yn  sanctaidd  a  dedwydd.  Perthyna 
y  gallu  hwn  iddo  f el  creadur  moesol.  Ni  fyddai  yn  ddyn,  hyny  y w,  yn 
fôd  cyfrifol  hebddo.  Cydnabyddai  fod  dynion  trwy  esiamplau  drwg 
yn  Uygru  eu  gilydd,  a  fod  y  byd  mewn  canlyniad  yn  myned  waeth- 
waeth.  Mae  y  plentyn,  ar  gychwyn  ei  yrfa,  dan  gryn  anfantais  o 
herwydd  ei  fod  wedi  ei  amgylchynu  gan  rai  pechadurus  ;  ond  nid  oes 
ynddo  ef  un  math  o  duedd  at  ddrwg  mwy  nag  at  dda.  Ẅedi  cyrhaedd 
oedran  i  allu  barnu  drosto  ei  hun,  y  mae  yn  gwbl  at  ddewisiad  ei 
ewyllys  ar  y  pryd  pa  gyfeiriad  a  gymera.  Ond  gan  ei  fod  yn  nghanol 
cynifer  o  demtasiynau,  y  mae  Duw  o'i  dosturi  wedi  rhoddi  ei  Air,  ac 
wedi  anfon  ei  Fab  i'r  byd  tuag  at  wneyd  y  ffordd  i  berffeithrwydd  yn 
f wy  eglur  ac  esmwyth  iddo.  Mae  dynion  yn  meddu  gallu  i  fy w  yn 
ddibechod  fel  creaduriaid ;  ond  yn  gymaint  a  bod  perygl  na  fuasai  ond 
ychydig  yn  ei  iawn  ddefnyddio,  rhoddwyd  yr  hyn  a  ddadguddir  yn  y 
Bibl  am  ewyllys  Duw  a  threfn  yr  efengyl  fel  cymhelliadau  a  chyn 


104  TB   EIGION. 

northwyon  ychwanegol.  Rhanai  Morgan  amger  yn  dri  chyfnod: — 
Y  cyntaf  o  Adda  hyd  Moses ;  yr  aìl  o  Moses  hyd  sefydlìad  goruchwyi- 
iaeth  yr  Efengyl ;  a'r  trydydd  o'r  pryd  hwnw  ddiwedd  y  byd.  Nid 
oedd  saint  yr  hen  amseroedd  yn  cael  eu  cadw  trwy  Grist.  Ar  y  cyntaf 
yr  oedd  dynion  yn  byw  yn  gyfiawn  wrth  natur,  yna  dan  y  gyfraith,  ac 
yn  drydydd  dan  ras."  Yn  yr  yspaid  hyd  roddiad  y  gyfraith  yr  oedd- 
ynt  yn  byw  yn  dduwiol  wrth  natur,  "  oblegid  y  pryd  frwnw  yr  oedd  y 
Creawdwr  yn  adnabyddus  trwy  oleuni  natur,  ac  yr  oedd  y  rheol  i  fyw 
yn  gyfiawn  yn  cael  ei  chario  yn  nghalonau  dynion,  wedi  ei  hysgrifenu 
nid  yn  neddf  y  llythyren  ond  yn  neddf  natur.  Ond  aeth  arferion 
dynion  yn  llygredig;  ac  yna  pan  aeth  natur  oedd  weithian  wedi  ei 
llychwino  i  ddechreu  bod  yn  annigonol,  ychwanegwyd  y  gyfraith  ati. 
.  .  .  Eithr  pan  ddaeth  yr  arferiad  o  bechu  yn  eithafol  trwy-  dra- 
chwant  dynion  daeth  Crist,"  y  Meddyg. 

Heretic  oedd  Morgan ;  ond  addef wn  yn  ewyUysgar  fod  ei  wybodaeth 
yn  helaeth,  ei  fuchedd  yn  bur,  a'i  zel  yn  erbyn  pechod  yn  danbaid. 
Aeth  ar  gyfeiliorn  wrth  geisio  cymeryd  oddiar  ddyn  bob  esgus  dros 
fyw  mewn  llygredd.  Gwir  a  ddywedodd  Charles  Edwards  am  dano  er 
ei  holl  golliadau : — "  Bu  ein  Gwladwr  Morgan  yn  enwog  am  ei  sanct- 
eiddrwydd  a'i  wybodaeth  ymysg  y  Cristionogion,  a'r  dysgawdwyr 
godidocaf  yn  y  byd.w* 

JOHN  JONES. 

Tue  Brooh 


YR    EIGION. 

IV. 
YNYSOEDD      CWBELAIDD. 


Mewn  erthygl  flaenorol  fe  ddesgrifid  rhai  o'r  gwaddodau  sydd  yn  awr 
yn  cael  eu  ffurfio  yn  y  dyfnfor,  ond  ni  chyfeiriwyd  at  un  math  o  ffurf- 
iadau,  sef  y  cydgasgliadau  o  gwrel  a  adnabyddir  fel  Is-greigiau  ae 
Ynysoedd  Cwrelaidd, — CorcU  Beefs  and  Islands.  Mae  y  rhai  hyn  yn 
gynnyrchion  by wyd  anif eilaidd  yr  un  mor  wirioneddol  ag  yw  y  Uwtra  neu 
yr  ooze  gwyn  calchaidd  sydd  yn  gorchuddio  cymaint  o  waelod  y  Werydd 
a'r  Tawelog.  Mae  y  creaduriaid  sydd  yn  ffurfio  y  cwrel  yn  perthyn  i 
ddosbarth  sydd  beth  yn  uwch  yn  ngraddfa  bodolaeth  nag  un  y  Globe- 
gerina,  y  rhai  y  mae  eu  cregyn  yn  gwneyd  i  fyny  y  rhan  fwyaf  o'r 
Uwtra. 

•  F  Ffydd  Ddiffwmt,  219.    Chweched  Aigrafflad. 


YB    BIGION.  195 

Mae  y  milflodyn  cyffredin,  y  common  seoranemone  a  geir  o  amgylch 
ein  holl  arfordir,  yn  glynu  fel  telpyn  bychan  o  gnawd  wrth  y 
creigiau,  ychydig  islaw  y  fôr-linell,  yn  perthyn  i'r  un  isddosbarthiad 
o'r  deyrnas  anifeilaidd  â'r  cwrel ;  yr  unig  wahaniaeth  hanfodol  rhwng 
y  ddau  ydyw  y  gallu  sydd  gan  yr  olaf  i  gynnyrchu  esgyrnedd  caled, 
y  cwrel  gwyn. 

Gwneuthuriad  y  milflodyn,  y  searanemone,  a  hefyd  eiddo  y  creadur 
cwrelaidd,  yn  sylweddol  sydd  fel  y  canlyn.  Mae  y  corff  yn  gynnwys- 
edig  o  sylwedd  meddal,  cnodiol,  o  ffurf  hirgrwn.  Mae  un  pen  ynglŷn 
wrth  y  graig  ar  ba  un  y  mae  y  creadur  yn  gorphwys.  Yn  nghanol  y 
pen  arall  y  mae  y  gêg,  yr  hon  a  amgylchir  gan  un  neu  ychwaneg  o 
gylchoedd  o  deimlorion  neu  tentacles  ceuoL  Mae  y  gêg  yn  arwain  yn 
uniongyrchol  i  bibell  geuol,  sydd  yn  gwneyd  y  corff-geudod  treuliadol, 
neu  y  cylla,  ac  y  mae  hwn  yn  agor  trwy  dwll  llydan  i'r  corff-geudod 
cyffredinol  islaw.  Mae  y  lle  rhwng  y  cylla  a  chylch  allanol  y  corff  yn  , 
cael  ei  ddosranu  i  nifer  o  ranbarthau  trwy  gyfres  o  wahaniadau 
unionsyth.  Nid  oes  gan  y  creaduriaid  hyn  ddim  ermigau  teimlad 
(organs  of  sense),  dim  gîau,  dim  ymenydd,  dim  madruddyn  y  cef n,  dim 
calon,  dim  gwaed-lestri.  Fe  ddarf u  i  un  gwyddonwr  f u  yn  sylwi  gyntaf 
ar  y  creaduriaid  cwrelaidd  gymhwyso  atynt  yr  enw  polypus,  sef  aml- 
droediog,  o  herwydd  y  cylch  o  deimlorion  y  dychymygai  efe  mai  eu 
traed  oeddynt;  felly  yr  enw  a  ddefnyddir  yn  gyffredin  yn  awr  am 
danynt  ydy  w  polypes. 

Mae  y  polype  cwrelaidd,  fodd  bynag,  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y 
milflodyn  (searanemone),  trwy  fod  ganddo  esgyrnedd  neu  sheleton 
tumewnol  caled.  Pan  mae  y  creadur  yn  marw  a'r  sylwedd  cnodiol  yn 
ymddattod,  mae  yr  esgyrnedd  caled  calchaidd  yn  ymddangos  fel  y 
sylwedd  a  elwir  cwrel  gwyn  (white  coral).  Felly  mae  y  syniad  poblog- 
aMd  fod  y  creadur  cwrelaidd  yn  "adeiladu  "  is-graig  neu  reef,  yn  yr  un 
dull  ag  yr  adeilada  gwenynen  ei  chrwybr,  yn  hollol  gyfeiliornus.  Ni 
ellir  dyweyd  fod  cwrel  yn  adeiladu  is  graig  ond  yn  yr  un  ystyr  ag  y 
gellid  dy weyd  fod  mwsogl,  planigion  dyf rol,  a  choed  yn  adeiladu  mawn, 
yr  hwn  a  wneir  i  f yny  o'u  gweddillion  cydgasgledig  a  marw.  Nid  ydy w 
is-graig  gwrel  (coral  reef)  yn  ddim  ond  cydgasgliad  o'r  rhanau  celyd  o'r 
oreaduriaid  cwrelaidd  meirw,  yr  hwn  weithiau  a  grugir  i  fyny  ychydig 
droedfeddi  uwchlaw  lefel  y  môr  gan  weithrediad  y  tonau. 

Mae  y  defnydd  o  ba  un  y  gwneir  i  fyny  y  sylwedd  cwrelaidd,  yn 
fferyllol,  o  gyfansoddiad  y  gareg  galch, — carbonate  of  lime.  Mae  dwfr  y 
môr,  heblaw  dal  yn  hylifol  halen  cyffredin,  yn  cynnwys  yn  doddedig  o'i 
fewn — er  mor  bur  a  chlir  yr  ymddengys — nifer  mawr  o  sylweddau 
eraiU,  o  ba  rai  y  mae  careg  galch  yn  un.  Yma  gan  hyny  yr  ydym  yn 
cael  creaduriaid  meddal,  o  gyfluniad  isel,  y  rhai  sydd  yn  meddu  y  gallu 
i  gymeryd  o  ddwf r  y  môr  y  sylwedd  calchaidd,  carhonate  of  lime,  yr  hwn 
•ydd  yn  myned  i  fíurfio  esgyrnedd  tumewnol  cymhlethedig  a  phryd- 
ferth,  yr  un  modd  ag  y  mae  cregyn-bysgod  yn  ffurfio  o'r  un  sylwedd 
esgyrnedd  allanol — eu  oregyn.  Yn  Ue  un  polype  tybier  f od  gmym  nif er, 
yn  tyfu  ochr  yn  ochr,  oll  wedi  eu  huno  ynghyd  gan  sylwedd  cnodiol 
Sŷdd  yn  eu  cysyUtu, — fel  ag  i  fod  yn  dalaeth  o  polypes,  ac  oU  yn  ffurfio 
esgyrnedd  caled  o  carbonate  of  lime,  dyma  y  math  o  dyfiant  cwrelaidd  o 
ba  un  y  mae  y  reefs  neu  yr  is-greigiau  yn  cael  eu  gwneyd. 


196  YB   EIGION. 

Y  mae  mathau  yn  bod  o  gwrel  sydd  ar  wahân,  ac  nad  ydynt  yn 
ffurfio  taleithiau ;  ond  nid  ydyw  gweddillion  y  rhai  hyn  byth  yn  cyd- 
gasglu  i  wneyd  is-greigiau. 

Mae  y  polypes  cwrelaidd  yn  lliosogi  mewn  tair  ffordd.  Yn  gyntaf , 
trwy  flaguriad.  Ehoddir  allan  flagur  yn  yr  ochrau  a  dyfant  allan  yn 
polypes  newyddion.  Yn  ail,  trwy  holltiad.  Y  mae  polype  yn  ymhoÜti 
hyd  ei  ganol,  ac  mae  y  ddwy  ran  yn  dyfod  bob  un  yn  polype  ar  wahân. 
Yn  drydydd,  trwy  roddi  allan  hedynau  neu  ŵyau  bychain  o  ba  rai  y 
dëorir  mân  greaduriaid  nofiawl,  y  rhai,  wedi  ychydig  fodolaeth  wibiol, 
a  ymsefydlant  ar  waelod  y  môr  gan  dyfu  iV  cyflawn  faintioli.  Mewn 
amser  mae  y  polypes  yn  meirw,  ac  ar  y  pentwr  esgyrneddol  marw  y  mae 
polypes  newyddion  byw  yn  tyfu,  ac  yn  eu  tro  y  maent  hwythau  yn 
meirw.  Fel  hyn  y  mae  y  cydgasgliad  yu  myned  ymlaen  ac  yn 
cynnyddu  fwyfwy. 

Mae  y  dosbarth  o  gwrelau  sydd  yn  byw  ar  wahân,  nad  ydyw  eu 
gweddillion  yn  gwneyd  is-greigiau,  i'w  cael  ymhob  rhan  o'r  byd.  Mae 
rhai  yn  preswylio  y  dyf nfor,  a  rhai  yn  byw  hyd  lanau  y  traethau.  Maeut 
wedi  cael  eu  llusgrwydo  yn  Môr  y  Gogledd  y  tu  allan  i  Ynysoedd 
Shetland,  yn  y  Werydd  y  tu  allan  i  arfordir  Ffrainc  a  Spaen,  yn  y 
Canoldir,  ac  yn  y  Tawelog. 

Nid  yw  y  cwrelau  eraill  sydd  yn  ffurfio  is-greigiau  i'w  cael  mor 
gyffredinol,  ac  fe  ymddengys  fod  y  deddfau  canlynol  yn  llywodraethu 
eu  dosbarthiad.  1.  Ni  allant  ffynu  ond  mewn  dwfr  nad  yw  ei 
ardymheredd  yn  syrthio  islaw  68°  Fahr.  Mae  yn  canlyn  gan  hyny  nad 
all  is-greigiau  cwrelaidd  fod  ond  rhwng  tua  lledred  30°  Gog.  a  Uedred 
30°  De.  2.  Mae  dwfr  croew  a  dwfr  yn  cynnwys  llaid  neu  waddod  o 
unrhy w  fath  yn  farwol  iddynt ;  am  hyny  y  maent  yn  gyfyngedig  i'r 
rhanau  hyny  o'r  môr-wely  sydd  ymhell  oddiwrth  lifiad  afonydd  mawr- 
ion,  ac  oddiwrth  draethau  gwastad  lleidiog.  8.  Ni  allant  fyw  mewn 
dyfnder  o  fwy  nag  o  20  i  25  o  wrhydau,  hyny  yw  o  120  i  150  o  droed- 
feddi. 

Gan  gofio  yr  amgylchiadau  hyn  ar  ba  rai  y  dibyna  tyfiant  cwrelaidd, 
yn  enwedig  yr  olaf,  ni  a  fyddwn  yn  alluog  i  esbonio  y  ffurfìau  neillduol 
sydd  i'w  cael  ar  yr  is-greigiau  a'r  ynysoedd  cwrelaidd. 

O  ran  eu  dosbarthiad  yn  fwy  neillduol  fe  ellid  nodi  fod  îs-greigiau 
cwrelaidd  mewn  helaethrwydd  yn  y  Tawelog  a  Môr  India,  yn  y  Môr 
Coch,  ac  yn  India'r  Gorllewin  ;  ond  mae  yn  beth  hynod  nad  ydynt  i'w 
cael  ar  arfordir  Gorllewinol  America  ac  Affrica.  Fe  welir  fod  y  rhan- 
barthau  hyny  o  f ewn  y  lledredau  priodol.  Pa  f odd  gan  hyny  y  rhoddir 
cyfrif  am  hyn  ?  Fe  gofir  mai  y  pwynt  pwysig  ydyw  na  bo  ardymheredd 
y  môr  yn  îs  na  68°  Fahr.  Gan  hyny  pe  byddai  i  ardymheredd  y  môr,  am 
ryw  achos  neu  gilydd,  hyd  yn  nod  rhwng  y  Uedredau  30°  Gog.  a  30°  De, 
syrthio  islaw  68°  Fahr.,  ni  allai  is-greigiau  cwrelaidd  ffynu.  A  oes  rhyw 
reswm  paham  y  byddai  y  dwfr  ar  yr  arfordir  gorllewinol  ya  is  mewn 
ardymheredd  nag  ar  yr  arfordir  dwyreiniol  ì  Y  mae  ef rydiaeth  llifred- 
iadau  yr  eigion  wedi  dangos  fod  Uifrediadau  oerion  o  Fôr  y  De  yn 
rhedeg  i  fyny  hyd  arfordir  Gorllewinol  Afirica  ac  America  Ddeheuol,  ac 
felly  fod  yr  ardymheredd  yn  syrthio  islaw  yr  h^rn  sydd  yn  angenrheid- 
iol  i  dyfiant  cwrelaidd. 

Mae  yn  dygwydd  yn  bur  gyffredin  fod  is-greigiau  yn  cael  eu  hattal 


ÎR   EIGlON.  197 

gyferbyn  â  geneuau  afonydd  mawrion.  Mae  hyn  yn  cael  ei  esbonio  yn 
gyflawn  gan  yr  ail  ddeddf  a  grybwyllwyd  uchod,  sef  na  all  polypes 
cwrelaidd  fyw  mewn  dwfr  a  groewir  gan  afonydd  neu  a  gymysgir  gan 
laid  a  gerir  i  lawr  o'r  tir. 

Mae  is-greigiau  yn  gyffredin  yn  cael  eu  dosbarthu  dan  dri  phen. 

1.  Is-greigiau  Eiddiog — "  Fringing  Beefs."  Mae  is-graig  felly  yn  ym- 
estyn  allan  o'r  làn  fel  estyniad  o'r  traeth,  yn  cael  ei  gorchuddio  â  dwfr 
bâs  a  elwir  lagoon,  neu  faslyn.  Y  mae  is-graig  o'r  fath  yma  o  amgylch 
Ynys  Mauritius.  Tybier  fod  person  yn  sefyll  ar  un  o  uchel  gopäau 
mynyddoedd  yr  ynys,  ac  yn  edrych  tua'r  môr;  fe  welai  y  traeth  yn  ym- 
estyn  allan  i  fath  o  sarn  isel,  ar  ba  un  y  mae  y  dwfr  yn  dra  bâs,  ac  o 
arliw  gwyrdd  dysglaer.  Tua  milldir  o'r  tir  y  mae  llinell  wen  o  feis- 
donau  ewynog  yn  nodi  terfyn  yr  is-graig  tua'r  môr,  ac  yn  rhanu  yn 
hynod  o  brydferth  y  dwfr  o  arliw  gwyrdd  oddimewn  a  dwfr  glâs 
tywyll  y  môr  mawr  oddiallan.  Mae  llinell  wen  y  traethfor  yn  cael  ei 
hachosi  gan  ymdoriad  y  tonau  ar  fôr-ymyl  yr  is-graig  gwrelaidd.  Wedi 
troi  o  amgylch  fe  welai  y  sylwedydd  linell  wen  y  traethf ôr  yn  troi  ac  yn 
cylchynu  yr  ynys,  gyda  thoriadau  mewn  ychydig  fanau  lle 
mae  afonydd  yn  rhedeg  i'r  môr.  •Ffclly  fe  welir  yn  amlwg  fod  yr 
is-graig  yn  ffurfio  math  o  eddi  neu  fringe  o  amgylch  yr  ynys,  ac  o 
herwydd  hyny  y  gelwir  hi  ar  y  fath  enw. 

Ehwng  Uinell  y  traethfor  a'r  làn  mae  y  dwfr  yn  fâs,  a  thrwy  y 
dwfr  clir  tryloew  fe  ellir  gweled  y  ffurfiau  byw  o  arliw  prydferth  sydd 
i'w  cael  yn  mâsddyfroedd  y  lagoon.  Mae  archwiliad  ar  fôr-ymyl  yr 
is-graig  yn  dangos  fod  yr  ochr  uchaf,  sydd  yn  agored  i  ruthr  y  môr, 
wedi  ei  gorchuddio  â'r  creaduriaid  cwrelaidd  byw, — eu  teimlorion  lled- 
nais  yn  ymestyn  allan  at  y  llifrediadau  sydd  yn  dwyn  ymborth  idd- 
ynt,  fel  y  gwna  dail  blodau  at  yr  haul.  Maent  yn  ffynu  yn  f wyaf 
nerthol  pan  yn  fwyaf  agored  i  gynddaredd  y  tonau,  ac  o'r  hyn  a  ym- 
ddangosai  fel  moddion  eu  dinystr  y  maent  yn  tynu  cynnaliaeth  a  nerth. 
Tu  allan  i'r  ìs-graig  rhydd  y  plymiadau  ddyfnder  o  rhwng  120  a  150 
o  droedfeddi.  Yn  agos  i'r  dyfnderau  hyn,  sef  tua  rhanau  isaf  yr 
is-graig,  ymddengys  fod  y  cwrelau  byw  yn  dyfod  yn  brinach,  tra  y  tu 
allan  i  derfynau  yr  is-graig,  mewn  dyfnderau  o  fwy  na  150  o  droed- 
feddi,  ni  ellir  canfod  cwrel  byw,  o'r  fath  ag  sydd  yn  ffurfio  is-graig,  o 
gwbL  Y  mae  hon  yn  ffaith  hynod  o  bwysig,  fel  y  gwelir  ymhellach 
ymlaen. 

2.  Y  math  nesaf  ydyw  yr  un  a  adnabyddir  fel  Is-graig  Argaeol  neu 
Gylchynol — "  Barrier  or  Enẃrding  Beef."  Mae  y  math  yma  yn 
wahanol  i'r  un  Eiddîog,  trwy  ei  bod  yn  cael  ei  hysgaru  oddiwrth  y  làn 
gan  sianel  neu  lagoon  o  lawer  o  filldiroedd  o  led,  ac  o  gryn  ddyfnder. 
Gallai  plymiadau  y  tu  allan  i'r  is-graig  ddangos  dyfnder  o  gannoedd  os 
nad  müoedd  o  droedfeddi.  Pan  y  mae  is-graig  o'r  fath  yma  yn  cylch- 
ynu  ynys,  fe'i  gelwir  yn  Is-graig  Gylchynol — Encirclmg  Beef;  tra  pan 
nad  yw  ond  mewn  rhan  yn  cylchynu  cyfandir  fe'i  gelwir  yn  Is-graig 
Argaeol — Barrier  Beef.  Fe  roddwyd  yr  enw  olaf  yma  gyntaf  ar  yr  is- 
graig  anferth  sydd  yn  dilyn  arfordir  Dwyreiniol  Awstralia,  yr  hon,  fel 
y  dywed  Proffeswr  Huxley,  sydd  yn  "  un  o'r  cydgasgliadau  rhyfeddaf  o 
graig  gwrelaidd  yn  y  byd."  Mae  y  Barrier  Beef  ar  y  wyueb  yn  amrywio 
mewn  lled  o  un  neu  ddwy,  i  amryw  fìlldiroedd,  tra  y  mae  ei  phellder  o'r 

1885.  n 


198  ÎB  EIGION. 

tir  ar  gyfartaledd  yn  20  neu  30  o  fìUdiroedd,  ac  mewn  rhai  manan  j  mae 
yn  gymaint  ag  o  50  i  90  o  filldiroedd.  Mae  y  meithder  mawr  o  fôr 
rhwng  yr  is-graig  a'r  làn  o  60  i  150  o  droedfeddi  o  ddyfnder,  gyda 
gwaelod  tywodlyd.  Mae  y  môr  gerllaw  y  tu  aUan,  gan  mwyaf,  yn 
rhyfeddol  o  ddwfa  Y  cwestiwn  dyrys  ynglŷn  â'r  is-greigiau  yma 
ydy w  hyn :  Os  nad  all  y  cwrelatt  sydd  yn  ffurfio  yr  is-greigiau  fy w 
ioa wn  dyfnder  mwy  na  150  o  droedfeddi,  pa  fodd  y  mae  fod  is-greig- 
iau  mawrion  fel  sydd  gerllaw  Awstralia,  yn  codi  o  ddyfnder  o  amryw 
filoedd  o  droedf eddi  1  Ni  a  awn  heibio  y  cwestiwn  hwn  am  ychydig 
er  mwyn  desgrifio, 

3.  Y  trydydd  math  o  Is-greigiau,  neu  yn  fwy  priodol,  Ynysoedd 
cwrelaidd,  sydd  yn  myned  wrth  yr  enw  AtolL  Atoll  ydyw  cylch 
hirgrwn  neu  grwn  o  gwrel  gyda  baslyn  (lagoon)  yn  y  canol,  ac  fel  yn  y 
Barrier  Reef,  gyda  dwfr  y  tu  allan,  yn  gyffredin,  o  amryw  filoedd  o 
droedfeddi  o  ddyfnder.  Un  o'r  engreifftiau  perffeithiaf  o'r  math  yma 
o  ynysoedd  cwrelaidd  ydyw  Ynys  Whitsunday,  AtoU  dra  bechan  yn  y 
Tawelog.  Y  mae  yn  debyg  i  fodrwy  o  is-graig  gwrelaidd,  yn  ffurfio 
cylch  perffaith  o  dir.  Mae  y  glanau  isel,  wedi  eu  gorchuddio  â  thywod 
cwrelaidd,  yn  wyn  lachar,  ac  yn  cynnal  tyfiant  cyfoethog  o  balmwydd 
coeoa  nutSy  y  rhai  sydd  yn  codi  eu  penau  yn  uchel.  Y  mae  dwfr  tawel 
y  baslyn  yn  ymddangos  yn  gyffredin  o  liw  dysglaer,  ond  gwyrdd-oleu, 
trwy  adlewyrchiad,  tra  draw,  y  tu  hwnt  i'r  beisdonau  brígwynion  oddi- 
ailan,  y  mae  glas  tywyll  y  dyfnfor  i'w  weled.     Mae  yr  holl  ofygfa, 

Sda  y  gwahaniaethau  tarawiadol  o  wyrdd,  gwyn,  a  glaa,  yn  gwneyd 
rlun  raid  gynnyrchu  argraff  fyw  na  fydd  yn  hawdd  ei  ddileu.  An* 
fynych  y  dygwydda  fod  Atolls  mor  gyflawn  â'r  un  ydym  newydd  ddes- 
grifio.*  Mae  y  cyloh  yn  gyffredin  yn  fwy  neu  lai  toredig,  fel  y  mae  yr 
Atoü  yn  gynnwysedig  yn  hytrach  o  nifer  o  fân  ynysoedd  wedi  eu 
trefnu  mewn  duÜ  hirgrwn  neu  gylchynol,  nag  o  un  ynys.  Mae  y  tor- 
iadau  neu  yr  agoriadau  rhwng  y  mân  ynysoedd  yn  yr  Atolls  i'w  eael 
yn  fwyaf  Uiosog  ar  yr  ochr  gyferbyn  â'r  gwynt  (leetmrd  sidej,  a  thrwy- 
ddynt  fe  all  llongau  fyned  i  fewn  i'r  lagoon  yn  y  canol,  yr  hwn  aydd 
yn  gwneyd  porthladd  rhagorol,  gan  fod  y  f odrwy  o  is-graig  o  amgylch 
yn  gweithredn  fel  morglawdd  diogel. 

Mae  yr  holl  Ynysoedd  Gwrelaidd  hyn  yn  isel,  heb  godi  ond  i'r  uchder 
lie  y  gaîl  y  tònau  daflu  i  fyny  ddamau  a'r  gwyntoedd  bentyru  ty wod  i 
fyny.  Y  mae  meithderau  anferth  yn  Môr  India  a'r  Tawelog  ymha  rai 
y  maö  pob  ynys  o  ffurfiajd  cwrelaidd.  Mae  y  Badach  Atolls  yn  y  Môr 
Taweíog,  i'r  gogledd  o  Awstralia,  yn  ysgwar  af reolaidd  o  320  o  fill- 
diroedd  o  hyd  a  240  o  led.  Mae  y  Low  Archipehgo  yn  y  Tawelog, 
rhwng  Awstralia  ac  America  Ddeheuol,  yn  hirgrwn  o  840  o  fìUdiroedd 
y  naül  ffordd,  wrth  420  y  ffordd  arall.  A  chymeryd  yr  ynysoedd 
rhyngddynt,  y  mae  genym  lain  o  fôr  o  4000  o  fìlldiroedd  o  hyd  ymha 
un  nad  oes  un  ynys  yn  codi  mwy  nag  ychydig  droedfeddi  uwchlaw 
lefel  y  mór,  sef  tua'r  uchder  i  ba  un  y  gaUai  y  tònau  daflu  i  fyny 
ddarnau.  Fe  eUid  dyweyd  yn  debyg  am  Fôr  India.  Mae  hyn  yn 
hynodrwydd  tarawiadol  iawn  yn  yr  ynysoedd  cwrelaidd. 

Y  tu  allan  i'r  AtoUs^  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  y  mae  y  dyfndar  yn 
fawr  iawn,  a  phe  dychymygem  am  y  môr  wedi  ei  gymeryd  ymaith  o'r 
manau  Ue  y  maent,  ni  a  weîem  yn  codi  o'r  môr-waelod,  i  gryn  uehder 


YR   EIGION.  199 

mewn  rhai  achösion,  bigyrnau  mawrion  afreolaidd,  bob  un  ft  phantle 
ar  ei  ben,  ar  yr  hwn  y  gorwedda  y  baslyn.  Yn  hyn  hef yd  y  mae  genym 
yr  un  anhawsder  â  chyda  y  Barrier  reefs,  pa  fodd  i  esbonio  y  ffaith  fod 
y  ffurfiadau  rhyfeddol  hyn  yn  codi  o  ddyfnderau  mawrion,  tra  nad  all 
polypes  cwrelaidd  ddim  byw  mewn  dyfnder  o  fwy  na  150  o  droed- 
feddi. 

Y  syniad  a'i  hawgrymai  ei  hun  gyntaf  oedd,  fod  Is-greigiau  Cylchynol 
ac  Argaeol — Encircling  and  Barrier  Beefs — yn  cael  eu  ffurfio  o  amgylch 
mynyddoedd  tanforawl,  ac  fod  Atólls  yn  cyfateb  i  losgeneuau,  neu 
craters  llosgfynyddoedd  tanforawl.  Mae  y  profion  yn  erbyn  y  golyg- 
iad  hwn  yn  llíosog  a  therfynol.  Pe  na  buasai  ond  rhyw  un  neu  ddau 
o  Atolls  ac  is-greigiau  cylchynol,  fe  fuasai  rhywbeth  i'w  ddyweyd  am  y 
golygiad.  Ond  pan  gofiwn  y  gellir  eu  cyfrif  wrth  y  cannoedd,  yr. 
ydym  yn  cael  fod  yn  anmhosibl  credu  fod  cadwen  o  fynyddoedd  tan- 
forawl  yn  bod  yn  ymestyn  dros  gannoedd  o  filldiroedd,  ac  mor  agos  i'r 
un  uchder  fel  nad  oes  yr  un  yn  codi  uwchlaw  lefel  y  môr,  neu  yn 
syrthio  150  o  droedfeddi  islaw  y  lefel  hwnw.  Nid  oes  dim  o'r  cyfryw 
beth  yn  adnabyddus  mewn  natur.  Heblaw  hyny  y  mae  mynyd  o  ys- 
tyriaeth  o  ffurf  a  maint  rhai  Atolls  yn  dangos  yn  ddigon  amlwg  mor 
ânfoddhaol  ydyw  y  fath  olygiad. 

Y  mae  un  Atoll  yn  y  Môr  Tawelog,  sef  Suadiva,  yn  44  o  fiüdiroedd 
un  ffordd,  a  34  ffordd  arall.  Un  arall,  sef  Àtoll  Rumsky,  yn  54  milldir 
o  hyd  ẃrth  20  o  Ied,  ac  y  mae  ei  ymylon  yn  dra  igam-ogam ;  ac  y  mae 
Atoll  Bow  yn  30  milldir  o  hyd,  ac  ar  gyfartaledd  yn  6  o  led.  Nid  oes 
craters  Ilosgfynyddoedd  o  faintioli  ddim  yn  debyg  i  faintioli  yr  Atólls  hyn 
yn  adnabyddus,  ac  y  mae  eu  hymylon  hefyd  yn  dra  gwahanol.  Ymhellach 
nid  ydy w  y  golygiad  yma  yn  esbonio  paham  mewn  rhai  mauau  nad  oes 
ond  Fringing  reefs  i'w  cael,  tra  mewn  manau  eraill  nad  oes  ond 
Encirclmg  reefs  ac  Atolls.  Wedi  rhoddi  y  golygiad  •  yma,  ynte,  o'r 
neilldu,  pa  dybiaethau  eraill  sydd  yn  aros  î 

Fe  ddarfu  i'r  diweddar  Charles  Darwin  osod  amcandyb  ger  bron 
oedd  mor  syml  a  naturiol,  ac  yn  ymddangos  yn  esbonio  yr  holl  anhaws- 
derau  mor  foddhaol  fel  y  cyfarfu  ar  unwaith  â  derbyniaa  cyffredinol,  a 
hyd  o  feẁn  yr  ychydig  flÿnyddoedd  diweddaf  nid  ydoedd  iddi  yr  un 
gwríhymgeisydd.  Nid  yw  yr  archwiliadau  diweddar  yn  y  dyfnfor,  y 
rhai  sydd  wedi  taflu  goleuni  ar  gynifer  o  ddyrys-bynciau  dyddorol,  weai 
bod  yn  ddieffaith  gyda  golwg  ar  y  cwestiwn  hwn.  Fe  fyddai  yn  gystal, 
yn  y  Ue  cyntaf,  i  ni  esbonio  golygiad  Darwin. 

Gadewch  i  ni  ddychymygu  fod  cwrelau  yn  cael  eu  dwyn  i  fewn  i  fôr 
am  y  waith  gyntaf.  Fe  ymsefydlai  jpolypes  ar  lethr-lanau  yr  ynysoedd 
a'r  cyfandiroedd  i  lawr  hyd  ddyfnder  o  150  o  droedfeddi,  ond  dim  îs. 
O'r  rhai  hyn  hwy  a  dyfent  i  fyny  i'r  arwyneb,  ac  mewn  amser  fe  fyddai 
i'r  gweddillion  cwrelaidd  pydgasgledig  ffurfio  Is-greigiau  Eiddíog,  neu 
Frmgmg  reefs,  j  rhai  a  gýlchynent  y  tir.  Fe  ymresymai  Darwin  na 
ellid  ffurfio  un  math  arall  o  is-graig  cyhyd  ag  y  bydd  lefél  y  môr  yr  hyn 
ydyw.  Dyna  yr  agoriad  fr  safle  y  dadleuai  efe  drosto.  A  thybied  yn 
awr  fod  lefel  y  môr  yn  cael  ei  newid  fel  ag  i  sefyll  yn  uwch,  ac  fod  y 
cyfnewidiad  yma  yn  cymeryd  lle  yn  dra  graddol,  fe  fyddai  i'r  cwrel 
barhâu  i  dyfu  i  fyny  at  yr  arwyneb,  ond  byddént  farw  islaw  150  o 
droedfeddi.    Felly,  fe  ffurfid  traethell  o  gwrel  meirw  islaw,  ac  fe  ddelai 

N    2 


200  Ỳfi   EIGION. 

yr  is-graig  eiddìog  711  is-graig  argaeol  neu  gylchynoL  Tybier  fod  lefel 
y  môr  711  parhâu  i  gyfnewid  yn  raddol,  fe  ddaw  yr  is-graig  gylchynol 
yn  Atoll,  pan  fydd  y  tir  uchaf  yn  myned  o'r  golwg  dan  y  dwfr.  Felly 
ni  a  welwn  y  byddai  i  gyfnewidiad  araf  yn  lefel  y  môr  roddi  bod  y 
naill  ar  ol  y  llall  i  is-greigiau  cylchynol  ac  Aiólh.  Pa  fodd  y  gallai  y 
fath  gyfnewidiad  mewn  lefel  gael  ei  ddwyn  oddiamgylch  ?  Yn  amlwg 
trwy  araf  ddisgyniad  y  tir  a'r  môr-waelod.  Fe  deimlai  Darwin  nad 
oedd  yn  ddigon  iddo  ddangos  yr  esboniai  ei  amcandyb  ef  y  ffeithiau, 
ond  ceisiai  brofion  annibynol  i'w  chadarnhâu.  Fe  ymresymai  fel  hyn  : 
Os  ydyw  yn  wir  fod  yr  Atolls  a'r  Barrier  reefs  yn  cael  eu  flfurfio  mewn 
manau  lle  mae  y  tir  yn  myned  i  lawr,  ni  ddylent  fod  yn  y  manau  lle, 
oddiwrth  brofion  annibynol,  y  mae  genym  reswm  i  gredu  fod  y  môr- 
waelod  yn  aros  yr  un  fath,  neu  yn  codl  Mae  yn  wybyddus  fod  y  tir 
yn  nghymydogaeth  llosg-fynyddoedd  sydd  ar  waith,  naill  ai  yn  aros  yr 
un  fath  neu  yn  araf  godi ;  ac  am  hyny  ni  ddylai  fod  Atolls  nac  is-greig- 
iau  cylchynol  i'w  cael  mewn  rhanbarthau  lle  y  mae  Uosgfynyddoedd. 
Wrth  archwilio  y  mater,  fe  gafodd  Darwin  mai  felly  yr  ydoedd.  Fe 
barotôdd/ap,  ymha  un  y  mae  llosgfynyddoedd  yn  cael  eu  dangos  mewn 
un  Uiw,  ac  Atolls  mewn  un  arafî ;  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  llinellau 
gweithgarwch  Uosgfynyddol  yn  gorwedd  o  amgylch  ymylon  rhan- 
barthau  yr  Atolls. 

Mae  y  prawf  gan  hyny  yn  gryf,  ac  fe  gymerid  presennoldeb  Atolls  ac 
is-greigiau  cylchynol  fel  yn  profi  f od  y  môr-waelod  wedi  bod  yn  araf 
fyned  i  lawr.  Gan  eraill  yn  ddiweddarach,  fe  gymhwysid  yr  amcandyb 
mewn  modd  tra  haeriadol,  a  dadgenid  yn  hyderus  fod  y  rhanbarth  o'r 
Tawelog  a  adwaenir  fel  Ynysfôr  Polynesia,  Ue  y  mae  ynysoedd  ac 
is-greigiau  cwrelaidd  yn  dra  lliosog,  mewn  rhyw  gyfnod  blaenorol  yn 
cael  ei  lanw  gan  ynysoedd  mawrion,  neu  fe  allai  gan  gyfandir  mawr, 
gyda'i  arwyneb  yn  codi  i  fryniau  a  mynyddoedd.  Fe  dybid  fod  glanau 
y  tir  hwn  ar  y  cyntaf  yn  cael  eu  hamgylchu  gan  is-greigiau  eiddîog  neu 
frmging  reefs.  Fel  yr  oedd  y  rhanbarth  yn  araf  fyned  i  lawr,  fe  ddelai 
y  Fringing  reefs  yn  Barrier  ac  Encircling  reefs.  Ac  o'r  diwedd,  f el  yr 
oedd  y  naill  gopa  uchel  ar  ol  7  llall  yn  myned  o'r  golwg  dan  arwyneb  y 
dwfr,  fe  gynnyrchid  Atolls,  y  baslyn  yn  y  canol  yn  gorchuddio  hen  goryn 
y  mynydd ;  ac  felly  o'r  diwedd  cyfres  faith  o  is-greigiau  ac  ynysoedd 
cwrelaidd  oedd  yr  oll  a  adawsid  i  ddangos  lle,  yn  yr  hen  amseroedd,  7 
saf  ai  tir. 

Y  mae  anhawsderau,  f odd  bynag,  o  fath  na  ddysgwylid  wedi  dyfod 
ymlaen  mewn  cysylltiad  â'r  golygiad  yma  fel  ffrwyth  ymchwiliadau 
diweddar.  Y  mae  pwysau  mawr  o  brawf  yn  ffafr  y  dybiaeth  fod  y 
moroedd  dyfnion, — y  Werydd  a'r  Tawelog,  o  henafiaeth  mawr,  a 
bod  y  dyfnforoedd  wedi  bod  felly  0  amser  daearegol  tra  phell.  Ond  y 
mae  hyn  yn  anghyson  â'r  golygiad  a  osodwyd  yn  awr  ger  bron  fod  y 
Tawelog  unwaith  yn  dir  sydd  yn  bresennol  wedi  myned  i  lawr. 

Yr  ystyriaethau  a  arweiniasant  Mr.  Murray  o'r  "  Challenger "  a'i 
gydlafurwyr  i'r  golygiad  am  henafiaeth  gwelyau  yr  eigion  oeddynt  y 
rhai  canlynol.  Mae  dyfnder  y  môr  yn  y  cyffredin  yn  agos  i  dair 
milldir,  yr  hyn  sydd  gymaint  tua  deuddeng  waith  ag  uchder  y  tir.  Fe 
fuasai  felly  yn  gofyn  symudiadau  o  faintioli  aruthrol  i  droi  y  dyfnfor 
yn  dir.     Drachefn,  y  mae  yr  ychydig  ynysoedd  sydd  yn  codi  o  ganol 


YR    EIOION.  201 

y  moroedd  yn  llosgfynyddol,  ac  nid  ydynt  yn  gynnwysedig  o'r  fath 
greigiau  ag  sydd  yn  ffurfio  y  cyfandiroedd,  fel  y  gallesid  dysgwyl  eu 
bod  pe  yn  weddillion  tir  wedi  ei  dansuddo.  Fe  gesglir  gan  hyny  na  fu 
y  Tawelog  erioed  yn  dir  sydd  yn  awr  wedi  suddo  dan  y  môr.  Wedi 
derbyn  y  casgliad  hwn,  mae  yn  amlwg  fod  rhyw  dybiaeth  arall 
am  darddiad  rhai  o'r  Atolls,  amgen  na'r  eiddo  Darwin,  yn  angenrheid- 
iol.  Mae  y  plymiadau  a  wnaed  gan  y  "  Challenger  "  a  llongau  eraill, 
wedi  dangos  fod  moel-gloddiau  a  thrumau  dyrchafedig  yn  codi  mewn 
rhai  manau  yn  agos  i'r  arwyneb.  Mae  y  rhai  hyn,  mae  yn  ddiammheu, 
mewn  Uawer  o  achosion,  o  darddiad  llosgfynyddol.  Os  ydy w  y  dyfn- 
der  dros  y  fath  ranau  dyrchafedig  o'r  môr-wely  yn  llai  na  150  o  droed- 
feddi,  f e  fydd  i  polypes  cwrelaidd  ymsefydlu  arno,  ac  fe  fydd  i'w  gwedd- 
illion  gydgasglu,  gan  godi  tua'r  arwyneb.  Fe  fydd  y  polypes  o'r  tu 
allan  yn  fwy  yn  ffordd  y  llifrediadau  sydd  yn  dwyn  ymborth,  a  thyfant 
y11  fwy  grymus  na'r  rhai  oddimewn.  Felly  fe  fydd  i'r  ymyl  allanol 
ymhob  man  dueddu  i  gyrhaedd  yr  arwyneb  o  flaen  yr  un  mewnoL 
Can  gynted  ag  y  cyrhaeddir  yr  arwyneb,  fe  dyr  y  tonau  ymaith 
ddarnau,  gan  eu  pentyru  i  ffurfio  modrwy  o  dir  cwrelaidd  o  fewn  pa  un 
y  bydd  baslyn.  Ychydig  o  dyfiant  cwrelaidd  fydd  o  fewn  y  baslyn  o 
ddiffyg  digonedd  o  ymborth,  ac  felly  yn  y  ffordd  a  ddesgrifiwyd  fe 
ffurfid  AtolL  Y  tu  allan  i'r  is-graig  fe  fydd  darnau  o'r  cwrel  yn  barhâus 
yn  cael  eu  tori  allan,  ac  fe  fydd  tuedd  gan  hyny  i'r  is-graig  gynnyddu 
trwy  ei  malurion  ei  hun. 

Dros  yr  holl  fôrwely,  oddieithr  yn  y  manau  dyfnaf,  y  mae  gwaddod 
o  falurion  creaduriaid  morawl  yn  cydgasglu.  Trwy  y  fath  gydgasgliad, 
yn  cael  ei  barhâu  am  genedlaethau,  y  mae  rhanau  o'r  môr-wely,  oedd- 
ynt  ar  y  dechreu  yn  rhy  ddwfn  i  fywyd  cwrelaidd,  yn  cael  eu  bashâu 
hyd  o  fewn  y  terfyn  o  150  o  droedfeddi.  Yna  y  mae  polypes  cwrelaidd 
yn  ymsefydlu,  a  thyfiant  is-graig  yn  dechreu.  • 

Nid  ydýw  Murray  yn  gwadu  fod  tansuddiad  wedi  cymeryd  lle  ac  yn 
cymeryd  lle  mewn  rhai  rhanbarthau,  ac  fe  ganiatâi  f od  rhai  Barrier  reefs 
ac  Atolls  yn  ddyledus  i'r  fath  dansuddiad  yn  y  ffordd  a  dybiai  Dar- 
win ;  ond  mae  ei  ymchwiliadau  ar  y  dyfnfor  wedi  ei  arwain  i  gasglu 
fod  tansuddiadau  wedi  eu  cymeryd  yn  ganiatäol  mewn  achosion  ac  i 
fesur  nad  ydyw  y  profion  yn  gyfiawnhâu. 

Fe'i  boddlonid  ymhellach  y  gellid  esbonio  ffurfiad  yr  Atóll  mewn 
llawer  o  achosion  ar  yr  egwyddor  gyffredin  o  dyfiant  cwrel,  heb  gym- 
horth  unrhy  w  symudiad  o  eiddo  y  ddaear. 

Y  mae  un  casgliad  yn  cael  ei  ddwyn  adref  yn  gryf  at  feddwl  efryd- 
ydd  gwyddoniaeth  fel  y  mae  ffeithiau  newyddion  jm  dyfod  i'r  golwg 
a  darganfyddiadau  newyddion  yn  cael  eu  gwneyd.  A  dyna  ydyw :  fod 
natur  yn  gweithio  mewn  amrywiol  ffyrdd,  ac  y  rhaid  dwyn  amcandyb- 
iau  drachefn  a  thrachefn  at  brawf  ffaith,  ac  ystyried  pob  achos  ar  ei 
deilyngdod  ei  hun. 

R.  D.  Roberts, 
Clare  ColUge,  Cambridge. 


YNYS     ENLLI. 
ii. 

Unwaith,  yn  amser  rhyfel  Buonaparte,  cafodd  yr  holl  wrywiaid  oedd 
yn  yr  Ynys  eu  gwerthu  yn  filwyr  i'r  Press  Gang,  ond  un.  Y  chwedl 
ydyw,  fod  llong  ryfel  wedi  talu  ymweliad  â'i  glàn,  ac  i'r  holl  Ynyswyr 
mewn  chwilfrydedd  fyned  yn  eu  cychod  ati,  a'i  byrddio.  Ac  un  o 
honynt  yn  unig  a  fedrai  air  o  Saesoneg,  sef  Shôn  Eobert  Griflìth,  hen 
garictor  rhyfedd  iawn.  A  dywedir  i  Shôn  yn  ddiseremoni  yn  y  fan  eu 
gwerthu  oll,  a  hyny  yn  Saesoneg,  ac  felly  heb  yn  wybod  iddynt,  druain. 
i'r  man  of  war.  Ac  yn  ddioed  cymerwyd  hwynt  ymaith,  gan  wneyd 
milwyr  o  honynt,  a  Shôn  yn  unig  a  ddaeth  i'r  làn  i  ddyweyd  y  chwedL 
Mewn  canlyniad  bu  yn  helynt  flin  yn  yr  Ynys,  ac  yn  enwedig  felly 
ar  Shôn,  gan  fod  y  gwragedd  am  ei  ferthyru;  a  bu  raid  iddo  ar 
unwaith,  er  mwyn  achub  ei  hoedl,  gymeryd  ei  draed  a  dianc  i'r 
America.  Ond  trwy  gyfryngdod  caredig  teulu  Madryn,  cafodd  y 
caethiòn  eu  rhyddid  drachefn,  a  dychwelyd  i'w  cartrefi. 

Yn  yr  hen  amseroedd  byddai  Enlli  yn  Uoches  i  ddianc  iddi  rhag  cosb 
y  gyfraith  wladol,  ac  yr  oedd  hi  i'r  cyfryw  rai  yn  noddfa  ddioeeL 
Tra  yn  sengi  ei  daear  hi,  teimlai  y  troseddwr  yn  berffaith  ddiogel  rhag 
pob  swyddog  a  cheisbwl  i  aflonyddu  dim  arno.  Ac  o  bryd  i  bryd  bu 
yn  ymguddfan  i  amryw  o'r  ffoaduriaid  hyn  rhag  dyfod  i  afaelion 
cyfiawnder  ;  a?r  canlyniad  fu  i  amryw  o  honynt  ymsefydlu  yn  y  Ue,  ac 
fw  hâd  aros  yno  yn  frodorion  sefydlog.  Y  pryd  hwn  hefyd  cerid  ymlaen 
gan  yr  Ynyswyr  gryn  lawer  o  fasnach  ammheus  ac  anghyfreithlawn — 
yr  hyn  a  elwid  yn  smugglo,  yn  benaf  mewn  gwirodydd.  Y  ffordd  y 
gwneid  hyny  fyddai  trwy  i  lestr  lawn  o'r  eiddo  gwaharddedig  groesi 
yn  rheolaidd  drosodd  i'r  Ynys.  A  phob  amser  deuai  i  fewn  yn  y  nos, 
a  rhedid  hi  i  Borth  Solach,  lle  hollol  ddiogel  rhag  golygon  y  coast  guards 
o'r  "tir  mawr."  Wedi  dadlwytho  y  cwch,  cuddid  y  smuggle  mewn 
rhychau  dyfnion  wedi  eu  tori  yn  bwrpasol  yn  y  ddaear,  ac  yna  ceuid 
arno  drachefn.  A  phan  fyddai  yr  holl  derfynau  yn  glir,  ëid  âg  ef  gan 
wŷr  yr  Ynys  yn  eu  cychod  i  Gaernarfon  a  manau  eraill,  a  thelid  iddynt 
gan  y  perchenogion  am  hyny.  Am  hir  amser  buwyd  yn  cario  ymlaen  y 
fasnach  waharddedig  hon;  ond  daeth  y  dirgelwch  rywbryd  i'r  amlwg,*a 
rhoddwyd  diwedd  buan  arno,  ac  ni  cheir  y  fath  beth  o  fewn  y  terfynau 
mwyach. 

Y  mae  hen  draddodiad  ar  gael  yn  y  lle  fod  orochan  aur  wedi  ei  guddio 
yn  rhy wle  ar  ben  y  mynydd,  ac  o  bryd  i  bryd  mawr  fu  ymdrech  y  seintiau 
ac  eraill  i'w  ddarganf od,  ond  yn  aneffeithioL  Sail  hyny  ydy w,  f od  Uestr 
unwaith  wedi  rhedeg  i'r  làn  ac  ynddi  lon'd  crochan  o  aur,  a^i  fod  ar  y 
pryd  wedi  cael  ei  guddio  ar  ben  y  mynydd,     Ac  fe  gyfeirir  yno  at  le 


YHY6  ÍNLLI.  208 

arbenig,  fel  cuddfan  draddodiadol  y  trysor,  ac  y  mae  y  lle  hwnw,  pe 
tarewid  troed  yn  Ued  drwm  arno,  yn  meddu  yr  arbenigrwydd  o  gyn- 
nyrchu  sẃn  adleisiol,  yr  hyn  a  brofa  fod  yno  wagle.  Tybid  yn  wastad 
mai  dyma  fangre  y  crochan  aar,  a  buwyd  lawer  tro  yn  cloddio  ynddo, 
ond  bob  amser  yn  aflwyddiannus.  Fel  yr  elid  i  waered  llenwid  y  11* 
í  dwfr,  fel  y  byddai  raid  ymattal,  fel  nad  ydys  wedi  cael  y  trysor  cudd- 
iedig  hyd  heddyw. 

Beth,  tybed,  a  allai  fod  sail  yr  ymadrodd  cyffradin  hwnw  a  geir  ar 
lafar  gwlad,  "  Mor  sownd  a  chloch  y  Bala  % "  Dyma  un  esboniad,  a 
ehaiff  y  darüenydd  ei  gymeryd  am  ei  werth.  Pan  oedd  y  Fynachlog 
yn  Enlli  yn  ei  hadfeiliad,  dywedir  y  cymerwyd  ei  chlychau  hi  drosodd, 
nn  i  Glynnog,  y  Uall  i  Lanengan,  a'r  llall  fel  y  bwriedid  i'r  Bala.     Ond 

Kn  yn  dwyn  yr  olaf  drosodd,  dywedir  i  dymhestl  gyfodi  yn  y  sound, 
yr  oedd  y  cwch  ar  suddo,  ac  y  bu  raid  taflu  y  gloch  i'r  môr  i'w 
ysgafnhftu  a'i  gadw  ar  y  wyneb.  Ac  i  waelod  y  sound  y  caf odd  fyned-~ 
ac  fel  y  dywed  rhai,  dyna  y  rheswm  am  yr  ymadrodd,  "  Mor  sowid  a 
ohloeh  y  Bala." 

Beth  hefyd,  tybed,  ydyw  sail  y  traddodiad  mai  perthyn  yn  wreiddioì 
i  Sir  Benfro  yr  ydoedd  Enlli  ì  Fel  ymgais  i  ateb,  dy wedir  y  bu  Sii 
Benfro  ac  Enlli  ar  un  adeg  yn  un  mewn  ystyr  ddaearyddol;  y  bu  çwely 
y  môr  presennol  sydd  rhyngddynt,  yn  un  gwastadedd  o  sychdir,  ao 
felly  yn  eu  cysylltu  yn  un.  Ao  fe  attegir  hyny  gan  y  traddodiad  am 
"Gantre'r  G-waelod,"  a  safai  unwaith  ar  wely  y  Cardigan  Bay,  ond  a 
foddwyd  gan  y  gorlifiad,  ac  mai  felly  y  torwyd  y  cysylltiad  daearyddol 
oedd  rhwng  y  Gogledd  a'r  De ;  ac  fe  sicrheir  mai  muriau  un  o  ddinas* 
oedd  y  Gantref  ydyw  y  clawdd  a  welir  ar  drai  y  bâu,  yr  hwn  a  elwir 
"Y  Sarn,"  y  causeway  sydd  o  bryd  i  bryd  wedi  gwneyd  cymaint  o 
ddifrod  ar  longau  a  bywydau.  Ac  felly  honir  f od  cysylltiad  creadigol  a 
thirol,  os  nad  sirol,  wedi  bodoli  rhwng  Sir  Benfro  a'r  Ynys,  ond  ei  fod 
wedi  ei  dori  ymaith  gan  y  gorlifiad  mewn  rhy w  gyf nod  pell  cyn-hanes* 
iol,  pan  y  gadawyd  Enlli  yn  ynysig  fechan  yn  y  môr,  yn  cael  ei  chylch» 
ynu  gan  y  weilgi  gynhyrfus.  Ond  ai  gwir  hyn,  tybed  î  Nid  ydym  am 
ddadleu  nad  ydy w  jn  wir.  Ond  eto,  onid  mwy  naturiol  a  synwyrol  a 
fyddai  cysylltu  Enlli  mewn  ystyr  greadigol  a  gwreiddiol  a  Sir  Gaemwt* 
fon,  yn  hytrach  nag  â  Sir  Benfro  ?  Onid  ydy w  ei  safle  a'i  lleoliad  jn 
ffafrio  hyny  9  Onid  ydyw  arferion,  cydymdeimlad,  aceniad,  a^phriod* 
ddull  ieithyddol  yr  Ynyswyr  yn  ffaf rio  cysylltiad  â'r  Gogledd  yn  hytrach 
nag  &'r  De  ?  Ao  onid  ydyw  daeareg  y  glànau  hyny  yn  profi  hen  berthynas 
rhyngddynt,  ao  yn  dangos  y  bu  yr  Ynys  o  fewn  cwrs  amseryddiaeth  ddaear* 
egol  yn  rhan  o  Sir  Gaernarf on  î  Yr  ydym  yn  gostyngedig  hòni  hyny .  Nid 
ydym  ychwaith  am  wadu  y  posibilrwydd  i  wely  y  bâu  presennol  rjrw- 
bryd  fod  yn  gyfandir  sych,  pryd  y  gellid  teithio  yn  droedsych  o  Aber* 
daron  i  Dyddewi,  nac  ychwaith  am  wadu  y  traddodiad  am  wastadedd 
y  Gantre,  pa  un  a  orlifwyd.  Ond  yr  hyn  a  hònwn  ydyw  y  bu  oysyllt* 
iad  agosach  a  mwy  naturiol  rhwng  pen  Lleyn  ae  Ynys  Enlli.  Ac  os 
felly,  darn  o  Leyn  ydoedd  yr  Ynys,  cyn  i'r  sound  wahanu  rhyngddynt 
Ac  er  fod  gagendor  rhyngddynt  yn  awr,  eto  eeir  ar  bob  ochr  olion  a 
Uinellau  o'r  hen  berthynas  yn  y  creigiau.  Wrth  edrych  ar  fap  daearegol 
y  swyey,  ac  hefyd  edrych  â'n  Üygaid  ar  y  creigiau,  canfyddir  fod  craig 
Enlli  a'r  graig  gyferbyniol  yn  Aberdaron — oddigerth  ychydig— o'r^un 


204 


YNY8   ENLLI. 


ffurfiad  daearegol,  ac  o'r  un  natur  fẃnyddol;  a  cheir  yr  un  natnr- 
iaethau  ar  hyd  y  glanau  hyd  yn  Nefyn.  Ac  ymhellach,  ceir  fod  natur 
craig  Bamsey  Island,  Tyddewi,  yn  gwadu  pob  perthynas  wreiddiol  o'r 
fath  rhyngddi  ac  Enlli.  Na  sonier  mwyach,  gan  hyny,  am  ei  chysylltu 
yn  y  modd  hwn  â  Sir  Benfro,  ond  yn  hytrach  â  Sir  Gaernarfon. 
-  Ẅel,  ynte,  beth  allai  fod  ystyr  y  traddodiad  î  Os  na  bu  cysylltiad 
daearyddol  rhwng  y  ddau  le,  ai  tybed  y  bu  cysylltiad  o  gwbl  î  Yr 
ydym  yn  credu  fod  ystyr  i'r  hen  draddodiad,  ac  y  bu  yna  gysylltiad 
rhyngddynt,  ac  mai  un  eglwysig  a  chrefyddol  ydoedd.  Bu  cysyllt- 
iad  esgobaetfcol  am  gryn  amser  rhwng  Tyddewi  a'r  Ynys,  am  yr  hwn  y 
cawn  sylwi  yn  f anylach  eto ;  ac  fe  allai  mai  dyna'r  esboniad  ar  yr  hen 
draddodiad. 

Ar  y  bwrdd-dir  gwastad  yn  ochr  Aberdaron,  gyferbyn  â'r  Ynys,  ceir 
gweddillion  o  hen  eglwys  a  elwid  "  Eglwys  Fair,"  hanes  yr  hon  sydd 
yn  agos  gysylltiedig  âg  Enlli.  Yn  yr  hen  amseroedd,  pan  oedd  yr 
Ynys  yn  ei  bri  mewn  ystyr  grefyddol,  byddai  yr  eglwys  hon  yn  fath  o 
orsaf,  ac  yn  gapel  i'r  pererinion  i  droi  i  mewn  iddo  er  cydnabod  y 
foneddiges  Mair  am  ei  hamddiffyniad  drostynt  ar  eu  teithiau,  ac  hefyd 
er  gpfyn  am  ei  hamddiffyniad  arbenig  drostynt  i  groesi  y  strait.  Dy- 
wedir  fod  yr  adeilad,  pan  ar  ei  draed,  yn  Uawn  o  hen  greiriau,  y 
brithid  ei  barwydydd  â  ffurfìau  o  ddiolchiadau  ac  addunedau,  ac  hefyd 
âjneini  cofiadwriaethol  am  seintiau  ymadawedig. 

Yn  nghyfeiriad  y  môr,  ar  ei  làn,  ac  yn  is  na  marc  y  llanw,  ceir  ffyn- 
non  fechan  ddysglaer  a  chroew,  i'r  hon  y  disgynir  ar  hyd  llwybr  cul, 
troellog,  a  thra  pheryglus.  Dyma  ffynnon  Fair.  Ac  yn  y  graig  ar 
fìn  y  llwybr,  canfyddir  portrëad  yn  y  ffurf  o  ôl  traed  march ;  a  dy wedir 
mai  ôl  pedol  march  y  foneddiges  ydyw,  pan  unwaith  yn  talu  ymweliad 
â'r  ffynnon.  Bydd  ar  y  llanw  yn  gwbl  orchuddiedig  gan  y  môr  hallt ; 
ond  ar  drai  daw  yn  glir  a  gweledig,  a'i  dyfroedd  yn  beraidd.  Ystyrid 
fod  ei  dyfroedd  yn  yr  oesau  gynt  yn  meddu  rhinweddau  raeddyg- 
iniaethol.  Y  ffynnon  hon  fyddai  y  stage  gyntaf  i'r  pererinion  wedi 
croesi  o'r  Ynys,  a'r  olaf  wrth  ddychwelyd  iddi.  A  chredai  y  pererin, 
os  gallai  gadw  ei  dwfr  yn  ei  safn  heb  ei  lyncu,  nes  y  deuai  i  ben  y 
dorlan,  y  byddai  yn  arwydd  sicr  y  caffai  y  diwrnod  hwnw  yr  hyn  a 
ewyllysiai.  Y  mae  ffynnon  Fair  yn  ei  holl  arbenigrwydd,  yn  lân  a 
chroew,  yn  ymyl  y  môr  ac  yn  orchuddiedig  ganddo  ar  bob  llanw,  yn 
aros  hyd  heddy w,  ac  ar  adegau  ymwelir  â  hi  gan  laweroedd. 

Awgrymai  y  Parch.  Robert  Hughes,  Uwchlaw'r  ffynnon,  wrthym,  nad 
oedd  Ffynnon  Fair  ond  un  o  gyfres  o  ffynnonau,  ac  y  byddai  y  perer- 
inion  wrth  deithio  o  Enlli  i  Fangor  ac  yn  ol  drachef n,  yn  arfer  gwersyllu 
wrth  y  ffynnonau  hyn  a  geid  yn  rhes  hyd  yr  holl  ffordd.  Ceir  amry  w 
o  honynt  yn  aros  heddyw,  wedi  eu  gweithio  yn  gelfydd,  ac  yn  cael  eu 
cylchynu  gan  eisteddfaau  ceryg,  ar  ba  rai  y  gorphwysent  Yfent  o'u 
dyfroedd,  ac  ymdrochent  ynddynt  Mae  y  ffynnonau  hefyd  yn  dwyn 
arnynt  enwau  cysegredig  y  seintiau.,  Nis  gallwn  yn  bresennol  olrhain 
ond  rhan  o'r  gyfres,  er  fod  yn  bosibl  ei  chael  yn  gyflawn  yr  holl  ffordd 
i  Fangor.  Y  gyntaf  ydyw  ffynnon  Fair,  yna  ffynnon  Penllech,  yna 
ffynnon  Nefyn,  yna  ffynnon  Llanaelhaiarn,  yna  fiynnon  Beuno  yn 
Nghlynnog,  ac  yna  ffynnon  Odliw  gerllaw  Glynllifon.  Nis  gallwn  eu 
dilyn  ymhellach.     Byddai  y  seintiau  hyn,  fel  y  pererinion  gynt  yn 


TNTS  ENLLI.  205 

Israel,  yn  myned  o  nerth  i  nerth,  trwy  yfed  o'r  pydewau  hyn,  nes  o'r 
diwedd  cyrhaedd  y  gwahanol  sefydliadau  yn  ddiogel. 

Mewn  llyfryn  bychan  a  gyfansoddwyd  gan  y  Tad  Ignatius,  ac  a 
gyflwynwyd  i  Arglwydd  Newborough,  y  ceir  y  portrëad  canlynol  o'r 
emdus  i'r  Ynys :— 

'T  was  the  Corpas  Christi  spring  Feast, 

That  now  was  hard  at  hand, 
And  Pilgrim  crowds  are  waiting 

On  Aberdaron's  strand ; 
The  sea  was  gaily  sparkling, 

Beneath  the  May-day  sun, 
The  Áberdaron  boatmen 

A  race  to  Bardsey  run  : 
Now,  in  all  haste  the  pilgrims 

Are  landing  on  tha  isle, 
For  crowds  at  Áberdaron 

Are  waiting  all  the  while  ; 
The  boats  return  to  fetch  them 

Across  the  sparkling  bay, 
In  time  for  the  fiist  Yespers 

Of  Corpus  Christi  Day  : 
The  Grand  Old  Ábbey  Temple 

Was  throng'd  both  aisle  and  nave, 
The  /espers  from  the  Choir 

Roll'd  forth  their  choral  wave. 

Yn  y  cyn-oesoedd  a'r  canol-oesoedd  ystyrid  yr  Ynys  fechan  yn  y 
byd  crefyddol  yn  fangre  sanctaidd,  ac  yn  gyrchfan  i'r  saint  o  bob  cẁr 
o  Gymru.  Yr  oedd  hi  yn  cyfateb  i'w  henw  yn  "  Ynys  y  seintiau." 
Ac  yr  oedd  gweddillion  o'r  syniadau  cysegredig  hyn  am  dani  yn  par- 
hâu  yn  y  wlad  hyd  yn  ddiweddar.  Dywedir  y  byddai  y  cychwyr 
heb  fod  ymhell  yn  ol,  pau  yn  croesi  o  Aberdaron,  wrth  nesâu  at  ei 
glànau,  yn  tynu  eu  hetiau  oddiam  eu  penau,  ac  yn  tynu  eu  rhwyfau 
i  fewn,  er  offrymu  gweddi  ddefosiynol  drosti.  Fel  y  dywedwyd  eisoes 
bu  er  yn  fore  yn  eisteddle  crefydd,  ac  yri  fath  o  retreat  eglwysig.  Nis 
gallwn  roddi  yn  fanwl  yr  amser  y  dechreuodd  fod  felly;  er  y  gellir 
sicrhâu  iddo  ddechre  yn  ystod  y  canrifoedd  cyntaf  yn  hanes  yr  eglwys. 
Dywed  Pennant  ddarfod  i'r  Culdeaid,  Culdees,  y  sect  fynachaidd 
gyntaf,  y  rhai  a  encilient  i  ddiffeithleoedd  ac  ynysoedd  i  arwain  bywyd 
crefyddol,  ymsefydlu  ynddi.  Ceir  i  nifer  o'r  gwŷr  hyn  ymfudo  i  Enlli, 
a  rhaid  ddarfod  i  hyny  gymeryd  lle  yn  gynnar  yn  hanes  Cristionogaeth. 
Ac  fe'n  dysgir  gan  Hanesiaeth  Eglwysig,  nid  yn  unig  fod  crefydd  er  yn 
fore  wedi  gwisgo  arni  ei  hun  ffurf  fynachaidd  a  meudwyaidd  yn  y 
dwyrain,  yn  Itali,  a'r  Aipht,  ond  hefyd  yn  Nghymru.  Ceid  yma 
Athrofäu  wedi  eu  sefydlu,  pa  rai  oeddynt  fathau  o  Grefydd-dai,  heu 
gartrefi  mynachaidd,  ymha  rai,  nid  yn  unig  y  ceid  ymgeiswyr  am 
swyddau  sanctaidd  yn  derbyn  addysg,  ond  hefyd  liaws  mawr  o'r  werin- 
saint  yn  arwain  bywyd  mynachaidd  a  neillduedig  o  dan  arweiniad 
cyfarwyddwr  ysbrydol,  neu  Abad.  Dyma  y  ffurf  arbenigol  a  gymerai 
y  bywyd  ysbrydol  yn  y  dyddiau  hyny. 

Ac  yr  oedd  sefydliadau  o'r  natur  yma  i'w  cael  mewn  amrywiol  fanau 
yn  Nghymru,  megys  Bangor-is-y-coed,  Bangor  yn  Arfon,  Enlli,  a  manau 
erailL     Tybir  mai  Einion,  brenin  Lleyn,  ydoedd  sefydlydd  y  Fynachlog 


206  TNTS  BNLLI* 

a'r  Atbrofa  yn  Enlli.  Ar  y  pryd  preswyliai  yn  Llanengan ;  a  cheir 
ysgrifen  ar  glochdý  Eglwys  y  plwyf  hwnw,  yn  mynega  mai  Einion 
frenin  a'i  hadeiladodd.  Efe  hefyd  a  sefydlodd  y  Fynachlog  a'r  Athrofa 
yn  Mhenmon,  Môn.  Ac  fe  dybir  yn  sicr  mai  yr  Einion  frenin  hwn  a 
ddechreuodd  "yr  achos"  yn  Enlli.  Yr  oedd  efe  yn  dra  chrefyddol  & 
defosiynol.  Mewn  cywydd  a  gyfansoddwyd  i'w  goffadwriaeth  desgrifir 
ef  fel  hyn : — 

Y  oreryddwr  ciyw  addwyn 
Ànr  yw  dy  wedd  er  dy  vwynf 
Einion  Yawr,  Einion  Vremioí, 
Yrenin  a'th  werin  i'th  ol» 
Dawnua  vab  Owain  Danwyn 
D'wysog  llaw  enrog  yn  Ll'yn. 

Ar  ol  hyn  daeth  Cadfan  mab  Eneaq,  o  Lydaw — gwr  nodedig  mewn 
dysg  a  duwioldeb — gyda'i  gôr,  drosodd  i  Gymru  fel  cenadon  Cristion- 
ogol ;  a  buont  yn  dra  Uwyddiannus  yn  eu  neges.  Planwyd  ganddynt 
amryw  o  Eglwysi,  pa  rai  sydd  hyd  heddyw  yn  dwyn  eu  henwau.  Yr 
oedd  Cadfan  Sant,  a  Cynon,  un  o  aelodau  ei  Gôr,  yn  myned  drosodd  i 
Enlli,  fel  y  tybir,  yn  y  flwyddyn  512  o.C,  a  chanfuasant  yno,  er  eu 
syndod  boddhaol,  bob  peth  mewn  trefn  a  gwaith — y  Fynachlog 
wedi  ei  gorphen  ac  yn  gyflwynedig  i'r  Santes  Mair,  ac  yn  llawn  o 
deulu  y  ffydd,  yn  arwain  bywyd  myfyriol  a  defosiynol;  ac  hefyd 
Athrofa  yn  llawn  o  efrydwyr.  Dewiswyd  Cadfan  yn  Athraw  i'r 
Athrofa,  a  Cynon  yn  GangheÜwr,  a  bu  y  sefydliad  yn  hynod  flodeuog 
o  dan  eu  gofal. 

Mae  yn  ffaith  sydd  yn  ein  taro  yn  rhyfedd  y  dyddiau  hyn  f od  cenadon 
Cristionogol  yn  cael  eu  hanfon  y  pryd  hyny  o  Lydaw  i  Gymru  i'w 
hefengyleiddio.  Fel  arall  y  mae  erbyn  hyn.  Beth  ddywedai  Cadfan, 
tybed,  o  ddeall  mai  Cymru  sydd  heddyw  yn  anfon  cenadau  i  Lydaw,  jt 
hon  bellach  sydd  wedi  llwyr  golli  purdeb  a  symlrwydd  yr  efengyl  9 
Dyma  un  eto  yn  ychwaneg  o  gyfnewidiadau  rhyfedd  hanesiaeth. 

Cawn  i  Dochdwy  tua'r  pryd  hwn  fod  yn  esgob  am  ryw  hyd  yn  Enlli, 
ac  yna  cymerwyd  ei  le  gan  Teilo,  esgob  Llandaff.  Hefyd  cawn 
Dyfrig,  archesgob  Carleon — ar  derfyn  cymanfa  fawr  Llanddewibrefi. 
pan  y  darfu  i  Dewi  Sant  trwy  ei  bregeth  nerthol  roddi  un  ddyrnod 
fawr  i  Belagiaeth  yn  Nghymru — yn  rhoddi  i  fyny  ei  archesgobaeth  i 
Dewi,  a  chydag  eraill  yn  encilio  oddiwrth  fywyd  cyhoeddus  i  dawelwch 
ac  unigrwydd  yr  Ynys,  er  arwain  by wyd  duwiol,  ac  hefyd  er  bod  yn  dad 
ysbrydol  i  wýr  ieuainc  yr  athrofa.  Yr  oedd  y  pryd  hyn  mewn  gwth  o  oed- 
ran,  ac  yn  analluog  i  gyflawni  gwaith  ei  swydd  ja  effeithiol.  Tra  yn  ei 
nerth,  bu  yn  hynod  ymroddgar  i  ledaenu  gwybodaeth  ysbrydol  yn  y  wlad, 
ac  i  gyflawni  gwahanol  ddyledswyddau  ei  swydd.  Ond  bellach,  y  mae 
yn  hen  ac  yn  adfeiliedig,  ac  yn  hytrach  na  dal  gafael  ynddi  a  mwynhâu  ei 
melusion,  y  mae  jn  ei  chyflwyno  i'w  olynydd  teilwng,  yr  hwn  a  fyddai 
yn  abl  i  wneyd  ei  gwaith.  Ac  yn  hyn  y  mae  yn  dangos  ei  gydwybod- 
olrwydd  a'i  onestrwydd.  A  chafodd  oíynydd  gwir  deilwng  yn  Dewi 
Sant.  Ac  ar  ol  cyfanneddu  ar  yr  Ynys  am  dair  blynedd,  dybenodd  ei 
yrfa  yn  yr  oedran  patriarchaidd  o  146  o  flynyddoedd,  a  chafodd  ei 
gladdu  gyda'i  bobl  yn  ei  Maea  Machpelah  gysegredig  hi.  Ond 
dy wedir,  ymhen  blynyddoedd  wedi,  ddarfod  i'w  esgym  gael  em  codi  a'u 


YNY8  EHLH,  207 

trosglwyddo  iV  hail  gladdu  i  Eglwys  Llandaff.  Nid  yn  unig  aeth 
llawer  o  saint  i'r  Ynys  gyda  Dyfrig,  ond  aeth  llawer  yno  hefyd  ar  ei  ol 
Yr  oedd  efe  bellach,  fel  canolbwynt  attyniad,  yn  peri  i  lawer  ymf udo. 
iddi,  nes  yr  aeth  y  lle  yn  hollol  lawn.  Ac  fel  yr  awgrymwyd,  fe  ellid 
casglu  mai  y  cysylltiadau  crefyddol  hyn  a'u  cyffelyb,  oedd  y  rheswm 
dros  hòni  hen  berthynas  rhwng  yr  Ynys  a  Sir  Benf ro,  ac  yn  arbenig  & 
ThyddewL 

Tua'r  flwyddyn  607  O.o.  cododd  erlidigaeth  gref  ar  yr  Eglwys 
Brydeinig,  a  hyny  oddiwrth  y  Saeson,  o  herwydd  gwrthwynebiad 
pendant  y  Cymry  i  hoced  a  dysgeidiaeth  Babyddol  Awstin  Fynach.  Yr 
oedd  yr  Eglwys  Brydeinig — hen  eglwys  gyntefig  Enlli — yn  un  bur  ac 
efengylaidd,  ac  hefyd  yn  Eglwys  Brotestanaidd,  y  gyntaf  oll,  ac  yn  un 
a  brotestiodd  hyd  at  ferthyrdod  yn  erbyn  Pabyddiaeth  Rhufain.  Nis 
gwyddom  yn  sicr  pwy  fu  yr  offeryn  cyntaf  i  sefydlu  Cristionogaeth  ya 
Mhrydain,  pa  un  ai  Joseph  o  Arimathea,  ynte  yr  Apostol  Paul,  ynte 
rhywun  arall  o'r  saint  Ond  gwyddom  fod  yma  eglwys  yn  gynnar  yn 
nechreu  yr  ail  ganrif,  os  nad  yn  niwedd  y  gyntaf,  a  hono  hefyd  yn 
eglwys  efengylaidd,  apostolaidd,  a  phur.  Eglwys  apostolaidd  ydoedd 
eglwys  wreiddiol  Cymru.  Ac  fel  y  cyfryw,  y  mae  hi  yn  gwrthod  mewn 
modd  pendant  ddaliadau  ac  athrawiaethau  Awstin  Fynach,  ac  yn 
protestio  yn  eu  herbyn  hyd  angeu.  A  dyma'r  fath  eglwys  oedd  yn 
Enlli  a  manau  eraill  y  pryd  hwnw. 

Mae  yn  wir  i'r  eglwys  Gymreig  fyned  yn  Babyddol  ar  ol  hyny ;  ond 
yn  y  canrifoedd  cyntaf  cadwodd  ei  hun  yn  bur  a  difrycheulyd,  a  safodd 
yn  bybyr  a  phenderfynol  yn  erbyn  cenadaeth  y  mynach.  Gellid 
dyweyd  fod  yn  Nghymru  Eglwys  Brotestanaidd  yn  y  seithfed  ganrif ; 
yr  hon  am  ei  phrotest  a'i  ffyddlondeb  a  ddyoddefodd  erlidigaeth  hyd 
at  ferthyrdod.  Darfu  i'r  Saeson — dychweledigion  newyddion  Awstin — 
yn  eu  zel  a'u  penboethni  ladd  cannoedd  o'r  Prydeiniaid  penderfynol,  yn 
enwedig  efrydwyr  a  mynachod  y  colegau  yn  Mangor-is-y-coed,  ac  hefyd 
yn  Mangor-yn-Arfon.  Ac  yr  oedd  y  gweddill  yn  ffoedigion  diamddiffyn 
ar  hyd  a  lled  y  wlad,  ac  yn  methu  gwybod  pa  le  i  ymofyn  lloches.  Ao 
wedi  clywed  am  Enlli  fel  lle  o  ymwared,  ni  a'u  cawn  yn  myned  at 
Catwg  Ddoeth  i  ofyn  ei  gynghor,  pa  un  oedd  y  goreu  iddynt,  ai 
ymfudo  i'r  Ynys  ai  peidio.  Ac  y  mae  yntau,  yn  ol  y  ddoethineb  a 
rodded  iddo  ef,  yn  eu  hateb  ar  fesur  cerdd  yn  y  wedd  ganlynol; — 

Catwg  a  ddywaid  wrth  Ddewi 
Val  y  gwnai  y  prophwyd  Eli 
Duw  a  ro  gynghor  i  chwi 
Ar  yoroedd  o  ddieri 
Goddefwch  bob  caledi 
Ni  ellir  lles  o  ddiogi 
Trech  doethineb  na  gwegi 
Trech  llatur  na  direidi 
Dirwest  a  chred  a  gweddi 
A  orvydd  ar  bob  cy vyngi 
Mil  can  haws  gan  Dduw  roddi 
Na  chan  ddyn  diddim  erchi 
O  chredir  llyyyr  G^nesi 
Tr  hwn  a  wiria  i  ni 
Ni  chayas  dyn  ei  eni 
Heb  gael  gan  Ddnw  ei  borthi 


208  TNY8   ENLLT. 

Er  nad  ydoedd  Catwg  yn  ateb  yn  uniongyrchol,  ond  yn   hytrach 

Ei  eu  cynghori  i  gyflawni  eu  dyledswyddau,  ac  i  adael  y  canlyniadau  i 
duw,  eto  y  canlyniad  fu  i  gannoedd  o'r  Saint  gorthrymedig  hyn  gael 
eu  hychwanegu  at  y  sefydliad  yn  Enlli,  nes  i'r  adeiladau  fyned  yn  or- 
lawn  a'r  holl  Ynys  o  dan  sang.  Ac  ni  gawn  grybwylliadau  fod 
sefydliadau  crefyddol  yr  Ynys  yn  aros  yn  amser  Edward  I.,  yr  adeg  y 
gorchfygwyd  y  Cymry.  Ac  yn  amser  Edward  II.  ceir  hanes  fod  yr 
Abad  yn  cyflwyno  deiseb  i'w  Fawrhydi  gan  gwyno  yn  erbyn  gwaith 
Uchel-sirydd  Sir  Gaernarfon — yn  groes  i'r  cytundebau — yn  codi  treth 
o  wyth  swllt  a  thriugain  a  chwe'  cheiniog  ar  eiddo  eglwysig  yn  yr 
Ynys.  Tystiai  y  ddeiseb  fod  hyn  yn  anghyfiawnder.  Yna  mae  y 
Brenin  yn  gorchymyn  i  un  Roger  de  Mortimer, — ynad  Cymru,  i 
wneyd  ymchwiliad  i'r  mater.  Ac  wedi  gwneyd,  y  mae  yn  penderfynu 
o  blaid  archiad  y  ddeiseb,  ac  yn  rhoddi  dadganiad  nad  oedd  gan 
neb  hawl  i  godi  treth  ar  yr  eiddo,  am  mai  eiddo  crefyddol  ac  elusenol 
ydoedd.  Yna  mae  y  Brenin  yn  gorchymyn  dilëu  y  dreth,  ac  yn  gwa- 
hardd  i  neb  yn  y  dyfodol  folestu  y  sefydliadau.  Buwyd  yn  ceisio 
gosod  trethi  ar  yr  Ynys  ar  ol  y  pryd  hwnw,  fel  y  sylwasom  eisoes,  pan 
y  trôdd  yn  fethiant. 

Dywedir  hefyd  fod  degymau  plwyfydd  Aberdaron,  Bryncroes,  a 
Nefyn  wedi  bod  unwaith  yn  meddiant  Enlli,  ond  erbyn  hyn  yn  cael  eu 
meddiannu  gan  eraill.  Yn  awr  y  mae  degwm  y  cyntaf  yn  perthyn  i 
St  John's,  Cambridge,  a'r  ddau  eraill  i  deulu  Cefnamwlch.  Yr  oedd  y 
fferm  a  elwir  y  "  Cwrt,"  yn  Aberdaron,  yn  wreiddiol  yn  perthyn  i'r 
sefydliadau;  ond  maeyn  awr,  gyda'r  holl  Ynys,  yn  meddiant  Arglwydd 
Newborough.  Ac  efe  fel  y  cyfryw  ydyw  Arglwydd  y  Faenor.  Yn  y 
ffermdŷ  hwn,  y  Cwrt,  fel  y  dynoda  ei  enw,  y  cynnelid  y  llysoedd  er 
penderfynu  materion  lleol  yr  Ynys,  ynghyd  a'r  pentrefi  cyfagos.  Yn  ol 
Dugdale,  holl  swm  gwaddol  y  sefydliadau  ydoedd  £46  ls.  4c. ;  ac  yn  ol 
Speed,  £58  6s.  2c.  A  rhaid  fod  y  lleiaf  oV  ddau  erbyn  y  dyddiau  hyn 
yn  cynnrychioli  swm  go  lew  o  gyfoeth,  er  nas  gwyddom  pa  faint.  Ond 
ar  ol  y  Chwyldröad,  pan  y  bu  dadwaddoliad  cyffredinol  ar  sefydhadau 
o'r  fath,  ceir  nad  oedd  yr  holl  gyllid  ond  £1  6s.  8c.  A  buan  y 
diflanodd  y  swm  hwn  hefyd,  ac  y  ciliodd  crefydd  hefyd  yn  llwyr 
o'r  lle,  fel  yr  aeth  yr  holl  adeiladau  yn  adfeilion,  a'r  sefydliadau  yn 
anghyfannedd.  Ac  ni  cheir  yno  heddyw  ond  olion  o'r  Fynachlog,  y 
Capel,  a'r  hen  fynwent  gysegredig,  ymha  un  y  dywedir  fod  ugain  mü 
o  seintiau  wedi  eu  claddu  1  Yn  y  flwyddyn  1875  gosodwyd  cof- 
golofn  yn  y  lle  yn  goffadwriaeth  am  yr  ugain  mil  hyn,  yr  hon  a 
barotowyd  ac  a  osodwyd  i  fyny  ar  gost  a  thrwy  orchymyn  Arglwydd 
Newborough.  Ei  huchder  ydyw  naw  troedfedd,  ac  y  mae  iddi  dri 
gwyneb,  ar  ba  rai  y  ceir  yr  ysgrifeniadau  a  ganlyn.  Ar  yr  ochr 
ogleddol  ceir  yr  ysgrifen  Lladin  hon, — In  hoc  loco,  Reguiescant  in  pace/ 
ar  y  wyneb  gorllewinol  ceir  y  geiriau  canlynol  yn  Saesonaeg, — Bespect 
the  remains  of  20,000  buried  near  this  spot;  ac  ar  y  wyneb  ddeheuol  ceir 
ysgrifen  fel  hyn : — 

Safe  in  thia  Island, 

Where  each  saint  would  be, 
How  wilt  thon  smile 

Upon  life's  atormy  sea  ? 


TN78  ENLI.I.  209 

Yn  ol  y  wybodaeth  sydd  genym,  dodwn  ger  bron  restr  o'r  gwyr  enwog 
sydd  wedi  eu  claddu  yn  ei  daear  hi,  ac  yn  gynnwysedig  yn  yr  ugain 
mil  hyny  sydd  yn  gorphwys  mewn  gwir  ddiogel  obaith  am  adgyfodiad 
gwell  1.  Lleuddad  ap  Dingad  ap  Nudd  Hael,  neu  fel  ei  gelwir  brydiau 
eraill,  Llawddog,  yr  hwn  gyda'i  frodyr  Baglan,  Gwytheyrn,  Tegwyn, 
Tefriog,  a'u  chwaer  Eleri,  a  aethent  gyda  Dyfrig  i  Enlli  i'r  coleg  tua'r 
flwyddyn  520  o.O. ;  2.  Cadfan ;  3.  Herwyn  neu  Hy  wyn  ;  4.  Dyfrig; 
5.  Deiniol,  Esgob  Bangor;  6.  Durdan  ;  7.  Dewi  Sant ;  8.  Cawrdaf,  i'r 
hwn  y  mae  yr  Eglwysyn  Abereirch  wedi  ei  chyflwyno ;  9.  Padarn ;  10. 
Merddyn  ap  Morfryn;  11.  Derfel ;  12.  Cadwallon  ap  Owen  Gwynedd. 
A  dywedir  gan  rai  mai  yno  hefyd  y  claddwyd  Beuno.  Hefyd,  dyma 
ychydig  o'r  Abadau  a  gladdwyd  yno  : — Cadwallon,  mab  y  Tywysog 
Owain  Gwynedd,  tua  1169  o.o.  ;  Ieuan,  tua  1480 ;  John  Conway — 
dyma  y  diweddaf,  yr  hwn  oedd  etifedd  Bodnithoedd  yn  Myllteyrn. 

Gallwn  gyfeirio  y  darllenydd  at  gywydd  ragorol  y  bardd  athrylith- 
;ar  Islwyn  ar  "  Seintiau  Enlli,"  yr  hwn  sydd  wedi  ei  gyhoeddi,  a'r 

wn  oedd  hefyd  yn  fuddugol  yn  Eisteddfod  Pwllheli  yn  y  flwyddyn 
1875.  Buasai  yn  dda  genym  ei  gosod  ger  bron  yn  Uawn,  ond  ni 
chaniatâ  ein  gofod  hyny.     Dodwn  yn  unig  yr  ychydig  linellau  hyn  : — 

7  Monachod  mynychynt 
Ein  Enlli  gain  yo  llu  gynt, 
Glaniaw  rhag  llid  gelynion 
Wnai  saint  yn  yr  Ynys  hon, 
I  fwynh&a,  i  fyw  yn  ol 
Cywir  foddion  crefyddol. 

Ac  y  mae  holl  ddaear  Enlli  yn  ddaear  sanctaidd,  a'i  holl  weryd  yn 
gysegredig.  Y  mae  hi,  yn  ngwir  ystyr  y  gair,  yn  Cemetery,  lle  i 
orphwys,  ac  hefyd  yn  God's  acre,  y  fan  lle  cedwir  yn  ddirgel  ac  yn 
ddiogel  lwch  y  seintiau.  Ac  fe  ddaw  y  fangre  lonydd  a  dystaw  hon, 
ryw  ddydd,  yn  Uawn  sŵn  a  chynhwrf,  pan  y  daw  llwchyn  at  ei  lwchyn, 
ac  asgwrn  at  ei  asgwrn,  ac  yr  adgyfyd  yr  ugein-mil  seintiau  ar  eu  traed 
yn  llu  mawr  iawn,  wrth  lef  yr  archangel,  ac  wrth  udgorn  Duw. 

Ugain  mil  o'th  seint-hil  sydd 
Yn  llenwi  'th  erwi  llonydd  : 
'E  feda  'r  Adgyfodiad 
Wych  doraeth  o'th  odiaeth  hftd. 

O  adeg  ei  dirywiad  hyd  ddechreu  y  ganrif  hon  y  mae  hanes  crefydd- 
ol  yr  Ynys,  os  oedd  iddi  hanes  crefyddol  o  gwbl,  mewn  cryn  dywyll- 
wch.  Yn  yr  argyfwng  hwn  syrthiodd  i  ddinodedd  ac  adfeiliad,  ac  aeth 
ei  phreswylwyr  ya  rhai  hynod  o  anwar  ac  annuwiol.  O  fod  yn  gryd 
crefydd,  "  yn  ddiflfynfa'r  ffydd,"  ac  yn  gartrefle  duwioldeb,  aeth  mor 
ddirywiedig,  fel  na  cheid  yr  un  arwydd  o  grefydd  o  gwbl  o  fewn  ei 
iherfynau.  Na  sonier  mwyach  am  ftloedd  seintiau  Enlli  1  Ni  fethem 
pe  dywedem  y  bu  adeg  arni  pan  nad  oedd  o'i  mewn  gymaint  o  rai  cyf- 
iawn  ag  a  geid  yn  Sodom.  Yn  wir  nid  oes  hanes  fod  ynddi  ar  yr  un 
adeg,  gjrmaint  ag  un  yn  ofni  yr  Arglwydd,  ac  yn  meddwl  am  ei  enw  Ef, 
a  phárhaodd  felly  am  flynyddoedd  meithion.  Peth  difrifol  ydyw  gorfod 
dywejà  hyn  am  dani ;  ond  eto  dyna  oedd  e\  chyflwr  ysbrydol  yn  nech- 
reu  y  ganrif  hon.     Ond  yr  ydym  yn  llawenhâu  fod  pethau  wedi  newid 


810  TNYS   ÉNLLI. 

yn  f awr  er  gwell  erbyn  y  dyddiau  hyn.  "  Ni  ddy wedir  mwy  atn  danat, 
Gwrthodedig,  ac  am  dy  dir  ni  ddywedir  mwy  Anghyfannedd ;  eithr  ti 
a  elwir  Hephsibah,  a'th  dir  Beulah ;  canys  y  mae  yr  Arglwydd  yn  dy 
hoffi,  a'th  dir  a  briodir."  Erbyn  hyn  mae  y  brophwydoliaeth  hon  i 
raddau  yn  wir  am  EnllL  Y  mae  hi  wedi  dychwelyd  o'i  chaethiwed,  ac 
yn  mwynhâu  amseroedd  ei  hadferiad. 

Y  Methodistiaid  Calfinaidd  bia  yr  Ynys  mewn  ystyr  grefyddol. 
Hwy  sydd  wedi  cymeryd  meddiant  o'r  maes,  ac  yn  gofalu  am  eneidiau 
y  trigolion.  Bu  y  Wesleyaid  fwy  nag  unwaith  yn  gwneyd  ymgais 
i'w  meddiannu,  ond  bob  amser  yn  aflwyddiannus.  Gwir  y  ceid  nifer 
yn  y  lle  bob  amser  â'u  cydymdeimlad  yn  f wy  gyda'r  brodyr  Wesleyaidd, 
ac  hefyd  ar  adegau  yn  ymofyn  eu  gweinidogion  drosodd  i  bregethu. 
A  chawn  hefyd  i  rai  o  weinidogion  y  Bedyddwyr  fod  yno  yn  achlysur- 
ol  yn  efengylu.  Ond  y  Methodistiaid  sydd  wedi  gofalu  mewn  modd 
rheolaidd  am  y  fangre,  ac  yn  ymarferol,  os  nad  yn  wirioneddol,  Method- 
istiaid  Calfinaidd  ydy w  y  brodorion. '  Ac  yn  ol  pob  tebyg,  ni  fuasai  yno 
achos  crefyddol  rheolaidd  a  gweinidogaeth  gyson  o  gwbl  oni  b'ai  am  ofal 
a  haelioni  Methodistiaid  Calfinaidd  Lleyn  ac  Eifionydd.  A  chyfiawn- 
der  bellach  fyddai  eu  gadael  yn  ddiwahardd  a  diymyriad  i  drin  y 
winllan  fechan  hon,  sydd  wedi  ei  thrin  mor  ragorol  ganddynt  hyd  yn 
hyn,  ac  yn  yr  hon  y  mae  cymaint  o'u  llafur  a'u  harian  wedi  eu  budd- 
soddi. 

Am  flynyddoedd  lawer,  bu  y  diweddar  Barch.  Robert  Williams  yn 
ffyddlawn  yn  gofalu  am  yr  achos  crefyddol  ar  yr  Ynys.  Ar  ei  ol  ef 
bu  y  Parch  W.  T.  Joues  yn  llafurio  yno  am  flynyddoedd  gyda  llwydd- 
iant  arbenig.  Ac  y  mae  gwr  o'r  enw  Mr.  William  Jones  yn  llafurio 
yno  yn  bresennol  gyda  llwyddiant.  Yr  oeddynt  eu  tri  yn  weinidogion 
gyda'r  Methodistiaid  Calfinaidd,  ac  yn  cael  eu  cynnal  yno  gan  Gym- 
deithas  Genadol  yr  enwad.  Y  mae  Cyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifionydd 
mewn  modd  arbenig  wedi  bod  yn  nodded  ac  wedi  dangos  caredigrwydd 
i'r  chwaer  fechan  hon;  ac  y  máe  yn  haeddu  pob  clod  am  hyny. 
Ymhell  cyn  sefydliad  y  cenadon,  yn  amser  y  Parch.  Robert  Williams, 
ac  yn  wir  cyn  hyny,  pan  fyddai  y  tywydd  yn  caniatâu,  telid  ymweliad 
â'r  Ynys  yn  achlysurol  gan  amryw  o  hen  frodyr,  er  pregethu  efengyl  y 
deyrnas.  Byddai  y  seraph-bregethwr  Robert  Roberts,  o  Glynnog,  yn 
arfer  talu  ymweliad  blynyddol  â  hi,  ac  yn  aroe  yno  weithiau  am  dipyn 
o  amser.  Ac  oblegid  y  dyddordeb  mawr  a  gjrmerai  ynddi,  gelwid  ef  yn 
fynych  yn  "Esgob  Enlli."  Hefyd  cawn  y  byddai  y  diweddar  Barchn. 
James  Hughes  a  Moses  Jones,  ac  hefyd  amry w  frodyr  eraill,  yn  arfer 
talu  ymweliadau  mynych  â  hi  Ac  yn  ddiweddarach,  byddai  y 
diweddar  Barch.  Thomas  Williams,  Rhyd-ddu,  yn  hoff  o  groesì  drosodd 
yn  flynyddol  i  efengylu,  a  byddai  ei  gyfeillach  a'i  weinidogaeth  bob 
amser  yn  gymeradwy  gan  y  preswylwyr.  Byddai  yr  "  hen  bererin,w 
fel  y  gelwid  ef,  yn  gwneyd  ei  nunan  yn  gartrefol  iawn  yn  eu  mysg,  yn 
ymweled  â'u  holl  dai,  ac  yn  hynod  grefyddol  a  defosijrnol  gyda  hwynt 
Ac  fe  ddywedir  y  byddent  hwythau  yn  ei  gydnabod  yn  Ued  anrhydedd- 
us  am  ei  wasanaeth. 

Ond  yr  hwn  a  ofalai  yn  neillduol  am  yr  achos  vn  y  blynyddoedd 
diweddaraf  ydoedd  y  Parch.  Hugh  Hughes,  Gellidara.  Cyn  cael 
brawd  i  f od  yno  yn  sefydlog,  ef e  fyddai  yn  teefeu  ý  pethau  angenrbeid- 


YNY8  ÍNLLI.  211 

ioJ,  mewn  chwilio  atn  rai  i  fyned  yno  i  bregethn,  &c. ;  ao  íe'i  hanrhydedd- 
wyd,  mewn  oanlyniad,  â'r  teitl  o  Ârchddiacon  Ënlli.  A  byddai  Mr. 
Hnghea — neu  yn  f  wy  priodol  y  Cadben  Hughes — yn  croesi  drosodd  ei 
hunan  yn  aml,  er  gosod  pethau  mewn  trefn,  ac  er  efengylu  pethau 
daionus.  Ac  nid  oedd  neb  mor  gymhwys  â'r  Cadben  i  fod  yn  gyf- 
arwyddwr  ysbrydol  i'r  Ynys  ;  yr  ydoedd  yn  efengylwr  melus,  yn  un  a 
fawr  gerid  gan  y  brodorion,  ao  yn  gallu  croesi  y  Sound  dan  ganu  !  Ac 
y  mae  yn  ffaith,  o'r  holl  bregethwyr  sydd  yn  arfer  ymweled  â'r  Ynys, 
mai  efe  ydyw  un  o'r  rhai  mwyaf  poblogaidd,  os  nad  y  mwyaf  oll.  Nid 
gormod  dy wedyd  mai  ef e  ydy w  eu  prif  arwr.  Me wn  cyf arf od  pregethu 
yno  yn  ddiweddar,  gwasanaethai  dau  o  wyr  y  teitlau,  ac  un  o  honynt 
yn  bendefig  yn  y  weinidogaeth.  Ond  er  hyny  y  Cadben  wrth  eu  morio 
yn  braf  tua'r  "Porthladdoedd  Prydferth  "  ydoedd  y  prif  ẃr  yn  eu  golwg. 
Y  mae  Mr.  Hughes  wedi  bod  yn  hynod  garedig  a  ffyddlawn  i'r  praidd 
bychan  yn  y  lle  hwn. 

Safai  y  capel  cyntaf  y  cofir  am  dano  yn  rhy wle  ar  y  mynydd,  ond  nid 
oes  genym  fanylion  yn  ei  gylch.  Yr  ail  a  safai  yn  ymyl  Ysgubor  Hen- 
dŷ,  yn  adeilad  bychan,  gyda  muriaü  isel,  a  phen  gwastad,  isel,  fel  nas 
gallasai  yr  addolwyr  sythu  o'i  fewn.  Y  rheol  y  pryd  hwnw  ar  y  Sab- 
both  fyddai  darllen  pennod  a  gweddlo,  ac  yna  myned  allan  i  chware  y 
bêl  a  phethaü  cyffelyb.  Y  pryd  hwnw,  nid  oedd  ond  un,  a  hono  yn 
fenyw,  yn  proffesu  crefydd  o  fewn  i'r  holl  le;  a  byddai  yn  arfer 
moddìon  yn  gyhoeddus,  a  dywedid  ei  bod  yn  feddiannol  ar  lawer  o 
fedr  a  dawn.  Yn  y  flwyddyn  1812  cafodd  yr  Ynys  ymweliad  o'r  uchel- 
der,  pan  y  disgynodd  rhyw  ddylanwad  rhyfedd  ar  yr  holl  drigolion,  ao 
y  daeth  amryw  o  honynt  i  broffesu  duwioldeb.  Dyma'r  adeg  y  daeth 
un  Thomas  Williame  at  grefydd,  yr  hwn  a  fu  yn  nodedig  o  ffyddlawn  a 
dysglaer.  A  dyma'r  adeg  hefyd  y  daeth  y  diweddar  Barch.  Robert 
Ŵilliams  i  ymofyn  lle  yn  nhŷ  Dduw.  Ac  yn  ebrwydd  fe  ddechreuodd 
arfer  ei  ddoniau  yn  gyhoeddus  mewn  esbonio  y  bennod  a  chynghori  yn 
y  cyfarfodydd  gweddiau,  a  pharhaodd  yn  ymroddgar  am  dymmor. 
Ond  daeth  rhywbeth  drosto,  fel  yr  ymollyngodd  ac  y  rhoddodd  heibio 
yr  holl  ddyledswyddau  creÍFyddol,  os  nad  ei  broffes  hefyd,  a  pharha- 
odd  am  beth  amser  yn  y  cyflwr  diry  wiedig  hwn.  Ond  yn  y  cyf amser  bu 
farw  plentyn  iddo,  yr  hyn  a'i  dadebrodd  ef,  ac  o  dan  fendith  a  fu  yn 
foddion  i'w  gyflawn  adferyd.  Yn  fuan  ar  ol  hyny  etholwyd  ef  yn 
ddiacon  i'r  eglwys  fechan ;  ac  ymhen  yohydig  drachefn  cawn  ef  yn 
deehreu  cynghori,  ac  yn  cael  ei  dderbyn  yn  bregethwr  rheolaidd  ac  yn 
aelod  o'r  Cyfarfod  Misol.  Yn  Llithfaen  y  cymerodd  hyny  le,  ar  yr  un 
sdeg  ag  y  derbyniwyd  y  diweddar  Barch.  Griffith  Hughes,  Edeyrn,  a 
Mr.  William  Pritchard,  yr  hwn  a  gollodd  ei  weinidogaeth.  Pregethodd 
am  y  waith  gyntaf  yn  Enlli,  Awst  lOfed,  1828,  oddiar  Luc  xii.  32. 
Mewn  tafarndŷ  o'r  enw  "Gíegin  Fawr,"  yn  mhentref  Aberdaron,  y 
ganed  ef.  Felly  tafarnwr  ydoedd  ei  dad,  a  dywedid  ei  fod  yn  un  o'r 
rhai  mwyaf  anystyriol  o'r  dosbarth  hwnw.  Yr  oedd  Eobert  Williams 
yn  nechrenad  ei  weinidogaeth  yn  Ddirwestwr  zelog,  ac  yn  areithiwr 
mawr  a  thanbaid.  Dy wedai  yn  hallt  yn  erbyn  cyf eddach  a  meddwdod, 
a  thrwy  hyny  collodd  fiafr  ei  dad,  ac  aeth  am  yspaid  yn  wrthddrych  ei 
ddirmyg.  Y  pryd  hyny  cynnelid  fiair  bob  mis  Awst  yn  Aberdaron,  yr 
hon  íyddai  yn  aohiysur  i  íawer  o  loddest  a  meddwdod.    Un  adeg  yr 


212  THTS  EHLLL 

oedd  Bobert  Wüliams  yn  dygwydd  bod  yn  pregethu  nos  Sabboth,  a 
hyny  cyn  y  fiair,  yn  nghapeí  Pencaeran,  ac  yn  dyweyd  yn  danllyd  yn 
erbyn  ei  meddwdod  a'i  harferion  llygredig  hi  Bore  drannoeth  wrth 
ddychwelyd  adreí,  galwodd  yn  nhŷ  ei  dad  yn  y  pentreí,  ac  yr  oedd 
ganddo  barsel  bychan  yn  ei  law.  Pan  oedd  ar  y  trothwy  dyma  ei  dad 
yn  ei  gyfarfod,  yn  ymaflyd  ynddo,  ac  yn  dra  ffyrnig  yn  ei  daflu  ef  a'i 
bac  bendramwnwgl  i'r  heol  Y  rheswm  ydoedd  ei  fod  wedi  clywed  am . 
ei  araeth  danllyd  y  noson  flaenorol  Ònd  yn  raddol  dof  odd  ei  lid,  a 
daeth  drachefn  i  gymmod  â'r  bachgen. 

Ba  Robert  WiÜiams  yn  dra  ffyddlawn  am  faith  flynyddoedd  yn 
gwasanaethu  yn  yr  efengyl  ar  yr  Ynys,  a  hyny  hefyd  o  dan  lawer  o 
anf  anteision.  Am  lawer  o  flynyddoedd,  efe  oedd  yr  unig  wryw  yn  yr 
holl  le  oedd  yn  proffesu  crefydd,  a  Shân  Williams  ei  wraig  hefyd  oedd 
yr  nnig  f enyw.  Yr  hoU  eglwys  ydoedd  dau  enaid,  ond  eto  yr  oeddynt 
o  fewn  i  gylch  yr  addewid.  Ond  er  y  cwbl  cadwyd  i  fyny  yr  hoU 
gylchoedd  yn  gyfannedd — y  bregeth,  y  cyfarfod  gweddi,  yr  Ysgol  Sab- 
bothol,  a'r  seiat.  Am  flynyddoedd  byddai  y  ddau  yn  myned  bob  wyth- 
nos  i'r  capel  i  gael  seiat,  a  dywedir  iddynt  gael  cyfeillach  ddedwydd 
lawer  tro.  Bu  y  ddan  hyn  yn  cadw  tŷ  yn  y  nos,  yn  dal  y  lamp  yn  oleu, 
pan  nad  oedd  yno  neb  araU  i  wneyd  hyny.  Ac  fe  wnaeth  Bobert 
WiUiam8  y  cwbl  yn  rhad  ac  am  ddim  i'r  brodorion.  Nid  ydym  yn 
gwybod  iddo  dderbyn  dim  erioed  ganddynt  hwy  am  ei  lafur  yn  yr 
ef engyl.  Yr  unig  swm  a  dderbyniai,  am  a  wyddom  ni,  oedd  £5  yn 
y  flwyddyn  oddiwrth  Gyf arfod  Misol  Lleyn  ac  Ëifionydd ;  ac  nid  oedd 
hyny  yn  rhyw  swm  rhyfeddol. 

Oddiwrth  ei  hen  ddyddiaduron,  canfyddir  y  byddai  yn  yr  haf,  ar 
adegau,  yn  dyfod  drosodd  i  Leyn  ar  y  Sabbothau  i  bregethu.  Hefyd 
gwelwn  y  bu  ar  yr  un  adeg  yn  dipyn  go  lew  o  bregethwr  teithiol.  Bu 
yn  teithio  Siroedd  y  Gogledd  a'r  De,  ond  eithríadau  yn  ei  hanes  ydoedd 
hyny.  Y  rheol  ydoedd  bod  gartref  yn  wastad,  yn  gweini  mewn  pethau 
ysbrydol.  Dylem  ddyweyd  hefyd  nad  ydoedd  yn  dibynu  am  ei 
gynnaliaeth  ar  y  weinidogaeth ;  ond  y  byddai  yn  pysgota,  yn  gweini 
ar  wýr  y  Lighthouse,  ac  yr  oedd  ganddo  dyddyn  o  dir,  f el  rhwng  pob- 
peth  yr  oedd  uwchlaw  angen  yn  ei  amgylchiadau.  Ac  yn  wir  ni 
fuasai  corbm  y  Cyfarfod  Misol  a'r  swm  a  dderbyniai  am^bregethu  yn 
hanner  digon  i'w  gynnal  ef  a'i  deulu,  fel  yr  oedd  yn  rhaid  iddo 
ymdrechu  am  fywoliaeth  mewn  cyfeiriadau  erailL 

Yr  oedd  efe  yn  ŵr  hynaws  ei  dymher,  a  chadarn  ei  gyfansoddiad. 
Yr  oedd  ganddo  ddwy  law  galed,  ac  o'r  maintioli  mwyaf.  Yr  oedd 
ganddo  ewynau  fel  gefynau  heiyrn,  ac  nis  gwyddai  both  oedd  pryder 
ac  ofn.  Yr  oedd  ganddo  yr  hunanfeddiant  Uwyraf  yn  nghanol  pob 
enbydrwydd,  ac  nid  oedd  yr  un  trymwaith  nas  gaÙai  ei  gyflawni 
Dy wedir  iddo  unwaith  yn  Liverpool,  pan  yn  myned  i'w  gwch,  â  chydaid 
o  halen  ar  ei  gefn,  ond  iddo  wrth  fyned  syrthio  i'r  môr  rhwng  dwy 
long,  wrth  geisio  myned  o'r  naül  i'r  UaU ;  ac  iddo  nofio  i'r  làn,  ac  heb  i'r 
cẃd  halen  syflyd  oddiar  y  cyfrwy.  Un  tro  neidiodd  myharen  cryf  o  ben 
y  graig  i'r  Sound,  ac  ar  amrantiad  dyma  Robert  Williams  yn  neidio  ar 
ei  ol,  a  chyn  iddo  foddi  yn  ei  ddal,  ac  yn  ei  ddwyn  i'r  làn  yn  ddiogeL 
Yr  oedd  yn  ei  ymddangosiad  personol  dipyn  yn  Ynysig  a  thramor- 
aidd.     Fel  pregethwr  yr  oedd  yn  feddiannol  ar  lawer  o  arabedd  a  dawn; 


Y&Y8   ENLLÍ.  2lS 

a  cheid  ganddo  sylwadau  pert  a  gwreiddiol  yn  brìtho  pob  pregeth. 
Arferai  lawer  o  hen  eiriau  Cymreig  a  sathredig  er  llawer  o  fodd- 
hâd  i'w  wrandäwyr  yn  y  wlad.  Hefyd  byddai  ei  gymhariaethau  weith- 
iau  yn  wreiddiol  a  digrifol.  Wrth  bregethu  unwaith,  dywedai  mai 
ystyr  St.  TudweWs  Road  ydoedd  Steady  Welsh  Roady  ac  o'i  gyfieithu — 
ffordd  Gymraeg  sicr.  Ond  meddai,  gan  ychwanegu,  "  Beth  bynag  am 
wirionedd  hyn  yma,  dyma  i  chwi  ffordd  sicr,  ffordd  iachawdwriaeth  sicr" 
Byddai  ar  adegau  yn  cael  odfeuon  grymus.  Yn  y  farwnad  a  gyfan- 
soddwyd  i'w  goffadwriaeth,  cyf eirir  mewn  modd  arbenig  at  odfa  nerthol 
a  gafodd  yn  nghapel  Penycaerau  fel  hyn : — 

Fe  gofir  byth  y  bregeth, 

TJn  hynod  ydoedd  hon, 
Yr  odfa  yn  Mhenycaerau 

Nes  toddi  pawb  o'r  bron  ; 
'R  oedd  pob  gwirionedd  draethai 

Yn  llawn  o  gysnr  pnr, 
Ac  aeth  y  dyrfa  yn  wenfflam, 

A  thôdd  pob  calon  dyn. 

Cymerer  y  ffaith,  ac  esgusoder  y  farddoniaeth.  Ceir  hefyd  gyfeiriad 
at  ei  ddylanwad  yn  EnlG  yn  y  pennill  canlynol : 

Yn  Ynys  Enlli  trenliodd 

Yr  olaf  ran  o'i  oes ; 
Dan  achos  Crist  bn  'n  golofn 

£r  cwrdd  à  llawer  croes  : 
Diwygiad  dorodd  allan 

Rai  prydian  trwy  ei  lef, 
A  llawer  perl  a  ddygodd 

I  goron  brenin  Nef. 

Hefyd  canfyddwn  ei  fod  yn  ystyried  ei  hun  yn  dipyn  o  fardd,  ac  y 
byddai  ar  adegau  yn  ymgiprys  â'r  awen.  Cawn  siampl  o'i  fedr  yn  y 
dernyn  canlynol,  yr  hwn  a  gyf ansoddwyd  ganddo  i'w  ddodi  ar  gareg  ei 
fedd : 

Gwel  a  chred  saled  fy  sylwedd, 
Do8  dithan  i  deithio  'n  30*  nn  agwedd  ; 
Bnm  ddigon  llon  y  llynedd, 
Heno  yn  fnd  yn  hyn  0  fedd. 

Ond  ar  y  pedwerydd  dydd  o  Ebrill,  1875,  ymadawodd  â'r  fuchedd 
hon  yn  81  mlwydd  oed,  wedi  bod  yn  pregethu  am  43  o  flynyddoedd,  ac 
yn  weinidog  ordeiniedig  er  y  flwyddyn  1843.  Ni  bu  ei  gystüdd  ond 
byr.  Pregethai  y  Sabboth  blaenorol  yn  nghapel  yr  Ynys,  a  bore  y 
Sabboth  canlynol  ehedodd  i'r  orphwysfa  dragywyddoL  Ychydig  cyn 
marw,  dy  wedai  wrth  y  Parch.  W.  T.  Jones,  "  Pregethwch  fêr  a  mêl  yr 
efengyL"     Claddwyd  ef  yn  mynwent  y  seintiau  ar  yr  Ynys. 

Yn  y  flwyddyn  1874  y  cymerwyd  sylw  i  bwrpas  oV  Ynys  yn  ei  gwedd 
foesol  a  chrefyddol  gan  Gyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifionydd.  Teimlid 
bellach  f od  y  Parch.  Robert  Williams  yn  heneiddio  ac  i  raddau  yn 
analluog,  ac  hefyd  fod  ei  hagwedd  grefyddol  yn  hynod  anfoddhaol. 
Ar  y  cyntaí  penderfynwyd  anfon  brodyr  drosodd  yn  eu  tro  i  wasanaethu 
am  dymmor,  ac  fel  y  dywedwyd  rhoddwyd  gofal  hyny  ar  Cadben 
Hughes.      Ond  mewn  Cyiarfod  Misol  a  gynnaliwyd  yn  Llithfaen,  ar 

1885.  o 


214  ?KY8  KKLLL 

gynnygiad  Mr.  Rowland,  Portmadoc  (Pwllheli  yn  airr),  penderfynwyd 
cael  cenadwr  sefydlog  i  lafurio  yno.  Ond  eyn  gallu  siorhâu  brawd 
cymhwya  i  fod  yno  yn  arosol,  ymwelwyd  à  hi  am  dymmor  gan 
amryw  frodyr,  ac  yn  gyntaf  oll  gan  y  Parch.  William  Jones,  MA, 
Nant  (Fonrcrosses  yn  awr),  yr  hwn  ar  y  pryd  ydoadd  yn  efrydydd  yn 
Edinburgh.  Llettýai  yn  nhŷ  yr  "  Hen  Weinidog."  Y  pryd  hyny  ind 
oedd  ond  dau  yn  nnig  yn  proffesu  crefydd  yno,  sef  y  Parch.  Bobert 
Williams  a'i  ferch — yr  oedd  Shàn  Williams  ei  wraig  erbyn  hyn  wedi 
marw.  Y  peth  cyntaf  a  wnaeth  Mr.  Jones  wedi  glanio  ydoedd,  galw 
yr  holl  blant  at  eu  gilydd,  a  sefydlu  ysgol  ddyddiol  yn  y  lle.     Bydd 

fenym  air  am  dani  eto.  Ar  ei  ol  ef  anf onwyd  y  Parch.  William  Griffith, 
Tant  (Penmachno  yn  awr),  a  bu  yntau  yno  am  fis  yn  llafurio  ac  yn 
dilyn  yr  un  cwrs  a'i  ragflaenydd.  Hefyd  bu  y  Parch.  John  Jones,  Pen- 
caenewydd,  a  brodyr  eraill,  y  pryd  hwn  yno  yn  gweini  am  amser  byr. 

Ond  yn  y  cyfamser  chwilid  am  ẃr  cymhwys  a  pharod  i  ymsefydlu  fel 
cenadwr  ar  yr  Ynys,  a  rhoddwyd  yr  ymddiriedaeth  yn  benaf  i  Mr. 
Bobert  Rowland.  Wedi  edrych  o  gwmpas  ac  ymofyn,  pigwyd  allan  y 
Parch.  W.  T.  Jones,  gwr  ieuanc  o'r  Ceunant,  Llanrug  (Rhydbach 
vn  awr),  fel  un  cymhwys ;  a  bu  y  dewisiad  ymhob  ystyr  yn  un 
hynod  ffodus  a  llwyddiannua.  Oafodd  ei  awdurdodi  a'i  gymoradwyo 
gan  y  Cyfarfod  Misol  i'r  gwaith.  Dyma  y  telerau : — Yr  oedd  i 
gadw  ysgol  ddyddioì  ac  i  wasanaethu  achos  yr  efengyl  yn  y  lle 
trwy  gydol  y  flwyddyn,  oddigerth  ychydig  o  seibiant  yn  yr  haf.  Y 
cyflog  ydoedd  J>100  yn  y  flwyddyn,  yr  hyn  a  wneid  i  fyny  fel  y  canlyn 
— £50  gan  Gymdeithas  Genadol  Gartrefol  y  Methodistiaid  Calfinaidd, 
£45  gan  Gyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifionydd,  a  £5  oddiwrth  fwrdd  y 
Trmity  at  yr  ysgol.  Ac  yn  mis  Ionawr,  1875,  dyma  Mr.  W.  T.  Jones 
yn  ymfudo  o'r  Geunant  i  Enlli  i  drigiannu,  a  hebryngid  ef,  yn  ol 
apwyntiad  y  Cyfarfod  Misol,  gan  Cadben  Williams,  Ehydllos.  Ac  yr 
ydoedd  efe  jn  ẃr  cymhwys  i'r  gwaith,  ean  ei  fod  yn  enedigol  o*r  lle,  ac 
yn  adnabod  yr  holl  drigofion ;  ac  yr  oecfd  eu  mynediad  yno  yn  ddydd 
o  lawen  chwedl  ar  yr  ynys,  a  mawr  oedd  y  croesaw  a  roddid  iddynt 
Yr  oedd  y  symudiad  o  angenrheidrwydd  yn  gryn  gyfnewidiad  i  Mr. 
Jones — cael  ei  alltudio  yn  ymarferol  oddiwrth  ei  rieni  a'i  gyfeillion,  ac 
i  blith  estroniaid,  a  hyny  hefyd  mewn  ynysig  fechan  ac  anghysbelL 
Ond  derbyniwyd  ef  gyda  charedigrwydd  mawr,  a  pharhäwyd  i 
ymddwyn  felly  tuag  ato ;  ac  yr  oedd  hyny  hefyd  yn  lladd  llawer  ar 
fin  dyeithrwch  ac  unigedd  yr  amgylchiadaa  Dyma  brofiad  Mr.  Jones 
yn  ei  eiriau  ei  hun :  w  Bu  i'r  derbyniad  siriol  a  charedig  a  gefais  ar  y 
pryd  gan  y  Parçh.  Robert  Williams  a'r  Ynyswyr  yn  gyfíredinol  fod  yn 
foddion  i  dawelu  Uawer  ar  fy  ofnau  a'm  pryder.'*  Fel  y  dywodwyd 
eisoes,  bu  Robert  Williams  farw  yn  Iled  fuan  ar  ol  et  fynediâd  ef  i'w 
plith. 

Darf u  i  Mr.  Jones  ar  unwaith  ddechreu  ar  ei  waith  a  cheŵio  cyfadd- 
asu  ei  hunan  i'r  amgylchiadau,  A  chawn  ef  yn  gweithio  o  ddifrii  Yn 
gyntaf  oll,  y  mae  yn  dwyn  diwygiad  i  mewn  i  drefn  a  gwasanaeih  y 
cysegr.  Dyma  gyfraith  y  tý  o  hyn  allan : — Pregeth  y  bore,  neu  gyíar- 
fod  gweddi ;  "  Ysgol  bach  "  am  un  o'r  gloch,  ac  un  gyffredinol  am  ddau; 
a  Phregeth  y  noe.  Yr  holl  foddion  i  fod  yn  Gymraeg,  oddigerth  un~ 
waitb  yn  y  nûs,  pan  y  rhoddid  pregeth  Sftesoneg  er  budd  i'r  LigU 


YN18  EHLÍ.t.  215 

Keepers  a'u  teuluoedd.     Ceid  cyf arfod  gweddi  heiyd  bob  no»  Fereher. 

Ac  ymhen  ychydig  o  amser,  llwyddwyd  i  sefydlu  seiai,  yr  hon  oedd 

wedj  diflanu  er  ys  cryn  amaer  o  hanes  yr  Ynys.     Ac  yn  sior  yr  oedd 

hyn  yn  rhwym  o  daro  yn  chwithig  ar  deimlad  y  cenadwr,  bod  mewn  lle 

beb  yr  un  seiat  nac  eglwys  reolaidd  o'i  fewn ;  a  dywed  ei  bun  fod 

hyny  yn  peri  iddo  deimlo  ar  adegau  yn  hynod  ddigalon.     Ond  cawn  ei 

fod  yn  benderfynol  o  fynu  diwygiad  yn  hyn,  ac  yn  cynllunio  pa  fodd  i 

ddwyn  hyny  oddiamgylch.     Y  ffordd  a  gymerodd  ydoedd  ceisio  denu  ac 

enniîl  ffafr  y  plant,  ac  yr  oedd  yn  meddu  dawn  arbenig  i  hyny.     À 

ihrwy  gydsyniad  y  rhieni,  y  mae  yn  gwahodd,  ac  yn  dwyn  holl  blant  yr 

Ynys  at  eu  gilydd,  ac  yn  sefydlu  yn  eu  plith  yr  hyn  a  elwid  yn  "  seiat 

bach."    Ac  f e  gynnaliwyd  y  cyf arf od  eyntaf  yn  yr  hen  gapeL,  pan  yr 

oedd  1 1  o  blant  yn  bresennol,  a  phob  un  yn  syml  a  dirodres  yn  adrodd 

adnod  aHan.     Dyma'r  dechreuad,  a  theimlwn  fod  hwn  yn  amgylchiad 

digon  pwysig  i  roddi  ei  ddyddiad  i  lawr,  sef  Ionawr  25,  1875.     Fel 

hyn  y  dy  wed  Mr.  Jones  am  dano :  "  Cofiaf  yr  adeg  tra  byddaf  byw. 

0  adeg  hapus !  nis  gallwn  lai  na  gollwng  dagrau  ac  ocheneidiao  o 

l&wenyjàd  am  gael  y  fraint  o  gychwyn  11  o  blant  bach  Enlli,  heb  dad, 

heb  fam  yn  arddel  Iesu  Grist."    Bellach  dyma  holl  blant  yr  Ynys  wedi 

eu  henmll,  a  dyma  gam  pwysig,  ac  yn  sicrhàu  concwest  fwy  yn  y  dyfod- 

oL    Wedi  cael  y  jdant,  ond  odíd  na  ẅelir  y  rhieni  yn  dilyn.     Ac  y 

nae  hyn  yn  arìgyfnerthiad  mawr  i  feddwl  y  cenadwr,  ac  yn  symbyliad 

iddo  i  ynídreeh  adnewyddol.     A  phob  wythnos  yn  gyson,  cynn«lid  y 

"aeiat  bach,"  i'r  hon  y  deuai  y  plant  yn  un  fyntai.     Dygent  fawr  zel 

drosti,  a  marwr  ganmolent  hi  wrth  eu  rhieni.     A'r  canlyniad  fu  i'r  bro- 

phwydoUaeth-  ddyfod  i  ben,  sef  i  amryw  o'r  rhieni  ddyfod  gyda'u  plant 

ìr  cyfarf od  egrwysig.     Ac  erbyn  mis  Gorphenaf,  ehwe'  mis  o'r  cychwyn- 

iad,  yr  oeèà  yn  EnUi  eglwys  yn  rhifo  ugam  o  eneidiau,  rhwng  rhieni  a 

phlaot,   ae  yr  oedd  peth  fel  hyn  yn  newyddbeth  yn  ei  hanes  er  ya 

canrifoedd.     À  phe  cyfrifasid  y  dyeithriaid  a  drigent  yno  ar  y  pryd, 

gan  fod  ynt>  amry w  o  grefftwyr  yn  ngwasanaeth  Arglwydd  Newborougb, 

buasai  yr  egrwys  yn  rhifo  wyth  ar  hugain  o  nifer.     Hefyd  yr  oedd 

rhif  y  gynnulleidfa  y  pryd  hwn,  heb  son  am  y  dyeithriaid,  yn  68.     Yn 

wir,  yr  oedd  yr  holl  Ynyswyr  yn  wrandäwyr,  ond  dau  yn  unig.     Ac  yr 

oedd  rhif  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  44.     Ac  yr  oeddynt  oll  bron  yn  gallu 

darUen  yn  lled  dda,  ac  yn  lled  fuan  daethant  i  fedru  canu  yn  ddeallua 

a  soniarus.     Y  mae  llawer  o'r  clod  am  hyn  yn  ddyledus  i'r  dyeithriaid, 

pa  rai  fuont  ymroddgar  i'w  dysgu  yn  y  gelfyddyd  werthfawr  hono. 

Byma  oedd  agwedd  grefyddol  pethau  mewn  ychydig  fisoedd  ar  ol  glan- 

iad  y  cenadwr  \  ac  yr  oedd  cyfnewidiad  mawr  wedi  cymeryd  lle,  nes 

bod  yn  achos  diolch  i  Dduw,  a  chymeryd  cysur.     Ac  fel  y  crybwylíwyd 

eisoes,  yr  oedti  yr  Ynys  y  pryd  hwn  yn  myned  trwy  drawsnewidiad 

cyfiawn,  yn  naturiol  a  moesol.     Yr  oedd  pobpeth  yn  cael  eu  gwneyd  o 

newydd,  aç  yn  arbenig  yr  holl  adeiladau.     Ac  fe  wnsed  y  rhai  hyn, 

gan    gynnwys  tai  i'r  dynion  a'r    anifeiliaid,  yn  gwbl    ar  draul    y 

perchenog.    Ac  ni  cheir  rhagorach  preswylfeydd  mewn  unrhyw  wlad;  ac 

y  maent  yn  adlewyrchu  clod  nid  bychan  nid  yn  unig  i'w  Arglwyddiaeth, 

ond  hefyd  i  Mr.  Williams,  goruchwyliwr  yr  etifeddiaeth,  yr  hwn  a'u 

cynlluniodd  ae  a  gariodd  y  gwaith  ymlaen.     Ac  y  mae  ei  Arglwydd- 

iaath  hefyd  wedi  adeiladu  capel  at  wasanaeth  y  trigolion,  yr  hwn 

o  2 


216  YNYB   ENLLÎ. 

a  gynlmniwyd  gan  Mr.  Williams,  ac  sydd  yn  adeilad  hynod  bryd- 
ferth. 

Dyma  ddesgrifiad  Mr.  Jones  o'r  capel : — "  Ond  yn  ddiweddaf,  ac 
yn  benaf  oll,  fe  adeiladodd  ei  Arglwyddiaeth  gapel  newydd  ardderchog 
yn  y  Gothic  style,  digon  helaeth  i  gynnwys  o  80  i  100  o  bobl.  Ee 
saif  yn  mhen  gogleddol  yr  Ynys,  tuag  ergyd  careg  o'r  hen  Fyn- 
achlog  a'r  f  ynwent  0  amgylch  y  capel  y  mae  gwaliau  heirdd  wedi 
eu  hadeiladu,  a  gate  haiarn,  ynghyd  a  dau  bendist  ysgwâr  wedi  eu 
gweithio  â  cheryg  gryd,  ac  yn  y  canol  fe  saif  y  capel,  yn  addurn  i'r  lle 
ac  yn  glod  i  Arglwydd  Newborough.  Gweithiwyd  un  ochr  a  thalcen 
iddo  à  cheryg  calch  wedi  eu  naddu  yn  ysgwâr,  y  rhai  a  godwyd  o 
làn  y  môr  ar  yr  Ynys.  Y  mae  ei  gonglau  wedi  eu  gweithio  â  cheryg 
gryd  naddedig,  y  rhai  a  gasglwyd  o  adfeüion  yr  hen  dai.  Y  mae  tair 
ffenestr  ar  bob  ochr  iddo,  wedi  eu  gwydro  à  gwydr  llwyd  rhesog  dros 
chwarter  modfedd  o  dew.  Gwnaethpwyd  conglau  y  ffenestri  â  phridd- 
feini  gwynion,  yr  un  modd  eu  bwäau.  Yn  y  talcen  gorllewinol  iddo  y 
mae  cyntedd  a  ffenestr  fechan  ymhob  ochr  iddo,  o'r  un  dull  a'r  un 
defnydd  â'r  rhai  eraill  a  nodwyd.  Ar  ben  y  cyntedd  saif  clochdŷ 
hardd,  yn  cynnwys  cloch,  yr  hon,  pan  ei  cenir,  a  adseinia  dros  yr  holl 
Ynys,  nes  bod  yn  glywedig  i  drigolion  Aberdaron.  Ar  grib  y  capel  a'r 
cyntedd  y  mae  pridd-lechau  addurniadoL  Yn  nau  dalcen  y  capel  hefyd, 
ac  yn  agos  i'r  crib,  y  mae  dwy  o  wyntylliedyddion  i  awyro  yr  adeilad. 
Ond  er  mor  hardd  ydyw  oddiallan,  y  mae  yn  tra  rhagori  oddifewn.  Ar 
ol  agor  y  ddôr  hardd  a  chadarn,  yn  union  o  dan  y  gloch  a'r  clochdŷ,  yr 
ydym  yn  y  cyntedd,  llawr  yr  hwn  a  weithiwyd  â  phridd-lechau  cochion, 
ac  y  mae  coed  ei  ben  wedi  eu  hadliwio.  O'n  blaen  eto,  ceir  dôr  o'r  un 
dull  a'r  un  defnydd  â'r  llall  a  nodwyd,  sef  y  dull  Gothic.  Y  maent 
wedi  eu  gwneyd  o'r  ffawydd  coch  goreu,  a'u  haddurno  âg  addurniadau, 
a'u  hadliwio  yn  hardcL  Ar  ol  agor  y  ddôr,  yr  hon  fel  y  llall  sydd  yn 
ddau  ddarn,  yr  ydym  yn  y  capel.  Y  mae  llawr  y  dramwyf a  o'r  drws  at 
y  pulpud  wedi  ei  weithio  â  phridd-lechau  gwynion,  a'r  llawr  o  dan  yr 
eisteddleoedd  wedi  ei  balmantu  â  phridd-lechau  duon,  ac  o  amgylch  y 
pulpud  â  phridd-lechau  gwynion  a  Yorhhire  flags.  Y  mae  ynddo  un  ar 
bymtheg  o  seti  symudol,  ac  yn  ddigon  helaeth  i  gynnal  pedwar  yn 
gysurus,  a  phump  pe  b'ai  eisieu.  Y  mae  dwy  eisteddle  hefyd  o  bob  tu 
i'r  pulpud,  ac  yn  ddigon  helaeth  i  gynnal  wyth  i  eistedd  yn  gysurus,  o'r 
un  defnydd  a'r  eisteddleoedd  eraill,  a'r  cyfan  wedi  eu  gweithio  yn  dda, 
a'u  hadliwio  yn  hardd  yr  un  modd — ac  felly  y  cyplau  a'r  colpau,  y  spars. 
Ac  ar  y  pulpud,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  weithio  o  hen  dderw  du,  durol, 
ac  yn  gannoedd  o  flwyddi  o  oed,  y  mae  golwg  fawreddog  anghyffredin. 
Y  mae.y  paneli  yn  ddu,  ac  wedi  eu  cerfio  drostynt  â  llun  dail  a 
ffrwythau.  A  cheir  manau  eraill  wedi  eu  haddurno  âg  addurniadau  o 
bob  math,  llun,  a  lliw,  nes  y  mae  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  anghyfiredin, 
mae  yn  debyg,  yn  yr  holl  wlad,  ac  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cosjf awr.  Ar 
banel  trionglog,  ar  du  blaen  y  pulpud,  ceir  arwyddluniau  o'r  dygwydd- 
iadau  cysylltiedig  â'r  croeshoeliad,  megys  caniad  y  ceiliog,  y  napcyn,  yr 
angelion,  yr  yspwng  a'r  gorsen,  y  llestr  a'r  finegr,  y  bicell,  y  morthwyl- 
ion  a'r  hoelion,  a  llawer  o  bethau  eraill,  wedi  eu  gweithio  mewn  prea 
yn  y  modd  mwyaf  drudfawr.  Heblaw  y  pethau  a  nodwyd,  y  mae  daa 
ganwyllbren  hardd  arno,  i  ddal  dwy  ganwyll  bob  un;  a  chyferbyn  a'r 


TNYS   ENLLI.  217 

pu]pud,  uwch  ben  y  dramwyfa,  ac  yn  crogi  wrth  y  cyplau,  ceir  dwy 

seren  yn  dal  chwe'  chanwyll  bob  un,  wedi  eu  lliwio  â  gwahanol  liwiau,  ac 

yn  edrych  yn  hardd  iawn.     Ar  y  talcen  drachefn,  uwch  ben  y  drwa,  a 

chyferbyn  â'r  pulpud,  y  mae  careg  wedi  ei  chaboli  ynllefn,  ac  yn 

gerfiedig  arni   mewn   llythyrenau  melynion    y  geiriau  a  ganlyn : — 

'This    Chapel    was    built    by    Lord    Nbwbqrough   for   thb 

Inhabitants  of  Bardsey   Island  in   the  year   1875.'"    Dyma 

ddesgrifiad  manwl  a  chyfarwydd  o'r  adeilad.     Yr  oedd  ei  Arglwydd- 

iaeth    wedi    penodi    Gorphenaf    31ain,    ac    Awst     laf,     i    fod    yn 

ddyddiau  agoriad    y    capel,   ac    wedi    ymddiried    y    gwaith    i    Mr. 

Bobert  Eowland,  a  darfu  iddo  yntau  lwyddo  i  sicrhâu  gwasanaeth 

pedwar  o  weinidogion  cymhwys  ar  gyfer  yr  amgylchiad,  sef  y  Parchn. 

Hugh  Hughes,  Gellidara;  Thomas  Owen,  Portmadoc;  Francis  Jones, 

Waenfawr ;  a  Peter  W.  Jones,  Penygroes,  y  rhai  hefyd  oeddynt  i  roddi 

eu  gwasanaeth  yn  rhad,  ond  yn  unig  cael  traul  eu  cludiad.     Ond  cafodd 

y  gweinidog  ganiatâd  i  newid  tipyn  ar  y  program  gwreiddiol,  trwy 

gael  pregethu  yno  y  nos  Sabboth  flaenorol  ei  hun,  yr  hyn  a  wnaeth 

oddiar  Salm  cxxvii.  1.     Hon  felly  ydoedd  yr  odfa  gyntaf ;  ond  y  dydd- 

iau  canlynol  oedd  yr  amser  apwyntiedig  i'w  agor  yn  ffurfiol,  a  mawr 

ddysgwylid  yr  amgylchiad.     Ac  er  fod  y  môr  yn  dygwydd  bod  yn  flin 

a  thymhestlog,  eto  cyrhaeddodd  y  dyeithriaid  yr  Ynys  yn  llwyddian- 

nus  a  phrydlawn.     Fel  y  canlyn  yr  oedd  trefn  y  moddion : — Y  noson 

gyntaf,  pregethwyd  gan  y  Parch.  Peter  W.  Jones  yn  Saesoneg,  oddiar 

Hebreaid  ii.  4 ;  a'r  Parch.  Francis  Jones  yn  Gymraeg,  oddiar  1  Cor.  i. 

24.    Am   ddeg  drannoeth,   pregethodd  y  Parchn.   Thomas  Owen  a 

Hugh  Hughes,  y  cyntaf  oddiar  Matth.  xxv.  8,  a'r  olaf  oddiar  Esa.  xlix. 

24,  25.     Am  hanner  awr  wedi  un  pregethwyd  gan  y  Parch.  Peter  W. 

Jones  oddiar  Col.  iii.  3,  yn  gymysg  o  Gymraeg  a  Saesonaeg.     Ac  yn 

yr  hwyr  pregethwyd  gan  y  Parchn.  Thomas  Owen  oddiar  1  Ioan  iv.  9, 

a'r  Parch.  Francis  Jones  oddiar  Marc  vi.  6.     Yr  oedd  amryw  bethau 

cysylltiedig  â'r  cyfarfod  agoriadol  hwn  yn  ei  wneyd  yn  ddyddorol,  ac 

yn  bennod  arbenigol  yn  hanesiaeth  yr  Ynys.     Yn  un  peth  cynnaliwyd 

seiat  gyffredinol  yr  ail  fore  am  naw  o'r  gloch,  yn  ol  arferiad  y  Cyfundeb, 

pan  y  rhoddwyd  anerchiadau  gwerthfawr  gan  y  gwŷr  dyeithr.     Hefyd 

meddai  y  brodyr  hyn  awdurdod  oddiwrth  y  Cyfarfod  Misol  i  helpu  yr 

eglwys  f echan  i  ddewis  diacon  neu  ddiaconiaid ;  ac  ar  derfyn  y  cyf arf od 

hwn,  aed  at  y  gwaith,  pan  y  syrthiodd  y  coelbren  yn  unfrydol  ar  ben 

Mr.   Morris  Williams ;  a  chafodd  ei  gyflawn  dderbyn  mewn  Cyfar- 

fod  Misol  yn  Uwchmynydd  wedi  hyny,  pan  y  rhodded  hefyd  ryddid 

ac  annogaeth  i'r  hen  frawd  Grifíìth  Pritchard  i  flaenori,  yr  hyn  a  wnaeth 

yn  ffyddlawn  hyd  ei  farwolaeth.     Y  mae  Mr.  Morris  Williams  wedi 

dangos  ei  hun  yn  ŵr  profedig,  ac  yn  weithiwr  difefl.     Ar  ol  odfa  y 

prydnawn,  anerchwyd  y  gynnulleidfa  gan  y  dyeithriaid,  yn  arbenig 

gan  Mr.  Rowland,  ar  ansawdd  yr  achos  yn  y  lle  a'i  gysylltiad  â'r  Gen- 

adaeth.     Cyfeiriai  at  harddwch  y  capel,  at  haelioni  ei  Arglwyddiaeth, 

ac  at  y  wedd  addawol  a  chynnyddol  oedd  ar  yr  achos  yn  ei  holl  ranau, 

gan  eu  hannog  i  f od  yn  zelog  a  ffyddlawn,  ac  i  weddio  am  amddiffyniad 

a  bendith  yr  Arglwydd  arnynt  rhagllaw.     Ac  wedi  hyny  caed  cyfarfod 

eglwysig,  pryd  y  gweinyddwyd  yr  ordinhâd  o  Swper  yr  Arglwydd  gan 

y  Parch.  Hugh  Hughes  a'r  gweinidog,  a  chaed  arwyddion  amlwg  o 


218  TB   TMONAWDOLIAD   OAK   PAUL  AO  IOAN. 

foddlonrwydd  yr  Arglwydd  ar  y  gwasanaeth.  Hwn  ydoedd  y  Cymon 
cyntaf  a  weinyddwyd  ar  yr  Ynys  er  cyn  côf.  Nid  oedd  y  plant  wedi 
gweled  y  f ath  beth  erioed  o'r  blaen,  a  rhaid  yr  yrnddangosai  yn  ddy- 
eithr-beth  i'w  llygaid.  Hefyd  ar  derfyn  y  bregeth  olaf,  caed  aeiat  ar 
ol,  pan  yr  arosodd  on  o  newydd,  sef  yr  hen  frawd  Grimth  Pritchard, 
Tỳ-pellaf ,  am  yr  hwn  y  soniasom  o'r  blaen,  er  mawr  lawenydd  i'r  frawd- 
oliaeth.  Golygf a  nad  angbofir  mo  honi  oedd  ei  weled  yn  codi  ar  ei 
draed  i  ysgwyd  llaw  gyda'r  Cadben  Hughes,  ac  yn  dadgan  ei  obaith  y 
caffai  aros  yn  y  tŷ  byth  1  Yr  oedd  hyn  yn  ernes  ac  yn  arwydd  er 
daioni 

Mynai  y  gynnulleidfa  wneyd  casgliad  i  dala  i'r  pregethwyr;  ond 
gwrthodwyd  hyny  yn  ddiolchgar.  Bhoddai  pawb  eu  gwaeanaeth  yn 
rhad,  a  thystiai  y  gwŷr  dyeithr  i  bob  peth  gael  ei  ddwyn  ymlaen  yn 
weddaidd  ac  mewn  trefn — fod  yr  holl  gynnulleidfa  yn  bresennol  yn 
brydlawn,  pawb  yn  gwrando  yn  syml  ac  astud,  a  phawb  yn  canu  â'u  hoU 
egni,  a'r  rhan  fwyaf  yn  meddu  llyfrau  emynau  a  thonau  yn  eu  dwylaw. 
Tystid  fod  y  gynnuUeidfa  fechan  yn  EnUi  mewn  gweddeidd-dra  a 
pharch  yn  nhŷ  Dduw  i  fyny  â'r  mwyafrif  o'r  cynnuUeidfäoedd  yn  y 
wlad,  ac  yn  tra  rhagori  ar  lawer  o  honynt,  er  eu  bod  wedi  cael  Uawer 
mwy  o  fanteision. 

JOHN  JONIS. 


YR  YMGNAWDOLIAD  GAN  PAUL  AC  IOAN. 

Nid  oes  yr  un  pwnc  wedi  bod  yn  destun  cymaint  o  ymchwüiad  ymysg 
duwinyddion  hen  a  diweddar  ag  Ymgnawdoliad  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist  I  lawr  o  ddyddiau  yr  apostolion  hyd  yn  bresennol,  nid  aeth 
odid  oes  heibio  heb  fod  rhai  dysgawdwyr  o  fri  yn  galw  sylw  y  byd 
Cristionogol  ato,  er  ceisio  ei  egluro  a  threiddio  i  fewn  ivw  ddirgelwch. 
Ac  y  mae  y  ffaith  ei  fod  yn  aros  hyd  heddyw  yn  ^ymaint  dirgelwch  ag 
erioed  yn  un  o'r  profìon  cryfaf  o'i  wirionedd.  Nid  oes  i  gyfeiliornad 
barhâd  arosol.  Gwirionedd  yn  unig  a  erys.  Mae  fod  y  gwirionedd 
mawr  hwn  am  Dduw  mewn  cnawd  wedi  dal  beirniadaeth  fanylaf  yr 
oesau,  a'i  fod  yn  aros,  os  nad  yn  myned  yn  fwy  feUy,  yn  ngoleuni 
diwylliant  a  dysg  y  dyddiau  hyn,  yn  sicrwydd  digonol  i  ni,  er  naa 
gaUwn  by th  ei  ddirnad  yn  llawn,  mai  "  Gwir  yw  y  gair,  ac  yn  haedda 
pob  derbyniad,  ddyfod  Crist  Iesu  i'r  byd  i  gadw  pechaduriaid ;"  ac  mai 
"  mawr  yw  dirgelwch  duwioldeb,  Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd." 

Pan  ystyriom  bwysigrwydd  y  gwirionedd  hwn  fel  canolbwynt  mawr 
holl  athrawiaethau  yr  efengyl,  nid  rhyfedd  iddo  gael  cymaint  o  sylw 
drwy  y  canrif oedd.    Dyma  hanf od  a  by wyd  yr  ef engyl.    0  hono  ac  iddo 


XB   TMtHîAWDOLIAD   OAN   PAUL  AC   TOAN.  810 

y  rhed  yt  holi  wirioneddau  eraill,  fel  y  mân  ffrydiau  i'r  môr.  Yn  ei 
berthynas  â  hwn  yn  unig  y  gellir  eu  deall  a'u  hegluro.  Enaid  yr  oll 
yw  "  yn  Nghrist  Iesu."  Dyma  rym  y  caru,  yr  ethol,  y  cyfiawnhiu,  y 
sancteiddio,  a'r  cyf an ;  a  dyma  hefyd  unig  sail  ein  gobaith  a'n  hyder 
am  ein  dyfodoL  Mor  annhraethol  bwysig  a  chysegredig  ydyw  fel  mai 
gweddus  yw  i  ni  dynu  ein  hesgidiau,  fel  Moses  gynt,  gan  fod  y  tir  yr 
ydym  yn  ei  sangu  yn  ddaear  sanctaidd.  Nid  yn  unig  mawr  y w,  ond 
mawr  fydd  y  dirgelwch  hwn  i'r  saint  byth.  Anghofio  hyn,  f eddyUem* 
eef  mai  gwirionedd  ydyw  i'w  gredu  ac  nid  i'w  amgyffred,  yw  yr  achoe 
o'r  ymgais  presennol,  yn  enwedig  ar  y  Cyfandir,  i  geisio  ei  ddirnad  a'i 
egluro  yn  ei  holl  fanylion,  a  hyny  yn  nghymhorth  yr  hyn  a  elwir  yn 
"ddiwylliant  diweddar."  Yn  hytrach  na  chredu  gydag  Awstin  ac 
Anselm  fod  fiydd  i  flaenori  rheswm,— J&fe*  prcecedü  ẁUelledum, — dywedir 
wrthym  yn  ngoleuni  gwyddoniaeth  y  dyddìau  hyn  mai  rheswm  sydd  i 
arwain  ffydd.  Ac  er  fod  perygl  i'r  ymgeisiau  gwyddonol  diweddar,  o 
gael  eu  cario  i  eithafíon,  arwain  ambell  un  o  feddwl  egwan  i  f eiddgarwch» 
os  nad  i  anfíyddiaeth,  eto  dylem  fod  yn  falch  fod  prif  wirionedd  yr 
efengyi  a  sylfaen  ein  cred  yn  dal  yn  ddigryn  brif  feirniadaeth  yr  oesau* 
ac  yn  wir  yn  d'od  i  ymddangos  f wyfwy  dysglaer  fel  yr  ymchwüir  ac  y 
treiddir  iddo.  Ac  er  mor  ddyddorus  yw  olrhain  dadblygiad  yr  athraw* 
iaeth  trwy  gwrs  hanesyddiaeth  y  canrifoedd,  ynghyd  a  sylwi  ar  amryw- 
iaeth  diderfyn  y  gwahanol  olygiadau  am  dani  gan  dduwinyddion  o  bob 
gradd,  eto  teimlwn  yn  falch  fod  genym  safon  anffaeledig  i  gyfeirio  ato 
o  fewn  rheol  y  dadguddiad  dwyfol.  Awn,  gan  hyny,  "  at  y  gyfraith  ac 
at  y  dystiolaeth." 

Oydnabyddir,  yn  ddiau,  mai  y  ddau  sydd  wedi  egluro  fwyaf  i  ni  o 
holl  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  am  Berson  Crist  a'r  Ymgnawd- 
oliad  yw  Paul  ac  Ioan.  Ceir  cyfeiriadau  mynych  at,  ac  eglurhadau 
pwysig  ar,  yr  athrawiaeth  yn  yr  ysgrìfeniadau  ysbrydoledig  eraill ;  ond 
gellir  edrych  ar  weithiau  y  ddau  hyn  ft  1  colofnau  cedyrn  ar  ba  rai  y 
gorwedd  y  gwirionedd  oll-bwysig  hwn  am  Dduw  mewn  cnawd.  Ond 
tybia  rhai  fod  y  ddau  yn  anghyson  â'u  gilydd.  Amcan  y  sylwadau 
hyn  fydd  ceisio  cael  aUan  gnewyllyn  dysgeidiaeth  pob  un  o'r  ddau, 
ynghyd  a  dangos  eu  hunoliaeth.  Ni  chyfeit\wn  ond  at  ddau  o  leoedd 
arbenig  Ue  y  dysgir  yr  athrawiaeth  yn  fwyaf  eglur  a  phendant 

Nid  oes  odid  gyf ran  o'r  Ysgrythyr  wedi  cael  cymaint  o  sylw  beirn- 
iaid  y  gwahanol  wledydd  a  geiriau  Paul  yn  Philippiaid  ii  6 — 8.  Y 
rheswm  am  hyn  yw  fod  cnewyllyn  hoU  ddysgeidiaeth  yr  Apostol  i'w 
gael  yn  yr  adnodau  hyn.  Mae  athrawiaeth  y  Gwaghâd — Renosis — yn 
ganolbwynt  ymchwihad  a  dadleuaeth  ymysg  duwinyddion  drwy  hoU 
wledydd  crêd.  A'r  pwynt  cyntaf  mewn  dadl  y w,  beth  a  ddeaUai  jt 
apostol  wrth  y  geiriau  "  ffurf  Duw  "  (popỳri  e^oO).  DeaUai  rhai  o'r  hen 
dduwinyddíon  y  cyfeirid  yma  at  natur  Duw,  yr  hon  nas  gaUasai  y  Mab 
ei  rhoddi  heibio,  neu  ymwaghâu  o  honi  heb  beidio  a  bod.  Yn  ffurf, 
neu  yn  natur  Duw,  y  bodolai  erioed — "in  efiigie  Dei  constitutus" 
(TertuU).  Tebyg  hefyd  y w  barn  yr  Esgob  Pearson  yn  ei  Ewpostiwn  of 
the  Creed.  "  Rhaid,"  meddai  yr  Esgob,  u  fod  yr  hwn  a  fodolai  yn  ffurf, 
ac  a  ystyriai  ei  hun  yn  ogyfuwch  â  Duw,  o  angenrheidrwydd  yn  wir  a 
hanfodol  Dduw;  oblegid  nis  gaU  fod  cyfartaledd  (equality)  rhwng  y 
nafcur  Ddwyfol,  yr  hon  sydd  anfeidrol,  âg  unrhyw  beth  arall,  yr  hyn 


TB  TMONAWDOLÎAD   OAN   PAUL   AO   IOAN. 

raid  fod  yn  feidrol Mae  yr  uu  mor  amlwg  oddiwrth  yr  un 

Ysgrythyr  fod  Crist  yn  gymaint  yn  ffurf  Duw  ag  yn  flFurf  gwas,  a'i  fod 
yn  bodoli  mor  wirioneddol  yn  natur  Duw  ag  yn  natur  dyn."  Er 
cadarnhâu  y  syniad  hwn,  sylwa  yr  Esgob  fod  y  cyfieithiad  awdur- 
dodedig  o'r  7fed  adnod  yn  anghywir,  lle  y  gwelir  dau  gysylltair  nad 
ydynt  i'w  cael  yn  y  gwreiddiol, — "  But  made  himself  of  no  reputation, 
a/nd  took  upon  him  the  f orm  of  a  senrant,  and  was  made  in  the  likeness 
of  men."  Dyry  ef,  gan  hyny,  yr  un  cyfieithiad  ag  a  geir  yn  bresennol 
yn  y  Cyfieithiad  Diwygiedig : — "  But  emptied  himself,  taking  the  form 
of  a  seryant,  being  made  in  the  likeness  of  men."  Tebyg  hefyd  yw  y 
cyfieithiad  Cymraeg : — "  Efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gymeryd  arno 
agwedd  gwas."  Pe  gofynai  rhywun,  pa  fodd  y  darfu  i  Grist  waghâu  ei 
hun,  fe  etyb  y  testun, — "  Gan  gymeryd  arno  agwedd  gwas ;"  a  phe 
gofynid  drachefn  pa  fodd  y  darfu  iddo  "  gymeryd  arno  agwedd  gwas," 
etyb  y  geiriau  eilwaith, — "  trwy  ei  wneyd  yn  nghyffelybiaeth  dynion." 
Casgliad  yr  Esgob,  ac  eraill  o'r  hen  dduwin/ddion,  gan  hyny,  yw,  fod 
Crist  yn  bodoli  erioed  yn  ffurf, — h.y.,  yn  natur  Duw,  ac  felly  ei  fod  o 
angenrheidrwydd  yn  gyfartal  neu  yn  ogyfuwch  â  Duw  o  ran  hawl  ac 
urddas  Dwyfol ;  ond  iddo  ymwaghâu,  nid  trwy  roddi  y  natur  hono 
heibio,  yr  hyn  nas  gallasai  a  chadw  ei  fôd,  nac  ychwaith  ddim  arall  a 
berthynai  iddi,  ond  trwy  gymeryd  arno  agwedd — h.y.,  natur  gwas. 
Nid  rhywbeth  ychwanegol  at  yr  ymwaghâd  oedd  y  cymeryd  arno 
agwedd  gwas,  gan  nad  oes  cysylltair  rhyngddynt;  ond  y  cymeryd 
hwnw  arno  oedd  yr  ymwaghâcL  Yr  un  syniad  a  ddysgir  yn  bresennol 
gan  un  o  brif  dduwinyddion  Cymru,  sef  ein  hybarch  athraw,  Dr. 
Edwards,  Bala.  Mewn  cyfres  o  ddarlithiau  o'i  eiddo  y  cawsom  y  fraint 
o'u  gwrandaw  tra  dan  ei  addysg,  sylwai  y  Doctor  ei  fod  yn  tueddu  yn 
gryf  at  syniad  rhai  o'r  hen  dduwinyddion  ynghylch  ystyr  y  frawddeg 
"  ffurf  Duw,"  ac  y  dylid  cadw  mewn  cof  yn  barhâus  anghyfnewidioldeb 
natur  Duw,  "  gyda'r  hwn  nid  oes  gyfnewidiad  na  chysgod  tröedigaeth." 
Nis  gallasai  Crist,  felly,  roddi  dim  heibio  a  berthynai  yn  hanfodol  iddo. 
Yr  un  gair  a  gyfieithir  yn  y  ddwy  adnod  yn^ÿwr/ac  agwedd,  ac  felly  os  nad 
y w  yn  y  naill  yn  golygu  natur,  nis'gall  olygu  hyny  yn  y  llall.  0  gan- 
lyniad,  os  nad  oedd  yn  natur  Duw,  nid  oedd  ychwaith  yn  natur  gwas. 
Pa  fodd,  ynte,  yr  ymwaghâodd  î  "  Gan  gymeryd  arno,"  medd  y 
Doctor.  Nid  rhoddi  heibio  yr  un  o'i  berffeithiau  dwyfol  a  darfu  iddo, 
ond  troi  eu  holl  rym  i  weithio  allan  waith  gwas  !  Ymdaflodd  o  ran  ei 
allu,  ei  ddoethineb,  ei  wybodaeth,  a'r  oll,  i  fod  yn  ufudd  hyd  angeu,  îe, 
angeu  y  groes.  Ac  yn  hyn,  meddai  ein  hathraw  parchedig,  y  mae 
mwyaf  o  fawredd  yr  ymgnawdoliad  yn  d'od  i'r  golwg. 

O'r  ochr  arall,  cawn  fod  mwyafrif  mawr  o  esbonwyr  y  wlad  hon,  yn 
gystal  a'r  Cyfandir,  yn  deall  y  geiriau  yn  wahanol,  ac  felly  yn  cymeryd 
golwg  wahanol  ar  ystyr  a  natur  yr  Ymgnawdoliad.  Nid  ydym  am  flino 
y  darllenydd  gyda  rhestr  o  honynt;  ond  tueddir  ni  i  roddi  yma  ychydig 
eiriau  o  eiddo  rhai  o  bríf  esbonwyr  y  gwahanol  wledydd,  er  ein  galluogi 
i  weled  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  brif  olygiad.  Ymysg  liu  mawr 
esbonwyr  yr  Almaen,  diau  yr  ystyrir  Meyer  ar  y  blaen  o  ran  dysg  a 
gallu  beirniadol.  Dyma  ei  eiriau  ef :  "  Mae  yr  apostol  yma  yn  dangos 
yn  syml  y  safle  ddwyfol  a  gogoneddus  yr  oedd  Crist  ynddi,  a  pha  un  a 
roddodd  drachef n  beibio.     Golygir  yma  ffurf  ei  fodolaeth  yn  flaenorol 


TB   YMGNAWDOLIAD   GAN   PAUL   AO   IOAN.  221 

i'w  ymgnawdoliad.  Yr  pedd  y  pryd  hwnw,  yn  ol  Ioan  fel  Gair,  •  gyda 
Duw/  yn  cyf ranogì  o  ogoniant  Duw.     0  ran  y  gogoniant  hwn  y  dy wed- 

ir  ei  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw Ymwaghâodd  o'r  pop<f>fj — y  tTurf 

ddwyfol,  gan  ei  chyfnewid  am  popỳh — y  ffurf  ddynol."  Syniad  Meyer, 
gan  hyny,  yw  mai  wrth  /aopýrç  Oeov — ffurf  Duw — yr  ydys  i  ddeall  rhyw 
ogoniant  allanol  gweledig.  Un  arall  ar  y  Cyfandir — Dr.  Godet — a 
ddywed  : — "  Mae  Paul  yma  yn  desgrifio  Crist  yn  rhoddi  ymaith  ei 
sefyllfa  ddwyfol  pan  y  daeth  i  fodoli  fel  dyn."  Yna  ä  y  duwinydd 
dysgedig  mor  bell  a  dyweyd  nad  oedd  Crist  yn  meddu  ei  berffeithiau 
dwyfol  pan  ar  y  ddaear.  Nid  oedd  yn  meddu  hollwybodaeth,  gan  ei 
fod  yn  gofyn  cwestiynau,  ac  ar  un  amgylchiad  yn  dadgan  ei  anwybod- 
aeth  (Matt.  xiii.  32).  Nid  oedd  ychwaith  yn  feddiannol  ar  hollalluog- 
rwydd,  gan  ei  fod  yn  gweddío  am  nerth,  &c.  Yr  un  modd  am  y  per- 
ffeithiau  erailL  Gwelir  fod  yr  awdwr  hwn  wedi  rhoddi.cam  mwy 
beiddgar  ymlaen  na  Meyer,  gan  ei  fod  yn  egluro  natur  neu  gynnwys  y 
gogoniant  a  roes  Crist  heibio  fel  meddiant  o'r  príodoleddau  dwyfol. 
Wrth  ymwaghâu  o'r  ffurf  neu  y  gogoniant  dwyfol,  ymwaghaodd  Crist 
o'r  holl  berffeithiau  a  feddai  fel  Duw !  Ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  yn 
bosibl  iddo  feddu  y  natur  ddwyfol  heb  ei  pherffeithiau  hanf odol  î  Ond 
heb  fanylu  ar  y  syniad  yma,  symudwn  ymlaen  at  rai  o  brif  esbonwyr  y 
wlad  hon,  yn  Lloegr  ac  Ysgotland,  er  gweled  pa  mor  bell  y  maent  yn 
cytuno  â'u  cyd-feirniaid  ar  y  Cyfandir. 

Cydnebydd  pawb  awdurdod  a  gallu  y  Dr.  Bruce  o  Glasgow  fel  duw- 
inydd  a  beirniad  o'r  radd  flaenaf.  Fel  hyn  y  dywed  yntau  yn  ei  lyfr 
rhagorol,  The  Humüiation  of  Christ : — "  Nid  yw  popỳí)  yr  un  peth  ag 
w<rìa  neu  <f>vo"is;  ond,  fel  y  dywed  awdwr  enwog  arall,  mae  «Wẃ  yn 
golygu  y  natur  noeth,  <f>v<ris  y  natur  hono  wedi  ei  gwisgo  â  pherffeith- 
iau,  popfâ  rhyw  ogoniant  sydd  yn  tarddu  o'r  naill  a'r  llall.  Mae  y 
poptpfi  felly  yn  rhagdybio  yr  òwla  a'r  <piW,  ac  eto  yn  wahanadwy  oddi- 
wrthynt ;  nis  gall  fodoli  hebddynt  hwy,  ond  gallant  hwy  fod  hebddo  ef. 
Yr  oedd  Mab  Duw  erioed  yn  meddu  yr  àv<ria  a'r  <f>vo-isy  ac  er  iddo  gadw 
y  rhai  hyn  fel  pethau  hanfodol  iddo,  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  roddi 
heibio  y  h^p^.  A  dyma  a  ddysgir  gan  Paul  yn  y  geiriau  dan  sylw,  sef 
newidiad  o  ffurf  ddwyfol  i  ffurf  ddynol  o  fodoli.  Ymha  beth  yr  oedd  y 
ffurf  hon  yn  gynnwysedig  sydd  eto  yn  agored  i  ymchwiliad  a  dadl " 
(tu  dal.  19).  Nis  gallwn  ymattal  heb  ddyfynu  o  waith  un  eto  o  brif 
esbonwyr  y  wlad  hon  a  ystyrir  yn  safon  o  ran  dysg,  gallu,  a  beirniad- 
aeth,  sef  esboniad  galluog  y  Dr.  Lightfoot  "  Ymwaghaodd,"  meddai, 
"  nid  o'i  natur  ddwyf ol,  yr  hyn  oedd  yn  anmhosibl,  ond  o  ogoniant,  o 
hawlfreintiau  (prerogatŵes)  y  Duwdod.  Gwnaeth  hyny  trwy  gymeryd 
arno  agwedd  gwas.  Dododd  o'r  neilldu  insignia  y  mawrhydi  dwyfol." 
Ond  er  ei  fod  yn  dy weyd  hyn,  rhaid  addef  ei  fod  yn  tueddu  at  ddeall  y 
gair  "  ffurf  "  fel  yn  golygu  y  priodoleddau  dwyfol. 

Oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod,  gwelir  fod  prif  dduwinyddion  y  gwa- 
hanol  wledydd  yn  ymranu  i  ddau  ddosbarth  gyda  golwg  ar  y  geiriau 
dan  sylw.  Un  dosbarth  a  ddaliant  fod  y  geiriau  "ffurf  Duw"  yn 
golygu  natur  Duw ;  a'r  dosbarth  arall  mai  wrth  "ffurf  "  jrr  ydys  i  olygu 
rhyw  sefyllfa  allanol  o  ogoniant  dwyfol,  yr  hyn  y  gallasai  ei  ddodi  o'r 
neilldu  am  dymmor,  a  chadw  ei  natur  yr  un.  Yn  awr,  oni  all  y  naill 
olygiad  a'r  llall  fod  i'raddau  yn  gywir,  ac  eto  fod  y  gwirionedd  yn  gor- 


2tt  YÄ  TMONAWDOLIAO   OAN   PAUIi  AO  TOAlff. 

wedd  rhyngddynt?  Ac  yn  ol  ein  bara  ostyngedig  ni,  leüy  j  mae. 
Rhaid  addef  gyda'r  dosbarth  cyntaf  a  enwyd  fod  yn  anmhosibl  i  Dduw 
newid  dim  ar  yr  hyn  sydd  hanfodol  iddo.  Byddai  hyny  yr  un  peth  a 
difodiad.  Mae  y  syniad  am  fôd  perffaith,  yn  rhagdybio  anghyf newíd- 
ioldeb  natar.  Bôd  cyfnewidiol  sydd  fôd  anmherffaith.  Ond  nid  oes 
"  cysgod  tröedigaeth "  yn  perthyn  i  Dduw ;  ac  y  mae  Efe  yr  un  "  o 
dragywyddoldeb  hyd  dragy wyddoldeb ; "  o  ganlyniad,  yn  Fôd  cwbl  ae 
anfeidrol  berffaith.  Ond  er  addef  hyn,  ymddengys  i  ni  fod  amryw 
resymau  i'w  cael  ag  sydd  yn  myned  yn  eibyn  y  golygiad  cyntal 
Nodwn  yn  fyr  rai  o  honynt :  (1.)  Nid  amcan  yr  apostol  yn  y  geiriau  dan 
sylw  yw  dangos  a  phrofi  natur  Ddwyfol  Crist  feî  y  mae  yn  ogyfuwch 
â'r  Tad,  ond  cyfeirio  y  mae  at  ei  hunanymwadiad  a  gwirfoddolrwydd 
ei  ymgnawdoliad — yn  cyfnewid  dwy  safle,  y  Ddwyfol  am  y  ddynoL 
(2.)  Ystyr  cyffredin  y  gair  gwreiddiol  am  ffurf,  yn  yr  ysgrifeniadaa 
clasurol  yn  enwedig,  yw,  nid  natur,  ond  rhyw  arddangosiad  gweled- 
ig  o  honL  (3.)  Defnyddir  yr  un  gair.  gwreiddiol  am  ffurf  ac  agwedd  yn 
y  ddwy  adnod — popfá  ö«ŵ  a  t*op<H  àov\ov.  Yn  awr,  wrth  agwedd  gwas 
7  g°^ygir  7Q  gyffredin,  nid  natur,  ond  safle  neu  sefyllfa  gwas  mewn 
cymdeithas.  Pan  y  dywedir  fod  un  yn  arglwydd  a'r  Uall  yn  waa,  ni 
feddylir  wrth  hyny  fod  gwahaniaeth  natur  rhwng  y  ddau  berson ;  ond 
fod  y  naill  yn  dygwydd  bod  yn  y  safle  o  arglwydd,  a'r  llall  yn  y  safiê  o 
was.  A  chan  mai  dyma  y w  ystyr  cyffredin  u  agwedd  gwae,"  ac  mai  jt 
un  gair  a  geir  yma  am  agwedd  a  ffurf,  onid  yw  yn  canlyn  mai  wrth 
"ffurf  Duw"  y  mae  i  niddeall,  nid  natur  Duw,  ond  rhyw  eefyilfa  o 
ogoniant  perthynol  i'r  natur  hono  ?  O'r  gogoniant  Dwyfol  hwnw  yr 
ymwaghaodd  Crist. 

Wedi  cydolygu  mor  beil  a  hyn  â'r  ail  olygiad,  y  cwestiwn  bellach, 
fel  y  sylwa  Bruce,  y w,  ymha  beth  yr  oedd  y  gogoniant  hwnw  yn  gyn- 
nwysedig  ì 

Yn  ol  Godet,  ac  i  raddau  Lightfoot,  golyga  y  meddiant  o'r  perffeith- 
iau  dwyfol,  a  dywed  y  cyntaf  yn  eglur  iddo  roddi  y  rhai  hyn  heibio  ; 
ond  nid  ä  y  diweddaf  mor  bell  a  hyny,  ond  awgryma  yn  fyr  iddo 
ymwaghâu  o  honynt  trwy  gÿmeryd  arno.  Mae  rhediad  holl  ddysg  a 
beirniadaeth  yr  Almaen  yn  cadarnhàu  syniad  Grodet,  sef  i'r  Mab  tra- 
gywyddol  wrth  ymgnawdoli,  gyfyngu  ei  hun  o  fewn  cylch  y  ddynol- 
iaeth.  Tr  dyben  o  gydffurfio  â  deddf  sefydlog  dadblygiad  y  byd,  ym- 
waghaodd  o'i  briodoleddau  fel  Duw !  Aeth  y  Duw  holl-ddoeth  yn 
faban  diwybod  a  diddysg  1  Diau  fod  gan  ymchwiliadau  gwyddonol  yr 
oes  lawer  o  ddylanwad  yn  ffurfiad  syniadau  duwinyddol  diweddar  yr 
Almaen.  At  hyn  gellir  ychwanegu  eu  dyheuad  parhâus  am  newydd- 
deb.  Ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  yn  bosibl  hyd  yn  nod  i  Dduw  roddi 
ymaith  yr  hyn  a  berthyn  yn  hanfodol  i'w  natur,  ac  felly  yn  rhan  o 
hono  ei  hun  î  Natur  heb  briodoleddau  nid  yw  natur.  Anadliad  allan 
y  natur  Ddwyfol,  megys,  yw  ei  pherffeithiau  anfeidrol.  Os  tragy- 
wyddol  a  digyfnewid  y  natur,  felly  y  rhaid  fod  ei  pherffeithiau  sydd 
yn  hanfodol  iddi.  Os  cadwodd  Mab  Duw  ei  natur  Ddwyfol  wrth  ym- 
gnawdoli,  rhaid  iddo  gadw  ei  pherffeithiau  yr  un  modd;  ond  os 
ymwaghaodd  o'i  berffeithiau,  rhaid  ddarfod  iddo  wneyd  yr  nn  modd 
o'i  natur.  Yr  oedd  y  diweddaf  yn  anmhosibl  iddo,  a  chadw  ei  fôd; 
felly  rhaid  mai  y  cyntaf  sydd  wirionedd,  sef  ddarfod  iddo  gadw  ei 


TB   YMONAWDOLIAD   GAN   PAUL  AO   IOAN.  225D 

natur  aì  pherffeithiau  oll,  er  iddo  ymwisgo  â'n  natur  ni,  a  hyny  yn 
unol  â'i  anghyfnewidioldeb  fel  Duw  anfeidrol  berffaith.  "Wrth 
ddyfod,"  meddai  y  tadau,  "  yr  hyn  nad  ydoedd,  ni  pheidiodd  a  bod 
yr  hyn  ydoedd."  Y  cwestiwn,  gan  hyny,  yw — O  beth  yr  ymwag- 
haodd  ?  Yr  ydym  wedi  ateb  yn  barod,  mai  o  ry w  ogoniant  allanoL 
Ond  gofynir  eto, — beth  oedd  cynnwys  y  gogoniant  hwn  î  Yr  ydym 
yn  ateb,  er  nad  oes  genym,  hyd  y  gwyddom,  yr  un  awdurdod  awdurol 
o'n  plaid,  mai  yr  ymarferiad  o'i  berffeithiau  fel  Duw.  Nid  o'r  medd- 
iant  o  honynt  yr  ymwaghaodd,  ond  o'r  hawl  (w  hymarfer,  yr  hyn  a 
gyfansoddai  ei  ogoniant  Dwyfol. 

Er  profi  y  posibilrwydd  o  hyn,  credwn  y  gellir  ei  weled  i  raddau  yn 

ein  cyfansoddiad  a'n  natur  ni  ein  hunain,  yr  hon  sydd  yn  ddarlun 

egwan, — mor  agos  ag  y  gall  y  meidrol  fod  o'r  anfeidrol, — o'r  natur 

Ddwyfol  ei  hun.     Nis  gallwn  yn  unol  â  chyfansoddiad  ein  natur 

ddiddymu  yr  un  o  gynneddfau  yr  enaid,  neu  briodoleddau  ein  bôd. 

Byddai  diddymu  un  yn  ddiddymiad  ar  yr  oll ;  a  byddai  hyny  dracbef n  yn 

ddiddymiad  Uwyr  ar  ein  natur  a'n  bôd.     Nis  gallwn,  gan  hyny,   yn 

wirfoddol  ddifodi  yr  un  o  briodoleddau  ein  natur.     A'r  hyn  sydd  wir- 

ionedd  am  danom  ni,  a  raid  fod  felly  mewn  ystyr  anfeidrol  uwch  am 

Dduw,  o'r  Hwn  y  cawsom  ein  bôd,  a  "  delw  "  o'r  Hwn  ydym.    Ond  er 

nas  gallwn  ddifodi  yr  un  o'n  galluoedd  naturiol,  eto  gallwn  ddirnad  am 

j  posibilrwydd  i  un  roddi  heibio  yr  ymarferiad  o  rai,  neu  o'r  oll  o  hon- 

ynt  am  dymmor.     Dibyna  hyny  yn  gwbl  ar  yr  ewyllys.     Gan  yr  ewyllys 

y  mae  yr  awdurdod  a'r  gallu  i  reoli  ein  holl  ymarf eriadau.     Nis  geUir 

treisio    yr    un    o    alluoedd    naturiol    dyn    yn    groes    i'w    ewyllys; 

ond  gall    hi  fel  brenhines  ar  orsedd    yr    enaid    hawlio    ufudd-dod 

oddiwrth  yr  olL     Mae  y  meddiant  o  honynt,  er  hyny,   yr  un  mor 

wirioneddol;  ond  o  ran  yr  hawl  i'w  hymarfer,   y  maent  yn  ddar- 

ostyngedig  i  allu  uwch  yr    ewyUys.      Yr    un    modd    v    mae    holl 

brìodoleddau  hanfodol  Duw  yn  ddarostyngedig  i'w  ewyllys  Ef,  hyny 

yw,  mor  bell  ag  y  mae  hyny  yn  cydfyned  â'i  wirionedd.      Yr  unig 

esboniad  ar  holl  actau  Duw  mewn  creadigaeth,  rhagluniaeth  a  gras,  yw 

— "  Yr  wyf  yn  ewyllysio."    Gallwn  ddirnad  feUy  am  y  posibilrwydd  i 

Fab  Duw  roddi  heibio  am  dymmor  yr  ymarferiad  o'i  berffeithiau  Dwyf ol, 

a  hyny  tra  yn  cadw,  nid  yn  unig  ei  natur,  ond  y  meddiant  Uawn  o  bob 

priodoledd  perthynol  iddi.     Dibynai  yr  hawl  i'w  hymarf er  yn  gwbl  ar  ei 

ewyUys,  ac  yr  oedd  hono  drachefn,  ar  sail  y  cytundeb  yn  yr  arfaeth 

foreu,  tra  yn  gweithio  allan  waith  gras,  yn  gwbl  ddarostyngedig  i 

ewyllys  ei  Dad.     Gwneuthur  ewyllys  ei  Dad  ydoedd  amcan  mawr  ei 

ddyfodiad    i'r    byd.     Gan    fod    yr    ymarferiad    o'i    berffeithiau    yn 

ddarostyngedig  i'w  ewyllys,  a'i  ewyUys  yntau,  mewn  canlyniad  i'w 

ymgymeriad  â'n  hachos  ni,  yn  ddarostyngedig  i  ewyllys  ei  Dad,  mae 

yn  amlwg  nad  oedd  yn  ei  gyflwr  o  ddarostyngiad  yn  meddu  yr  hawl 

i'w  hymarfer  ond  yn  unig  trwy  ganiatâd  ei  Dad,  ar  yr  Hwn  yr  oedd  yn 

barhâus  yn  gweddîo  ac  yn  dibynu.     O  hyn,  gan  hyny,  yr  ymwaghaodd, 

a  dyma  oedd  yn  cyfansoddi  ei  ogoniant  hanfodol.     Ac,  i'n  tyb  ni,  y 

mae  y  golygiad  hwn,  pa  mor  newydd  bynag  y  gaU  ymddangos  i  rai,  yn 

gosod  aUan  fwy  o  fawredd  ei  ddarostyngiad  nag  hyd  ^m  nod  y  syniad 

araü  a  nodwyd,  sef  iddo  ymdaflu  o  ran  ei  holl  berffeithiau  i  waith  gwas. 

Nis  gallasai  neb  dreiaio  ei  ewyUys,  eithr  Efe  "o'i  fodd"  a  aeth  i'n 


224  TB   YMGNAWDOLIAD   GAN    PAUL  AO   IOAN. 

deddfle  ni,  er  y  gwyddai  y  collai  drwy  hyny  y  gogoniant  Dwyfol  a 
feddai  gyda'r  Tad  yn  yr  ymarferiad  llawn  o'i  holl  berffeithiau  hanfodoL 
Anfeidroldeb  o  gariad  yn  unig  a  wnaethai  hyn  !  A  oedd  Efe,  felly,  yn 
ei  gyflwr  o  ddarostyngiad  yn  hollalluog  f  Atebwn, — oedd,  mor  gyflawn 
a  gwìrioneddol  ac  yr  oedd  er  tragy wyddoldeb  yn  mynwea  y  Tad.  0  ba 
beth,  ynte,  yr  ymwaghaodd  î  Yn  unig  o'r  hawl  i'w  ymarfer ;  ac  am 
hyny  y  dywedai  mai  y  Tad  oedd  yn  gwneuthur  y  gwyrthiau  trwyddo, 
f el  y  credai  dynion  ynddo.  Yr  un  modd  am  ei  berffeithiau  eraill ;  ac 
o  herwydd  hyn  y  gweddiai, — "  O  Dad,  gogonedda  di  fyfi  gyda  thi  dy 
hun,  â'r  gogoniant  oedd  i  mi  gyda  thi  cyn  bod  y  byd  "  (Ioan  xvii.  5). 
Gofynaì  am  gael  meddiant  Uawn  o'r  hawl  i  ymarfer  ei  berffeithiau  fel 
Duw,  yr  hyn  a  gafodd  drachefn  fel  gwobr  ei  ddarostyngiad.  "  Mawr 
yw  dirgelwch  duwioldeb  1"  Pwy  all  byth  ei  amgyffred  yn  llawn !  Yr 
Hollalluog  yn  ddi-nerth !  Yr  Hollbresennol  o  fewn  Ue !  Yr  Holl- 
ddoeth  yn  ddi-ddysg  !  Yr  Hollgyf oethog  yn  dlawd  !  Tad  anfarwoldeb 
yn  marw !  Dyma  "  ryfeddod  a  bery'n  ddiddarfod."  "  A'i  gwaghaodd 
ei  hun !" 

Wedi  gweled  cymaint  â  hyn  o  ystyr  dysgeidiaeth  Paul  ar  bwnc 
mawr  yr  ymgnawdoliad,  symudwn  bellach  i  edrych  ai  yr  un  wedd 
arno,  ynte  rhyw  olygiad  arall,  a  ddysgir  i  ni  gan  Ioan.  Mae  cnewyllyn 
ei  ddysgeidiaeth  yntau  yn  y  bennod  gyntaf  o'i  Efengyl,  ac  yn  arbenig  yn 
adn.  14.  Gellir  cymeryd  o  1 — 18  fel  math  o  ragarweiniad  i'w  Efengyl, 
Ue  y  gosodir  allan  fawredd  ac  urddas  y  Gair  tragywyddol  mewn  tair 
gwedd  ;  sef  y  Gair,  yn  laf,  fel  Creawdwr;  2il,  fel  ffynnonell  bywydneo 
oleuni;  3ydd,  fel  amlygiad  o'r  Duw-ddyn.  Ac  y  mae  y  gwahanol 
weddau  hyn  gyda'u  gilydd  yn  fîurfio  darlun  hanesyddol  o'r  Person 
rhyfeddaf  a  welodd  y  byd  erioed.  Cynnyrchir  ynom  edmygedd  weith- 
iau  wrth  syllu  ar  ambell  painting  o  waith  celfyddyd ;  ond  llenwir  ni 
ág  addoliad  dwfn  wrth  edrych  ar  y  darlun  Dwyfol  hwn  sydd  wedi 
ei  dynu  mor  berffaith  gan  law  ysbrydoliaeth  ar  lìan  mawr  hanesiaeth. 
"  Y  Gair  a  ddaeth  yn  gnawd,  ac  a  dabernaclodd  yn  ein  plith  ni ;  ac  ni  a 
welsom  ei  ogoniant  Ef,  gogoniant  megys  yr  uniganedig  oddiwrth  y  Tad, 
yn  llawn  gras  a  gwirionedd."  Y  cwestiwn  yn  awr  yw,  pa  un  ai  gogon- 
iant  hanfodol  y  Gair  fel  Duw,  ynte  rhyw  ogoniant  arall  a  welodd  Ioanî 
08  y  blaenaf,  mae  dau  brif  Apostol  y  Testament  Newydd  ar  bwnc  yr 
Ymgnawdoh'ad  yn  anghyson  â'u  gilydd ;  ond  os  y  diweddaf,  gwelir  fod 
y  ddau  yn  un  yn  eu  dysgeidiaeth.  Yr  ydym  yn  ateb,  gan  hyny,  mai 
nid  ei  ogoniant  hanfodol  fel  yr  unig  a'r  tragywyddol  Fab  a  welodd  yr 
Apostol  Ioan,  o'r  hwn  ogoniant,  yn  ol  Paul,  yr  ymwaghaodd ;  ond 
gogoniant  y  dyfodiad  o  eiddo  y  Gair  yn  gnawd,  fel  yr  adlewyrchai  ar  y 
Person.  Ac,  feddyliem,  fod  ffurf  gymhariaethol  y  geiriau  yn  profi  y 
gosodiad  hwn.  Nid  gogoniant  yr  Uniganedig  a  welodd,  ond  gogoniant 
megys,  fel,  tebyg.  Mae  Meyer  yn  sylwi  nad  y w  y  syniad  o  recdtiy  yn 
gorwedd  o  gwbl  yn  y  gair  «»  (megys).  "  There  iö  rather,"  meddai, 
"the  supposition  of  a  comparison  which  approaches  the  meaningof 
guippe."  Nid  gogoniant  y  Gair  ynddo  ei  hun  a  welodd  Ioan;  ond 
gogoniant  y  Gair  wedi  dyfod  yn  gnawd  ;  ac  yr  oedd  gogoniant  y  dyfod- 
iad  mor  fawr  fel  nas  gallai  ei  gymharu  i  ddim  ond  i'r  "  Uniganedig 
oddiwrth  y  Tad."  Yr  oedd  gogoniant  y  dyfodiad  megys  y  gogoniant 
Dwyfol  a  hanfodol  hwnw !     Hwyrach  y  goddefir  i  ni  ddefnyddio 


JÜBILI  DIBWE8T   YN    NGHIMBU.  225 

cymhariaeth  :  mae  gormod  o  wres  tanbeidiol  yn  yr  haul  i  ni  allu 
gweled  yr  amrywiaeth  lliwiau  sydd  ynddo ;  ond  aroser  i'r  awyrgylch 
leithio  ychydig,  ac  i'r  cymylau  guddio  ei  wyneb,  a  daw  y  lliwiau  oedd- 
ynt  o'r  blaen  yn  anamlwg  yn  weledig  i'r  Uygad  noeth,  a  hyny  trwy 
ymffurfiad  y  pelydrau  yn  gylch  o  enfys  ar  y  cwmwl.  Er  hyny,  nid  yr 
un  yw  gogoniant  yr  enfys  a  gogoniant  yr  haul ;  ond  ymddangosiad  yr 
haul  ar  len  y  cwmwl  sydd  yn  peri  fod  gogoniant  yr  enfys  megys 
gogoniant  yr  haul.  Yr  oedd  gormod  o  ysblander  dwyfol  yn  Haul  y 
Cyfíawnder  i  ni  allu  byth  weled  ei  ogoniant  yn  llawn ;  ond  wele  Haul 
mawr  y  nef  yn  ymguddio  dan  gwmwl  y  ddynoliaeth,  a  dacw'r  gogoniant 
oedd  o'r  blaen  yn  anamlwg  yn  dyf od  yn  weledig  yn  "  y  dyn,  Crist 
Iesu,"  nes  peri  i  Ioan  ddyweyd, — "  Ni  a  welsom  ei  ogoniant  Ef,  gogon- 
iant  megys  yr  uniganedig  oddiwrth  y  Tad,  yn  llawngras  agwirionedd." 
Cynnwys  y  gogoniant  oedd  "  gras  a  gwirionedd."  Gallem  gyfeirio  at 
fanau  eraill  yn  y  Testament  Newydd  ag  sydd  yn  profi  yr  un  gosodiad, 
sef  fod  gogoniant  yn  y  dyfodiad  yn  Archoffeiriad,  a'i  fod  yn  ad- 
lewyrchu  ar  Berson  Crist  fel  Duw-ddyn.  (Gwel  Heb.  ii.  9 ;  2  Pedr  i. 
17.)  Mae  hyn,  fodd  bynag,  yn  ddigon  i  ddangos  dysgeidiaeth  y  Testa- 
ment  Newydd  ar  athrawiaeth  fawr  yr  Ymgnawdoliad,  yn  enwedig  gyda 
golwg  ar  y  goleuni  a  daflwyd  arni  gan  y  ddau  brif  Apostol — Paul  ac 
Ioan. 

Samuel  T.  Jones. 


JUBILI    DIRWEST    YN    NGHYMRÜ. 

Jubüi  y  DUeygiad  DỳrweOol  yn  Nghymru.    Gan  y  Parch.  John  Thomaa,  D.D., 

Liverpool.     Merthyr  Tydfìl :  Joseph  Williams. 
The  NcUional  Temperance  Gongresê.    Liverpool,  1884.    President,  the  Right 

Rev.    Frbdbrior    Tbmplb,    D.D.,    Lord    Bishop    of   Exeter.    London : 

National  Temperance  Publication  Depot. 
The  NaUonal  Temperance  League  Annual  for  1885.    (Fifth  Year  of  Pablica- 

tion).    Edited  by  Robbbt  Rab.    London  :  National  Temperance  Pablioa- 

tíon  Depot 

Ac  y  mae  erbyn  hyn  hanner  cant  o  flynyddoedd  er  pan  y  sefydlwyd  y 
Gymdeithas  Ddirwestol  yn  ein  gwlad  !  Yr  oedd  y  gwaith  da  yn  y 
frurf  o  lwyrymwrthodiad  â'r  diodydd  meddwol  wedi  dechreu  yn  Lloegr 
yn  y  flwyddyn  1831,  a  chynnelid  JubUee  Conference  a  Jubüee  Demonstration 
jn  Exeter  Hall,  Mehefin  28,  29,  1881,  er  coffa  am  sefydliad  y  Gym- 
deithas  Ddirwestol  gyntaf  yn  Llundain  hanner  can'  mlynedd  cyn  hyny, 
sef  Mehefin  29,  1831.  Dichon  fod  y  darllenydd  yn  cofio  fod  papyr  a 
ddarllenwyd  yn  un  o  gyfarfodydd  y  Conference  hwnw  ar  "The  Origin 


226  JÜBIU  DIBWEST  TN   NGHYMJHJ. 

and  Early  History  of  the  Temperance  Caose  in  Wales"  wedí  ei 
gyhoeddi  yn  y  Traethodydd  am  1881  (tu  dal  434,  &c),  dan  y  penawd 
"  Cychwyniad  yr  Achos  Dirwestol  yn  Nghymru."  Ond  mae  yn  hyfryd 
genym  groesawu  y  gyfrol  sydd  newydd  ei  chyhoeddi  gan  Dr.  Thomas, 
yr  hon  sydd  yn  myned  i'r  mater  lawer  yn  fwy  cyflawn ;  yn  wir,  y  mae 
yn  haeddu  ei  gwerthf awrogi  gan  ein  cenedl  oll  fel  hanea  cywir  a  thra 
manwl  am  un  o'r  symudiadau  mwyaf  pwysig  a  brofasom  erioed.  Nid 
oes  n9b  yn  fyw  yn  meddu  ar  y  fath  gymhwysder  i  fod  yn  hanesydd  y 
Diwygiad  Dirwestol  yn  Nghymru.  Yr  ydoedd  efe  yn  ei  ganol  o'r 
dechreuad ;  y  mae  wedi  ei  ddüyn  yn  ffyddlawn  ymhob  gwedd  a  ffurf  a 
f u  arno ;  a  phob  amser  y  mae  wedi  bod  ar  uchelf anau  y  maes  yn  ym- 
ladd  ei  ryf eloedd.  Y  mae  hefyd  wedi  cadw  yn  ofalus  bob  llenyddiaeth. 
a  berthynai  i'r  achos,  ac  yn  ei  lafurus  gariad  wedi  meistroli  y  cwbl 
yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  allu  rhoddi  adroddiad  o'r  hanes  na  feddyliai 
neb  am  ei  gwestiyno.  Teimlem  weithiau  wrth  ddarllen  ei  lyfr  y 
gallaaem  foddloni  ar  lai  o  fanylion  o'r  fath  a  gofnodid  am  y  cylehwyl- 
iau,  &a,  ynghyd  a  dechreuad  y  gwaith  mewn  üawer  o'r  ardaloedd,  er 
mwyn  cael  mwy  o'i  adgofion  byw  ef  ei  hunan  am  y  pethau  mawrion 
oedd  ynglŷn  â  bywyd  y  diwygiad.  Y  mae  llythyr  ei  frawd,  Dr. 
Owen  Thomas,  yn  y  rhagymadrodd,  yn  rhoddi  ei  adgofion  am  y  daith 
fawr  i'r  Deheudir  gyda  y  Parch.  R.  P.  Grifiîth,  yn  yr  ystyr  yma  yn 
un  o'r  pethau  mwyaf  dyddorol  a  ddarllenasom  erioed.  Mae  yr 
awdwr  hefyd  nid  yn  anfynych  yn  rhoddi  ei  adgofion  ei  hunan,  ac  y 
maent  bob  amser  yn  werthfawr.  Ond  yr  oedd  ganddo  reswm  da  dros 
roddi  y  lle  a  wnaeth  i'r  manylion  hanesyddol,  er  eu  bod  yn  dwyn  llawer 
o  debygolrwydd  y  naill  i'r  llall.  Yr  oedd  y  gwaith  yn  fawr  iawn,  ac  yr 
oedd  y  dynion  oeddynt  yn  gallu  ymgodi  yn  gymaint  uwchlaw  rhag- 
farnau  eu  cylchoedd  fel  ag  i  ymdrechu  mor  egnîol  drosto,  yn  haeddu 
bod  â'u  henwau  mewn  cofiadwriaeth,  a  chael  eu  hanrhydeddu  fel 
cymwynaswyr  eu  cenedl.  Ac  yn  neillduol  yn  eu  hardaloedd,  ac  ymysg 
eu  cydnabod  a'u  hiliogaeth,  fe  ddylai  y  coffâd  am  a  wnaethant,  nid  yn 
unig  ennyn  edmygedd  a  chariad,  ond  hefyd  "  gyfiroi  meddwl  puraidd  " 
pobl  y  dyddiau  hyn,  a  phobl  y  dyfodol,  i  fôd  yn  fiyddìawn  i'r  un  am- 
can  da.  Yr  oeddym  hefyd  yn  teimlo  i  fesur  yn  siomedig  na  chawsid 
ychwaneg  o  engreifftiau  o'r  areithiau  rûagorol'  a  draddodid  yU  y  blyn- 
yddoedd  dysglaer  ar  yr  achos  Dirwestol  ag  y  mae  yr  awdwr  yn  aros 
cymaint  gyda  hwynt  A  chyda  y  defnyddiau  raid  fod  gan  Dr.  Thomas 
wrth  law,  ynghyd  a  llawnder  ei  gof  gafaelgar  ef  ei  hun,  ni  buasai  yn 
anhawdd  iddo  roddi  ger  bron  ei  ddarllenwyr  gyflawndei  o  fater  a 
haeddasai  gael  ei  werthfawrogi  fel  daioni  parháua..  Ond  pa  les  sôn»  nid 
oedd  yn  bosibl  crynhôi  pobpeth  i  gyfrol  oedd  i'w  gwerthu  am  hanner 
coron.  Ni  a  hyderwn,  fodd  bynag,  y  rhoddir  derbyniad  mor  awchus 
i'r  gyfrol  hon  fel  ag  i  galonogi  ymdrech  bellach  yn  y  eyfeiriad  a 
awgrymwn,  a  hyny  cyn  i'r  adeg,  sydd  eieoes  wedi  myned  ymhell,  fyned 
heibio  yn  llwyr.  Ond  tra  yn  dy wedyd  hyn,  fe  fyddai  yn  ddrwg  iawn 
genym  i'r  darllenydd  feddwl  am  fynyd  nad  ydyw  y  gwaith  hwn  yn  un 
ag  y  byddai  yn  ddoeth  iddo  ar  unwaith  fynu  ei  feddiannu  a'i  astudio. 
Y  mae  yn  ílyfr  rhagoroL  Y  mae  yr  awdwr  wedi  cymeryd  anferth 
drafferth  i  wneyd  yr  hanes  mor  gyfiawn  ag  oedd  yn  bosibl,  a  hyd  y 
gallwn  ni  weled  fe  ellir  dibynu  ar  ei  hecffaith  ^rwirdeb.    Y  mae  ei 


JCBILI  MBWE8T  TM   FGHTMBU.  SM&7 

gariad  at  yr  achos,  ynghyd  a'i  bwyfl  a'i  íarn  dda,  yn  perí  íod  ei  olyg- 
iadau  ar  y  gwahanol  faterion  a  ddaw  dan  ei  sylw  yn  ddoeth  ac  iachus ; 
ae  er  mor  ffyddlawn  à  neb  i'w  luman  neillduol  ei  hunan  yn  ngwersylí 
Israel,  eto  fel  hanesydd  y  rhyfel  ymha  un  y  cymerai  ymron  yr  holl 
lwythan  ran,  y  mae  ei  gatholigrwydd  y  fath  trwy  yr  holl  waith  fel — a 
defnyddio  ei  eiriau  prydferth  ef  ei  hun  am  y  Parch.  Richard  Hum 
phreys,  o'r  DyfFryn — y  mae  "  ei  ysbryd  mor  iach  a  diwenwyn  ag  awel 
bêr  y  boreu."  Ni  a'i  cymerem  yn  sicr  yn  arwydd  er  daioni  pe  clywem 
fod  galwad  ebrwydd  am  ail  argraffiad  o'r  llyfr. 

Er  fod  Llwyrymattaliad  wedi  dechreu  yn  Lloegr  yn  1831,  eto 
ni  ymddengys  ei  fod  wedi  dechreu  i  bwrpaa  yn  Nghymru  hyd 
y  flwyddyn  1885.  Dywed  Dr.  Thomas  fod  y  Gymdeithas  Ddir- 
westol  Gymreig  gyntaf  wedi  ei  sefydlu  yn  Nghapel  Rose  Place, 
Liverpool,  ar  y  5ed  o  Fawrth  y  flwyddyn  hòno.  Dywed  hefyd  fod  Mr. 
Robert  Williama,  a  adnabyddid  yn  ei  flynyddoedd  olaf  dan  yr  enw 
"  Corfanydd,"  yn  areithio,  Mai  5ed,  yn  ysgoldý  y  Tabernad,  Bangor,  ar 
Lwyrymattaliad,  pan  ddarf u  iddo  ef,  ynghyd  a'r  diweddar  Barch.  Samuel 
Boberts,  ac  un  John  Owen,  a  aeth  wedi  hyny  ar  ddisperod,  gymeryd 
tocynau  ganddo  fel  aelodau  o  "Gymdeithas  Lwyrymattaliol  Rose  Place." 
Nid  annyddorol  y  ffaith  y  dysgwylir  Dr.  Thomas,  os  byw  ac  iach,  i 
areithio,  ar  y  5ed  o  Fai  nesaf  yn  yr  uti  lle,  a  hyny  ar  ben  yr  hanner 
canfed  fiwyddyn  i'r  noswaith  y  eymerodd  yr  ymrwymiad  ynddo  l  Mae 
yn  amlwg,  fel  y  dangosid  yn  y  papyr  y  cyf eiriwyd  ato,  fod  llawer,  yma 
a  thraw,  gyda'r  ymdrech  o  blaid  y  Gymdeithas  Gymedroldeb,  yn 
gweled  mai  Uwyrymwrthodiad  oedd  yr  unig  feddyginiaeth  effeithiol 
rhag  mellditb  ymyfed,  ac  yn  dadleu  dros  hyny,  yn  gystal  ag  yn  ei 
ymarfer.  Ac  fel  y  nodir  yma,  yr  oedd  y  Parch.  Owen  Thomas  feUy  yn 
Mangor.  Wedi  gwrando  un  araeth  o'i  eiddo,  dywedai  yr  hen  gyfaill 
selied,  John  Davies,  Tai'rmynydd,  tad  ein  cyf  eillion  Mr.  William  Davies, 
Iianrug,  a  Gwyneddon,  pan  ofynai  ei  wraig  a  ydoedâ  wedi  seinio, 
uNaddo  wir,  Begi,  rwy  i  wedi  gweld  hi  rwan;  mi  ollyngodd  Owen 
Tbomas  y  gath  o'r  cẃd  heno,  ac  mi  ddwedodd  mai  dim  fyddai  hi  yn  y 
pen  draw;  cymdeithas  dim  fydd  gyno  fo  nesa^  a  wnaiff  hyny  byth  mo'r 
ta&"  A  chytanai  Begi,  fel  gwraig  diríon  gariadus,  na  wnelai  hyny 
bytìi  mo'r  tro, — er  i'r  ddau  yn  bur  fuan  ar  ol  hyny  ddyfod  yn  aelodau 
fíyddlawn  a  zelog  o  Gymdeithas  dim.  Ond  y  mae  yn  debyg  y  rhaid  i 
ni  adael  yr  anrhydedd  o  sefydlu  y  Gymdeithas  Ddirwestol  gyntaf  yn 
Nghymru  i'r  Parch.  £van  Davies,  gweinidog  gyda'r  Annibynwyr  yn 
Llanerchymedd — "  Eta  Delta  " — ^yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  dref  hono, 
Mai  13eg,  1835.  Dywed  Eta  Delta  mewn  llythyr  yn  y  Difiuoestwr  yn 
1843  (cyf.  iv.  tu  dal.  81),  ddarfod  iddo  gynnyg  â'i  holì  egni  yr  egwyddor 
o  lwyrymattaliad  yn  Llanrwst,  Medi  1834,  ond  fod  y  llanw  yn  rhy  gryf ; 
eto  na  bu  ei  lafur  yn  hollol  ofer  yno,  gan  iddynt  ddyf od  yn  fuan  yn 
Ddirwestwyr  da.  Hyd  Mai  13eg,  tybiai,  ac  yn  hyny  mae  yn  amlwg  ei 
fod  dan  amryfusedd,  nad  oedd  ond  efe  a'i  deulu  yn  "  Ddirwestwyr 
ymrwymiadoL"  Ond  y  pryd  hyny,  fel  y  dy wed  yntau,  y  "  sefydlwyd  y 
gangen  gyntaf  yn  Nghymru ;  ond  goddef  wyd,  er  mwyn  heddwch,  cael 
tri  ymrwymiad: — 1.  Llwyrymwrthod  à  phob  diodydd  meddwol.  2. 
Iiwyrymwrthod  à  gwirodydd  poethion,  ond  cael  yf ed  yn  gymedrol  o 
ddiod  frag  1  i    3«  Oaei  yf ed  pob  diod  feddwol,  oad  peidio  meddwi  111" 


228  JUBILI  DIBWBBT   TN   NGHYMBÜ. 

Bydded  wyrddlas  goffadwriaeth  Eta  Delta, — y  pur,  y  diniwed,  a'r 
zelog.  Fe  welir  yn  y  dyfyniad  uchod  ei  fod  yn  hoff  o  ryfeddnodau.  Yr 
ydoedd  iddo  ef  yn  beth  mor  hynod  fod  neb  yn  methu  gweled  y  ffolineb 
o  yfed  diod  feddwol  o  gwbl;  ac  eto  fe  deimlai  yn  ddigllawn  fod 
Cymanfa  Dinbych  "  yn  beio  yn  chwerw  ar  Ynys  Môn  oblegid  y  ddau 
ardystiad,"  yr  hyn  sydd  yn  dangos  fod  ganddo,  er  ei  zel,  lawer  o'r 
cariad  oedd  yn  gallu  ymaros  à  musgrellni  ei  gydwladwyr,  gan  ei  fod  yn 
hyderus  hefyd  y  byddent  cyn  pen  nemawr  yn  gallu  rhodio  y  ffordd  dda 
mor  hoew  ag  yntau.  Mae  Dr.  Thomas  yn  coffâu  ystori  dda  o'r  adeg  hono. 
Yr  oedd  Gruffydd  Dafydd,  y  pregethwr  cynhes  a  ffyddlawn  o  Lanerchy- 
medd,  yn  y  Tabernacl,  Bangor,  yn  1835  yn  pregethu,  a  phan  estynid  iddo, 
yn  ol  yr  arfer,  y  gwydriad  o  gwrw  ar  ol  yr  odfa,  gofynai  un  o'r  brodyryn 
chwareus,  "Beth  ydach  chi'n  feddwl  o'r  gymdeithas  newydd  yma, 
Gruffydd  Dafydd  ?    Os  eiff  hon  ymlaen  chewch  chi  ddim  cymaint  á 

§lasiad  o  gwrw  gynwn  nhw."  "Waeth  gin  i  mo'r  Uawer  am  hyny; 
ydw  i'n  hidio  fawr  am  dano,"  meddai  yntau.  "  Oes  acw  son  am  dani 
hefo  chiî"  gofynai  rhywun  arall.  "O  oes,"  meddai  yntau,  "hefo  ni 
acw  y  mae  sôn/  Mae'n  cymdeithas  ni  yn  dair  rhan — un  yn  caniatâu 
yfed  pob  peth,  licar  a  chwrw  yn  gymedrol,  ond  peidio  meddwi ;  a  hyd 
hyny  y  mae  ein  Person  ni  wedi  dwad.  Mae  y  gangen  arall  i  lwyrym- 
wrthod  â'r  licar,  ond  yn  caniatâu  glasiad  o  gwrw,  a  hono  ydw  i  wedi  seinio. 
Ond  y  mae  Mr.  Dayies,  Peniel,  acw,  gweinidog  y  Senters,  a  rhai  eraill, 
yn  llwyrymwrthod  â'r  cwbl,  ac  yn  zelog  iawn;  ac  mi  rydw  i  yn 
meddwl,  wir,  mai  fo  sy'n  iawn,  ac  mai  i'r  fan  yna  rhaid  i  ni  gyd 
ddwad  yn  y  diwedd."  Ac  felly  fu.  Pan  sefydlodd  £ta  Delta  y  Gym- 
deithas  yn  Llanfechell,  Tachwedd  4ydd,  1835,  nid  oedd  eisieu  ond  yr 
ardystiad  llwyrymwrthodol  yn  unig.  Daeth  Mr.  John  Elias  o'r  Üe 
hwnw,  mab  y  Parch.  John  Elias,  allan  yn  gryf  o  blaid  y  symudiad  yn  y 
ffurf  hono  arno ;  ac  er  fod  Eta  Delta  yn  dy weyd  y  "  buont  am  dro  heb 
weinidog  na  phregethwr,"  eto  yn  bur  fuan  fe  ddaeth  ymron  holl  wein- 
idogion  Ymneillduol  Môn  yn  Ddirwestwyr  o'r  fath  oreu,  a  sobrwyd  yr 
holl  wlad.  Erbyn  y  Gymanfa  a  gynnaliwyd  yno  Mehefin  4ydd,  1838, 
dywed  Dr.  Thomas  fod  nifer  y  Dirwestwyr,  yn  ol  yr  adroddiad  a  ddar- 
llenid,  yn  25,000,  a  bernid  pe  cawsid  y  nifer  o'r  holl  ardaloedd  y  buasai 
y  cyfanrif  yn  26,000.  Ychwanega  hefyd  fod  hoU  weinidogion  a  phreg- 
ethwyr  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a'r  Annibynwyr  yn  Ddirwestwyr 
ardystiedig  ar  y  5ed  o  Fawrth,  1838.  Ac  yn  y  Siroedd  eraill,  gan  mor 
addfed  ymhob  man  oedd  y  dynion  da  a  sanctaidd  ag  yr  oedd  y  genedl 
yn  edrych  i  fyny  atynt  i  ymgymeryd  â'r  gwaith,  yr  oedd  y  Diwygiad 
yn  myned  rhagddo, 

Megys  fflam  yn  llosgi  llin. 

"  Sicrheir,"  meddai  Dr.  Thomas,  "  fod  ar  ddiwedd  y  flwyddyn  1838  lawn 
bum'  cant  o  weinidogion  a  phregethwyr  yn  chwe'  Sir  y  Gogledd  yn 
Ddirwestwyr,  a  nifer  yr  aelodau  ar  lyfrau  y  gwahanol  Gymdeithasau  yn 
100,000,  a  chyfrif  y  Cymdeithasau  Cymreig  yn  Liverpool  a  Man- 
chester."  Nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  y  gwaith  wedi  ffynu  yn 
gymaint  yn  y  Deheudir,  er  fod  dirfawr  les  wedi  ei  wneyd  yno  hefyd. 
Yn  ol  y  cyfnf  a  gaed  yn  Ngŵyl  Llanilar,  Ebrül  1838,  yr  oedd  nifer 
Dirwestwyr  Sir  Aberteífi  yn  20,000,  ac  yn  gyffelyb  yr  oedd  eu  nifer 


JüBlLI   DiaWEST   YK   NGHYMRÜ. 

yn  mawr  amlhâu  yn  y  Siroedd  eraill  hef yd;  a  lle  bynag  y  cai  Dirwest 
dderbyniad,  yr  oedd  ar  bob  llaw  y  canlyniadau  mwyaf  bendithiol  yn 
ei  dilyn.  Mae  y  gyfrol  hon  yn  gyfoethog  o  hanesion  tra  dyddorol 
yn  dangos  hyny.  Àm  yr  hunanymwadiad,  a'r  llafur,  a'r  zel  a 
arddangosid  gan  gynnifer,  y  maent  uwchlaw  pob  clod.  Am  lawer 
o  wŷr  da  a  osodasant  eu  cenedl  dan  y  fath  rwymau  iddynt,  y  mae  eu 
henwau  yn  dra  adnabyddus,  a  diammeu  y  byddant  "byth  mewn 
coffadwriaeth."  Ond  fel  engraifft  o  ymaberthiad  ardderchog  mewn 
ffyddlondeb  i  egwyddor,  a  hyny  ymysg  rhai  nad  ydyw  eu  henwau  mor 
adnabyddus  ag  yr  haeddent  fod,  gallem  gyfeirio  at  yr  hanes  a  geir 
yma  am  Mr.  David  Jones,  Llansantffraid.  Yr  oedd  efe  yn  fragwr 
parchus,  ac  yn  ŵr  da  a  chrefyddol.  Ond  wedi  clywed  y  gweinidogion 
enwog  a  barchai  ac  a  garai  mor  fawr  yn  dadleu  achos  y  gymdeithas 
newydd,  daeth  i  deimlo  mor  anesmwyth  fel  y  dywedodd  wrth  ei  briod 
nad  oedd  yn  cael  ei  f eddwl  yn  rhydd  i  gario  y  bragu  ymlaen  yn  hwy ; 
ond  os  rhoddai  ef  i  fyny,  beth  a  ddelai  o  honi  hi  a'r  plant  ?  Atebodd 
hithau,  heb  betruso,  am  iddo  wneyd  fel  yr  oedd  ei  gydwybod  yn  ei 
gyfarwyddo,  a'i  gadael  hi  a'r  plant  yn  Uaw  yr  Arglwydd.  Gwnaeth 
felly,  er  fod  hyny  yn  ddirfawr  golled  iddo.  Trodd  yr  hen  fragdŷ  yn 
Ddirwestdŷ,  y  cyntaf  o'r  fath  yn  Nghymru.  Ond  fe  orfu  iddo  oddef ,  nid 
colled  yn  unig,  ond  dirmyg  hefyd  ac  anmharch  oblegid  yr  hyn  a  wnaethai. 
Gofynai  un  noson,  pan  yn  myned  i'r  capel,  a'i  eneth  fach  yn  ei  law, 
"Wel,  ai  tybed  i  mi  wneuth'ur  o  leî  Y  mae  pawb  yn  troi  yn  ein 
herbyn."  Önd  yr  eneth,  gan  edrych  yn  siriol  yn  ei  wyneb,  a  ddy- 
wedai,  "0  naddo.  Os  yw  Duw  drosom,  pwy  a  all  fod  i'n  herbyn?" 
Teimlodd  y  fath  rym  gyda'r  gair  fel  na  phetrusodd  mwy,  ac  mae  yn 
hyfryd  meddwl  i'r  Duw  y  bu  mor  ffyddlawn  iddo  ofalu  am  dano  a'i 
godi  i  anrhydedd  a  defnyddioldeb  neiUduol. 

Tô  ardderchog  (medd  Dr.  Thomas)  oedd  y  gwŷr  hyny  a  gredodd  yn  yr  egwyddor 
can  gynted  ag  y  cly wsant  son  am  daui,  ac  a  ddechreuodd  ei  harfer  a  gweithio  drosti. 
Mae  ychydig  weddill  o  honynt  yn  aros  yma  a  thraw — cedrwydd  mynydd  Duw ; 
nid  cyrs  yn  ysgwyd  gan  wynt ;  nid  plantos  yn  myned  ar  ol  rhywbeth  newydd  am 
ycnydig,  a  phan  y  darfn  ei  newydd-deb  yn  myned  yn  ol  i'w  hen  lwybran ;  ond 
gwŷr  cryfion  nas  gellid  eu  syflyd  yn  fuan  oddiwrth  y  gwirionedd.  Byddaf  yn  teimlo 
parch  iddynt  pan  gyfarfyddaf  â  hwynt,  a  pharch  i  goffadwriaeth  y  rhai  o  honynt  (ac 
y  maent  gan  mwyaf  erbyn  hyn)  sydd,  wedi  oes  o  lafur  caled  a  chydwybodol,  wedi  en 
casglu  at  en  tadan.  Ystyriaf  hi  yn  fraint  i  mi  gael  eistedd  wrth  eu  traed,  a  gwrando 
en  geiriau ;  ac  y  mae  yn  hyfrydwch  genyf  gael  adgofio  i  mi  f v  hun,  a  chofnodi  i  eraill, 
"waith  en  ffydd,  a  llafur  eu  cariad,  ac  ymaros  en  gobaith  ynglŷn  â  hanes  on  o'r 
symudiadan  gwerthfawrocaf  a  ddaeth  erioed  i'n  gwlad. 

Mae  genym  achos  i  fod  yn  dra  diolchgar  am  yr  oruchafiaeth  fawr  a 
ennillodd  Dirwest  ar  ein  gwlad  yn  y  blynyddoedd  dysglaer  rhwng 
diwedd  1835  a  1840.  Oododd  yr  achos  i  fawredd  a  gogoniant  neill- 
duol,  a  bu  yn  f oddion  i  ddiogelu  miloedd  lawer  o'n  cenedl  rhag  y  demt- 
asiwn  oedd  yn  eu  dinystrio,  ac  i  sicrhâu  miloedd  lawer  yn  ychwanegol 
yn  ffyrdd  sobrwydd  a  rhinwedd  trwy  beri  iddynt  gael  eu  dwyn  i  fyny 
yn  Naaareaid  o'r  groth.  Ond  wedi  hyny,  mae  yn  ofidus  meddwl  fod 
cryn  ymollyngiad  wedi  cymeryd  Ue.  Fe  ddaethpwyd  i  deimlo  fel  pe 
buasai  j  gwaith  wedi  ei  gwbíhâu,  ac  y  gellid  bellach  orphwys  oddi- 
wrth  y  llafur.  Ac  ysywaeth,  yn  niofalwch  y  gwrthweithiad,  fe  ddaeth 
ein  teuluoedd  oedd  yn  ilwyddo  yn  y  byd,  ac  o  herwydd  hyny  yn  cael 

1865.  p 


JÜBILI   DIRWfiST   YK   NGHYM«U. 

eu  hystyried  yn  barchus,  i  deimlo  ysfa  anorchfygol  i  ddiìyn  esîamplau 
j  rhai  y  delent  i  droi  yn  eu  plith  trwy  fynu  y  ddiod  feddwol  ar  eu 
byrddau;  a  gwaeth  fyth,  fe  ddaeth  dynion,  ag  oedd  yn  y  blynydd- 
oedd  blaenorol  wedi  bod  yn  ymffrostio  eu  bod  trwy  Ddirwest  yn  mwyn- 
hau  gwell  iechyd  nag  erioei  o'r  blaen,  i  ddychymygu  fod  ganddynt 
gylla,  ac  i  glywed  fod  y  meddygon  wedi  dargarfod  fod  rhinwedd  di- 
gyffelyb  mewn  bitter  beer,  &c. ;  ac  mewn  canlyniad  i  ildio  i  garedig- 
rwydd  y  boneddigeaau  tirion  ac  eraill  a'u  hargymhellent  i  gymeryd 
dyferyn  pan  "wedi  blino,"  neu  i  "gynnorthwyo  treuliad  eu  hym- 
borth ; "  ac  o  dipyn  i  beth  aethant  i  geisio  y  ddiod  i'w  tai  eu  hunain 
a'i  hyfed,  ond  wrth  reswm  "  er  mwyn  eu  cylla  a'u  mynych  wendid" 
Yr  ydym  yn  llawn  gydymdeimlo  â'r  gofid,  os  nad  y  dirmyg,  a  gyn- 
nyrchai  hyny  yn  mynwes  Dr.  Thomas.  "  Y  cynghor  cyntaf  a  roddai 
y  rhan  fwyaf  o  feddygon  oedd  *  ychydig  win/  neu  biäer  beer,  neu  porter; 
a  chynghorent  felly  fynychaf  am  eu  bod  yn  gwybod  mai  dyna  a  hoffai 
eu  cleifion  (î)  gael."  Mae  yn  ymddangos  i'n  cyfaill  unwaith  ddychrynu 
rhyw  wraig  garedig  yn  fawr  trwy  y  drem  sarug  â  pha  un  y  gwrthodai 
gymeryd  dim  o'r  potelau  dysglaer  a  ddygasai  ar  y  bwrdd,  gan  ofyn  ai 
ni  wyddai  ei  fod  ef  wedi  dyfod  yno  yn  un  pwrpas  i'r  ŵyl  Ddirwestol, 
— tra  nad  oedd  hi,  druan,  ond  yn  "meddwl  ei  fod  wedi  blino,  ac  y 
buasai  yn  ei  gymeryd  yn  feddyginiaethol."  Wrth  reswm  ni  allasai  lai  na 
pharchu  teimlad  caredig  y  wraig,  ond  ennynai  ei  ddigllonedd  at  y  rhai 
oeddent  wedi  ei  dysgu  i  feddwl  am  y  fath  bteth,  a  thra  yn  proffesu 
pethau  mor  wahanol  oeddent  yn  derbyn  y  fath  garedigrwydd.  Yr 
oedd  peth  f elly  o  angenrheidrwydd  yn  gwanhau  nerth  y  cedyrn,  ac  yn 
peri  dirfawr  niwed.  Y  mae  amry w  o  honom  yn  cofio  pwysau  y  croesaw 
â  pha  un  y  cymhellid  ni  i  gyf ranogi  o'r  diodydd .  a  osodid  i  addurno 
byrddau  ein  cyfeillion,  ac  fel  y  teimlid  ein  gwaith  yn  gwrthod,  er 
yn  y  dull  mwyaf  moesgar  a  charedig,  fel  condemniad  dystaw 
oedd  yn  chwerwi  eu  pethau  da  i'r  rhai  yr  eisteddem  wrth  eu 
byrddau.  Ni  allwn  ychwaith  anghofio  mor  beryglus  y  meddyliem 
y  buasai  raid  i'r  f ath  garedigrwydd  fod  i  rai  a  allasent  f od  i  ry w  fesur 
yn  hoff  o'r  ddiod,  nac  fel  y  teimlem  y  felldith  oedd  jrnddo,  wedi  gweled 
rhai  a  lithiasid  felly  oddiar  y  ffordd  dda,  yn  cael  eu  dinystrio  ar  ol 
nyûy  gaa  öu  chwant.  Gwyddom  hefyd  am  amryw  engreifftiau  lle  yr 
edrychai  cyfeillion  parchus,  a  arferent  y  diodydd  meddwol,  gyda  dwfn 
ddirmyg  ar  y  parodrwydd  a  ddangosai  rhai,  a  siaradent  dros  Ddirwest, 
i  faldordd  am  eu  cylla  a'u  gwendid,  pan  gaent  gyfleusdra  i  gymeryd 
cyfran ;  ac  yn  enwedig,  ni  allwn  anghofio  y  chwerw  ofid  â  pha  un  y 
clywsom  rai,  ag  yr  oedd  eu  hanwyliaid  wedi  eu  colli  byth  yn  llynclyn 
anghymedroldeb,  yn  dadgan  yr  achles  a  brofent  i  ymarfer  â'r  ddiod  gan 
waith  rhai  ag  y  gallesid  dysgwyl  oddiwrthynt  bethau  gwell  yn  cydgyf- 
ranogi.  Effaith  hyn  oll  oedd  dystewi  cyfiegrau  a  wnaethent  anferth 
chwalfa  ar  gestyll  anghymedroldeb,  a  bod  y  bobl  drachefn,  yn  Uíaws 
mawr,  yn  dychwelyd  at  eu  hen  arferion,  a  hyny,  yn  achos  Uaweroedd  o 
honynt,  "  i'w  dinystrio  byth  bythoedd."  0  bryd  i  bryd  y  mae  cryn  ym- 
drech  wedi  bod  mewn  gwahanol  ardaloedd  i  geisio  ymadnewyddu  yn 
yr  ymdrech,  ac  nid  oes  yr  un  ymgais  o'r  fath  wedi  bod  nad  ydyw  wedi 
llwyddo  i  wneyd  gwaith  hynod  o  fendithiol.  Y  mae  hyny  yn  wir  yn 
neillduol  am  yr  ymdrech  ynglŷn  â  Themlyddiaeth  Dda.    Diammeu  i'r 


JÜBILI   DIRWEST   TN    NGHYMRU.  281 

diwygiad  hwnw  fod  yn  foddion  i  achub  Uawer  iawn  o  feddwon  ag  yr 
oeddid,  ar  bob  tìr  arall,  wedi  hen  anobeithio  am  eu  hadferiad,  heblaw 
diogelu  mynteioedd  lawer  o'n  hieuenctyd  rhag  "  llwybrau  yr  ^800%^^.*' 
Mae  yr  un  peth  i'w  ddywedyd  hefyd,  yn  enwedig  yn  y  Deheudir,  am 
Fyddin  y  Ruban  Glas.  Ni  ddylid  anghofio  ychwaith  fel  y  dangosid  em 
parch  feî  cenedl  i  achos  sobrwydd  yn  ein  gwaith  yn  codi  fei  un  gŵr  i 
alw  am  ac  i  fynu  cau  tafarnau  Cyînru  am  yr  oil  o  Ddydd  yr  Argiwydd; 
ac  er  fod  cyfeiilion  y  fasnach  mewn  diodydd  meddwol  yn  barhaus  yn 
ceÌ8Ìo  dangos  fod  y  ddeddf  hono  wedi  profi  yn  fethiant,  eto,  gan  faint 
ymlyniad  yr  holl  genedl  wrthi,  mae  yn  amlwg  fod  ei  dilëad  mor  an- 
obeithiol  â  dychwelyd  cwrs  yr  haul.  Ond  er  hyn  oll,  yr  ydym  yn  ofni 
y  rhaid  addef  mai  llusgedig,  ar  y  cyf an,  y  mae  yr  achos  Dirwestol  wedi 
bod  yn  ein  plith  er  ys  llawer  o  flynyddoedd ;  acam  y  dyddiau  hyn,  er 
fod  yn  ein  gwlad  fiioedd  o  Ddirwestwyr  nad  oes  modd,  o  ran  nac 
egwyddor  nac  arferiad,  fod  eu  gwell,  eto  y  maent,  ar  y  cyfan,  yn 
hynod  o  dawel,  a  hyny  er  fod  y  fasnach  feddwol  yn  parhau  i  osod 
maglau  o  flaen  ein  cydwladwyr,  ac  fod  iliaws  o  honynt  yn  cael  eu  dai 
ganddi  a'u  dyf  etha. 

Ac  y  mae  hyny  yn  fwy  dyeiŵr  f yth  wrth  ystyried  yr  egni  mawr  â 
pha  un  y  gweithir  o  blaid  yr  achos  da  yma  y  dyddiau  hyn  yn  Lloegr. 
Fe  fu  amser  pan  nad  ailai  Cymru  lai  nag  edrych  gyda  gofid  mawr  ar  y 
gwaith  yrochr  arall  i  glawdd  Offa;  oblegid  er  iddo  ddechreu  yno 
bedair  blynedd  yn  gynt,  eto  nid  ydoedd  am  lawer  o  amser  ond  symudiad 
ymhlith  gweithwyr,  ac  yr  oedd  llawer  o'r  rhai  a  ddadieuent  o'i  blaid  y  tu 
aflan  i  gyích  crefydd,  os  nad  yn  wir  yn  eî  darostwng;  tra  yr  oedd  y  bobl 
barchus  a  dysgedig  yn  ei  ddiystyru,  a'r  crefyddwyr  a  gweinidogion  yr  Ef- 
engyl  yn  ei  gondemnio.  Dan  y  fath  amgylchiadau  ni  allai  ei  lwyddiant 
fod  oad  pur  gymedrol.  Yn  Nghymru,  o'r  ochr  arall,  y  bobl  oreu  yn  yr  holi 
wlad  oedd  fwyaf  blaenllaw  i  noddi  yr  achos,  ac  ymdaflasant  â'u  hoil 
galon  i'r  ymdrech  o'i  blaid  ;  ac  mewn  canlyniad,  yr  oedd  y  llwyddiant 
a  fu  arno  yn  ddigjrffelyb.  Mewn  llawer  o  ardaloedd  yr  oedd  y  tafarnau 
wedi  sychu  i  f yny,  a  Uiaws  mawr  o  f eddwon  yn  cael  eu  dwyn  dan 
ymgeledd  ýr  Efengyl,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  yn  ddynion  newyddion. 
Ond  erbyn  hyn  y  mae  pethau  wedi  newid  yn .  fawr.  "  Felly  y 
rhai  olaf  a  fyddant  yn  flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf  yn  olaf."  Fe  allai 
fod  y  fantais  o  ieuengrwydd  eu  zel  ac  angerddoideb  eu  "cariad 
cyntaf  "  yn  cyfrif  i  ryw  fesur  am  ragoriaeth  ein  cymydogion  arnom 
ni  y  dyddiau  hyn  mewn  ymdrechion  o  blaid  sobrwydd.  Pa  fodd 
bynag>  7  niaent  yn  awr  yn  llawer  mwy  ymdrechgar  nag  ydym  ni 
yn  Nghymru.  Mae  yn  wir  fod  yn  ein  piitìi  ninnau  iawer  o  Ddirwest 
bur  ac  egwyddorol,  ond  yr  ydym  yn  ofni  ein  bod  yn  fwy  dyledus  am 
hyny  i  lafur  y  blynyddoedd  gynt  nag  i  ymdrechion  y  dyddiau  presen- 
nol,  tra  y  mae  hudoliaeth  y  ddiod  yn  barhaus  ar  waith,  ac  yn  darpar, 
oni  chaiff  ei  gwrthweithio,  drwch  o  drueni  yn  y  dyfodol  na  all  lai  na 
phrofi  i'n  cenedl  yn  felldith  drom.  Os  mynai  y  darllenydd  gael  golwg 
ar  linell  gorlianw  y  gwaith  da  yn  Lloegr  y  dyddiau  hyn,  ni  allai  wneyd 
yn  well  na  darllen  y  ddau  lyfr  arali  a  nodasom  uwch  ben  yr  erthygl 
hon,  Yr  oedd  y  Natiancd  Temperance  Congress  a  gynnaliwyd  yn  Liver- 
pool  mis  Mehefin  diweddaf ,  ymhob  ystyr  yn  ilwyddiant  diammheuol,  ac 
y  mae  èi  holl  weithrediadau,  yn  cynnwys  y  nifer  mawr  o  bapyrau  gwerth- 

p  2 


2*2 


JCBILl    DIRWEST    ÎM    SGHTMRÜ. 


fawr  a  ddarlletawyd  ynddi  ar  wahanol  agweddion  y  pwne,  wedi  eu 
cyhoeddi  yn  yr  ail  gyfrol  a  nodasom,  yr  hon  sydd  yn  un  hardd  a  gwerth- 
fawr  iawn,  tna  dau  gant  a  hanner  o  du  dalenau,  ac  iV  chaet  am  5s. 
Mae  y  trydydd  Hyfr,  Ânnual  y  J\ralioiuiI  Temperance  LtagiLe^  dan  olygiad 
Ysgrifenydd  gweithgar  y  Gymdeithas  dda  hono,  yn  awr  yn  cael  ei 
gyhoeddi  am  y  bummed  tìwyddyn,  ac  yn  cynnwys  cymaint  o  fater 
dyddorol  ac  addysgìadol  fel  nad  aliai  unrhyw  gyfaill  i  sobrwydd  a 
roddaí  ei  swllt  am  dano  !at  na  theimlo  ei  fod  wedi  cael  bargen  ragorol. 
Mae  y  ddau  lyfr  yn  gyfaddas  i  adael  argraff  ar  feddwi  y  darllenydd  ag 
y  byddai  yn  anhawdd  iddi  beidio  ci  wncuthnr  yn  well. 

Yr  oedd  sefylifa  y  deyrnas  yn  y  mater  o  anghymedroldeb  wedi  dyfod 
y  fatb  fel  ag  i  beri  fod  gwcrth  tra  mawr  yu  y  deíTmad  y  cyfeiriwn  ato 
yn  Lloegr  o  blaid  yr  achos  DirwcstoL  Wedi  sefydlu  Masnach  Eydd  yn 
1847,  a  phaaío  diwygiadau  cyllidol  pwysig  eraill  o  gyrTelybnatur,  y  rhaî 
y  mae  genym  î  ddioîch  am  danynt  yn  gwbl  i'r  blaîd  Hyddfrydig,  fe  fu 
dirfawr  gynnydd  ar  gyfoeth  y  deyrnas,  Am  y  deuddeng  mlynedd  yn 
terfynu  1842,  nid  oedd  gwerth  ein  holl  alìforîon  ond  £551,272,000»  neu 
£45,939,000  yn  y  flwyddyn ;  tra  am  y  deudiìeng  mlynedd  yn  terfynu 
1882,  cyrhaeddent  £2,679,974,000,  neu  £223,331,000  yn  y  flwyddyn, 
sef  yn  agos  i  bmí  uaith  yr  hyn  ydoedd  ddeugaín  mlynedd  yn  ol,  tra  nad 
ydoedd  cynnydd  y  boblogaeth  ond  37  y  cant.  Neu,  i  osod  y  peth  mewn 
gwedd  arall,  yn  y  cyfnod  cyntaf  aUforiasom  werth  36s,  y  pen  o  nwydd- 
mf  ond  yn  yr  olaf  werth  tua  £6  8s.  y  pen.  Ac  mae  yn  ddiammeu  fod 
y  dosbarth  gweithiol  wcdi  cael  eu  rhati  yn  dra  helaeth  osr  llawndcr  hwn. 
Yn  eí  araeth  yn  Rochdale,  ar  ben  ei  70ain  ml  oed,  dangosaî  Mr.  Bright 
fod  eyflogau  etefftwyr  a  gweîthwyr  yn  gyffredinol  ya  y  wlad  hon  wedi 
codí  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf  o  40  i  80  y  cant,  ac  mewn 
rhai  achosion  fwy  na  hyny.  Mae  yn  amlwg  y  dylasai  hyn  oll  ychwan- 
ega  yn  ddirfawr  at  ea  cysuron.  Gyda'r  gwelhantau  mawrion  mewn 
gwyddoniaeth,  peiriannau,  a  rhaniad  llafur,  fe  geír  y  gall  Uafur  un  dyn 
yn  awr  gynnyrchu  digon,  nîd  yn  unig  i  dcLiwallu  eisieu,  ond  i  sicrhau 
cysuron  by  wyd  i  ddeuddeg  neu  bymtheg  o  hereonaa  A'r  fath  ddirfi 
wahaniaeth  yn  yr  un  cyfeìriad  sydd  wedi  cymeryd  lle  trwy  ddi 
cynifer  o3r  tollau  a  fyddent  yn  gymaint  baich  ar  y  bobJogaeth  yn  nydd- 
iau  da  Toryaeth  !  Dywedai  Mr.  Trcvelyan,  mewn  araeth  ddiweddar 
o'i  eìddo,  nad  oedd  raid  i  etholydd  í  Mr.  Gladstone  yn  Dallteith  dalu  mwy 
n a  6e.  yr  w^'thuoâ  yn  bresennol  mewn  tollau,  tra  y  buasai  raid  iddo 
ddeugain  mlynedd  yn  ol  dalu  3s,  4c  yr  wythnos,  a  hyny  yn  unig  ar 
angenrheidiau  bywyd,  heb  son  am  ddiodydd  meddwol  a  thybaco;  a  thra 
y  mae  cyflog  gŵr,  na  fuasai  y  pryd  hyny  ond  20s.  yr  wythnos,  yn  awr  yn 
bOs.  yr  wythuos  !  Ac  y  mae  y  cyfnewidiad  yn  deb}g  trwy  y  deyrnas 
oll  Ac  eto,  wrth  ddesgrîfio  sefylJfa  y  dosbarth  gweithioJ,  dywedaí  lir. 
George  Potter,  yr  hwn  a  ddyJai  adnabod  eu  sefyJifa  yn  dda  !  "  Mae 
sefylîfa  y  dosbarthíadau  gweithioJ,  fel  rheol>  yn  un  galcd.  Ni  ellir 
gwadu  hyny,  Gyda  nifer  helaeth  o  honynt  mae  bywyd  yn  drueni 
hollol.  Er  y  gaJlai  nad  ydynt  yn  cwbl  newynu,  y  maent  yn  dyoddef 
mwy  neu  lai  o  eisîeu  bwyd  o'r  naill  wythnos  i'r  llal).  Mae  eu  cylch 
trymaidd  o  lafur  yn  cymeryd  yr  holî  ddiwrnod,  ac  mac  eu  cartrefl  yu 
armcddau  nosweithiau  truenus  sydd  yn  anfynycb  yn  rhydd  oddiwrth 
aüecliyd,  yr  hwn  a  wneir  yn  fwy  aunyoddeíul  gan  dlodi."     A  hawdd 


JÜBILI   DIRWEST    YN    NGHYMRü.  288 

fuasai  Hiosogi  desgrifiadau  cyffelyb.     Yr  oedd  yr  arian  a  dalwyd  mewn 

cynnorthwy  i  dlodion  am  y  flwyddyn  1882,  yn  fwy  nag  am  y  flwyddyn 

1852,  ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  o  68  y  cant,  er  nad  yw  cynnydd 

y  boblogaeth  yn  y  naill  flwyddyn  ragor  y  llall  ond  45  y  cant,  a  hyny  er 

yr  holl  gynnydd  yn  nerbyniadau  y  bobl,  ac  er  yr  holl  lymder  â  pha  un 

y  gommeddir  cynnorthwy  oddiallan,  neu  out-door,  yn  awr  ragor  y  pryd 

hyny.     Ond  mae  trueni  mwy  fyth  yn  cael  ei  brofi.     Yn  1879  fe  dden- 

gys  adroddiad  y  Cofrestrydd  CyfFredinol  fod  y  marwolaethau  yn  y 

icorhhouses  am  Loegr  a  Chymru  yn  un  o  bob  pymtheg  o'r  holl  farwolaeth- 

au ;  ond  yn  Llundain,  y  ddinas  gyfoethocaf  yn  y  byd,  yr  oedd  yn  un  o 

bob  naw.     Am  droseddau,  fe  garcharwyd  o  rai  dros  un  ar  bymtheg  oed 

yn  1861,  103,343;  ond  yn  1882  yr  oedd  eu  nifer  yn  175,360.     Dra- 

chefn  yn  1852  nifer  y  gwallgofiaid  yn  Lloegr  a  Chymru  oedd  21,158; 

ond  yn  1881  yr  oedd  eu  nifer  yn  73,113, — cynnydd  o  245  y  cant ! 

Dadleuai  Mr.  Bright  ac  eraill  dros  ddilëad  deddfau  yr  ŷd  fel  y  "  real 

cure  for  many  of  the  nation's  woes ;  "  ond  mae  y  ffeithiau  ofnadwy  hyn 

yn  dangos  fod  ein  teyrnas,  er  ei  holl  fanteision  cyllidol  mawrion,  wedi 

bod  yn  myned  i  lawr  yn  hytrach  nag  yn  ymddyrchafu.     Dywed  Mr. 

John  Morley  yn  hanes  bywyd  Cobden : — "  Gofid  beunyddiol  ei  fywyd 

ydoedd  gwrthodiad  cyndyn  y  rhai  y  cynnorthwyasai  i  wlawio  arnynt 

gyfoeth  a  Uawnder,  i  wrando  yr  hyn  oedd  ganddo  i'w  ddyweyd  am  y 

gwelliantau  cymdeithasol  i  ba  rai  y  dylasai  eu  cyfoeth  arwain.     O'r 

diwedd  gorfodid  ef  i  ddyweyd  wrtho  ei  hun,  fel  yr  ysgrifenai  at  gyfaill, 

'Nid  ydyw  cenedloedd  eto  wedi  dysgu  dal  llwyddiant,  rhyddid,   a 

heddwch.     Fe'i  dysgant  mewn  ystâd  uwch  o  wareiddiad.     Yr  ydym  yn 

tybied  ein  bod  yn  gynlluniau  i'r  rhai  sydd  yn  dyfod  ar  ein  hol,  tra  nad 

ydym  ond  ychydig  well  na  rhybuddion  i'w  cynnorthwyo  i  ochel  y  creig- 

iau  a'r  8Ugndraethau., "     Mae  diwygiadau  pwysig  yn  angenrheidiol, 

mae  yn  wir,  mewn  ffyrdd  eraill,  tuag  at  wella  ein  sefyllfa ;  ond  y  mae 

un  achos  mawr  o  drueni  sydd  yn  anfesurol  fwy  na  dim  arall  ag  y  gallem 

gwyno  o'i  herwydd,  a  hwnw  ydy w  ein  hanghymedroldeb.     Mae  nifer  y 

temtasiynau  i  ymyfed,  a  hyny  dan  sêl  awdurdod  y  Llywodraeth,  wedi 

eu  llîosogi  yn  dri  chymaint  ag  a  fyddent;  oblegid  tra  yn  1829  nad 

oedd  yn  Lloegr  a  Chymru  ond  50,442  o  dafarnau,  heb  ddim  beershops, 

mtieshops,  grocers}  licenses,  na  licenses  achlysurol,  yr  oedd  genym  yn  1881, 

150,000  o  dai  i  yfed,  a  40,000  yn  ychwanegol  o  drwyddedau  achlysurol, 

neu  arbenig.     Mae  y  pethau  hyn  yn  naturiol  yn  cynnyrchu  eu  ffrwyth, 

ac  y  mae  hwnw  yn  "alar,  a  gruddfan,  a  gwae."    Fel  y  mae  y  dalenau 

hyn  yn  myned  drwy  y  wasg  mae  yn  ddrwg  genym  weled,  yn  ol  y 

cyfrif  blynyddol  a  wneir  gan  Mr.   Hoyle,  fod  gwario  y  deyrnas  ar 

ddiodydd    meddwol    am    1884    dros    £126,000,000,    ac    yn   fwy    o 

£871,981    nag  ydoedd  yn   1883,   er  bod  y  swm  y  flwyddyn  hono 

yn    llai    nag    am    1882    o    £774,084.     Am    y    deng    mlynedd    yn 

terfynu  1880,  yr  oedd  yr  arian  a  wariwyd  yn  y  deyrnas  ar  ddiodydd 

meddwol,  at  eu  gilydd,  yn  £136,000,000  bob  blwyddyn.     Mae  y  Dia- 

gram  prydferth  a  wnaed  gan  Mr.  Joseph  Spencer  oddiwrth  y  cyfrifon  a 

ga8glosid  gyda'r  fath  ofal  manwl  gan  Mr.  Hoyle — cyhoeddedig  gan  John 

Heywood,  Manchester,  pris  dwy  geiniog,  neu  ar  gerdyn  destlus  deunaw 

y  cant, — yn  deilwng  o'r  ystyriaeth  f wyaf  difrifol.     Dengys  faint  cym- 

hariaethol  ein  treuliadau  mawrion  mewn  colofnau  cyfochrog.     Mae 


234  JÜBILI    DIRWEST    YN    NÖHTMBO 

colofn    y    conadaôthau    ymrott    yn    anweledîg  o  fechan,   ddim    ond 

.£1,050,000    yn    y    üwyddyn.     Nid    yw   colofa   nwyddau   llíaa   ond 

£6,000,000  î  nac  addyeg  ond  £11,000,000;  na   nwyddtm  eotwni  ond 

£14,000,000 ;  na  glo  at  wasanaeth  tai  ond  £15,000,000  ;  mae  tê,  coffì, 

a   cocoa    ya    dyfod   i   £20,000,000;    síwgr   i   £25,000,000;   llaeth  i 

£30,000,000;   ymenyn   a   chaws   i   £35,000,000;   y  mae   colofn   ar- 

drethi  tiroi  yn  £60,000,000,  ac  un  ardrethí  tai  yn  £70,000,000;  a'r 

ua  faint  ydyw  colofn  bara,  sef  £70,000,000 :  ond  y  mae  colofn  ddu  y 

diodydd   meddwol  yn   ymddyrchu    i'r   uehelder,    ymhell    goruwch  y 

eyfan,  yn  £136,000,0001     Hyny  yw,  yr  ydym  yn  talu  am  y  pethau 

hyn  yn  unig,  yn  agos  gymaint  ddwywaith  ag  am  fara ;  yn  agoa  gymaint 

bedaìr  gwaith  ag  am  ymenyn  a  chaws ;  bedair  gwaith  a  hanner  gymaint 

ag  am  laeth ;  mwy  na  phum1  waith  yr  hyn  a  dalwn  am  siwgr ;  ac  yn 

agos  í  aaith  waith  yr  oll  a  dalwn  am  de,  coffi,  a  cocoa.     Yr  ydym  yn 

talu  mwy  am  ddiodydd  meddwol  ua  holl  ardrethi  tiroedd  a  thai  y 

deyrnas  i  gyd ;  a  thua  dwywaith  yr  oll  a  waríwn  am  boh  nwyddau 

gwlan,  cotwrm  a  lliaa  !     Ac  fe  gydnabyddir  fod  ein  collödioa  av union- 

gyrehol  ynglyn  â'r  gwarîo  andwyol  yma  ar  ddiodydd  meddwol, — hûb 

son  am  y  trycbinebau  a  acblyBUrir  ganddynt  nad  oes  dim  ffigyrau  a  aU 

eu  gosod  allan, — yn  Ilawn   £100,000,000  yn   ychwancgol.     Beth  pe 

buasai  cyfran  fechan  o'r  £236,000,000  yma  yn  cael  ei  rhoddi  at  brynu 

nwyddau  eraill  a  gynnyrchir  yn  ein  teyrnas,  o  ba  rai  y  mae  cynifer  o'n 

hyetordai  mawrion  yn  llawn,  ac  o  eisieu  pa  rai  y  mae  cynifer  o  fìloedd 

o'n  cyd-ddeiliaid  yn  dyoddef  y  fath  ddygn  drueni  ì     A  beth  pe  gelüd 

cau  y  llüddorau  a  agorir  gan  y  gwarío  yma,  trwy  ba  rai  y  mae  cymaìnt 

o  dlodi,  ac  afiechyd,  a  throseddau,  a  gwallgofrwydd,  a  marwolaethau  yn 

ymdywallt  arnom  î    Nid  ydy w  geiriau  y  Barawr  Hawldns  yr  haf  oY 

blaen  yn  mrawdlys  Durbam,  ond  engraiffit  o  lawer  o  ymadroddion 

cyffelyb  a  draethir  y  blynyddoedd  hyn  gan  Farnwyr  ei  Mawrhydi,  ond 

fe  deimla  pob  dyn  yetyriol  eu  bod  yn  dra  phwyafawr : — 

**Pan  ddeaaf,"  meddai,  '*i  edrych  trwy  y  calendar,  a  phim  welaf  y  iiifer  o  droa* 
eddau  a  gyflawnwyd  dan  ddvlatj  wad  y  ddíûd  feddwol,  ni  allaT  îai  na  dyweyd  gair  neu 
ddau  ar  y  mater.  Bob  dydd  yr  wyf  yn  byw,  Enwyaf  ydwyf  yn  feddwl  am  y  peth,  a 
mwyaf  sicr  yr  ydwyf  yn  dyfod  í'r  ciaglíad  niai  gwreiddyo  pob  trosedd  ymr oti  ydyw  y 
ddiod,  y  gorthrymydd  adgaa  bwnw  avdd  yn  cyrbaedd  pbl  o  bob  aedrao,  a  [sbob 
rhyw  ;  ieuanc,  caaol  oed,  a  hen  :  tad  a  raab,  gŵr  a  gwraig»  mae  yr  oll  fu  en  tro  yo 
dyfnd  yn  e>«yrth  iddo.  T  ddíodT  gau  mwyaf»  ydyw  achos  uníoDgyrchol  y  cweryìot) 
ofnadwy  hyny  yn  yr  yatrydoedd  y  dos,  aydd  yn  tfrfynu  mewn  niwtidiau  difrifol,  neu 
ry  w  gyodJaredd  aralL  Y  ddiod  gan  mwyaf  sydd  yu  yegogí  dyaîon  i  auouestrwydd- 
Y  ddiod  sydd  yu  peri  fod  cartrefi  yn  cael  eu  tlodí,  ao  y  mne  olioti  y  truoni  «  achoaa 
ì'w  gweled  mewn  aral  fwthyo,  wedj  ei  ddyuoethi  o'r  atigenrheidîau  a*r  cyauron  mwy^ 
af  cyffredin,  y  rhai  ydynt  wedi  tnyned  i'r  pnwnshop  yu  aüîg  er  mwyn  gwasanautau 
y  gorthrymydd  adgas,  y  ddiod.  Ỳr  ydwyf  yo  crednj  gyda*r  wybodaeth  aydd  geoyfj 
ao  wedí  trwy  brofiad  tíael  tynu  fy  aylw  at  y  petht  fed  naw  o  boh  deg  o'r  troseddau 
yn  y  wlad  hon  yn  cael  eu  cenedlu  o  fewn  dryaau  y  tafarn&u. " 

Nid  rhyfedd  í  Mr.  Bright  ddyweyd  pe  gellid  gwneyd  i  fTwrdd  â^n 
hanghymedroìdebj  uy  byddai  cin  gwlad  wedi  newid  yn  gymaint,  a 
nöwid  yn  gymaint  er  gwellt  fel  pe  yr  edrychem  arni  mai  prín  yr  ad- 
waenem  hi  drachefn."  Fô  brofìr  tr wy  gyfrifon  nad  oes  lle  i  ammeu  ea 
cywirdeb,  y  byddai  y  defnyddiau  ymborth  a  arbedid  trwy  hyny  yn 
ddigon  i  gynnul  dwy  nliwn  o  bobl;  fe  ryddheid  at  orchwylion  mwy 


H 


JUBILI   DIRWE8T   YN    NGHYÄRU.  285 

cydweddol  â  llwyddiant  y  wladwriaeth  hanner  miliwn  sydd  yn  awr  ar 
waith  y  naill  ffordd  neu  y  llall  ynglŷn  â'r  fasnach  feddwol ;  ac  fe  fyddai 
y  bywydau  a  arbedid,  ynghyd  a'r  amser,  y  dalent,  a'r  Uafur  sydd  yn 
awr  yn  cael  eu  gwastraffu  trwy  y  ddiod,  yn  ychwanegiad  o  lawn  y 
ddegfed  ran  at  allu  cynnyrchiol  y  deyrnas.  Ac  am  y  cyfnewidiadau 
mewü  ffyrdd  eraill,  nad  yw  yn  ngallu  fiîgyrau  eu  harddangos, — mewn 
cysur,  cariad,  a  daioni, — ni  allai  neb  amgyffred  ei  faint. 

A  thra  yr  oedd  effeithiau  andwyol  ymyfed  yn  eu  gwthio  eu  hunain 
trwy  y  pethau  yna  yn  fwyfwy  i  sylw  y  wlad,  yr  oedd  dynion  meddyl- 
gar  mewn  cylchoedd  eraill  hefyd  yn  cario  ymlaen  ymchwiliadau  nad 
allent  lai  na  dangos  mor  niweidiol  a  pheryglus,  ië,  a  dinystriol,  raid  fod 
yr  ymarfer  â'r  diodydd  meddwol.  Yr  ydym  yn  cyfeirio  yn  neillduol  at 
y  gwŷr  enwog  ymysg  y  meddygon,  y  rhai  mewn  blynyddoedd  diweddar 
awnaethant  y  cwestiwn  o  Alcohol  a'i  effeithiau  ar  y  cyfansoddiad  dynol 
yn  efrydiaeth  arbenig.  Mae  y  dychy myg  wedi  hen  ffy nu  y my sg  y  meddyg- 
on,  feí  ymysg  y  werin,  y  rhaid  fod  y  diodydd  hyn  yn  fanteisiol  i  iechyd 
ac  yn  fagwriaethol  i  nerth.  Ac  ni  raid  am  esgusawd  dros  i  ni  ddefn- 
yddio  y  gair  "dychymyg,"  oblegid  mae  yn  amlwg,  erbyn  hyn,  na 
chymerwyd  erioed  drafferth  i  chwilio  am  sail  wyddonol  i'r  syniad  o  gwbl. 
Yr  oedd  dadl  y  "  mynych  wendid,"  bid  siwr,  ar  flaen  bob  tafod,  ac  yr 
oedd  y  diodydd  yn  "ddiodydd  cryfìon;"  beth  a  ellid  yn  amgen,  os  oedd 
eisieu  nerth,  na'u  defnyddio  ì  Ac  nid  ydyw  yn  anhawdd  deall  fel  yr 
oedd  llawer  un  yn  barod  i  gondemnio  y  rhai  a  siaradent  yn  eu  herbyn 
fel  gelynion  yr  hiliogaeth !  Ond  erbyn  hyn,  trwy  drugaredd,  y  mae 
goleuni  mawr  wedi  cyfodi  ar  y  mater  yma,  ac  y  mae  yn  ymweithio,  os  yn 
araf,  eto  yn  sicr,  i  holl  gylchoedd  cymdeithas.  Cyn  bo  hir  iawn,  fe 
fydd  yn  beth  mor  ddyeithr  cael  neb  yn  ddigon  anwybodus  i  ddadleu 
dros  ddiodydd  meddwol  er  iechyd  a  nerth,  ag  a  fyddai  darganfod 
mastodon  yn  ymheulo  ar  un  o  lethrau  y  Wyddfa.  Ac  wrth  sôn  am  hyn 
fel  cyfnewidiad  diweddar,  ni  a  ddylem  egluro  nad  ydy w  f elly  ond  yn  yr 
ystyr  mai  yn  ddiweddar  yr  ennillodd  yr  arbenigrwydd  sydd  yn  peri  ei 
fod  yn  cyrhaedd  meddwl  y  deyrnas.  Yn  1800,  ar  y  dybiaeth  fod  fe 
allai  200,000  yn  Llundain  yn  byrhâu  eu  hoes  trwy  anghymedroldeb 
ddim  ond  pum  mlynedd  yr  un,  yr  ydym  yn  cael  Colquhoun  yn  gwneyd 
fod  miliwn  o  flynyddoedd  o  lafur  felly  yn  cael  ei  golli  ganddynt,  yr  hyn 
yn  ol  dim  ond  £25  y  flwyddyn,  a  wnelai  golled  i'r  deyrnas  o  £25,000,000 
bob  blwyddyn,  heb  son  am  y  drygau  aneirif  mewn  ffyrdd  eraill.  Yr 
oedd  Pwyllgor  Seneddol  a  wnelai  ei  adroddiad  i'r  Parliament  yn  1834, 
ymysg  pethau  eraill  o  gyffelyb  natur,  yn  dadgan  "  Fod  yr  awdurdodau 
meddygol  uchaf,  a  arholasid  mewn  nifer  mawr  o'i  flaen,  oll  ymron  yn 
unffurf  yn  eu  tystiolaeth,  fod  gwirodydd  yn  hollol  wenwynig  i'r 
cyfansoddiad  dynol,  ac  nad  ydynt  o  gwbl  yn  angenrheidiol,  neu  hyd  yn 
nod  yn  ddefnyddiol  i  rai  mewn  iechyd ;  eu  bod  bob  amser,  ymhob 
amgylchiad,  ac  yn  y  radd  leiaf,  yn  ddrwg,  yn  niweidiol,  neu  ddinystriol, 
yn  ol  y  cyfartaledd  y  cymerir  hwynt  i'r  cyfansoddiad ;  ac  nid  yn  unig 
fod  peth  anferth  o  ymborth  dynol  yn  cael  ei  ddinystrio  trwyddynt,  tra 
yr  oedd  miloedd  heb  gael  ymborth  digonol,  ond  fod  yr  ymborth  hwnw 
yn  cael  ei  ddinystrio  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  niweidio  yn  fawr  y 
cynnyrchwyr  amaethyddol  eu  hunain,  am  ŷd  pa  rai,  oddieithr  am  y 
camddefnydd  andwyol  yma  o  hono,  y  byddai  mwy  na  dwbl  yr  alwad 


236 


JUSILI   DIRWEBT   TN    ITGHYMRU. 


bresennol,  at  wasanaeth  y  rhai  nad  ydynt  yn  awr  yn  cael  digon  o 
ymborth,"  Coffeir  dadganiad  Dr.  Benjamin  Rush,  meddyg  Americanaidd 
enwog  o'r  ganrif  o'r  blaeti  :  *'  Gaìlai  wasanacthu  i  syroud  cyfeiìiomad  â 
pha  un  y  mae  pobl  anghymedrol  yn  eu  cysuro  eu  hunain,  i  sylwi,  fod  gwir- 
odydd  poethton  yn  fynych  yn  d^yn  ymlaen  anhwylderau  marwol,  heb 
gyonyrchu  meddwdod.  Mi  adnabûm  lawer  a  ddioyatriwyd  ganddyut* 
na  fuont  yn  gwbl  feddw  yn  eu  hoes.  ^id  ydyw  ambell  i  engraifft  o 
hirhoedledd  a  gyfarfyddwn  yn  awr  a  phryd  arall  mewn  yfwyr  mawr,  yn 
gwrthbrofî  yn  fwy  effeìthíau  niweîdiol  gwirodydd  poethion,  oag  y  mae 
ambell  adferiad  o  farwolaeth  ymddangosìadol  trwy  foddiad  yn  profi  nad 
oes  dim  perygl  i  fy  wyd  o  fod  corff  dynol  yn  gorwedd  am  awr  o  dan 
ddwfr,"  Dywedai  Munro,  y  difynydd  a  r  meddyg  enwog  o  Edinburght 
a  hyny  gyda  chraffder  gwyddonol  ag  oedd  lawer  o  flaen  ei  oes, 
"  Nad  oedd  ar  ddyu  raewu  iechyd  fwy  o  eisieu  gwin  neu  wirodydu  na 
buwch  neu  geffyl."  Mae  yagrifemadau  Dr.  F.  R.  Lees  yn  gyfoethog  o 
ddyfyniadau  o  gyffelyb  natur,  a  hefyd  o  ffrwyth  ei  ymchwiliadau  ef  ei 
hunan,  y  rhaî,  er  yr  edrychid  araynt  am  flynyddoedd  gan  lawer  fel 
penboethni  Dirwestol>  y  mae  yr  awdurdodau  uchaf  erbyn  hyii  yn 
cydnabod  eu  gwerth  gwyddonol,  ac  yn  synu  at  y  dallineb  a  baraì  eu 
hesgeuluso  cyhyd,  Ond  er  hyn  oll  rhaid  dyweyd  fod  gwerth  tra  mawr 
yn  ìlafur  ein  meddjgon  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  yn  y  cyfeiriad  hwn. 
Mao  yn  debyg  mai  troad  y  Uanw  yn  nghyleh  uchaf  yr  alwedigaeth 
feddygol  ydoedd  gwaith  Dr,  JtichardsüUj  er  mwyn  gwneyd  i  ffwrdd  am 
byth  â  haoriadan  y  penboethíaid  Dirwestol  o  bertbynaa  i  niweidiau 
Alcohol  ar  y  cyfansoddiad  dynoî,  yn  ymgymeryd  â  gwneyd  ymchwil- 
iadau  llafurfawr  i'r  mater,  ond  wrth  wneyd  hyny  yn  cael  ©i  orfodi  i 
ddyfod  i  benderfyniad  cwbl  wahanol  iY  hyn  a  ddysgwyiiai.  Wedi  i 
wyddoniaeth  gael  ei  galw  gan  ei  dysgybl  ffyddlawn  i  ddyfod  i 
felldithio  y  Dlrwestwyr,  wele  ni  fynai  ond  eu  bendithio,  gan  sîcrhau 
fod  alcohol  yn  iwy  o  eîyn  iJr  cyfansoddiad  nag  yr  oedd  ond 
ychydig  o  honynt  erioed  wedi  meddwL  Wedi  ei  argyhoeddî,  fodd 
bynag,  er  mor  groes  i'w  ddysgwyliadau,  ni  phetrusodd  y  Doctor 
parchus  wneyd  yn  hysbys  i  eraiìl  yr  hyn  a  ddysgasid  iddo 
ef  ei  hun,  yr  hyn  a  wnaeth  i  ddechreu  mewn  chwech  o 
ddarlithiau  a  draddododd  yn  niwodd  1874  a  dechreu  1875,  fel  y  Oantor 
Ledurts^  o  flaen  y  Sùcieiy  of  Artst  y  rhai,  wedì  hyny,  a  gyhoeddwyd  ac 
a  gawsant  gylehrediad  helaetL  Yr  oedd  yr  ymchwiliadau  hyny  yn 
dangos  fod  alcohol  mor  bell  o  fod  yn  gynnorthwyol  i  dreuliad  ymborth 
fel  y  mae  yn  arafu  treuliad,  ac  yn  ei  wneyd  yn  anmherffaith ;  ei  fod  yu 
parlysu  y  gewynau  sydd  yn  rheoleiddio  cylchrediad  y  gwaed  ac  yn  dal 
mewn  sefyllfa  addas  y  mân  waed-Iestri ;  ei  fod  yn  hysbyddu  ac  yn 
crebachu  mân  ronynau  neu  mrpìisdes  y  gwaed,  a  thrwy  hyny  yn  Uei- 
hau  y  cyflenwad  o  <mygm  f  r  rhanau,  ynghyd  a  symudiad  carfomw  acìä  o 
honynt ;  ei  fod  yn  darostwng  ardymheredd  y  corff;  ei  fod  yn  prysuro,  yn 
gwanhau,  ac  yn  bliuo  y  galon  \  tra  yn,  a  thrwy,  y  weithred  o  gynnyrehu 
y  teimladau  hyfryd  hyny  y  mae  dynion  yn  ei  yfed  er  eu  mwyn,  ac 
ydynt  mor  beryglus,  ei  fod  yn  niweidio  mân  gelloedd  y  gewynau,  nm 
byíu  teimladrwydd  gewynol,  ac  yn  raddol  yn  creu  eisieu  a  dymuniad 
aydd  yn  hanfod  a  dechreuad  chwant  y  meddwyn ;  ei  fod,  trwy  ei  effaith 
neillduol  ar  yr  ymenydd  a  madruddyn  y  cefoj  yn  dyrysu  ac  yn  gwau- 


JÜBILI  DIRWE8T  TN   NGHTMRU.  287 

hau  y  cynneddfau  dealltwrîaethol  a  moesol,  yn  gadael  y  ffrwyn  ar  war 
y  tueddiadau  isaf,  ac  yn  ansefydlu  symudiad  gieuol;  ei  fod,  yn  lle 
rhoddi  gallu,  yn  treulio  y  nerthoedd  bywydol ;  yn  Ue  cyflenwi  sylwedd 
maethol  i'r  cyfansoddiad,  ei  fod  yn  dinystrio ;  yn  lle  cadw  y  corff  yn 
gynhes,  ei  fod  yn  ei  wneyd  yn  fwy  agored  i  anwyd  ;  ei  fod  yn  arwain 
i  lawer  o  ffurfiau  o  anhwylderau  parhaol ;  ei  fod  yn  rhedeg  i  lawr  y 
peirianwaith  dynol  cyn  ei  amser ;  ac,  yn  olaf,  ei  fod  yn  gosod  ar  natur 
fewnol  dyn  warthnod  nad  all  byth  ei  ddileu,  a  drwg  ag  y  mae  yn  dros- 
glwyddo  i'w  blant  ar  ei  ol.  Ac  y  mae  y  pethau  hyn  oll  mor  bell  o  f od  yn 
ddychymygion  neu  yn  haeriadau,  fel  y  maent  bellach  wedi  eu  sefydlu, 
a  hyny  trwy  y  profion  mwyaf  diammheuol,  fel  ffeithiau  nad  ydyw  yn 
bosibl  eu  gwadu.  Ac  erbyn  hyn,  heblaw  Dr.  Richardson  ei  hunan,  yr 
hwn  sydd  yn  wastad  yn  barod  i  ddwyn  ei  dystiolaeth  yn  erbyn  y 
ddiod  f  eddwol,  y  mae  genym  nifer  mawr  o  feddygon  enwocaf  y  deyrnas — 
wedi  eu  llwyr  foddloni  am  effeithiau  niweidiol  diodydd  alcoholaidd  ar  y 
cyfansoddiad  dynol — yn  dysgu  hyny  trwy  eu  hysgrifeniadau,  ac  yn 
ei  areithio  er  rhybudd  ac  addysg  i'w  cydwladwyr  yn  lleoedd  amlaf  y 
bobloedd.  Tra  yn  ysgrifenu  yr  erthygl  hon  yr  ydym  yn  gweled  yn  y 
Temperance  Becord  fod  Dr.  W.  B.*Carpenter,  F.R.S.,  y  physiologist  enwog, 
wedi  traddodi,  ychydig  ddyddiau  yn  ol,  araeth  bwysig  i  ryw  300  o  wŷr 
ieuainc  yn  un  o  warehmses  mawrion  y  brifddinas.  Dywedai  er  ei  fod 
dros  ddeg  a  thriugain  oed,  ac  wedi  gweithio  can  galeted  â  neb,  nad 
oedd  erioed  wedi  teimlo  eisieu  diodydd  alcoholaidd  i  gadw  i  fyny  ei 
nerth.  A  daliai  nad  oedd  yn  eu  gallu  i  wneyd  hyny ;  fod  alcohol  mor 
bell  o  gynnorthwyo  treuliad,  fel  y  mae  yn  ei  rwystro ;  fod  cyfansodd- 
iad  a  chylchrediad  y  gwaed,  sydd  mor  bwysig  i  iechyd,  yn  cael  eu  dir- 
fawr  anmharu  ganddo ;  am  yr  anadliad,  ei  fod  yn  yspeilio  yr  oxygen 
sydd  mor  anhebgorol  i'r  natur,  ac  yn  llesteirio  llosgiad  ymaith  y 
defnydd  treuliedig  j  mae  yn  angenrheidiol  ei  gael  o'r  ffordd ;  nad 
allai  fod  camgymeriad  mwy  na  meddwl  fod  alcohol  yn  gymhorth  i 
ddal  anwyd,  ac  nad  oedd  dim  wedi  ei  brofi  yn  fwy  na'i  fod  dan  y  fath 
amgylchiadau  yn  hollol  niweidiol.  Dywedai  fod  Dr.  Richardson  wedi 
cyfeirio  at  rai  ymchẁiliadau  o'i  eiddo  ef  ar  y  mater  hwnw  fel  o  flaen  yr 
amser,  ac  mai  efe  ydoedd  y  cyntaf  i'w  ddysgu ;  ond  dy wedai  mai  ei 
brif  awdurdod  ef  oedd  y  diweddar  Syr  George  Richardson,  cydymaith 
FranJdin.  Cofiai  glywed,  driugain  mlynedd  yn  ol,  tua  1825,  am  y  dy- 
oddefiadau  yn  yr  ymgyrch  dros  y  tir  a  wnaethai  efe  a  Franklin  yn  y 
rhanbarthau  pegynol.  Yr  oedd  ganddynt  ychydig  wirod  ac  ychydig  dê, 
a  phan  ofynasai  i  Syr  George  Richadson  beth  oedd  ei  brofiad  gyda 
goîwg  ar  alcohol,  atebai  eu  bod  yn  gwneyd  llawer  mwy  o  ddefnydd  o 
hono  i  ferwi  dwfr  at  eu  tê  nag  i'w  osod  yn  eu  cylla.  Yr  oedd  Richard- 
son  wedi  myned  i  gyfarfod  Franklin  dros  y  tir  gyda  myntai  o  wir- 
f oddolwyr,  ond  gwnaethai  yn  ammod  iddynt  oll  fod  yn  llwyrymwrthod- 
wyr ;  ac  wedi  dychwelyd  dy wedai  f od  ei  brofiad  wedi  cadarnhau  yr  oll 
a  ddywedasai  o'r  blaen,  fod  alcohol  nid  yn  unig  yn  ddiddefnydd,  ond 
yn  hollol  niweidiol  mewn  hinsoddau  tra  oerion.  A'r  un  oedd  profiad 
Dr.  Joseph  Hooker,  meddyg  y  fyntai  a  aethai  allan  dan  Syr  John  Ross, 
tua  1842.  Am  nerth,  dywedai  Dr.  Carpenter  fod  y  prawf  yn  gyff- 
redinol  bellach  mai  heb  alcohol  y  mae  y  cryf der  mwyaf  i'w  gyrhaeddyd,- 
Ac  y  mae  hyny  yn  ddiammheuol.     Tystiolaeth  bwysig  ydy w  yr  eiddo 


JtJBILl    DIÎtWEST    ÍS    NaHYMRÜ, 

Mr.,  wedî  hyny  SyT  Wífliaro  Fairbaîrn,  o  Mancheater,  o  tìaen  yr-Ym* 
chwiliad  ì  "Sanítary  Condttton  of  the  Labouring  Populatiou  of  Great 
BritaW  Pao  ofynid  iddo  a  ydoedd  yn  gwybod  et  fod  yn  farn 
gyffredin  fod  díod  gref  yn  angenrheidioí  fel  cynhyrfai  i  gyflawniad 
lùiíur,  atebai :  MYr  wyf  yn  gwybod  mai  dyna  oedd  y  farn  a  Öynai 
ymyBg  meistriaìd,  ond  yn  awr  y  mae  yn  bur  gyfíredìn  wedí  ei  rhoi  i 
fyny ;  y  mae,  er  byny,  foandries  Ue  y  mae  yfed  trwy  gydol  y  dydd 
Ood  fe  sylwir  nad  ydyw  y  dynîon  yn  gweithio  cystal ;  mae  en  oan- 
fyddiad  wedi  ei  gymylu,  ac  y  raaent  yn  hurt  a  hwyrdrwm,  Yr  wyf  fì 
wedi  darpar  dwfr  at  wasanaeth  y  dynioti  ymhob  rhan  o'r  gweithfëydd. 
Yn  yr  hâf  mae  y  dyuion  sydd  yn  y  gwaith  trymaf,  megys  y  tarawyr  yn 
y  gefeiliau  mawrion,  yu  yfed  dwfr  yn  dra  helaeth.  Yn  gyffredin  mae  y 
dymon  sydd  yn  yfed  dwfr,  mewn  gwirionedd  yn  fwy  heînyf,  ac  yn 
rwaeyd  mwy  o  waitb,  ac  yn  fwy  iachus  na'r  gweíthwyr  sydd  yn  yfed 
diodydd  gweitruedîg.  Mi  sylwais,  ar  daith  ddiweddar  i  Ciacrcystenyn, 
nad  ydyw  y  cychwyr  neu  y  rhwyfwyr  ar  y  cadlongau  (m'njuesjt  y  rhaî 
ydynt,  fe  allai,  y  rhwyf  wyr  cyntaf  yn  y  byd,  yn  yfed  dim  ond  dwfr, 
ae  y  maent  yn  ei  yfed  yn  helaeth  yn  ystod  misoedd  poothion  yr 
haf.  Cychwyr  a  dwfr-gludwyr  Caeryatenyn  ydynt  yn  hìct,  yn  fy 
marn  i,  y  dynioo  gwychaf  yn  Ewop  o  ran  eu  cyfansoddiad 
corfforol,  ac  y  maent  oîl  yn  yfwyr  dwfr."  Mae  eu  cyd-Fahoinet- 
anîaid,  yr  Arabiaid,  y  rhai  y  dyddiau  hyn  aydd  yn  pori  cymaint 
o  drarTerth  a  cholled  i  uu  o  fyddittOâdd  peraeithiaf  Ewrop,  yr  un 
modd  yn  UwyrymwTthodwyr,  ac  y  rnae  Argîwydd  Wolseley  wodi  deall 
mai  wrth  ymgadw  yr  un  ffunud  oddiwrth  ddiodydd  meddwol  y  gall 
miJwyr  Prydain  en  cyfarfod  a'u  treebu.  Y  mae  yn  sylw  cyffredin 
ymysg  y  Mahometaníaíd,  pan  welant  ddyn  meddw,  eî  fod  wedî  gadael 
y  Prophwyd  a  myned  at  grefydd  yr  Ichu  1  Dwf  r,  yr  un  tnodd,  ydy w 
diod  y  Chineaid,  y  Bwdhiaid,  a'r  Hiudwaid,  ac  y  maent  yn  gallu 
cyflawni  arno,  a  hyny  heb  lawer  o  ymdrech,  orchestion  ag  y  syuai 
Llawer  Prydemiwr  yn  fawr,  sydd  yn  breuddwydio  fod  eî  ddiod  feddwol 
yn  rhoi  nerth  iddo,  pe  meddyliai  neb  am  iddo  eî  allu  eu  cytUwni. 
Ac  yn  y  wlad  hon,  y  mae  erbyn  hyn  wedî  dyfod  yn  eithaf  gwybyddus, 
os  ydyw  dyniou  am  gyrhaedd  y  perffeithrwydd  uchaf  tnewn  iechyd  a 
nerth,  fod  yn  rhaìd  îddynt  ymwrthod  â'r  diodydd  meddwol,  a  cbyda'r 
Dirweatwyr  ddefnyddîo  y  diodydd  y  mae  natur  wedi  ddarparu  ar  ea 
cyfer.  Ní  allwn  ní  feddwl  am  y  Prtee  Ring  ond  gyda  chywilydd  a 
gofid;  y  rnae  un  gwìrionedd  mawr,  mí  bynag,  y  mae  y  Eing  yn  ei 
odyaga  ag  y  mae  yn  rhyfedd  fod  üeb  yn  methu  ei  weled;  sef  pan  mae 
y  paffwyr  yn  myned  dan  ämìnmg  er  cyrhaeddyd  y  gallu  uchaf  sydd  yn 
bosibl  iddynt  mewn  dyoddef  ac  ymosod,  eu  hod  yn  llwyrymwrthod  â 
phob  diodydd  meddwol  Yr  un  modd  mewn  rhwyfo,  annelu,  chware 
oridtti,  &c.,  mae  llawryf  y  campau  uchaf  y  blynyddoedd  hyn  yn  cael  eu 
honuill  gan  Ddirwestwyr.  AJr  Hwyddyn  ddiweddaf,  yn  neillduol,  y 
mao  Edmund  Payson  Weston  wedi  gyrtieyd  gorchest  fel  Dirwestwr 
mewn  cerddod,  na  wybuwyd  erioed  am  ei  ehyŵlyh.  Yr  ocdd  efe  wedi 
gwnoycl  llawer  camp  y  ftordd  hono  o'r  blaen,  ac  wedi  profi  ei  hun 
yn  brif  gŵrâdwr  y  byd.  Ond  yn  yr  amgylchîad  hwü,  ac  mewn  ffordd 
o  ddangos  mai  heb  y  d'liod  feddwol  y  mae  dyu  yn  aüuog  i  wueyd  y 
goreu  sydd  yn  bosibl  iddo,  yr  oedd  y  gamp  yn  caeì  ymgymeryd  â  hi 


JUBILI  DIRWEST  TH   NGHTMRU.  289 

ar  gais  un  o  feddygon  enwocaf  y  brifddinas.  Cerdded  hanner  can' 
milldir  y  dydd,  am  gan'  niwrnod,  heb  orphwys  ond  ar  y  Sabbothau ;  neu 
gerdded  mewn  can'  niwrnod  ìmaC  mü  o  filldiroedd  /  Nid  yn  unig  nid 
oedd  un  dyn  erioed  wedi  gwneyd  y  fath  beth,  ond  honid  nad  oedd  yr  un 
ceffyl  wedi  troedio  y  ddaear  a  allasai  ei  gyflawni.  Ond  fe'i  gwnaed  gan 
Weston.  Fe'i  cychwynwyd  i'w  daith  wrth  Bont  Westminster,  hanner 
nos,  Tachwedd  21ain,  1883,  a  dilynwyd  ef  yr  holl  ffordd  gan  dri  o 
farnwyr  oeddynt  yn  gweled  fod  pob  milldir  yn  cael  ei  cherdded  yn 
onest  a  dihoced.  Fe'i  gwylid  yn  fanwl  gan  y  meddygon,  a  chyhoeddid 
adroddiadau  parhaus  i  ddangos  sut  yr  ydoedd  yn  dal ;  yr  ydoedd  hefyd 
bob  nos  yn  traddodi  yn  y  manau  Üe  dygwyddai  fod  araeth  fywiog  a 
ffraeth  ar  Ddirwest :  ac  am  naw  o'r  gloch  y  15fed  o  Fawrth,  1884,  ar 
orpheniad  ei  daith  fawr,  fe'i  croesawid  yn  y  Royal  Vktoria  Coffee  Hall 
gan  gwmni  teilwng,  dan  nawdd  meddygon  adnabyddus,  a  chan  mwyaf 
yn  gynnwysedig  o  feddygon.  A  mawr  y  croesaw  a  roid  iddo !  Yr 
ydoedd,  yn  anffodus,  dan  anwyd  yn  cychwyn,  ac  yn  fuan  wedyn  f e  aeth 
ei  sawdl  yn  ddolurus,  a  chafodd  lawer  iawn  o  boen  oddiwrtho.  Fe 
gymerth  frandy  i'w  gymhwyso  at  y  sawdl  oddiallan  !  Ond  er  y  cwbl,  f e 
gyflawnodd  y  gamp  yn  anrhydeddus,  a  dywedai  y  noswaith  hono  yn  y 
Fìctoria  Goffee  Ëall,  os  dewisid  ei  wystlo  i  hyny — ac  i'r  arian  f yned  at  achos 
da — y  buasai  yn  cerdded  i  Brighton  ac  yn  ol  y  dydd  Llun  canlynol !  Tyst- 
iolaethai  Dr.  Eichardson  hefyd,  ynghyd  a'r  meddygon  eraill,  ei  fod  ar 
derfyn  ei  orchest  ddigyffelyb  mewn  iechyd  perffaith,  yn  llawn  mor  gryf 
ag  ydoedd  ar  gychwyniad  ei  daith.  Nid  ydyw,  wrth  reswm,  yn  dilyn 
y  gallai  pob  Dirwestwr  wneyd  yn  gyffelyb ;  ond  mae  y  ffaith  yn  aros 
fod  gwr  wedi  cyflawni  yr  orchest  fawr  hon  heb  gynnorthwy  yr  un  dafn 
o  ddiod  feddwoL  Ac  heblaw  hyny,  y  mae  yn  sicr  yn  beth  i'w  brofi,  y 
gallaì  neb  wneyd  ei  chyffelyb  ar  ddiod  feddwoi. 

Pan  mae  yr  iechyd  a'r  nerth  goreu  sydd  yn  bosibl  i  ddyn  yn  dyfod 
iV  ran  felly  ar  dir  llwyrymwrthod  â'r  diodydd  meddwol,  nid  ydy w  yn 
rhyfedd  fod  yr  un  dull  o  fyw  yn  cael  ei  ddilyn  gan  hirhoedledd.  Am 
bwy  bynag  "a  chwennych  fywyd,  ac  a  gâr  hir  ddyddiau  i  weled 
daioni,"  mae  yn  amlwg  beilach,  nid  yn  unig  oddiwrth  addysg  y  Gair, 
a  phrofiad  cyfifredin  dynolryw,  ond  hefyd  oddiwrth  gyfrifon  yr  ystad- 
egau  cyhoeddus,  mai  nid  trwy  yfed  diodydd  meddwol,  ond  trwy  ym- 
wrthod  â  hwynt,  y  mae  hyny  i'w  gyrhaeddyd.  Pe  buasai  rinwedd  yn 
y  diodydd  hyn  at  estyn  dyddiau,  fe  allesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  i'r 
tafarnwyr  fyw  yn  hir,  oblegid  y  maent  hwy  yn  gyffredin  yn  yfed  cryn 
lawer  o  honi :  ond  dengys  cyfrifon  y  Cofrestrydd  Cyffredinoli  am  bob 
100  sydd  yn  marw  yn  y  deyrnas  mewn  galwedigaethau  eraill,  fod  118 
o'r  tafarnwyr  yn  marw.  Ni  a  fyddem  yn  arfer  arswydo  wrth  glywed 
fod  60,000  bob  blwyddyn  yn  marw  yn  y  deyrnas  trwy  anghymedrol- 
deb ;  ond  bellach,  yn  ol  y  cyfrifon  manwl  a  gof alus  a  wnaed  gan  Dr. 
Norman  Kerr — y  rhai  a  osodwyd  mewn  papyrau  o  flaen  amryw  o  gym- 
deithasau  dysgedig  ac  a  dynasant  sylw  mawr,  ond  na  wrthbrofwyd  gan 
neb — rhaid  i  ni  gymeryd  fod  lladdedigion  ymyfed,  yn  uniongyrchol  ac 
anuniongyrchol,  nid  yn  60,000  yn  y  flwyddyn,  ond  yn  120,000  !  Ac  y 
mae  Uawer  o  wŷr  gofalus  yn  credu  fod  ffigyrau  Dr.  Kerr  islaw  y  nôd, 
yn  hytrach  nag  uwchlaw  iddo.  Galwai  Dr.  McMurtry,  o  Belfast^ 
mewn  papyr  gafluog  a  ddarllenodd  yn  y  Congress  yn  Liyerpool,  ei  gyf- 


248  JUBILT    DIEWEST    YN    NOBTÎfllîJ, 

rifiad  yn  "  ridîculously  low  estimate."  Ond  fo  ddadleuîd,  fo  allai,  fod 
pobl  sydd  yn  yfed  yn  ÿymedrd  yn  byw  yn  hirT  ac  fod  yn  debyg  mai 
hwynt  sydd  yn  byw  hwyaf.  Wel,  bywydau  pobl  gymedrol  m  unìg  a 
ellir  yswirío  gan  y  Cymdeithasau  Yswiriol,  ac  y  raae  gan  y  rhai  hyny, 
ar  bob  llaw,  bethau  rhyfedd  i'w  dyweyd  wrthym  ar  y  mator  yma.  *  Fel 
un  engraifTt,  gallem  gyfeirîo  at  y  uSceptre  Life  Association,"  adroddìad 
yr  bon  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar.  Mae  gan  y  gymdcithas  hono  fel 
rhai  eiaiìl,  ddwy  adran,  y  "General  "  a'r  u  Tempemnce.n  Mae  ganddî 
5,730  yn  y  gyntaf,  a  3,270  yn  yr  ail.  Yn  ei  chyfriÉtad  diweddaf,  yr  oedd 
y  marwolaethau  yn  y  ^General"  yn  68,  neu  tua  12  y  fil ;  yn  y  "Tem- 
perance  "  nid  ydoedd  ond  12,  sef  îlai  na  4  y  fil.  Ac  wedi  cymeryd 
cyfrif  cr  sefydliad  y  gymdeithas,  ngain  mlyiiedd  yn  ol,  fc  geíd  fod  y 
marwolaethau  yn  y  gyntaf  at»  y  cyfnod  hwnw  yn  12  y  fil,  ac  nad  oedd- 
ynt  yn  yr  olaf  ond  7  y  fil  Yn  y  puni'  mlynedd  diweddaf  fe  ddys- 
gwylid  i  alwadau  y  Tenipemnce  serlwn  fod  yn  153;  ond  nid  oeddynt ond 
53,  neu  toa'r  drydedd  ran  o'r  mfer  a  ddysgwylid  yn  ol  cyfrifon  cy- 
ffredin  yswirìaethau !  Nî  ellîd  dymuno  prawf  niwy  manwl  wyddonol 
o  briodoldcb  y  geirîau  a  osodid  yn  y  dyddiau  da  gynt  ar  fanerau  Pir- 
west,  "  Hir  hoedl  sydd  yn  eî  Ilaw  ddehau  hi,"  feJ  y  mac  yr  holl  ddaioni 
cymdoithasol  a  sicrhâ  yn  dangos  mai  "ar  ei  l]aw  aswy  y  mae  cyfoeth  a 
gogoniant."  Mae  Dr.  Richardson  yn  golygu,  pe  diddymid  yn  y  deyrnas 
hon  yr  ymarfer  âTr  äwât/dâ  meddwalt  yr  yehwanegtd  at  oss  ei  thrigolion 
tuaTr  drydedd  ran, 

Ac  fel  y  gallesid  dysgwyl,  tra  yr  oedd  yr  boll  gorff  yma  o  wìrionedd 
yn  e&el  ei  ddwyn  i'r  goîwg  mewn  perthynas  i'i  niwed,  a'r  golled,  a'r 
trueni,  aV  dinystr,  a  achosid  trwy  y  diodydd  meddwol,  yr  oedd 
ymdrech  gref  ac  egtriol  yn  cael  eí  gwneyd  i  waredu  ein  teyraas  oddi- 
wrthynt  Mae  llawer  o'r  Cymdeithasau  Dirwestol  wedi  dal  ati  bî  i 
weithîo  yn  ddyfal  o'r  dechreuacL  Ond  wrth  weled  yr  anfantaís  fawr  y 
Hafurient  dani  o  herwydd  llíosogrwydd  y  cytleusrîerau  i  ymyfed,  y  rhaî, 
dan  nodded  y  IJywodraoth,  a  osodid  mor  amì  ac  mor  hudoíiaethua 
yn  nghanol  y  bobl,  fel  yr  oodd  ymronyn  amnhosibl  ûîdynt,  er  dynm 
allu  ymgadw  rhagddynt,  fo  ddaethpwyd  í  deimlo  fod  yn  angenrheídioí 
dysgu  y  wlad  am  y  mawr  angon  am  ddeddfwriaeth  a  osodai  attalfa  ar, 
oa  nad  a  symudai  ymaith,  domtasiynau  llíosog  y  fasnach  ag  oedd  yn  ea 
drygu  yn  gymaint  Ni  Iwyddodd  neb  yn  gymaint  i  gael  gan  boU 
gymeryd  yr  ardystìad  Birwostol  â  Father  Matthew  gyda  y  Gwyddeíod, 
a  diammeu  ìddo  fod  felly  yn  foddion  i  wneyd  dirfawr  les  ;  ond  yr  oedd 
yn  ddigon  i  dori  eì  galon  i  welecl  y  trueiniaid  hyny  drachefn  wrth  y 
miloedd  yn  syrthio,  a  hyny  am  eu  bod  yn  rhy  wan  i  ochel  yr  hudoliaeth 
nad  allent  droi  eu  hwyneb  i  unrhyw  gy feîrìad  beb  ei  bod  yn  barhâus 
yn  cael  ei  chadw  oJu  blaen.  Nid  rhyfedd  fod  ei  holl  enaid  yn  llawen- 
hau  yn  fTurfiad  yr  UnîUd  Km$dom  Âühnm  for  the  Suppre^sim  of  fhê 
Ttaŷìt  tn  Sfmtÿ  Drwk—y  il  Grand  Alliance  "  fcl  y  clywsom  Arglwydd 
Brougham  yn  ei  alw— yr  hwn  sydd  â'i  amcan  i  ddileu  y  fasnach  feddw^o! 
yn  gwbl  oll  Mae  y  symudiad  yma  o*r  dechreuad  wedi  bod  y  mwyaf 
nerthol  o  hoil  symudiadau  cymdoithasol  y  deyrnas,  ac  y  mae  yn 
anmhosibl  mesur  y  lles  a  wnaeth.  Y  mae  er  ys  dros  ddeng  mlynedd  ar 
hugam  wedi  cadw  y  goleuni  i  lewyrchu  yn  gryf  ac  yn  gy ìou  droa  y 
deyrnas  oll,  ac  nid  oes  haiacb  gîlfach  erbyn  byn  nad   ydyw  wedi  ei 


JÜBIT.I   DIRWESÎ   IN   NGHtMBÜ.  24l 

chyrhaeddyd.  Y  mae  wedi  dwyn  miloedd  ar  filoedd,  na  feddylient  o 
gwbl  am  beryglon  y  fasnach,  i  weled  y  mawr  niwed  y  mae  yn  beri,  ac 
i  deimlo  fod  yn  "  rhaid  gwneyd  rhywbeth,"  er  fod  llawer  o  honynt  heb 
weled  yn  glir  beth  a  fyddai  oreu  i'w  wneyd,  mewn  trefn  i  amddiffyn  y 
bobl  rhagddi.  Fe  roddes  y  symudiad  pwerus  y  cyfeiriwn  ato  rym 
neillduol  i  ymdrechion  eraill  er  cyfyngu  ar  y  fasnach  feddwol.  Y  mae 
y  tafarnau  yn  Scotland  wedi  eu  cau  ar  y  Sabboth  er  ys  dros  chwarter 
canrif,  ac  nid  oes  yr  un  ymgeisydd  Seneddol  a  feiddiai  son  am  eu 
hagoryd  drachefn.  Mae  tafarnau  yr  Iwerddon  hefyd,  oddieithr  mewn 
pump  o'r  trefydd,  wedi  eu  cau  ar  y  Sabboth  er  ys  chwe'  blynedd,  ac  y 
mae  y  genedl  mor  falch  o'r  cyfnewidiad  fel  y  mae,  gydag  unfrydedd 
neillduol,  yn  galw  am  eu  cau  yn  y  pum'  dinas  hefyd,  a'u  cau  am  byth 
trwy  y  wlad  oll.  Fel  un  peth  sydd  yn  dangos  yn  amlwg  fawredd  y 
cyfnewidiad,  fe  geir  fod  yn  ystod  y  flwyddyn  1883,  89,526  wedi  eu 
cymeryd  i  fyny  yn  Iwerddon  am  anghymedroldeb,  ond  nad  oedd  y  nif er 
a  gymerid  i  fyny  ar  y  Sabboth — a  chymeryd  i  fewn  y  nifer  yn  mhum' 
dinas  y  tafarnau  agored — ond  4,195  ;  tra  am  bob  un  o'r  dyddiau  eraill, 
pan  fyddai  y  tafarnau  yn  agored  am  bymtheg  o  oriau,  yr  oedd  nif er  y 
cymëryd  i  fyny  yn  14,000.  Felly  pe  buasai  pob  diwrnod  arall  yn 
Iwerddon  dan  gyffelyb  amddiffyn  rhag  y  fasnach  feddwol  â'r  Sabbothau, 
fe  fuasai  nifer  y  cymeryd  i  fyny  am  feddwdod  yn  1883  yn  Uai  na 
30,000,  yn  lle  bod  yn  90,000 — neu  mewn  geiriau  eraill,  ni  fuasai  ond  y 
drydedd  ran  o'r  peth  ydoedd,  a  hyny  er  fod  y  pum'  dinas  fwyaf  eu  pobl- 
ogaeth  â'u  tafarnau  oll  yn  agored  !  Ac  y  mae  tafarnau  Cymru  wedi  eu 
cau  ar  y  Sabboth,  ac  nid  ydy w  yn  debyg  yr  agorir  hwy  mwyach  ddydd- 
iau  y  ddaear.  Mae  ychydig  o'r  bobl  sydd  yn  y  fasnach,  gyda  rhyw 
nifer  bychan  o  eneidiau  sychedig  sydd  yn  ymlawenychu  yn  eu  nawdd, 
yn  ceisio  dwndro  tipyn  a  thaeru  fod  pethau  yn  llawer  gwaeth,  ac  fod 
mwy  o  yfed  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  wedi  pasio  y  ddeddf.  Fe 
haerid  hyny  yn  hyf  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  gan  Mr.  Warton,  ac  o  herwydd 
mai  felly  yn  ddiammeu  yr  oedd  pethau,  fe  gynnygiai  y  gŵr  enwog 
hwnw  fod  Deddf  Cau  y  Tafarnau  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  yn  cael  ei 
dileu.  Ystori  dda  a  gafodd  Dafydd  Dafìs,  Cowarch,  ymysg  y  penbyl- 
iaíd.  Wedi  syrthio  o  ddyn  meddw  unwaith  i'r  ffos,  penbwl  bychan — 
oedd  wedi  dychrynu  cryn  lawer  wrth  y  trwst,  ond  wedi  hyny  a  synai 
wrth  faint  y  dyn — a  ofynai  i'w  dad,  "  O  nhad,  dyma  benbwl  mawr  ! 
Tybed  y  bydda'  i  byth  yn  gymaint  penbwl  a  hwn  ?"  Gwell  hyd  yn 
nod  i'r  ieuengaf  o'n  darllenwyr  beidio  dychymygu  am  gyrhaedd  mesurau 
Mr.  Warton.  Nid  drwg  ydoedd  digrifwch  ein  cydwladwr  doniol,  y 
Parch.  Thomas  Evans,  yn  awr  o  Preston,  pan  mewn  golwg  ar  ddyfod- 
iad  y  ddwy  filiwn, — y  llawenychai  yn  gymaint  wrth  glywed  eu 
tramp  / — y  dadganai  ei  obaith  y  byddai  y  gŵr  hwn  cyn  pen 
ychydig  fìsoedd,  yn  lle  bod  yn  Wart  on,  yn  Wart  off.  Mewn 
cyfeiriad  at  yr  haeriadau  fod  pethau  yn  waeth  yn  ein  plith 
wedi  pasio  y  ddeddf,  dywedai  Cardinal  Manning  yn  y  Congress  yn 
Liverpool :  "I  always  when  I  hear  that  put  my  hands  to  my  eyes  to 
know  whether  I  have  sight  still  left."  Llawer  mwy  y  teimlwn  ni  felly, 
y  rhai  ydym  yn  byw  yn  Nghymru,  ac  yn  gweled  trwy  yr  holl  wlad  yr 
effeithiau  bendithfawr  sydd  wedi  dilyn  dygiad  y  ddeddf  ddaionus  hono 
i  rym.     Fe  geisir  cwyno  ychydig  mowa  rhai  o*r  prif  drefydd,  megys 


$42  JÜBIU   DIBWBST  YN   NOHYMBU. 

Caerdydd,  Abertawe,  a  Wreiham.  Ond  er  pobpeth,  mae  y  cyf newidiad, 
hyd  yn  nod  yn  y  manau  hyny,  yn  fawr  ac  amlwg.  Fe  ddywedai 
boneddwr  o  Gaerdydd,  "  Fod  y  tafarnwyr,  cyn  i'r  ddeddf  ddyfod  i 
weithrediad,  yn  dadgan  yn  ddigêl  y  gwnaent  eu  goreu  i'w  throi  yn 
Uythyren  farw."  Un  arall,  Alderman  ac  Ynad  o'r  un  dref  a  ddywedai, 
"  Yr  wyf  yn  gallu  tystiolaethu  i  weithrediad  llesol  Deddf  Cau  y 
Tafarnau  i  Gymru,  ac  y  mae  genyf  resymau  da  dros  ddyweyd  fod 
troseddau,  a  chymeryd  i  fyny,  a  chosbi  wedi  lleìhau.  Mae  eglwysi  a 
chapelau  yn  Uawnach,  yr  heolydd  yn  fwy  trefnus,  a  chartrefi  ein  pobl 
yn  cael  gwell  gofalu  am  danynt"  Dy wedai  un  sydd  yn  berchen  gwaith 
mawr  yn  Sir  Forganwg  :  "  Yr  ydym  ni  yn  cadw  2400  o  ddynîon.  Ein 
profiad  yn  amlwg  ydy w  ein  bod  yn  cael  Uawer  mwy  o  waith  ar  ddyddiaa 
Llun  a  Mawrth  er  pan  basiwyd  Deddf  y  Cau  ar  y  Sabboth."  A  phethau 
tebyg  a  glywn  o  Abertawe,  ac  o  holl  wlad  boblogaidd  Morganwg.* 
Ysgrifenai  cyfaill  teilwng  o  Wrexham :  "  Y  mae  genym  yma  gynifer 
sydd  yn  dymuno  ac  yn  pender/ynu  gwneyd  y  ddedd/ynfethiant,  fel  nad  ydyw 
yn  rhyf edd  i  ni,  sydd  yn  adnabod  y  dref  a'r  gymydogaeth,  fod  yfed  ar  y 
Sabboth  yn  myned  ymlaen  i  fesur.  Mae  yr  heddgeidwaid  yn  gwneyd 
eu  dyledswydd  yn  dda,  ac  ystyried  nad  ydynt  ond  meum  rhan  yn  cael 
eu  cefnogi.  Mae  y  dref  yn  llawer  tawelach;  mae  y  meistriaid  yn  tystio 
fod  eu  gweithwyr  yn  dyfod  at  eu  gwaith  ddydd  Llun  yn  Uawer  mwy 
rheolaidd :  ac,  mewn  gair,  er  gwaethaf  ein  hagosrwydd  at  derfyn 
Lloegr ;  er  gwaethaf  dylanwad  tra  nerthol  y  fasnach  yn  Wrexham  (Ue 

*  Wedi  ysgrifenu  y  Uinellau  uohod  derbyniasom  lythyr  dyddorol  oddiwrth  çyfaill 
parchus  o  Bontypridd.  Mewn  atebiad  i  amryw  ymofyniadau  o  r  eiddom  ysgriíenai  fel  y 
canlyn  :— "  1.  A  ydyw  Tenüyddiaeth  Dda  yn  cicio  acw  yn  awr  t  Ydyw,  ac  y  mae  ei 
chiciadau  yn  ddiweddar  yn  dyfod  yn  f wy  grymus.  Wedi'r  cwbl,  yr  organùeation  goreu  a 
gawsom  ydy w.  2.  Beth  sydd  yn  dyfod  o  symudiad  y  Ruban  Olas  t  Y  mae  wedi  gwneyd 
rhyfeddodau  yma,  yn  enwedig.  Fe  ysgubodd  y  dref  feddw  hon,  a  pharodd  ddiwygiâd 
rhŷfeddol  yn  yr  eglwysi.  Fe  ddygodd  ddwsinau  ac  ugeiniau,  os  nad  cannoedd,  o'r 
cymeriadau  mwyaf  anobeithiol  at  draed  yr  lesu,  ac  y  maent  yn  awr  yn  eistedd  wrth  ei 
draed,  yn  eu  dillad,  ac  yn  eu  hiawn  bwyll.  T  mae  cyfarfodydd  yn  cäel  eu  cynnal  bob 
wythnos  jil  rhai  o'r  trefydd  mwyaf  mewn  cysylltiad  à'r  Ruban  Glas.  Yr  ydym  ni  ya 
cyonal  mtêsion  am  bythefnos  ddwvwaith  yn  y  flwyddyn,  ac  y  mae  genyin  gyfarfodydd  yn 
vr  awyr  agored  bob  prydnawn  sadwrn,  Ue  y  mae  llawer  yn  cymeryd  yr  ardystìaa. 
Mae  y  cyfarfodydd  hyn  yn  yr  awyr  agored  yn  gwneyd  dirfawr  les,  ac  yr  ydwyfyn  llawn 
argyhoeddedig  mai  dyma  y  ffordd  oreu  i  gario  ymlaen  waith  Dirwestol  a  Cnenadol  o 
Mawrth  hyd  Hydref,  a  chael  cyfarfodydd  dan  dô  am  y  misoedd  erailL     Y  mae  Dirwest  yn 


saü  i'r  eri  a  gedwir  i  fyny  mor  ddyfal  gan  gyfcillion  y  fasnach  fod  Deddf  Cau  y 
Tafamau  ar  y  Sabboth  wedi  profi,  yn  enwcdig  yn  y  wlad  acw,  yn  hollol  fethtant  t  Tr 
ydych  yn  ddiammeu  yn  gwybod  fod  Pontypridd  yn  cael  ei  phrofi  yn  fwy  yn  yr  ystyr  vma 
nag  un  man  yn  Nghymru.  Y  mae  yn  ganolbwynt  rhwng  dyfírynoedd  Rhondda,  Merthyr, 
ac  Âberdar.  Y  maent  yn  ymdywallt  iddo  o  bob  cyfeiriàd.  Mae  gan  y  tafarnwyr  a'u 
cyfeillion  brahes  a  cherbydau  o  bob  math  i  gymeryd  pobl  o  le  i  le  ar  y  Sabbothau,  yn 
neillduol  i'w  dwyn  i  lawr  o  ddyflfryn  Rhondda.  Mae  ein  hynadon  yn  gadael  i'r  bobl  wneyd 
fel  y  mynont ;  ni  raid  iddynt  ond  myned  dair  milldir  a  chânt  wneyd  fel  y  byddont  yn 
dewis.  Nid  oes  un  lle  yn  y  Dywysogaeth  y  dylai  ynadon  fod  yn  fwy  manwl  nag  yma ; 
ond  mae  arnaf  ofn  nad  oes  un  lle  y  maent  mor  lac.  Yr  oeddem  yn  gwneyd  yn  bur  dda 
nes  y  collasom  Mr.  Gwdym  Willìams,  pan  wnaed  ef  yn  Farnwr,  ....  Eto,  er  gwaethaf 
y  cwbl,  y  mae  Deddf  Cau  ar  y  Sabboth  yn  ^weithio  yn  dda  ymhob  man.  Wrth  reswm  yr 
ydym  ni  yn  gweled  yr  ochr  waethaf  oll  iddi  yma,  oblegid  yma  y  mae  pob  troseddwyr  vn 
crynhoi  eu  nerthoedd.  Ond  nid  ydwyf  yn  meddwl,  gyda  holl  lacrwydd  y  fainc  a'r  nedd- 
geìdwaid,  fod  cymaint  o  yfed  yn  myned  ymlaen  ag  oedd  cyn  i'r  Act  ddyfod  i  rym ;  oed  yr 
ydym  yn  awr,  wrth  reswm,  yn  ei  weled.  Cyn  hyny  aroaai  y  trueiniaid  yn  y  tafarnau  nes 
y  troid  y  tap,  ac  yna  Uithrent  adref  dan  gysgodion  tywyll  y  nos.  Yn  awr  rhaid  iddynt 
rodio  yr  heolydd  gefh  dydd  goleu,  canys  m  allant  lechu  yn  hir  yn  y  tafarnau.    Ond  nid 


JtJBH.1   DIRWEST   ÎN   NGHYltfRU,  248 

mae  ein  tafarnau  yn  1  am  120  o'r  trigolion,  tra  nad  ydynt  yn  Liverpool 
ond  1  am  bob  243) ;  ac  er  gwaethaf  yr  elyniaeth  agored  y  cyfeiriais  ati, 
nid  wyf  yn  petruso  dyweyd  fod  Deddf  y  Cau  ar  y  Sabboth,  ie,  yn 
Wrexham,  prif  gaer  y  fasnach  yn  Nghymru,  wedi  bod  yn  Uwyddiant." 
Ac  am  y  wlad  yn  gyffredinol  mae  genym  y  f  ath  gorff  o  dystiolaethau  am 
ei  Uwyddiant,  a  hyny  oddiwrth  rai  ag  y  mae  yn  anmhosibl  ammeu  eu 
gair,  fel  y  mae  yn  rhyfedd  yn  wir  fod  neb — ac  nid  oes  neb  ond 
cyfeillion  y  fasnach — yn  ceisio  haeru  ei  bod  wedi  profi  yn  fethiant. 
Mae  yn  dda  genym  weled  hefyd  fod  mesurau  wedi  eu  dwyn  i'r  Senedd 
yn  galw,  ac  yn  galw  yn  gryf,  am  ymwared  cyffelyb  i  ranau  eraill  o'r 
deyrnas,  megys  Durham,  Northumberland,  Swydd  York,  Mynwy,  a 
CornwalL  Ac  y  mae  y  symudiad  dros  gau  ar  y  Sabboth  trwy  y 
deyrnas  oll,  erbyn  hyn,  wedi  dyfod  mor  nerthol  fel  y  mae  un  o  bob 
chwech  o'r  bobl,  íel  y  dywedai  Mr.  Edward  Whitwell  dro  yn  ol,  wedi 
dadgan  eu  teimlad  mewn  ysgrifen  ar  y  mater,  ac  o'r  rhai  hyny  y  mae 
saith  am  un  yn  galw  am  gau  ar  y  Sabboth  1  Mewn  Uiaws  o  ffyrdd  eraill 
hefyd  y  mae  attalfeydd  wedi  eu  gosod  ar  y  f asnach  feddwol  ag  y  cwynir 
yn  gethin  o'u  plegid.  Ac  yn  neillduol,  mae  yr  hen  olygiad  a  goleddid 
mor  garedig  gan  y  taf  arnwyr,  Trwydded  un  waith,  trwydded  byth, — erbyn 
hyn  wedi  darfod  am  dano,  a'r  brawdlysoedd  uchaf  wedi  cadarnhâu  nad 
ydyw  y  drwydded  ond  trwydded  am  flwyddyn,  ac  ar  derfyn  y  flwyddyn 
y  gellir  ei  hattal,  gyda  rheswm  neu  heb  reswm,  fel  y  gwelo  yr  awdur 
dodau  yn  dda.  A  gwaeth  fyth,  y  mae  byddin  gref  yr  Alliance  a'u  cyf eill- 
ion  yn  pwyso  y  gwarchae  ymlaen  mewn  dull  mor  ofnadwy  o  rymus  ! 
Am  flynyddoedd  nid  oedd  Syr  Wilfrid  Lawson  â'i  Bermissws  Bill  ond 
pethau  i  chwerthin  am  ou  pen.  Wedi  hyny  fe  ddaethpwyd  i  weled  fod 
yn  rhaid  dadleu  yn  eu  herbyn.  Erbyn  hyn  nid  oes  nemawr  i'w  wneyd 
hebiaw  eu  cashâu  a'u  melldithio.  Pan  oedd  gan  y  tafarnwyr  allu  yn 
yr  etholiadau,  fel  yn  amser  cynghrair  ardderchog  y  "Bîr  a'r  Bibl," 
nid  allai  ein  haelodau  Seneddol  ddim  fforddio  anufuddhau  iddynt. 
Cynnorthwyent  hwy  y  gwŷr  anrhydeddus  i  fyned  i'r  Senedd,  a 
dysgwylid  iddynt,  wedi  cyrhaedd  y  senedd,  eu  cynnorthwyo  hwythau, 
ac  amddiffyn  eu  masnach.  Dywedai  Arglwydd  Derby,  y  pryd  hyny, 
pe  buasai  y  drefn  i  drwyddedu  tafarnau  yn  cael  ei  gosod  o  flaen  y  Tŷ 
trwy  y  balot,  y  buasid  yn  eu  dinystrio  mewn  un  noswaith.  Yn  ethol- 
iad  1880,  sut  bynag,  fe  ddaeth  chwalfa  ryfedd  ar  allu  y  fasnach,  ac  fe 
gaed  dynion  i  gynnrychioli  y  bobl  yn  y  Senedd  yn  rhydd  oddiwrth  ei 
hiau  haiarnaidd.  Y  canlyniad  ydyw  fod,  rhwng  1880  a  1884,  59  o 
fesurau  wedi  eu  dwyn  ger  bron  oeddynt  oll  â'u  tuedd  i  amddiffyn  y 
deiliaid  rhag  y  fasnach  feddwol;  ac  er  gwaethaf  pob  anhawsder  ac 
anffawd  a  gwrthwynebiad,  y  mae  33  o'r  rhai  hyny  wedi  eu  gwneyd  yn 
ddeddfau.  A  mwy,  y  mae  Syr  Wilfrid  Lawson  wedi  pasio  ei  bender- 
fyniad  trwy  fwyafrif  sylweddol,  a  hyny  ar  dri  o  wahanol  achlysuron,  yn 
ystod  y  Senedd  hon.     A  mwy  fyth,  y  mae  Llywodraeth  ei  Mawrhydi 

wyf  yn  dysgwyl  llawer  oddiwrth  yr  heddgeidwaid  na'r  fainc.  Bhaid  newid  llawer  ar  y 
trefniad  am  y  bonafide  traveller,  neu  ei  ddiddymu,  yr  hyn  yn  sicr  fyddai  oreu  o  lawer. 
Yr  wyf  yn  gobeithio  y  bydd  Daddf  y  Cau  ar  y  Sabboth  ya  cael  ei  gwella  mewn  canlyniad 
i'r  Cyfarfodydd  JubilL  Dylem  godi  ein  Uef  yn  erbyn  y  cimddefn  ydd  dybryd  o  fraint 
traveUers;  ac  am  y  "clybiau"  y  maent  ymron  i  gyd  yn  eiddo  tafarnwyr  a'u  cyfeillion. 
Byddai  yn  dda  i'r  wlad  wybod  y  ffaith  yna.  Fe'm  hysbysir  ar  awdu  rdod  dda  fod  bron  yr 
bollglybÌAu  yn  Nghaerdydd  yn  perthyo,  yn  uoiongyrçhoi  neu  anuniongyrchoì,  i'r  rhai 
aydd  yn  y  fasnach  feddwol." 


244  JUBILI   DIRWEST   TN   NGHYMBÜ. 

wedi  dadgan  yn  y  modd  mwyaf  diammwys  ei  chymeradwyaeth  o'r 
egwyddor  y  dadleua  efe  drosti,  sef  rhoddi  gallu  ar  y  fasnach  yn  nwylaw 
y  trethdalwyr,  ac  wedi  ymrwymo  i  ddwyn  mesur  i  fewn,  can  gynted  ag 
y  byddo  yn  bosibl,  yn  ei  chorffori.  Mae  sefyllfa  pethau  y  dyddiau  hyn 
yn  y  Seuedd  yn  dra  dyeithr,  pan  y  mae  mympwyon  ffol  a  chwerylau 
plentynaidd  yn  llyncu  cymaint  o  amser  gwerthfawr  fel  nad  oes  hamdden 
i  ystyried  mesurau  sydd  yn  hanfodol  i  lwyddiant  a  daioni  y  deyrnas. 
Mae  arnom  ofn  yn  ein  calon  rhag  i'r  eisteddiad  yma  eto  fyned  heibio 
heb  basio  y  mesur  o  Addysg  Ganolraddol  i  Gymry,  yr  hwn,  fel  y 
dywedir  wrthym,  sydd  wedi  ei  barotoi  er  ys  dros  ddwy  flynedd,  ac  y 
mae  ein  hanwyl  wlad,  o  ddiffyg  ei  gael  i  rym,  yn  dyoddef  y  fath  ddirfawr 
golled.  A  dyma,  mae  yn  ddiammeu,  yw  y  rheswm  pam  na  fuasai 
mesur  wedi  ei  ddwyn  i  mewn  yn  corffori  egwyddor  y  Permissŵe  Bill. 
Ond  mae  yn  amlwg  y  rhaid  fod  hyny  bellach  wrth  y  drws.  Ac  mae 
yn  anhawdd  meddwl,  fel  y  mae  pob  helaethiad  ar  yr  etholfraint  wedi 
peri  dirfawr  hyrwyddiad  ar  fesurau  poblogaidd,  na  fydd  i  lais  y  ddwy 
filiwn  sydd  yn  awr  am  y  waith  gyntaf  yn  cael  eu  derbyn  i  gylch  y 
cyfansoddiad,  beri  ei  glywed  yn  gryf  ac  yn  groch  ar  bwnc  y  Sísnach 
feddwol.  Nid  oes  neb  yn  deall  yn  well  na  chyfeillion  y  fasnach  hono 
beth  ydyw  y  Uais  hwnw  yn  debyg  o  fod.  Mae  hyd  yn  nod  y  rhai  sydd 
yn  rhy  wan  i  basio  drws  y  dafarn  heb  droi  i  fewu,  er  eu  bod  trwy  hyny 
yn  eu  handwyo  eu  hunain  a'u  teuluoedd,  eto  yn  barod  i  wynfydu  na 
fa'i  modd  cau  y  tai  peryglus  hyny  oU  ac  am  byth.  Ac  y  mae  y  profiad 
a  gaed  mewn  manau  lle  nad  oes  tafarnau,  y  fath  fel  ag  i  ddangos  mai  y 
gymwynas  oreu  a  allai  y  bobl  wneyd  iddynt  eu  hunain  ac  i'w  teuluoedd 
ac  iV  gwlad,  fyddai  symud  y  tafarnau  ymaith  yn  gwbl.  Mae  genym 
bob  sicrwydd  fod  diddymiad  y  fasnach  hon  yn  Maine  a'r  taleithiau 
eraill  yn  America,  ynghyd  a  Canada,  wedi  profi  yn  fendithiol  iawn  i'r 
bobl.  Yr  oedd  y  tystiolaethau  a  gafwyd  gah  Bwyllgor  Confocasiwn 
Caergaint  yn  1868  yn  dangos  bod  1500  o  blwyfydd  yn  y  deyrnas  hon  heb 
dafarnau  o'u  mewn,  a'u  bod  yn  llawer  mwy  dedwydd  na'r  plwyfydd  Ue 
yr  oedd  tafarnau.  Ac,am  Saltaire,  a  Bessbrook,  a  Tyrone,  a  Shaftes- 
bury  Park,  a'r  rhan  o  Liverpool  sydd  yn  perthyn  i'n  cydwlad- 
wyr  parchus,  Meistri  David  Roberts  a'i  Fab,  ynghyd  a  manau  eraill 
cyffelyb,  y  maent  oll,  am  eu  bod  yn  rhydd  oddiwrth  dafarnau,  yn  hedd- 
ychol  a  llwyddiannus  a  dedwydd  iawn.  Ac  mae  yn  anhawdd  meddwl, 
pan  y  gadewir  y  mater  i'w  benderfynu  gan  y  bobl  eu  hunain,  na  fydd 
iddynt  roddi  eu  llais  o  blaid  diogelu  iddynt  eu  hunain  ac  i'w  hanwyhaid 
y  daioni  ag  y  mae  Rhagluniaeth  dirion  yn  osod  yn  eu  ffordd,  ac  na 
fynant  mwyach  adael  i'r  fasnach  beryglus  yma  eu  handwyo.  Yr  unig 
beth  ag  y  teimlir  pryder  yn  ei  gylch  ydyw  fod  y  Llywodraeth  wedi 
awgrymu  yn  Ued  amlwg  mai  trwy  y  Byrddau  Sirol  a  fwriedir  ffurfio  y 
meddylia  am  adael  llywodraeth  y  fasnach  feddwol  yn  llaw  y  bobl,  ac 
felly  mai  y  cwbl  a  gânt  fydd  pleidleisio  yn  etholiad  dynion  fydd  i  ofalu 
am  y  mater  yma,  ac,  fe  allai,  am  ddwsin  o  bethau  eraill  yn  gystal.  Mae 
y  drefn  yma  yn  Scotland  yn  awr,  ond  yn  gweithio  mor  anfoddhaol  fel 
y  mae  y  Scottish  Permisswe  Bill  yn  cael  galw  am  dano  mor  gryf  gan  y 
wlad  fel  y  bydd  raid  cyn  pen  ychydig  fisoedd  ei  wneyd  yn  ddeddf.  Ac 
yr  ydys  wedi  cael  digon  o  brofiad  ar  gymeryd  pleidlais  uniongyrchol  y 
bobl  mewn  achosion  lleol — megys  penderfynu  cael  dwfr  at  wasanaeth 


JUBILI   DIRWEST   ÎN    NGHYMEU.  245 

Manchester  o  Lyn  Thirlmere,  &c, — fel  na  fyddai  ond  ychydig  o 
anhawsder  cael  ie  neu  nage  pob  trethdalwr  ar  y  cwestiwn — Tafarnau, 
ai  peidio  î 

Ond  er  yr  holl  yni  iachus  a  chanmoladwy  a  ddangosir  felly  gyda'r 
ymdrech  i  gael  attalfeydd  cyfreithiol  ar  y  fasnach,  y  mae  yn  dda  iawn 
genym  alw  sylw  at  yr  ymdrechion  cryfion  sydd  yn  cael  eu  gwneyd  y 
dyddiau  hyn  yn  Lloegr  i  berswadio  y  bobl  ac  i'w  hennill  i  fod  yn 
Ddirwestwyr.  Crybwyllasom  am  yr  hen  Gymdeithasau.  Mae  y 
National  Tempercmce  League  yn  arbenig  yn  gweithio  gydag  yni  ac  ieu- 
engrwydd  sydd  yn  peri  fod  ei  laf ur  yn  fendithiol  iawn.  Dan  nawdd 
y  gymdeithas  hono  y  cynnaliwyd  y  Congress  yn  Liverpool,  a  Ue  bynag 
y  gwel  le  i  weithio — ymysg  y  meddygon ;  gyda  gwŷr  dysgedig  y  British 
Assoáation;  yn  dramng-rooms  y  mawrion;  gydag  efrydwyr  y  colegau 
duwinyddol  a'r  training  eolleges ;  ymysg  ysgolf  eistriaid  ;  yn  y  f yddin, 
Ue  y  mae  bellach  tua  25,000  o  lwyrymwrthodwyr  ;  neu  yn  y  llynges, 
lle  y  mae  dros  12,000;  neu  ymysg  y  rhai  sydd  ar  waith  ynglŷn  â'r 
rheilffyrdd,  lle  y  mae  o  40,000  i  50,000  yn  llwyrmwyrthod ;  heblaw 
cyfarfodydd  cyhoeddus  cyffredinol,— ymhob  man  ac  ymhob  ffordd  y  mae 
y  League.  yn  fyw  ac  yn  gweithio,  a  mawr  ydy w  y  lles  a  wna.  Ac  nid  y 
íleiaf  o'i  gymwynasau  ydoedd  sefydlu  ynglŷn  â'i  swyddfa  yn  337 
Strand,  "  National  Temperance  Publication  Depôt,"  lle  y  gellir  cael  pob 
llenyddiaeth  sydd  yn  dwyn  cysylltiad  â'r  achos  da,  a  lle  y  cyhoeddir 
hefyd,  ynglŷn  â  Dirwest,  lawer  o  lenyddiaeth  ragorol.  Un  o  arwydd- 
ion  goreu  yr  amseroedd  ydyw  y  deffröad  mawr  sydd  yn  ddiweddar 
wedi  cymeryd  lle  mewn  cysylltiad  â  Dirwest  ymysg  y  gwahanol  gyfun- 
debau  crefyddol.  Y  mae  erbyn  hyn  3,000  o  ganghenau  cysylltiedig  â 
Chymdeithas  Ddirwestol  Eglwys  Loegr,  ac  y  mae  ei  haelodau,  o'r 
ddau  ymrwymiad,  yn  553,152, — gryn  lawer  dros  hanner  miliwn.  Dy- 
wedir  hefyd  fod  ei  chyllid  am  y  flwyddyn  ddiweddai  yn  £50,000.  Y 
mae  pymtheg  o  ysgrifenyddion,  clerigol  a  lleygol,  yn  gweithio  gyda  hi ; 
denfyn  genadon  i  lafurio  yn  y  police  courts  yn  Llundain  ac  mewn  amryw 
drefydd  eraill ;  mae  Undeb  y  Merched  sydd  yn  perthyn  iddi  yn  llwyddo 
yn  dda,  ac  y  mae  Undeb  y  Plant  yn  gweithio  yn  rhagorol.  Mae  gan 
Gymdeitha8  Ddirwestol  Eglwys  Iwerddon  dros  50,000  o  aelodau.  Mae 
Cymdeithas  Ddirwestol  yr  Annibynwyr  yn  dyfod  rhagddi  yn  dda. 
Allan  o  2,589  o  weinidogion  yn  yr  enwad,  y  mae  1,385  wedi  dadgan  eu 
bod  yn  llwyrymwrthodwyr,  a  chredir  fod  llawer  ychwaneg.  -AJlan  o 
82  o  weinidogion  sydd  newydd  eu  sefydlu,  y  mae  75  yn  proffesu  eu 
hunain  yn  Uwyrymwrthodwyr ;  ac  allan  o  354  o  efrydwyr  yn  y  deuddeg 
coleg  enwadol,  y  mae  309  o  ochr  Dirwest  Mae  Cymdeithas  Llwyr- 
ymwrthodiad  y  Bedyddwyr  yn  rhifo  ymysg  ei  haelodau  1,100  o  weinid- 
ogion;  2,462  o  swyddogion  eglwysig  a  thanysgrif wyT ;  ac  o  223  o 
efrydwyr,  y  maent  oll  felly,  oddieithr  16.  Mae  Pwyllgor  Dirwestol 
Conference  y  Wesleyaid  yn  rhoddi  nifer  eu  Bands  of  Hope  yn  2,821,  mwy 
o  177  na'r  flwyddyn  o'r  blaen ;  a'u  haelodau  yn  291,989,  mwy  o  20,289 
na'r  flwyddyn  o'r  blaen.  Nifer  cymdeithasau  y  rhai  mewn  oed  ydy w 
337,  gydag  aelodaeth  o  26,713.  Ac  yn  debyg  y  cawn  gyda  chyfun- 
debau  crefyddol  erailL  Yn  ddiweddar  y  mae  y  rhan  f  wyaf  o  honynt 
weü  dyfod  allan  yn  yr  achos  hwn,  ond  y  maent  yn  ymgymeryd  yn 
galonog  ág  ef  ac  yn  gweithio  yn  egn'íol  drosto.  Mae  y  Band  of  Sope 
1885.  q 


216  JüBILI   DIBWEST   TK   NGHTM&U. 

Union,  a  ehymdeithasau  eraill  sydd  yn  llafurio  gyda  y  plant,  yn 
gweithio  gyda'r  oes  sydd  yn  codi  mewn  ffordd  ag  sydd  yn  profi  yn  dra 
fiwyddiannus.  Ac  ni  fyddai  yn  addas  i  ni  beidio  crybwyU  am  y 
Bechabiaid,  a'r  Sons  of  Tempenmce,  ac  yn  enwedig  y  Temlwyr  Da,  y 
rhai  yn  Lloegr  yn  enwedig  sydd  yn  dal  eu  tir  yn  rhagoroL  Ác  yn 
ddiweddar  y  mae  yr  Undeb  Dirwestol  Efengylaidd,  neu  Fyddin  y 
Ruban  Glas,  wedi  bod  yn  gweithio  yn  dra  grymus  dros  y  deyrnas  oll, 
a  miloedd  ar  filoedd  o  feddwon  wedi  eu  sobri  trwyddi,  ie,  a  Ue  cryf  i 
hyderu  fod  Uawer  iawn  o  honynt  wedi  dyfod  at  draed  y  Ceidwad 
Ac  y  m*e  yn  sicr  yn  arwydd  dda  fod  y  fath  lwyddiant  gwych  wedi 
bod  bron  ymhob  man  gyda'r  ymdrech  i  sefydlu  tai  cyhoeddus  i'r 
bobl  fyned  iddynt,  Ue  na  byddo  diod  feddwol  i'w  temtio,  megys 
British  Worhmarìs  Public  Houses,  Peoplés  Ooffee  Houses,  Peoptès  Cafà, 
&c.  Nid  ydyw  yn  ymddangos  eu  bod  yn  dyfod  rhagddynt  yn 
gystal  yn  Llundain,  am  na  wnaed  y  prawf  yno  dan  yr  amgylehiadaa 
mwyaf  manteisiol.  Fe  ddechreuwyd  eu  sefydlu  yn  y  deyrnas  tua 
deng  mlynedd  yn  ol,  a  hyny  oddiar  gymhellion  o  ddyngarwch,  heb 
ddysgwyl  enniU  arianol,  ond  gyda'r  amcan  o  gael  tai  cysurus  i'r  bobl 
droi  iddynt,  ac  ymborth  maethlon  a  blasus,  a'r  cwbl  am  bris  mor  isel  ag 
oedd  yn  bosibl.  Ond  y  maent  yn  gyffredin  wedi  dwyn  Uogau  ar  yr  arian 
a  osodwyd  ynddynt  o  lawn  ddeg  punt  y  cant.  Dywedir  fod  Uwyddiant 
o'r  dechreu  wedi  dilyn  y  symudiad  mewn  o  leiaf  dair  ar  hugain  o'r 
trefydd  mwyaf  poblogaidd, — y  Uôg  Ueiaf  yn  bum'  punt  y  cant,  ac  yn 
myned  i  fyny  gymaint  a  dwy  bunt  ar  bymtheg,  ac  ugain  punt  y  cant 
GeUir  gweled  mawredd  eu  Uwyddiant  yn  Liverpool  yn  y  fíaith  fod  yn 
1883,  £85,000  wedi  eu  derbyn  ar  y  counters  mewn  dimeiau  a  cheiniogao, 
ac  fe  gyfrifir  fod  tua  25,000  o  alwadau  yn  cael  eu  gwasanaethu  bob 
dydd  yn  y  gwahanol  ganghenau  sydd  yn  y  ddinas  hono.  Ac  y  mae 
erbyn  hyn  dros  30,000  wedi  cymeryd  yr  ymrwymiad  Dirwestol  yn  y 
tai  hyn  yn  Liverpool,  ac  y  mae  y  400  sydd  yn  ngwasanaeth  y  Cwirni 
oU  yn  Ddirwestwyr.  Mae  yn  dda  genym  ddyweyd  f od  anturiaeth  y 
PeopWs  Café  yn  Mangor — yn  cynnwys  dau  dŷ  yn  Mangor  ac  un  yn 
Nghaernarfon — am  y  pum'mlynedd  diweddaf  wedi  gweithio  yn  rhagorol, 
ac  yn  rhoddi  Uôg  o  ddeg  punt  y  cant,  heblaw  fod  y  tai  yn  Uawer  o 
ddiogelwch,  ac  yn  rhoddi  Uawer  iawn  o  gysur  i'r  rhai  sydd  yn  myned 
iddynt.  Mae  yn  ddiammeu  fod  yfed  mawr  iawn  yn  y  deyrnas  er 
yr  holl  ymdrechion  hyn,  ynghyd  a  llawer  eraill  ag  y  buasai  yn  hyfryd 
genym  eu  henwi :  ond  fe  ellid  yn  rhesymol  ofyn,  Gyda'r  Uwyddiant  mawr 
sydd  wedi  bod  trwy  holl  gylchoedd  cymdeithas,  a  chyda'r  hoU  demtasiyn- 
au  sydd  ymhob  cyf eiriad  yn  cael  eu  gosod  yn  ffordd  dynion  i  ymyfed,  pa 
faint  mwy  a  fuasai  ein  hanghymedroldeb  a'n  trueni,  pe  na  buasai  am  y 
fath  ymdrechion  ag  y  soniwn  am  danynt  gan  gyfeiUion  sobrwydd  a 
rhinwedd  î 

Ond  yn  ncwyneb  yr  egni  a'r  gweithgarwch  mawr  a  chanmoladwy  a 
ddangosir  gyaag  achos  sobrwydd  mewn  rhanau  eraill  o'r  deyrnas,  beth 
a  ddy wedwn  am  Gymru  1  Ni  raid  i  lawer  o  honom  fod  yn  hen  i  gofio 
amser  pan  yr  oedd  Cymru  yn  edrych  i  lawr  gyda  gresyndod,  os  nad 
hefyd  gyda  gradd  o  ddiystyrwch  ar  y  difrawder,  îe  y  gwrthwynebiad,  a 
ddangosid  mewn  Uawer  cylch  y n  rhanau  eraill  y  deyrnaa.  Nid  ydym  p 
sicr,  yn  wir,  nad  oeddym  i  gryn  fesur,  f el  y  gẃr  parehus  y  sonir  am 


JÜBILl  DIBWEST   YN    NOHTMBU.  247 

dano  yn  y  ddammeg,  yn  barod  i  ddiolch  "  nad  oeddym  ni  f el  yr  oedd 
dynion  eraill,"  ac  yn  arbenig  fel  y  Saeson,  y  rhai  yr  oedd  Uiaws  o'u  gwein- 
idogion  a'u  dynion  goreu  yn  condemnio  Dirwest  fel  anffyddiaeth,  <fec. 
Ond  er  fod  miioedd  Iawer  o  honom,  yn  ymarferol,  yn  gystal  llwyrymwrth- 
odwyr  ag  sydd  yn  anadlu  awyr ;  er  yr  ychydig  yspeidiau  poethion  a  f u 
yn  ein  hanes  o  zel  fyranadlog  gyda  Themlyddiaeth  Dda,  a  symudiadau 
cyffelyb ;  er  y  nerth  â  pha  un  y  galwaaom  f el  un  gẃr  am  gau  y  taíarnan 
ar  y  Sabboth ;  ac  er  ein  bod,  gannoedd  o  weithiau,  mewn  cyfarfòdydd  a 
thrwy  ddeisebau  wedi  anfon  ein  llais  i'r  Senedd  o  blaid  Looal  ùptwn,  ac 
nad  oes  etholiadaeth  o  fewn  ein  gwlad  lle  y  gwrandewid  am  amrantiad 
ar  ymgeisydd  a  broffesai  wrthwynebu  hyny, — er  hyn  oll,  yr  ydym  yn 
ofni  y  rhaid  addef  fod  Jubili  y  Diwygiad  Dirwestol  wedi  dyfod  ar 
Gymru  pan  mae  ei  u  holl  ddaear,"  gyda'r  achoa  da  hwn,  i  fesur  tra  mawr 
"yn  eistedd  ac  yn  Uonydd."  Nid  allem  lai  na  theimlo  dwfn  ofid  wrth 
weled  dros  bedwar  ugain  o  gymdeithasau — rhai  yn  wir  yn  lleol,  ond 
y  rhan  f wyaf  o  lawer  yn  organisations  yn  cynnwys  canghenau  lawer — yn 
cael  eu  cynnrychioli  yn  swyddogol  yn  y  Congress  ardderchog  a  gynnal- 
iwyd  yn  Liverpool,  ond  heb  fod  yr  un  gymdeithas  Gymreig  yn  oael  ei 
chynnrychioli  o  gwbl,  na  dim  son  am  Gymru — oddieithr  ar  ddamwain 
ynglŷn  á'r  cau  ar  y  Sabboth — mwy  na  phe  buasai  y  wlad  ag  y  sonir 
weithiau  am  Liverpool  fel  ei  "  phrifddinas,"  heb  gymaint  ag  un  Dir- 
westwr  o  fewn  ei  chyffininiau.  "  Ghwi  a  redasoch  yn  dda  ;  pwy  a'ch 
rhwystrodd  chwi  r"  Gwych  yn  wir  ydyw  f od  gan  bobl  hanes  o  gwbL  Ac 
am  yr  hen  bobl,  gallwn  wrando  yn  hyfryd  arnynt  hwy  yn  adrodd,  hir- 
nos  gauaf,  fel  y  "gwelsant  ddydd,"  ac  am  y  gorchestion  a  gyflawnasant 
yn  nyddiau  eu  nerth.  Ond  pan  mae  y  gelyn  yn  y  wlad,  yn  ei  gor- 
esgyn,  ac  yn  ei  difrodi,  ai  y  cwbl  a  geir  gan  filoedd  ag  y  mae  eu  holl 
nerth  ynddynt,  ac  y  gellid  o  honynt  filwyr  o'r  fath  f wyaf  pybyr,  ydy w 
son  fod  eu  tadau,  fel  y  dengys  llyfr  Dr.  Thomas,  wedi  ymladd  yn 
ddewr, — ac  yna  plethu  eu  dwylaw  i  edrych  yn  dawel  ar  y  bobl  yn  cael 
eu  lladd  % 

Yr  ydym  yn  hyderu  yn  f awr  nad  felly  y  bydd,  ac  y  ceir  y  flwyddyn 
hon  adnewyddiad  trwy  em  holl  wlad  a  dry  yn  weithgarwch  cyson  a 
diorphwys,  nes  bod  ein  hanghymedroldeb  wedi  ddarfod  am  dano.  A 
phaham  na  cheid  ef  ?  Y  mae  ei  eisieu,  fe  ŵyr  pawb.  Mae  y  profion  o 
hyny  o'n  hamgylch  ymhob  man,  ac  y  maent  yn  alaethus  iawn.  Ao  y 
mae  genym  gyflawnder  o  adnoddau  tuag  at  ddwyn  adnewyddiad  oddi- 
amgylch.  Âm  ymron  holl  weinidogion  yr  efengyl  yn  Nghymru— yn 
enwedig  gyda'r  enwadau  Ymneillduol,  ac  y  mae  Glerigwyr  y  Sefydliad 
os  nad  wedi  deffro,  yn  barod  i  hyny — onid  ydynt  yn  Ddirwestwyr  ì  Ac 
yn  arbenig,  onid  ydyw  y  tô  ieuanc  o  bregethwyr,  a'r  efrydwyr  yn  ein 
colegau,  a'r  holl  wŷr  ieuainc  yn  ein  heglwysi  sydd  â'u  bryd  ar  laf ur  yn 
y  cyf ryw  gylch,  yn  yr  ystyr  yma,  os  yw  hyny  yn  bosibl,  yn  "  well  na'u 
tadauf"  Galwer  y  llu  mawr  yma  i'r  maes,  gyda'r  Ueygwyr  parchus  a 
galluog  ag  y  byddai  yn  dda  ganddynt  gydweithredu,— a  dyna  at  ein 
gwasanaetn  ddigonedd  o  alhi  i  areithiona  fyddai  yn  hawdd  bod  ei  well. 
Ae  nid  oes  eisieu  dywedyd,  fel  canlyniad  i'r  by wyd  grymus  sydd  yn 
llanw  ein  hardaloedd  gyda  cherddoriaeth,  mai 

Môr  o  gân  yw  Cymra  i  gyd. 
Q  2 


248  JÜBILI   DIBWE8T   YN   NGHYMRU. 

Ac  y  mae,  dybygem,  yn  enwedig  mewn  Uawer  o'n  hardaloedd,  ymron 
yr  oll  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  ein  côrau  yn  Ddirwestwyr,  a  Uiaws 
mawr  o  honynt  yn  bobl  ieuainc  grefyddol ;  a  diammeu  y  byddai  yn 
hyf rydwch  ganddynt  roddi  eu  cymhorth  mewn  cyfarf  odydd  Dirwestol 
trwy  ganu,  er  ceisio  sobri  a  lleshau  eu  cymydogion  ag  y  mae  y 
ddiod  yn  eu  temtio,  ac  er  diogelu  y  rhai  ieuainc  rhag  y  ffordd 
ddrwg.  Y  mae  genym,  yn  ychwanegol  at  y  gerddoriaeth  ragorol 
a  astudir  yn  awr  gan  ein  côrau  yn  gyffreclln,  lawer  o  ganiadaeth 
werthfawr  sydd  yn  neillduol  gyfaddas  at  gyfarfodydd  o'r  fath  ag 
y  cyfeiriwn  atynt;  ac  y  mae  awen  Oymru  mor  fyw  a  ffrwythlawn 
fel  y  byddai  yn  hawdd  iddi  gynnyrchu  cyflawnder  yn  ychwaneg- 
ol.  Ac  yn  ddiau  y  mae  y  profiad  a  gaf  wyd  yn  y  deyrnas  hon  ac 
mewn  gwledydd  eraill  o  wasanaeth  anmhrisiadwy  cerddoriaeth  gyda'r 
gwaith  o  achub  y  meddwon,  yn  dangos  y  byddai,  yn  sicr,  yn  werth  i'n 
cyfeillion  teilwng  sydd  yn  rhagori  yn  y  ddawn  hon  feddwl  am  ei  throi 
i'r  fath  amcan  teilwng,  ac  y  gallai  eu  gwobr  yn  eu  gwaith  fod  yn  an- 
f esurol  uwch  na'r  hyn  a  olygir  yn  gyffredin  fel  yn  ddigon  i  foddhau 
uchelgais  yn  y  gelfyddyd.  A  phell  ydym  o  feddwl  mai  rhyw  erthyl  o 
gyf arf od  sydd  yn  eisieu,  f el  y  peth  marw-yn-f y w  y  llusgir  ymlaen  ei  f odol- 
aeth  mewn  amryw  o'n  trefydd  am  hanner  awr  wedi  pedwar  brydnawn 
Sabboth.  Nid  ydy w  hwnw,  er  ys  llawer  o  flynyddoedd,  yn  ateb  unrhyw 
ddyben  sydd  yn  gwneyd  yn  werth  ei  barhau.  Paham  nad  allai  Dirwest 
yn  Nghymru  hefyd,  fel  mewn  manau  eraill,  ac  yn  awr  fel  yn  y  dyddiau 
gynt,  gael  adegau  cymhwys  i'w  dwyn  o  flaen  y  bobl  ì  Nid  ydym  yn 
gaeth  i  unrhy w  draddodiadau.  Y  mae  mísstons,  neu  olyniad  o  gyfar- 
fodydd  bob  nos  am  yspaid  o  amser — wythnos  neu  bythefnos,  neu  fwy 
— mewn  llawer  o  fanau,  ac  mewn  rhai  manau  yn  Nghymru,  wedi  ateb 
dyben  rhagorol :  ai  ni  fyddai  yn  werth  rhoddi  prawf  ar  hyny  mewn 
manau  eraiü  hefyd  ?  A  phaham  nad  allai  Dirwest  gael  noswaith  at  ei 
gwasanaeth?  Y  mae  nos  Sadwrn  yn  un  ag  y  geUid,  dybygem,  ei 
neillduo  i'r  fath  amcan  gyda  mantais  arbenig.  Y  noswaith  hono  ydyw 
yr  un  fwyaf  peryglus  o'r  cwbl  i'r  rhai  ag  sydd  eisieu  eu  gwaredu. 
Maent  y  pryd  hyny  yn  gyffredin  yn  meddu  ychydig  hamdden,  ac  mae 
eu  cyflogau  yn  eu  Uaw ;  ac  y  mae  y  tafarnau  yn  cael  eu  gwneyd  mor 
hudoliaethus  er  eu  denu  iddynt !  Beth  pe  gosodai  cyf eiUion  sobrwydd 
o'r  gwahanol  eglwysi  a  chynnulleidfäoedd  yn  ein  cymydogaethau,  ea 
penau  ynghyd  er  sefydlu  Cyf arf od  Dirwestol  nos  Sadwrn,  ac  astudio  pa 
fodd  i'w  wneyd  —  trwy  gerddoriaeth  dda,  adroddiadau  dyddorol, 
anerchiadau  llawn  o  oleuni  a  gwres,  a  gwedd'iau  ar  Dduw  am 
ei  fendith — mor  ddeniadol  ag  a  fyddo  yn  bosibl,  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  Uawn  o  amcan  i  adferu  a  chadarnhau  mewn  rhinweddl 
Y  noswaith  hono  hefyd  fe  ellid  ymhob  man  sicrhau  gwasanaeth 
y  gwŷr  da  fydd  i  lanw  pulpudau  ein  hardaloedd  y  Sabboth  dilynol, 
ac  yn  sicr  nid  oes  yr  un  o  honynt  na  fyddai  yn  anfesurol  weU  ganddo 
anerch  cyfarfod  ar  adeg  felly,  ond  anfon  gair  ato  yn  ei  gylch,  na  cheisio 
siarad  i  ddyrnaid  o  bobl  am  hanner  awr  wedi  pedwar  y  Sabboth,  a 
hyny  heb  ateb  nemawr  ddyben  amgen  na'i  anghymhwyso  ei  hun  at  y 
gwaith  a  ddysgwylir  oddiwrtho  yn  odfa  yr  hwyr.  Ac  y  mae  yn  an- 
hawdd  meddwl  y  byddai  neb  o'r  gweinidogion  yn  anfoddlawn  i  wneyd 
a  aUo  mewn  cyfarfodydd  feUy.     Am  y  Dirwestwyr  sydd  hyd   ein 


JÜBILI   DÍEWBST   TN   NGHYMRU.  249 

hardaloedd,  dylent  hwy  wasanaethu  fel  curwyr  y  twmpathau,  a  mynu  eu 
cymydogion,  yn  neillduol  y  rhai  ag  y  mae  angen  arbenig  eu  cael  i'r  fath 
gyf arfodydd,  i  ddyf od  iddynt ;  dylent  hefyd  eu  cymeryd  dan  eu  gof al 
mewn  modd  neillduol  wedi  hyny,  a  pheidio  gorphwys  nes  y  byddont 
wedi  eu  hachub;  ac  wedi  eu  hachub,  dylent  feddwl  am  eu  gosod  hwythau 
ar  waith  i  "  gadarnhau  eu  brodyr."  Dylai  y  cyfarfodydd  hyn  fod  yn 
hyfryd  a  dysglaer,  ac  nid  oes  achos  cau  o  honynt  ddim  a'u  gwnelo 
yn  ddyddorol  neu  yn  hawdd  eu  mwynhau;  ond  dylent,  uwchlaw 
pobpeth,  fod  yn  llawn  o  galon  ac  yn  llawn  o  ffydd,  ac  yn  amcanu  yn 
onest  at  ddaioni  penaf  y  rhai  a  ddelont  iddynt.  Gwelsom  ambell  dro 
yr  elfen  "adloniadol"  yn  cael  ei  gosod  fel  ymron  yr  unig  attyniad  mewn 
cyfarf odydd  f olly,  a  thra  yn  llwyddo  i'w  gwneyd  yn  rhyfeddol  o  ddwl, 
yn  aflwyddo  yn  gwbl  i  fod  yn  attyniad  iddynt,  eithr  yn  hytrach  yn 
peri  i'r  bobl  edrych  ar  y  rhai  a'u  dygent  ymlaen,  gyda  dirmyg  a  brofai 
yn  rhwystr  anorfod  iddynt  allu  eu  lleshau.  Ond  o'u  dwyn  ymlaen  fel 
yr  awgrymwn,  mae  yn  anhawdd  meddwl  na  phrofai  y  cyfarfodydd  nos 
Sadwrn,  yn  ychwanegol  at  sobri  dynion,  yn  help  tra  gwerthfawr  hefyd 
at  ddwyn  y  bobl  i  foddion  gras  ar  y  Sabboth,  ac  felly  i  wrthweithio  y 
paganiaeth  ymarferol  ag  y  mae  Ue  i  ofni  ei  fod  yn  ffynu  mewn  llawer 
o'n  trefydd,  &c.,  er  ein  holl  gyflawnder  o  ordinhadau.  Clywsom  rai  yn 
ofni  y  codai  gwrthwynebiad  i  hyn  am  y  byddai  raid  cynnal  y  cyfarf od- 
ydd  gan  mwyaf  yn  y  capelau,  ac  y  byddai  hyny  yn  eu  diwyno  erbyn  y 
Sabboth.  Hyfryd,  bid  siwr,  i  bobl  syber  ydyw  cael  yr  addoldai  yn 
lân ;  ond  a  fynai  ein  cyfeillion  hawlio  hyny  ar  draul  cau  allan  yr  afrad- 
loniaid  a  allont,  trwy  y  fath  gyfarfodydd  ag  y  soniwn  am  danynt, 
ddymuno  dychwelyd  i  dŷ  eu  Tad  ì  Am  ffurfiau  neillduol  ar  yr  achos 
Dirwestol,  megys  Temlyddiaeth  Dda,  &c,  lle  y  maent  yn  gweithio,  a 
heb  "  gyflawni  eu  rhedfa,"  fel  y  dywedir  am  y  Bedyddiwr,  dymunwn 
o  galon  bob  Uwyddiant  iddynt.  Ond  yr  ydym  yn  awr  yn  awyddu  yn 
enwedig  am  weled  deffröad  ar  yr  achos  mewn  rhyw  ffurf  yn  yr  hon 
y  gallo  yr  holl  fyddin  Ddirwestol  sydd  ar  y  maes  ymuno,  a  chrynhoi 
ei  nerth  yn  erbyn  y  gelyn  cyffredin.  Pe  allai  y  teimlir  mewn  rhai 
manau  y  byddai  y  Ruban  Glas,  fel  y  ffurf  symlaf,  ac  eto  ffurf  sydd  yn 
rhoddi  math  o  fodolaeth  gweledig  i'r  Gjnndeithas,  yn  wasanaethgar. 
Os  felly  cymerer  ato.  Pa  fodd  bynag,  yr  ydym  yn  hyderu  yn  fawr 
y  gwneir  rhjrwbeth :  a  phe  byddai  i  ddarllenwyr  parchus  y  Tràeth- 
odydd  benderfynu  ar  unwaith  na  adawant  ddim  heb  ei  wneyd  sydd 
yn  bosibl  iddynt  er  dwyn  oddiamgylch  y  diwygiad  yn  yr  achos  hwn 
ag  y  mae  ein  gwlad  yn  y  fath  angen  am  dano,  pwy  all  amgyffred  y 
lles  a  ddilynai  ì 

Danibl  Eowlands. 


NODIADAU  LLENYDDOL. 

lÀfê  cf  Edward  Miaü,  fornurly  Mmber  a/  ParUament  fár  BoAâaU  a*d 
Bradford.    Bj  his  Son,  Ab*büb  Miall.    Lôndon  :  Maemülati  &  Co, 

Mab  «n  derllenwyr  yn  cofio  i  erthygl  ragorol  ar  Mr.  Miall  ymddangos  yn  y 
Tbaithodtdd  am  1882,  yn  lled  fnaa  wedi  ei  farwelaeth.  Fe  ddeallid  y  pryd  hyoy 
fod  ein  cydwladwr  parchus  Mr.  BJenry  Bichard,  yr  hwn  ani  lawer  o  flynyddoedd  oedd 
wedi  bod  yn  gyfaül  mynwesol  iddo,  wedi  ymgymeryd  ftg  yagrifenn  hanes  ei  fywyd. 
Ond  fel  y  dangoair  mewn  llythyr  oddiwrth  Mr.  Richard  yn  rhagymadrodd  y  gyfrol 
hon,  yr  oedd  pwysan  trafferthion  eraill,  gyda'r  teimlad  nad  ydyw  nifer  ei  flynydd- 
oedd  wedi  ei  adael  mewn  meddiant  o  ỳni  y  dyddian  a  fu,  yn  ei  orfodi,  er  yn  hwyr- 
frydig,  i  roddi  y  fath  amcan  i  fyny.  Ond  fe  ddarfn  i  fab  Mr.  Miall  ymgymeryd  â'r 
gwaith,  ac  y  mae  wedi  ei  gwblh&u  mewn  modd  tra  theilwng.  T  mae  hanes  bywyd 
ei  dad  yn  cael  ei  roddi  ganddo  yn  gyflawn  a  gofalns ;  ac  yr  oedd  ei  waith  ef  mor 
amlwg,  ac  yr  ydoedd  hefyd  yn  derbyn  oddiar  law  cylch  ëang  o  orengwyr  y  genedl  y 
fath  gydnabyddiaeth  o'i  werth,  fel  nad  oedd  raid  i  nnrhyw  ledneisrwydd  yn  sefyllfa 
ei  fywgraffydd  ei  lesteirio  i  osod  ger  bron  y  darllenydd  syniad  cywir  am  yr  hyn  ydoedd, 
ac  heryd  am  ei  waaanaeth  ardderchog.  Mae  yn  anmhosibl  fbd  gwrthgyferbyiiiad 
mwy  nag  sydd  rhwng  y  golygiad  a  geisir  roddi  am  dano  gan  rai  o'i  wrthwynebwyr, 
a'r  hyn  ydoedd  Mr.  MialL  Yn  lle  bod  yn  dertyegwr  diegwyddor,  a'i  fryd  ar  gysegr- 
yapeiliad  a  didduwiaeth,  fe  wêl  y  darllenydd  wrth  ddarllen  y  gwaith  hwn— fel  y 
profodd  yn  gymaint  syndod  i  filoedd  a  ddaethant  í  gyffyrddiad  fig  ef  yn  ei  ddydd— 
fod  Mr.  Miall  yn  foneddwr  ac  yn  yagelaig;  yn  ŵr  o  goethder  a  lledneisrwydd  mawr; 
ao  yn  nn  o'r  rhai  mwyaf  dwfagrefyddol  a  chydwybodol  o  feibion  dynion.  Y  mae  yu 
taro  llawer  fel  peth  hollol  anmhosibl  fod  nn  a  wnaeth  gymaint  at  ddwyn  y 
cweetiynaa  o  ddadgysylltiad  a  dadwaddoliad  i'r  sefyllta  y  maent  yn  y  deymas  hon 
yn  bresennol,  yn  meddn  nnrhyw  h&wì  ar  harch  ac  edmygedd  dynion.  Ond  mae  yi 
gwbl  amlwg  ei  fod  ef  wedi  cael  ei  dneddn  at  y  gwaith  i  ba  nn  y  cyeegrodd  ei  fywyd, 
nid  er  gwaethaf,  ond  óbUfid  j  rhagoriaethan  mawrion  hyny  yn  ei  gymeriad  ag 
oeddynt  yn  arbenig  yn  ei  nodi  fel  boneddwr  a  Christion.  Dywedai  mor  fore  ag 
1889,  pan  yn  anfon  ei  ymddiswyddiad  fel  gweinidog  ar  ýr  eglwys  oedd  dan  ei  ofal  ju 
Leicester,  fel  y  gallai  ymroddi  yn  gwbl  i'r  genadaeth  ag  y  teimlai  fod  Bhaglnniaeth 
yn  ei  alw  iddi,  fod  sefyllfa  ddarostyngedig  Eglwys  Crìet  yn  y  deyrnas  yma  wedi  bod 
iddo  am  rai  blynyddan  yn  fater  o  bryder  dwys;  yr  oedd  ei  hnndeb  gorfodol  â 
nerthoedd  y  byd  hwn  yn  annrddo  ei  phrydferthwch,  yn  diffrwytho  ei  hyni, 
yn  gosod  allan  gamargraff  am  ei  chymeríad,  ao  yn  dianrhydeddn  ei  Harglwydd.  Ac 
ymddangosai  iddo  mai  y  wasg  gyfnodol  oedd  yr  offeryn  mwyaf  cyfaddas  i  ddwyn 
oddiamgylch  olygiadan  a  theimladan  gwahanol  mewn  perthynas  i  hyny.  Hyderai 
yr  agorai  ffordd  i  ymdrech  fwy  nniongyrchol  a  difrifol  ac  nnedig,  er  dwyn  oddiam- 
gylch  ryddhftd  ÿr  eglwya.  Yr  oedd  cyflensdra  i  larar  yn  y  cyfeiriad  hwnw,  meddai, 
yiì  agor  iddo  ar  y  pryd,  ac  er  y  carasai  weled  rhywnn  mwy  cymhwys  yn  ymgymeryd 
â'r  gwaith,  eto  yr  oedd  efe  yn  ddwfh  argyhoeddedig  y  dylai  rhywun,  mewn  pob 
difrifwch,  ac  mewn  ysbryd  o  ddibyniad  defosiynol  ar  Dduw,  wynebn  ar  y  gwaith 
hwnw ;  ac  er,  mewn  trefn  i'w  wneyd  yn  effeithiol,  fod  yn  rhaid  id  do  roddi  i  fyny  y 
swydd  fugeiliol,  fe  deimlai  nad  oedd  hyny  yn  ddarostyngiad,  tra  yr  amcanai  wasan- 
aethu  yr  eglwys  gyffredinol.  Oan  nad  ydoedd,  ar  y  pryd,  neb  a  f  nasai  ymhob  yetyr 
yn  gymhwys,  ao  ar  yr  nn  pryd  yn  ewyllysgar,  i  ymroddi  i'r  amcan  hwnw,  yr  ydoedd 
yn  foddlawn  i  gynnyg  arno  ei  hunan,  ac  wedi  ei  dneddn  i  ddywedyd  wrth  yr 
Arglwydd,  mewn  cyfeiriad  at  y  neges  hono,  "Wele  û,  anfon  fi. "  A  phanymddangos- 
odd  y  rhifyn  cyntaf  o'r  Nonconformist,  yn  Ebrill,  1841,  dyma  y  cywair  a  darawai :— 


STODIADAU   LUBNTDDOL.  251 

"  Prif  amcan  y  Ifonconformist  ydyw  daagos  foá  sefydliad  oenedlaethol  o  grefydd  yn 
hanfodol  ddrwg  o  ran  ei  gyfansoddiad,  a  hyny  yn  athronyddol,  yn  wletdyddol,  ac  yn 
grefyddol ;  dwyn  dan  sylw  cyhoeddns  y  drygau  aneirif  a  gynnyrchai ;  cyffroi  dynion, 
ac  yn  fwy  neülduol  y  rhai  ydynt,  yn  agored  ao  ar  dir  crefydd,  yn  ei  wrthod,  o'r 
difrawder  marwol  â  pha  nn  yr  edrychant  ar  ei  barhftd  a'i  helaethiad ;  dwyn  i  weith- 
redu  arnynt  bob  oymhelliad  a  ddylai  lwyddo  i  beri  iddynt  ddyfod  ymlaen  ac  ymnno 
a  gweithio  er  dwyn  ysgariad  cyfiawn  a  heddychol  ar  yr  Eglwys  oddiwrth  y  Wladwr- 
iaeth— -dyma  amean  mawr  y  rhai  sydd  yn  sefydlu  y  papyr."  A  dyna  yr  amcan  ag  y 
treoUodd  ynteu  ei  dymmor  i' w  wasanaethu.  Fe  gafodd  ei  ran  yn  helaeth  o  ddigalondid 
a  rhwystrau,  a  hyny  yn  neillduol  o  gyfeiriadau  ag  y  gallasai  ddysgwyl  pethau  gwell. 
Ond  yn  uniondeb  uchei  ei  amcan,  a'i  ddwfn  ffyddlondeb  i  Grist  ai  deyrnas,  fe  aeth 
yntau  ymlaen, 

Fel  gloew  seren 

Yn  y  ffurfafen, 

Heb  brysuro 

Ac  heb  orphwyso, 
Nes  cynawn  orphen 

Y  gwaith  rowd  iddo. 

Ac  y  mae  dylanwad  ei  lafttr  pur  a  ffyddlawn,  erbyn  hyn,  wedi  treiddio  trwy  holl 
gylehoedd  oymdeithas  yn  ein  teyraas,  ac  wedi  dwyn  dadsefydliad  a  dadwaddoliad  yn 
un  o  gwestiynau  mwyaf  amlwg  ein  gwleidyddiaeth.  Yr  oedd  y  Times  yn  lled 
ddiweddar  yn  edrych  yn  bur  ysgoew  ar  amcan  Oymdeithas  Rhyddhâd  Orefydd 
oddwyn  hyn  i  sylw  fel  rhan  o  waith  gwleidyddol  y  misoedd  nesaf  yma; 
yr  oedd  yn  bamu  fod  y  teimlad  cyhoeddus  ag  oedd  dro  yn  ol  yn  lled 
ffafriol  i  ddadsefydliad,  erbyn  hyny  wedi  cyfnewid  yn  fawr,  ac  fod  mwyafrif 
y  genedl  w«di  dangos  jçwrthwynebiad  amlwg  i'w  hystyried  yn  bleidiol  i'r  fath 
amcan.  Am  y  Uafurwyr  amaethyddol  a  ychwanegwyd  at  yr  etholiadaeth,  y 
maent,  meddai  ef,  gan  mwyaf  yn  Eglwyswyr,  ac  ystyriai  fod  yn  debyg  y  ceid  yn  eu 
plith  y  gwrthwynebiad  mwyaf  penderfynol  i  ddadsefydliad.  Mae  yn  ddyddorol 
sylwi  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  y  dadganiad  mympwyol  yma  y  mae  y  Tinus  yn  awr 
yn  teimlo  aT  ei  galon  wneyd,  a  geiriau  y  diweddar  Ganon  Girdlestone,  yr  hwn  a 
wyddai  fwy  am  y  llafurwyr  amaethyddol  ac  a  ennillasai  fwy  o'u  hymddiried  na  neb 
o'i  holl  frodyr.  Dywedai  efe  :  <(Mae  yn  rhyfeddol  leied  o  ddyddordeb  y  mae  y 
clerigwyr  wedi  gymeryd  yn  llwyddiant  tymmorol  a  sefyllfa  gymdeithasol  y  llafur- 
wyr.  Y  maent  wedi  eu  rhybuddio  yn  erbyn  gadael  yr  figlwys.  Y  maent  wedi  eu 
hargyhoeddi  am  fod  yn  Ymneillduwyr  ac  yn  feddwon,  ac  weithian  yn  gymaint  am  y 
naül  ag  am  y  llall.  Maent  wedi  pregethu  yr  efengyl  iddynt.  Ond  i  unrhyw  ym- 
gaÌ8  at  wella  eu  sefyllfa  gymdeithasol,  i  gael  iddyat  gyflog  teg  am  ddiwrnod  teg  o 
waith,  i  roddi  iddynt  gyfleusdra  i  gynnilo  erbyn  afiechyd  a  henaint,  i'w  galluogi  i 
daflu  ymaith  hunllef  cardotaeth,  i  wneyd  dynion  annibynol  o  honynt — rhai  fo  yn 
eael  eu  talu  nid  mewn  bwyd  neu  ddiod,  neu  roddion,  da  neu  ddrwg,  yn  ol 
ewyllys  y  meistr,  ond  yn  arian  y  deyrnas,  a  chyfnewid  am  yr  hyn  a  elwir 
yn  deimlad  da  rhwng  meistriaid  a  gweision — nad  ydyw  yn  fynych  amgen  na 
nawddogaeth  ar  y  naill  law  a  gwaseidd-dra  ar  y  llall  annibyniaeth  Pryd- 
einiad  rhydd-anedig,— gyda  nifer  fach  o  eithriadau,  nid  yw  y  clerigwyr  wedi 
rhoddi  ond  ychydig,  os  dim  cefnogaeth.  Trwy  yr  esgeulusdra  hwn  y  maent  wedi 
colli  cyfleusdra  da,  ac  y  maent  eisoes  i  raddau  helaeth  wedi  gwanhâu  nerth  Eglwys 
Loegr  yn  y  rhanbarthau  gwledig."  Ae  eto  fe  dybiai  y  Times,  pe  buasai  yn  bosibl  i'r 
clerigwyr  ymgais  am  aeiolaeth  Seneddol,  a  phe  bnasent  yn  malio  am  hyny,  y  byddai 
ya  syndod  mawr  i  Oymdeithas  Rhyddhâd  Orefydd  weled  cyntfer  o  honynt  a 
ddychwelid  gan  yr  etholwyr  newyddion !  Er  hyn,  ychydig  ddyddiau  yn  ddiweddarach, 
fe  ddywedai  yr  ùn  oracl,  wrth  edrych  ar  ragolygon  y  flwyddyn  1885  :  "  Fe  ymoaodir 
mae  yn  ddiamweu  ar  yr  Egìwys  Sefydledig  yn  Scotland,  ac  ychydig  obaith  sydd  y 
bydd  iddi  «rfyw  yr  ymosodiad.     Mae  Eglwys  Loegr  mewn  sefylìfa  wahanol  ymysg 


852  FODIADAU    LLENTDDOL. 

pobl  o  dymher  wahanol,  ond  gan  y  ciêd  y  rhai  a  geisiant  derfynu  ei  chysylltUd  â'r 
Wladwriaeth  yr  ychwanega  diwygiad  lawer  at  en  nerth,  rhaid  iddi  fod  yn  barod  i'w 
hamddifryn  ei  hnn  yn  erbyn  ymoaodiad  llawer  mwy  difrìfol  na  dim  a  brofodd  er  yi 
hanner  oant  o  flynyddoedd."  Ac  fel  nn  o  lawer  o  fewn  yr  Sglwys  ei  hnnan  sydd  yn 
teimlo  fod  y  diwedd  yn  anocheladwy,  ac  mai  yr  nnig  beth  doeth  i'r  Eglwyswyr  yn 
awr  ydyw  paiotoi  goren  y  gallont  ar  ei  gyfer,  yagrifenai  y  Parch.  Septimns  Buas  yn 
ddiweddar  yn  nn  o  bapyran  Llnndain  fel  y  canlyn  : — "  T  cwestiwn  mewn  gwirionedd 
ydyw,  nid  pa  un  a  ddadsefydlir  yr  Eglwya,  ond  pa  nn  a  fydd  i'r  ornchwyliaeth  uydd 
eiaoeB  ar  waith  gael  ei  chario  ymhellach.  Oblegid  mae  yr  Eglwya  eisoes  wedi  mwy 
na'i  hanner  dadaerydln  a'i  dadwaddoli.  Mae  prawf-lwon  Seneddol  wedi  en  hyaguho 
ymaith,  y  dreth  eglwys  wedi  ei  diddymn,  yr  Eglwys  Wyddelig  wedi  ei  dadsefydln, 
addyag  enwadol  wedi  ei  gaa  allan,  a  dysgn  y  Bibl  wedi  ei  ddarostwng  yn  yagohon  y 
Byrddan ;  mae  yr  hen  yagolion  plwyfol  yn  groddol  gael  eu  bwyta  i  fyny  gui  y 
Charity  Commimoners;  mae  y  mynwentydd  wedi  en  tafln  yn  agored  i  bawb.  Maey 
diwygiadan  nen  y  camdriniaethan  hyn  wedi  en  corffori  mewn  amryw  actan  Seneddol» 
ac  y  mae  cyfnewidiadau  eraill  wedi  en  cynnyg  i'r  Ddeddfwriaeth,  a  gallant,  cyn  pen 
nemawr,  ddyfod  yn  rhanan  o  gyfraith  y  tir :  megys  Mesnr  Gadwraeth  Cofrestrau, 
Mesnr  Affirmation,  a  Mesnr  Bwrdeisdrefol  y  Brifddinas;  ac  yn  ychwanegol,  y  mae  cri 
poblogaidd  yn  bygwth  seddan  yr  Eagobion  yn  Nhŷ  yr  ArglwyddL  T  mae  cymaint 
wedi  ei  wneyd  eisoes  yn  nghyfeiriad  Dadsefydliad,  fel  y  mae  yn  dyfod  yn  gwestiwn 
teg,  pa  nn,  wedi  cymaint  o  ddadsefydlu,  ai  ni  fyddai  yn  dda  galw  am  y  ddyrnod 
derfynoL  Mae  y  Sefydliad  wedi  ei  rwygo  yn  y  fath  fodd  fel  y  gallwn  yn  rhesymol 
ofyn  pa  nn  a  ydyw  yn  werth  ymryson  am  y  darnan  sydd,  gydag  anhawsder,  yn  dai 
wrth  en  gilydd.  Beth  bynag  am  hyn,  mae  yn  amlwg  y  dylem  fod  yn  barod  i  ba  beth 
bynag  a  ddygwyddo."  Mae  yn  wir,  fel  y  dywedai  Arglwydd  Bandolph  Ohurchill, 
<(  fod  Eglwys  Loegr  yn  allu  gwleidyddol  mawr  ar  yr  ochr  Doryaidd."  Ond  fe  fydd 
yn  dra  dyeithr,  er  hyny,  os  gwelir  y  ddwy  filiwn  o  etholwyr  ag  y  mae  eu  rhydd- 
freiniad — fel  yn  wir  ymron  bob  daioni  gwladwriaethol  arall— wedi  dyfod  iddynt  er 
gwaethaf  yn  Eglwys,  yn  taflu  en  tarian  drosti  er  cadw  draw  ei  dadsefŷdliad.  Haws 
genym  gydweled  ftg  Arglwydd  Richard  Grosyenor,  yr  hwn  a  ddywedai  y  dydd  o'r 
blaen  wrth  anerch  ei  etholwyr  yn  Connah's  Quay,  (<  fod  dadsefydliad  yn  nn  o'r 
cwestiynau  mawrion  sydd  yn  rhwym  o  ddyfod  ger  bron  y  Senedd  newydd,  ac  nad 
oedd  ganddo  ef  nn  ammheuaeth  na  fyddai  iddo  gael  ei  benderfynn  mewn  ffordd  a 
fyddai  yn  foddhaol  i  Gymru."  Nid  oedd  angen  myned  trwy  y  ffurf  o  bysbysu  pa 
ffordd  a  fyddai  hono  !  Drwg  genym  weled  fod  rhai  o'r  curadiaid  y  dyddiau  hyn  yn 
ddigon  ehud  i  feddwl  en  bod  yn  gwasanaethu  yr  Eglwys  trwy  ymoatwng  i  driciau 
dirmygus  mewn  ffordd  o  aflonyddu  ar  gyfarfodydd  dadsefydliad.  Ni  ailent  wneyd 
dim  yn  fwy  effeithiol  tuag  at  brysuro  y  diwedd.  Ond  na  fydded  i  gyfeillion  cydradd- 
oldeb  crefyddol  gymeryd  eu  temtio  ganddynt  i  anghofio  mawredd  en  hamcan,  ac  na 
ddeled  gair  o'u  genau  ond  a  fo  yn  deilwng  o  urddas,  a  chrefyddolder,  a  doethineb 
addfed  Edward  Miall. 

Clar^'s  Foreign  Theological  Library,— Bevelation :  its  Nature  omd  Becord.  By 
Heinrich  Ewald,  late  Professor  in  the  Uniyersity  of  Göttingen  ;  Anthorof 
«  The  History  of  I8rael,,,  "  Prophets  of  the  Old  Testament,"  etc.  Translated 
from  the  German  by  the  Eey.  Thomas  Goajdbt,  B.A.,  Preaident  of  the 
Baptist  Collegt,  Nottingham. 

Encyclopcedia  of  Theology.  By  Dr.  J.  F.  Rabiger,  Ordinary  Professor  of 
£vangelical  Theology  at  the  Uniyersity  of  Breslau.  Translated,  with  Addi- 
tions  to  the  History  and  Literature,  by  the  Rev.  John  Macphbrson,  M.A., 
Findhorn. 

Y  ddwy  gyfrol  olaf  am  1884  o'r  Foreign  Theological  lábrary,  a'r  naill  fel  y  Uall  yn 
llafurfawr  a  meistrolgar.     Mae  yn  rhyfedd  na  fnaaai  rhai  o  ysgrifeniadau  Ewald  wedi 


N0DL4DAU   LLENYDDOL.  258 

eu  cyhoeddi  yn  y  Oyfrea  hon  cyn  hyn,  oanys  y  mae  efe  yn  adnabyddus  er  ys  Uawer  o 
amser  fel  "gwr  cadarn  nerthol,"  er  ei  fod  yntan  erbyn  hyn  wedi  myned  i  orpbwya. 
Mae  y  llyfr  cyntaf  a  nodaaom  yn  gyfìeithiad  o'r  gyfrol  gyntaf  o  waith  mawr  o'i  eiddo 
ef  ar  "  Âthrawiaeth  y  Bibl  am  Ddnw ;"  a  chan  ei  fod  yn  hono,  yn  barotöawl  i  amcan 
neilldnol  y  gwaith,  yn  ymdrin  â'r  cwestiwn  pwysig  o  Ddadgnddiad,  fe  farnwyd  yn 
eithaf  priodol  ei  chyhoeddi  fel  yma  yn  Saesoneg  ar  wahân.  Mae  yn  amcann  delio  â 
Dadgnddiad,  Crefydd,  a'r  Yegry  thyrau,  yn  ngolenni  hanesiaeth  gyffredinol  a  phrofiad 
cyffredin  dynolryw,  a  chyda  chyfeiriad  parhâus  at  holl  gyfnndrefhan  crefyddol  y 
byd.  Ofer  a  fnasai  i  neb  wynebn  ar  y  fath  dasg  heb  ei  fod  o  gymhwysderan  tra 
eithriadol.  Ond  yr  ydoedd  Ewald,  o  herwydd  ei  gydnabyddiaeth  helaeth  â  llenydd- 
iaeth  Ddwyreiniol,  ei  feistrolaeth  ar  ieithoedd  y  Bibl,  ei  gynnefindra  â  hanes  Israel, 
a'i  efrydiaeth  ddyfal  ar  hyd  ei  oes  o'r  Ysgrythyran,  ac  yn  neillduol  o  herwydd  ëang- 
der,  grym,  a  threiddgarwch  ei  feddwl,  yoghyd  a  dwfn  onestrwydd  a  difrifoldeb  ei 
amcan,  yn  neillduol  gyfaddas  i  ymgymeryd  â'r  fath  waith  ;  ac  y  mae  wedi  myned 
drwyddo  fel  y  gallesid  dysgwyl  i'r  fath  feistr  wneyd.  Mae  y  gyfrol  hon  yn  gyfraniad 
o'r  fath  fwyaf  gwerthfawr  at  lenyddiaeth  y  mater,  yr  hon  bellach  nid  ydyw  na  phrin 
na  thlawd.  Mae  ei  safle  yn  briodol  iddo  ei  hun.  Mae  yn  gweled  gwerth  a  dwyfol- 
deb  mewn  llawer  o  bethau  na  feddyliai  pobl  uniongred  am  droi  eu  llygaid  i  edrych 
arnynt,  ac  ar  yr  nn  pryd  yn  gwneyd  chwalfa  ar  gadernid  rhesymoliaeth,  a  hyny 
oddiar  ei  chestyll  ei  hunan.  Mae  ei  drefn  yn  fanwl  wyddonol.  Nid  yw  ond  dibwys 
ganddo  beth,  ar  y  naill  llaw,  a  ddy wed  traddodiadau,  pa  mor  hybarch  bynag ;  na 
pheth,  ar  y  llaw  arall,  ydyw  yr  ymffrost  a  wneir  fod  astndiaeth  wyddonol  wedi  dym- 
chwelyd  sylfeini  Criationogaeth.  Teimla  nad  oes  ganddo  ddim  i'w  wneyd  ond 
wynebn  ar  yr  ymchwiliad  oedd  o'i  flaen — fel  y  mae  y  rhesymolwyr  yn  dragywyddol  yn 
hònijy  dylid  gwneyd — yn  gwbl  yr  un  fath  ag  yr  wynebai  ar  unrhyw  efrydiaeth  arall ; 
ond  wrth  wneyd  hyny,  y  mae  ar  bob  llaw  yn  cael  fod  y  goleuni  a  dywynai  arno  mor 
gryf,  fel  y  mae  yn  anocheladwy  yn  cael  ei  arwain  i'r  golygiadan  llawnaf  a  mwyaf 
boddhaol  ar  Ddwyfol  darddiad  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd.  Mae  y  gyfrol,  fel  y  dywed 
Dillmann,  "yn  brawf  arall  o  feddwl  dwfn,  gwreiddiol,  a  threiddgar  Ewald,  o'i 
ysbryd  parchedig  a  syml,  ei  fyryrdod  bywiol,  ei  arddull  hyawdl  ac  ysbrydlawn,  a'i 
fedr  meistrolgar,  digyffelyb,  mewn  dwyn  i'r  golwg  feddyiian  a  theimladau  mwyaf 
cuddiedig  yr  hen  amseroedd."  Fe  deimla  y  darllenydd  fod  y  gwaith  cryf  a  chyfoeth- 
og  hwn  yn  dyfod  ymron  gyda  grym  tystiolaeth  newydd  ac  annibynol  i  gadarnhâu  yr 
hyn  nad  ewyllysiai  ei  ammheu  ;  ac  fod  y  dystiolaeth  hono  yn  fwy  gwerthfawr  fyth 
am  ei  bod  yn  codi,  nid  o  ryw  ystyriaethau  o  amgylch  neu  y  tu  alian  i  gynnwys  y 
Llyfr  sanctaidd,  ond  o  fawredd  y  rhagoriaethau  sydd  yn  gynhenid  iddo  ef  ei  hun. 

Mae  yr  ail  gyfrol  y  rhan  gyntaf  o  waith  sydd  yn  ymwneyd  âg  efrydiaeth  sydd  yn 
bur  newydd  yn  y  wlad  hon,  er  fod  Germany  wedi  bod  yn  gweithio  arni  er  ys  cryn 
amser,  Gwyddoniadur  Duwinyddiaeth.  Ymddengys  mai  y  cyntaf  i  ddefnyddio  yr 
enw  yma  ydoedd  Mursinna,  1764.  Buasai  Rábiger  ei  hun  yn  ei  galw  Tfieologíh, 
yn  oyfateb  i'r  hen  ymadrodd  studium  theologicum,  efrydiaeth  dduwinyddol.  Mae  yn 
wahanol  i  dduwinyddiaeth,  ac  hefyd  i  hanes  duwinyddiaeth,  ac  yn  rhagdybied  y 
naill  a'r  llall.  Àmcana  at  roddi  anilinelliad  cryno  o  holl  gwrs  efrydiaeth  dduwin- 
yddol  er  mwyn  y  rhai  sydd  yn  dechreu  ei  hastudio  ;  a  hefyd,  er  mwyn  rhai  o  add- 
fedrwydd  mwy,  nodi  allan  waith  a  therfynan  gwahanol  adranau  duwinyddiaeth,  eu 
cydberthynas  y  naill  â'r  llall,  ynghyd  ag  â'r  gwyddorau  eraill.  Mae  rhaî  yn  cyf- 
yngu  eu  hunain  yn  yr  efrydiaeth  hon  i'r  ffurf  gan  foddloni  ar  nodi  allan  yn  nnig 
yr  egwyddorion  sydd  yn  hanfodol  iddi ;  y  mae  eraill,  yn  ychwanegol,  yn  rhoddi 
hefyd,  yn  fwy  neu  lai  cryno,  fater  yr  efrydiaeth  yn  ei  gwahanol  ganghenan.  Ac 
felly  y  gwna  yr  awdwr  hwn.  Mae  ei  waith  felly  ya  rhoddi  llawer  iawn  o  wybodaeth 
werthfawr  ynghylch  duwinyddiaeth,  yn  gystal  ag  yn  dyweyd  Uawer  am  yr  hyn 
ydyw,  ac  wrth  reswm  yn  dangos  y  ffordd  i'r  rhai  a  ewyllysiont  wneuthur  ymchwil- 
iadau  pellach.    Y  mae  wedi  dwyn  at  y  gwaith  beth  anferth  o  wybodaeth,  ac  yn 


254  MOPIAOAD   LLEHYDDOL. 

daiigOB  yn  y  defnydd  a  wn»  o'r  gorlawnder  o  fater  oedd  at  ei  law  fam  a  doethintb 
neillduol.  Fel  y  dywed  beirniad  galluog,  "  Ni  all  neb  godi  oddiwrth  unrhyw  adraa 
o'r  llyfr  heb  fod  wedi  derbyn  awgrym  ac  addy&g." 

Liẁnùt.    Bjr  John  Theodorb  Merz. 

Vico.    Bv  boBEfiT  Flistc,  Profeesor  in  the  University  of  Edinbnrgh,  Car- 
responding  Member  of  the  Institute  of  Fiance,  etc.    Blackwood  and  Sons. 

Dwy  gyfrol  arall  o'r  Philosophica}  Classics  ag  yr  ydym  amryw  weithiau  bellaoh  wedi 

galw  sylw  ein  darllenwyr  atynt.     Yr  oedd  Leibniz  hefyd  yn  un  o'r  cedyrn,  ac  y  mae 

y  llyfr  hwn  yn  adrodd  ystori  ei  einioes  helbulus  a'i  lafur  gwerthfawr  mewn  dull  clir, 

cryno,  a  darUenadwy.     Nid  Uawer  o  feddylwyr  mawrion  sydd  wedi  gadael  y  byd 

mewn  cymaint  o  ansicrwydd  am  eu  golygiadau,  a  hyny  i  fesur  helaeth  o  herwydd  ei 

ddull  achlysurol  ac  anghyflawn  o'u  gosod  ger  bron.     Fe  ddylid  hefyd  cymeryd  i'r 

cyfrif  y  gwahanol  raddau  o  addfedrwydd  a  arddangosai  ei  olygiadau  mewn  gwahanol 

amserau.     Sut  bynag  y  mae  y  desgrifiadau  a  wnaed  o  hono,  o  wahanol  safleoedd,  yn 

gwahaniaethu  cryn  lawer  oddiwrth  eu  gilydd,  ac  fel  Locke  yn  y  wlad  hon  y  mae  ei 

ddysgeidiaeth  wedi  fforchogi  i  gyfundrefnau  athronyddol  ag  y  buasai  yn  ddyeithr 

ganddo  ef  ei  hunan,  mae  yn  dra  tbebyg,  feddwl  am  danynt     Am  dymmor  maith  fe 

dderbynid  deongliad  Wolff  ar  ei  gyfundrefn  fel  peth  na  ellid  ei  gwestiyno;  ond  erbyn 

hyn  mae  y  rhai  sydd  wedi  gwneyd  astudiaeth  ddyfnach  o'i  ysgrifeniadau  yn  cael  fod 

Wolff  ymhell  o  fod  wedi  ei  adnabod.      Dywedai  Lessing  pe  mynasai  Leibrüz  roddi 

allan  gyfundrefn,  mai  nid  yr  eiddo  Wolff  a  fuasai ;  a  dysgai  Herder  yr  un  ffunud,  fod 

ystyr  a  bywyd  dysgeidiaeth  ffrwythlawn  yr  athronydd  wedi  eu  syçhu  i  fyny  gan  ei 

esboniwr  a'i  ganlynwyr  i  ffurfiau  ac  arwirebau,  nes  bod  ei  iaith  "yn  sefyll  fel  coeden 

ag  yr  oedd  y  lindys  a'r  chwilod  wedi  gadael  ar  bob  deilen  uchanianaeth  o  edafedd 

sychion,  fel  yr  oedd  dryad  [duwies  y  coed]  yn  wylo  yn  dosturus — Leibniz,  Leibniz ! 

ymha  le  yr  oedd  dy  ysbryd  ? "    Tn  ngoleuni  astudiaeth  ddyfnach  y  mae  y  gwaith 

hwn  wedi  ei  ysgrifenu,  a  thra  y  mae  yn  rhoddi  syniad  cywir  a  byw  o'r  hyn  ydoedd 

ac  wnaeth  Leibniz,  y  mae  yn  arweiniad  tra  gwerthfawr  i  weithiau  eraill  sydd  yn  fwy 

cyflawn,  ac  yn  enwedig  i  astudiaeth  o  ysgrifeniadau  yr  athronydd  mawr  ei  huoan. 

— Nid  ydyw  Yico  yn  adnabyddus  ond  i  gylch  bychan  yn  y  deyrnas  hon,  er  nad  yw 

hyny  yn  myned  ymhell  i  brofl  na  haeddai  gael  ei  adnabod  yn  llawer  gwell,  mwy  nag 

y  mae  y  dygn  anwybodaeth  sydd  ar  y  Gyfandir  am  Esgob  Butler  yn  profi  na  fuasai 

pobl  Ffrainc  a  Germany  ac  ltaly  lawer  ar  eu  hennill  o  fod  i  ryw  raddau  yn  gyd- 

nabyddus  â'r  Cyfatebiaeth  a'r  Pregethau  ar  y  Natur  Ddynol.     Italiad  ydoedd  Yioo 

o  Naples,  a  flodeuai  tua  dechreu  y  ddeunawfed  ganrif.     Arweiniodd  fywyd  dystaw 

a  neillduedig  ysgolaig  a  meddyliwr,  ac  er  iddo  lithro  trwy  y  byd  heb  i'w  gydoeswyr 

wybod  ond  ychydig  yn  ei  gylch,  fe  ddaeth  wedi  hyny  i  gael  ei  adnabod  ac  i  gario 

dylanwad  cryf  ac  iachus  ar  ei  genedl.     Y  mae  gyda  golwg  ar  ltaly  a'i  hathroniaeth, 

yn  llanw  lle  tebyg  i'r  eiddo  Descartes  yn  Ffrainc,  Locke  yn  Lloegr,  a  Kant  yn 

Germany.     Yr  oedd  ei  athroniaeth  o  natur  ysbrydol  a  dyrchafedig,  ac  y  mae  ei  dy- 

lanwad  parhâus  ar  feirniadaetb,  moeseg,  a  chrefydd,  y  fath  ag  sydd  yn  codi  meddyl- 

iau  dynion  uwchlaw  y  pethau  amlwg  sydd  yn  ymwthio  i'w  sylw,  at  y  nerthoedd 

dirgelaidd  sydd  o'r  golwg,  ond  sydd  yn  peri  teimlo  eu  gallu  fel  yr  nnig  bethau  a  all 

esbonio  dirgelwoh  y  greadigaeth  a  thynged  ryfeddol  dynolryw.    Mae  y  gyfrol  hon 

yn  ei  gylch  wedi  ei  chyfansoddi  gydag  addfedrwydd  cyffelyb  i'r  hyn  sydd  yn  nod- 

weddu  cyfrolau  eraill  y  gyfres  werthfawr  hon. 

Cofiant  a  Llythyrau,  ynghyda  Phregethau  y  Pareh.  John  FouUcesJones,  B.A., 
Machynlleth.  Dan  olygiaeth  Josbph  Owen,  Machynlleth.  Yn  ddwy 
ran  :  gyda  Darlun.     Machynlleth  :  Evan  Jones. 

Mae  yn  debyg  fod  Uawer  o'n  darllenwyr  eisoes  wedi  mwynhâu  yr  hyrrydwch  o 


NODIADAU  LLENTDDOL.  255 

ddarllen  y  Hyfr  hwn,  ac  os  nad  ydym  yn  mawr  gaiagymeryd  fe'i  gwerthfawrogir  fel 
hofflyfr  gan  nifermawr  o'n  cydwladwyr  am  amser  maith.  Tr  oedd  Mr.  Foulkes- 
Jones  ymhob  yatyr  yn  "  ẃr  anwyl."  Nid  oedd  yn  bosibl  bod  neb  yn  fwy  parf  ao 
nniawn,  ac  anrhydedduB  ;  ond  yn  ychwanegol  at  y  rhagoriaethau  cryfion  a  gwerthfawr 
hyn,  yr  oedd  ynddo  y  fath  gyfoeth  o  foneddigeiddrwydd  a  hawddgarwch  fel  yr  oedd 
pawb  a'i  hadwaenai,  nid  yn  nnig  yn  rhwym  o'i  barchu,  ond  hefyd  yn  ei  garu  yn 
fawr.  Fe  fyddai  yn  anhawdd  meddwl  am  neb  ag  yr  oedd  ei  grefyddolder  yn  fwy 
diammhenol ;  ac  eto  yr  ydoedd  yn  hyny  mor  berffaith  naturiol  fel  nad  oedd  berygl 
i  neb  feddwl  am  fynyd  fod  ei  dduwioldeb  yn  rhywbeth  gwneyd,  neu  fod  ynddo  ddim 
hooiadnsrwydd.  Clywaom  am  un  gŵr  ag  oedd  wedi  ennill  yn  y  gymydogaeth  Ue  yr 
ydoedd  yn  byw  yr  hynodrwydd  anhawddgar  o  gael  ei  adnabod  fel  "y  dynduwiol 
câa."  Yr  ydym  yn  ofni  fod  eto  rai  brodyr  iddo ;  ac  nid  oes  bobl  ar  y  ddaear  ag  y 
mae  en  bywyd  yn  llawnach  "  o  gamwedd  yn  erbyn  Sanct  yr  Israel,"  neu  sydd  yn 
dwyn  mwy  o  anfri  ar  yr  "  enw  rhagorol  yr  hwn  a  elwir  arnynt."  Tr  oedd  Mr. 
Foulkes-Jones,  o'r  oehr  arall,  mor  lawn  o  "  hynawsedd  Grist "  fel  yr  oedd  yn  hawdd 
i  bawb  nesâu  ato,  a  pho  agosaf  y  ceid  y  fraint  o  fyned,  mwyaf  yn  y  byd  y  teimlid  yr 
hawddgarwch  a'r  nefol  dlysni  sydd  mewn  purdeb  a  daioni.  Ac  nid  ydyw  yn 
anhawdd  synied  y  gallasai  fod  rhai  anhawsderau  ar  ei  ffordd  i  allu  arddangos  yn  y 
cylch  Ue  y  tiöai  y  rhagoriaethau  a  osodasant  y  fath  addurn  ar  ei  gymeriad.  Yr 
oedd  ei  amgylchiadan  yn  ei  osod  gryn  lawer  nwchlaw  llîaws  y  rhai  ag  y  cafodd  ei 
hun  yn  eu  plith.  Yr  ydoedd  ei  addysg  dda,  purdeb  a  lledneisrwydd  ei  ohwaeth,  ei 
foneddigeiddrwydd,  a'i  gymhwysderau  i  ennill  ffafr  cylchoedd  uchel  cymdeithas,  y 
fath  fel  na  f uasai  mor  ryfedd  pe  bnasai  yn  cael  ei  demtio  i  gilio  o'r  cylch  yr  ydoedd 
ynddo  i  nn  a  ddaliai  o'i  flaen  ddeniadau  a  gyfrifir  yn  gymaint  mwy  eu  gwerth. 
A  chyda'r  cariad  at  bregethu  ag  oedd  yn  ei  feddiannu  o'i  febyd,  yr  oedd  y  rhagolygon 
yn  ei  Gyfundeb,  yn  nyddiau  ei  ieuenctyd,  am  gyfleusderau  i  wneuthur  a  allasai  yn  y 
ffordd  hono  mor  anfoddhäol  fel  na  buasai  yn  rhyfedd  pe  buasai  yn  digaloni.  Mae 
yn  debyg  hefyd  fod  lledneisrwydd  ei  natur  yn  peri  iddo  ymgroesi  yn  fawr  rhag  pob 
peth  ag  yr  ofnai  iddo  gael  ei  gamddeongli  fel  ymgais  am  unrhy w  fantais  annheg,  ac  felly 
fe  wnaeth  am  gryn  amser  gam  âg  ef  ei  hunan  a  cham  â'i  ddefnyddioldeb  trwy  fod  yn  rhy 
araf  i  gymeryd  y  lle  ag  yr  oedd  parch  a  chariad  ei  f rodyr  mor  foddlawn  iddo  ei  gaeL 
Pa  fodd  bynag  yr  ydoedd  yn  daî  ati  hi  i  astudio,  ac  i  fyw  yn  dduwiol,  ac  i  wneuthur 
unrhyw  wasanaeth  a  ddelai  yn  ei  ffordd  gyda  theyrnas  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  felly  yn 
dyfod  yn  fwy-fwy  addfed  a  chymeradwy.  Ac  wedi  i'w  hen  gyfeillion  yn  Machynlleth 
ei  alw  i  ymgymeryd  â  gofal  bugeiliol  yr  eglwys  a  gafodd  y  fraint  o'i  fagu,  fe  ddaeth,  yn 
y  cylch  pwysig  hwnw,  i  lanw  lle  mewn  gwasanaeth  a  defhyddioldeb  ac  anrhydedd  ag 
oedd  yn  fawr  mewn  gwirionedd.  Mewn  ffyddlondeb  a  chariad  sauctaidd  fe  ellid 
ymhob  dim  gyfrif  arno  hyd  eithaf  ei  allu,  ac  yr  oedd  y  pacoh  a'r  anwyldeb  a  goleddid 
tnag  ato,  yn  arbenlg  yn  y  cylch  a  gafodd  y  fraint  o  fwynhau  fwyaf  o'i  waaanaeth, 
ymron  yn  ddifesur.  Yr  ydoedd  mor  bur,  mor  dirion,  mor  agos  at  bawb,  ac  yn 
neilldnol  mor  ffyddlawn  i'w  Ues  a'n  daioni  penaf.  A  phan  welodd  ei  Arglwydd  mawr 
yn  dda  ymweied  âg  ef  â'r  cystudd  maith  a  phoenus,  a  fu  yn  y  diwedd  yn  foddion  i'w 
gymeryd  ymaitb,  yr  oedd  rhagoriaethau  mawrion  ei  gymeriad  yn  llewyrchu  gyda'r 
fath  hawddgarweh  fel  yr  oedd  y  bobl  yn  ei  fawrhâu  ac  yn  ei  anwylo  fwy-fwy.  Nid 
rhyfedd  oedd  i'r  dya  hanner*call  yn  Maehynllejth,  pan  ofynid  iddo  pa  Mr.  Jones 
ydoedd  yn  feddwl,  ei  ddynodi  fel  "  Mr.  Jones  Iesa  Grist ;"  nen  i'n  cyfaill  ffyddlawn 
a  ohynheg»  Mr.  David  Rowlands  o  Bennal,  pan  ydoedd  Mr.  Jones  yn  gadeirydd  yno  i 
ddarlith  ar  hanes  Iesu  Giist,  ddyweyd,  "  mai  efe  oedd  y  tebycaf  i  Iesu  Grist  o  bawb 
J  gwyddai  efe  am  danynt."  Fe  fuasaì  y  pethau  hyn  yn  ddigon  i  osod  mawredd  arno 
ao  i  wneyd  ei  enw  yn  beraroglaidd  iawn,  pe  na  buasai  yn  hynod  am  ragoriaethan 
erailL  Ond  mae  y  gyfrol  hon  yn  dangos  yn  amlwg,  nid  yn  unig  ei  fod  yn  feddiannol 
ar,  ond  hefyà  ei  fod  yn  gyfoethog  mewn  rhagoriaethan  eraill.  Yr  ydoedd  yn 
•frydydd  manwl  a  llaiurus,  ac  felly  wedi  ystorio  ei  feddwl  â  gwybodaeth  helaeth  a 


256  NOÜIADAU   LLEHYDDOL. 

gwerthfawr.  Yr  ydoedd  yn  feddiannol  ar  allu  mawr,  ao  am  hyny  yn  meddwl  gydt 
goleuni,  a  ehraffder,  a  barn  dda,  ag  y  bnasai  dyniou  llai  yn  gofalu  am  -wnenthur  ya 
llawer  mwy  ymddangoaiadne.  Ac  yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  yr  oedd  ynddo  lawer 
o'r  dyeithrbeth  hwnw,  athrylith— 

The  light  that  never  shoue  on  sea  or  land, 
The  inspiration  and  the  poet's  dream. 

Mae  llawer  o'r  pregethau  yma,  heblaw  en  bod  yn  egluro  y  Gair  yn  y  modd  mwyaf 
athrawaidd,  ac  o'r  buddioldeb  nchaf  o  ran  eu  hamcan  ymarferol,  hefyd  yn  gyfoethog 
o  farddoniaeth  fyw.  Tchydig  a  geir  ynddyot  o  "  odidogrwydd  ymadrodd,"  yn 
enwedig  fel  y  mae  rhai  yn  cyfrif  godidogrwydd ;  yn  wir,  yr  oedd  gogwyddiad  ei 
feddwl  yn  gryf  iawn  at  ymadroddion  gwerinaidd  a  dullian  cartrefol  o  lefaru,  pethan 
ag  y  buasai  Ùawer  o  bobl  gymhen  yn  ymgroesi  rhagddynt  gyda  dychryn  ;  ond  yn 
nerth  gwir  aweo,  ac  yn  arbenig  pan  ar  dân  gan  angerddoldeb  ei  deimladau  crefyddol, 
mae  y  geirian  gwerinaidd  a  chyffredin  ganddo,  nid  yn  anfynych,  yn  dyagleirio  gan 
oleuni  o'r  nef,  a  meddylian  o'r  tlysni  mwyaf  yn  llewyrchn  drwyddynt.  Ac  y  maent 
oll  yn  dyner.     Tr  oedd 

Ei  fron  yn  galon  i  gyd, 

a  phob  ymadferth  ynddi  ar  garn  a  mawrhftn  wedi  ei  gysegiu  mor  lwyr  i'r  Un  mawr 
a  fuaaai  farw  drosto,  fel  mai  prin  y  gallai  mewn  nnrhyw  ffordd  gyffwrdd  â  phwnc 
y  cariad  Dwyfol,  nad  oedd  ei  phîol,  nid  yn  unig  "yn  llawn,"  ond  heryd  yn  ol  y 
cyfieithiad  Saesoneg  ar  y  gair,  yn  "rhedeg  droaodd."  Tchydig  allai  efo  wneyd  o 
fynydd  y  melldithion  ;  mynydd  Sîon,  Ue  "y  gorchymynodd  yr  Arglwydd  y  fe  dith, 
sef  bywyd  yn  dragywydd,"  oedd  y  fan  Ue  yr  hoffai  efe  sefyU,  a'r  wedd  fwyaf  ys- 
geler  iddo  ar  bechod  oedd  yr  anniolchgarwch  ft  pha  nn  y  "  troai  ymaith  oddiwrth 
yr  Hwn  sydd  yn  llefaru  o'r  nef."  Er  mwyn  y  rhai  hyny  o'n  darUenwyi  a  aUont 
fod  yn  ddyeithr  i'n  cyfaiil  anwyl,  yr  hwn  a  lithrodd  drwy  einioes  gymaint  yn  fwy 
dyetaw  nag  y  bnasai  yn  ddymunol,  fe  allai  y  dylem  ychwanegn  ychydig  ddyfyn- 
iadau  fel  engreifftian  o'r  helaethrwydd  o  bethau  da  a  g&nt  fwynhan  wedi  iddynt 
wneyd  y  gyf rol  werthfawr  yn  eiddo  iddynt 

A  welwch  chwi  y  weddw  dlawd  yna  f  Mae  hi  yn  byw— pe  b'ai  hi  yn  by%o  hefyd,  drntn 
— mewn  rhyw  seler  damp  afiach  oer  yn  un  o  n  toefydd  mawr  ni.  Mae  yna  filoédd  yn 
pasio  heibio  iddi— yn  brysio  ac  yn  gyru,  a  phawb  yn  mhen  eu  helynt;  ond  'does  neb  yn 
gweled  y  poor  vridow  /  Ond  0  ein  Duw  ni— mae  yr  "  Hwn  sydd  yn  rhifo  rhifedi  y  ser 
ac  yn  eu  galw  hwynt  oll  wrth  eu  henwau,"  yn  gweled  hona  1  Tr  oedd  hi  yn  dlawd,  yn 
fudr,  yn  afiach,  yn  newynUyd,  yn  resynus  ei  chyflwr  ymhob  ystyr.  Ond  dyna  y  Bogaü 
mawr  wedi  ei  gweled  hi  yn  nghanol  hoU  li'osogrwydd  ei  ddeadellau  a  holl  amrywiaethaa 
ei  gorlanau — yn  nghanol  hoU  "  namyn  un    um'  ugain  "  yr  imiuerse  i  gyd  1 

Felly  Duw — mae  ganddo  yntau  deulu  lhosog.  Am  yr  "  etholedig  angelion"  ni  faont 
hwy  erioed  oddiwrtho  nac  allan  o'i  wasanaeth.  Maent  hwy  wedi  bod  ar  ei  aelwyd  erioed 
— maent  "  yn  wastadol  gydag  Ef,"  ac  yn  ewyllysgar  i  weini  iddo  bob  amser.  Ond  0 
y  Duw  mawr,  dyn  sydd  wedi  tynu  ei  galon  aUan  yn  fwy  na  neb — bachgen  drwg  y  teuln, 
mab  afradlawn  y  greadigaethl  Er  ei  hoU  annheUyngdod  y  mae  wedi  rhyw  ddotìo 
ar  hwn  er  tragywyddoldeb ;  i  hwn  y  mae  wedi  gwneyd  fwyaf,  ao  y  mae  wedi  poeni  a 
phryderu  mwy  gyda  hwn  ua  chyda'i  greaduriaid  i  gyd, 

Tr  wyf  cyn  hyn  wedi  bod  yn  sefyU  wrth  lygad  ambeU  ffynnon  ar  benan  rhai  o'r  hen 
fynyddoedd ;  ac  yn  barod  i  ofyn  iddi,— "  Wyt  ti,  y  Uygedyn  bach,  yn  meddwl  myned  i'r 
môr  rywbryd?"  "Tdwyf,"  meddai  hithau,  yn  ei  hiaith;  a  dacw  hi  yn  deehren 
cychwyn,  ac  yn  dal  i  weithio  ymlaen  drwy  y  gwastadedd.  Mae  llawer  o  bethau  yn  tyra 
ar  hyd  ei  glanau,  ond  nid  yw  hi  yn  gwneyd  sylw  o  neb  na  dim ;  i'r  môr  mae  hi  yn 
myned— arìlwys  ei  hoU  gynnwys  i'r  môr.  P  b  dafh  o  fewn  ei  chenlanau,  pob  brigyn  a 
deUen  ar  ei  gwyneb— mae  tynfa'r  cwbl  tua'r  môr.    0  bobl  1  ystyriwn  i  ba  le  yr  ydym 


NODIADAÜ   LLENYDDOU  257 

yn  myned,  â'n  Sabbothau,  ft'n  miaoedd,  â'n  blynyddoedd,  Ä'n  geiriau  segur,  â'n  meddyl- 
iau  ofer,  â'n  bywyd  diweddi  —0  cofiwn  fod  a  wnelo  y  cwbl  â'r  fuchedd  dragywyddol ! 

Mae  rhyw  flodau— Blodau  y  Gauaf  y  gelwir  hwynt,  Winter  Flow&rs.  Nid  ydynt  i'w 
cael  yn  yr  haf,  yn  y  gauaf  y  maent  yn  d'od.  Onid  yw  y  Creawdwr  mawr  yn  dda  iawn 
yn  rhoddi  ambell  un  o'r  rhai'n  i  ni  yn  y  ganaf ;  ac  yn  wir  fe  fydd  yn  dda  genyf  fl  weled 
en  gwynebau  bach  tua  mis  Rhagfyr  a'r  Nadolig,  wedi  i  frîallu  y  gwanwyn  a  rhosynan  yr 
haf  ein  gadael.  Felly  y  mae  rhai  o  rasusau  yr  Efengyl— Grasusau  y  gauaf  ydynt. 
Beth  yw  amynedd,  dyoddefgarwch,  profiad,  ymostyngiad  tawel  i  ewyllys  Dnw,  ond  rhyw 
winter  Jtowers,  a  diolch  am  danynt ! 

Ni  glywsom  am  Farnwyr  yn  y  llŷs  gwladol  yn  dangos  graddau  o  deimlad  wrth  fwrw 
rhai  i  gael  eu  colli  ar  y  dienyddle ;  yn  wir,  wrth  gwisgo  y  Blach  Cap  unwaith  gorchfyg- 
wyd  Telford  dyner  galon  gan  ei  deimladau,  ac  wylai  ar  y  fainc  wrth  gondemnio  rhyw 
adyn  enog  i  farw  ar  y  crogben.  Ond  pwy  glywodd  am  un  Judge  aeth  i'r  crogben  i  farw 
dros  yr  euog  ?J.Do,  gan  gofio,  ni  a  glywsom  am  Un,  a  bendigedig  fyddo  ei  enw  byth ! 
Barnydd  yr  hollddaear,  Lord  Chie/Justice  creadigaeth  Duw,  dacw  Efe  ryw  ddiwrnod  yn 
disgyn  oddiar  y  fainc,  ac  yn  myned  at  yr  adyn  euog  i'r  carchar ;  mae  yn  gwisgo  am  dano 
ei  Hun  yn  nillad  y  carcharor,  yn  dringo  croesbren  cyfiawnder  Dnw,  ac  yn  marw  yn  ei  le 
ger  bron  nefoedd  a  daear  I  0  farw  digyffelyb,  0  gariad  digymhar  !  Mae  yn  rhyfedd  na 
b'ai  peth  fel  hyn  wedi  toddi  calon  y  byd  er*s  Uawer  dydd  bellaoh,  ac  na  b'ai  holl  lwythau 
y  ddaear  cyn  hyn  wedi  dyfod  i  ymostwng  i'r  Hwn  fn  farw  rhwng  y  lladron  ! 

Ond  rhaid  ymattal.  Mae  yn  hyfryd  iawn  meddwl  fod  y  cysnron  mawrion  y  llefar- 
odd  gymaint  a  ohyda'r  fath  eneiniad  am  danynt,  yn  cynnal  ei  enaid  ef  ei  hun,  ac  yn 
rhoddi  y  fath  dangnefedd  i'w  enaid  pan  ddaeth  yn  gyfyng  arno.  "  The  blackest 
cloudhas  a  silver  lining,"  meddai ;  a  rhyw  bythefnos  cyn  ei  ymadawiad  dywedai 
"  ei  fod  yn  canfod  y  silver  lining  i  bob  cwmwl — mai  nid  llain  gul  ydoedd,  ond  ei  fod 
yn  lletach  na'r  cwmwl  du."  A  thna'r  un  adeg,  medd  yr  hanes,  tra  y  defnyddid  y 
wyntyll  mewn  moment  o  ddiffygiant  arno,  dywedai,  dan  ei  heffaith  adfywiol,— "  I 
am  going  away,  fanned  with  love,  and  surrounded  with  the  sweet  aroma  of  dear  and 
loying  friends."    Ac  os  oddiwrih  y  fath  ddaioni,  yn  sicr  at  ddaioni  anfesurol  fwy  ! 

Mae  yn  dda  genym  weled  fod  Mr.  Owen  wedi  cael  y  fath  gyfoeth  o  ddefnyddiau  at 
ei  law  i  ysgrifenn  y  Oofiant,  yr  hwn  sydd  ddyddorol  a  darllenadwy  iawn.  Mae 
ychydig  amryfuseddan  wedi  dianc.  Yn  y  Frongoch  yr  oedd  modryb  Mr.  Jones  yn 
byw  yn  Mhentraeth,  ac  nid  yn  y  "  Ty  Coch."  Dyfynir  y  geiriau  "^nraidd  danau 
tynerwch  "  wrth  son  am  lythyrau  Mr.  Jones  at  ei  blant.  Tybed  mai  y  geirian  yn 
"  Hiraeth  Oymro  am  ei  wlad," — 

Tannau  euraidd  tynerwch 
Gyflry  wrth  fy  lletty  llwoh— 

oedd  yn  ceisio  ymwthio  i  gof  yr  awdwr  Y  Os  felly,  fe  ddylasai  ei  lygad  a'i  glnst  ef 
fod  yn  ddigon  dysgybledig  i  deimlo  fod  rhywbeth  go  fawr  o'i  le  yn  y  wedd  yr  ys- 
grifenai  y  dyfyniad.  Olywsom  gyfaill  yn  ddiweddar  yn  son  am  Mr.  Owen,  gydag 
un  arall  a  deimlai  yn  garedig  at  brydyddu,  yn  ymryson  cynghaneddu,  pan  oedd  efe 
yn  byw  yn  Nhalysarn ;  ac  wedi  i  gryn  amser  lithro  heibio  pan  oeddynt  felly  yn 
ymblesern  gyda'r  gorchwyl  dyddan,  dywedai  ìn  o  honynt,  wedi  sylwi  beth  ydoedd 
o'r  gloch, 

Tn  wir  ddyn  mae  hi  'n  un  ar  ddeg  ; 

ond  y  llall,  gan  deimlo  er  hyny  yn  ddigon  hamddenol,  a'i  hatebai  ar  unwaith, 

Diweddwn  tna  deuddeg. 

Dylasii  y  wasg  hefyd  fod  dan  arolygiaeth  llymach.  Yn  nn  o'r  pregethan  aonir  am 
y  dyn  wrth  lyn  Bethesda,  "yr  hwn  a  fnasai  glaf  namyn  dwy  flynedd  a  dengain." 
Faint  ydyw  hyny  f  Mewn  nn  arall,  wedi  dyweyd  fod  bylchau  yn  banes  dyn  lle  mae 
y  byd  yn  colli  ei  holl  ragoriaeth  a'i  werth,  ychwanegir,  **Mae  megis  o  gystndd  yn 
ddigon  i  dafln  bythol  ddiflasdod  ar  ei  holl  felyaion."    Mae  yn  debyg  mai  "mia  o 


258  NODIADAÜ   LLENYDDOL. 

gystudd  H  a  ddylasai  fod.  Am  wallau  manaoh  y  maent  i'w  oael  gryn  lawer  yn  rhy 
fynych.  Diammeu  y  gymtidir  y  meflau  hyn  yn  yr  ail  argraffiad,  am  yr  hwn  yr  ydym 
yn  hyderu  y  bydd  galwad  buan.  Mae  yn  dda  genym  longyfarch  Mr.  Owen  ar  y  dull 
rhagorol  ymha  un  y  mae  efe  wedi  gwneyd  ei  waith.  Dy wed  nas  gall  beidio  a  Uawen- 
han  yn  y  rhagorfraint  a  ayrthiodd,  rywfodd,  i'w  ran,  o  gaei  dwyn  i'r  amlwg  gynifer 
o  eiiiau  grasusol  ìír.  Jonea,  pan  mae  y  gwerusau  anwyl  a'u  llefarodd  yn  seüedig  yn 
y  bedd.  Mae  yn  dra  gwerthfawr  hefyd  i  goffadwrìaeth  y  gweiuidog  anwyl,  ac  i'r 
llîawa  fydd  trwy  y  gwaith  hwn  yn  oael  yr  hyfrydweh  o  gymdeithasn  ftg  efF  fod 
parotòad  y  gyfrol  wedi  disgyn  i  ofal  nn  ag  oedd,  nid  yn  unig  yn  ooledd  y  fath  anwyl- 
deb  at  yr  hwn  yr  ysgrifenai  am  dano,  ond  oedd  hefyd  yn  meddu  y  fath  allu  a'r  fath 
addfedrwydd  mewn  barn  a  chwaeth  i  wneyd  oyfiawnder  â'r  ymddiried  pwysig  a  oaod- 
wyd  yn  ei  law.  Mae  y  darlnn  a  roddir  yn  photograph  tra  rhagorol  o  Mr.  Fonlfot- 
Jones,  a  cheir  d&ao  fac-simü*  o'i  lawysgrifen.    Pria  y  Uyfr  yw  ös. 

Oetau  GrUUonogaeÌh:  neu  Orynodeb  o  Hanet  yr  Eglwys  yn  gyffreáitui  o  amtr 
Ietu  Grist  hyd  y  flwyddyn  1885.  Gan  y  Farch.  John  Pügh,  B.A.  Tre- 
ffynnon  :  P.  M.  JSvans  &  Son. 

Hanes  yr  Eglwy»  Orütionogol  drwy  y  Byi%  o  ddyddiau  yr  Apostolion  hyd  yn 
breeennol.    Gan  Dayid  Gbiffith,  Dolgellau.    Oaernarfon  :  O.  B.  Owen, 

Mab  yn  dda  genym  weled  y  ddau  lyfr  rhagorol  yma  wedi  eu  oyhoeddi  ar  Hanes  yr 

Eglwys,  a  hyderwn  na  fydd  ein  cydwladwyr  yn  fyr  o  roddi  i'r  naill  a'r  llall  y  croeiaw 

cynhes  ag  y  maent  yn  ei  deilyngn  oddiar  en  llaw.     Mae  yn  sicr  na  fyddai  eisieu  i 

lawer  o  honynt  ond  dechreu  myned  i  mewn  i'r  efrydiaeth  ddyddorol  hon  na  theim- 

lent  mor  ddifyrus  ac  mor  addysgiadol  ydyw.     Mae  i  ddyn  gael  ei  gau  i  fyny  o  fewn 

terfynau  cyfyng  y  presehnol  yn  attal  tyfiant  ei  feddwl,  ac  yn  peri  fod  ei  ysbryd  yn 

gul  a  thlawd.     Ond  yn  ffodns  y  mae  hanesyddiaeth  yn  agor  yr  oesoedd  o'n  blaen,  ac 

yn  rhoddi  ini  gyflensdra  i  ymgyfoethogi  ar  ddoethineb  a  phrofìad  ein  cyd-ddyniou 

|  ymhob  gwlad  ac  ar  bob  adeg.     Ao  y  mae  hyn  yn  arbenig  werthfawr  ynglŷn  â  Hanes 

yr  Eglwya  Grístionogol.     Pan  y  mae  cynifer  o  sefydliadan,  a  fuont  gymaint  yn  fwy 

i  en  rhwysg,  ac  yn  ymddangos  gymaint  yn  fwy  tebyg  i  barhan,  wedi  hen  ddarfod  am 

!  danynt, — fel  y  mae  y  tonau  mawrion  cryfion  yn  myned  yn  ol  ac  yn  cael  eu  colli  yn 

\  yr  eigion, — onid  ydyw  yn  neillduol  ddyddorol  gweled  y  sefydliad  yma,  a  ymddaDgosai 

y  mwyaf  dinod  o'r  cyfan,  ac  yn  erbyn  pa  un  y  mae  y  byd  ymhob  oes  wedi  crynhoi  ei 

ymadferthoedd,  yn  parhau,  ac  nid  yn  unig  yn  parhau,  ond  hefyd  o  oes  i  oes  yn  dir- 

j  fawr  ychwanegu  cryfder,  ac  yn  prysur  feddiannu  y  ddaear  oll  ?    Onid  yw  yn  hyfiryd 

\  ac  yn  dra  addysgiadol  gweled  mor  araf,  ac  mewn  canlyniad  i'r  fath  "ymdrech  mawr 

o  helbulon,"  y  daethpwyd  i  gael  syuiad  clir  am  wirioneddau  sydd  erbyn  hyn  wedi 

hen  gymeryd  eu  lle  fel  sêr  o'r  maintioli  mwyaf  yn  ein  ffurfafen  ?    A  phan  y  mae  y 

\  gwrthwynebwyr,  y  naill  ar  ol  y  llall,  ac  yn  groch  eu  hymffrost,  yn  dwyn  ymlaen  en 

hymosodiadau  mawrion,  a  hyny  mewn  ff  rdd  sydd  yn  peri  i  rai  bryderu  "am  arch 

"  Duw,"  onid  yw  yn  gysur  neillduol  gweled  fod  ymosodiadau  cyffelyb  wedi  bod  yn 

:  cael  en  gwneuthur  ar  yr  eglwys  filoedd  o  weithiau  o'r  blaen,  ac  nad  ydynt  wedi  mena 

arni,  mwy  nag  ymosodiad  yr  awelon  ar  gryfder  y  mynydd  ?    Hyn  oll,  ynghyd  a 

;  llawer  iawn  o  ddaioni  pwysig  yn  ychwanegol,  a  ennillid  i  ddyn  o  ymgydnabyddu  â 

-  hanesiaeth  eglwysig.     Wrth  reswm,  nid  ydyw  y  gweithiau  sydd  o'n  blaen  yn  myned 

ond  yn  gynnil  i'r  pethau  hyn,  oblegid  nid  oedd  yn  bosibl  dirwasgu  i  gylch  mor  fychan 

ond  ychydig  mewn  cymhariaeth  o'r  cyflawnder  mawr  o  bethan  dyddorol  sydd  yn 

ymgynnyg  i'r  meddwl  ynglýn  â'r  fath  efrydiaeth ;  ond  y  maent  yn  arweiniadan 

rhagorol,  ac  yn  rhoddi  golwg  dra  gwerthfawr  ar  y  wlad  ag  y  maent  ar  yr  un  pryd  ya 

gymhelliadau  mor  gryfion  i'r  darllenydd,  trwy  astndiaeth   fwf  llawn,  fyned  drosodd 

i'w  meddiannu.     Y  byraf  ydyw  yr  eiddo  Mr.   Pngh.     Nid  ydym  yn  deall  yn  i»*11 

paham  y  galwai  efe  ei  lyfr  yn  <(  Oesau  Cristionogaet^i."     Yn  ol  rhodiad  y  gwaith, 


NODIADAU   LLENYDDOL.  20 

buasai  yn  fwy  priodol  ei  alw  yn  Gyfnodau  Cristionogaeth,  oblegid  ymwneyd  y  mae  â'r 

cyfnodau  yn  hanes  yr  eglwys  dan  ba  rai  yr  ydys  yn  gyffredin  yn  dosbarthu  ei  helynt- 

ion,  ac  nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  unrhyw  reswm  neillduol  dros  alw  y  rhai  hyny  yn 

oesau.    Fel  y  gallesid  dysgwyl,  y  mae  y  gwaith  yn  gynuwysfawr,  cryno,  a  ohoeth  ; 

mae  detholiad  ei  fater  wedi  ei  wneuthur  dan  lywodraeth  barn  dda,  ac  y  mae  yn  cael 

ei  osod  ger  bron  yn  eglur  a  phriodol ;  mae  agoriad  yr  ymdriniaeth  ar  y  gwahanol 

gyfnodau  yn  feddylgar  ac  awgrymiadol,  ac  nid  yn  anfynych  yn  brydferth  ;  ac  y  mae  ei 

holl  gynnwys  y  fath  ag  a  adawai  ar  feddwl  y  darllenydd  argraff  iachus  o  ddoethineb 

a  defosiwn.    Dylai  gael  darlleniad  helaeth.    Ei  brÌ9  yw  5s. — Orybwyllasom  am  waith 

Mr.  Griffith  yn  ein  rhifyn  diweddaf,  ar  ol  gweled  rhai  o'r  rhanau  a  ddaethent  i'n 

Uaw.    Mae  yn  dda  genym  ei  weled  oll  allan  erbyn  hyn  mewn  cyfrol  wythplyg  hardd 

o  tua  chwe'  chant  o  du  dalenaa.     Ei  bris  yw  7s.     Mae  yn  dda  genym  gadarnhau  yr 

oll  o'r  ganmoliaeth  uchel  a  roisom  i'r  gwaith  hwn  yn  ein  rhifyn  diweddaf.    Mae  ei 

ddosbarthiad  ef  yn  ol  y  Canrifoedd,  a  thra  y  gesyd  ger  bron  ymhob  canrif  brif 

ffeithiau  yr  hanes  yn  y  gwahanol  wledydd  mewn  paragraffau  wedi  eu  rhifnodi,  y  mae 

yma  a  thraw  trwy  gorff  y  gwaith  yn  gwneyd  toriadau,  ac  yn  rhoddi  mewn  llylhyren 

lai  lawer  o  fater  dyddorol  mewn  by wgraffiadan  a  hanesion  Ueol,  &c. ,  pethau  a  fuasent 

yn  tori  yn  ormodol  ar  unoliaeth  yr  hanes  pe  wedi  eu  gosod  fel  rhan  o'r  testun,  ond  a 

ddarllenir  fel  y  maent  gyda  Ùawer  o  foddhâd.     Nid  ydyw  y  naill  na'r  llall  o'n 

cyfeiUion  parchus  hyn  wedi  trafferthu  nemawr  gyda  drychfeddwl  mawr  Neander  a'r 

haneswyr  diweddar,  o  geisio  dangos  hanes  yr  eglwys  fel  dadblygiad  o'r  tumewnol, 

gan  esbonio  y  ffeithiau  oddiallan  fel  delw  ac  adlewyrchrad  y  bywyd  ag  oedd  yn 

ymweithio  oddifewn.     Mae  gwahaniaeth  tra  mawr  rhwng  hyny  a  chyfleu  mewn 

olyniad  amseryddol,  neu  yn  ol  nnrhyw  drefn  arall,  lîosogrwydd  o  ffeithiau  ac  amgylch- 

iadau,  pa  mor  ddyddorol  bynag  y  gaUont  fod.     Mae  i  gorff  hanesyddiaeth,  fel  y  corff 

dynol,  ei  enaid  byw,  sydd  yn  rhoddi  iddo  ei  ffurf  a'i  brydferthwch,  ao  yn  gwneyd 

ystyr  i'w  holl  ysgogiadau  ;  ac  mae  yn  dda  genym  weled  y  chwyldröad  y  mae  y  sylw  a 

delir  i  hyny  yn  ddwyn  oddiamgylch  yn  y  wedd  ag  y  mae  hanesyddiaeth  yn  cael  ei 

hastudio  yn  y  dyddiau  hyn.     Mae  nwistroli  drychfeddwl  cyfnod,  y  gallu  sydd  yn  ei 

greu  ar  ei  lun  a'i  ddelw  ei  hun,  yn  anfesurol  weU  na  gallu  ystwffio  i  gilfachau  y  côf 

ei  fyrdd  myrddiwn  o  ffeithiau.    Yn  y  wedd  yma  y  mae  hyd  yn  nod  hanes  cyfeiliorn- 

adau  yn  ddyddorol  a  llawn  o  addysg  ;  a  llawer  mwy  y  mae  yn  rhoddi  i  efrydiaeth 

uchel  hanes  yr  eglwys  ystyr  a  goleuni  a  dueddant  mor  gryf  at  wneuthur  y  neb  a'i 

hastudio  yn  ddoeth  a  phur.     I  amcan  y  gweithiau  hyn  yr  oedd  peth  feUy  ymron  yn 

gwbl  allan  o'r  cwestiwn.     Ond  mae  y  ddau  waith  yn  dra  gwerthfawr,  ac  yn  hynod  o 

gyfaddas  i  roddi  i  liaws  o'n  cydwladwyr  syniad  am  yr  hanes  helyntfawr^ydd  wedi  bod 

i  eglwys  Crist.     Mae  y  naill  a'r  UaU  yn  dangos  synwyr  cryf  a  barn  dda,  ynghyd  ag 

ymlyniad  parchedig  wrth  y  gwirionedd  ;  a  thra  y  mae  y  naill  awdwr  wedi  dygwydd 

ei  gael  ei  hun  yn  Annibynwr,  a'r  llall  yn  Fethodist  Calfìnaidd,  mae  pob  un  o'r  ddau, 

mewn  ëangder  a  chathoUgrwydd,  yn  ei  brofi  ei  hon  yn  deilwng  o'r  gymdeithas  fawr 

"  sydd  ar  wahftn  fel  y  tonau,  eto  yn  un  fel  y  môr." 

Emynau  y  Oysegr.  Gasgliad  o  Salmau  a  Hymnau:  wedi  eu  dethol  o  Weithiau 
yr  Awduron  goreu*  hen  a  diweddar ;  ynghyd  a  Ghorganau  ac  Emynau  Seisnig. 
Dinbych  :  T.  Gee  a'i  Fab. 

Nid  anghyffelyb  ydyw  y  llyfr  hwn  "  i  rwyd  a  fwriwyd  yn  y  môr,  ac  a  gaaglodd  o  bob 
rhyw  beth."  Y  mae  yn  sicr  o  ran  cyflawnder  yn  gasgliad  yr  holl  gasgliadau. 
Cynwysa  2,687  o  Emynau,  heblaw  y  Corganau,  ac  y  mae  llyfr  yn  agos  i  bum' 
cant  a  hanner  o  dudalenao,  wedi  ei  argraffa  a'i  rwymo  yn  ddestlus,  ac  i'w  gael  am 
8wUt.  Y  mae  y  Uyfr  rhataf  o  Jawer  a  ddaeth  erioed  allan  o'r  wasg  Gymreig.  Ac 
am  nifer  tra  mawr  o'r  ••  Emynau  "  nea  yr  '•  Hymnau  " — mie  y  dlau  air  yn  cael  eu 
ddefnyddio  yn  y  teitl,  oad  heb  fod  ya  anlw^  am  ba,  reawin— y  mient  o  angenrheid- 


260  NODLiDATJ   LLENTDDOL. 

rwydd  yn  dda,  ac  yn  dda  iawo,  canys  y  mae  y  llyfr  yn  cynnwys  y  rhan  fwyaf  o  lawer 
o'n  heroynan  mwyaf  cymaradwy ;  ond  am  lîaws  o  rai  eraill  a  geir  yma,  mae  yn. 
anhawdd  meddwi  paham  y  rhoddwyd  hwynt  i  fewn,  oddieithr  ar  egwyddor  yr 
"  omnium  gathemm"  fel  y  hoddhäer  ychwaneg,  ao  y  gwneler  y  llyfr  "yn  hoh  peth 
i  bawb."  Nid  ydym  yn  gwybod  pa  un  a  fernir  yn  addas  ei  ddefnyddio  yn  rhai  o 
gynnnUeidfaoedd  Cymrn  ;  fe  ellid  meddwl  ei  fod  yn  Uawer  rhy  helaeth  i  hyny,  heh- 
law  fod  y  gwahanol  ffurfiau  a  ddyry  ar  y  pennillion  sydd  wedi  en  cyfnewid  yn  peri 
fod  yn  anhawdd  gwybod  pa  nn  o  honynt  i'w  ddefnyddio ;  ac  heblaw  hefyd  fod  gan  y 
gwahauol  gyfundebau  orefyddol  en  camgliadau  neillduol  en  hunain  â  pha  rai  y  maent 
wedi  cynnefino,  a  chyhoeddiad  pa  rai  a  ddewisant  gadw  yn  en  llaw  en  hnnain.  Ond 
fel  llyfr  i'w  ddarllen  gartref  y  mae  yo  dra  gwerthfawr,  a  hawdd  genym  gredn  y  daw 
felly  yn  hofflyfr  gan  laweroedd.  Mae  Uawer  o  emynau  gwerthfawr  iawn  wedi  eu 
gadael  allan  o'n  holl  gasgliadau,  a  rhai  eraill,  digon  sâl,  ysywaeth,  yn  llanw  y  lle  a 
ddylasent  hwy  gael.  Ond  yn  y  llyfr  hwn  yr  ydys  yn  dra  thebyg  o  gyfaifod  y  rhai 
hyny  hefyd,  08  ceir  yn  ychwanegol  nifer  mawr  nad  oes  odid  neb  a  faliai  am  eu  gweled. 
Am  y  llyfr  a  ddygwydd  fod  fynyehaf  yn  ein  dwylaw  ni,  yr  ydym  lawer  gwaith  wedi 
ei  deimlo  fel  "  anwiredd  i'w  gosbi  gan  farnwyr  "  fod  y  fath  odlau  à'r  rhai  canlynol 
wedi  en  gadael  allan  o  hono  : — "  Am  Iesa  Grist  a'i  farwol  glwy' ;"  "  Archoffeiriad 
nwch  na'r  nefoedd  ;"  "  iesu'n,  Harchoffeiriad  mawr ;"  "  Diolch  i  Ti,  yr  Hollalluog 
Dduw;"  "0  f  enaid,  gwêl  addasrwydd ;"  "0  pwy,  all  chwilio  ddyfais  Dwyfol 
glwy' ;"  "  Wele  angen  llym  ei  gledd ;"  "  Mae  gelynion  câs  yn  lln ;"  "  Deffrowch 
fy  holl  serchiadan  ;"  "  Pan  esgynodd  'r  Hwn  ddisgynodd  ;"  "  Af  yn  mlaen,  a  doed  a 
ddelo;"  "Wele'n  chwysn'r  dafnau  gwaedlyd;"  "Dôd  gyfiawnder  y  Messîah,"  &c. 
Goreu  po  gyntaf  i  bennillion  fel  y  rhai  hyn  gael  en  hadfern  at  wasanaeth  y  Method- 
istiaid,  canys  ni  allant  fforddio  gwneyd  hebddynt  Y  maent  oU,  fodd  bynag,  yn  y 
Uyfr  newydd  sydd  o'n  blaen  ynghyd  a  llawer  eraill ;  a  dylai  ei  gydwladwyr  deimlo 
yn  ddiolchgar  i  Mr.  Gee  am  en  diogelu  mewn  ffordd  mor  fanteisiol  at  eu  gwasanaeth. 

Daniel  Rowlands,  Llangeitho.  Gan  T.  L. — Nadolig  Angel.  Wedi  ei  Gymreigio 
gan  T.  U — Drwt  yËwthyn,  a'r  hyn  a  welais  ac&  glywais  yno.  Wedi  ei  roddi 
yn  Gymraeg  gan  T.  L. — Duw  yn  Oeidwad. — Yr  Arweinydd  DwyfoL — Gawod- 
ydd  Bendith.    Llandain  :  Cymdeithas  y  Traethodau  Crefyddol. 

Thomas  a'i  Geiniog.    Wrexham  :  Hughes  a'i  Fab. 

Mae  y  Uyfryn  ar  Danül  Rowlands,  Llangeitho,  yn  gwneyd  y  pedwerydd  o'r 
"  Traethodan  Bywgraffyddol "  y  mae  Mr.  Levi  wedi  ysgrifenu.  Galwasom  sylw  o'r 
blaen  at  y  Uyfran  ar  Syr  Hugh  Owen,  Bhys  Prichard,  a  GrifBLth  Jones,  Llanddowror. 
Da  genym  weled  fod  rhai  eraiU  i  ddilyn  ar  Howell  Harries,  WUliam  WUliams, 
Thomas  Charles,  Ohristmas  Eyans,  &c.  Nid  ellid  meddwl  am  nn  ffordd  fwy  cyfaddas 
i  wneyd  enwan  a  gorchestion  y  cedyrn  ag  y  mae  genym  fel  cenedl  gymaint  o  ashos  i 
fod  yn  falch  o  honynt  na  chyhoeddi  en  hanes  mewn  liyfrynau  prydferth,  a  hylaw,  a 
rhadlawn  fel  y  rhai  hyn.  Mae  y  darlnn  o  Rowlands  yn  hardd  iawn.  Dylai  miloedd 
lawer  o'r  Uyfr  fod  yn  nwylaw  ein  hieuenctyd.  Mae  Nadolig  Angel  a  Drws  y  Bathyn 
yn  gyfieithiadan  o  lyfrau  bychain  deniadol  a  da  a  gyhoeddodd  Oymdeithas  y 
Traethodan  yn  Saesoneg,  ac  mae  yn  ammeuthyn  gweled  rhai  mor  ragorol  a  destlus 
i'w  rhoddi  yn  nwylaw  plant  Oymru.  Mae  Duw  yn  Oeidwad,  Yr  Arweinydd  Dwyfol, 
a  Chawodydd  Bendi  tht  yn  becynan  swllt  o  ddeuddeg  cerdyn,  fel  y  Christmas  a'r  New 
Year  Oards.  Mae  yn  foddhâd  tra  mawr  gweled  pethau  mor  hynod  o  brydferth  wedi 
en  oyhoeddi  yn  Gymraeg.  Da  y  gwnelai  ein  cenedl  gyfarfod  yn  Uawer  mwy  calonog 
barodrwydd  a  dymuniad  y  G/mdeithas  ragorol  hon  i'n  gwasanaethn  trwy  Mr.  Levi. 
— Mae  Thomaa  di  Oeiniog  yn  llyfryn  destlns,  difyr,  a  thra  addysgiadoL  Byddai  yn 
dda  iddo  gael  ei  ddarllen  gan  filoedd  lawer  o  ddeiUaid  ein  Hysgolion  Sibbothol. 


RHIFYN  CLYIII. 


TRAETHODYDD. 


GöRPHENAl<\   1885, 


CYNNWYSIAD. 


Canmlwyddiant  Ysgolion  Sabbothol  Cymru — 

Cychwyniad  a  Chynnydd  yr  Ysgolion.     Gan  y  Parch.  David 

Evans,  M.A. 261 

Llafur  yr  Ysgol  Sabbothol  i'w  ddwyn  ymlaea  mewn  ysbryd 

carîad.     Gan  y  Parch.  Charles  Davies    ...         274 

Canu  yr  Ysgol  Sabhothol.     Gan  Mr.  Eleazar  Roberts     *.    279 
Yr  Athrawon.     Gan  Mr.  R,  D.  Robêrts,  M.A,  D.Sc.      ...    285 

Yr  Athraw  yn  parotoi  ar  gyfer  ei  ddosbarth.     Gan  y  Parch. 
John  Èvans     ...         .  ...         ...         ...         ...         ...     287 

Y  Gelfyddyd  o  Addysgu  yn  ei  chysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothol. 

Gan  Mr.  G.  J.  Williams       m       ...    ^90 

Saibnau  Addysg  yr   Ysgol  Sabbothol.     Gan  y  Parch.  John 

Owèn  Jones     ..  ...         294 

Hoji.     Gan  y  Parch.  Evan  Peters^    ...         ...         ...         ...     302 

Cysylltiad  yr  Ysgol  Sabbothol  â'r  Band    of   Hope.      Gan 

Ceridwen  Peris        306 

Yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr.     Gan  Mr.  T.  Apsimon        ..      313 
Yr  Ysgol   Sabl^othol  fel    Moddion    Gras,      Gan   y    Parch. 

Thomas  Lewis 319 

"  Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau."    Gan  y   Parch.   Evan  Rees 

(Dyfed) ...        325 

Ólysgrif.    Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A....        ...    327 

Esboniad  Prmcipal  Edwards  ar  yr  Epistol  Cyntai  at  y  Corinthiaid. 

Gany  Paich.  Grjffith  Parry     ...         ... 343 

Descartes  a  Spinoza.    Gan  y  Parch.  Hugh  Henry  Williams, 

B.A.  (Oxon.) ...         ...         ...         353 

Bord  Gron. :  Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymru  — 

I.  Gan  y  Parch.  J.  Eiddon  Jones         362 

II.  Gan  y  Parçh.  E.  Hüghes,  B.A.      367 

Nodiadau  Llenyddol ...         '. 376 


CYIWBDD1R  Y  RHIFŸN  NESAF  IIYDREF  i,    188$, 

TREFFYNNON: 
P.    M.    EVANS   AND    SON,    CYHOEDDWYR. 

PRIS    DEUNAW    CEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


CANMLWYDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL 

CYMKU. 


CYCHWYNIAD  A  CHYNNYDD  YR  YSGOLION. 

Mewn  erthygl  ar  Dr.  Livingstone,  yrr  fuan  ar  ol  ei  farwolaeth,  dy- 
wedai  Syr  Bartle  Frere  ddirgelwch  am  dano  gyda  golwg  ar  amcan  ei 
daith  ddiweddaf  yn  1865,  nad  oedd  yn  hysbys,  dybygid,  ar  y  pryd,  i 
neb  ond  efe.  Y  mae  yn  gofus  i'r  darllenydd,  o  bosibl,  ddarfod  i'r 
doctor  ar  y  daith  hono  alw  yn  Bombay  ar  ei  ffordd  i  Affrica.  Wedi 
glanio  yno,  bu  o  1865  hyd  1872  heb  i  neb  glywed  gair  am  dano,  a'r 
dybiaeth  yn  cynnyddu  o  hyd  y  rhaid  ei  fod  wedi  syrthio  yn  aberth  i  un 
o'r  myrdd  peryglon  â  pha  rai  yr  ydoedd  yn  rhwym  o  fod  yn  wastadol 
wedi  ei  gylchynu.  Ond  er  syndod  a  diolchgarwch,  daeth  y  newydd  i'r 
wlad  fod  ein  cydwladwr  Stanley,  y  pryd  hwnw  gohebydd  neillduol  y 
New  York  Herald,  wedi  dyfod  o  hyd  iddo  yn  Ujiji,  a'i  fod  ar  gychwyn 
drachefn  i  wynebu  yr  un  peryglon  ag  y  buasai  ynddynt  yn  ystod  y 
saith  mlynedd  blaenorol.  Cyn  pen  blwyddyn  yr  ydoedd  un  o  glefydon 
marwol  y  wlad  wedi  ymosod  arno  a  chael  yr  oruchafiaeth,  er  pob 
cadernid  cyfansoddiad  a  gwroldeb  ysbryd ;  a  dygwyd  ei  gorff  yr  holl 
ffordd  o'r  canolbarth  i'r  glanau,  gan  ei  weision  ffyddlawn,  ac  oddiyno  i 
Lundain,  i  orphwys  yn  dawel  gyda  gwroniaid  glewaf  ac  enwocaf  ein 
gwlad,  ýn  mynachlog  Westminster,  hyd  ganiad  yr  udgorn  diweddaf. 

Ond  dyma'r  dirgelwch.  Dy  wed  Syr  Bartle  fod  pobl  yn  cwyno  y 
pryd  hwnw  ei  fod  wedi  cychwyn  ar  y  daith  hono  heb  ddyweyd  wrth  y 
byd  pa  beth  oedd  ganddo  mewn  golwg  drwyddi,  a'u  bod  am  hyny  yn 
analluog  i  farnu  pa  mor  bell  yr  ydoedd  wedi  cwblhâu  yr  hyn  a  fwriad- 
ai.  Pan  yn  aros  gyda  Syr  Bartle  yn  Bombay,  yn  1865,  gofynodd  ei 
westwr  iddo  pa  beth  oedd  cynllun  ei  weithrediadau.  Dy  wedodd  y  Dr. 
wrtho  ei  fod  o  bwrpas  wedi  peidio  a  chyhoeddi  ei  gynlluniau  cyn 
gadael  Lloegr,  gan  ei  fod  yn  sicr  y  byddai  raid  iddo  gilio  o  sylw  Ewrop 
am  lawer  o  fisoedd  ynghyd,  a'i  fod  yn  bosibl  wedi  iddo  gilio  i  galon 
Affrica  y  gwneid  ymdrechiou  iV  gynnorthwyo,  ond  ei  fod  ef  yn 

1886.  b 


262  GANMLWYDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL    OYMRÜ. 

awyddus  i  beidio  ceínogi  y  fath  gynnygiadau  trwv  unrhyw  grybwylliad 
am  ei  fwriadau,  tra  yr  ydoedd  yn  wrthwynebus  naturiol  i  gyhoeddi  cyn- 
lluniau,  pa  rai  y  gallai  gael  ei  luddias  i'w  cwblhâu  gan  amgylchiadau 
anorfod  ac  anmhosibl  eu  rhagweled.  Ond  ei  brif  amcan,  meddai  wrth 
Syr  Bartle,  ydoedd  cyflawni  dymuniad  Syr  Roderick  Murchison  ar  i 
derfynau  afonbant  (basin)  y  Nile  gael  eu  dynodi ;  ac  yr  ydoedd  ef  yn 
bwriadu,  ar  ol  penderfynu  ar  y  dwfr-raniad  rhwng  afonbant  y  Nile  a 
ffrydiau  yn  rhedeg  i'r  cefnfor  yn  ddeheuol  a  dwyreiniol,  dilyn  y  dwfr- 
raniad  o  amgylch  i  holl  ymyl  y  basin,  ac  felly,  os  yn  bosibl,  ddynodi  y 
terfynau  o  fewn  i  ba  rai  y  gallai  teithwyr  diweddarach  chwilio  am  y 
ffrydiau  mwyaf  penodol  o'r  müoedd  adlifoedd  a  allent  feddu  yr  hawliau 
uchaf  i'r  anrhydedd  o  fod  yn  darddiad  i'r  afon  Nile. 

Ond  yn  hyn,  fel  yn  ei  holl  ymgymeriadau,  yr  oedd  darganfyddiadau 
daearyddol  i  fod  yn  hollol  ddarostyngedig  i  amcanion  uwch.  Dymunai 
efe  benderfynu  dyrysbwnc  mwy  anhawdd  daearyddiaeth  Affrica  yn 
syml  fel  darpariaeth  angenrheidiol  i  ollwng  goleuni  i  mewn  i  galon  y 
cyfandir.  Gwyddai  y  rhaid  i'r  teithiwr  ragflaenu  y  masnachydd  a'r 
cenadwr,  ond  edrychai  ef e  ymlaen  at  yr  oll  a  allai  gyflawni  f el  dargan- 
fyddwr,  yn  benaf  megys  moddion  defnyddiol  tuag  at  ledaeniad  Cristr 
ionogaeth  a  gwareiddiad.  Ei  amcan  cyson  ydoedd  dyrchafiad  yr  hil 
Negröaidd  yn  Affrica.  Yr  oedd  diddymiad  y  gaethfasnach  a  chaeth- 
wasaeth,  cynnydd  gwareiddiad  a  thrafnidaeth,  yn  ei  feddwl  ef  yn 
is-wasanaethgar  i  bregethiad  yr  efengyl,  yr  hyn  a  olygai  efe  fel  yr  onig 
f  eddyginiaeth  olliachäol  i'r  lliaws  drygau  sydd  wedi  bod  yn  dreftadaeth 
i  Affrica  am  gynifer  o  oesau. 

Megys  ag  y  mae  y  teithiwr  wrth  sefyll  ar  lan  afon  ardderchog— yr 
hon  oddiwrth  y  maintioli  y  mae  wedi  ei  gyrhaedd  sydd  yn  dyweyd 
wrtho  am  yrfa  o  amryw  filoedd  o  filldiroedd,  a'r  hon  nid  yw  yn  ammeu 
sydd  wedi  ffrwythloni  Uawer  gwlad  eang  neu  sychu  llawer  dyffryn  pryd- 
ferth,  heblaw  bod  yn  gyfrwng  cymundeb  rhwng  trefi  mewndirol  pellenig, 
a  thrafnidaeth  i  boblogaeth  fawr — yn  naturiol  gywreingar  i  olrhain  y 
ffrwd  i  fyny  i'w  tharddiad,  felly  hefyd  y  mae  ein  cywreingarwch  ninnau 
yn  cael  ei  gynhyrfu  yn  naturiol  i  olrhain  dilyniad  Ysgolion  Sabbothol 
Cymru,  y  rhai  sydd  wedi  cynnyddu  mor  raddol,  wedi  cyrhaedd  dad- 
blygiad  mor  eang  a  threfnus,  ac  wedi  sicrhâu  y  fath  fendithion  anmhris- 
iadwy  i'r  boblogaeth,  hyd  at  y  cynnulliad  syml  a  diymhongar  hwnw  i'r 
hwn  y  maent  oll  yn  ddyledus  am  eu  bodolaeth.  Ond  nid  boddloni 
cywreingarwch  yw  yr  unig  gymhelliad  a  ddylai  ein  hysgogi  i  chwilio 
am  eu  cychwyniad.  Gall  edrych  ar  y  darlun  hwn  o'r  hyn  ydynt 
heddyw,  a'r  darlun  acw  o'r  hyn  oeddynt  gan'  mlynedd  yn  ol,  esgor  ar 
effeithiau  daionus  hefyd  gyda  golwg  ar  eu  dadblygiad  am  gan'  mlynedd 
ymlaen.  Fel  ag  yr  ydoedd  Dr.  Livingstone  yn  edrych  heibio  i  gy wrein- 
garwch  wrth  chwilio  am  darddle  y  Nile — er  ei  fod  yn  cydnabod  grym 
y  teimlad  hwnw — at  lesoliad  moesol  a  chrefyddol  yr  hil  Negröaidd, 
felly  hefyd  amcan  mawr  adolygiad  gorphenol  ein  Hysgolion  Sabbothol 
ddylai  fod  eu  perffeithiad  yn  y  dyfodol.  Wrth  edrych  yn  ol,  ceir 
mantais  i  sylwi  ar  y  cynlluniau  a  ddefnyddiwyd  tuag  at  eu  lledaeniad,  y 
modd  y  cyfaddaswyd  hwy  o  dro  i  dro  i  gyfarfod  amgylchiadau  newidiol 
y  ganrif,  y  llafur,  y  draul,  a'r  zel  a  ddangoswyd  gan  eu  pleidwyr  tuag 
at  eu  gwneyd  yn  effeithiol;  ond  ffrwyth  penaf  yr  adgof  o'r  hyn  a 


OANMJ.WYDDIAUT   YSGOLION    BÀBBOTROIi   CTMBU.  268 

wnaeth  Duw  drwyddynt  yn  yr  amser  aeth  heibio  ddylai  fod  ymgais  i'w 
gwneyd,  trwy  ddylanwad  ei  Ysbryd  Sanctaidd,  yn  foddion  defnyddiol- 
deb  mwy  yn  y  dyfodol.  Sylweddolwyd  prophwydoliaeth  Adam  Smith 
am  danynt  gyda  golwg  ar  y  ganrif  sydd  wedi  myned  heibio :  "  Nad 
oedd  un  cynllun  yn  addaw  newidiad  ar  foes  ac  ymddygiad  gyda'r  fath 
hawsdra  a  symlrwydd  er  dyddiau  yr  Apostolion."  A  dylai  y  ffaith 
hon  fod  yn  galonogiad  i  beri  iddynt  fod  yn  gyfry w  hefyd  gyda  gol wg 
ar  y  ganrif  ddyfodol,  a  holl  ddyddiau  y  ddaear. 

Hyfryd  fuasai  gallu  cyfeirio  at  ry w  un  sefydliad  penodol  o'r  hwn  y 
lliosogwyd  yn  ddifwlch  yr  hyn  a  adnabyddir  heddy w  fel  y  gyfundrefn 
o  Ysgolion  Sabbothol  yn  Nghymru.  Pe  buasai  yr  adeilad  yn  sefyll — 
bydded  gapel,  ysgoldŷ,  neu  ysgubor — diau  y  buasai  yn  wrthddrych 
sylw  neiUduol,  a  dynesasid  ato  gyda'r  un  teimlad  ag  y  gwneir  at  fanau 
genedigaeth  prif  ddynion  y  byd.  Hyfryd  fuasai  gallu  cofnodi  yn  fanwl 
y  dydd  o'r  mis  yr  agorwyd  yr  ysgol  gyntaf,  pwy  oedd  ei  harolygwr,  ei 
hysgrifenydd,  ei  hoU  athrawon,  ynghyd  a'r  trefniadau  y  cytunwyd 
arnynt  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen.  Ond  yn  hyn  oll  ymddengys  y  rhaid 
i  ni  ymfoddloni  i  aros  heb  ein  boddloni.  Y  mae  dechreuad  y  gyfun- 
drefn  yn  fwy  tebyg  i'r  wawr  wedi  ymwasgaru  ar  y  mynyddoedd,  heb 
neb  yn  gallu  cyfeirio  yn  benodol  at  y  llecyn  y  cyffyrddodd  y  goleuni 
gyntaf  â  thiriogaeth  y  tywyllwch.  Gwir  yr  enwir  manau  penodol  lle  y 
cynnaliwyd  ysgolion  ynddynt,  hyd  yn  nod  cyn  dyddiau  Mr.  Charles,  a 
rhai  hefyd  yn  ei  araser  ef.  Ond  nid  un  o'r  rhai  hyn  oedd  dechreuad  y 
gyfundrefn;  ac  y  mae  yn  ammheus  am  lawer  o  honynt,  er  cael  eu 
galw  yn  Ysgolion  Sabbothol,  a  oeddynt  yn  ddim  ond  dosbarth- 
iadau  holwyddoregol  ar  aelodau  ieuainc,  ag  sydd  wedi  bod  yn 
rhan  hanfodol  o'r  eglwys  ymhob  oes  o'r  byd.  "Canys  mi 
a'i  hadwaen  ef,"  meddai  Duw  am  Abraham,  "y  gorchymyn  efe  i'w 
blant,  ac  i'w  dylwyth  ar  ei  ol,  gadw  o  honynt  ffordd  yr  Arglwydd." 
Ac  y  mae  hyny  yn  ddiau  yn  cynnwys  rhy w  ddarpariaeth  i'w  haddysgu. 
Dyma  ymddiriedaeth  hefyd  a  gyflwynodd  Moses  ar  derfyn  ei  oes  i  bob 
penteulu  yn  Israel,  gyda  golwg  ar  y  gyfraith :  "  A  bydded  y  geiriau 
hyn,  yr  ydwyf  yn  eu  gorchymyn  i  ti  heddy w,  yn  dy  galon,  a  hysbysa 
hwynt  i  dy  blant  (Saesoneg :  and  thou  shalt  teach  them  düigently  unto  thy 
chüdreri]  .  .  .  .  a  rhwym  hwynt  yn  arwydd  yn  dy  law ;  byddant  yn 
rhagtalau  rhwng  dy  lygaid."  Gorchymyn  yr  Arglwydd  Iesu  i  Pedr 
wrth  ei  adferu  iV  swydd  ar  ol.ei  gwymp,  ydoedd,  "Portha  fy  ẃyn." 
"  Ewch  i'r  hoU  fyd  a  dysgwch  yr  holl  genedloedd,"  ydoedd  ei  gomisiwn 
i'r  hoU  Apostolion  pan  yn  esgyn  oddiwrthynt  i'w  ogoniant.  A  dyma 
dref n  yr  eglwys  hyd  ddiwedd  amser  :  "  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion, 
a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn 
athrawon,  i  berffeithio  y  saint,  i  waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corff 
Crist"  Yr  oedd  Charles  yn  foreu  yn  ymhyfrydu  mewn  addysgu.  Pan 
ei  penodwyd  i  guradaeth  Llanymowddwy,  yn  nechreu  y  flwyddyn 
1784,  adgyfododd  yr  hen  arferiad  da  o  gateceisio  y  plant  bob  pryd- 
nawn  Sabboth,  gyda  llwyddiant  neillduol,  yr  hyn,  ynghyd  a'i  lafur 
ffyddlawn  ymhob  cylch  arall,  a  fu  yn  achlysur  i'w  blwyfolion  bydol  a 
daearol  anfon  cwyn  yn  ei  erbyn  ef  at  y  rheithor,  yr  hwn  a  roes  rybudd 
iddo  derfynu  ei  gysylltiad  â'r  plwyf  ar  y  cyntaf  o  lonawr,  1785.  Ar  ol 
tori  ei  gysylltìad  â  Llanymowddwy,  ffurfiodd  ddosbarth  addysgol  yn  y 


264  OANMLWYDDIANT   YSGOLION    SABBOTHOL   CTMRU. 

Bala,  yn  ei  dý  ei  bun,  ac  wedi  hyny  yn  y  capel.  Fel  hyn  y  dywed  ei 
fywgraffydd,  y  Parch.  Edward  Morgan,  Syston,  am  dano  yn  y  cyfwng 
hwn,  sef  ar  ol  colli  curadaeth  Llanymowddwy,  a  chyn  ymano  â'r 
Methodistisid  yn  haf  1785: — "Ni  fynai  ei  feddwl  gweithgar  ei  adael 
yn  hollol  ddiwasanaeth.  Ennynwyd  ei  gydymdeimlad  gan  yr  anwybod- 
aeth  oedd  yn  tfynu  ymhlith  yr  ieuenctyd  yn  y  Bala.  Gwahoddodd 
hwynt  i'w  dý,  i  roddi  iddynt  hyfforddiant  ysgrythyrol,  ac  iV 
cateceisio.  Ei  ddiffyg  gorchwyl  a'i  harweiniodd  i'r  llafur  cariad 
hwn,  yr  hyn,  y  mae'n  debygol,  a  bàrodd  iddo  ennill  y  chwaeth  a'r 
cyfaddasder  hwnw  ato  a'i  gwnaeth  ar  ol  hyny  mor  enwog,  a'i  lafur  yn 
y  ffordd  hon  mor  lesol  i'r  holl  wlad.  Yr  oedd  ei  ddull  o  drin  y  plant 
yn  nodedig  o  hynaws,  caruaidd,  a  dengar.  Byddai  y  cariad  a'r  tyner- 
wch  gyda  pha  rai  y  cyfarchai  hwynt,  yn  aml  yn  eu  toddi  i  ddagrau ; 
daeth  ei  dŷ  yn  fuan  yn  rhy  fach  i  gynnwys  y  rhai  a  ddilynent 
Cynnygiwyd  iddo  wasanaeth  eu  capel  gan  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  y 
rhai  oeddynt  y  pryd  hwnw,  ac  am  lawer  o  amser  ar  ol  hyny,  mewn 
cysylltiad  â'r  Eglwys  Sefydledig,  megys  ag  yr  oedd  y  Methodistiaid 
ar  y  cyntaf  yn  Lloegr.  Derbyniodd  y  cynnyg  hwn,  ac  yno  yr  addysgai 
ac  y  cateceisiai  y  plant  lliosog  a  ddeuent  ynghyd.  Yr  oedd  y  gwaith 
hwn  yn  hyfrydwch  calon  iddo.  Dyma,  mewn  gwirionedd,  dde- 
chreuad  Ysgolion  Sabbothol,  yn  flaenorol  mewn  amser  i  unrhyw  un 
a  sefydlwyd  yn  Lloegr."  Ý  mae  un  camgymeriad,  o'r  hyn  lleiaf,  yn 
y  dyfyniad  uchod  ;  gan  mai  at  ddechreuad  y  flwyddyn  1785  y  mae  yn 
cyfeirio,  nis  gallasai  fod  dosbarth  Mr.  Charles  o  flaen  sefydliad  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Lloegr,  yr  hyn  sydd  sicr  bellach  a  gymerodd  le  yn  1780. 
Nid  oes  brawf  amlwg  fod  y  doübarth  hwn  o  eiddo  Mr.  Charles  yn  Ysgol 
Sabbothol,  yn  ystyr  briodol  y  gair.  Nid  oes  grybwylliad  fod  ynddi 
drefniant  i  ddysgu  darllen  o  gwbl,  dim  ond  cateceisio,  na  chyfeiriad  at 
un  athraw  ond  efe  ei  hun ;  ac  ni  wyddys  ychwaith  a  gynnaliwyd  y 
dosbarth  ymlaen,  neu  a  drowyd  ef  i  ffurf  o  ysgol  gyffredinol  wedi  i  Mr. 
Charles  yn  haf  yr  un  flwyddyn  ddechreu  ar  ei  deithiau  pregethwrol 
gyda'r  Methodistiaid. 

Yr  unig  ffaith  ddilys  ynglŷn  â  dechreuad  y  gyfundrefn  o  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Nghymru,  ydyw  ddarfod  iddynt  gael  eu  dadblygu  o'r 
ysgolion  cylchynol  a  sefydlwyd  drwy  lafur  ac  ymroddiad  diflino  Mr. 
Charles.  Pa  un  oY  ysgolion  cylchynol  a  drowyd  gyntaf  yn  Ysgol 
Sabbothol,  nid  ydym  yn  gwybod  y  gall  neb  benderfynu,'  nac  ychwaith 
y  dyddiad  penodol  y  cymerodd  hyny  le.  Y  mae  yn  eithaf  posibl,  ac  yn 
wir  yn  debygol,  i'r  trawsffurfiad  pwysig  hwnw,  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur 
cyn  hir  i  roddi  gwedd  newydd  arnynt,  ac  a  bery  iV  nodweddu  beUach 
holl  ddyddiau  y  ddaear  nyni  a  obeithiwn,  gymeryd  lle  cyn  terfyn  y 
flwyddyn  fythgofiadwy,  1785.  Amcan  Mr.  Charles  i  ddechreu  ydoedd 
sefydlu  ysgolion  cylchynol  yn  benaf  i  ddysgu  darllen  ynddynt,  ar 
gynllun  ysgolion  y  Parch.  Grifììth  Jones,  Llanddowror,  y  rhai  a 
gychwynwyd  yn  y  flwyddyn  1730,  ond  oeddynt  cyn  dyddiau  Mr. 
Charles  wedi  darfod  yn  llwyr.  Yn  ystod  ei  deithiau  drwy  y  wlad, 
canfu  fod  rhanau  helaeth  o  honi  wedi  suddo  i  ddygnaf  anwybodaetL 
Mewn  rhanbarthau  eang  ni  cheid  cynifer  ag  un  o  bob  ugain  o'r  boblog- 
aeth  yn  gallu  darilen,  ac  am  rai  cymydogaethau  byddai  yn  anhawdd 
cael  un  o  gwbl  mor  bell  a  hyny  ymlaen.     Yr  oedd  efe  wedi  caei  digon  o 


CANMLWIDDIANT    YSOOI.ION    SABBOTHOL    CYMRÜ.  265 

brofiad  nad  ydoedd  hyd  yn  nod  ei  gateceisio  yn  ateb  nemawr  o  ddyben, 
tra  yr  ydoedd  pobl  a  phlant  yn  analluog  i  ddarllen.  Er  mewn 
amryw  fanau  fod  llawer  wedi  cael  eu  hennill  i  gael  pleser  mewn 
gwrando  yr  efengyl,  ac  fel  gwrandäwyr  Ioan  Fedyddiwr  yn  barod 
i  lawenhau  dros  amser  yn  y  goleuni,  eto  fe  deimlai  Mr.  Charles 
eu  bod  yn  rhwym  o  aros  mewn  anwybodaeth  cymharol  o'i  gwir 
brydferthwch,  nes  iddynt  allu  darllen  y  Bibl  drostynt  eu  hunain, 
ac  i  ryw  foddion  gael  ei  sefydlu  i'w  hegwyddori  yn  ei  wir- 
ioneddau  hanfodol.  Wrth  fyfyrio  yn  bryderus  pa  fodd  i  wella  yr 
agwedd  ddifrifol  hon  ar  bethau,  nis  gallai,  meddai  ef,  feddwl  am  ddim 
gwell  cynllun  na  danfon  ysgolfeistri  i'r  parthau  mwyaf  ty wyll  i  addysgu 
yn  rhad  bawb  a  ddeuai  atynt  i  ddarllen  y  Bibl  yn  eu  hiaith,  ac  Fw 
hyfforddi  yn  egwyddorion  cyntaf  y  grefydd  Gristionogol.  Dechreuodd 
gydag  un  ysgolfeistr,  ond  cynnyddodd  y  nifer  cyn  hir  i  ugain;  ac  am 
gyflog  o  £12  i  £15  y  flwyddyn,  cylchdeithiai  y  fyntai  hon  o  le  i  le,  gan 
aros  o  chwech  i  naw  mis  ymhob  cymydogaeth,  nes  cyn  hir  iddynt  lanw 
y  wlad  yn  lled  gyffredinol  o  ddarllenwyr  y  Gair.  Hawdd  casglu  fod 
llafur  Mr.  Charles  yn  ddifesur  i  gadw  y  cynllun  hwn  i  weithredu.  Efe 
fyddai  i  ddechreu  yn  penderfynu  ar  le  i  godi  ysgol ;  ymwelai  â'r 
trigolion  i'w  perswadio  i  wneyd  defnydd  o  honi ;  yn  aml  iawn  byddai 
ganddo  i  barotoi  athraw  at  y  gwaith ;  ymwelai  drachefn  a  thrachefn 
â'r  ysgol  i  galonogi  yr  athraw  ac  i  gadw  i  fyny  zel  y  bobl  tuag  ato, 
drwy  roddi  arddangosiad  ffurfiol  o'r  effeithiau  daionus  ar  y  plant  a  rhai 
mewn  oed  drwy  gateceisio  yn  gyhoeddus;  ac  mae  yn  bosibl  mai  y 
Uafur  penaf  oll  oedd  casglu  ynghyd  yr  arian  angenrheidiol  tuag  at 
gadw  yr  holl  beiriant  i  ysgogi,  oblegid  yn  y  gwaith  hwn  yr  oedd  y 
pwyllgor,  y  casglydd,  yr  ysgrifenydd,  a'r  trysorydd  oll  yn  gorfod 
cyfarfod  yn  yr  un  dyn. 

O'r  sefydliadau  hyn  y  cyfododd  yr  Ysgolion  Sabbothol.  Penderfyn- 
ir  y  pwnc  hwn  tu  hwnt  i  bob  dadl  gan  eiriau  Mr.  Charles  ei  hun. 
Wrth  ddesgrifio  ei  lafur  mewn  llythyr  at  foneddiges  yn  Lloegr  yn 
1796,  dywed  wrth  son  am  un  o'r  ysgolion  cylchynol :  "  Sefydlais  hefyd 
Ysgolion  Sabbothol  a  nosol,  er  mwyn  y  rhai  oeddynt  yn  rhy  brysur, 
neu  yn  rhy  dlawd,  i  wneuthur  defnydd  o'r  ysgolion  dyddiol.  Y  mae  y 
cynnygiadau  a  wnaethum  yn  y  cyfeiriad  hwn  wedi  bod  yn  rhyfeddol  o 
lwyddiannus.  Y  mae  y  wlad  wedi  ei  llenwi  o  ysgolion  o  ryw  fath 
neu  gilydd,  ac  addysgir  y  cyfan  ar  yr  un  pryd."  Erbyn  y  flwyddyn 
1811  yr  ydym  yn  cael  yr  ysgolion  cylchynol,  fel  tŷ  Saul,  yn  myned 
wanach  wanach,  a'r  rhai  Sabbothol,  fel  tŷ  Dafydd,  yn  myned  gryfach 
gryfach.  Fel  hyn  y  mae  efe  yn  egluro  y  cyfnewidiad  hwn  mewn 
llythyr  at  ysgrifenydd  y  Gymdeithas  Gaelaidd  yn  Edinburgh  :  "  Darfu 
i  fy  athrawon,  fel  yr  oedd  yr  adnoddau  yn  cynnyddu,  liosogi  o  un  i 
ugain ;  ond  yn  ddiweddar  y  mae  y  nifer  wedi  lleihau,  gan  fod  yr 
angenrheidrwydd  am  ysgolion  dyddiol  yn  darfod  fel  y  lliosogir 
Ysgolion  Sabbothol,  ac  y  mae  fy  sylw  yn  cael  ei  dynu  at  ledaeniad  y 
rhai  hyn  gymaint  ag  sydd  bosibl.  Yr  ysgolion  dyddiol  cylchynol  sydd 
wedi  bod  y  moddion  penaf  tuag  at  gyfodi  Ysgolion  Sabbothol,  oblegid 
heb  y  blaenaf  yr  oedd  ystâd  y  wlad  y  fath  fel  nas  gallasem  gael  athraw- 
on  i  ddwyn  ymlaen  y  rhai  diweddaf;  ymhellach,  gosodwyd  i  fyny 
Ysgolion  Sabbothol  ymhob  lle  y  buasai  ysgolion  dyddiol."    Pa  un  a 


266  0ANMLWYODI4HT   YSGOLION    8\BBOTHOti    OYMRU. 

oedd  yn  nghynllun  Charles  i  sefydlu  Ysgolion  Sabbothol  ynglŷn  à  phob 
ysgol  gylchynol  o'r  cychwyn,  sydd  anhawdd  ei  benderfynu.  Braidd  na 
thybiem  fod  yr  amgylchiadau  yn  ffafrio  y  golygiad  mai  drychfeddwl 
pellach  ydoedd  bwn,  wedi  ei  awgrymu  gan  angenrheidrwydd  pethan. 
Necessity  is  the  mother  oý  invention.  Felly  y  bu  gydag  ysgol  Jenlrin 
Morgan  (un  o  athrawon  Madam  6evan)  yn  y  Crawlom,  ger  Llanidloes, 
yn  1770.  Ar  y  cyntaf  nid  ydoedd  hono  ond  ysgol  ddyddiol  gylchynoL 
Sylwodd  yr  athraw  cyn  hir,  er  hyny,  fod  llawer  o'r  rhai  mewn  oed, 
oeddynt  yn  sychedu  am  wybodaeth,  yn  awyddus  i  ddilyn  yr  ysgol  gyda'r 
plant,  ond  yn  ei  gael  yn  beth  anghydnaws  i  ddilyn  eu  gorchwylion  a'r 
ysgol  yr  un  pryd.  I  gyfarfod  â'u  hachos,  penderfynodd  Morgan 
gynnal  ysgol  nosawl  bob  Mercher,  Ue  y  gallai  pob  oedran  ymgasgln. 
Fel  ag  yr  oedd  deiliaid  yr  ysgol  hon  yn  cynnyddu  yn  eu  gwybodaeth, 
a'r  chwaeth  yn  cynnyddu  hyd  yn  nod  wrth  ei  gyflenwi,  er  mwyn 
cyfarfod  eu  hawydd  am  fwy  o  wybodaeth  ysgrythyrol,  penderfynwyd 
cynnal  ysgol  ar  nos  Sabboth  hefyd.  Gan  y  byddai  Jenkin  Morgan  yn 
absennol  y  rhan  fynychaf  ar  y  Sabboth  ar  ei  deithiau  pregethwrol, 
byddai  y  dynion  a'r  gwragedd  ag  y  buasai  efe  yn  foddion  i'w  haddysgu 
yn  yr  ysgol  nosawl  ar  brydnawn  Mercher,  yn  eu  tro  yn  gwnauthur  yr 
un  gymwynas  i'r  rhai  anllythyrenog  oedd  dan  eu  gofal  yn  yr  Ysgol  SuL 
Fel  hyn  cychwynodd  y  sefydliad  tra  yr  ydoedd  efe  eto  yn  aros  yn  eu 
plith,  ond  gyda  phob  darpariaeth  a  diogelwch  iddo  gael  ei  barhau  wedi 
iddo  symud  ei  babell  i  wasanaethu  ar  eraill  gyda'i  ysgol  gylchynol.  Y 
mae  Uythyrau  Mr.  Charles  yn  dangos  yn  eglur  mai  fel  hyn  y  cychwyn- 
odd  yr  Ysgol  Sabbothol  gydag  yntau ;  ac  wedi  iddo  weled  cyfadd- 
asder  y  cynllun  i  ateb  ei  ddybenion  penaf,  fe  ymroddodd  â'i  holl  egni 
i'w  ledaenu  a'i  berffeithio.  Y  mae  geiriau  y  Parch.  T.  Jones  o 
Ddinbych,  un  o'i  fywgraffwyr  Cymreig  cyntaf,  yn  hynod  o  fywiog  ar  y 
mater  hwn  : — "  Yn  y  Cyfarfodydd  Misol,  a  Chymdeithasfäoedd  Chwar- 
terol  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  pa  le  bynag  a  pha  bryd  bynag  y 
byddai  efe  yn  bresennol,  anaml,  am  lawer  o  flynyddoedd,  y  byddai  yn 
gadael  i'r  cyfleusdra  ddianc,  heb  annog  ei  frodyr  yn  daer  i  roddi  pob 
cynnorthwy  o  f ewn  eu  gallu  i  hyrwyddo  y  gwaith  ymlaen.  Ni  chaniatä- 
wyd  i'w  annogaethau  lliosog,  serchog  a  bywiog,  fyned  heibio  heb  eu 
gwobrwyo.  Cafodd  allan  ugeiniau,  cannoedd,  a  miloedd  o  gynnorthwy- 
wyr  ewyllysgar,  yn  ol  eu  hamrywiol  alluoedd,  y  rhai  ar  y  goreu  nad 
oeddynt  ond  cyfyngedig,  yn  ngwahanol  ranau  y  wlad ;  ac  y  mae  pob  lle 
i  ddysgwyl  y  bydd  ffrwyth  lawer  yn  dilyn  ymhen  oesoedd  i  ddyfod. 
Hyd  yma  y  mae  y  gwaith  wedi  bod  yn  myned  ymlaen  ac  yn  cynnyddu 
yn  y  Cyfundob  a  grybwyllwyd ;  ac  nid  yn  unig  y  mae  cyrff  Anghyd- 
ffurfiol  eraill  wedi  dangos  zel  gyffelyb,  ond  y  mae  yr  Eglwys 
Sefydledig  hefyd  yn  rhoddi  allan  ymdrechion  ffyddlawn  i'r  nn 
perwyl." 

Ymholiad  tra  naturiol  ynglŷn  â  sefydliad  y  gyfundrefn  o  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Nghymru  ydyw,  Pa  mor  bell  y  darfu  i  sefydliad  Ysgol- 
ion  felly  yn  Lloegr  rai  blynyddoedd  yn  flaenorol  ddylanwadu  ar  fedd- 
wl  Charles  o  ran  ei  waith  a'i  gynllun  efî  Fod  y  Saeson  wedi  cael 
y  flaenoriaeth  arnom  yn  nghychwyniad  y  gyfundrefn  "sydd  erbyn  hyn 
yn  berffaith  amlwg  ac  anwadadwy.  Cytunir  yn  ddieithriad  i  Eaikes 
ddechreu  ei  ysgolion  ef  yn  Gloucester  yn  1780,  tra  na  cychwynwyd  rhai 


OâNMLWYDDIANT   YS<H>LtON    8ABB0TH0L   CYMRü.  297 

Charles  hyd  1785,  a  chymcryd  y  dyddiad  boreuaf.  Gan  fod  y  Saeson 
wedi  dathlu  eu  canmlwyddiad  hwynt  yn  1880,  a  rhaì  Ysgolion  Cym- 
reig  wedi  cyduno  yn  y  ìlawenydd  hwnw,  y  mae  ymholiad  pwysig  arall 
yn  dibynu  ar  yr  uchod.  A  ydym  fel  cenedl  yn  cael  ein  cyfiawnhâu 
mewn  cýnnal  dathliad  Cymreig  hollol  ar  wahân  i  eiddo  y  Saeson  ì  Wrth 
edrych  i  mewn  i  holl  amgylchiadau  yr  achos,  yr  ydym  yn  credu  ein  bod 
i'n  cyfiawnhâu,  a  bod  dechreuad  y  gyfundrefn  Gymreig  wedi  cymeryd 
lle  yn  hollol  annibynol  ar  y  cychwyniad  Seisonig.  Un  ystyriaeth 
sydd  yn  ein  harwain  i'r  casgliad  hwn  ydy w,  fod  arngylchiadau  cychwyn- 
iad  y  ddwy  gyfundrefn  yn  hollol  wahanoi  Wedi'r  cyfeiriadau  a  wnaed 
eisoes  at  y  duìl  y  dadblygwyd  y  gyfundrefn  yn  Nghymru  o'r  ysgolion 
cylchynol,  bydd  yr  ychydig  fanylion  canlynol  o  hanes  Raikes  yn  ddigon 
i  osod  y  gwahaniaeth  yn  hollol  eglur. 

Yn  y  flwyddyn  1780,  dywedir  i  Mr.  Robert  Raikes,  yr  hwn  y  pryd 
hwnw  ydoedd  wr  digon  dinod  mewn  cymdeithas,  fyned  i  gyflogi  gardd- 
wr  i  un  o  isdrefi  dinas  Gloucester,  lle  yr  oedd  y  dosbarth  iselaf  o'r  bobl, 
y  rhai  oeddynt,  gan  mwyaf,  yn  wneuthurwyr  pinau,  yn  trigiannu.  Nid 
ydoedd  y  dyn  y  daethai  iV  gyflogi  gartref  ar  y  pryd,  a  thra  yn  aros  ei 
ddychweliad,  blinid  ef  yn  fawr  gan  nifer  o  fechgyn  tyrfus,  truenus,  a 
ymyrent  â'i  ymddyddan  gyda  gwraig  y  dyn  ynghylch  y  neges  ar  ba  un 
y  daethai.  Holodd  a  oedd  y  plant  hyny  yn  perthyn  i'r  rhan  hono  o'r 
dref,  a  gresynai  wrth  eu  trueni  a'u  seguryd.  uAh,  syr,"  meddai 
y  wraig,  "  pe  gwelech  chwi  y  rhan  hon  o'r  dref  ar  y  Sabboth,  braw- 
ychid  chwi  yn  wir ;  oblegid  y  pryd  hwnw  y  mae  yr  heol  wedi  ei  llenwi 
gan  dorfeydd  o'r  trueiniaid  hyn,  y  rhai  y  dydd  hwnw,  yn  rhydd  oddi- 
wrth  waith,  ydynt  yn  treulio  eu  hamser  mewn  dadwrdd  a  therfysg,  gan 
chwareu  cis,  a  thyngu  a  rhegu  mewn  dull  mor  ofnadwy  fel  ag  i  gyfleu 
i  unrhyw  feddwl  pwyllog  ddrychfeddwl  am  uffern  yn  hytrach  nag 
unrhyw  le  arall."  Awgrymodd  yr  ymddyddan  i  Raikes  y  dymunoldeb 
o  geisio  rhoddi  attalfa  ar  yr  halogiad  hwn  o  ddydd  yr  Arglwydd. 
Argraffwyd  y  gair  "  ceisio "  mor  rjrmus  ar  ei  feddwl,  nes  ei  arwain  ar 
unwaith  i  ysgbgi ;  ac  ymhen  llawer  blwyddyn  ar  ol  hyny  sylwai  wrth 
Joseph  Lancaster,  "Nis  gallaf  byth  fyned  heibio  y  llecyn  y  daeth 
y  gair  *  ceisio '  mor  rymus  i  fy  meddwl,  heb  ddyrchaf u  f y  nwylaw  a'm 
calon  i  fyny  i'r  nefoedd  mewn  diolchgarwch  i  Dduw  am  roddi  y  fath 
feddwl  yn  fy  mhen."  Yma  mae  y  gwahaniaeth  yn  amlwg.  Ymhlith 
manylion  eraill  gallwn  nodi  mai  anfoesoldeb  darawodd  sylw  Raikes 
gyntaf;  anwybodaeth,  Charles:  anfoesolaeth  mewn  dinas,  a  rhan  o'r 
ddina8,  i  ddechre  gyda  Raikes ;  anwybodaeth  wrth  sylwi  ar  ran  helaeth 
o'r  wlad  gyda  Charles :  peth  sydyn  ydoedd  yr  argraff  ar  Raikes ;  ond 
yr  oedd  cydymdeimlad  Charles  â  chyflwr  ei  wlad  yn  ffrwyth  blynydd- 
oedd  o  brofiad  a  sylw. 

Ystyriaeth  arall  ynglŷn  â  chychwyniad  y  ddwy  gyfundrefn  ydyw  eu 
bod  yn  gwahaniaethu  yn  y  dull  a  gymerwyd  i  ddwyn  oddiamgylch  ddir 
wygiad.  Wedi  i  Raikes  gael  pedwar  o  bersonau  oeddynt  yn  gyfarwydd 
âg  addysgu  plant  i  ddarllen,  cyflogodd  hwynt  yn  ol  swllt  yr  un  y  dydd, 
i  dderbyn  ac  addysgu  y  cyfryw  blant  ag  a  ddanfonai  efe  atynt,  bob 
Sabboth.  Yr  oedd  y  plant  i  ymgasglu  yn  fuan  ar  ol  deg  yn  y  bore,  ac 
i  aros  hyd  ddeuddeg  ;  yna  yr  oeddynt  i  ddychwelyd  adref,  ac  ymgyn- 
null  drachefn  am  un,  ac  ar  ol  darllen  gwers,  i  gael  eu  harwain  yn  drefn- 


268  OAHMLWTDDIAHT  TSOOLION   8ABBOTHOL  OTMBU. 

us  i'r  Eglwys.  Ar  ol  gwasanaeth  yn  yr  Eglwys,  yr  oeddynt  i  dreulio  hyd 
hanner  awr  wedi  pump  mewn  adrodd  y  Catecism,  ac  yna  i'w  gollwng,  gyda 
gorchymyn  i  fyned  tuag  adref  yn  dawel,  a  pheidio  ar  un  cyfrif  a 
gwneyd  nnrhyw  derfyag  ar  yT  heoL  Yn  yr  holl  amgylchiadau  hyn,  nid 
oea  dim  i  awgrymu  fod  Charles  wedi  bénthyca  ei  ddrychfeddwl  oddi- 
wiih  Raikes.  Fel  y  gwelsom,  dadblygiad  o'r  ysgolion  cylchynol 
ydoedd  Yagolion  Sabbothol  Charles ;  ni  sefydlodd  efe  unrhy w  adeg  a 
threfn  benodol  i'r  Ysgolion  ymgasglu;  yn  aml  y  pryd  hwnw  yn 
Nghymru,  cynnelid  Ysgolion  ar  nos  Sabbothau.  Nid  ynglŷn  â'r 
Eglwys  Wladol  y  cychwynwyd  hwynt  yma,  ond  gydag  YmneiUduaeth. 
A'r  gwahaniaeth  penaf  oll  o  dan  y  penawd  hwn  ydy w  gwirfoddolrwydd 
yr  addysg  o'r  cychwyniad  cyntaf ;  oblegid  beth  bynag  am  gyflog  yr 
athrawon  yii  yr  ysgolion  cylchynol,  nid  oes  un  engraifft  fod  un  athraw 
nac  athrawea  yn  yr  Ysgolion  Sabbothol  erioed  wedi  cael  unrhyw  gydna- 
byddiaeth  arianol. 

Owahaniaetha  y  ddwy  gyfundrefn  hefyd  yn  null  eu  lledaeniad.  Drwy 
gyhoeddi  hanes  yr  Ysgolion  yn  y  newyddiaduron  y  lledaenwyd  hwynt 
yn  benaf  yn  Lloegr.  Raikes  ydoedd  perchenog  a  chyhoeddwr  y 
Gloucester  Journal,  a  thrwy  y  cyfrwng  hwn  yn  benaf  y  gwnaeth  efe  yn 
hysbys  i  ddechreu  ei  gynllun  rhagorol  i  wella  cymdeithas.  Y  mae 
yn  wir  nad  oedd  ei  ddyfeisgarwch  yn  brin  o  lunio  cynlluniau  eraill  i 
roddi  cyhoeddusrwydd  iddynt  Ymhen  dwy  flynedd  ar  ol  eu  cychwyn- 
iad  yn  St.  Catheríne  Street,  gwahoddodd  Raikes  ychydig  gyfeillion  i 
foreubryd  ato ;  yr  oedd  ffenestr  yr  ystafell  lle  yr  oeddynt  wedi  ymgyn- 
null  yn  agor  i  ardd  fechan,  ac  yno  y  gwelwyd  yn  eistedd  ar  feinciaa 
y  naill  uwchlaw  y  llall,  blant  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  gyntaf,  wedi  eu 
gwisgo  yn  drefnus.  Dangoswyd  hwy  o  bwrpas  i'r  cwmni  er  mwyn 
ennill  eu  dyddordeb  yn  y  cynllun.  Mor  ychydig,  er  hyny,  ydoedd  y 
gwerthfawrogiad  o  hono  gan  lawer  ar  y  pryd  fel  y  meiddiodd  un* 
chwaer  o'r  Crynwyr  geryddu  y  dyngarwr  yn  y  geiriau  canlynol :  "  Gyf- 
aill  Eaikes,  pan  y  gwnei  di  elusen,  *  na  wyped  dy  law  aswy  beth  a 
wnel  dy  law  ddehau.'  "  Ond  anghofiodd  y  foneddiges  deg  adnod  arall 
ydoedd  lawn  mor  gyfaddas  i'r  amgylchiad :  u  Llewyrched  felly  eich 
gweithredoedd  da  ger  bron  dynion,  fel  y  gwelont  hwynt,  ac  y  gogonedd- 
ont  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  Am  dair  bljmedd  cyf- 
yngid  lledaeniad  yr  ysgolion  i'r  gymydogaeth  lie  yr  oedd  Raikes  yn 
by w ;  ond  wedi  dechreu  cyhoeddi  eu  hanes  yn  y  Glcucester  Journcd,  daeth 
rhanau  eraill  o'r  deyrnas  i  deimlo  dyddordeb  yn  y  symudiad.  Cymer- 
odd  rhai  o  bapyrau  Llundain  y  mater  i  fyny  o'r  Oloucester  Journal,  a 
thrwy  gyhoeddi  llythyr  o  eiddo  Raikes  at  Colònel  Townley,  Stockport, 
yn  y  GenÜeman's  Magazine,  yn  egluro  yn  llawn  holl  fanylion  y  cynllun, 
ennynwyd  zel  mewn  amry w  ar  hyd  a  lled  y  wlad  i  gychwyn  sefydliadau 
cyffelyb.  Mor  wahanol  yw  hyn  oll  eto  i  ddull  Charles  o  fyned  ymlaen! 
Nid  oedd  ganddo  ef  un  newyddiadur  i  ennill  cydymdeimlad  y  wlad  o'i 
blaid;  ni  chyfyngodd  efe  ei  ymdrechion  i  un  dref  nac  i  un  slr  neillduol; 
ymwelai  yn  bersonol  â  phob  cymydogaeth  i  gychwyn  y  sefydliad,  a 
deuai  oddiamgylch  at  bob  un  yn  ei  dro,  i  gadw  i  fyny  y  zel  a'r  ym- 
roddiad.  Byddai  yntau  hefyd  yn  gwneuthur  arddangosiad  i'r  trigolion 
o'r  daioni  a  effeithiwyd  drwy'r  ysgolion,  ond  nid  i  gwmni  urddasol  ar 
foreufwyd;  yn  hytrach  yn  yr  addoldŷ,  pryd  yr  ymdrechai  wneyd  y 
cynnulhad  yn  foddion  gras  i'r  gwrandäwyr,  a  mynych  yr  ymwahanaÌT 


OANMLWYDDIANT   TSGOLION   8ABBOTHOL   OYMRU. 

dorf  ot  cyfarfodydd,  gan  deimlo  mái  da  oedd  iddynt  ddyfod  ynghyd, 
am  fod  Duw  yn  wir  yn  y  lle. 

Y  mae  hyn  yn  ein  harwain  at  wahaniaeth  mawr  araü,  a'r  olaf  a  enwn 
rhwng  cychwyniad  y  ddwy  gyfundrefn,  ac  y  mae  hyn,  dybygem,  yn 
ddigon  ynddo  ei  hun,  i  brofi  fod  yr  un  Gymreig  wedi  dechreu  yn  gwbl 
annibynol  ar  yr  un  Seisonig.  Yr  ydym  yn  cyfeirio  at  y  weddfewnol 
neülduol  sydd  wedi  nodweddu  yr  Ysgoìion  Cymreig  o'r  dechreuad.  Ysgol- 
ion  i  blant  a  sefydlodd  Raikes,  a  chan  mwyaf ,  os  nad  yn  gyfangwbl,  i 
blant  tlodion.  Nid  oedd  plant  y  dosbarth  canol  ac  uchaf  yn  arfer  eu 
mynychu  am  lawer  o  flynyddoedd,  a  phrin  y  mae  neb  ot  dosbarth 
diweddaf  hyd  y  dydd  heddyw  yn  dewis  manteisio  ar  eu  haddysg. 
Dysgu  y  plant  i  ddarllen,  ac  nid  eu  gwreiddio  yn  athrawiaethau  mawr- 
ion  Cristionogaeth,  ydoedd  nod  penaf  Eaikes.  Mor  wahanol  y  mae 
wedi  ac  yn  bod  yn  Nghymru  gyda  golwg  ar  yr  holl  fanylion  hyny.  Yma 
yr  oeddynt  o'r  dechreuad  yn  ysgolion  i'r  holl  boblogaeth.  Gwir  mai  i 
blant  y  bwriadwyd  yr  ysgolion  cylchynol  yn  benaf,  ond  achlysur  arben- 
ig  sefydliad  Ysgolion  Sabbothol  ydoedd  er  mwyn  rhai  mewn  oed. 
Wedi  dechreu  ymgymysgu,  nid  hawdd  eu  gwahanu  mwyach.  Rhoes 
presennoldeb  rhai  mewn  oed  gymeriad  neillduol  i  addysg  yr  ysgolion. 
Heblaw  dysgu  darllen,  dechreuwyd  cael  blas  ar  chwilio  yr  Ysgrythyrau 
a  deall  manylion  trefn  yr  iachawdwriaeth  yn  ei  holl  gysylltiadau.  Ni 
feddyliai  y  plant  am  adael  yr  ysgol  wedi  iddynt  ddysgu  darllen  yn 
weddol  rwydd,  ond  edrychent  ymlaen  at  gael  eu  codi  i'r  dosbarthiadau 
uchaf,  i  esbonioT  Bibl.  Yn  mharotoad  y  Pwnc—  neillduolrwydd  arbenig 
yr  ysgolion  Cymreig, — ac  yn  enwedig  mewn  ateb  cwestiynau  oddiwrtho, 
rhoddid  lle  ìt  talentau  a'r  galluoedd  uchaf  i  ddyfod  i'r  golwg ;  a  thrwy 
fod  hyn  oll  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  ar  g'oedd  yr  holl  Ysgol,  yr  oedd 
yma  ddigon  o  symbyliad  i  gydymgais,  fel  mai  nid  yn  aml  y  byddai'r 
gwasanaeth  yn  ymollwng  o  herwydd  diffyg  dyddordeb.  Ac  mor  aml 
hefyd,  yn  llaw  holwyddorwr  o  ddawn,  zel,  a  naws  ysbrydol,  y  byddai 
holi'r  Pwnc — pa  un  bynag  ai  pwnc  o  athrawiaeth  ai  mater  ymarferol  — 
yn  codi  yr  holl  Ysgol  i  hwyl  nef olaidd,  yn  foddion  argyhoeddiad  i  liaws 

0  eneidiau  o'r  newydd,  ac  nid  yn  anfynych,  f el  y  tystia  amryw  o  ly thyrau 
Charles,  yn  gychwyniad  diwygiad  crefyddol  i  effeithio  ar  ranau  helaeth 
ot  wlad,  yn  ystod  yr  un  ymweliad,  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd. 

Er  nas  gellir  penderfynu  y  mater  tu  hwnt  i  bob  dadl,  y  mwyaf  tebyg- 

01  yw  na  wyddai  Charles  am  fodolaeth  yr  Ysgolion  Seisonig  pan  y 
dechreuodd  ef  ar  ei  waith.  Yn  1783  y  dechreuodd  yr  ysgolion  ymledu 
yn  gyffredinol  hyd  yn  nod  yn  Gloucester;  yr  oedd  wedi  myned  yn 
ddiwedd  y  flwyddyn  hono  cyn  i  bapyrau  Llundain  godi  yr  hanes  am 
danynt  ot  Gloucestei'  Journal,  ac  ni  chyhoeddwyd  llythyr  Kaikes  at 
Colonel  Townley  yn  y  Gentlemarìs  Magazine  hyd  1784.  Yr  ysgol  gyntaf 
a  sefydlwyd  yn  Llundain  ydoedd  ynglŷn  âg  addoldŷ  newydd  y  Parch. 
Eowland  Hill,  y  Surrey  Cìtapel,  ac  y  mae  rhyw  gymaint  o  amniheuaeth 
pa  un  ai  yn  1784  ai  yn  1785  y  bu  hyn.  Ond  y  mae  yn  eithaf  sicr  na 
chynnyddasant  yn  gyflym  hyd  nes  y  dechreuodd  Mr.  Thomas  Cranfield, 
hen  filwr  dychweledig,  ar  ei  lafur  cariad  tua  diwedd  1791.  Os  clywsai 
Charles  am  danynt  o  gwbl,  o  Lundain,  y  mae  yn  fwyaf  tebygol,  y 
cymerasai  hyny  le.  Ond  nid  oedd  efe  wedi  dechreu  gwneuthur  ym- 
wehadau  â'r  Brifddinas  yn  1785,  ac  nid  oedd  Uedaeniad  newyddiad- 


270  OAÜMLWÎDDIANT    T8GOU0N    SABBOTHOL   CYMRU. 

uron  a  misoìion  Seisonig  mor  gyffredin  yn  Nghymru  ag  ydyw  yn 
ein  dyddiau  nL     Gwir  y  dywedir  fod  y  Parch.  W.  Williams,   Glan- 

Grenlas,  yr  hwn  a  sefydlodd  Ysgolion  Sabbothol  yn  Cilycwm  ger 
anymddyfri,  yn  Llanbrynmair,  ac  Aberystwyth,  yn  hysbys  o  ysgolion 
Raikes;  ond  y  mae  rheswm  da  am  hyny  yn  y  ffaith  iddo  fod  yn 
aros  yn  Bristol  cyn  dechreu  llafurio  yn  y  maes  hwn  yn  ngwlad  ei 
enedigaeth.  Ni  thybir,  er  hyny,  iddo  gychwyn  yr  ysgol  yn  Cilycwm 
cyn  1785,  a  sefydlwyd  rhai  Llanbrynmair  ac  Aberystwyth,  yn  sicr, 
rai  blynyddoedd  yn  ddiweddarach.  Ond  un  o'r  rhesymau  cryfaf 
dros  y  ddamcaniaeth  na  wyddai  Gharles  yn  1785  am  fodolaeth 
yr  Ysgolion  Seisonig,  ydyw  y  ffaith  nad  oes  un  cyfeiriad,  hyd  yr 
ydym  yn  cofio,  at  sefydliadau  ein  cymydogion  yn  un  o'i  lythyrau  na'i 
weithiau.  A  rhoddi  yr  holl  ystyriaethau  hyn  at  eu  gilydd,  y  mae  yma 
gadwen  gref  o  brawf  amgylchiadol  fod  Ysgolion  Sabbothol  Cymru  yn 
hollol  frodorol  o  ran  tarddiad  yn  gystal  ag  o  ran  eu  nodweddion 
mewnol. 

Wrth  edrych  ar  gychwyniad  yr  Ysgolion  Sabbothol  yn  Nghymru, 
un  peth  neillduol  sydd  yn  taro  pob  sylwedydd  meddylgar  ydyw  y  cyn- 
nydd  cyflym  a  wnaethant  yn  ystod  y  blynyddoedd  cyntaf.  Mae  yn 
wir  fod  gan  y  sylfaenydd  a'i  gydweithwyr  zelog  rwystrau  lawer  i'w 
gorchfygu,  yn  enwedig  yn  yr  arbrawf  cyntaf  o  honynt ;  ond  wedi  i'r 
gwrthglawdd  hwnw  gael  ei  symud,  y  mae  y  llifíad  yn  symud  ymlaen 
yn  gryfach  o  herwydd  croniad  y  dyfroedd  gan  ý  gwrthwynebiad  cyn- 
,  taf.  Dylid  priodoli  hyn,  nid  i  ymdrechion  Charles  yn  unig,  ond  fr 
ffaith  fod  y  wlad  wedi  ei  pharotoi  i  waith  yn  nheyrnas  ac  amynedd 
Crist  Iesu  ein  Harglwydd.  Gwelir  hyn  ynglŷn  â'r  sefydliadau  Seis- 
onig  yn  gystal  a'r  rhai  Cymreig.  Hanner  can'  mlynedd  cyn  trefniant 
yr  Ysgol  Sabbothol  gan  Eaikes,  yr  oedd  diwygiad  mawr  y  ganrif  o'r 
blaen  wedi  dechre  trwy'r  byd  Cristionogol  yn  bur  gyffredinol.  Yn 
1729  y  dechreuasai  Jonathan  Edwards  bregethu  ei  bregethau  athraw- 
iaethol  a  diwygiadol  yn  America;  yr  un  modd  James  Rolee  yn  Ysgot- 
land  yn  1740,  a  Christian  David  hefyd  ymhlith  y  brodyr  Morafaidd. 
Yn  1732  cawn  ychydig  o  efrydwyr  ieuŵinc  Ehydychain,  yn  treulio  o 
chwech  hyd  naw  ot  gloch  am  chwe'  noswaith  yr  wythnos,  i  ddarllen 
ac  ystyried  y  Testament  Groeg,  ac  i  ymddyddan  am  brofiad  crefyddoL 
Mae  yn  wir  y  gelwid  hwynt  yn  "Glwb  Duwiol,"yn  "Bryfaid  Biblaidd," 
ac  yn  "  Benboethiaid  Biblaidd ; "  ond  eu  desgrifiad  hwy  eu  hunain  o'n 
hamcan — a  hwnw  yn  unig  erbyn  heddyw  sydd  yn  sefyll — ^ydoedd,  eu 
bod  wedi  ymffurfio  yn  gymdeithas  "  er  mwyn  ymweled  â'r  carcharor- 
ion  a'r  cleifion  i'w  cynnorthwyo,  i  ddosbarthu  Biblau  a  Uenyddiaeth 
grefyddol,  i  egluro'r  Catecism  i  blant  teuluoedd  tlodion,  ac  i  estyn  swDt 
neu  ychwaneg  i'r  teuluoedd  hyny  lle  canfyddent  wir  angen."  Dyna 
ddechreuad  y  Diwygiad  Methodistaidd  yn  Lloegr. 

Cyffelyb  hefyd  ydoedd  agwedd  pethau  yn  Nghymru  pan  y  cychwyn- 
odd  Charles  a'i  fyntai  o  wirfoddolion  allan  ar  eu  hymgyrch  ddyngarol. 
Yr  oedd  Howell  Harris  a  Eowlands  o  Langeitho  wedi  dechre  cynhyrfu 
y  wlad  i  wrando'r  efengyl  er  1735,  ac  o  hyny  hyd  gychwyniad  yr 
Ysgolion  yr  oedd  yr  oddaith  sanctaidd  wedi  ymledu  dros  y  Dywysogaeth, 

0  Lanandras  i  Dŷddewi, 
O  Gaergybi  i  Gaerdydd. 


OANttLWYDDIANT   Y8GOLION   8YBBOTHOL   OÎMRü.  271 

Wedi  i'r  dycbweledîgion  gael  eu  cynhyrfu  gan  garíad  Crist  i  weithiò 
drosto,  a  chael  eu  cyfeirio  at  y  maes  neillduol  hwn  fel  cyfleusdra  i 
ddangos  eu  cariad,  a'u  boddloni  hefyd  nad  oedd  yn  un  anghysondeb  â 
chysegredigrwydd  y  Sabboth  i  addysgu  yr  annoeth  ar  ddydd  yr  Ar- 
glwydd,  ond  yn  hytrach  ei  fod  y  dyrchafiad  uchaf  ar  ei  amcan  arbenig — 
gan  fod  y  Sabboth  wedi  ei  wneuthur  er  mwyn  dyn,  ac  nid  dyn  er  mwyn 
y  Sabboth — nid  oedd  angen  mwyach  yn  Nghymru,  fel  yn  Lloegr,  i 
ddarparu  trysorfa  tuag  at  dalu  i  athrawon  ac  athrawesau  am  eu  llafur. 
Ea  harwyddair  hwy  bellach  oedd,  "Derbyniasom  yn  rhad,  rhoddwn  yn 
rhad."  O  herwydd  y  diffyg  hwn,  fe  lesgäodd  y  gwaith  yn  Lloegr  o 
dro  i  dro,  mewn  llawer  man,  nes  yn  y  flwyddyn  1800,  megys  ar 
ddamwain,  drwy  gyfrwng  y  brodyr  Wesleyaidd,  iddo  syrthio  i  ddwylaw 
ymroddgar  yr  egwyddor  wirfoddol.  Ffaith  hynod  ynglŷn  â'r  Ysgolion 
Seisonig  ydyw  iddynt  ballu,  hyd.  yn  nod  yn  Gloucester  ei  hunan,  am 
ryw  gyfnod,  a  hyny  yn  ystod  bywyd  Raikes.  A'r  unig  reswm  am 
hyny,  dybygid,  oedd  diffyg  mabwysiadu  yr  egwyddor  wirfoddol.  Pan 
yr  ymgynghreiríodd  y  chwe'  gwŷr  ieuainc  hyny  â\i  gilydd,  o  fewn 
ugain  llath  i'r  llecyn  y  llòsgwyd  y  merthyr  Hooper,  i  ailsefydlu, 
deued  a  ddelai,  Ysgolion  Sabbothol  yn  Gloucester,  ac  i'w  dwyn  ymlaen 
heb  dâl  na  chydnabod,  ni  welwyd  pall  arnynt  mwyach.  Rhoes  y 
teimlad  hunanol  a  masnachol  le  i  deimlad  o  haelfrydedd  a  chysegredig- 
rwydd;  ac  nid  fel  gweision  cyflog  yn  dyheu  am  derfyn  y  dydd,  y  gwelid 
myntai  fawr  o  athrawon  ac  athrawesau  mwyach  yn  dwyn  y  gwaith 
ymlaen,  ond  oddiar  y  cymhelliad  o  allu  ennill  cymeradwyaeth  yr 
Athraw  mawr,  "  Da,  was  da  a  ffyddlawn,"  ac  fel  y  gellid  dyweyd  ganddo 
Ef  am  bob  un,  "  Yr  hyn  a  allorìd  hwn  efe  a'i  gwnaeth." 

I  ddylanwad  yr  egwyddor  wirfoddol  yn  Nghymru,  o'r  cychwyn,  y  mae 
i'w  briodoli  yn  benaf,  y  cynnydd  cyflymach  a  wnaeth  yr  Ysgolion  yma 
o'i  gymharu  â  Lloegr,  a'r  cyfartaledd  uwch  a  gyrhaeddodd  yr  aelodau  i 
rif  y  boblogaeth  yn  ebrwydd  wedi  dechreu,-yr  hyn  hefyd  sydd  wedi  ei 
gadw  i  fyny  hyd  heddyw.  Y  mae  y  ffigyrau  yn  gosod  y  Dywysogaeth 
allan  i  fantais  amlwg  iawn.  Yn  y  flwyddyn  1833,  cyfartaledd  yr 
aelodau  i'r  boblogaeth  yn  Lloegr  a  Chymru — ac  yn  hyn  y  mae  Lloegr 
yn  cael  mantais  o  undeb  â  Chymru — ydoedd  11  y  cant.  Ond  yn 
Nghjrmru  ei  hunan  yr  ydoedd  yn  20*27  y  cant.  Yn  1851,  yn  Lloegr  a 
Chymru  eto,  nid  ydoedd  ond  13*8  y  cant,  tra  yn  Nghymru  ei  hunan  yr 
ydoedd  yn  1846 — bum'  mlynedd  yn  flaenorol — yn  ol  cyfrif  Dirprwywyr 
y  Llyfrau  Gleision,  yn  26  y  cant.  Erbyn  1880  nid  oeddynt  yn  Lloegr  yn 
meiddio  hawlio,  ar  antur  heb  gyfrif,  ond  oddeutu  15  y  cant,  tra  y  ceir 
drwy  gyfrif  manwl  yn  Nghymru  fod  y  cyfartaledd  yn  34  1.  Yn 
nghynnydd  cyflym  a  chyffredinol  yr  Ysgolion  yn  ein  gwlad,  braidd  na 
thy biem  glywed  adsain  o'r  oes  Apostolaidd  am  gynnydd  yr  eglwysi  yn 
cael  ei  wirio  hefyd  am  danynt  hwythau :  "  A  gair  Duw  a  gynnyddodd ; 
a  rhifedi  y  dysgyblion  yn  Jerusalem  a  gynnyddodd  yn  ddirfawr ;"  a 
thrachef n,  í$  A  gair  Duw  a  gynnyddodd  ac  a  amlhaodd  ;"  a  thrachefn, 
"  Mor  gadarn  y  cynnyddodd  gair  yr  Arglwydd,  ac  y  cryfhaodd." 

Ar  derfyn  can'  mlynedd  cyntaf  ein  Hysgolion  Sabbothol  a  gwawr- 
iad  yr  ail,  pe  gofynid  i  ni  am  rhyw  un  nodwedd  arbenig  yn  ein  tadau 
ag  sydd  yn  deilwng  o'n  hefelychiad  ni  yn  y  dyddiau  hyn,  ni  phetrusem 
ddyweyd  mai  yr  un  hwnw  ydyw,  m  llafur  diorphwys,  du  hymroddiad 


172  OAHMLWTDDIANT   ISGOLION    BABBOTHOL   OTMRU. 

diflino  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen.  Felly  y  mae  Charles  yn  cael  ei  gadw 
yn  nghof  y  genedl  yn  benaf,  fel  gweithiwr  dihafal  Felly  yr 
adnabyddid  ef  gan  ei  gydoeswyr,  ac  yn  y  cymeriad  hwnw  y  gosododd 
ei  ddelw  yn  annileadwy  ar  ei  oes.  Sonid  am  dano  fel  un  yn  codi  yn 
fore  i  wneuthur  daioni ;  dilynai  ymlaen  gyda'i  orchwyl  mewn  cysondeb; 
mewn  teithiau  yn  fynych,  drwy  y  wasg,  drwy  y  pulpud,  drwy  yr 
areithfa,  ceisiai  hyrwyddo  lles  uchaf  ei  genedl  ymhob  cyfeiriad; 
treuliodd  ac  ymdreuliodd  i  addysgu,  i  athrawiaethu,  i  hyfforddi  mewn 
cyflawnder ;  a  phan  y  bu  f arw  yn  yr  oedran  cymharol  gynnar  o  58 
mlwydd  oed,  teimlad  dibetrus  y  wlad  ydoedd  iddo  dreulio,  ac  nid 
rhydu  allan.  Beth  bynag  am  natur  ei  athrylith,  yr  oedd  yn  athrylith- 
gar  tu  hwnt  i  bob  dadl,  yn  ol  deffiniad  Carlyle  o  athrylith — "an 
immense  capacity  for  painstaking."  Ehai  felly  hefyd  ydoedd  ei  gyd- 
weithwyr.  Heblaw  yr  enwau  sydd  wedi  ymddyrchafu  yn  ddigon 
uchel  i  gael  lle  ar  lechres  hanesiaeth  y  wlad  yn  y  cysylltiad  hwn— 
megys  y  Parchn.  Ebenezer  Richard ;  Owen  Jones,  o'r  Gelli ;  a  Lewis 
Williams,  Llanfachreth — yr  oedd  y  tô  o  athrawon  cyíFredin  yr  oes  o'r 
blaen  yn  ddynion  llawn  zel  ac  ymroddiad  gyda'r  Ysgolion  SabbothoL 
Yr  ydoedd  yn  uchelgais  gan  lawer  o  wladwyr  cyffredin  a  mynyddig 
i  fod  yn  offerynau  i  gychwyn  Ysgolion  Sabbothol  mewn  lleoedd 
newydd,  ac  nid  yn  unig  iV  cychwyn,  ond  i'w  gweled  yn  tyfu  fel 
y  gronyn  o  had  mwstard,  nes  dyfod  yn  bren  mawr.  Canmolai 
Charles  yn  dd'íeithriaid  yr  ysgolfeistri  cylchynol  oedd  yn  ei  wasanaeth 
fel  dynion  llawn  zel  ac  ymroddiad  i'w  gwaith.  Yn  nathliad  y  can- 
mlwyddiant,  dymunol  gan  hyny  fyddai  rhoddi  cyfleusdra  arbenig  iddo 
yn  yr  adgof  o  hono,  "  er  wedi  marw,  gael  llefaru  eto,"  i  gynhyrfu  yr 
oes  bresennol  i  weithgarwch.  Fel  ysbryd  John  Brown  yn  "ymdaith 
ymlaen,"  i  hyrwyddo  egwyddorion  rhyddid  gwladol,  er  wedi  gadael  y 
babell  bridd,  felly  hefyd  bydded  i  ysbryd  gweithgar  Charles  o'r  Bala  a'i 
gydoeswyr  gael  ei  adgyfodi  ar  ddechre  pob  canrif  newydd  o  barhâd  ei 
Ysgolion  Sabbothol  hyd  ganiad  yr  udgorn  diweddaf,  i  ailennyn  y 
dawn  nefol  hwn  yn  ein  cydwladwyr. 

Na  wawried  y  ganrif  na'r  flwyddyn  byth  pan  fydd  Cymru  wedi  colli 
ei  choron  fel  y  wlad  fwyaf  goleuedig  mewn  gwybodaeth  grefyddol  o  bob 
gwlad  ar  wyneb  y  ddaear.  Yr  Ysgol  Sabbothol  yn  ddiau  y w  y  cyfrwng 
mwyaf  pwrpasol  i  ddiogelu  hyn;  ond  ni  ellir  hebgor  gwasanaeth  yr 
ysgolion  dyddiol  hyd  yn  nod  yn  Nghymru.  Er  fod  cyfartaledd  deil- 
iaid  yr  Ysgolion  Sabbothol,  o'i  gymharu  â'r  boblogaeth,  yn  uchel  yn 
Nghymru,  eto  y  mae  yn  rhaid  addef  fod  cannoedd  a  miloedd  yn 
y  gweithfeydd  poblogaidd  yn  rhwym  o  ddianc  heb  dderbyn  gair  o  addys/ 
ysgrythyrol,  oni  cheir  ef  yn  yr  ysgolion  dyddiol.  Y  mae  llawer  o  rieni 
yn  eithaf  boddlawn  iV  plant  dderbyn  y  cyfryw  addysg,  ond  nid  oes 
ganddynt  ddigon  o  zel  iV  sicrhâu  drwy  eu  hanfon  i'r  Ysgol  Sul. 
Gwyddant  fod  yn  rhaid  i'w  plant  ddilyn  yr  ysgol  ddyddiol;  ac  amlawer 
o  honynt,  teimlent  yn  fwy  boddhäol  i  raid  arall,  o  «fyned  o  dan  gwrs  o 
addysg  Ysgrythyrol  pe  mabwysiedid  ef  yn  yr  ysgolion,  nag  i'r  rhaid  o 
orfod  mynychu  yr  ysgol  o  gwbl.  Y  mae  ger  ein  bron  yn  awr  syllahus 
o'r  cwrs  o  addysg  Ysgrythyrol  a  fabwysiadwyd  gan  Fwrdd  Ysgol 
Liverpool  yn  1875,  ac  yr  ydym  yn  llwyr  argyhoeddedig  mai  bendith 
fawr  fyddai  mabwysiadu  cynllun  cyffelyb  gan  bob   Bwrdd   Ysgol  yn 


CANMLWYDDIANT    TSOOLION    8ABBOTHOL   CYMttü.  278 

Nghymru.  Bob  bore  wrth  agor  yr  ysgol,  cenir  hymn,  yna  ymunir  yn 
y  weddi  neillduol  i'r  diwrnod,  yr  hon  a  ddilynir  gan  Weddi  yr 
Arglwydd.  Ar  ol  hyny  rhoddir  axìdysg  grefyddol  yn  unol  â'r  "  Cwrs 
o  Wersi "  a  dynwyd  allan  gan  y  Bwrdd.  Ar  derfyn  yr  ysgol  yn  y  pryd- 
nawn  hefyd,  cenir  hymn,  yn  cael  ei  dilyn  gan  y  weddi  brydnawnol  am 
y  dydd,  yn  diweddu  gyda  Gweddi  yr  Arglwydd.  Y  mae'r  gweddiau  yn 
meddu  amrywiaeth  mawr — un  dosbarth  yn  gyfaddas  i  syniadau  y  baban- 
od,  a'r  llall  i'r  safonau  uchaf.  Yn  y  "  Cwrs  o  Ẅersi,"  trefnir  rhanau  neill- 
duol  o'r  Hen  Destament  a'r  Newydd  i'w  darllen  o  flwyddyn  i  flwydd- 
yn,  ac  adnodau  i'w  dysgu  allan  a'u  hadrodd  o'r  cof .  I'r  Pupü  Teachers 
a'r  Monüors,  mae  y  cwrs  yn  llawer  uwch  a  mwy  trwyadl;  prin  y  gofynir 
mwy  gan  ymgeiswyr  am  y  weinidogaeth  yn  ein  plith  ni.  Nis  gellir  yn 
hawdd  amgyffred  beth  raid  fod  effeithiau  daionus  y  fath  gynllun.  Y 
mae  yn  rhoddi  yn  llaw  yr  athrawon  un  o'r  offerynau  mwyaf  cyfaddas 
tuag  at  sicrhâu  dysgyblaeth  dda  yn  yr  ysgolion,  ac  i  wreiddio  y  plant 
yn  nechreuad  eu  ffordd  mewn  moesoldeb  uchel,  heb  son  am  grefydd. 
Gyda'r  hymn  a'r  weddi,  cychwynir  gwaith  y  dydd  mewn  defosiwn ;  ac 
yn  yr  addysg  Fiblaidd  sydd  yn  dilyn  caiff  yr  athraw  fantais  na  cheir  ei 
chyffelyb  oddiwrth  unrhyw  wers-lyfr  arall  i  addysgu  y  plant  mewn 
geirwiredd,  gonestrwydd,  ufudd-dod,  a'r  holl  ffrwythau  cyfiawnder 
sydd  yn  tarddu  o  "ddechreuad  doethineb,"  yr  hyn  yw  "ofn  yr  Ar- 
glwydd."  Yn  ngwyneb  y  cydymgais  mawr  fydd  yn  Nghymru,  bellach 
am  gael  holl  amser  y  plant  at  addysg  fydol,  dyledswydd  arbenig  pawb 
sydd  yn  caru  eu  lles  tragywyddol  ac  uchaf,  fydd  ceisio  hyrwyddo, 
ymhob  ffordd  gyfreithlawn,  eu  cynnydd  mewn  gwybodaeth  Ysgryth- 
yrol. 

Nis  gallwn,  ar  ddiwedd  hyn  o  sylwadau,  grynhoi  ein  hannogaethau  i 
weithgarwch  gyda  gol  wg  ar  ddyfodol  addysg  grefyddol  ein  gwlad,  yn  well 
na  thrẅy  fabwysiadu  ymadroddion  cryfion,  ond  hapus  gwr  ag  y  mae  lles 
uchaf  ei  wlad  wedi  bod  bob  amser  yn  agos  at  ei  galon.  Mantais,  dyb- 
ygem,  i'w  eiriau  gael  ystyriaeth  ddyladwy  ein  holl  ddarllenwyr,  fydd  i  ni 
ychwanegu  fod  eu  hawdwr  yn  llenwi  un  o'r  swyddi  uchaf  yn  eglwys 
Crist,  yn  meddu  syniadau  uchel  am,  a  pharch  mawr  i'n  Hysgolion  Sab- 
bothol,  a  chyn  yma  wedi  dyrchafu  ei  neillduolion  ger  bron  Saeson  a 
Chymry,  yn  ei  araeth  agoriadol  fel  llywydd  un  o'n  Heisteddfodau  Cen- 
edlaethol.  Mewn  llythyr  at  yr  ysgrifenydd,  yn  attegu  ei  sylwadau, 
mewn  cyfrwng  arall,  ar  y  dymunoldeb  o  gael  undeb  a  chydweithrediad 
yr  holl  enwadau  yn  Nghymru,  nid  yn  unig  yn  y  dathliad  canmlwyddol, 
ond  hefyd  i  ddarparu  ar  gyfer  addysg  grefyddol  Cymru  yn  y  dyfodol, 
dy  wed : — 

"Y  mae  baddiannan  gnreu  ein  gwlad  yn  gofyn  am  leihâd  o'r  arwr-addoliaeth  a'r 
eiddigedd  euwadol  sydd  yn  ífynn.  Dyoddefa  y  rhan  oreu  a  mwyaf  sylweddol  o'r 
gwaith  crefyddol  yn  y  tir,  oddiwrthyrawyrgylch  o  gystadleuaeth  gyda  pha  un  y  mae 
yn  caelei  gylchynu.  Y  dyn,  pa  un  bynag  ai  â  phin  neu  à'r  ge l»u,  ag  sydd  yn  llafurio 
i  drwytho  meddyliau  arweinwyr  y  bobl  gydag  amcanion  uwch  a  dymuniadau  rhaeor- 
ach  nag  y  gall  yr  eiddigedd  enwadol  hwn  byth  ei  gynnyTchu,  ydyw  yr  hwn  syddyn 
teilyngu  oreu  i  gael  ei  alw  yn  Gristion  a  gwladgarwr.  Y  mae  angen  dwys  am  weith- 
redu  yn  y  pwnc.  Diau  fod  ein  Hysgolion  Sabbothol -y n  llioaocach,  a'r  nifer  sydd  yn 
ea  diìyn  yn  fwy  nag  mewn  dyddiau  a  aethant  heibio — yr  hyn  y  mae  rhai  o  honom 
yn  ei  gofio  ;  ond  teimlwyf  y  gweagir  fì  i'r  grediniaeth  boenus  nad  yw  y  gwaith  a 
gyflawnir  mor  sylweddol  ag  ydoedd  ddeg  ar  hugain  neu  ddeugain  mlynedd  yn  ol. 


S74  OAHMLWYDDIANT   YSGOLION    BABBOTHOL   OYJCBU. 

T  pryd  hwow  yr  ydoedd  yn  addysg  Ysgrythyrol  ddiledryw.  Diogelai  eu  hysgol. 
eigion,  y  pryd  hwnw,  iddynt  en  hunain  swm  rhyfeddol  o  wybodaeth  Fibiaidd.  Tr 
oedd  yr  aradr-was,  y  llaeth-forwyn,  y  crefftwr  gwledig,  y  dynion  a'r  bechgyn  oedd 
yn  dilyn  yr  amrywiol  alwedigaethau,  y  pryd  hwnw  yn  ysgoleigion  Biblaidd  gwirion- 
êddol  a  nlleot  sefyll  arholiad  pur  gafed.  Cynnyrchai  efrydu  un  Uyf r  ffrwythan 
rhyfeddoí.  Darnarai  yr  ymarferiad  ardderohocaf  i'r  meddwl ;  cyflenwai  y  dealltwr- 
iaeth  oedd  yn  gaìluogi  y  hobl  i  gymeryd  gafael  yn,  dirnad,  a  meddiannn,  y  gwirion* 
eddan  a  leferid  gan  en  hathrawon.  Ni  fynwn  wnenthnr  na  dy  weyd  dim  a  gymhellti 
ysbryd  eecrus,  Deirniadol,  yn  ein  cynnnlleidfäoedd ;  ond  byddai  hyny  yn  well  na 
ohael  y  gynneddf  feirniadol  yn  analluog  nen  yn  anfoddlawn,  i  gael  ei  galw  i  ymarfer- 
iad.  Y  tnae  rheidrwydd  didosturi,  yn  codi  yn  benaf  o  anymddiried  yn  y  naill  y 
llall,  wedi  alltadio  addysgiaeth  grefyddol  o'n  hysgolion  dyddiol ;  o  hyn  y  tardd  yr 
angen  mawr  am  wneyd  ein  Hysgolion  Sabbothol  mor  effeithiol  ag  sydd  bosibl.  Ni 
byddant  byth  yn  foddion  effeithiol  o  feithriniaeth  grefyddol  heb  i'n  hathrawon  gael 
eu  hyfforddi  yn  ofalna ;  nis  gellir  cymeryd  gormod  o  ofal  gyda  hwynt. 

Y  mae  materioo  cysylltieoug  ft'r  Dywysogaeth— materion  yn  terfyna  ar  gadwraeth 
gwirionedd  efengylaidd,  ar  ein  rhagorfreintiau  Protestanaidd,  ar  holl  fywyd  ysbrydol 
y  genedl,  ag  syda  yn  hawlio  ystyriaeth  ddwys  pob  dyn  da.  A  ydy w  yn  rhy  ddiw- 
eddar  i  wneuthar  yr  arbrawf  o  dd  wyn  ynghyd  ychydig  o  arweinwyr  mwyaf  blaenüaw 
a  chyfarwydd  gwahanol  gyrff  crefyddol  y  Dywysogaeth,  i  ymgynghori  ar  agwedd 
bresennol  cretydd  yn  ein  gwlad,  ac  i  awgryma  rhyw  foddion  i  roddi  mwy  o 
fy wyd  yn  V  darpariaethan  Uîosog  ond  tra  anelwig  tuag  at  gynnydd  moeaol  a  chref- 
yddol  sydd  ar  hyn  o  bryd  mewn  gweithrediad  f  Gall  Cymru  fod  yn  unedig  i  ddyben- 
ion  eraül — megys  er  mwyn  hyrwyddo  addysg  uwohraddol,  lledaeniad  yr  Yugrytli- 
yran,  darparu  cyfryngan  er  mwyn  dadblygu  gallooedd  deallol  y  genedl,  ac  amaeth- 
lad  ei  harohwaeth  gerddorol.  Ai  ynglŷn  ft  materion  yn  perthynu  i'w  chrefydd  yn 
uuig  y  rhaid  i  wahaniad  ac  ymddyeithriad  fodoli !  Po  fwyaf  diwylliedîg  a  sylwgar 
y  daw  y  jgenedl,  mwyaf  íydd  y  drwg  a  ddeillia  o  hyn.  Nid  oes  angen  abertha 
e^wyddor  1  ddwyn  oddíamgybh  gyfnewidiad.  Y  mae  effaith  ein  hymraniadau  ar 
em  Hysgolion  Sabbothol,  yn  enwedig  yn  achos  ein  dynion  ieuainc  sydd  yo  brochiyn 
erbyn  rhwymau  gyda  phenderfyniad  cynnyddol  fel  y  mae  blynyddoedd  yn  myned 
ymlaen,  pa  un  bynag  a  yw  y  rhwymau  hyny  yn  codi  o'r  cartref  ai  o'r  eglwys,  yn 
boenos  o  fawr.  Mae  y  dyddiau  yn  beryglus.  Ceir  yr  hyn  oedd  yn  nhysbye  yn 
Nghymru  ddengain  mlynedd  yo  ol  yn  gweithio  ei  ffordd,  ac  yn  aflonyddu  ar  feddyi- 
ian  ein  hienenctyd — yn  arwain  i  ddadblygiad  ammheugarwch,  a'r  hyn  sydd  weithîaa 
yn  teilyngu  enw  garwach.  Clywir  y  taclau  angori,  oedd  yn  dal  ein  cyndadan,  yn 
clecian.  Y  mae  yn  ein  tir  ddadleuwyr  hyfforddus  i  Anffyddiaeth.  Ein  diogelwch,  o 
dan  fendith  Duw,  yw  gwneuthur  ein  Hysgolion  Sabbothol  yn  allu  ac  yn  ffaith." 

DAVID  EhTANS. 

Gelligaer  Grammar  School. 


II. 

LLAFUR    YR    YSGOL    SABBOTHOL  ÍW  DDWYN    YMLAEN  MEWN  YSBRYD 

CARIAD. 

Nid  oes  dim  yn  amlycach  nag  fod  yn  rhaid  i'r  Ysgol  Sabbothol,  fel 
pob  sefydliad  daionus  arall,  wrth  lafur  mewn  trefn  i  fod  yn  Uwyddian- 
nus.  Nid  gyda  dwylaw  plethedig  a  Uygaid  cauedig  y  Uwyddir  i  ddad- 
wreiddio  y  drain,  braenaru  braenar,  a  hau  had  gwerthfawr,  yn  y  byd 
moesol  mwy  na'r  byd  naturiol.  Tra  yn  diolch  i  Dduw  ac  yn  cymeryd 
cysur  wrth  ganfod  cymeriad  uchel  amryw  o  Ysgolion  Sabbothol 
ein  gwlad,  ofnwn  fod  llawer  ydynt  yn  rhy  debyg  i  faes  y  diog,  am  ba 


CANMLWYD.DIANT    Í8G0L10N    SABBOTÜOL    CYMRU.  216 

un  y  dywedai  Solomon,  "  Wele,  codasai  drain  ar  hyd-ddo  oll ;  danadl  a 
guddiasai  ei  wyneb  ef ;  a'i  fagwyr  geryg  a  syrthiaaai  i  lawr."  Nid  oes 
ond  un  feddyginiaeth  ar  gyfer  y  rhai  diffygiol  hyn,  a'r  feddyginiaeth 
hono  yw  llafur;  ond  rhaid  yw  iddo  fod  yn  Uafur  o  rywogaeth  uchel,  nid 
amgen  Uafur  cariad.  Heb  yabryd  cariad,  ni  bydd  ond  llesgedd  gwan- 
ychol  yn  nodweddu  holl  waith  yr  Ysgol  Sabbothol.  Mae  o  bwys  mawr 
cofio  hyn  yn  wastadol,  sef  fod  effeitìnoldeb  yr  Ysgol  yn  dibynu  braidd 
yn  hollol  ar  yr  ysbryd  a  fyddo  yn  gweithio  ynddi  a  thrwyddi.  Perygl 
mawr  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  gystal  a'r  pulpud,  yw  cyflwyno  crefydd  i 
sylw  y  meddwl  fel  rhyw  draddodiad  difywyd,  yn  lle  fel  gwirionedd 
bywioL  Os  am  gyrhaedd  y  galon,  nid  mewn  dull  peiriannyddol  yr 
ydys  i  weithredu;  yn  ofer  yr  arferir  y  geiriau  mwyaf  dewisol  i'r  pwrpas 
yma,  os  na  fydd  y  galon  i'w  theimlo  yn  y  geiriau.  Yn  yr  Ysgol  Sul  yr 
ydys  yn  amcanu  planu  yn  y  meddwl  ieuanc  egwyddorion  bywiol  a 
fyddant  iddo  yn  amddiffyn,  yn  gynnaliaeth,  ac  yn  arweiniad,  trwy  fyw- 
yd  i  anfarwoldeb ;  ac,  yn  sicr,  nid  trwy  gwrs  o  addysgiaeth  beirian- 
nyddol  y  Uwyddir  i  wneyd  hyn,  ond  yn  hytrach  trwy  ddylanwad  calon 
ar  galon.  Nid  peth  y  geUir  ei  gyfranu  ry wsut  yw  gwirionedd  yr  efeng- 
yl ;  nid  peth  y  gellir  ei  daflu  megys  o  law  i  law  ydy w ;  ond  peth  y  rhaid 
i'r  deaU  ei  dderbyn,  a'r  galon  ei  deimlo,  a  pheth  y  rhaid  i'r  holl  ddyn 
fod  dan  ei  ddylanwad.  Fel  yr  erys  y  gronyn  gwenith  yn  ddiffrwyth 
hyd  óni  syrthio  i'r  ddaear,  felly  erys  gair  y  gwirionedd  yn  farw  a 
dieffaith  hyd  oni  chaffo  le  yn  y  galon.  Rhaid  gan  hyny  i  addysg 
Ysgrythyrol  gael  ei  chyfranu  mewn  ffordd  a  fyddo  yn  tynu  sylw,  yn 
agor  deall,  ac  yn  ennill  calon  y  dysgybl,  mewn  trefn  iddi  gael  y  dylan- 
wad  priodol  arno.  Mor  bwysig  yn  ngwyneb  hyn  yw  fod  gwaith  yr 
Ysgol  Sul  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  mewn  ysbryd  priodol. 

Yma  dymunem  ddangos  mai  yr  ysbryd  a  sicrhâ  lwyddiant  ac  effeith- 
ioldeb  yn  ngwaith  yr  Ysgol  ydy w  ysbryd  cariad.  Rhaid  wrth  bethau 
eraiU,  wrth  gwrs;  megys  deall  da,  a  medrusrwydd  mewn  cyfranu 
addysg ;  ond  heb  yr  ysbryd  hwn,  bydd  yr  eneiniad  a'r  nerth  sydd  i 
wneyd  y  cwbl  yn  effeithiol,  yn  eisieu.  Gall  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul 
ddywedyd  yn  ngeiriau  yr  Ápostol, — "  Pe  llefarwn  â  thafodau  dynion  ac 
angylion,  ac  heb  fod  genyf  gariad,  yr  wyf  fel  efydd  yn  seinio,  neu 
symbal  yn  tincian ;  a  phe  byddai  genyf  brophwydoliaeth,  a  gwybod  o 
honof  y  dirgelion  oll,  a  phob  gwybodaeth;  a  phe  b'ai  genyf  yr  holl 
ffydd,  fel  y  gallwn  symudo  mynyddoedd,  ac  heb  genyf  gariad,  nid  wyf 
fi  ddim." 

Heb  ysbryd  cariad  nis  gall  yr  athraw  ddysgu  crefydd  Crist  yn  briodol  i'w 
ddosbarth.  Hanfod  Cristionogaeth  yw  cariad.  Y  mae  yr  egwyddor 
hon  nid  yn  unig  yn  amlwg  yn  mywyd  a  dysgeidiaeth  Crist,  ond  hefyd 
yn  ymdaenu  fel  goleuni  Uydan  y  nefoedd  dros  y  grefydd  oll.  Cariad 
yw  Gwrthddrych  goruchel  y  grefydd  hon, — "  Duw  cariad  yw  ; "  a 
chariad  yw  perffeithrwydd  ei  hcîl  foesoldeb,— "  cyflawnder  y  gyfraith 
yw  cariad."  Pob  gorchymyn  o'i  heiddo,  nid  yw  ond  agweddiad  a  dad- 
ganiad  o  gariad.  Pob  gair  a  lefarodd,  a  phob  cam  a  roddodd  ein  Har- 
glwydd,  a  gymhellwyd  ac  a  gyf arwyddwyd  gan  yr  egwyddor  ardderchog 
hon.  Pa  fodd  y  gall  yr  athraw,  gyda'r  Efengylau  yn  ei  dd wy law,  roddi 
syniad  iawn  am  danynt  i'w  ddosbarth,  heb  fod  ysbryd  Gwrthddrych 
mawr  yr  Ef engylau  wedi  meddiannu  ei '  galon  ì    Y  mae  yr  athraw  i 


276  CANMLWYDDIANT    Y8G0L10N    SABBOTHOL   CYMRU, 

arwain  ei  ddysgyblion  at  y  Groes, — yr  arddangosiad  uchaf  o  gariad 
hunanaberthol;  y  mae  i'w  dysgu  nad  ydynt  i  fyw  iddynt  eu  hunain, 
ond  i  Dduw ;  ac  y  mae  i'w  cyfarwyddo  i  wneuthur  ewyllys  Duw,  nid 
mewn  ysbryd  hunangeisiol,  ond  oddiar  gariad  mabaidd  ;  a  pha  fodd  y 
gall  efe  wneuthur  hyn  yn  effeithiol  heb  ei  fod  ef  ei  hun  yn  byw  ar 
y  tir  uchel  yma,  ac  yn  gorfforiad  byw  megys  o'r  egwyddor  hon  o 
gariad  ? 

Ymhellach,  ysbryd  cariad  a  alluoga  Gristionogion  %  lafurio  fel  y  dyleni 
yn  a  chyda'r  Ysgol  Sul.  Hyn  a  rydd  gyfeiriad  iawn  i'w  gweithrediadau, 
ac  a  rydd  zel  ac  yni  ynddynt  yn  nghyflawniad  eu  dyledswyddau. 
Meddylier  am  foment  am  waith  yr  athraw, — gwaith  ag  y  mae  iddo  yr 
amcan  uchaf  mewn  bod,  sef  tröedigaeth'ac  adeiladaeth  y  rhai  sydd  o 
dan  ei  ofaL  I  allu  ymaflyd,  heb  son  am  ddal  gafael,  yn  y  fath  orchwyl, 
rhaid  iV  galon  fod  yn  llosgi  o  gariad  at  Gríst  ac  at  eneidiau.  Y  cariad 
hwn  yn  unig  a'i  galluoga  i  ymddwyn  fel  y  dylai  tuag  at  ei  ddysgyblion; 
hwn  a  rydd  gyfeiriad  iV  weddiau  ar  eu  rhan,  iV  barotoadau  ar  eu 
cyfer,  iV  ffordd  o  gyfranu  addysg  iddynt,  ac  iV  holl  ymwneyd  â 
hwynt.*  Heb  ysbryd  cariad  bydd  yn  anhawdd  i'r  athraw  ymgadw 
gyddi  toaith.  Fel  llong  na  fyddo  yn  cael  ei  gyru  gan  ager,  ond  yn 
ddyledus  i'r  gwynt,  felly  fe  fydd  yntau  yn  ymdcübynu  ar  amgylchiadau, 
ac  nid  ar  un  egwyddor  lywodraethol.  Y  mae  gwaith  yr  athraw  yn 
gofyn  am  ysbryd  hunanymwadol  a  dyfalbarhaol.  Bydd  mewn  perygl 
yn  aml  o  deimlo  yn  siomedig  a  digalon  gyda'i  ddosbarth ;  oblegid  er  ei 
holl  ymdrechion  i  ennill  eu  sylw  a'u  dysgu,  cyferfydd  â  llawer  o  bethau 
ynddynt  i  brofi  ei  amynedd.  Fe  allai  pan  y  bydd  efe  yn  eu  cynghori, 
neu  yn  egluro  rhyw  wirionedd  pwysig  iddynt,  y  byddant  hwy  yn 
ddisylw,  yn  edrych  o'u  cwmpas,  neu  yn  siarad  â'u  gilydd.  Egwyddor 
cariad  yn  unig  a'i  galluoga  i  ymgodi  uwchlaw  digalondid  o'r  fath  yma, 
ac  a'i  gwrola  i  ddal  yn  fíyddlawn  gyda'i  waith.  "  Y  mae  cariad  yn  hir- 
ymaros  ;  y  mae  yn  dyoddef  pob  dim,  yn  credu  pob  dim,  yn  gobeithio 
pob  dim,  yn  ymaros  â  phob  dim."  Yr  un  egwyddor  fendigedig  ag  a  wna 
i  athrawon  i  fod  yn  "  sicr  a  diymmod,"  a'u  galluoga  hefyd  i  fod  yn 
"helaethẁn  yn  ngwaith  yr  Arglwydd."  Os  na  bydd  cariad  at  waith, 
byddys  yn  f uan  yn  blino  gydag  ef,  ac  f el  ambell  i  "  weithiwr  hur  "  Ued 
ddiles,  yn  pwyso  yn.  fynych  ar  ei  raw,  ac  yn  gofyn  yn  aml  beth  fydd  hi 
o'r  gloch.  Ond  lle  byddo  cariad  at  y  gwaith,  a'r  cariad  hwnw  â'i  sail 
yn  nghariad  Duw,  ni  chlywir  na  chŵyn  na  son  am  flino.  Nid  yn  ddiog  a 
musgrell,  ac  nid  gyda  llygad  wasanaeth  ychwaith  y  llafuria  gwir  gariad; 
ond  yn  hytrach,  pa  beth  bynag  a  wnel,  efe  a'i  gwna  o'r  galon,  ac  â'i  holl 
egni.  Mr.  Charles  o'r  Bala  a  ddy  wedai : — "  Fy  rheol  am  lawer  o 
flynyddoedd  yw,  i  amcanu  at  bethau  mawrion;  ond  os  na  allaf  gyflawni 
pethau  mawrion,  i  wneuthur  yr  hyn  a  allaf,  a  bod  yn  ddiolchgar  am  y 
ffyniant  lleiaf,  a  phara  i  fyned  ymlaen  heb  ddigaloni  yn  ngwyneb  dydd 

*  "  What  element  of  usefulnesa  is  more  important  to  teachers  tban  a  real,  earnest  love 
for  those  to  wbom  they  minister  ?  It  will  labour  in  prayer  for  them.  It  will  direct  their 
whole  utterance  in  actual  teaching.  It  will  lead  to  an  obseiration  and  understanding  of 
their  individual  characters  and  particular  temptations.  It  will  cultiyate  an  affectionate 
intercouise  with  them, — call  out  tûeir  personal  confidence  and  gratelul  regard,  — and 
make  the  teacher  known  to  them  as  their  real  and  beloyed  friend.  It  is  a  blessed  spirit, 
both  as  an  instrument  in  the  teacher's  hand,  and  a  dweller  in  the  teacher's  beart  It 
must  be  sought,  watched  over,  and  encouraged  by  every  teacher."  -  BL  S.  Trao,  New 
York. 


OANMLWYDDÎANT    YSGOLION    SABBOTHOL   CYMBU.  277 

y  pethau  bychain,  neu  aflwyddiant  annysgwyliadwy.  Yr  wyf  wedi  ei 
osod  i  lawr  am  flynyddau  yn  rheol  i'm  harwain,  i  beidio  rhoi  Ue  i  fyny 
mewn  anobaith  o  lwyddiant.  Os  na  bydd  dyn  yn  llwyddo,  rhaid  arfer 
moddion  newydd ;  ac  os  na  welaf  lwyddiant  y  flwyddyn  hon,  fe  allai  y 
gwelaf  y  flwyddyn  nesaf.  Dymunwn  o'r  braidd  dynu  ffwrdd  y  gair 
annichonadwy  o'm  geiriadaeth,  a'i  ddileu  o  feddyliau  fy  mroclyr."  Yr 
ysbryd  nefol  a  nerthol  hwn,  yr  hwn  a  weithiai  mor  rymus  yn  yr  enwog 
Charles,  a  ddymunem  weled  yn  llenwi  ein  Hysgolion  Sul.  Gyda'r 
ysbryd  hwn  deuai  llafurio  gyda'r  Ysgol  yn  fwynhad  oWfath  hyfrydaf. 
Y  mae  Uawer  ydynt  yn  gweithio  yn  galonog,  ac  yn  cael  eu  gwobr ;  y 
maent  yn  "  ddedwydd  yn  eu  gweithred ; "  a  phe  dychymygai  y  lleill  sydd 
yn  diogi  mor  fawr  yw  y  daioni  sydd  i'w  gael,  mae  yn  sicr  na  safent 
draw, 

Ysbryd  cariad  eto,  a  rydd  i  athrawon  ddylanwad  ar  y  rhai  sydd  dan  eu 
gofal.  Nid  oes  dim  yn  ad-dynu  fel  cariad ;  a  gellir  bod  yn  sicr  na  all 
yr  athraw  wneyd  dim  o'r  plant  hebddo.  Mae  yn  ddywediad  cyffredin 
fod  plant  yn  nodedig  am  eu  gallu  i  adnabod  dynion;  fel  yn 
reddfol  darllenant  deimladau  pobl  yn  eu  gwynebau,  a  hynod  mor  fuan 
ac  mor  sicr  y  deuant  i  wybod  pwy  yw  eu  cyfeillion.  Nis  gall  yr 
athraw  gyrhaedd  calon  y  plentyn  os  na  theimla  ei  fod  yn  ei  garu. 
Nis  gellir  casglu  eneidiau  trwy  nerth  braich.  Gall  y  Bwrdd  Ysgol 
gasglu  plant  trwy  nerth  cyfraith;  ond  rhaid  i'r  athraw  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol  gasglu  a  chadw  ei  ddosbarth  trwy  nerth  cariad.  Nid  mewn 
arddangosiad  o  awdurdod  y  mae  ei  nerth  ef.  Eithr  fe  ddywed  rhyw 
un,  "  Mae  yh  rhaid  cadw  plant  dan  awdurdod."  Dywedwn  ninnau : 
Os  mynir  gwneyd  hyny  yn  effeithiol,  rhaid  iddynt  deimlo  fod  rhwymau 
cyfeillgarwch  o'u  hamgylch,  ac  mai  eu  lles  penaf  sydd  gan  yr  athraw 
mewn  golwg.  Nid  yw  yn  nghalon  plentyn  beidio  caru  y  sawl  a'i  caro. 
Todda  ei  galon  ac  ystwytha  ei  ewyllys  o  dan  belydrau  serch  a  thyner- 
wch.  Dylai  fod  gan  yr  athraw  edrychiad  serchog  yn  wastad  i'r  plent- 
yn,  a  gair  caredig  i'w  galonogi  yn  ei  dipyn  brwydr  by wyd,  oblegid  i'r 
bach  y  mae  yn  un  galed  a  phwysig.  Gofynwyd  i  athraw  nodedig  o 
lwyddiannus,  pa  fodd  y  cawsai  ef e  y  f ath  ddylanwad  ar  y  rhai  ieuainc 
oedd  dan  ei  ofal.  Yr  atebiad  oedd,  fod  ei  holl  ymwneyd  â  hwy  yn 
ddangosiad  o  serch  didwyll;  a  hyn  oedd  dirgelwch  ei  lwyddiant. 
Edrycher  ar  dynerwch  yrapostol  Paul : — "  Ni  a  fuom  addfwyn  yn  eich 
mysg  chwi,  megys  mammaeth  yn  maethu  ei  phlant.  Felly  gan  eich  hoffi 
chwi,  ni  a  welsom  yn  dda  gyfranu  â  chwi,  nid  yn  unig  efengyl  Duw, 
ond  ein  heneidiau  ein  hunain  hefyd,  am  eich  bod  yn  anwyl  genym." 
Ond  uwchlaw  pawb,  edrycher  ar  esiampl  ein  Harglwydd  bendigedig. 
Mor  briodol  y  darlunia  y  prophwyd  ef : —  "  A'i  fraich  y  casgl  ei  ŵyn, 
ac  a'u  dwg  yn  ei  fynwes."  0  am  fwy  o'i  ysbryd  yn  athrawon  ein 
Hysgolion  Sabbothol  yn  gjrffredinol. 

Ysbryd  cariad,  eto,  a  geidw  yr  athrawon  a'u  dosbarthiadau  rhag  dy- 
lanwad  marweiddiol  y  cynnejmdra  hwnw  â'r  gwirionedd  sydd  mor  niweidiol 
i'r  galon.  Mae  modd  cynnefino,  ie,  hyd  at  ddideimladrwydd  hollol, 
gyda'r  gwirioneddau  pwysicaf.  Gall  y  geiriau  mwyaf  cysegredig 
ddyfod  i  gael  eu  defnyddio  heb  ystyr ;  a  dichon  i  realities  ysbrydol 
digon  cjrffrous  i  godi'r  marw  fyned  i  gael  siarad  yn  eu  cylch  a  darllen 
am  danynt  gyda  difaterwch  hollol.     Chiid  oes  müoedd  yn  ein  gwlad 

1885.  s 


2Í8  OANltLWlDDIANT   1800LI0N    SABBOTHOL   CYMRU. 

wedi  myned  i'r  cyflwr  hwn, — wedi  caledu  dan  y  gair,  a'r  Bibl  wedi 
myn'd  iddyut  "  fel  peth  heb  ddim  ì "  Ac  y  maent  felly,  nid  am  eu  bod 
yn  anghredu  y  gwirionedd,  ond  am  eu  bod  wedi  cynnefino  â'i  ddarllen 
ac  â'i  wrando  heb  ystyriaeth  ddyladwy  o'i  werth  a'i  bwysigrwydd. 
Yn  lle  ei  fod  yn  troi  yn  faeth  i'w  hysbrydoedd,  y  mae  fel  ymborth  da 
yn  aros  yn  annhreuliadwy,  ac  felly  yn  myned  yn  faich  llethol  yn  lle  yn 
feithriniaeth  iachusoL  Y  mae  yn  ffaith  ddifrifol  i  f eddwl  am  dani,  y 
gall  "  bywiol  Áir  Duw  "  gael  ei  wneyd  yn  ddieffaith  hollol,  o  ddifiyg 
bywyd  a  theimlad  yn  yr  athraw  fo  yn  ei  ddysgu ;  a  phan  y  mae  Ys- 
golion  Sabbothol  yn  cael  eu  llenwi  âg  athrawon  cysglyd  a  difraw,  y 
mae  lle  i  ofni  eu  bod  y  pryd  hwnw  yn  gwneyd  mwy  o  niwed  nag  o 
les.*  Nid  oes  dim  a  geidw  ein  Hysgolion  Sabbothol  rhag  y  fath  ddi- 
rywiad  gofidus  ond  ysbryd  cariad.  Ehaid  i'r  athrawon  deinüo  eu  bod 
yn  genadau  dros  Grist  at  y  cynnulleidfäoedd  bychain  sydd  dan  eu  gofal, 
ac  y  gall  tragywyddol  heddwch  y  cyfryw  fod  yn  dibynu  ar  eu  hym- 
drech  hwy  i'w  goleuo  a'u  dychwelyd.  A  phan  y  gafaelir  yn  y  gwaith 
gyda'r  ysbryd  hwn,  fe  deimlir  ei  ddylanwad  bywiocäol  yn  y  dosbarth- 
iadau.  Ni  chaiff  caenen  oer  a  chaled  o  ddideimladrwydd  fantais  i 
ymffurfio  am  eu  hysbrydoedd  gwresoglawn;  ond  fel  y  daw  anadl  fywiol 
gwanwyn  i  adnewyddu  wyneb  y  ddaear,  felly  y  daw  dylanwad  deflrö- 
awl  yr  ysbryd  hwn  i  beri  bywyd  newydd  yn  y  dosbarthiádau.  Pwy 
na  ddymunai,  yn  iaith  y  prophwyd,  "  O  anadl,  tyred  1 " 

Ysbryd  cariad,  eto,  a  sicrhâ  yr  unoltaeth  dedwydd  humw  mewn  ieimlad 
ac  amcan  sydd  mor  angenrheidiol  i  wir  lwyddiant  yr  Ysgol  SabbothoL 
Y  mae  peth  amrywiaeth  yn  ngwaith  yr  Ysgol,  ond  un  yw  ei  hamcan,  a 
hwnw  yn  ddim  llai  na  chael  y  rhai  a  ddysgir  ynddi  i  adnabyddiaeth 
achubol  o  Dduw  ein  Hiachawdwr.  I  gyrhaedd  yr  amcan,  rhaid  egluro 
y  gwirionedd  iddynt ;  yn  flaenorol  i  hyny,  rhaid  eu  dysgu  i'w  ddarllen ; 
ac  er  eu  dysgu  yn  hyn,  rhaid  eu  dysgu  i  adnabod  y  llythyrenau  a  sill- 
ebu.  Y  mae  y  naill  waith  mor  angenrheidiol  a'r  llall  i  gyrhaedd  yr 
amcan ;  a  chyn  y  gellir  ei  gyrhaedd  rhaid  cael  cydweithrediad  cyson 
ymhob  rhan.  I  fod  yn  llewyrchus,  rhaid  i'r  holl  ysgol  fod  o  "  ud  galon 
ac  un  enaid;"  rhaid  cael  yr  un  ysbryd  i  dreiddio  drwy'r  cwbl  o'r 
gwaith  ;  yr  athraw  sydd  yn  dysgu  y  wyddor  i'r  rhai  bach,  i  deimlo  ei 
fod  yn  llafurio  i'r  un  amcan  â'r  hwn  sydd  yn  egluro'r  gwirionedd  i  rai 
wedi  tjrfu  i  fyny ;  neb  yn  grwgnach,  ond  pob  un  yn  gweithio  yn  Uawen 
yn  ei  gylch  oddiar  gariad  at  yr  un  amcan  mawr.  Dan  ddylanwad 
cariad  yn  unig  y  daw  yr  Ysgol  Sabbothol  i  fod  yn  un  peirianwaith 
trefnus,  gyda  phob  olwyn  a  phin  jn  eu  lle,  a'r  oll  yn  cydweithiò  yn 
llyf n  a  nerthol  i  amcan  eu  gosodiad.  Gofaler  gan  hyny  yn  gyntaf  dim 
am  feithrin  yr  ysbryd  hwn  ynddl  Dymunem  weled  yr  eçlwysi  yn 
gyffredinol  yn  ei  wneyd  yn  fater  neillduol  i  fagu  a  meithnn  ysbryd 
cariad  yn  yr  Ysgolion  SuL  Hyderwn  ein  bod  yma  wedi  llwyddo  i  ryw 
fesur  i  ddangos  yr  angenrheidrwydd  mawr  sydd  am  dano.  A  gawn  ni 
yma  daer  ofyn   ar  bleidwjrr  yr   Ysgol   Sabbothol  i  wneyd  hyn  yn 

*  "  The  great  danger  of  Sunday  Schools  is  tbat  they  will  fall  into  a  conrse  of  mechani- 

cal  teaching So  great  is  my  dread  of   tame,  mechanical  teaohing,  that  I  am 

sometimea  almost  tempted  to  question  the  utility  of  Sunday  Schools.  We,  Protestants, 
in  our  zeal  for  the  Bible,  are  apt  to  forget  tbat  the  very  commonness  of  the  book  tends  to 
impair  its  power,  that  famüiarity  breeds  indifference,  and  that  no  book,  therefore,  re- 
quíres  such  a  living  power  in  the  teacher."— Chanhino. 


OANMLWTDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL   OTMRU.  279 

destun  eu  gweddiau  ar  ei  rhan,  ac  yn  nôd  eu  hymdrechion  o'i  phlaid  ì 
Ooheithiwn  nad  oes  angen  cymhell  i  hynyma.  Os  edrychir  yn  ystyr- 
iol  ar  amcan  yr  Ysgol  Sabbothol,  ynghyd  a'i  hanes  gogoneddus,  yn  sicr 
ni  bydd  raid  wrth  gymhellion  wedi'hyny.  Nid  yw  ei  hamcan  yn  ddim 
llai  na'r  hyn  a  gymhellodd  Fab  Duw  i  adael  gorsedd  nef,  pabellu 
ymhlith  dynion,  a  dyoddef  angeu  y  groes, — sef  cadw  eneidiau.  Ac  O, 
y  fraint  annhraethadwy  a  gynnwysir  yn  hyn  :  cael  bod  yn  foddion  yn 
llaw  Duw  i  ddarparu  eneidiau  i  fy wyd  o  ddef nyddioldeb  uchel  yn  y 
byd  hwn,  ac  i  ogoniant  bythol  yn  y  byd  a  ddaw !  Onid  y w  meddwl 
am  hyn  yn  ddigon  i  danio  y  galon  oeraf  ì 

Am  hanes  y  sefydliad  o'i  gychwyniad  hyd  yn  awr,  digon  yw  dywedyd 
fod  miliynau  wedi  eu  bendithio  a'u  gwneyd  yn  fendith  trwyddo.  Pwy  o 
ddarllenwyr  y  Traethodydd  nad  yw  yn  ddyledus  iddo  î  Onid  yw 
yr  Ysgol  Sabbothol  wedi  bod  fel  "pren  bywyd"  yn  parhaus  ffrwytho 
er  iechyd  a  chynnaliaeth  ysbrydol  i  ni  f el  cenedl  ì  Onid  y w  ein  gwlad 
wedi  ac  yn  medi  cynauaf  gogoneddus  o'i  Uafur  hi  î  Ac  nid  ein  gwlad 
ni  yn  unig, — oblegid  erbyn  hyn  y  mae  ei  llinyn  wedi  myned  agos  trwy 
yr  holl  ddaear,  a'i  geiriau  grasol  hyd  eithafoedd  byd. 

Ëdryched  ein  heglwysi  gyda  llygad  clir  ar  amcan  dyrchafedig  yr 
Ysgol  Sabbothol,  a  sylwant  ar  y  daioni  annhraethol  a  wnaeth  ac  a  wna; 
a  diau  y  teimlant  ei  bod  yn  hawlio  i'w  gwasanaeth  gyda  hi  y  caríad 
gwresocaf  a'r  zel  fwyaf  angerddol.  Cariad, — yr  egwyddor  fawr  sydd 
yn  Alpha  ac  Omega  trefn  iachawdwríaeth,  a'r  ysbryd  sydd  yn  treiddio 
trwy  yr  oll  o  wir  grefydd, — a  ddymunem  weled,  ac  a  raid  gael  i  fod  yn 
ysgogyddi  yn  gynnalydd,  ac  yn  nerth  bywyd,  yn  nygiad  ymlaen  waith 
yr  Ysgol  Sabbothol. 

Charles  Davies. 
LiverpooL 


III. 

CANU  YR  YSGOL  SABBOTHOL, 


Nid  oes  un  ammheuaeth  nad  oes  gwir  angen  am  ddiwygiad  gyda 
chaniadaeth  yr  Ysgol  Sabbothol.  Y  mae  y  rhan  hon  o'r  gwaith  yn  y 
nifer  amlaf  o  amgylchiadau  yn  cael  ei  gyflawni  yn  hollol  farwaidd  a 
diamcan.  Shoddir  pennill  allan  ar  ddechreu  yr  Ysgol  naill  ai  gan 
yr  arolygwr  neu  gan  y  neb  fo  wedi  ei  benodi  i  ddechreu,  heb  un- 
rhyw  ragfeddwl,  na  chydag  un  amcan  arall  ond  i  gyflawni  defod 
arferedig.  Ni  fydd  gan  ond  ychydig  o'r  ysgolheigion  lyfr ;  ychydig  o 
honynt  fydd  wedi  dyfod  ynghyd,  a  nifer  bychan  iawn  o'r  rhai  hyny 
a  wnant  un  ymdrech  i  ganu ;  a  llai  o'r  ychydig  hyny  drachef n  fydd  yn 
teimlo  yr  hyn  a  genir,  nac  yn  derbyn  ond  odid  un  Hes  drwy  y  cyflawn- 
iad.  Mewn  lliaws  o  Ysgolion,  y  mae  pennill  neu  ddau  yn  cael  ei  ganu 
ar  ganol  yr  Ysgol,  gan  dybied,  mae'n  debyg,  y  bydd  hyny  yn  tori  rhyw 
gymaint  ar  drymder  y  llafur  yn  y  dosbarthiadau,  ac  y  cedwir  rhai  ag 
oeddent  ar  fin  cwsg  rhag  syrthio  yn  hollol  i'w  afaelion.  Ychydig 
o  fy wyd  f ydd  yn  y  canu  hwn  drachefn ;  nid  oes  amser  i  amcanu  at 


280  CAüMLWYDDUN'T    TSGOLIOH    SABBOTHOL   OTMBÜ. 

eì  gynnyrchu  o  ran  hyny,  ac  nid  oes  ond  ychydìg  yn  meddwl  f od  i'r 
cyflawniad  hwn  un  amcan  nwch  na'r  un  a  nodwyd,  sef  cadw  yr  Ysgol 
yn  effro. 

Mewn  rhaì  amgylchiadan  Ue  y  mae  y  plant  yn  cael  en  dysgu 
ar  wahan,  y  mae  mwy  o  sylw  yn  cael  ei  dalu  i'r  canu.  Gŵyr  y  rhai 
sydd  yn  llafurio  gyda  hwynt  fod  yn  rhaid  talu  sylw  arbenig  i'r  canu  os 
ydys  am  gadw  dylanwad  ar  y  plant.  Ond  yn  y  goreu,  hyd  yn  nod  o'r 
ysgolion  hyn,  y  mae  yn  ddiau  fod  modd  gwneyd  y  canu  yn  llawer  mwy 
effeithiol  i  ateb  ei  ddyben  priodol  nag  y  mae  yn  awr. 

Ond  pa  beth  ydyw  ei  ddyben  priodol  î  Pa  amcan  ddylai  fod  mewn 
golwg  wrth  gyflawni  y  rhan  yma  o'r  gwaith  ì  A  pha  foddion  ddylid 
eu  h*rfer  tuag  at  gyrhaedd  yr  amcan  hwnw  ?  I  geisio  ateb  y  cwestiwn 
hwn,  edrychwn  yn  y  lle  cyntaf  ar  Ysgol  yr  hon  mewn  oed,  ac  yn  ail,  ar 
Ysgol  y  plant  yn  unig,  ac  yn  olaf  ar  Ysgol  yn  yr  hon  y  mae  yr  addysg 
yn  cael  ei  gyfranu  i  bob  oedran  yn  yr  un  ystafell.  Nid  oes  un 
ammheuaeth  yn  meddwl  yr  ysgrifenydd  nad  ar  eu  penau  eu  hunain  y 
dylai  y  plant  fod  pan  yn  cael  eu  dysgu.  Y  mae  presennoldeb  pobl 
mewn  oed,  ac  yn  enwedig  rhyw  ddosbarth  arbenig  o'r  cyfryw,  y 
dosbarth  hwnw  na  fuont  erioed  yn  blant  eu  hunain,  neu  os  buont,  nad 
oes  neb  o'u  cydnabod,  a  Uawer  llai  hwynt  eu  hunain,  yn  cofio  hyny ;  y 
mae  presennoldeb  y  cyf ryw  rai,  yn  ddiau,  yn  ei  wneyd  yn  annichonadwy 
i  fyned  yn  ddigon  agos  at  y  plant  f el  ag  i  wneyd  argraff  briodol  ar  ea 
meddyliau  ieuainc.  Ond  y  mae  yn  ddiammeu  y  bydd  y  pwnc  hwn  a 
rhai  eraill  cyffelyb  yn  cael  eu  dwyn  ar  y  bwrdd  gan  ysgrifenwyr  eraill. 
Edrychwn  ar  y  canu  gan  hyny,  yn  y  lle  cyntaf ,  fel  y  dylai  fod  yn 
Ysgol, 

1.  Y  rhai  mewn  oed.  Mynych  y  clywir  yr  ymadrodd  mai  iaith 
teimlad  ydyw  cerddoriaeth.  Ac  yn  wir  iaith  teimlad  ydyw.  Os  na 
fydd  yn  ffrwyth  teimlad,  a  thuedd  ynddo  i  gynnyrchu  teimlad,  nid 
ydyw  yn  wir  gerddoriaeth  o  gwbl.  Os  oes  lle  i  gerddoriaeth  gan 
hyny  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  y  mae  rhywbeth  a  wnelo  yr  Ysgol 
âg  amaethu  y  teimladau  yn  gystal  a'r  deall.  Mae  lle  i  ofni  fod  hyn  yn 
rhy  fynych  yn  cael  ei  anghofio.  Tybir  mai  goleuo  y  pen,  amaethu  y 
deall,  esbonio,  athrawiaethu,  a  phyncio  ydyw  prif  os  nad  holl  waith  yr 
Ysgol  Sabbothol.  Nid  wyf  am  roddi  i  fyny  i  neb  ar  bwysigrwydd  yr 
amaethiad  deallawl  hwn ;  nid  ydym  eto  wedi  teimlo  ond  ychydig  iawn 
o'i  bwysigrwydd.  Ac  yr  wyf  yn  mawr  lawenhau  fod  rhyw  gymaint  o 
gyffro  yn  Ysgolion  Sabbothol  ein  gwlad  er  codi  y  rhan  yma  o'r  gwaith 
i  fwy  o  sylw.  Pan  ddaw  daearyddiaeth  gwlad  Canaan  a  Uenyddiaeth 
y  Bibl  yn  ei  hoU  ganghenau  i  gael  mwy  o  sylw,  pan  ddáw  ein  Hysgol- 
ion  i  astudio  Uyfr  Duw  gyda  mwy  o  drefn  a  phenderfyniad  gonest 
i'w  ddeaU,  mwyaf  oU  fydd  ein  parch  iddo  a'n  gwerthfawrogiad  o 
hono.  Ar  yr  un  pryd,  nid  yr  amaethiad  deallawl  hwn  ydyw  unig 
na  phrif  waith  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ni  charwn  weled  y  dosbarthiadau 
yn  rhai  exegetical  hollol.  Nid  wyf  am  adael  amaethiad  y  galon  yn 
gyfangwbl  i'r  pulpud.  Mae  teimlo  i  fod  ynglŷn  â  dysgu  yn  y 
dosbarth  yn  gystal  ag  yn  y  pulpud.  Nid  wjrf  yn  hom  yr  athronyddn 
hwnw  ar  bynciau  crefydd  ar  wahan  oddiwrth  bob  teimlad.  Os  ydym 
am  drin  ar  Berson  Grist,  gwneler  hyny  nes  ein  dwyn  i'w  addoli  a'i 
garu.     Yn  wir  y  mae  pob  amaethiad  deallawi  yn  ddiffygiol  os  bydd  yn 


OANMLWTDDIANT   T8GOLION   3ABBOTHOL   OTMRÜ.  281 

terfynu  yn  y  deall.  Mae  y  deall  i  f od  yn  ddarostyngedig  i'r  serch ;  i 
wasanaethu  arni.  Yr  Emotions  ac  nid  yr  Intelled,  wedi  y  cyfan,  ydyw 
y  rhan  uchaf  o'r  dyn.  Os  felly,  y  mae  addysg  yr  Ysgol  Sabbothol  i 
gael  ei  gyfranu  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  gyffroi  y  serchiadau,  i  gyn- 
hyrfu  y  teimladau,  i  ryw  fesur ;  ac  os  f  elly,  y  mae  cerddoriaeth  yn  yr 
Ysgol  i  fod  yn  gyfrwng  dadganiad  a  chyffroad  y  teimladau  hyny. 

Credwyf  y  dylai  fod  rhy w  gydry wiaeth  yn  holl  waith  yr  Ysgol ;  ac 
felly  dylai  y  canu  wasanaethu  yr  un  amcan  mawr  â'r  addysg  yn  y  dos- 
barth.  Os  astudio  Person  Crist  yr  ydys  yn  y  dosbarthiadau — a  diau  mai 
cyd-astudio  yr  un  pwnc  neu  gyf ran  o'r  Bibl  gan  yr  holl  ddosbarthiadau 
gyda'u  gilydd  sydd  oreu  o  lawer — dylai  y  pennülion  a  genir  fod  yn  yr 
un  cyfeiriad,  hyd  y  bo  modd.  Dylid  eu  dewis  gan  berson  cymhwys,  a 
hyny  gyda  meddylgarwch  priodol,  eu  darllen  yn  ofalus  a  chyda 
theimlad  dwys,  a  phawb  eu  canu  yn  ystyriol.  I'r  dyben  hwn  dylai 
pawb  fod  yn  ei  le  mewn  pryd.  Pa  bryd  y  gellir  dysgu  y  wers  hon  i 
ni  fel  cenedl — prydlondeb  ?  Y  mae  yn  werth  myned  i  drafferth  fawr 
yn  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ddysgu  y  wers  hon ;  y  mae  musgrellni  gyda 
hyn,  ymysg  pethau  eraill,  yn  andwyo  moliant  Duw  yn  nechreu  ein 
cyfarfodydd,  a  byddai  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Ue  manteisiol  iawn  i 
geisio  cael  diwygiad  yn  hyn.  Dylid  ymdrechu  cael  canu  gwir  dda, 
effeithiol  a  chyffredinol,  yn  nechreu  yr  Ysgol ;  canu  ar  yr  hyn  sydd  i 
fod  yn  destun  ymdrafodaeth  yn  y  dosbarthiadau;  canu  nes  byddo'r 
galon  wedi  ei  chynhesu,  ac  y  byddo  pawb  yn  teimlo  yn  awyddus  i  wybod 
mwy  am  yr  hyn  sydd  i  fod  dan  sylw ;  a'r  gwybod  mwy  hwnw  drachefn 
yn  adgyffroi  y  teimlad,  nes  bydd  y  canu  yn  y  diwedd  yr  un  mor 
fywiog  ac  adeiladol,  ac  yn  fwy  felly,  os  gellir,  nag  yn  y  dechreu. 

Yn  awr  y  mae  yn  anmhosibl  i'r  canu  ateb  y  dyben  daionus  hwn  heb 
fod  pawb  yn  medru  y  geiríau  a'r  dôn  yn  dda,  neu  eu  bod  yn  gallu 
darllen  y  naill  neo  y  llall  yn  rhwydd,  neu  bob  un  o'r  ddau.  Os 
byddys  mor  ffol  a  rhoddi  geiriau  anadnabyddus  allan,  pan  nad  oes  gan 
ond  ychydig  o'r  bobl  lyfrau  hymnau,  neu  os  dechreuir  tôn  nad  oes  ond 
ychydig  o'r  bobl  yn  ei  medru,  nis  gellir  dysgwyl  un  math  o  adeiladaeth 
dwy  y  gyf ry  w  ganu. 

Ond  ai  nid  Ue  cyfleus  iawn  ydyw  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ddysgu  tonau 
newyddion  ?  Wel,  os  na  cheir  cyfleusdra  arall,  gwell  cymeryd  ychydig 
o  amser — ychydig,  meddaf,  ac  ychydig  iawn — yn  yr  Ysgol  i  fyned  dros 
dôn  fyddo  dipyn  yn  ddyeithr,  yn  hytrach  na'i  chanu  yn  afler  yn  yr 
odfa  a  pheryglu  andwyo  pob  addoliad.  Ond  credwyf  y  dylid  bod  yn 
bur  ochelgar  gyda  hyn.  Gellir  gwneyd  niwed  mawr  hyd  yn  nod  i 
achos  y  canu  trwy  ei  lusgo  i  mewn  ar  adegau  anmhriodol  a'i  gario 
ymlaen  fel  ag  i  fod  yn  faich  ar  rai ;  ac  y  mae  rhai,  fel  y  mae  gwaetha'r 
modd,  nad  oes  ganddynt  flas  ar  ganu.  Yn  y  dyddiáu  hyn  pan  y  mae 
dysgu  elfenau  cerddoriaeth  syml  yr  addoliad  yn  beth  mor  hawdd, 
dylai  pobl  ieuainc  pob  Ysgol  fod  wedi  bod  am  dymmor  yn  yr  ysgol  gân 
ar  noson  waith ;  dylent  f od  wedi  dysgu  canu  tonau  syml  ar  yr  olwg 
gyntaf  yn  weddol  dda;  a  phan  fyddo  tôn  newydd  i  gael  ei  chanu  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol  fel  rhagbaratöad  i'w  chanu  yn  yr  addoliad  cyffredinol, 
dyUd  rhoddi  ychydig  o  fynydau  yn  ychwaneg  at  hyny,  a  dylai  copi  o'r 
dôn  fod  yn  nwylaw  pawb ;  dylai  y  nifer  fwyaf  fod  yn  alluog  i  ganu  eu 
rhan  aUan  ar  unwaith,  ac  ni  raid  gwneyd  hyny  ond  ychydig  o  weithiau, 


282  OANMLWYDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL    CYMRD 

o  dan  arweiniad  person  cymhwys,  na  fydd  y  dôn  iV  chlywed  yn 
soniarus  yn  bedwar  llais,  ac  y  bydd  yr  holl  Ysgol  yn  teimlo  pleser  yn  y 
gwasanaeth,  ac  ond  odid  yn  profi  y  dôn  yn  gyfrwng  hyfryd  i  arllwys 
allan  y  teimladau  fo'n  cael  ea  dadgan  yn  y  geiriau.  Ond  cofier  ni 
ddylid  gwneyd  hyn  yn  aml.  Mwy  o  gamp  ydyw  cael  canu  da  ar 
y  tonau  a'r  geiriau  sydd  yn  adnabyddus,  na  dysgu  tonau  newydd- 
ion  yn  sych  gywir.  Perygl  y  rhai  a  elwir  mewn  modd  arbenig  yn 
gantorion  ydy w  dymuno  byth  a  hefyd  i  ddysgu  tonau  newyddion,  heb 
gofio  nad  yw  y  lliaws  yn  dysgu  tôn  mor  gyflym  a  hwy,  a'u  bod  yn 
teimlo  mwy  o  f wynhâd  mewn  canu  tôn  berffaith  adnabyddus  nag  mewn 
ymgais  i  ddysgu  un  newydd.  Y  mae  clywed  torf  fawr  o  bobl  yn  canu 
tôn  soniarus  a  theimladol — boed  y  dôn  â'r  geiriau  mor  gynnefin  ag 
sydd  bosibl,  ond  bod  yn  dda — yn  newydd-beth  bob  amser.  Defnyddier 
yr  Ysgol  Sabbothol  er  dysgu  ambell  i  dôn  newydd,  gan  hyny,  os 
bydd  hyny  yn  angenrheidiol ;  gwneler  y  canu  yn  Ysgol  y  rhai  mewn 
oed,  bob  amser,  yn  effeithiol,  yn  wasanaethgar  i'r  canu  yn  yr  addoliad 
cyffredin;  bydded  iddo  amcan  arbenig,  sef  i  ddwyshâu  y  teimlad 
priodol  i'r  addysg  a  gyfrenir  yn  yr  YsgoL  Gwneler  hyn,  meddaf,  ac 
fe  deimlir  fod  i  ganu  ei  le  priodol  yn  ngwaith  yr  Ysgoí  SabbothoL 
Nid  difyrwch  ydyw  y  canu  i  fod,  er  fod  difyrwch  mawr  i  gael  gydag 
ef.  Y  mae  chwareu  â  theimladau  y  galon  ddynol  yn  beth  tra 
niweidiol.  Gwasanaethed  y  canu  amcan  priodol,  a'r  amcan  hwnw  yn 
y  pen  draw  fyddo,  moliannu  Duw. 

2.  Ond  beth  am  y  canu  yn  Ysgol  y  Plant  ?  Fel  y  sylwyd,  os  ydyw 
y  plant  yn  cael  eu  dysgu  ar  wahan,  y  mae  yn  bur  eglur  y  dyíai  y  canu 
gael  Ue  Uawer  mwy  arbenig  nag  yn  ysgol  y  rhai  mewn  oed ;  a  dylid 
ei  ddefnyddio  i  gyrhaedd  amcanion  helaethach.  Pan  mae  y  plant 
yn  farwaidd  ambell  i  brydnawn,  y  mae  troi  i  ganu  yn  eu  bywiogi 
ar  unwaith.  Gellir  argraffu  peth  ar  feddwl  plentyn  trwy  ganu 
nas  gellir,  ond  gyda  thrafferth  fawr,  mewn  un  ffordd  aralL  Os 
ydys  am  ddysgu  llyfr  y  Salmau,  neu  ryw  ranau  canadwy  o'r 
Bibl  i'r  plant  yn  gyflym,  dysger  eu  canu,  a  byddant  wedi  eu 
hargraffu  ar  y  cof  heb  yn  wybod  iddynt  ymron,  a  hyny  mewn 
modd  annileadwy.  Y  mae  y  pennillion  y  mae  plant  yn  eu  canu, 
ac  yn  neillduol  os  byddant  yn  eu  mawr  hom  eu  hunain,  yn  cael  eu  cofio 
ganddynt  tra  byddant  by w ;  ond  odid  na  fyddant  yn  eu  cof  yn  awr 
angeu,  os  nad  tu  draw  i  angeu.  Rhaid  canu  Uawer  gyda  phlant  os 
ydys  am  ennill  unrhyw  ddylanwad  arnynt.  Cymerer  nifer  o  blant 
gwylltion  anwaraidd  y  trefydd,  casgler  hwynt  i'r  un  ystafell,  a  cheisier 
gwneyd  trefn  arnynt,  ac  fe  deimlir  ar  unwaith  mai  gorchwyl  anhawdd 
iawn  ydy  w.  Mae  y  dyn  mwyaf  doniol  a  gwrol,  a  chryf  ei  gorff  a'i 
feddwl,  yn  gwangaloni,  ac  ond  odid  yn  aflwyddo.  Ond  y  mae  y  llanc 
ieuanc  ofnus,  eiddil,  neu  fe  allai  y  ferch  ieuanc  egwan,  yswil,  os  gall 
ganu  gyda  hwynt,  yn  eu  gwareiddio,  a'u  dofi,  ac  yn  ennill  dylanwad 
arnynt.  Profwyd  hyn  mewn  modd  arbenig  yn  Edinburgh  flynyddau 
yn  ol.  Gasglwyd  plant  carpiog  y  dref  i  le  priodol  i  geisio  gwneyd 
rhywbeth  er  euhaddysgu;  aeth  nifer  o  wŷr  ieuainc  medrus  a  gwrol 
atynt ;  ond  er  ceisio  noswaith  ar  ol  noswaith,  teimlid  mai  rhoi  i  fyny 
fyddai  raid.  Yr  oedd  y  plant  mor  aflywodraethus  fel  yr  oeddynt  yn 
drech  na'u  hathrawon.     Ond  dy  wedodd  un  callach  na'i  gilydd,  "  Hang 


CÁÜMLWYDDIANT   YSGOLION    SABBOTHOL    CYMBU.  288 

up  a  modulator,"  ac  yr  oedd  yr  effaith  ar  ol  gwneyd  hyny  yn  anhygoel. 
Yr  oedd  llygaid  a  chlustiau  y  plant  ŷn  caol  eu  gosod  ar  lawn  waith,  y 
meddwl  yn  gweithredu  yn  fywiog,  a  dylanwad  swynol  y  seiniau  ar  eu 
calonau,  a'r  cyfan  yn  cydweithredu  i  ddofi  natur  wyllt  y  plant,  a  pheri 
ei  hod  yn  gymharol  hawdd  eu  llywodraethu.  Ydyw,  y  mae  yn  rhaid 
cael  Hawer  o  ganu  gyda  phlant,  os  ydys  am  feddu  dylanwad  arnynt. 
Ond  y  mae  cwestiwn  yn  codi  yma,  Pa  fath  ganu,  a  pha  fath  bennillionî 
Dadleua  rhai  mai  yr  un  tonau  a'r  un  pennillion  a  ddylid  eu  canu  gyda'r 
plant  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  ag  a  genir  gan  y  rhai  mewn  oed  yn  yr 
Ysgol  aralî.  Ar  yr  olwg  gyntaf  y  mae  llawer  i'w  ddyweyd  dros  hyn. 
Bu  ysgrifenydd  y  Uinellau  hyn  yn  teimlo  felly  ei  hun  am  faith  amser. 
Ond  y  mae  dau  sylw  ag  y  gellir  eu  gwneyd  ar  y  mater  hwn. 

laf.  Mae  pob  plentyn  sydd  yn  mynychu  lle  o  addoliad  gyda'i  rieni, 
yn  cael  yr  un  fantais  ag  y  mae  y  rhai  mewn  oed  yn  ei  gael  i  ddysgu 
tonau  a  geiriau  yr  addoliad  cyhoeddus,  a  gellir  bod  yn  bur  sicr  y  bydd 
yn  dysgu  y  tonau,  os  nad  y  geiriau  hefyd  yr  un  mor  gyflym,  ie  yn  wir 
yn  llawer  mwy  cyflym  nag  y  bydd  y  rhai  mewn  oed  yn  eu  dysgu. 
Mae  yn  ddiammeu  mai  y  canu  yw  y  rhan  fwyaf  dyddorol  o  lawer  o'r 
addohad  cyhoeddus  i'r  plentyn.  Bydd  y  bregeth,  fe  allai,  yn  llyncu 
meddwl  yr  un  mewn  oed,  ac  fe  allai  yr  ä  y  canu  heibio  yn  ddisylw 
ganddo.  Am  y  plentyn  drachefn,  y  mae  y  nifer  amlaf  o  lawer  o  breg- 
ethau  y  dyddiau  hyn  ymhell  uwchlaw  ei  gyrhaeddiadau ;  ond  pan 
gyfyd  y  gynnulleidfa  i  fyny  i  ganu,  os  dangosir  y  dôn,  ac  os  estynir  y 
Llyfr  Hymnau  iddo,  y  mae  ei  lygaid  yntau  yn  gloewi,  ac  y  mae  yn 
teimlo  dyddordeb  yn  y  gwasanaeth.  Nid  oes  un  perygl  gan  hyny  na 
fydd  y  plentyn  yn  gymaint  ar  y  blaen  gyda  hymnau  a  thonau  y  gwas- 
anaeth  cyhoeddus  a  nemawr  un  o'r  rhai  mewn  oed  fyddo  yn  bresennoL 
Nid  doeth  ychwaith  fyddai  peidio  canu  pennillion  cyffredin  yr  addoliad 
yn  Ysgol  y  plant.  Er  na  fyddant  bob  amser  yn  deall  y  geiriau,  nac  yn 
gallu  eu  teimlo  er  eu  deall,  eto  byddant  yn  mwynhâu  pleser  mawr  yn 
ddiau  wrth  gael  canu  eu  hunain  yr  hymnau  a'r  tonau  y  bydd  eu  tad  a'u 
mam  yn  eu  canu. 

2il.  Ond  er  hyn  i  gyd,  y  mae  eisieu  cofio,  yn  un  peth,  fod  cylch  tonau 
cynnulleidf  äol  yn  gyffredin  yn  ormod  i  leisiau  plant.  Ac  heblaw  hyny, 
oni  ddylent  gael  hymnau  ag  sydd  yn  fynegiant  o'u  teimladau  plentynaidd 
hwy  eu  hunain  ?  Oni  ddylai  teimladau  crefyddol  plentyn  gael  hymnau 
cyfaddas,  mewn  iaith  syml,  yn  gyfrwng  eu  hymarllwysiad  ?  Oni  ddy- 
lid  dysgu  gwersi  moesol  i'r  plentyn  ar  gân,  weithiau,  mewn  iaith  ag  y 
gall  efe  ei  deall  a'i  theimlo  f  Hawdd  fuasai  rhoddi  engreifftiau  o'r  hyn 
ydys  yn  ei  f eddwl  ar  y  mater  hwn ;  ond  gan  fod  ysgrifenydd  y  llinellau 
hyn  wedi  bod  yn  treio  ei  law  yn  y  cyfeiriad  hwn,  er  yn  dra  anmhei- 
ffaith,  gwell  ganddo  ymattal.  Rhaid  i'r  plant  gael  hymnau  a  thonau 
iddynt  eu  hunain,  hymnau  mwy  cymhwys  i  blant,  a  thonau  mwy  ysgafn 
a  sionc  na'r  rhai  a  genir  yn  gyffredin  yn  yr  addoliad  cyhoeddus.  Nid 
oes  un  perygl  nas  gall  y  plant  eu  dysgu,  ac  nid  oes  un  perygl  y  bydd 
yn  milwrìo  yn  erbyn  amcan  mawr  yr  Ysgol  Sabbothol.  I'r  gwrth- 
wyneb  bydd  yn  help  mawr  iawn  i  gyrhaedd  yr  amcan  hwn. 

Ond  pa  fodd  y  mae  y  plant  i  ddysgu  y  tonau  a'r  geiriau  newyddion 
hyn  ?  Am  y  geiriau  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  eu  hargraffu  ar  eu 
cyfer,  ac  i'r  plant  nas  gallant  ddarllen,  rhaid  eu  dyweyd  yn  ddigon 


284  OANMLWYDDIANT   Y8GOLION    8ABBOTHOL   GTMfiü. 

mynych  yu  eu  clywedigaeth  nes  eu  hargraffu  ar  eu  cof.  Am  y  tonauj 
mae  yn  ddiammeu  mai  y  Uwybr  mwyaf  effeithiol  o  ddigon  ydyw 
dysgu  y  plant,  fel  y  sylwyd  gyda  golwg  ar  y  bobl  ieuainc  yn  yr  ysgol 
gân,  yn  nghanol  yr  wythnos,  fel  ag  i'w  gwneyd  yn  alluog  i  ddarllen  y 
nodau  cerddorol.  Mae  y  nodiant  newydd  yn  dra  manteisiol  i  hyn 
Dylai  fod  dosbarth  Tonic  Sol-fa  mewn  cyeylltiad  â  phob  Ysgol  Sab- 
bothol.  Os  bydd  mwyafrif  y  plant  yn  alluog  i  wneyd  defnydd  o'r 
nodau  cerddorol — ac  nid  oes  ond  ychydig  o  drafferth  yn  angenrheidiol 
er  eu  cymhwyso  i  hyny — ac  os  rhoddlr  tôn  newydd  yn  argraffedig  o'u 
blaen  ar  y  Sabboth,  canant  hi  yn  Ued  rwydd.  Ni  byddant  301  ol  i'r 
bobl  mewn  oed  yn  hyn.  Ond  pe  byddai  yn  anghyfleus  i  roddi  tôn 
argraffedig  yn  nwylaw  pob  plentyn,  a  fyddai  rhyw  anhawsder  i  ysgrifenu 
y  dôn  yn  fras,  naill  ai  ar  f wrdd  du  neu  ryw  ffordd  arall,  o  flaôn  llygaid 
yr  holl  blant  î  A  oes  rhy wun  yn  awr  yn  ein  mysg  a  dybiai  hyny  yn 
beth  anmhriodol  ?  Pa  fodd  bynag  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  dyna 
fyddai  y  Uwybr  mwyaf  effeithiol  o  ddigon.  Byddai  llygaid  a  chlustiau 
yr  holi  blant  ar  waith,  ac  y  mae  yn  ddiammeu  y  teimlent  ddyddordeb 
mawr  yn  y  gwaith ;  a  phan  ddeuid  i  ganu  y  geiriau,  os  byddent  yn  rhai 
priodol  i'r  plant,  gellid  dysgwyl  i  argraff  dda  gael  ei  wneyd  ar  eu 
meddyliau.* 

3.  Ond  beth  am  Ysgolion  Cymysg  o  blant  a  rhai  mewn  oed  1  Pwy  sydd 
i  gael  y  canu  yn  y  cyfryw  ysgolion  î  Nid  wyf  yn  petruso  dyweyd  y 
dylai  y  plant  gael  y  rhan  fwyaf  o  hono  o  lawer.  Nid  wyf  yn  dyweyd 
yr  oll,  ond  y  rhan  fwyaf.  Os  ydys  yn  dysgwyl  i'r  plant  ganu  yn  yr 
addoliad  cyhoeddus,  ac  os  dysçwylir  iddynt  wneyd  hyny  hefyd  pao 
fydd  tonau  ac  emynau  yr  addohad  cyhoeddus  yn  cael  eu  canu  yn  yr 
Ysgol,  paham  na  chaiff  y  plant  ganu  eu  hemynau  a'u  tonau  eu  hunain 
weithiau  yn  nghlyw  y  rhai  mewn  oed  ì  Ië,  mwy.  Paham  na  chaiff  y 
plant  help  y  bobl  mewn  oed  i  ganu  eu  tonau  eu  hunain  ì  Ai  tybed  ein 
bod  mor  hunanol  ag  i  beidio  gwneyd  tipyn  0  aberth  fel  hyn  er  mwyn  y 
plant  ?  Ond  paham  y  soniaf  am  aberth  ?  Pa  le  y  mae'r  mab  neu'r 
ferch  na  theimla  ei  galon  yn  cynhesu  wrth  gael  y  fraint  0  wrando  ar, 
neu  yn  wir  o  gydganu  gyda'r  plant  eu  hemynau  bywiog,  ysgafn,  a  son- 
iarus  ?  Os  oes  rhyw  un  na  theimla  felly,  gall  fod  yn  bur  siwr  fod 
rhywbeth  o'i  le  yn  nghyfansoddiad  ei  feddwl.  Na,  y  mae  gallu  myned 
i  mewn  i  deimlad  plentyn,  gallu  gosod  yr  argraff  ar  feddwl  y  plentyn 

*  Wrth  8on  am  yr  ysgol  g&n  ganol  yr  wythnos,  goddefer  i  mi  wasgu  ar  y  rhai  sydd  yn 
llafurio  gyda'r  plant  i  beidio  gadael  i  r  llafur  sydd  wedi  bod  mor  lesol  flynyddaa  yo  ol 
i  ddysgu  elfenan  cerddoriaetn  i  blant  yn  y  nodiant  newydd,  gael  ei  ollwng  i  lavr. 
Llwyddwyd  mewn  ychydig  iawn  o  amser  i  godi  tô  o  blant  i  ddysgu  darllen  cerdduriaetb, 
nes  y  mae  pawb  ^ydd  yn  cyhoeddi  dernyn  o  gerddoriaeth  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  awr  yn 
teimlo  dan  angenrheidrwydd  ei  gyhoeddi  yn  y  nodiant  newydd,  pa  beth  bynag  am  yr  heo. 


Ond  y  mae  lle  i  ofni  fod  y  pîánt  sydd  yn  codi  yn  awr  yn  cael  eu  hesgeuluso  yn  yr 
ystyr  hwn.  Mae  y  rhai  sydd  jn  awr  yn  gallu  darilen  cerddoriaeth  yn  ymffurfio  yn  gôrau 
er  difyrwch  neu  ludd  iddynt  eu  hunain,  ac  yn  anghofio  fod  to  o  blant  yn  codi  ag  y  mae 


eisieu  dysgu  yr  elfenau  iddynt.  Nac  esgeuluser  y  gw»ith  hwn  ar  nn  cyfrit  Owaith  • 
dál  yn  dda  ydyw.  Nid  anhawdd  ydyw  creu  yatwr  mewn  ardal,  trwy  argraffu  darn«n 
cerddorol  i  "fu  o  blant,"  mwy  neu  lai,  eu  canu  mewn  "cyngherdd  mawreddog,"  a 


threulio  wythnosau  i'w  hymarfer,  gyda  help  offerynau  a  chantorion  mewn  oed  ;  ond  nid 
ydy  w  Uafur  o'r  fath  yn  talu  agos  gystal  a'r  llafur  a  nodwyd.  Y  mae  yn  fwy  senaaiional, 
mae'n  wir,  ond  nid  ydyw  yr  effeithiau  mor  arosol :  ac  y  mae  tynimor  o  farweidd  dra  yo 
dilyn  pob  cyffro  o'r  fath,  ac  yn  lladd  llafur  sydd  yn  Uawer  iawn  mwy  defnyddiol  * 
pharhaus. 


OAÌOLLWÎDDIANT    YSGOL#)tf    SABBOTHOL   GZMüü.  285 

ein  bo4  yn  teimlo  dyddordeb  ynddo,  ac  yn  gallu  bod  yn  blentynaidd 
gydag  ef,  yn  rhoddi  i  ni  ddylanwad  er  daioni  arno  nas  gŵyr  neb 
faint  ei  werth.  Pa  mor  effeithiol  bynag  y  dichon  canu  da  cynnulleidfa 
o  bobl  mewn  oed  fod,  y  mae  canu  da  yr  un  nifer  o  blant  yn  Uawer 
mwy  f  elly. 

ElüjUár  Bobkrt& 
HoylaJce  (Liverpool  gynt). 


IV. 
TR  ATHEAWON. 


Mae  yn  rhaid  i  ymdriniaeth  ar  yr  Ysgol  Sabbothol  ac  Athrawoo  yr 
Ysgol  Sabbothol  gymeryd  i  ystyriaeth  yn  Nghymru  elfenau  na  fyddai 
ond  prín  angen  meddwl  am  danynt  o  g'wbl  o  safle  Seisonig.  Mae  ein 
Hysgoüon  Sabbothol  ni — mewn  egwyddor  o  leiaf — yr  oll  ag  ydyw  Ysr 
golion  Sabbothol  Seisonig,  a  Uawer  iawn  yn  ychwaneg.  Pe  gwneid 
cymhariaeth  rhwng  y  peirianwaith  er  dwyn  oddiamgylch  addysgiaeth 
foesol  y  bobl,  a'r  un  er  dwyn  oddiamgylch  eu  haddysgiaeth  ddeaUtwr- 
iaethol,  ni  fyddai,  fe  aUai,  ymheU  oddiwrth  y  nôd  i  ddyweyd  fod  Ys- 
golion  Sabbothol  Seisonig  yn  cyfateb  i'n  hysgolion  elfenol  dyddiol,  tra 
y  mae  yr  Y^goUon  Sabbotìiol  Cymreig  yn  cyfateb  i  ysgolion  eUienol 
dyddiol,  ysgolion  dyddiol  uwchraddol,  a  cholegau.  Nid  ydyw  yr  an- 
hawsder  i  wneutbur  yn  berffaith  gUr  i'r  meddwl  Seisonig  beth  y  mae  yr 
Ysgol  Sabbothol  wedi  bod  ac  ydyw  i  Gymru — y  fath  ran  f awr  a  chwery 
yn  mywyd  crefyddol  y  bobl,  a'r  fath  anghenion  pwysig,  yn  gymdeitìi- 
asol,  deaUtwriaethol,  ac  ysbrydol  y  mae  yn  gyflenwi — mewn  un  modd 
yn  fjrchan-  Eto  y  mae  yr  olwg  ar  yr  Ysgol  Sabbothol  Gymreig,  gyda'i 
dosharthiadau  o  hen  wŷr  wedi  penwynu  a  hen  wragedd,  gwŷr  cauol 
oed  a  mamau,  gwŷr  ieuainc  a  gwyryfon,  a  phlant  bach,  wedi  bod  bob 
amser  yn  olygfa  darawiadol. 

Nid  eUir  gwadu,  fodd  bynag,  nad  ydy w  Uawer  o  honom-— fe  aUai 
y  rhan  fwyaf — wedi  synied  yn  briodol  gymaint  ydyw  ein  dyled  i'r 
Ysgol  Sabbothol,  ac  mor  anmhosibl  ei  wneyd  i  fyny  a  fyddai  ei  cholli 
i  Oymru,  Ond  y  mae  yn  rhaid  cadw  mewn  cof  na  all  un  ffurf  ys- 
tryd^bol  o  Ysgol  Sabbotbol,  nac  unrhyw  sefydliad  arall,  gyfarfod  yn  gyt- 
lawn  âg  anghenion  y  naill  oes  ar  ol  y  UalL  Ehaid  i  sefydUadau  fyned 
dan  gyfweddiad  graddol,  fel  y  mae  amseroedd  yn  cyfnewid.  Pan 
sefydlwyd  YsgoUon  Sabbothol  gyntaf  yn  Nghymru,  yr  ydoedd  i'r 
dyben  o  ddarparu  ar  gyfer  pobl  anUythyrenog  yr  addysgiaeth  fwyaf 
eÛenol.  Ni  allai  y  werin  hyd  yn  nod  ddarllen.  Yr  oedd  athrawon,  o 
angenrheidrwydd,  yn  anhawdd  eu  cael,  ac  nid  oedd  unrhy w  gymhwys- 
der  arbenig,  tu  hwnt  i'r  gallu  i  ddarllen,  yn  ofynoL  Fe  gymerid  yr 
ysgoUieigion  goreu  yn  y  dosbarthiadau  mewn  oed  ymaith  i  wneyd  gwaith 
athrawon.  Mae  sefyllfa  pethau  erbyn  hyn  yn  gwbl  wahanol.  Y  mae 
addysgiaeth  elfenol  yn  cael  ei  rhoddi  yn  yr  ysgol  ddyddiol,  ac  mae  yr 
YsgoUon  Sa,bbothol — oddieithr  yn  y  mater  o  ddysgu  darUen  Cymraeç, 
yr  hyn  heíyd  y  dylai  yr  addysg  ddyddiol  ei  wneyd  yn  Uawer  rhwyddach 

1885.  T 


886  CAMJfLMTOtHASI    Z9GOfJD5    äABBOTHOL  CTMBU, 


— jn  rli jdd  i  wnejd  j  gwahh  mwj  arbenig  grefjddol  o  geisáo  deffro  ac 
jmgchddn  bjwjd  jibrjdol  j  bobL  Mae  yn  amlwg,  gan  hyny,  j 
rhaid  î  athrawon  jr  Ysgol  Sabbothol  jn  ein  dyddiaa  ni,  i  fod  jn 
Hwjddiaiìniw,  fedda  cymhwjsdenn  neülduoL  Fe  ddjlai  jr  athraw 
iawn  fedda  sjniad  ctìr  a  phenodol  o  amcan  Ysgol  Sabbothol,  ac  yn 
arbenig  o'r  hjn  a  ddjmanai  efe  gjrhaeddjd  jn  ei  ddosbarth,  a  dylai 
weîthio  jn  gjson  erei  aicrhâu.  Bhaid  peidio  anghofio  hefyd  fod  jr 
elfen  gymdeithasol  jn  jr  Ysgpl  Sabbothol  jn  on  o'r  rhai  mwyaf 
pwysig.  Y  mae  ei  nerth  al  phwjsigrwjdd  mawr  jn  gynnwysedig,  nid 
jn  gjmaint  mewn  ejnn jrcha  eftaith  dda  ar  bersonaa  onigol  ar  wahân, 
ag  mewn  cynn jreha  wr  eftaith  dda  o  symad  ymaith  jr  ysgariad,  a  dwjn 
jnghyd  yr  anigohon  sjdd  ar  wahin  a'a  rnwymo  yn  on  cyfan ;  ac  j 
mae  hjn  i'w  wneyd  trwj  ddeffro  jn  j  Ihaws  ddjddordeb  cyffredin 
mewn  materion  o'r  pwjsigrwjdd  mwjaf  sydd  mewn  bod.  Mae  j  rhai 
hjnjsjdd  jn  ea  hahsennoli  ea  hanain  o'r  Ysgol  Sabbothol  dan  jr  esgns 
ea  bod  jn  cael  mwj  o  les  trwj  astadiaeth  dawel  jn  eu  cartrefi,  jn 
colli  golwg  jn  gwbl  ar  j  wedd  gjmdeithasol  jma  ar  j  sefydliad.  Y 
mae,  gan  hyny,  yn  dra  hanf odol  f od  yr  athraw  bob  amser  jn  cadw  hjn 
o  ftaen  ei  feddwL  Djlai  jmdrecha  gwnejd  ei  ddosbarth  jn  deala 
bjchan,  jn  cael  en  rhwymoynghyd  ar  y  dechrea  gan  gwlwm  o  ddyddor- 
deb  cyfiVedin,  a  hwnw  yn  cryfhân  mewn  amser  ac  yn  dyf od  yn  gwlwm 
o  gariad  por.  I  gyrhaedd  hyn,  f e  fyddai  yn  ddoeth  ceisio  attal  pob 
dadleu  ac  ymryson.  Ychydig  iawn  a  ennülir  byth  trwy  ddadleaon. 
Ni  argyhoeddir  neb,  ac  anfynych  j  paid  drwg-deimlad  a  chamddeall- 
twriaeth  a  chael  ea  cynhyrfa. 

Fe  ellir  coledd  meddylgarwch  yn  Uawer  mwy  boddhaol  trwy  ddeftro 
a  chalonogi  aelodaa  y  dosbarth  i  ddadgan  ea  golygiadau  ar  gwestiynan 
f o  wedi  en  parotoi  yn  of alos  gan  yr  athraw  ymlaen  llaw,  gyda'r  amcan 
o  ddwyn  allan  rhyw  bwynt  arbenig.  Ac  yn  neillduol,  yr  wyf  jn 
meddwl  j  djlai  jr  athraw  pan  jn  gwneyd  ei  barotöad,  bob  amser 
geisio  cael  aüan  yr  egwyddorion  moesol  mawrion  sydd  yn  rhedeg  trwy 
j  rhan  o'r  Ysgrythjr  fo  dan  jstyriaeth;  a  thrwy  gwestiynaa  wedi  ea 
hystyried  yn  dda,  f e  ddylai  ymgais  at  arwain  meddyliau  ei  ddosbarth 
i  ddarganfod  yr  egwyddorion  drostynt  eu  hunain,  a'u  cymhwyso  jn 
helyntion  cyffredin  bywyd.  Os  ydyw  y  Bibl  i  ddal  ei  afael  ar  y  bobl, 
rhaid  iddo  gael  ei  deimlo  f el  llyfr  gwirioneddol,  yn  jrmwneyd  ft  bywyd 
cyffinedin ;  nid  yn  ddim  ond  casgliad  o  gyf arwyddiadau  ac  egwyddorion, 
ond  yn  ílyfr  sydd  yn  dadguddio  meddwl  Duw,  sef  yr  egwyddorion 
moesol  tragywyddol  sydd  hanf odol  yn  ei  natur  Ef ,  ac  â  pha  rai  y  mae 
yn  rhaid  i'n  bywydau  ninnau  gael  eu  cydffurfio. 

Mae  yr  hen  arfer,  sydd  eto  yn  ffynu  yn  gymaint,  o  wasgu  ar  bob 
aelod  o'r  dosbarth  i  ofyn  cwestiynau  ar  ei  adnod  ei  hun,  yn  un,  yn 
ddiammeu,  ag  y  mae  llawer  i'w  ddyweyd  o'i  phlaid.  Bhaid  addef,  sut 
bynag,  ei  bod  yn  arwain  weithiau  i  ymwneyd — ni  allwn  ei  alw  yn  ss- 
tudiaeth — hynod  o  anfuddiol  â'r  Bibí.  Fe  ofynir  cwestáynau  yn  unig 
er  mwyn  gofyn.  Fe  ddylai  yr  athraw  ymwarchod  rhag  pob  gwastraff 
anfuddiol  felly  ar  amser.  Os  bydd  efe  ymlaen  llaw  wedi  gweithio  allan 
iddo  ei  hun  bwyntiau  pwysig  y  mater,  ni  ddylai  gael  un  anhawsder  i 
gymeryd  y  dosbarth  gydag  ef  a  deffro  eu  dyddordeb  a'u  meddylçarwch. 

Mewn  amseroedd  o  newidiad  fel  y  dyddiau  hyn,  bydded  ì'n  hoü 


CANMLWYDDIANT    Y8G0I.10N    SABBOTHOL   OYMBÜ.  287 

athrawon,  gyda  mwy  o  ymroddiad  nag  erioed,  ymdrechu  cyflawni  eu 
gwaith  yn  deilwng,  trwy  geisio  myned  i  fewn  i  ysbryd  yr  amseroedd 
yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  gyfarfod  anghenion  y  genedlaeth  hon,  gan 
deimJo  yn  gwbl  hyderus,  er  fod  y  ffurfiau  allanol  yn  newid  o  oes  i  oes, 
fod  y  gwirionedd  hanfodol  sydd  yn  rhoddi  bywyd  i  ffurfiau,  yn  dal  ac 
yn  goroesi  pob  cyfnewidiad  mewn  ffurf. 

E.  D.  Roberts. 
Clare  Cóllege,  Carrẁridge, 


V. 
YR  ATHRAW  YN  PAROTOI  AR  GYFER  EI  DDOSBARTH. 

Ynglŷn  â  dathliad  canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sul  yn  Nghymru,  buddiol 
fyddai  galw  sylw  at  y  dyledswyddau  ag  y  mae  cyflawniad  dyfal  o  hon- 
ynt  yn  angenrheidiol  tuag  at  barhâu,  heb  sôn  am  ychwanegu  ei  heffeith- 
iolrwydd  fel  prif  foddion  addysg  grefyddol  y  genedl  yn  y  dyfodoL 
Un  o'r  dyledswyddau  hyny,  ac  un  o'r  rhai  pwysicaf,  ydyw  parotoad 
gofalus  a  chydwybodol  ar  du  yr  athraw  ar  gyfer  ei  ddosbarth,  a  da 
fyddai  genym  allu  ei  chymhell  gyda  difrifwch  a  llwyddiant  ar  ddarllen- 
wyr  y  Traethodydd  mewn  ychydig  eiriau. 

Cymerir  yn  ganiatäol  fod  yr  athraw  o  ran  gallu  naturiol  a  gwybod- 
aeth  Ysgrythyrol  uwchlaw  aelodau  ei  ddosbarth,  a'i  fod  o  ran  cymeriad 
moesol  a  dawn  i  gyfranu  addysg  yn  gymhwys  i'w  swydd.  Ond  pechod 
parod  i  amgylchu  athraw  felly  ydyw  ymddiried  yn  ei  gyrhaeddiadau  ar 
draul  parotoi  yn  rheolaidd  a  phwrpasol  ar  gyfer  ei  ddosbarth  o  wythnos 
i  wythnos.  A  pha  mor  ragorol  bynag  y  byddo,  mae  esgeulusdra  gyda 
golwg  ar  hyn  yn  sicr  o  effeithio  yn  niweidiol  ar  f uddiolrwydd  a  dyddor- 
deb  ei  ddoabarth.  Mae  hyn  yn  wir  mewn  cylchoedd  uwch  na'r  Ysgol 
Sabbothol.  Cymerer  athrawon  galluog  a  dysgedig  ein  sefydliadau 
addysg  uwchraddol,  gan  nad  beth  a  fyddo  dysgleirdeb  eu  talentau,  cyf- 
lwyredd  eu  gwybodaeth  a  dyfnder  eu  dysgeidiaeth,  nid  oes  un  o  honynt 
yn  dysgwyl  gallu  cadw  i  fyny  effeithiolrwydd  dyladwy,  heb  wneuthur 
parotoadau  pwrpasol  a  pharhâus  ar  gyfer  ei  ysgolorion.  Neu  y  pregeth- 
wr,  pwy  bynag  a  fyddo  yntau  o  ran  athrylith  a  diwylliant,  nid  gwiw 
iddo  feddwl  am  esgeuluso  parotoad  neillduol,  y  naill  dro  ar  ol  y  llall,  ar 
gyfer  ei  wrandäwyr.  Ac  y  mae  hyn  yn  cael  ei  deimlo  a'i  gydnabod  yn 
gyffredinol  yn  ein  plith  yn  y  cylchoedd  uchel  a  nodwyd,  eithr  prin  y 
rhoddir  iddo  yr  ystyriaeth  ddyladwy  ynglŷn  â'r  Ysgol  Sabbothol,  a 
hyny,  mae  Ue  i  ofni,  nid  am  ei  fod  yn  llai  niweidiol  pan  ddygwyddo, 
ond  am  ei  fod  yn  dygwydd  yn  fwy  cyffredin.  Dywedodd  un  gŵr 
cyfarwydd  y  dydd  o'r  blaen,  mai  esgeulusdra  yr  athrawon  i  barotoi  ar 
gyfer  eu  dosbarthiadau  ydy w  un  o  ddrygau  mwyaf  cyffredin  ac  andwyol 
yr  Ysgol  Sul  ar  hyn  o  bryd. 

Dymunol  fuasai  gallu  cymeryd  yn  ganiatäol  hefyd  fod  yr  athraw 
wedi  ac  yn  cael  ei  barotoi  ar  gyfer  ei  ddosbarth.  Y  mae  angen  am 
hyn.  Dylai  fod  dosbarth  ynglýn  â  phob  Ysgol  dan  ofal  gŵr  cymhwys 
o  bwrpas  i  barotoi  dynion  a  merched  ieuainc  i  fod  yn  athrawon,  pan 
fyddo  galwad  am  danynt,  a  phan  fyddant  hwythau  yn  addfed  i  ym- 


288  OANMLWYODIANT   YSGOLION   SÀBBOTHOL    OYMBU. 

gymeryd  â'r  «myâA.  Mewn  llawer  lle,  gallai  dosbarth  feîlý  gyfarf od  ar 
oosoii  waith  yn  gystal  ag,  neu  hwyrach  yn  hytrach  nag  ar  y  Sabboth ; 
a  gellid  trefnu  i  roddi  tystysgrìí  yn  dynodi  graddan  gwahamol  mewn 
teilyngdod  i'r  ymgeiswyr  am  swydd  o  athraw  yn  ol  fel  y  pasiont  en 
harholiad ;  ac  raewn  canlyniad  deuai  y  swydd  yn  anrhydedd  gwerth 
gan  aelodau  galluocaf  yr  Ysgol  geisio  am  dani,  ac  yn  gylch  a  lenwidgan 
bersonau  eymhwys.  Y  mae  rhai  ysgolion  wedi  mabwysiadu  y  cynllun 
hwn  eisoes,  ac  yn  cael  ei  fod  yn  ateb  pwrpas  da.  Ond  pa  mor  fawr 
hynag  ydyw  y  fantais  sydd  yn  deilliaw  oddiwrth  y  parotoad  llawnaf  ar 
jt  athraw  i'w  swydd,  nid  yw  yn  gwneuthur  y  ddyledswydd  a  gynnwys- 
ìr  yn  mhenawd  yr  ysgrif  hon  yn  afreidiol,  sef  gwaith  yr  athraw  yn 
parotoi  ei  hun  o  wythnos  i  wythnos  ar  gyfer  ei  ddosbarth. 

Tra  y  mae  y  ddyledswydd  o  wneuthur  hyn  yn  hunan-eglur,  eto  nid 
gorchwyl  hawdd  yw  amlinellu  y  cynllun  goreu,  na  thynu  allan  unrhyw 
gynllun  o  gymhwysiad  cyffredinol,  yn  ol  yr  hwn  y  dylid  parotoi  ar 
gyfer  y  dosbarth.  Y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y  naill  athraw 
ar  HaU  o  ran  arferion  meddyliol  a  gwybodaeth,  a  chymaint  yn  dibynu 
ar  addfedrwydd  aelodau  y  dosbarth,  a  threfniadau  yr  Ysgol  i'r  hon  y 
perthyno,  fel  na  fyddai  yn  ddoeth  yn  neb  geisio  gosod  i  lawr  gynllun 
manwl  o  reolau  ar  y  mater.  Nid  yw  parotöad  athraw  dosbarth  o  blant 
yr  un  peth  ag  ymbarotöad  athraw  dosoarth  o  bobl  mewn  oed.  Y  mae 
tuedd  yn  y  gwersi  cydgenedlaethol  a  fabwysiedir  yn  awr  gan  lawer  o 
Ysgolion  i  orfodi  athrawon  i  feddwl  am  danynt  ymlaen  llaw,  ac  i  ryw 
raddau  i  barotoi  ar  gyfer  eu  dosbarthiadau. 

Dylai  athraw  dosbarth  pobl  mewn  oed,  féistroli  y  wers  ymlaen  llaw 
f el  ag  i  allu  ei  darllen  yn  gywir  a  phriodol.  Cwynir  yn  gyffredin  mai 
ychydig  o  lefarwyr  cyhoeddus  sydd  yn  darllen  yn  dda,  ac  ysywaeth  y 
mae  i'r  gŵyn  hon  ormod  o  sail  am  ddarlleniad  y  Bibl  o'r  tu  allan  yn 
gystal  a  thu  fewn  i'r  pulpud.  Y  mae  darllen  yn  gelfyddyd  ag  y 
byddai  talu  mwy  o  sylw  iddi  yn  fantais  i  ni  fel  cenedl.  Dylid  darilen 
yn  gy wir — rhoddi  ei  sain  briodol  i  bob  llythyren,  a  gochel  y  bai  cyffred- 
in  o  gamddefnyddio  y  Uythyrenau — iawn  seinio  geiriau,  a  gofalu  rhag 
darllen  y  naiÜ  air  yn  lle  y  llall,  nac  fel  rhan  o'r  llalL  DarDen  yn 
briodol  hefyd  gan  ddangos  y  synwyr  trwy  gyfrwng  iawn  oslef  a  phwys- 
leisiaeth ;  eithr  ni  ddichon  neb  wneuthur  hyny  yn  llwyddiannus  heb 
lawer  o  ymarferiad  lleisiol,  ac  yn  arbenig  heb  ddeall  yr  hyn  a  ddarllenir 
ganddo.  Ar  law  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul  y  mae  dysgu  hyn.  Efe 
ydyw  yr.unig  athraw  a  geir  mewn  darllen  Cymraeg,  ac  arno  ef  y  mae 
y  bai  am  bob  diffyg  ag  y  cwynir  o'i  herwydd  gyda  golwg  ar  hyn,  yn  y 
sêt  fawr  ac  yn  y  pulpud.  Os  nad  yw  yr  athraw  yn  barod  i  ymgydna- 
byddu  âg  egwyddorion  y  gelfyddyd  o  ddarllen,  dylai  dreulio  digon  o 
feddwl  ac  amser  uwch  ben  y  wers  benodedig  fel  ag  i  allu  ei  darllen  yn 
gywir  ac  effeithiol  cyn  cymeryd  ei  le  yn  ei  ddosbarth. 

Dichon  mai  y  peth  nesaf  y  dylid  talu  sylw  iddo  wrth  barotoi  ar  gyfer 
y  dosbarth,  yw  ystyr  geiriau.  Nid  y w  hyn  mor  ddibwys  ag  yr  ymdden- 
gys  ar  y  cyntaf.  Ychydig  o'r  bobl  gyffredin,  mewn  cymhariaeth,  sydd 
yn  deall  gwir  ystyr  geiriau  yr  iaith  a  léfarant  bob  dydd.  Craffer 
arnynt  yn  siarad,  yn  enwedig  pan  yn  amcanu  arfer  iaith  uchel  a  duwin- 
jrddol ;  neu  eled  dyn  o  ddosbarth  i  ddosbarth  drwy  ein  Hysgolion  gorea 
1  holi  beth  yw  ystyr  geiriau  mwyaf  y  paragraph  dan  sylw,  a  cheir  achos 


6ANMLWYDDIANT   YSGOLION   SA.BBOTHOL   CTHftü.  289 

i  synti  tnor  lleŵed  o  hobl  sydd  ÿn  cyfiawn  ddeall  gwir  a  phriödol  ystyr 
geiriau.  Os  heb  ddeall  ystyr  geiriau,  pa  fodd  y  gallant  ddirnad  ÿ 
meddwl  a  fynegir  trwyddynt  ?  Heblaw  fod  gwneyd  allan  ystyr  pob 
gair  fyddo  yn  y  wers  ymlaen  llaw  yn  angenrheidiol  er  mwyn  dysgu  y 
dosbarth  i'w  dealL,  taeddai  hyn  hefyd  i  buro  ac  i  gyfoethogi  iaith 
gyffredin  yr  athraw  ei  hun,  ac  fw  gymhwyso  yn  fwyf wy  at  y  gorchwyl 
o  gyfranu  addysg.  Gyda'n  hoil  ymffrost  yn  rhagoriaethau  ein  hiaith,  y 
mae'n  drueni  na  ofalem  am  ei  siarad  yn  drefnusach  yn  ein  dosbarthiad- 
au  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Pe  ceid  diwygiad  yma,  nid  hir  yr  elai  yr 
arferiad  o  ddarnio  geiríau,  benthyca  rhai  Seisonig,  ac  ymollwng  i  siarad 
mewn  iaith  garpiog  a  brawddegau  anghywir  ac  afrosgo,  allan  o'r  wlad. 
A  buan  y  «eid  diwygiad  yn  yr  Ysgol,  pe  cymerai  yr  athraw  hyn  yn  rhan 
o'i  barotoad  ar  gyfer  ei  ddosbarth. 

Rhan  arall  o'r  gwaith  ddylai  gael  ei  sylw  manwl  yn  ei  ragbarotòad 
ydyw  cyfansoddiad  grammadegol  pob  brawddeg  yn  y  löers.  Pa  un  bynag 
a  eilw  syìw  ei  ddosbarth  at  hyny  ai  peidio,  dylai  fod  yn  berffaith  glir 
yn  ei  feddwl  ei  hun  am  natur,  Öe,  a  swyddogaeth  pob  gair.  Nis  gall 
ddeall  y  meddwl,  Uawer  llai  ei  egluro  i'w  ddosbarth  heb  hyn.  Nid  oes 
achos  treulio  llawer  o  amser  yr  Ysgol  uwch  ben  grammadeg  y  wers,  ac 
ni  wneir  hyny  ychwaith  os  bydd  jrr  athraw  ei  nun  wedi  ei  meistroli 
ymlaen  llaw. 

Rhyfyg  anesgusodoi  mewn  athraw  ydyw  eistedd  yn  ei  le  fel  arwein- 
ydd  eî  ddosbarth  yn  ngwiríoneddau  Grair  Duw,  heb  edrych  yn  ofalus 
fod  ei  olygiadau  yn  gywir  ar  leoedd  a  dygwyddiadau  hanesyddol  a  gry- 
bwyllir  yn  y  wets  dan  sylw.  Os  tripia  mewn  pethau  bychain  o'r  f ath 
yma,  pa  fodd  y  gellir  ymddiried  ynddo  am  bethau  trymion  a  phwysig 
y  Gair  ?  ac  eto  hawdd  ydyw  cyfeiliorni  gyda  golwg  ar  safle  ddaearyddol 
lle  neillduol,  neu  hanes  person  neu  ddygwyddiad  penodol  ag  y  deuir  ar 
eu  traws,  oddieithr  fod  yna  ddwyn  ar  gof  ac  edrych  i  fewn  iddynt 
ymlaen  Uaw. 

Ac  y  mae  y  parotoi  hwn  ar  gyier  y  dosbarth  yn  fwy  pwysig  fyth 
gyda  golwg  arfeddwl  yr  Ysbryd  yn  y  geirau.  Ni  ddylid  gorphwys  heb 
arfer  pob  moddion  cyrhaeddadwy  i  ddeall  beth  yw  prif  f aterion  y  wers, 
i  feiötroli  yr  ymresymiad  a  arfenr  ynddi  neu  yv  athrawiaeth  a  ddysgÌT 
trwyddi.  Ymgynghorer  â'r  esbonwyr  goreu  a  ellir  gael  ar  ystyr  yr 
adran,  ac  ymrodder  i  ddarllen  y  gweithiau  duwinyddol  uchaf  eu 
hawdurdod  ar  yr  athrawiaeth  a  ddaw  i'r  golwg  ynddi,  fel  pan  ddêl 
amser  yr  Ysgol  y  byddo  pob  peth  all  yr  athraw  wybod  ar  yr  adran 
hono  yn  ei  f eddwl  yn  barod  at  wasanaeth  ei  ddosbarth. 

At  hyüy,  dylai  yr  athraw  barotoi  ei  hun  ar  gyfer  ei  ddosbarth  trwy 
feUhrm  dtdl  a  darparu  cyfryngau  priodol  i  ennyn  dyddordeb  ac  i  gyf- 
ranu  y  wybodaeth  a  fedd.  Gofaled  am  iaith  dda,  dywedaf  eto,  a  chyf- 
lawnder  o  honi,  i  osod  allan  ei'  feddwl.  Os  bydd  y  paragraph  yn 
ddyrys,  darpared  hanesyn  neu  gymhariaeth  s^rml  a  tharawgar  i'w  egluro. 
Ac  uwch  ben  rhanau  hanesyddol,  da  fyddai  gwneyd  defnydd  hael  o 
dabiau  a  mapiau.  Rhaid  cadw  y  dosbarth  yn  fy w  a  sylwgar,  a  thuag  at 
hyny  dyiai  jrr  athraw  yn  gystal  a'r  pregethwr  fabwysiadu  dull  effeithiol 
o  draddodi. 

Am  ben  hyn  oll,  dylai  yr  athraw  fyned  trwy  bwrotoad  ysbrydol  helaeth 
a  dwm  o  bryd  i  bryd,  cyn  ymddangos  ger  bron  éi  ddosbarth.     Dylai 


290  OANMLWYDDIANT    Y8G0L10N   8ABBOTHOL  OTMBÜ. 

feddwl  am  gyflwr  ysbrydol  aelodau  ei  ddosbarth,  teimlo  i'r  byw  yn  eu 
hachos,  darparu  defnyddiau  budd  i'w  heneidiau,  ac  ymarfer  gweddi 
ddyfal  drostynt  Bhan  o  foddion  gras  Dydd  Sanctaidd  Duw  ydyw  yr 
Ysgol  Sabbothol,  amcan  terfynol  ei  holl  wasanaeth  hi  ydyw  achub 
eneidiau  ei  deiliaid.  Nid  oes  yr  un  athraw  yn  deilwng  o'i  swydd  ond 
i'r  mesur  y  mae  yn  sylweddoli  hyn ;  ac  os  yw  yn  teimlo  hyn  yn  ddylad- 
wy,  efe  a  ofala  am  fyned  at  ei  ddosbarth  o'i  ystafell  ddirgel.  Yr  athraw 
a  wnelo  y  parotoad  hwn  ar  gyfer  ei  ddosbarth  a  fydd  ddifrifol  ei 
feddwl  a  dwys  ei  ddylanwad  ger  bron  ei  ysgolorion.  Ni  faidd  neb  o 
honynt  adrodd  chwedlau  ffol  hen  nadiweddar,  nac  ymollwng  i  ysgafn- 
der  uwch  ben  Gair  Duw,  yn  ei  ŵydd,  llawer  llai  yr  ymollyngai  ef  ei 
hun  i  iselwaith  anweddus  felly.  Mae  y  dyn  o  ddifnf  yn  deimladwy  o'i 
gyfrifoldeb  am  iachawdwriaeth  dragywyddol  ei  ddosbarth,  ac  wedi  bod 
yn  meddwl  am  hyny  wrth  barotoi  ar  ei  gyfer  yn  ystod  yr  wythnos. 

Yn  y  prif  bethau  a  nodwyd,  mae  parotoad  athraw  y  plant  ar  gyfer  ei 
ddosbarth  yn  gyffelyb.  Rhaid  iddo  yntau  feistroli  y  wers,  mabwysiadu 
dull  effeithiol  i'w  dysgu,  ac  ymddangos  ger  bron  y  plant  yn  llawn  o 
naws  y  Gair  a'r  Ysbryd.  Ac  yn  y  naill  gylch  a'r  llall,  y  mae  yr  olwg 
frysiog  a  gymerwyd  ar  y  mater  301  dangos  nad  gorchwyl  dibwys  ydyw 
bod  yn  athraw ;  hawlia  allu  uwchraddol,  llaf ur  parhàus,  ysbrydolrwydd 
dwfn.  Rhaid  rhoddi  amser  lawer,  ac  arfer  ymroddiad  diflino  i  barotoi 
ar  gyfer  y  dosbarth  cyn  y  gwneir  nemawr  ddim  o  honi.  Dyma  nôd 
angen  yr  athraw  llwyddiannus.  Heb  hyn,  ni  thycia  yr  athraw  mwyaf 
talentog ;  os  gwneir  hyn  gan  yr  athraw  Uesgaf  sydd  yn  y  swydd,  efe  a 
lwydda  i  gyflawni  gwasanaeth  effeithiol  i'w  genedl  ac  i'w  Dduw.  Caffed 
hyn  lawer  mwy  0  sylw  yn  y  can'  mlynedd  nesaf  nag  a  gafodd  yn  y  can' 
mlynedd  diweddaf  yn  hanes  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymru. 

Llundain.  John  Evans. 


VI. 
Y  GELFYDDYD  0  ADDYSGÜ  YN  EI  CHYSYLLTIAD  A'R  YSGOL  SABB0TH0L. 

Tra  nad  oes  yr  un  sefydliad  wedi  bod  o  gymaint  bendith  i  filoedd 
Cymru  y  ganrif  ddiweddaf  â'r  Ysgol  Sabbothol,  rhaid  cydnabod  nad 
ydy w  y  llafur  a  gymerir  gyda  hi  yn  dwyn  ffrwyth  i'r  graddau  y  buasai 
yn  ddymunol.  Ychydig  mewn  cymhariaeth  o  aelodau  ein  Hysgolion 
Sabbothol  sydd  yn  feddiannol  ar  wybodaeth  drwyadl  a  threfnus  o 
hanesiaeth  y  Bibl,  a  ffaith  nas  gellir  ei  gwadu  ydyw  fod  cyfartaledd 
mawr  o  blant  Cymru,  yn  enwedig  Ymneillduwyr  Cymru,  yn  methu  yn 

Lrhan  Ysgrythyrol  o  arholiadau  lleol  Rhydychain  a  Chaergrawnt. 
ichon  mai  y  cyfrif  i'w  roddi  am  hyn  ydyw  fod  ein  bechgyn  pan  yn 
Çarotoi  ar  ^fer  yr  arholiadau  hyn  yn  tybio  eu  bod  yn  gwybodyr 
rsgrythyrau  yn  barod,  neu  ynte  fod  y  dull  annhrefnus  ymha  un  yr 
addysgid  hwy  yn  ein  Hysgolion  Sabbothol  wedi  taflu  diflasdod  ar 
astudiaeth  Fiblaidd  iddynt.  Y  mae  rhai  gwelliantau  wedi  eu  dwyn  i 
mewn  i'r  dull  0  addysgu  yn  yr  Ysgol  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn,  ond 
eto  y  mae  Ue  i  wella ;  a  dymunol  ar  ddechreu  yr  eilfed  ganrif  o'i 


OANMLWYüüIANÎ   YSGOLION    SABBOTHOL   OYMttü.  291 

hoedran  fỳddai  edrych  ai  ni  ellir  cael  y  llafur  a  gymerir  gyda  hi  i 
ddwyn  mwy  o  ffrwyth. 

Nid  gorchwyl  hawdd  ydyw  cyfranu  addysg  yn  y  fath  fodd  ag  i 
ddadblygü  galluoedd  a  llesâu  eneidiau  y  dysgyblion.  Cyn  y  gall  athiaw 
fod  o  wir  les  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  rhaid  iddo  feddu  cariad  at  y 
gwaith,  dyddordeb  yn  yr  hyn  a  addysgir,  a  dymuniad  gonest  am 
ddaioni  uchaf  y  rhai  a  fyddant  dan  ei  ofal.  Nis  gellir  meddu  cariad  at 
y  gwaith  heb  ryw  gymaint  o  leiaf  o  allu  i'w  gyfiawni,  a  bydd  y  cariad 
ato  a'r  pleser  ynddo  i  raddau  yn  cydfyned  â'r  gallu  hwn  ;  ac  nis  gallwn 
ddirnad  am  un  yn  f eddiannol  ar  yr  anhebgorion  eraill  os  na  fydd  wedi 
teimlo  grym  y  gwirionedd  ei  hunan,  heblaw  mai  "  digon  i'r  dysgybl  fod 
fel  ei  athraw." 

Gan  nad  yr  un  cynllun  o  addysgu  sydd  yn  gyfaddas  i'r  holl  Ysgol, 
edrychwn  arni  yn  gyf ansoddedig  o  dair  adran. 

I.  Dosbarthiadau  Plant.  Gan  mai  "  y  plentyn  yw  tad  y  dyn,"  ac  mai 
"  fel  y  plygir  y  blaguryn  y  tyf  y  pren,"  dyma  yn  ddiau  yr  adran  o'n 
Hysgolion  y  dylid  cymeryd  mwyaf  o  ofal  gyda  hi ;  ac  eto  mor  fynych  y 
rhoddir  i  ofalu  am  ddosbarthiadau  y  plant  rywrai  ag  y  gellir  hawddaf 
eu  hebgor  ymhob  man  arall.  Dylai  athrawon  y  dosbarthiadau  hyn  fod 
yn  Uawn  medrusrwydd,  yni,  a  chydymdeimlad,  yn  gallu  myned  yn  agos 
at  y  plant,  ac  eto  yn  alluog  i  attal  hyfdra  gormodol  o  du  y  dysgyblion. 
Gyda'r  rhan  fwyaf  o'n  haddoldai  mawrion  ceir  vestry  rooms,  o  ba  rai  y 
dylid  gwneyd  defnydd  i  gynnal  dosbarthiadau  y  plant  ar  wahan  i 
weddill  yr  Ysgol.  Dymunol  iawn  fyddai  cael  muriau  yr  ystafell  wedi 
eu  haddurno  â  darluniau  wedi  eu  cymeryd  oddiwrth  bynciau  Biblaidd, 
gan  fod  darlun  yn  deffro  cywreinrwydd  plentyn,  yr  hyn  a  ddylai  fod  y 
cam  cyntaf  tuag  at  ei  addysgu.  Y  mae  yr  athraw  i  ofalu  bod  yno  yn 
brydlawn,  hyny  yw  yn  rhy  fuan,  rhag  bod  y  plant  yn  tyrfu  yn  ormodol 
o  amgylch  y  drysau  nac  o  fewn  yr  adeilad.  Os  bydd  rhai  o'r  plant  yn 
dyfod  yn  rhy  fuan  peidier  a'u  caethiwo  yn  ormodol,  gadawer  iddynt 
ymddyddan  ychydig  â'u  gilydd ;  ond  pan  ddaw  adeg  dechreu  myner 
perffaith  ddystawrwydd. 

Anfantais  i  ni  y  Cymry,  nas  gŵyr  y  Saeson  lawer  am  dani,  y w  gorfod 
treulio  cymaint  o  amser  i  ddysgu  darllen.  Ar  hyn  o  bryd  rhaid  i'r 
pethau  hyn  f od  felly  i  raddau ;  eto  ni  ddylai  dysgu  darllen  fod  yn  unig 
na  phrif  amcan  yr  Ysgol  gyda'r  plant.  Y  mae  plant  ieuainc  yn  blino 
mor  fuan  wrth  eu  cadw  gyda'r  un  gorchwyl  fel  mai  dymunol  ydyw 
rhoddi  cymaint  o  amrywiaeth  iddynt  ag  a  fyddo  modd.  Gellid  i 
fantais  dreulio  rhan  o  ddechreu  yr  Ysgol  i  ddysgu  emynau  a  thonau 
addas  i  blant;  ac  wedi  darllen  cyfran  o'r  Ysgrythyrau  tybiwn  mai 
dymunol  fyddai  i'r  plant  gydadrodd  Gweddi  yr  Arglwydd,  neu  weddi 
arall  addas  i  blant  ar  ol  yr  athraw,  fel  y  caffont  eiriau  gweddi.  Yna 
deuid  at  y  rhan  o'r  Ysgol  a  ddefnyddir  i  ddysgu  darllen.  Da  genym 
weled  fod  defnydd  yn  cael  ei  wneyd  mewn  îlawer  man  o  daflenau  yn 
Ue  llyfrau  gyda'r  wyddor  a'r  dosbarthiadau  isaf  mewn  darUen.  Wrth 
hyn  addysgir  yr  hoU  ddosbarth  yn  yr  un  amser  ag  yr  addysgid  plentyn 
unigol  yn  ol  yr  hen  ddull,  ac  hefyd  cynnyrchir  cydymgais  ymhlith  yr 
ysgolheigion.  Wedi  hyn  daw  y  wers  Ysgrythyrol,  yr  hon  a  ddylai 
gael  rhan  ymhob  cyfarfod  o'r  Ysgol.  Y  mae  yma  fantais  nas 
meddir  mewn  unrhyw  fan  ond  ar  aelwyd  Gristionogol,  i  blanu  egwydd- 


292  CANMLWYDDÌANÎ    YSGOUOft    SABBOÌ'HOL   OYMJ&Ü. 

orion  v  nefoedd  yn  y  meddwl  ieuanc.  Cymerer  unrhyw  haneayn 
Ysgrythyrol  i'w  adrodd  yn  gyntaf  gan  yr  athraw,  a  gall  yr  athraw  yn  y 
peth  hyn  gymeryd  çwera  oddiwrth  yr  Athraw  mawr  trwy  ddefnyddio 
cymhariaethau  a  phortreadau,  fel  ag  i  arwain  y  nieddwl  yn  raddol 
oddiwrth  yr  hyn  sydd  wybyddus  at  yr  hyn  nad  y w  felly.  Fe  fydd  i'r 
athraw  da  cyn  myned  at  ei  ddosbarth,  feddwl  nid  yn  unig  am  bwnc  y 
wers,  ond  hefyd  am  y  dull  o'i  chyfranu  i'r  dosbarth.  Bydd  yn  ofalua 
rhag  bod  ei  ymadroddion  uwchlaw  dirnadaeth  y  plentyn,  ac  o'r  oclir 
araU  na  fydd  ei  iaith  yn  rhy  sathredig,  a  hefyd  rhag  rhoddi  mwy  mewn 
gwers  nag  all  y  meddwl  ieuanc  ei  ddal,  ond  "  Uin  ar  lin,  Uin  ar  lin ; 
ychydig  yma,  ac  ychydig  acw."  Ar  ddiwedd  y  wers  dyry  ofyniadau  i'r 
dosbarth  arni,  ac  os  byad  rhan  o  honi  heb  ei  dealì  caiff  gyfle  i'w  hail- 
adrodd.  Wrth  hyn  bydd  yr  athraw  yn  cael  y  pleser  o  weled  íod 
7  dysgyblion  wedi  ennill  yn  y  ẃers,  a  chánt  hwythau  hefyd  arfer  gwneyd 
eu  meddyliau  yn  eglur. 

II.  Dosbarthiadau  Hanesyddol.  Pan  y  bydd  y  plant  wedi  dyfod  i 
ddarllen  yn  rhwydd,  ac  i  feddu  dirnadaeth  weddol  am  yr  hyn  a  ddar- 
llenir,  gellir  eu  symud  o'r  ve$try-room  i'r  ystafell  lle  y  cyferfydd 
gweddiU  yr  YsgoL  Y  pryd  hwn  y  mae  angen  am  athrawon  fyddant 
yn  foddlawn  i  aros  gyda  hwynt,  nid  am  fis  neu  chwarter,  ond  i  gymer- 
yd  dyddordeb  neillduol  a  pharhäol  ynddynt  fel  eu  heiddo.  Bydd  yr 
ysgolheigion  yn  dechreu  yn  awr  ar  ranau  hanesyddol  y  Bibl,  ac  nia 

§euir  rhoddi  gormod  o  bwys  ar  gael  map  yn  y  dosbarth,  a  gofalu  fod  y 
ysgyblion  yn  deall  safleoedd  y  gwahanol  fanau,  a  symudiadau   y 
personau  y  darUenir  yn  eu  cylch. 

Pan  wedi  dewis  yr  adran  o'r  Bibl  y  bwriedir  ei  darUen,  yr  hon  yn 
ddiau  ddylai  fod  un  o'r  Efengylau,  gofaler  fod  ystyr  pob  gair  mewn 
adnod  yn  berôaith  ddealladwy  i  bob  aelod  cyn  myned  at  yr  adnod 
nesaf;    yna  ar    ol  darUen  adnod   (gyda'r    dosbarthiadau    ieuengaf), 
neu  ddosbarthran  o  bennod  (gyda  rhai  hŷn),  cauer  y  Bibl  ac  edrycher 
fod  y  dysgybhon  wedi  deail  ystyr  yr  hyn  a  ddarUenwyd,  a'i  wneyd  yn 
eiddo  iddynt  eu  hunain.     Os  na  fyddant  wedi  çwneyd,  yna  ail  ddar- 
Uener,  a  chynnygier  drachefn,  a'r  drydedd  waith  çs  rhaid;  oblegid  y 
mae  meistroli  un  ddosbarthran  o  bennod  yn  well  na  darUen  Efengyl 
gyfan  heb  hyny.     Ar  ol  gorphen  y  bennod,  cauer  y  Bibl  drachefn ; 
holed  yr  athraw   ar  gynnwys  yr  boll  bennod,  a'r  cysyUtiad  rhwng 
ei  gwahanol  adranau,  a  chymhwysed  ei  chynnwys,  Ue  bynag  y  byddo 
modd,  at  amgylchiadau  y  dosbarth.     Gofaler  fod  y  gofyniadau  yn 
cyfateb  i  oedran  a  sefyllf a  ddeallol  y  dosbarth.     Os  ceir  ateb  angheJl- 
ydd,   neu  beU  oddiwrth  yr  hyn  fuasid  yn  ei  ddysgwyl,  neidier  er 
unpeth  a  digaloni  yr  atebydd  trwy  ei  ddirmygu;    a  pheidier  hefyd 
a  cholli  amser  i  fyned  ar  ol  yr  atebiad ;  ond  arweinier  y  meddwl  i'r 
cyfeiriad  a  ddymuner.     Gan  fod  bron  yr  oll  o  blant  Cymru  erbyn  hyn 
yn  alluog  i  ysgrifenu,  dyhd  rhoddi  gofyniadau  bob  Sabboth  i'w  hateb 
ar  bapyr  erbyn  y  Sabboth  dilynol,  ac  wedi  i'r  athraw  eu  cywirp 
gartref,  galwed  sylw  pob  un  at  ei  atebion ;  ac  os  bydd  ateb  fyddo  yp 
neillduol  o  dda,  darllened  ef  fel  cynllun  i'r  dosbarth,  neu  os  byad 
diffygion  fyddant  yn  ddiffygion  cyffredinol  arfered  yr  unrhy w  foddion ; 
ond  peidier  byth,  fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  a  gwneyd  gwawd  o 
unrhy w  ateb,  gan  fod  sefyUfa  dysgybl  y  fath  nas  gaU  ateb  yn  ol,  neu  pa 


ÖÁNMJ.WIDDIÁNT    YSGOLION    8ABBOTHOL   OÝMttU.  208 

gwna  y  mae  yn  rhwym  o  dynu  yr  athraw  i  lawr  yn  ngolwg  ei 
ddosbarth.  Tra  dymunol  hefyd  fyddai  i'r  athraw  nodi  allan  y  rhanau 
hyny  o'r  Ysgrythyrau  y  mae  ei  ddysgyblion  i'w  dysgu  ar  eu  cof. 
Y  mae  plant  mewn  angen  cyfarwyddyd  yn  y  peth  hyn,  a  gallai 
yr  athraw  hefyd  felly  edrych  dros  y  llafur — yr  hyn  y  dylai  ei  wneyd  ei 
hunan  bob  amser,  ac  nid  ymddiried  i'r  naill  ddysgybl  wrandaw  y  llall — 
mewn  llawer  llai  o  amser. 

Ond  gweithio  yn  ddyfal  a  gofalus  gyda'r  cynllun  hwn  bydd  yr 
ieuenctyd,  yn  ddwy  ar  bymtheg  neu  ddeunaw  oed,  wedi  meistroli  cryn 
lawer  o  ranau  hanesyddol  y  Bibl. 

III.  Dosbarthiadau  Athratoiaethol.  Wrth  y  rhai  hyn  golygwn  y  rhai 
sydd  yn  alluog  i  gymeryd  y  rhanau  athrawiaethol,  ond  na  fyddant,  ni 
a  hyderwn,  yn  cyfyngu  eu  hunain  i'r  rhanau  hyn.  Cawn  dri  math  o 
athrawon  ar  y  dosbarthiadau  hyn.  1.  Y  rhai  na  wnant  ond  darllen  y 
bennod,  a  rhoddi  ychydig  ofyniadau  arwynebol  ar  ei  chynnwys. 
2.  Athrawon  y  deall,  y  rhai  a  dreuliant  Ysgol  gyfan  gydag  un  adnod  i 
gael  allan  ei  meddwl,  ond  nad  ydynt  yn  cymhwyso  y  gwirionedd  at  y 
dosbarth.  3.  Athrawon  da,  y  rhai  ydynt  yn  cymeryd  trafferth  i  oleuo 
y  deall  ac  i  agoryd  y  galon  i  dderbyn  y  gair.  Perygl  mawr  athrawon 
y  dosbarthiadau  hyn — darllenwyr  esboniadau — ydyw  myned  i  bregethu 
i'r  dosbarthiadau,  yn  lle  tynu  y  dysgyblion  allan.  Ý  mae  hyn  i'w 
ochel.  Perygl  arall  ag  y  mae  rhai  dosbarthiadau  yn  agored  iddo 
ydyw  treulio  gormod  o  amser  i  geisio  profi  mân  bethau,  y  rhai 
yn  fynych  nas  gellir  eu  profi,  a  phe  gwneid,  nad  ydynt  o 
nemawr  bwys :  er  engraifft,  clywsom  am  ddosbarth  yn  treulio 
amser  maith  gyda'r  wyrth  o  borthi  y  pum'  mil  i  geisio  gwneyd  allan  pa 
un  ai  ar  yr  yniborth  ynte  ar  y  bwytäwyr  y  cyflawnwyd  y  wyrth.  Y 
mae  dadleu  o'r  fath  hwn  yn  waeth  na  difudd ;  y  mae  yn  gyffredin  iawn 
yn  arwain  i  ysgafnder  gormodol  uwch  ben  Gair  Duw,  ac  y  mae  y  prif 
bethau  yn  myned  yn  ailraddol,  os  nad  yn  colli  o'rgolwg  yn  hollol,  fel 

yn  y  dosbarth  hwnw  yn  Ysgol  Ll ,  lle  y  darllenid  am  enedigaeth  y 

Gwaredwr.  Ymdröai  yr  aelodau  am  amser  maith  gyda'r  seren,  dadleu- 
ai  rhai  mai  seren  wedi  ei  chreu  yn  arbenig  at  yr  amgylchiad  ydoedd ; 
eraill  mai  hen  seren  yn  d'od  ar  ei  chylch  ydoedd ;  hònai  rhai  mai  ei 
lliw  oedd  yn  tynu  sylw  y  doethion,  eraill  mai  ei  ffurf,  &c.  Wedi 
treulio  llawer  o  amser  gwerthfawr  gyda'r  seren,  a  neb  yn  foddlawn 
rhoddi  ei  olygiad  i  fyny,  aed  at  yr  Arolygwr  i  ofyn  am  ei  farn  ef  yn 
derfynol  ar  y  mater.  Atebodd  yntau  nas  gwyddai,  ac  nad  ydoedd  o 
nemawr  bwys,  ond  fod  arno  ofn  fod  y  dosbarth  wedi  myned  mor  bell  ar 
ol  y  seren  nes  colli  golwg  ar  y  Mab  Bychan.  Gofala  athraw  da  bob 
amser  am  roddi  attalfa  ar  grwydriadau  o'r  fath  yma  ar  eu  cychwyn. 
Dymunol  iawn  fuasai  i'r  dosbarthiadau  hyn  weithredu  yn  gyffelyb  i'r 
rhai  hanesyddol  yn  y  pethau  eraill  a  nodwyd,  lle  y  byddo  yn  bosibl,  yn 
neillduol  mewn  cael  atebion  i  ofyniadau  wedi  eu  hysgrifenu  ar  bapyr,  a 
chael  arholiadau  ar  yr  un  cynlìun  yn  achlysurol,  gan  fod  ysgrifenu  yn 
dysgu  manyldeb  mewn  ateb  i  raddau  ag  y  mae  yn  anhawdd  ei  feithrín 
mewn  unrhyw  ddull  arall. 

Cydnabyddwn  mai  anhawdd  yw  dwyn  yr  Ysgol  Sabbothol  ymlaen 
yn  y  dull  a  nodwyd,  pa  mor  zelog  a  chydwybodol  bynag  fydd  yr 
athrawon,  heb  ry w  gymaint  o  hyfiorddiad  (training)  ar  gyfer  eu  gwaith. 

1885.  u 


21)4  OANMLWYDDIANT   YSGOLION    8ABB0TH0L   OYMBÜ. 

Y  mae  athrawon  ein  hysgolion  dyddiol  yn  cael  eu  haddysgu  yn  y 
gelfyddyd,  ac  yn  cael  eu  harfer  i  roddi  gwersi  i  ddosbarthiadau  yn 
ngwyddfod  eu  cydefrydwyr  a'u  hathrawon,  y  rhai  ydynt  wedi  hyny  yn 
nodi  allan  ragoriaethau  a  diffygion  y  cyfryw,  yr  hyn  sydd  yn  llesâd  i'r 
oU  o  honynt  Garem  awgrymu  i  "  blant  y  goleuni "  gymeryd  gwers 
oddiwrth  "  blant  y  byd  hwn  "  yn  y  peth  hyn,  a  mynu  dosbarthiad.au 
hyfforddiadol  i  athrawon  lle  bynag  y  gellir  cael  personau  i  gymeryd  eu 
gofal. 

Dymunem  wrth  derfynu  awgrymu  y  priodoldeb  o  gael  nifer  o  gyn- 
Uun-wersi  wedi  eu  tynu  allan  er  hyfforddiant  i'r  athrawon,  a  hefyd  gael 
cynllun  cyffredinol  i  Ysgolion  Cymru  weithio  wrtho,  dyweder  mewn 
tynu  allan  safonau  i'r  ddau  ddosbarth  cyntaf  a  nodasom,  ac  arholwyr 
ymhob  Ysgol  neu  gylch  o  Ysgolion  i  edrych  fod  gwaith  un  safon  wedi  ei 
feistroli  cyn  symud  y  dysgyblion  i  un  uwch.  Pe  ceid  hyn  trwy  Gymru 
yn  gyffredinol,  a  thystysgríf au  bychain  i'r  ymgeiswyr  llwyddiannus,  yna 
cawsai  unrhyw  blentyn  pan  yn  symud  o  un  ran  o  Gymru  i  ran  arall 
fyned  ymlaen  gyda'r  un  gyfran  ag  y  Uaf uriai  ynddi  yn  flaenorol  nes  ei 
meistroli ;  yn  lle  fel  y  gwneir  yn  bresennol,  newid  bob  tro  y  newidir 
Ysgol  neu  athraw,  a  heb  feddu  yn  y  diwedd  ond  gwybodaeth  bur  an- 
mherffaith. 

G.  J.  Williams. 

Blaenau  Ffestiniog. 


VII. 

SAFONAU  ADDY8G  TR  YSGOL  SABBOTHOL. 

Oydnabyddir  genym  yn  gyffredinol  ein  rhwymedigaeth  i  gyflwyno  yr 
Ysgol  Sabbothol  i'n  holafiaid  yn  yr  un  ystâd  o  effeithiolrwydd  ag  y 
cawsom  hi  gan  ein  tadau.  Ond  nid  ydym  mor  ystyriol  fod  yr  ystad  hono 
o  effeithiolrwydd  y  mae  yn  rhwymedig  arnom  ddwyn  y  sefydliad  ben- 
dithfawr  hwn  iddi,  yn  golygu  cynnydd  a  dadblygiad.  Ni  fydd  yr  Ysgol 
Sabbothol  yn  effeithiol  i  wynebu  y  dyfodol  trwy  gael  ei  chadw  yn 
hollol  yr  un  fath  ag  yr  oedd  gan  ein  blaenafiaid.  Cafodd  y  tadau  y 
rhagwelediad  gwerthfawr  o'i  chyflwyno  i  ni  mewn  ffurf  gyfaddas  fr  oes 
yr  oeddym  i  ymddangos  ynddi ;  ac  y  mae  yn  rhwymedig  arnom  ninnau 
i  wneyd  ein  rhan  at  drosglwyddo  y  sefydliad  i'r  genedlaeth  sydd  yn  dyfod 
wedi  ei  gyfaddasu  ymhob  peth  at  yr  amgylchiadau  gwahanol  y  byddant 
hwy  yn  gorfod  byw  ynddynt  a  gwneyd  y  goreu  o  honynt  Diffyg 
ymdeimlad  oV  ystyriaeth  hon  sydd  wrth  wraidd  y  gwrthwÿnebiad  y 
rhaid  cyfrif  arno  pan  yn  ceisio  dwyn  diwygiad  iV  Ysgol  i'w  chyfaddasu 
at  anghenion  y  dyfodol.  Mor  fynych  y  clywir  rhai  yn  dyweyd,  Y 
mae  wedi  gweithio  yn  rhagorol  yn  nyddiau  ein  tadau  heb  hyn  neu 
arall,  a  phaham  y  rhaid  newid  dim  arni  yn  ein  dyddiau  ni  ì  Addefwn 
yn  rhwydd  wirionedd  y  rhan  gyntaf,  sef  gwaith  rhagorol  yr  Ysgol  yn 
y  gorphenol ;  ond  credwn  os  ydym  am  ei  gadael  yn  gynnysgaeth  deilwng 
i'r  oes  a  ddêl,  fel  gallu  effeithiol  i  wynebu  a  gorchfygu  ei  hanhawsderaa 
meddyliol  a  moesol,  y  rhaid  i  ni  berffeithio  ei  chynllun,  dadblygu  yn 
ymarferol  ei  meddylddrych  ardderchog,  ac  ymhob  modd  ei  chyfaddara 


0ANMLW7DDIANT    YSOOLION    SABBOTHOL   CÎMRÜ.  295 

i'r  dyfodol  sydd  o'i  blaen.  Nid  ydyw  y  gwrthwynebiad  i  symud 
ymlaen  ond  ffurf  arall  ar  y  gwrthwynebiad  y  bu  ein  tadau,  ar  sef- 
ydliad  yr  Ysgol,  yn  gorfod  ei  wynebu,  dadleu  yn  ei  erbyn,  a'i  orchfygu. 
Yr  un  o  ran  natur  ydyw  y  gwrthwynebiad  i  fabwysiadu  cynlluniau 
dadblygedig  y  dyddiau  hyn  i  gyfranu  addysg,  ag  oedd  y  gwrthwynebiad 
ar  y  dechreu  i  gynnal  yr  Ysgol  o  gwbl  ar  y  Sabboth,  am  fod  cyfranu 
addysg  yn  annheilwng  o  sancteiddrwydd  y  dydd.  Ffurf  newydd  ar 
hen  syniad  ydyw,  ac  y  mae  yn  codi  oddiar  y  geidwadaeth  grefyddol 
sydd  am  gadw  pobpeth  i  fod  yn  y  dyfodol  yn  union  yr  hyn  ydoedd  yn 
y  gorphenol.  Bendith  i  Gymru  a  sicrhâi  barhâd  y  sefydliad  yn  yr  holl 
neillduolion  a'r  rhagoriaethau  ydynt  wedi  ei  wneyd  yn  gynllun-sefydliad 
o  addysg  Sabbothol  i'r  holl  fyd  Cristionogol  fyddai,  ein  bod  yn  llwyr 
argyhoeddedig  y  rhaid  symud  ymlaen,  a  dwyn  ein  trefniadau  allanol  a 
mewnol  i  fod  yn  gyfaddasedig  i  amgylchiadau  yn  gystal  ag  i  anghenion 
y  dyfodol.  Ni  fu  dyfodol  pwysicach  erioed  i'r  Ysgol  Sabbothol  wynebu 
arno  na'r  un  sydd  yn  awr  gerllaw.  Y  mae  cynnydd  a  dadblygiad 
addysg  elfenol  gyhoeddus,  y  rhagolwg  ar  sefydlu  drwy  yr  holl  wlad 
ysgolion  canolraddol  effeithiol,  a  chychwyniad  grymus  ein  prifysgolion 
ynglŷn  âg  addysg  uwchraddol,  yn  galw  arnom  o  ddifrif  i  ystyried 
y  sefyllfa,  i  drefnu  ein  lluoedd  gan  eu  dysgyblu  i'r  gâd  yn  erbyn  an- 
wybodaeth,  ac  i  wneyd  i'r  Ysgol  Sabbothol,  yn  y  dyfodol  dys- 
glaer  ac  addawol  sydd  yn  ein  haros,  gadw  y  lle  a  enniÜodd,  trwy 
deilyngdod  yn  unig,  o  gael  edrych  arni  fel  prifathrof a  addysg  grefyddol 
corff  ein  cenedL  Yr  ydym  yn  hollol  hyderus  i  wynebu  y  dyfodol  gwir 
bwysig  hwn  ond  cael  sicrwydd  ein  bod  yn  ymdeimlo  yn  briodol  â'n 
rhwymedigaeth  i  gadw  i  fyny  effeithiolrwydd  yr  Ysgol  Sabbothol, 
trwy  ei  chyfaddasu,  o  ran  ffurf  ac  ysbryd,  i'r  neillduolion  a  nodweddant 
y  genedlaeth  y  mae  genym  i  ddarparu  ar  ei  chyfer.  Cedwir  hi  felly  i 
fod  yn  allu,  ac  yn  allu  oll-bwysig  yn  addysgiaeth  foesol  a  chrefyddol 
Cymru;  a  gallwn  deimlo  yn  ddiogel,  nid  yn  unig  y  gwna  y  tro  i'r  oes 
nesaf,  ond  y  bydd  mewn  ystâd  o  effeithiolrwydd  y  gallant  hwythau  ei 
chyfaddasu  i  anghenion  y  genedlaeth  a  ddaw  ar  eu  hol  hwy,  ac  felly 
ei  gwneyd  yn  fendith  i  Gymru  a'r  byd  drwy  oesau  a  chenedlaethau 
y  dyf odol. 

Ün  o'r  materìon  y  gwahaniaethir  o  ran  barn  yn  ei  gylch  ynglŷn  à 
chyfeiriad  y  sylwadau  blaenorol  ydyw  testun  ein  hysgrif  bresennol — 
Safonau  Addysg  yr  Ysgol  Sàbbothol.  Wrth  Safonau  yn  y 
cysylltiad  hwn  y  golygir  rhanu  gwaith  yr  Ysgol  yn  ddognau  blynyddol, 
cyfaddas  i  oedran  a  chyrhaeddiadau  yr  aelodau.  Bwriedir  hyn  gan 
mwyaf  er  effeithioli  llafur  ac  addysgiaeth  dosbarthiadau  y  plant  a'r 
ieuenctyd.  Dichon  mai  yr  eglurhâd  goreu  ar  y  cynllun,  i'r  sawl  nad 
ydynt  wedi  ei  weled  mewn  ymarferiad,  ydyw  dyweyd  iddo  gael  ei 
awgrymu  i  feddwl  caredigion  yr  Ysgol  Sabbothol  fel  trefniant  doeth  a 
rhagorol  gan  waith  y  Llywodraeth  yn  trefnu  gwaith  yr  Ysgolion 
dyddiol  íäfenol  i  Stmdards,  gan  dori  allan  swm  penodol  o  waith  i'w 
wneyd  ymhob  un  o  honynt  mewn  ystod  blwyddyn.  Wrth  weled 
cynllun  y  Standards  yn  Uwyddo  mor  dda  yn  yr  ysgolion  dyddiol,  o  ran 
trylwyrder  ac  effeithiolrwydd  yr  addysg  a  gyfrenir,  daeth  i  feddwl 
cyfeillion  c^rwirgalon  oeddynt  yn  awyddus  am  lwyddiant  yr  Ysgol 
Sabhothol,  y  byddai  mabwysiadu  trefniant  o'r  fath  yn  foddion  sicr  i 

U    2 


S96  GAHMLWYâjDIaNT  ysgouon  sabbothul  cymbu. 

beri  adnewyddiad  a  llwyddiant  arni  hithau.  Teimlid  ar  hyd  y  blynydd- 
oedd  fod  y  llafur  Biblaidd  yn  ddinôd  a  diamcan,  yn  llafur  ar  antur,  ac 
heb  ddim  canlyniadau  clir,  pendant,  a  digamsyniol  yn  bod  o'i  effeithiol- 
rwydd.  Yr  oedd  llafur  mawr  yn  bod  ac  ymdrechion  clodwiw  yn  cael 
eu  gwneyd,  ond  yr  oedd  y  cwbl  yn  rhy  wasgaredig  a  dibwynt  i  ateb  y 
dybenion  helaethaf  y  gellid  eu  dysgwyl  trwy  sefydliad  mor  ardderchog. 
Y  canlyniad  fu,  ceisio  darbwyllo  awdurdodau  yr  Ysgol  Sabbothol  mewn 
rhanau  o'n  gwlad  i  wneyd  prawf  ar  y  frurf  newydd  hon,  trwy  dori 
allan  waith  blwyddyn  mewn  llafur  Biblaidd  i'r  çlosbarthiadau  ieuengaf, 
a  nodi  brodyr  cymhwys  o  ran  gallu,  ffyddlondeb,  a  chydymdeimlad,  i 
weled  fod  prawf  teg  yn  cael  ei  wneyd  arno,  fel  y  gellid  penderfynu  pa 
un  a  atebai  y  dyben  mewn  golwg  ai  peidio. 

Nid  ydym  yn  hollol  sicr  eiddo  pwy  ydyw  y  meddylddrych  yn 
wreiddiol.  Gwelwn  oddiwrth  Gronicl  yr  Ysgol  Sabbothol  am  Ionawr  1878, 
fod  Undeb  Glanau  Ceiriog  yn  trefnu  maes  llafur  a  gwaith  i'r  dosbarth 
ieuanc  am  flwyddyn  o  amser,  yn  cynnwys  rhanau  o'r  Bibl  iV  darllen 
yn  yr  Ysgol  am  bedwar  chwarter  y  flwyddyn,  ac  yn  trefnu  rhanau  i'w 
dysgu  allan  o'r  Hyfforddurr,  Rhodd  Mam,  a'r  Llyfr  Hymnau.  Addewir 
gwobrwyon  i'r  rhài  goreu  o  dan  10,  15,  ac  21  mlwydd  oed  am  ateb 
cwestiynau  a  dysgu  allan  o'r  meusydd  penodedig.  Hysbysir  y  trefniant 
hwn  nid  fel  peth  newydd,  ond  fel  yr  hyn  oedd  arferedig  yn  eu  plith  yn 
flaenorol.  Y  mae  hwn  yn  gam  pwysig  ymlaen  yn  y  cyfeiriad  sydd  dan 
sylw,  fel  y  mae  yn  ymgais  i  ddwyn  adran  yr  ieuenctyd  yn  yr  Ysgol  i 
lafurio  yn  yr  un  maes  am  dymmor,  ac  i  osod  nod  ac  amcan  i'r  llafur  fel 
y  mae  yn  cyfeirio  at  yr  arholiad  oedd  i  fod  yn  adeg  o  brawf  arno. 
Dichon  fod  y  peth  yn  y  wedd  hon  yn  bod  mewn  amrywiol  leoedd 
yn  flaenorol  i  hyn,  ond  yn  y  rhifyn  cyntaf  hwn  o'r  Cronicl  y  dygwydd- 
odd  i  ni  weled  y  crybwylliad  pendant  cyntaf  am  y  cynllun. 

Y  mae  rhyw  gymaint  o  wahaniaeth  rhwng  hwn  eto  a'r  Safonau  fel  y 
golygir  hwy  yma,  canys  tra  y  mae  trefniant  Undeb  Glanau  Ceiriog  yn 

§osod  gwaith  ar  gyfer  dosbarthiadau  yr  ieuenctyd,  y  mae  cynllun  y 
afonau  yn  rhanu  y  dosbarthiadau  hyny  drachefn  yn  adranau  manach, 
gan  nodi  allan  swm  o  waith  penodol  mewn  darllen,  deall,  a  dysgu 
allan  o  Air  yr  Arglwydd  mewn  blwyddyn.  Hyd  y  gwyddom  ni,  i 
frawd  o  weithiwr  cyffredin,  ond  aiddgar  ac  ymdrechgar  iawn  o  blaid  yr 
Ysgol  Sabbothol,  ac  yn  enwedig  feÜy  ymhlith  y  plant,  y  perthyn  yr 
anrhydedd  o  awgrymu  y  dymunoldeb  i'r  Ysgol  Sabbothol  gymeryd  y 
ddalen  hon  o  drefniadau  yr  ysgolion  dyddiol  elfenol.  Y  brawd  hwn 
ydy  w  Mr.  Robert  Thomas,  a  ddaeth  o  baradwys  Eden  yn  Môn  i  fynydd- 
dir  gwyllt-ramantus  godrau  y  Wyddfa  yn  Arfon,  ac  a  f  wriodd  'ei  goel- 
bren  grefyddol  gyda'r  Methodistiaid  Calfiuaidd  yn  Gorphwysfa,  LJan- 
beris.  Cofus  genym  gly  wed  darllen  llythyrau  oddiwrtho  yn  Nghyfarfod 
Ysgolion  Dosbarth  Dinorwig  yn  y  blynyddoedd  1876  a  1877  yn  egluro 
ei  syniadau  arno,  ac  yn  ei  argymhell  yn  daer  ar  yr  Ysgolion.  Lied 
annyben  oedd  y  frawdoliaeth  i'w  fabwysiadu,  gan  y  tueddai  rhai  i 
edrych  arno  fel  breuddwyd  nas  gellid  ei  sylweddoli  mewn  ffaith.  Ar 
ol  ei  daflu  o  bwyllgor  i  bwyllgor  am  gryn  amser,  daethpwyd  i'r  pender- 
fyniad  o  geisio  gan  Ysgol  Sabbothol  Gorphwysfa  roddi  prawf  ar  y 
cynllun  am  flwyddyn,  o  dan  arolygiaeth  bersonol  Mr.  Eobert  Thomas  ei 
hun,  ac  i  ddwyn  adroddiad  arno  i'r  Cyfarfod  Ysgolion.     Gwnaed  hyny. 


OANMLWÎDDIANT    YSOOLloN    SABBOTHOL    CYMRU.  297 

Yn  Nghronicl  yr  Ysgól  Sabbothol,  Rhagfyr  1878  (tu  dalen  268),  yr  ydym 
yn  cael  manylion  "  Safonau  Ysgol  Sabbothol  Gorphwysfa,  Llanberis,"  a'r 
rheolau,  saith  mewn  nifer,  gyda  golwg  ar  eu  gweithiad  allan.  Y  mae 
y  Safonau  yn  chwech  o  ran  rhif,  a  gwaith  penodol  yn'cael  ei  drefnu  ar 
gyfer  pob  un. 

Trodd  y  prawf  allan  yn  llwyddiant  mawr.  Gwelwyd  fod  y  plant  yn 
gafael  yn  y  gwaith  gydag  awyddfryd  a  difrifwch,  ac  yr  oedd  y  wobr  a'r 
dystysgrif  addawedig  yn  symbyliad  effeithiol  i  lafur  ac  ymdrech. 
Parodd  y  symudiad  wedd  newydd  ar  Ysgol  Gorphwysfa  y  flwyddyn 
hono  ag  y  mae  ei  ddylanwad  yn  parhau  hyd  yn  bresennol.  Ỳ  canlyniad 
fu  i'r  Cyfarfod  Ysgolion  annog  yn  daer  yr  holl  Ysgolion  i'w  fabwysiadu, 
yr  hyn  a  wnaed  yn  y  mwyafrif  o  honynt,  ac  y  mae  y  cynlîun  yn 
gweithio  ymhob  man  yr  ymgymerir  âg  ef  gyda  phenderfyniad  ac  ym- 
roddiad.  Heb  hyn,  ni  wna  un  cynllun  y  tro.  Rhaid  cofio,  gan  nad 
beth  fydd  rhagoriaeth  unrhyw  gynllun,  fod  ei  lwyddiant  a'i  effeithiol- 
rwydd  yn  dibynu  i  raddau  helaeth  ar  zel  a  ffyddlondeb  yr  arolygwyr 
a'r  arholwyr,  ac  ymgymeriad  calonog  yr  athrawon  a'r  athrawesau  âg  ef, 
ac  ar  ysbrydiaeth  ac  awydd  yn  y  rhai  fydd  dan  eu  -gofal  am  ragori  ar 
eu  gilydd  yn  ngwaith  pob  blwyddyn. 

Deàllwn  fod  y  cynllun  erbyn  hyn  mewn  gweithrediad  y  tu  allan  i 
gylch  Arfon,  a'i  fod  yn  profi  yn  fendithiol  iawn  yn  Ysgolion  y  trefi 
mawrion,  lle  y  mae  ysgoldai  pwrpasol  i  gario  y  gwaith  ymlaen  ar 
ddelw  yr  ysgolion  dyddiol,  a  lle  y  mae  cyflawnder  o  bobl  ieuainc 
bywiog  a  medrus  i'w  weithio  allan.  Nid  oes  ammheuaeth  genym  na 
ddaw  bob  yn  dipyn  i  gael  ei  fabwysiadu  yn  gyffredinol  fel  un  o  anheb- 
gorion  dyfodol  llwyddianus  yr  Ysgol  Sabbothol.  A'r  hyn  sydd 
obeithiol  iawn  am  y  dyfodol  hwn  ydy w  y  parodrwydd  â  pha  un  y  mae 
y  sefydliad  gwerthfawr  yma  yn  cyfaddasu*  ei  hun  ar  gyfer  cynnydd  yr 
oe8  mewn  tri  o'i  allanolion  :  sef,  bod  yr  holl  Ysgol  yn  llafurio  yn  yr  un 
maes  am  dymmor  penodol ;  fod  y  maes  hwnw  wedi  ei  ranu  yn  ddognau 
cyfaddas  i  oedran  a  chyrhaeddiadau  safonau  yr  Ysgol;  a  bod  holl 
Ysgolion  cylch  y  Cyfarfod  Misol  yn  dyfod  i  gystadleuaeth  â'u  gilydd  yn 
y  maes  hwnw  mewn  un  arholiad  blynyddol  cyffredinol.  Nis  gellir 
dyweyd  y  Ues  a'r  buddioldeb  a  ddeilliai  i  gorff  ieuenctyd  ein  Hysgolion 
Sabbothol  o'r  trindod  hyn  o  ymarferiadau  y  mae  bys  Duw,  yn 
arweiniad  ei  bobl  y  dyddiau  hyn,  yn  ein  cyfeirio  atynt  fel  ffordd 
Uwyddiant  ac  effeithiolrwydd  y  sefydliad  rhagorol  hwn  ar  gyfer  yr 
oes  ddyfodol. 

Y  mae  un  cwestiwn  eto  ynglŷn  â'r  safonau  hyn  yr  ydym  yn  cael 
galw  arnom  i'w  wynebu :  sef,  pa  un  fwyaf  effeithiol  i  amcanion  yr 
Yagol  Sabbothol,  fod  yr  holl  safonau  yn  llafurio  yn  yr  un  maes 
Biblaidd  yr  un  flwyddyn,  ynte  fod  Hanesiaeth  Fiblaidd  yn  cael  ei  ranu 
yn  y  fath  fodd  fel  y  gallai  plentyn  a  elo  drwy  yr  holl  safonau  o  bum' 
mlwydd  oed  hyd  yn  un  mlwydd  ar  bymtheg,  fod  wedi  cael  trem 
gyflawn  ar  gynnwys  hanesiol  y  Bibl  1  Ceir  y  diweddaf  wedi  ei  drefnu 
yn  rhagorol  mewn  llyfr  chwe'  cheiniog  gan  ein  brawd  galluog,  y  Parch. 
Evan  Davies,  Trefriw,  yn  ei  Lawlyfr  ar  Hanesiaeth  y  Bibl  Y  mae 
llawer  i'w  ddyweyd  o  blaid  ac  yn  erbyn  y  naill  a'r  llall  o'r  trefniadau 
hyn,  ac  er  nad  oes  genym  ofod  yn  yr  ysgrif  hon  i  fyned  i  mewn  iddo,  y 
mae  yn  sicr  genym  y  cawn  ein  harwain  mewn  penderfyniad  arno  i'r 


298  0ANMLW7DDIANT  TBOOLION   SABBOTHOL  OTMBÜ. 

hyn  fydd  oreu,  am  fod  ein  harweinwyr  yn  wŷr  o  ddoethineb  ac  yn 
gyfarwydd  â  chael  allan  feddwl  Daw  gyda  golwg  ar  drefniad&u  yn 
gystal  ag  ysbryd  y  gwaith  pwysig  sydd  ganddo  i  ni  i'w  gyflawni  drosto 
ynglŷn  â'r  Ysgol  Sabbothol.  Tra  y  bydd  y  doeth  a'r  deallus  yn 
penderfynu  i  ni  y  cwestiwn  teilwng  hwn,  nid  anmhriodol  fyddai  symud 
ymlaen  i  sicrhau  unflurfìaeth  safon  yn  ein  hamrywiol  Ysgolion;  neu  os 
deallir  ef  yn  well,  ni  a'i  galwn  ef  yn  sajon  safonau. 

Nid  yr  un  ydyw  gofynion  y  gwahanol  safonau  ymhob  YsgoL 
Gwahaniaethant  yn  swm  y  wybodaeth  a  ofynir  er  pasio  yn  Uwyddiannus, 
yn  gystal  ag  yn  swm  yr  hyn  y  rhaid  ei  ddysgu  i'r  côf  o  air  Duw, 
a'r  amrywiol  Holwyddoregau  rhagorol  sydd  yn  arferedig  yn  ein  plith. 
Y  canlyniad  ydyw  fod  plentyn  yn  cael  ei  godi  o  un  safon  i'r  Uall 
mewn  un  Ysgol  ar  lai  o  wybodaeth  a  llafur  nag  mewn  Ysgol  arall ;  a 
thra  y  dichon  i'r  gwahaniaeth  hwn  fod  mewn  dwy  Ysgol  yn  yr  un  dref 
neu  bentref,  y  mae  yn  efieithio  yn  niweidiol,  ac  yn  cario  dylanwad 
anffafriol  i  lwyddiant  ac  effeithiolrwydd.  Da  iawn  genym  ddeall  fod  ein 
cyfeillion  yn  fyw  i'r  elfen  hon  o  berygl,  a'u  bod  yn  ceisio  trefnu  ar 
ei  chyfer.  Gwelsom  físoedd  yn  ol  gynlíun  unffurf  o  safonau,  wedi  ei 
fabwysiadu  gan  Gyfarfod  Misol  Gorllewin  Meirionydd,  a  ymddangosai 
yn  cyfarf od  yr  anhawsder  hwn  yn  rhagorol ;  a  rhywbeth  o'r  natur  yma 
y  rhaid  ei  gael  drwy  holl  gylch  ein  Dosbarthiadau  Ýsgolion  a'n  Cyfarfod- 
ydd  Misol,  er  cadw  i  fyny  enw  da  a  chynnyddu  defnyddioldeb  yr  Ysgol 
Sabbothol  f el  sefydliad  addysgol  ar  gyf er  gwerin  Gymru. 

Y  mae  ein  sylwadau,  fel  y  gwelir,  yn  gyfeiriedig  at  y  trefniadau 
allanol  angenrheidiol  er  llwyddiant  ysefydliad  i  gyfarfod  âg  anghenionyr 
oes.  Cofìer  drwy  y  cwbl  y  bydd  pob  perffeithrwydd  trefniadau  allanol 
yn  ofer  ac  aneffeithiol  heb  i  ni  gael  ein  llwyr  feddiannu  âg  ysbryd  y 
gwaith.  Rhaid  cael  Ysbryd  y  peth  byw  i  roddi  bywyd  yn  holl  olwyn- 
ion  y  trefniadau  allanol.  Angen  mawr  ein  gwlad  ydyw  ymgysegriad  ac 
ymroddiad  Uwyiach  i'r  gwaith  yn  ei  amrywiol  gysylltiadau.  Tra  yr 
oedd  ein  tadau  yn  dibynu  ar  yr  arweiniad  Dwyfol,  nid  yn  unig  am  yr 
hyn  oedd  ysbrydol  ynglŷn  â'r  Ysgol,  ond  i  f esur  helaeth  am  eu  trefniad- 
au  allanol,  gwyliwn  ninnau,  yn  nghanol  ein  trafferth  gyda'r  trefniadau  a'r 
cynlluniau,  golli  golwg  ar  y  gwirionedd  oll-bwysig  mai  gwasanaeth  Duw 
ydyw  yr  Ysgol  Sabbothol,  a'i  bod  wedi  ei  hordeinio,  pa  wasanaeth 
bynag  a  wna  er  cynnyrchu  meddylgarwch  a  dadblygiad  dealltwriaeth,  i 
fod  yn  foddion  gras  ac  yn  ymgeledd  ysbrydol  i  eneidiau  y  rhai  a  rodd- 
ant  eu  hunain  o  dan  ei  haddysgiaeth.  Bydded  y  nôd  hwn  felly  yn 
wastad  o  flaen  ein  meddwl  yn  yr  holl  gynlluniau  a  threfniadau, — ei 
gwneyd  y  moddion  mwyaf  cyfaddas,  dan  fendith  Ysbryd  yr  Arglwydd,  i 
sicrhâu  iachawdwriaeth  dragywyddol,  yn  gystal  a  chynnydd  ac  adeilad- 
aeth  ysbrydol  yr  holl  aelodau.  Yn  y  Uafur  cariad  hwn  gyda'r  Ysgol 
SabbothoL,  ystyriwn  ein  bod  yn  "gydweithwyr  Duw"  mewn  gwir- 
ionedd. 

Llanberis.  John  Owen  Jones. 

NODIAD. 

Er  rhoddi  diraadaeth  eglnrach  i'r  rhai  nad  ydynt  hysbys  jn  nhrefniant  y  safonau 
yn  barod,  barnwn  yn  ddoeth  roddi  i  mewn  yma  gynllan  o  drefn  a  gwaith  y  safbnaa 


OANHLWYDDIANT   Y8GOLION   SABBOTHOL   OTMBU.  299 

mewn  tair  yggol  wahanol  am  y  flwyddyn  1885—6.  Yohwanegir  hefyd  y  oynllun  y 
cyfeiriwyd  ato  o  eiddo  Cyfarfod  Misol  Gorllewin  Meirionydd,  am  yr  amcenir  ef  i  fod 
yn  gyfaddas,  nid  i  Ysgol  unigol,  ond  i'w  weithio  allan  mewn  oylch  ëang  o  YagoUon 
gyda'u  gilydd. 

Bydd  cyferbynn  hyd  yn  nod  y  cynllnnian  hyn  yn  sior  o  ddwyn  i'r  golwg  eryn 
wahaniaeth  yn  safon  y  safonau,  yn  ol  barn  yr  amrywiol  Ysgolion  a  n  mabwysiaaant, 
a  dengys  ar  unwaith  yr  angenrheidrwydd  am  drefniant  unifnrf  o  safonau,  fel  y  byddom 
oll  yn  gweithio  wrth  yr  nn  reol  ac  yn  cydsymnd  yn  ol  yr  un  ddeddf.  Dyma  yr 
nnig  ffordd  y  bydd  yn  deg  oymharu  a  chyferbynu  uu  Ysgol  âg  Ysgol  arall.  Byddai 
yn  dda  genym  ped  arweiniai  y  sylwadan  hyn,  ynghyd  a'r  engreifftiau  yma  o  lafnr 
safonau,  i  symudiad  cyffredinol  grymus  a  sicrhâi  yr  nu  safon  gwaith,  ac  a  gyfranai 
at  wir  effeithiolrwydd  Uafur  drwy  yr  holl  wlad. 


CYNLLÜN  SAPONAU  YSGOL  SABBOTHOL  CAPEL  COCH,   LLANBERIS, 
AM   Y    PLWYDDYN    1885-6. 

D08BAÄTH  RHAGBÀROTOAWL. 

1.  YWyddor. 

2.  SiUebu  a  darUen  geiriau  un-sül. 

3.  Dysgu  Gweddi  yr  Arglwydd  a  thair  o  adnodau. 

SÂFON  I. 

1.  SiUebu  a  darUen  geiriau  o'r  Llyfr  Elfenol  Cyntaf. 

2.  Adrodd  Rhodd  Mam,  i— v. 

3.  Dysgn  ohwech  o  aduodau. 

SÁFON  II. 

1.  SUlebu  a  darllen  geiriau  o'r  Ail  Lyfr  Elfenol. 

2.  Adrodd  y  Rhodd  Mam. 

3.  Dysgu  chwech  o  adnodau. 

SAFON  III. 

1.  Maes  Darllen. — Hanes  Iesu  Grist  yn  ol  Taflen  Gwersi  y  Cyfarfod  Misol. 

2.  Sillebu  geiriau  deuâlL 

3.  Adrodd  y  Deg  Gorchymyn  a  Rhodd  Tad,  i — v. 

SAFON  IV. 

1.  Maes  Llafur. — Hanes  Iesu  GrÌ9t  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  y  lleoedd  y  cyfeinr  atynt  yn  y  M*es  Llafur  (cwestiynau  syml). 

3.  SUlebu  geiriau  teireilL 

4.  Adrodd  Hyfforddwr,  i— iii.,  neu  Matthew  xiii.,  Marc  iv.  a  v. 

BAFON  V. 

1.  Maes  Llafur. — Hanes  Iesu  Grist  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  ac  ystyr  geiriau  yn  y  Maes  Llafur. 

3.  SUlebu  geiriau  pedair  sill. 

4.  Adrodd  Matthew  xiii.,  Marc  iv— viii.,  neu  Hyfforddytr  iv— viii. 

SAFON  VI. 

1.  Maes  Llafnr. — Hanes  Iesu  Grist  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  ac  ystyr  geiriau  yn  y  Maes  Llafur. 

3.  SiUebu  unrhyw  air. 

4.  Adrodd  Matthew  ziiiM  Marc  iv— viiL,  a  Ioan  vi.  vii.,  nen  Hyfforddwr,  iz — xiH. 

SAFON  VII. 

1.  Maes  Llafur. — Hanes  Iesu  Grist  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  Gwlad  Canaan  yn  amser  Iesu  Grist 

3.  Sefyllfa  wleidyddol  a  chrefyddol  yr  Iuddewon  yn  amser  Iesn  Grist. 

4.  Sillebu  nnrhyw  air,  ac  ystyr  geiriau  yn  y  Maes  Llafur. 

5.  Adrodd    Matthew    xiii.,    Marc   iv — viii.,    Ioan    vii— x.,    neu   Hyfforddwrf 
xiv— xvii. 

Cymer  Arholiad  le  ar  waith  y  chwarter  cyntaf  yn  mis  Gorphenaf,  a  dymunir  ar 


ÁOO  OANMLWYDDIANT    Y8GOLION   SABBOTHOL    CYMRU. 

i'r  riosbarthiadau  gyfyngu  eu  hunain  ì'r  rhan  hon  hyd  hyny,  ac  felly  yn  chwartetol 
o  hyny  alîan. 

Tn  ychwanegol  at  yr  uchod,  telir  sylw  neilldnol  i'r  presennoldeb,  a  rhoddir  nifer 
o  faiciau  ar  gyter  hyny. 

Rhoddir  llvfrau  i*r  rhai  fydd  yn  rhagorí  yn  y  mensydd  uchod.  nid  fel  gwobran  yn 
unig,  ond  fef  cydoabyddiaeth  o  deilyngdod.  Mae  pob  llafur  Ysgrythyrol  yn  ríwyn 
ei  wobr  ei  hnn. 

Caiff  y  rhai  a  gyrhaeddant  dair  rhan  o  bedair  o'r  marciau,  lyfrau  o'r  doibarth 
cytitaf.     Daw  y  rhai  a  gânt  hanner  y  marciau  i  mewit  am  lyfran  o'r  ail  ddosbarth. 


OWAITH    Y    SAFONAÜ    YN    YSGOL   SABBOTHOL  GORPHWYSFA, 
LLANBERIS,    AM   1886—6. 

8AFON   I. 

Meiitroli  y  Llyfrau  Elfenol,  adrodd  Gweddi  yr  Árglwydd,  a'r  saith  pennod  cyn- 
taf  o'r  Rhodd  Mam. 

6AFON  II. 

Darllen  yn  weddol  rwydd.  Ateb  holiadan  ysgafn  ar  yr  hyn  a  ddarllenir  ar  y 
pryd.  Llythyrenn  geirían  nn  a  dwy  sill.  Adrodd  o  ddechreu  yr  wythfed  bennod 
nyd  ddiwedd  y  ühodd  Mam. 

SATON  III. 

Darllen  yn  rhwydd,  gan  gadw  y  prif  nodau.  Ateb  holiadau  ysgafn  ar  y  rhag- 
enwau,  a  phwy  lefarodd  yr  adnodau.  Llythyrenu  geiriau  dwy  a  thair  sill.  Adrodd 
y  Deg  Gorchymyn,  a'r  rhan  gyntaf  o'r  Shodd  Tad, 


SAFON  IT. 

Darllen  yn  rhwydd  a  chywir  o  ran  y  llythyrenau  a'r  nodau.  Adrodd  yr  ail  ran 
o'r  Rhodd  Tad.  Sefyll  arholiad  yagafn  ar  wersi  y  Cyfarfod  Misol  ar  üanea  Iean 
Griat 

SAFON  T. 

Darllen  gyda  phwyslais  da.  Adrodd  y  drydedd  ran  o'r  Bhodd  Tad.  Sefyll  arhol- 
iad  yn  y  maes  peuodedig  o  Hanes  Iesu  Grist. 

SAFOlíAU  TI.,    VII.,    A  VIIL 

Darllen  a  sefyll  arholiad  yn  y  Maes  Llafur  ar  Hanes  Iesu  Grist. 

Ynglyn  â  thaflen  safonau  yr  ysgol  hon,  argreffir  hanner  cant  o  gwestiyosa  ar- 
weiniol,  y  rhai  a  fwriedir  at  wasanaeth  yr  athrawon  a'r  ysgoleigion,  a  nodir  allan 
nifer  penodol  o  honynt  i'w  hateb  yn  ystod  y  flwyddyn  gan  yr  aelodan  yn  ol  en 
gwahanol  safonan. 


VSGOL  SABBOTHOL  DISGWYLFA. 

Safon  yr  Arholiad  am  1886—86. 

SAFON   i. 

Meistroli  y  Llyfrau  Elfenol ;  llythyrenu  geirian  un-sill ;  adrodd  yr  wyth  pesnod 

oyntaf  o'r  Rhodd  Mam;  adrodd  deg  o  bennillion,  rhif  152,  312,  443,  913. 

BAFON  II. 

Darllen  yn  rhwydd  gan  gadw  yr  attalnodau,  ac  ateb  holiadau  syml  oddiar  y 
pennodau  sydd  yn  cynnwys  hanes  Iesu  Grist  hyd  yn  ddeuddeg  oed  ;  sillebu  geirian 
nn  a  dwy  sill;  adrodd  15  obennillion,  rhif  124,  127,  157,  176,  847;  adrodd  Matthew, 
y  bennod  gyntaf,  o'r  18fed  aduod  hyd  ddiwedd  yr  ail  bennod. 

SAFON  III. 

Darllen  yn  rhwydd  gan  gadw  yr  attalnodau ;  ateb  holiadau  ynghylch  y  Rhsg- 
pnwau  ;  sillebu  geiriau  dan  a  thri  sill ;  ateb  holiadau  yn  Maes  y  Llafnr  ;  adrodd  y 


OANMLWIDDIANT   YS40LI0N    SABBOTHOL   CYMRÜ.  8ül 

pennodan  i.f  ii.,  o'r  Hyfforddwr;  adrodd  20  o  bennilìion,  rhif  249,  252,  861,  492, 
891. 

SÀFON  IV. 

Darllen  yn  rhwydd  a  chywir  o  ran  y  llythyrenau  a'r  nodau  ;  sillebu  geiriau  tair  a 
phedair  sill ;  ateb  nifer  o  holiadau  yn  Maes  y  Llafur  ;  adrodd  y  pennodau  iii.,  iv., 
r.  o'r  Hyfforddwr;  adrodd  80  o  bennillion,  rhif  181,  177,  800,  835,  854,  859,  869, 
416. 

SAFON  V. 

Darllen  gyda  phwysleisiad  da ;  sillebu  geiriau  pedair  a  phum'  sill ;  ateb  nifer  o 
holiadau  yn  Maes  y  Llafur  ;  adrodd  pönnodau  vi.,  rii.,  viii.  o'r  Hyfforddwr  ;  adrodd 
y  Deg  Gorchymyn. 

SAFON  VI. 

Darllen  gyda  phwysleisiad  da;  ateb  holiadau  yn  Maes  y  Llafur;  adrodd  pennodau 
ix.,  x.,  xi.,  xii.  o'r  Hyfforddwr. 

SAFON  VII. 

Arholiad  yagrifenedig  yn  Maes  y  Llafur;  adrodd  pennodau  xiii.,  xiy.,  xy.,  xvi., 
x?ii  o'r  Hyfforddwr. 

Ni  wrandewir  adrodd  ar  ol  y  Sabboth  olaf  yn  Rhagfyr. 

IV. 

CYNLLUN    UNFFURF  O    SAFONAU,   MABWYSIEDIG    GAN   GYFARFOD 
MISOL  GORLLEWIN  MEIRIONYDD  I*R  HOLL   YSGOLION. 

safon  i.—(Rhan  Isaf) 

1.  Meistroli  hanner  y  Llyfr  Eifenol  Cyntaf  ar  dafleni,  sef  o'r  Wers  I.  hyd  ddiwedd 
Gwers  VII. 

2.  Dysga  aUan  (a)  Gweddi  yr  Arglwydd;  (b)  Deg  o  adnodau ;  (c)  Deg  o 
bennülion. 

bafon  i. — (Rhan  Uchaf.) 

1.  Meistroli  y  Llyfr  Elfenol  Cyntaf. 

2.  Dysga  aUan  (a)  Rhodd  Mam,  pen.  i. — iii.  ;  (b)  Deg  o  adnodau  ;  (c)  Deg  o 
bennillion. 

safon  ii. 

1.  Meistroli  Llyfr  yr  Ail  Ddosbarth,  o'r  Wers  I.  hyd  ddiwedd  Gwers  XV. ,  ac  ateb 
go'yniadau  syml  oddiar  yr  hanesion. 

2.  Dysgu  allan  (a)  y  Rhodd  Mam,  pen.  iy.  hyd  ddiwedd  yiü  ;  (b)  Psalm  i.  ; 
(c)  Deg  o  bennillioD. 

8AFON    III. 

1.  Meistroli  Llyfr  yr  Ail  Ddosbarth,  o  Gwers  XVI  hyd  ddiwedd  Gwers  XXXI., 
ae  ateb  gofyniadau  oddiar  yr  hanesion. 

2.  Dysgu  allan/a;  yr  Holiedydd  Bach,  pen.  i.  hyd  ddiwedd  pen.  xi  ;  (b)  Psalm 
xci. ;  (c)  Pymtheg  o  bennillion  am  Dduw. 

SAFON  IV. 

1.  Matthew,  pen.  i. — iii.,  a  Luc,  pen.  i. — iii.  ;  galln  eu  darllen  yn  dda,  a  meistr- 
oli  yr  hanee  a  geir  ynddynt. 

2.  Dysgu  allau  (a)  yr  Holüdydd  Bach,  pen.  xii.  hyd  xxi.  ;  (b)  y  Deg  Gorchy- 
myn  ;  (c)  Cftn  Mair  a  Chân  Simeon. 

.    SAFON  v. 

1.  Efengyl  Marc  ;  gallu  ei  darllen  yn  dda,  a  meddu  gwybodaeth  dda  o'r  hanes. 

2.  Dysgu  allan  (a)  Yr  Hyfforddwry  pen.  i. — v.  ;  (b)  Marc  xvi. ;  (c)  Ugain  o 
beuniUion  am  Gríst. 

BAFON   VI. 

1.  Efengyl  Matthew ;  gallu  ei  darllen  yn  dda,  a  meddu  gwybodaeth  fanwl  o'i 
cbynnwys, 


302  CANMLWTDOIANT   Y8GOLI0N   8ABBOTHOL   CYMRU. 

2.  Dyaga  aüan  f «;  Fr  Sj/forddwr,  pen.  tL— ix. ;  f  &;  Matthew  xrviL  ;  (ej  D*g 
ar  hngain  o  benniílion  am  y  nefoedd. 

8AFON  YIL 

1.  Tr  oll  o  Efengyl  Lnc,  ynghyd  a  Ioan,  pen.  ü,  zL9  xx-9  xxL  (Gwyrthiin 
yehwanegol). 

2.  Dysgn  allan  (a)  Ioan  xyü. ;  (&;  7r  Hyfforddwr,  pen.  x.  i  ddiwedd  xvii. 

8AFOH  yiii. 

1.  Llyfr  yr  Àctau ;  meddn  gwybodaeth  fanwl  am  y  prif  ddygwyddiadaa  a  pher- 
sooau  yn  haocs  yr  eglwya  vn  y  cyfnod  hwn. 

2.  Dysgu  allan  Àctan  vüL 

Wediy  meiatroliry  gwaith  yn  y  Safonaa  blaenorol,  cymhellir  fod  i'r  dosbarth- 
iadaa  lafurio  yn  y  maes  a'r  drefh  a  ganlyn  : — Llyfran  Moses,  Josaa,  a'r  Barnwyr. 
T  flwyddyn  gyntaf— Y  prif  ffeithian  yn  hanes  yr  EglwyB  Batriarchaidd  hyd  Sinal 
Tr  aü  flwyddyn— O  Sinai  hyd  Ganaan,  yn  cynnwys  hanos  y  genedl,  ei  defodan 
crefyddol  a'i  threfhiadaa  gwladol  T  drydedd  flwyddyn— Tn  Nghanaan— Llyfran 
Josna  a  Barnwyr. 

Tn  dilyn  y  cynllnn  hwn  y  mae  naw  o  reolaa  toag  at  ei  weithio  allan  yn 
effeithioL 


VIL 
HOLI. 

Y  mae  cryn  lawer  o  ymddyddan,  ysgrif enu,  a  phregethu  ar  yr  Ysgol 
Sabbothol  y  dyddiau  hyn,  a  hyny  gan  oreugwyr  ein  cenedl.  Y  mae 
cyfarfodydd  chwech-wythnosol,  neu  ddaufisol,  yn  cael  eu  cynnal  yn  yr 
amry wiol  siroedd,  o  bwrpas  i  drin  a  thrafod  y  pethau  a  berthynant  iddi. 
Ac  y  mae  y  gwahanol  enwadau  crefyddol  yn  eu  Gyfarfodydd  Misol  a 
Chwarterol  ynfynych  yn  cymerydhamddeniedrych  ar  ysefydliaddaionus 
hwn,  ac  i  annog  eu  gìlydd  i  f wy  o  zel  ac  ymdrech  o'i  blaid.  Y  mae  llawer 
o  bregethau  wedi  eu  traddodi  gan  weinidogion  enwog  ar  "  Yr  Ysgol 
Sabbothol,"  a  dilys  genym  fod  yr  oll  a  wnaed  wedi  bod  yn  fendithiol  i 
godi  ein  cenedl  i  feddwl  yn  uchel  am  y  sefydliad  gwerthfawr  hwn. 
Ond  er  y  cyfan  sydd  wedi  ac  yn  cael  ei  wneyd  mewn  gwahanol  gylch- 
oedd  o  blaid  yr  Ysgol,  y  mae  yn  ymddangos  fod  rhan  helaeth  o  drigol- 
ion  ein  gwlad  eto  yn  ei  llwyr  esgeuluso.  Hysbysid  rai  blynyddoedd 
yn  ol  yn  Nghymdeithasfa  y  Methodistiaid  Calfìnaidd  yn  Ninbych  fod 
20,000  o  drigolion  y  sir  hono  heb  fod  yn  gwrando  yr  efengyl.  Os  gwir 
yr  adroddiad  uchod,  ac  os  gwir  hefyd  fod  siroedd  eiraill  Cymru  lawn 
mor  bell  yn  ol,  y  mae  yn  eglur  f od  genym  waith  mawr  heb  ei  gwblhau, 
a  bod  yn  bryd  i  ni  ddeffroi  o  gysgu,  ac  ymosod  yn  egniol  ar  lafur 
cenadol  yn  ein  gwlad  ein  hunain.  "  Y  mae  tir  lawer  eto  heb  ei  fedd- 
iannu."  Ond,  er  hyny,  "  na  lwfrhawn,  ac  na  ddigalonwn."  Yr  ydym 
wedi  ennill  llawer  yn  y  blynyddoedd  diweddaf ;  ac  os  parhawn  yn  ein 
zel  a*n  hymdrech,  yr  ydym  yn  bur  sicr  o  ennill  tir  eto  yn  y  dyfodoL 
Wrth  edrych  ar  yr  ystadegau,  fe  welir  ein  bod  eisoes  yn  bur  lliosog,  a 
dylem  fod  oll  ar  waith.  Byddai  yn  briodol  dyweyd  wrthym  fel  y 
djrwedodd  Josua  wrth  feibion  Joseph :  "  Os  pobl  aml  jàwjt,  dos  i 
fyny  i'r  coed,  a  thor  goed  i  ti  yno  yn  ngwlad  y  Phereziaid,  a'r  cawri,  od 
yw  mynydd  Ephraim  yn  gyfyng  i  ti.  .  .  Pobl  aml  ydwyt,  a  nerth  mawr 


CANMLWYDDlANT   YSGOLION    SABBOTHOL   CYMRU.  808 

sydd  genyt:  ni  fydd  i  ti  un  rhan  yn  unig;  eithr  bydd  y  mynydd  eiddot 
ti;  canys  coediog  yw,  arloesa  ef ;  a  bydd  ei  eithafoedd  ef  eiddot  ti; 
canys  ti  a  yri  ymaith  y  Canaaneaid,  er  bod  cerbydau  heiyrn  ganddynt,  ac 
er  eu  bod  yn  gryfion."  A  chan  ein  bod  ninnau  yn  bobl  aml,  dylem 
fyned  i  fyny  i'r  coed,  a  gwneyd  ein  hol  ar  y  rhan  hono  o'r  boblogaeth 
sydd  heb  fod  yn  ddeüiaid  o'r  Ysgol  SabbothoL  Y  mae  aml  i  gymyd- 
ogaeth  goediog  a  llawer  mynydd  diffrwyth  heb  eu  harloesi  eto;  gan 
hyny  dywedwn  wrth  yr  Ysgol,  "Bydd  y  mynydd  eiddot  ti,  a 
bydd  ei  eithafoedd  ef  eiddot  ti.  Y  mae  genyt  ti  nerth  i  yru  ymaith 
y  Canaaneaid, — hen  arferion  pechadurus  ein  gwlad,  er  bod  cerbydau 
heiyrn  ganddynt,  ac  er  eu  bod  yn  gryfion  iawn !  Bydd  galonog  ac 
ymdrechgar,  a  thi  a  yri  ymaith  gyfeddach  a  meddwdod,  cydorwedd  ac 
anlladrwydd,  cynhen  a  chenfigen,  twyll  ac  anghyfiawnder,  a  phob 
drygioni  allan  o'r  tir,  a  bydd  y  wlad  wedi  ei  darostwng  o'th  flaen  di." 

Yr  ydym  yn  credu  fod  i'n  byd  ni  ddyfodol  dedwydd,  pan  y  bydd 
ei  drígolion  yn  gyfiawn  oll,  a  phob  un  yn  aelod  ffyddlawn  o'r  Ysgol 
SabbothoL  Ond  a  ydym  ni  yn  gwneyd  a  allom  tuag  at  ddwyn  y 
cyfnod  dedwydd  hwnw  oddiamgylch,  ai  ynte  pregeth  Josua  wrth  feib- 
ion  Israel  sydd  yn  amserol  i  ni, — "  Pa  hyd  yr  ydych  chwi  yn  esgeuluso 
myned  i  oresgyn  y  wlad  a  roddes  Arglwydd  Dduw  eich  tadau  i  chwi  t 
Moeswch  o  honoch  dri  wŷr  o  bob  Uwyth,  fel  yr  anfonwyf  hwynt,  ac  y 
cyfodont,  ac  y  rhodiont  y  wlad,  ac  y  dosbarthont  hi."  Felly  am  ein 
hanwyl  wlad  ninnau,  y  mae  Arglwydd  Dduw  ein  tadau  wedi  ei  rhoddi 
i  ni,  ac  yr  ydym  ninnau  i'n  beio  am  beidio  myned  i'w  meddiannu.  Ac 
yr  ydym  mewn  modd  arbenig  i  ymdrechu  gwneyd  hyny  trwy  wneyd  ein 
goreu  i  gael  y  boblogaeth  oll  i  fod  dan  addysg  yr  Ysgol  SabbothoL 

Ac  ar  ol  cael  y  bobl  at  eu  gilydd,  y  pwnc  nesaf  ydyw  eu  cadw  ^mghyd, 
a  gwneuthur  rhyw  lesâd  iddynt.  Y  mae  yr  anrhydedd  uchel  yma  wedi 
ei  hymddiried  i  athrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgol.  Tuag  at  gyrhaedd 
yr  amcan,  un  peth  pwysig  ydyw  meddu  awydd  angerddol  yn  y 
meddwl  am  fod  o  les  i  eraill.  Dylai  pob  dysgawdwr  fod  yn  debyg 
i'r  Brenin  Mawr  yn  hyn  :  "  Ni  thröaf  oddiwrthynt  heb  wneuthur  lles 
iddynt  Ië,  mi  a  ymlawenychaf  ynddynt,  gan  wneuthur  lles  iddynt ;  a 
mi  a'u  planaf  hwynt  yn  y  tir  hwn  yn  sicr,  â'm  holl  galon,  ac  â'm  holl 
enaid."  Fel  hyn  y  dylai  y  dysgawdwr  crefyddol  fod,  yn  amcanu  yn 
ddifrifol  at  wneyd  ìles  i'r  rhai  sydd  dan  ei  ofal.  Y  mae  gan  yr  athraw 
fantais  neillduol  i  wneyd  lles  i'w  ddosbarth ;  y  mae  y  cylch  yn  ddigon 
bychan,  ac  y  mae  hyny  yn  gwneyd  fod  yn  haws  cyrhaedd  pob  un.  Yn 
y  gynnulleidfa  fawr  y  maent  yn  Uechu  yn  nghysgod  eu  gilydd,  yr 
unigol  yn  ymgolli  yn  y  Uiaws,  y  naill  yn  gwrando  dros  y  llall ;  a'r 
pethau  pwysig  a  draddodir,  rhyngddynt  oll,  "yn  cael  eu  gollwng  i  golli." 
Ond  yn  y  dosbarth  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  y  mae  pob  un  yn  bersonol 
yn  y  cyrhaedd  megys ;  gall  yr  athraw  roddi  ei  law  arno,  a  gwneuthur 
lles  iddo.  Ac  un  lles  neillduol  y  dylai  yr  athraw  bob  amser  amcanu  ato, 
yn  enwedig  gyda  yr  ieuanc,  ydyw  ei  gael  i  gynnyddu  mewn  gwybod- 
aeth  o  bethau  y  Bibl.  Ac  un  ffordd  effeithiol  i  hyny,  a'r  fwyaf  effeith- 
iol  yn  ddiammeu,  ydy w  drwy  Holi.  Perygl  ambell  athraw  ydyw  bod 
yn  ormod  o  bregethtor  yn  y  dosbarth,  ac  yn  rhy  f ychan  o  hclwr ;  esbonio 
i'r  dosbarth  yn  lle  gwneyd  iddynt  hwy  esbonio  iddo  ef.  Gwaith 
penaf  a  phwysicaf  yr  athraw  ydy w,  nid  ty wallt  i  mewn  i'r  rhai  sydd  dan 


8(>á  OaNMLWYDDHNT    YSOOLION    SABBOTHOL    OYlfRU. 

ei  ofal,  ond  tynu  allan  o  honynt.  Dichon  maì  buddiol  iddo  weithiau 
fydd  tywallt  rhyw  gymainti  mewn,  yn  debyg  fel  y  bydd  y  llancea 
gyda  y  pwmp  ar  adeg  sych  ar  y  flwyddyn,  yn  ty  wallt  rhyw  gymaint 
o  ddwfr  iddo  mewn  trefn  i  gael  peth  allan  o  hono.  Cael  dwfr  y  w  am- 
can  y  lodes  pan  yn  rhoddi  iddo ;  ac  ar  ol  tywallt  ychydig  i  mewn, 
cewch  ei  gweled  â'i  holl  egni  yn  pwmpio  allan  o  hono.  Felly  yr 
athraw ;  tynu  allan  y w  ei  waith  mawr  ef,— cynnyrchu  ysbryd  ymofyn- 
gar  yn  y  rhai  fydd  dan  ei  ofal ;  nid  dy weyd  cymaint  wrthynt,  ond  cyn- 
hyrfu  eu  meddyliau  hwy  eu  hunain  i  ddyfal  chwilio  ac  ymofyn  drostynt 
eu  hunain.  Y  mae  yr  hyn  a  ennillir  drwy  lafur  a  thrafferth  yn  fwy  o 
werth  i'r  ieuanc,  a  bydd  yn  Uawer  tebycach  o'i  gadw.  Gan  hyny  y 
mae  yn  wir  bwysig  i'r  athraw  fedru  codi  ei  ddysgyblion  i  gymeryd 
trafferth  gyda  y  gwersi  fydd  dan  sylw. 

Un  o'r  ffýrdd  mwyaf  effeithiol  i  gynnyrchu  trafferth,  ac  hefyd  i 
wneyd  y  drafferth  yn  ddifyrus  ydy w  drwy  Holi  Y  mae  gwaith  yn 
fendith  fawr  i  ddyn ;  y  creadur  di-waith,  y  segurddyn,  ydyw  y  mwyaf 
annedwydd  o  bawb ;  treulia  y  gweithgar  ei  amser  yn  llawer  mwy  difyr 
na'r  segur.  Y  mae  yn  hawdd  adnabod  dosbarth  yr  athraw  sydd  yn 
holi  wrth  yr  olwg  effro,  fywiog,  sydd  arnynt ;  ac  y  mae  yr  Ysgol  bob 
amser  yn  dybenu  yn  líawer  rhy  fuan  ganddynt :  tra  ar  y  llaw  arall  y 
mae  dosbarth  yr  athraw  sydd  yn  pregethu,  ac  heb  holi,  yn  cael  hamdden 
i  edrych  o'u  cwmpas,  neu  ynte  yn  hanner  cysgu.  Y  mae  cwestiyno  yn 
cynnyrchu  bywiogrwydd  a  meddylgarwch.  Agorir  llygaid  y  Uanc  i 
weled  yr  anhawsderau,  ac  i  benderfynu  ymosod  arnynt  o  ddifrif.  Daw 
i  ddeall  fod  yno  bethau  ag  y  mae  efe  heb  eu  gwybod.  "  Y  cam  cyntaf 
mewn  gwybodaeth  yw  gwybod  ein  bod  heb  wybod."  A'r  ffordd  i  gael 
yr  ieuanc  i  roi  y  cam  yna  ydyw  ei  holi.  Yna  y  maeyn  agor  ei  lygaid  i 
weled  fod  anhawsderau  yn  bod,  a'i  fod  yntau  ei  hun  yn  anwybodus ;  ac 
erbyn  hyn  dyna  gychwyn  pur  dda;  fe  aiff  bellach  i  ymofyn  ac  i  chwilio; 
ac  ar  ol  dechreu  trafferthu  y  mae  yn  cael  blas  ar  y  gwaith.  A  dyna  y 
peiriant  yn  awr  wedi  cychwyn,  yr  olwynion  wedi  dechreu  troi;  a  gwaith 
yr  athraw  bellach  ydyw  eu  cadw  i  droi, — cadw  i  fyny  yr  ysbryd  ym- 
ofyngar  ac  ymchwiîgar  yna.  Ond  cofier  mai  y  ffordd  fwyaf  effeithiol  i 
wneyd  hyny  ydyw  drwy  holL 

Y  mae  cryn  dipyn  o  bwys  pa  fath  gwestiynau  a  ofynir.  Weithiau  yr 
ydys  yn  holi  er  mwyn  cael  alîan  faint  gwybodaeth  y  rhai  a  holir.  Cyr- 
haeddir  yr  amcan  yma  drwy  yr  arholiadau  ysgrif enedig  a  gynnelir  yma 
ac  acw  ar  hyd  y  wlad;  a  diamraeu  fod  daioni  mawr  yn  cael  ei  gynnyrchu 
drwyddynt,  yn  neillduol  yn  y  parotoi  fydd  ar  eu  cyfer  trwy  y  Uafur 
blaenorol  i'r  arholiad ;  er  ar  yr  un  pryd  f e  ddichon  f od  perygl  i  ni  fyned 
i  eithafion  gydag  arholiadau.  Y  mae  eisieu  holi  er  cynnyrchu  meddyl- 
garwch  a  Uafur  yn  y  dysgyblion;  ac  hefyd  holi  pethau  hawdd  a  syml,  yn 
gystál  ag  ymwthio  at  y  dwfn  a'r  anhawdd  er  mwyn  cadw  pawb  ar  waith. 
Yr  ydym  yn  clywed  ambell  dro  fod  yr  holi  cyhoeddus  ar  ddiwedd  yr 
Ysgol  yn  anfuddiol  a  diflas,  a  bod  tymmor  yr  hoh  cyhoeddus  ar  ben, 
ac  mai  Uawer  gwell  fyddai  cael  yr  ychydig  fynydau  hyny  yn  ychwan- 
egiad  at  yr  amser  yn  y  dosbarthiadau.  Y  mae  un  peth  yn  eglur  beth 
bynag,  fod  yr  holi  cyhoeddus  wedi  ateb  dybenion  goruchel  yn  yr  amser 
a  aeth  heibio  ;  a  rhaid  i  ni  addef  ein  bod  yn  hynod  o  anmharod  eto  iV 
roddi  o'r  neilldu  a'i  gondemnio.     A  theimlwn  yn  sicr  mai  nid  an- 


CANllLWYDDlANT    Y8G0LÎ0N    SABBOTHOL    OYMHÜ.  805 

mhriodol  fyddai  cymeryd  hamdden  am  foment  i  edrych  ac  ymofyn  a 
oes  dim  modd  "  adnewyddu  ieuenctyd  "  yr  hen  arfer  dda  eto  fel  yn  y 
dyddiau  gynt.  Dichon  fod  yr  holwyr  yn  barod  i  osod  y  bai  wrth 
ddrws  yr  atobwyr,  a  hwythau  yn  ei  daflu  yn  ol  at  ddrws  yr  holwyr. 
Ond  pe  yr  ymofynem,  nid  yw  yn  annhebyg  nad  oes  tipyn  o'r  bai  ar  y 
naill  a'r  Uall,  a  dylai  "  pob  un  ysgubo  ar  gyfer  drws  ei  dŷ  ei  hun."  Ỳ 
mae  eisieu  gofyn  pethau  syml  fel  y  gallo  yr  holl  gynnulleidfa  gydateb ; 
a  pheth  rhyfeddol  o  brydferth  ydyw  cly wed  Uiaws  yn  cydadrodd  hen 
wirioneddau  mawr  y  Bibl — gwŷr  a  gwragedd,  hen  ac  ieuainc,  yn  cyd- 
adrodd  pennod  o'r  Bibl,  neu  o'r  Ryfforddwr^  yn  un  Uais.  Na  ddif wyner 
yr  hen  arfer  dda,  canys  y  mae  bendith  ynddi.  Ar  yr  un  pryd  y  mae 
eisieu  hefyd  gofyn  pethau  ag  y  dylid  bod  yn  feddylgar  wrth  eu  hateb, 
— pethau  a  gynnyrchant  lafur  yn  y  bobl  ieuainc.  Buddiol,  hyà  y 
byddo  yn  bosibl,  ydyw  uno  y  ddau  ddull  o  holi ;  nid  pethaù  syml  ac 
arwynebol  yn  unig,  ond  ymofyner  hefyd  am  y  dwfn  a'r  anhawdd.  Y 
mae  ambell  holwr  na  cheir  dim  ganddo  ond  y  syml  a'r  agos ;  ac 
meddai,  "  Y  peth  sydd  bell  a  dwfn  iawn  pwy  a'i  caiff  ì "  Nid  y w  efe 
am  ymaflyd  mewn  cwestiwn  anhawdd  o  gwbl.  Ond  y  mae  holwr  arall 
yn  teimlo  mai  gormod  o  iselhâd  arno  ef  fyddai  gofyn  pethau  bychain 
hawdd  ;  ac  o  herwydd  hyny  y  mae  bob  amser  am  u  wthio  i'r  dwfn,"  a'r 
canlyniad  yn  fynych  ydy w,  gorfod  "  poeni  ar  hyd  y  nos  ac  heb  ddal 
dim."  Peth  o  werth  fyddai  uno  y  ddau  fath  o  holi — sef  holi  yn  y  fath 
fodd  ag  a  godo  yr  holl  gynnulleidfa  i  gydateb,  ac  hefyd  dori  gwaith  i'r 
meddyliau  cryfaf  o  fewn  y  gynnulleidfa. 

Mewn  trefn  i  gyrhaedd  yr  amcanion  uchod,  dylai  fod  mwy  o  gysyUt- 
iad  rhwng  y  Uafur  yn  y  dosbarthiadau  a'r  holi  ar  ddiwedd  yr  Ysgol. 
Tebyg  ydy  w  yn  ein  Hysgolion  Sabbothol  yn  awr,  mewn  rhai  parthau 
o'r  wlad,  i'r  hyn  ydoedd  yn  Israel  gynt,  pan  nad  oedd  ganddynt  frenin : 
"ond  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei  olwg  ei  hun."  FeUy  y 
mae  pob  dosbarth  yn  darllen  yn  y  man  y  myno,  yn  gwneuthur  yr 
hyn  sydd  uniawn  yn  ei  olwg  ei  hun ;  ac  o  herwydd  hyny  y  mae  Uawer 
o  amry wiaeth  ymhob  Ysgol,  ac  nid  oes  neb  wedi  sôn  na  meddwl  am 
yr  hyn  sydd  i'w  holi  ar  y  diwedd,  nes  y  bydd  yr  Arolygwr  wedi  canu  y 
gloch.  Os  bydd  yr  holwr  ei  hunan  wedi  parotoi  ychydig,  ni  fydd  neb 
arall  wedi  parotoi  dim.  Ond  y  mae  eisieu  parotoad  ar  yr  holwr  a'r 
atebwyr.  Os  nad  ellir  cael  yr  holl  Ysgol  i  lafurio  yn  yr  un  maes — dios 
mai  hyny  fyddai  y  peth  goreu, — dylid  neillduo  rhyw  gyfran  o  amser 
yr  Ysgol  i  barotoi  ar  gyfer  yr  holi  yn  y  diwedd.  Yn  y  fan 
hon  dymunem  grybwyll  y  dylai  pob  Ysgol  fod  yn  dri  dosbarth — 
sef  plant;  ieuenctyd;  a  phobl  mewn  oed;  a  dylid  tori  gwaith 
priodol  i'r  naill  a'r  ílall.  Yn  yr  Ysgolion  Ue  nad  oes  ond  dau 
ddosbarth,  gellir  bod  agos  yn  sicr  fod  yno  segurwyr,  sef  rhai 
rhy  fawr  i  fod  gyda'r  plant,  ac  heb  deimlo  dim  dyddordeb  yn  yr  hyn 
fydd  gan  y  bobl  mewn  oed ;  a  pheth  peryglus  ryfeddol  yw  dechreu 
cael  blas  ar  segura.  Y  mae  hyny  yn  wir  ymhob  cylch  ;  y  mae  y  rhai 
segur  yn  temtio  y  diafol  i'w  temtio  hwy.  Torer  gwaith  i  bawb;  cadwer 
pawb  gyda  eu  gwaith;  a  rhodder  cyflousdra  iddynt  i  ddangos  eu 
gwaith. 

Dyna  beth  arall  angenrheidiol  tuag  at  godi  yr  holi  cyhoeddus  i  fri, 
sef  fod  cyfleusderau  i  hyny  yn  cael  eu  rhoddi  yn  Uawer  amlach.     Mewn 


806  0ANMLWYDD1ANT   T8GOLION    8ÀBB0THOL   CTMRÜ. 

ambell  gapel  yn  awr,  nid  oes  dim  holi  cyhoeddus  ond  ar  Sabboth  y  Cyf- 
arfod  Ysgolion  yn  unig.  "  Fy  mrodyr,  ni  ddylai  y  pethau  hyn  fod  felly." 
Y  mae  yn  ddigon  rhyfedd  fod  yr  holi  a'r  ateb  cystal  ag  y w,  pan  fedd- 
yliom  leied  o  ymgeledd  y  mae  yn  ei  gaeL  Y  peth  effeithiolaí  i  gadw  yr 
erfyn  yn  loew  ydy w  ei  ddefnyddio  yn  aml ;  nid  rhyfedd  f od  llawer 
pregethwr  heb  fawr  o  flas  i  holi,  gan  mor  anfynych  y  mae  galwad  arno 
i  ymarfer  â  hyny.  Diammeu  y  collai  y  blas  ar  bregethu,  pe  y  byddaá 
wrthi  mor  anaml  ag  y  mae  yn  holi.  Dylid  neillduo  un  odfa  ar  y  Sabboth 
unwaith  bob  mis,  neu  bob  dau  fis,  ymhob  capel  i  holi  rhyw  fater  a  f yddo 
dan  sylw  yr  Ysgol ;  a  bron  nad  ydym  yn  credu  y  cai  y  gynnulleidf a  fwy 
o  les  ac  adeiladaeth  ysbrydol  trwy  hyny  nag  hyd  yn  nod  wrth  wrando  y 
bregeth.  Y  mae  gan  amryw  eglwysi  bellach  eu  bugeiliaid,  a'r  rhai 
hyny  yn  pregethu  yn  fynych  yn  eu  cartrefi,  a  chanmoladwy  iawn  ydy w 
hyny  ;  dylai  pob  gweinidog  bregethu  yn  aml  i  bobl  ei  of al.  Ac  y  mae 
yn  sicr  mai  y  gweinidog  cartrefol  fyddai  y  mwyaf  cymhwys  i  holi  y  gyn- 
nulleidfa.  üs  rhaid  cael  y  "gwr  dyeithr"  i  bregethu  ambell  waith, 
gadawer  i'r  "  gweinidog  cartrefol "  gael  cyfle  i  holi  yn  lled  fynych,  a 
derbynia  lesád  ei  hunan,  a  chaiff  gyfle  i  wneyd  lles  i'w  gynnulleidfa. 

Dymunem  grybwyll  eto  mai  dymunol  fyddai  rhoddi  ambell  odfa  ar  y 
Sabboth  i  holi  y  plant  hefyd  :  dyma  y  moddion  effeithiolaf  i  gynnyrchu 
ysbryd  llafur  yn  yr  oes  sydd  yn  codi.  Y  mae  daioni  mawr  yn  cael  ei 
wneyd  drwy  y  cyf arfodydd  wythnosol  a  gynnelir  gyda  y  plant,  y  Cyfar- 
fodydd  Ysgolion,  a'r  Cymanfäoedd  blynyddol  yn  yr  amrywiol  siroedd 
a'r  gwahanol  ddosbarthiadau.  Dylai  yr  oll  o  honynt  gael  pob  cefnog- 
aeth ;  ond  dylid  hefyd  cael  cyf arf odydd  i  holi  yn  amlach  ymhob  Ue  ar 
y  Sabboth.  Cwynir  weithiau  nad  oes  dim  holwyr  i'w  cael ;  tebygol 
mai  y  rheswm  dros  hyny  ydy w  mai  ychydig  o  alwad  sydd  am  danynt 
Er  ys  blynyddau  yn  ol  yr  oedd  ysgolfeistriaid  yn  brinion  iawn,  ac  ych- 
ydig  iawn  oedd  yr  alwad  am  danynt;  ond  yn  y  blynyddau  diweddaf 
hyn  y  mae  galwad  mawr  am  ysgolfeistriaid,  a  pha  fwyaf  yw  y  galwad 
am  danynt,  mwyaf  oll  yw  y  cyflenwad  o  honynt  Felly  hefyd,  pe 
byddai  galwad  am  holwyr  yn  amlach,  y  mae  yn  sicr  y  byddent  yn 
haws  i'w  cael,  ac  hefyd  y  byddai  genym  well  holwyr  o  lawer  nag  sydd 
genym  yn  awr.  Hen  gynllun  ardderchog  i  weinyddu  addysg  ydyw  holi 
ac  ateb ;  a  pha  f wyaf  yr  arf erwn  âg  ef,  mwyaf  oll  a  welwn  o  werth 
ynddo.  Wrth  derfynu,  yr  ydym  bron  a  chael  ein  temtio  i  annog  yr 
eglwysi  i  gadw  eu  gwŷr  ieuainc  am  gryn  amser  i  fod  yn  holwyr,  ac  nid 
eu  gollwng  ar  unwaith  i  fod  yn  bregethtoyr* 

Evan  Peters. 


VIII. 

CYSYLLTIAD  YR  YSGOL  SABBOTHOL  A'R  BAND  OF  HOPE. 

Y  mae  y  Lly wodraeth  o  fewn  yr  ugain  mlynedd  diweddaf  wedi  dwyn 
oddiamgylch  welliantau  pwysig  tuag  at  berffeithio  y  dull  o  gyfranu 
addysg  elfenol  yn  yr  ysgolion  dyddioL  Y  mae  adeiladau  cyfleus  wedi 
eu  codi,  digonedd  o  athrawon  trwyddedig  yn  barod,  a  deddf  i  orfodi  y 


OINMLWYODIANT    YSGOLtON    SABBOTHOL   0YMHU.  807 

plant  i  fyned  i  dderbyn  addysg.  Ystyrir  y  trefniadau  hyn  yn  dda  a 
chyflawn,  eto  nid  ydynt  yn  berffaith.  Y  mae  dynion  galluog  yn 
barhâus  yn  gwneyd  cyfnewidiadau  ynddynt  ac  ychwanegiadau  atynt 
er  eu  perffeithio.  Gwelir  fod  gofal  neillduol  am  addysg  fydol  yn  ein 
plith,  ac  y  mae  effeithiau  y  cyfleusderau  hyn  i'w  gweled  mewn  modd 
dymunol  ac  addawol  ar  y  dosbarth  ieuanc.  Ond,  ymha  sefyllfa  y  mae 
addysg  grefyddol  yn  ein  gwlad  ?  Y  prif  sefydliad  i  gyf ranu  yr  addysg 
hon  ydy w  yr  Ysgol  Sabbothol.  Hi  sydd  i  ymafael  yn  Uaw  yr  ieuenctyd 
i'w  hyfforddi  yn  mhen  eu  ffordd.  Erbyn  hyn  y  mae  yr  Ysgol  yn 
Nghymru  yn  gan'  mlwydd  oed;  gwelodd  lawer  tro  ar  fyd,  fel  y 
dywedir;  gwelodd  un  genedlaeth  yn  myned  ymaith  a  chenedlaeth 
arall  yn  dyfod  amry w  weithiau ;  ond  y  mae  hi  yn  parhâu  yr  un,  heb 
fyned  drwy  ond  ychydig  o  gyfnewidiad.  Mewn  un  ystyr  y  mae  hyn 
yn  rhinwedd  ynddi,  gan  ei  bod  wedi  cadw  meddiant  o'r  arbenigrwydd 
a'i  nodweddai.  Ond  un  o  ddeddfau  bywyd  ydyw  cyfnewidiad,  neu 
ddadblygiad ;  a  phan  gofiwn  hyny,  yr  ydym  yn  synu  fod  golwg  mor 
iach  ar  yr  Ysgol,  pan  y  mae  wedi  symud  a  chyfnewid  mor  ychydig. 
Paham  na  fuasai  wedi  myned  trwy  gwrs  o  welliantau  ?  Paham  na 
faasai  iddi  adeiladau  cyfleus  ?  Paham  na  f uasai  ganddi  f wy  o  athrawon 
galluog  ac  ymroddedig?  Onid  oes  peth  difaterwch  a  chysgadrwydd 
wedi  bod  ynglỳn  â  hi?  Yn  ddiau,  fe  wnaeth  yr  Ysgol  Sabbothol 
waith  mawr  a  daionus  yn  ystod  y  can'  mlynedd  diweddaf ;  ond,  pa 
faint  mwy  o  waith  da  a  allasai  fod  wedi  ei  wneyd  pe  buasai  ei  threfn- 
iadau  a  phobpeth  cysylltiedig  â  hi  yn  agos  i'r  hyn  y  dylasent.  fod. 
Ymha  le  y  mae  y  diffyg  ì  Ein  cred  ni  yw,  y  dylid  gwella  y  Dull  :o 
gyfranu  addysg,  ac  hefyd  y  dylid  Helaethu  y  Moddion  i'w  gyfranu. 

Y  mae  pawb  sydd  yn  dwyn  rhy w  gysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothol  yn 
gwybod  yn  dda  am  y  Dull  a  arferir  yn  gyffredin  ynddi  i  gyfranu 
addysg.  Ychydig  iawn  o  amser  a  fyddai  yn  eisieu  i  argyhoeddi  unrhy w 
aelod  o  honi  fod  y  dull  yn  un  digynllun,  ac  i  raddau  pell  yn  aneffeith- 
iol.  Gofyner  i  fachgen  deuddeg  oed  enwi  rhai  o  apostolion  Crist; 
gofyner  i  ddosbarth  o  enethod,  deg,  deuddeg,  a  phedair  ar  ddeg  oed, 
enw  ar  beth  ydyw  Samaria,  Moriah,  &c,  a  oheir  gweled  fod  mwy  o 
anwybodaeth  am  hanesion  syml  y  Bibl  nag  a  fuasai  amryw  yn  feddwl. 
Y  mae  y  plant  yn  myned  drwy  arholiadau  mewn  safonau  uchel  yn  yr 
yBgolion  dyddiol  yn  llwyddiannus,  ond  mewn  materion  ysgrythyrol  y 
mae  yr  un  plant  yn  dangos  anwybodaeth  mawr.  Y  rheswm  ydyw, 
na  chawsant  eu  haddysgu  yn  briodol, — nad  oeddynt  dan  athrawon 
oeddynt  yn  meddu  cymhwysder  i  gyfranu  addysg,  onidê  buasai  eu 
cynnydd  yn  helaethach.  Pan  aeth  y  Llywodraeth  i  ddiwygio  addysg 
fydol  y  wlad,  chwiliwyd  am  athrawon  cymhwys.  Gan  nad  oedd  ond 
ychydig  i'w  cael  ar  y  dechreu,  aed  i  wneyd  rhai.  A  rhaid  iddi  ddyfod 
i  hynyma  gyda  yr  Ysgol  Sabbothol — gwneyd  athrawon,  os  ydyw  am 
gyfranu  addysg  yn  effeithiol.  Gwneyd  rhai  fydd  yn  athrawon  yn  y 
ddau  ystyr  sydd  i'r  gair,  sef  rhai  yn  meddu  gwybodaeth  drwyadl  o'r 
hyn  y  maent  yn  ei  addysgu,  a  rhai  yn  meddu  gallu  i  gyfranu  y  wybod- 
aeth  hono  i  eraill.  Byddai  sefydlu  dosbarthiadau  mewn  cysylltiad  â'r 
Ysgol  Sabbothol,  gyda'r  amcan  o  barotoi  athrawon  ar  ei  chyfer,  yn 
dyfod  â  chwrs  newydd  o  addysgiaeth  iddi.  Ac  yn  ddiddadl,  nid 
ychydig  o  ddaioni  a  fyddai  ynddo  ei  hun,  heb  gyfrif  y  lles  a  ddeuai  i'r 


808  CANMLWYDDIANT    TSOOLION    8ABBOTHOL   CTMRÜ. 

Ysgol  yu  gyffredinol  tr wy  gael  athrawon  cymhwys.  Grellid  dyweyd  ei 
fod  yn  "twüe  blessed"  Buasai  yn  dda  genym  fyned  ymlaen  i  gynnyg 
cynlluniau  ar  gyfer  parotoi  athrawon,  ac  i  nodi  rhai  gweiliantaa  yn  y 
dull  o  gyfranu  addysg,  yn  enwedig  ymhlith  y  dosbarthiadau  ieuengaf  ; 
ond  rhaid  i  ni  gyfyngu  ein  hunain  o  fewn  cylch  ein  testun.  Felly  awn 
ymlaen  at  yr  ail  sylw  a  nodasom,  sef  y  dylid  Helaethu  y  Moddion  t 
gyfranu  addysg. 

Yr  ydym  yn  deall  fod  ymdrech  lled  gyffredinol  yn  cael  ei  wneyd  ar 
ryw  noswaith  o'r  wythnos  i  addysgu  y  plant,  heblaw  yr  hyn  a  wneir  ar 
y  Sabboth.  Y  mae  effeithiolrwydd  y  cyfarfodydd  hyn  yn  dibynu  ar 
gymhwysder,  zel,  a  ffyddlondeb  y  rhai  sydd  yn  gofalu  am  danynt 
Hyd  yn  hyn  y  maent  ymhell  o  fod  yn  cael  y  sylw  dyladwy.  Yn 
fynych  anghofir  eu  cyhoeddi,  pan  hysbysir  cyfarfodydd  eraill  yr 
wythnos.  A  chan  mai  un  neu  ddau  fydd  yn  cymeryd  eu  gofal,  pan 
ddaw  rhyw  rwystr  i'r  rhai  hyny  fod  yn  bresennol,  gwaith  rhy  anhawdd 
fydd  cael  neb  i  gymeryd  eu  ìle,  ac  felly  dyna  wythnos  yn  myned  heibio 
heb  gyfarfod.  Ystyrir  y  cyfarfod  hefyd  mor  ddibwys  fel  y  cymerir  ei 
noswaith  yn  aml  i  gynnal  rhyw  gyfarfod  a  ddaw  heibio  yn  achlysurol. 
0  herwydd  difaterwch  mewn  amry wiol  ffyrdd  y  mae  y  cyfarfodydd  hyn 
ymhell  o  fod  yn  effeithiol.  0  dan  nawdd  yr  Ysgol  Sabbothol  y  dyìai 
cyfarfodydd  y  plant  yn  yr  wythnos  fod,  a  dylent  gael  eu  hystyried  fel 
helaethiad  o  honi.  Yr  un  amcan  sydd  iddynt,  a'r  un  addysg  sydd  i'w 
gyfranu,  ond  y  gwneir  hyny  mewn  dull  ychydig  yn  wahanol.  Yn  y 
cyfarfodydd  hyn  gellid  dysgu  adnod  i  hanner  cant  gyda  yr  un  faint  o 
lafur  ac  amser  ag  a  gymerai  i'r  athraw  yn  yr  Ysgol  i'w  dysgu  i  hanner 
dwsin.  Hefyd  gwneid  y  gwersi  yn  gymaint  mwy  dyddorol  trwy 
gymhorth  mapiau,  darluniau,  blachboard,  a  phethau  eraill  priodol  ar 
gyfer  y  gwaith,  fel  y  dysgai  y  plant  lawer  mewn  ychydig  o  amser,  ac  y 
byddai  yr  argraff  ar  eu  meddwl  yn  fwy  parhaus.  Byddai  ychwanegiad 
o'r  fath  yma  at  yr  Ysgol  yn  sicr  o  effeithio  yn  ddaionus  arni.  Ceid 
mwy  o  fywiogrwydd  ynddi,  mwy  o  laf ur  ;  a  gellid  parotoi  yn  nghyfar- 
fodydd  yr  wythnos  fel  ag  i  wneyd  holi  y  plant  ar  ddiwedd  Ysgol  y  Sab- 
both  i  ateb  lîawer  gwell  pwrpas. 

Yr  ydym  yn  deall  mai  er  mwyn  magu  yr  egwyddor  Ddirwestol 
yn  y  plant  y  ffurfiwyd  ar  y  dechreu  y  cyfarfodydd  a  elwir  Bands 
of  Hope.  Y  mae  arnom  ofn  fod  yr  amcan  hwnw  i  raddau  wedi 
colli.  Gresyn  ydyw  hyny.  Ni  fu  erioed  fwy  o  angen  rhoddi  nerth 
braich  ac  ysgwydd  o  blaid  sobrwydd.  Y  ddwd  sydd  yn  gwywo 
gobeithion  teuluoedd,  ac  y  mae  fel  pe  yn  annelu  ei  bwa  at  y  rhai 
hyny  sydd  o  herwydd  eu  talent,  eu  dysg,  a'u  hanrhydedd,  wedi  eu 
cymhwyso  i  lenwi  safleoedd  pwysig  yn  y  wlad.  Y  mae  y  gelyn  ymayn 
rhwymo  baich  o  anghysur  ar  ry wai  yn  ddiorphwys.  Poena  y  rhieni  trwy 
wneyd  y  plant  yn  feddwon.  Dwggywilydd  ar  y  plant  trwy  lithio  y  rhieni. 
Llawn  ydy w  y  wlad  o  gwr  i  gẁr  o  ochain  dystaw  yn  herwydd  dinyBtr- 
iadau  y  ddiod.  Er  pregethu,  er  cyfarfodydd  Dirwestol,  y  mae  yfed 
anghymedrol  yn  ffynu,  os  nad  yn  myned  ar  gynnydd.  Y  mae  dynion 
wedi  myned  yn  rhy  hen  i  ddiwygio  ;  y  mae  chwant  wedi  eu  meistroli; 
y  mae  arferiad  wedi  eu  meddiannu.  Ond  beth  am  y  plant  î  Y  maent 
hwy  yn  gwneyd  i  fyny  nifer  mawr  o'r  boblogaeth,  a  hwynt-hwy  ydyw 
gobeithluoedd  y  wlad.     O  fysg  y  rhai  hyn  y  cyfyd  seneddwyr,  lljrwodr- 


CANMLWYDDLANT    Y9G0LI0N    SAÖBOTHOL   GYMRU.  809 

aethwyr,  ac  athrawon  yr  oes  nesaf.  Ië,  ac  o'u  plith  hwynt  hefyd  y  dena 
y  diafol  ei  feddwon  a'i  dyngwyr !  Ond  ni  ddylai  gael  cymaint  ag  un, 
oddieithr  er  gwaethaf  caredigion  crefydd  a  sobrwydd.  Dyma  le  i 
weithio — gyda'r  plant.  Magu  cewri  mewn  rhinwedd  a  fyddant  yn  ofn 
i  anfoesoldeb.  Un  ffordd  effeithiol  i  wneyd  hyn  fyddai  i  bob  ardal 
Sefydlu  Band  of  Hope  mewn  cysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothol. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  eisoes  y  byddai  cyfarfod  yn  yr  wythnos  yn 
ychwanegiad  effeithiol  at  yr  Ysgol  i  ddysgu  moesoldeb  a  chrefydd,  ac  yr 
ydym  am  roddi  Ue  arbenig  yn  y  cyfarfod  hwnw  i  ddysgu  egwyddorion 
Dirwest  i'r  plant — eu  magu  yn  llwyrymwrthodwyr,  yn  Ddirwestwyr 
trwyadl.  Dysgir  athrawiaethau  crefydd  iddynt  yn  yr  Ysgol ;  arfogir 
hwy  yn  erbyü  ammheuwyr,  rhesymolwyr,  ac  anffyddwyr ;  ond  nid  oes 
ganddynt  arf  penodol  ar  gyfer  y  cawr-elyn — anghymedroldeb.  Dengys 
hanesiaeth  fod  llawer  o  ieuenctyd  a  gawsant  eu  parotoi  yn  dda  i  wynebu 
y  dosbarth  cyntaf  o  elynion  a  nodasom,  eto  yn  syrthio  yn  archolledig  o 
flaen  y  gelyn  hwn.  Adroddir  ffaith  ddifrifol  gan  y  Parch.  W.  Caine, 
caplan  carchar  Manchester.  Dywedai  iddo  ymweled  â  724  o  garcharor- 
ion,  ac  nid  oedd  ond  80  o  honynt  na  fuont  yn  aelodau  o'r  Ysgol  Sab- 
bothol.  Felly  dyna  644  o  fewn  muriau  carchardŷ,  fu  unwaith  yn  blant 
yr  Ysgol  Sul,  ac  yn  derbyn  addysg  ynddi.  Dengys  hyn  yn  amlwg  nad 
ydyw  hyfforddiant  yr  Ys<>ol  yn  ddiogelwch  digonol  i  wynebu  ystryw- 
iau  ac  ymo8odiadau  y  gelyn  o  gyfeiriad  y  ddiod — prif  achosydd 
troseddau  ein  gwlád.  Ehaid  i  ni  gan  hyny  gymhwyso  yr  arfogaeth  i 
gyfarfod  â'r  gelyn.  Yn  ddioedi  sefydler  Band  of  Hope  mewn  cysylltiad 
ír  Ysgol,  ac  felly  bydd  y  plant  a  fegir  yn.cychwyn  allan  fr  byd  mewn 
cyflawn  arf  ogaeth.  Yn  y  JBand  of  Hope  dysgir  y  plant  am  natur  alcohol 
a'i  effeithiau  ;  dangosir  iddynt  ddrygedd  meddwdod  fel  y  mae  yn  was- 
traff,  fel  y  mae  yn  niweidiol  i  iechyd,  fel  y  mae  yn  dinystrio  cymeriad, 
ac  yn  arbenig  fel  y  mae  yn  bechod  yn  erbyn  Duw ;  nodir  engreifftiau 
hefyd  er  mwyn  cynnorthwyo  y  plant  i  ddeall,  ac  er  mwyn  cael  cydsyn- 
iad  eu  cydwybod  â'rhyn  a  ddysgir  iddynt.  Y  mae  meddwl  a  chalon  y 
plentyn  yn  dyner,  ac  nid  oes  ynddo  ragf arn  i  droi  y  gwirionedd  y  ffordd 
yma,  na  chwant  wedi  ei  feithrin  i  ystwytho  y  gwirionedd  ffordd  acw ; 
ond  y  mae  ei  feddwl  a'i  galon  yn  lân  ac  agored  i  dderbyn  y  gwirionedd- 
au  a'r  argraffiadau  a  roddir  arnynt.  Mor  bwysig  gan  hyny  ydy w  fod  y 
gwirioneddau  cyntaf  a  ddysga  y  plentyn,  yr  argrafl&adau  cynnaraf  a 
wneir  ar  ei  feddwl,  yn  rhai  pur.  Y  mae  yr  arferion  a'r  addysgiadau 
cynnefin  yn  nhymmor  plentyndod  yn  sicr  o  barhau  yn  hir  yn  eu  dylan- 
wad  ar  y  dyn.  Dywedai  Cardinal  Cullen  : — "  Rhoddwch  i  mi  blentyn 
hyd  nes  y  byddo  yn  naw  oed,  a  chewch  ei  gymeryd  i'r  fan  a  fynoch 
wedi  hyny."  Dyma  dymmor  pwysig,  tymmor  argraffiadau  annileadwy ; 
ac  am  hyny  y  mae  yn  canlyn,  ond  hyfforddi  plentyn  yn  mhen  ei  ffordd, 
pan  heneiddio  nad  ymedy  â  hi.  Yn  y  Band  of  Hope  dysgir  y  plant  i 
ffurfio  arf erion  da.  Gyda  ni  y  mae  y  plant  braidd  oll  yn  Ddirwestwyr ; 
nid  yw  eu  hoedran  a'u  cyfleusderau  yn  caniatâu  iddynt  fod  yn  wahanol. 
Ond  nid  ydyw  cartrefi  yr  oll  o  honjnit  yn  Ddirwestol.  Mewn  rhai 
teuluoedd  y  mae  y  diodydd  yn  cael  eu  defnyddio  yn  rhwydd  301  ngolwg 
y  plant;  ond  y  rhan  fynychaf,  mae  yn  debyg,  defnyddir  hwy  fel 
meddyginiaeth,  ac  fel  croesaw  i  ddyeithriaid.  Y  mae  hyn  yn  rhoddi 
bri  ar  y  ddiod  yn  meddyliau  y  rhai  ieuainc,  ac  yn  meithrin  ynddynt 

1885  x 


810  CANMLWYODIANT    Y8GOMON   S»ABÖl>T«IOL  <3tM!tÜ. 

• 

archwaeth  tuag  atl  Hau  hadau  anghymedroldeb  y  mae  y  teuluoedd 
hyn.  A  ydyw  y  Band  of  Hope>  gan  hyny,  i  ymladd  yn  erbyn  yr 
argramadau  hyn  a  wneir  gan  gartrefi  y  wlad  ?  Ydy  w  yn  ddiammea. 
A'r  unig  obaith  am  lwyddiant  yn  erbyn  gallu  mor  gryf  ydyw  y  nerth 
hwnw  sydd  ymhob  gwirionedd  i  orchfygu  y  gau.  Rhaid  Fr  Band  of 
Hope  blanu  yr  egwyddor  Ddirwestol  yn  y  plant — eu  gwneyd  yn  Ddir- 
westwyr  eçwyddorol,  os  am  iddynt  barhâu  yn  Ddirwestwyr  ar  ol  tyf u  i 
oedran,  pryd  y  bydd  temtasiwn  yn  cymeryd  mantais  o'u  rhyddid  a'u 
cyfleusdra  i'w  darostwng.  Wrth  gysylltu  y  Band  of  Hope  â'r  YsgoL, 
byddai  dau  allu  yn  uno  i  gydweithredu,  a  byddaá  Úe  cryf  i  hyderu  y 
gwneid  argraffiadau,  ac  y  dysgid  arferion,  ac  y  plenid  egwyddorion  & 
ddalient  i  wrthsefylí  temtasiynau  er  pob  anfantais.  Pe  gellid  codi  oes 
o  lwyrymwrthodwyr,  oes  ouraidd  yn  hanes  y  byd  fyddai  hono.  Y 
mae  Mr.  Symonds,  arolygydd  carchar  Canterbury,  yn  dyweyd  fod 
dwy  fil  ar  hugain  o  garcharorion  wedi  bod  o  dan  ei  ofal  yn  ystod 
pymtheng  mlynedd,  ond  nad  oedd  un  yn  llwyrymwrthodwr.  Onid  ydy w 
ffaith  fel  hon  yn  cyhoeddi  gwirionedd  difrifol  ?  Os  ydym  am  gadw  ein 
plant  o'r  carcharau,  dygwn  hwynt  i  fyny  yn  Ddirwestwyr.  Y  mae  y 
wenynen  yn  aml  yn  disgyn  ar  flodeuyn  digon  gwenwynig,  ond  nid 
ydyw  hi  yn  casglu  dim  ond  mêl.  Dylid  meithrin  archwaeth  bur, 
tueddiadau  gonest,  arferion  daionus  yn  y  plant,  f el  y  medront  ym- 
wrthod  â'r  drwg  ac  ethol  y  da.     Os  nad  oes  gan  yr  Ysgol  Sabbothol 

Lcyfleu8derau  a'r  cymhwysderau  i  roddi  lle  arbenig  i'r  athrawiaeth 
dirwestol,  nid  ydyw  hyny  yn  un  rheswm  dros  i'r  mater  gael  ei 
esgeuluso.  Y  mae  ymhob  ardal  ddynion  ewyllysgar  i  ymgymeryd 
â  çwaith  y  Band  of  Hope>  ond  dwyn  hyny  i  sylw.  Yn  y  cyfarfod  hwn 
gellid  cynghori  ac  egwyddori,  dyweyd  ac  ailddyweyd,  nes  y  byddai 
meddyliau  y  plant  wedi  eu  trwytho  â  gwybodaeth,  a'u  calonau  wedi 
eu  meddiannu  gan  yr  egwyddor  lwyrymwrthodol.  Dyma  ystyr  y  gair 
a  ddefnyddir  am  arferíad  yn  yr  iaith  Seisonig — habit,  o  habeo,  I  hold,  I 
possess — yr  wyf  yn  gafael,  yr  wyf  yn  meddiannu.  Hyn  sydd  eisieu 
gyda  yr  egwyddor  lwyrymwrthodol,  ei  harferyd  i'r  plant  nes  i'r 
egwyddor  gymeryd  gafael  ynddynt,  a'u  meddiannu  yn  ddeiliaid  sicr 
iddi  ei  hun.  Wrth  roddi  cymaint  pwys  ar  Iwyrymwrthodiad,  nid 
ydym  am  esgeuluso  materion  eraill:  y  mae  pob  pechod  i  dderbyn 
saethau  yn  ei  dro  oddiwrth  addysg  y  Band  of  Hope,  ac  y  mae  ofn  yr 
Arglwydd  fel  y  mae  yn  ddechreuad  gwir  wybodaeth  ac  yn  grefydd 
plentyn,  i  gael  ei  le  priodol ;  eto  ystyriwn  fod  llwyrymwrthodiad  yn 
rhinwedd  sydd  ynddo  ei  hun  yn  fíafríol  i  feithriniad  pob  rhinwedd 
arall,  ac  fel  y  cyfryw  y  mae  yn  haeddu  y  lle  pwysig  o  fod  yn  ammod 
aelodaeth  y  Band  of  Ëope. 

Ond,  Pa  fodd  i  ffwrfio  a  chynnal  Band  of'Hope  ì 

Yn  y  blynyddoedd  hyn  peth  cyffredin  iawn  ydy w  fod  ystafell  mewn 
cysylltiad  â'r  capelau.  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  dra  manteìsiol  at 
wasanaeth  y  Band  of  Hope.  Ond  mewn  rhai  lleoedd  nid  oes  ond  y 
capel  i'w  cynnal.  Hyd  y  gellir,  dyüd  cael  ystafell  gyfleus.  Dymunol 
hefyd  fyddai  fod  ystafell  fechan  (dassroom)  ar  gyf er  doabarth,  mewn 
cysylltiad  â'r  brif  ystafell.  Gyda  y  ddwy  ystafell  hyn  gellid  rhana  y 
plant  a'r  brydiau  i  ddau  ddosbarth.  Gellid  neillduo  y  rhai  hynaf  i'r 
ystafell  leiaf  i  dderbyn  gwers  ar  destun  a  fyddai  uwchlaw  amgyffredioa 


CANMLWYDOIANT    YSOOLION    SABBOTHOL    CYACUU.  811 

y  rhai  ieuengaf,  megys  y  Pasg,  Nazarëaid,  &c,  tra  y  byddai  y  rhai 
lleiaf  yn  y  brif  ystafell  yn  dysgu  y  Rhodd  Afam,  adnod,  neu  benniiL 
Yna  gellid  dwyn  y  plant  ynghyd  drachef n  i  ganu  ac  i  dderbyn  y  gwersi 
cyffredinol.  Ein  hatncan  gyda  hyn  ydyw  gwneyd  y  cyfarfod  yn 
ddyddorol  i'r  rhai  hynaf  o'r  plant.  Bydd  amryw  o'r  rhai  hyn  yn  y 
cyfwng  rhwng  bod  yn  blant  a  bod  yn  bobl  ieuainc,  a'r  perygl  ydyw 
iddynt  gadw  draw,  os  na  wneir  darparíaoth  ar  eu  cyfer.  Èhodder  gan 
hyny  ymhob  cyfarfod  wers  neillduol  i'r  dosbarth  hwn  er  creu  hoffder 
ynddynt  at  wybodaeth,  ac  er  eu  cadw  rhag  dechreu  llithro  i  ganlyn 
temtasiynau.  Pel  hyn,  os  bydd  modd,  dylid  cael  dwy  ystafelL  Wedi 
cael  ystafelloedd  rhaid  cael  dodrefn.  Gofaler  am  y  pethau  anhebgorol 
angenrheidiol  yn  gyntaf,  yna  ychwaneger  atynt  bethau  a  wna  yr 
ystafell  yn  ddymunol  i'r  llÿgad.  Y  mae  Ue  prydferth  yn  attyniadol  i'r 
plentyn.  Dylai  yr  ystafell  gynnwys,  heblaw  meinciau  cyfaddas  i  blant, 
modtdator9  Uaekboard%  mapiau,  yn  enwedig  mapiau  o  wlad  Ganaan  ac  o 
deithiau  yr  Apostol  Paul,  djarluniau  o'r  anifeiliaid,  yr  adar,  y  coedydd, 
a'r  blodau  a  enwir  yn  y  Bibl,  ac  ychydig  adnodau  neu  arwyddeiriau 
byrion  wedi  eu  hargraffu  mewn  Üythyren  fras.  Gosoder  y  rhai  hyn  yn 
drefnus  ar  f urìau  yr  ystafell,  a  thyner  hwynt  i  lawr  pan  fo  angen  am 
danynt  i  e^luro  y  gwersi.  Nid  ydym  am  nodi  llyfrau  i  fod  yn  arosol 
yn  yr  ystafell,  ond  yr  ydym  am  i'r  athrawon  a'r  plant  ddyfod  â'u 
Hyfrau  gyda  hwynt,  a'u  dychwelyd  adref  drachefn. 

Y  peth  nesaf  ydyw  cael  athrawon  priodol.  Bydd  yn  angenrheidiol 
cael  arolygwr,  arweinydd  canu,  ac  ysgrifenydd.  Dewiser  yn  arolygwr 
un  a  fyddo  yn  llwyrymwrthodwr,  un  a  all  f od  yn  gyson  yn  y  cyfarf od- 
.ydd,  ac  un  a  fyddo  yn  deall  plant,  fel  y  gallo  eu  llywodraethu  yn  ddi- 
drafferth  iddo  ei  hun  ac  yn  ddidramgwydd  i  eraill.  Dewiser  yn 
arweinydd  canu  un  a  fyddo  yn  llwyrymwrthodwr,  ac  yn  deall  cyfun- 
drefn  y  Tonic  Sol-fa,  am  yr  ystyriwn  hon  y  fwyaf  priodol  ar  gyfer  y 
plant.  Yn  ysgrifenydd,  dewiser  un  o'r  plant  hynaf,  bachgen  neu  enoth; 
ac  er  mwyn  rhoddi  cyfleusdra  i  amry  w  o'r  plant  fod  yn  ddefnyddiol, 
gellid  eu  newid  yn  fìsol  neu  chwarterol.  Edrycher  arni  yn  swydd  o  fri, 
fel  y  cyf rifid  yn  anrhydedd  i  un  gael  ei  ddewis  iddi.  Yr  ydym  yn 
rhoddi  pwys  ar  f od  y  rhai  sydd  â  gof al  y  plant  arnynt  yn  llwyrymwrth- 
odwyr.  Dywedir  fod  Uwyddiant  rhyfeddol  Gesar  mewn  brwydrau  i'w 
bríodoli  i'r  modd  y  byddai  yn  anerch  ei  filwyr.  Ni  ddywedai  un  amser 
ewch,  gwnewch  fel  hyn,  ac  fel  arall,  ond  awn  a  gumawn;  a  byddai  geir- 
iau  fel  hyn  yn  cerdded  ei  filwyr  fel  trydan  nes  eu  codi  fel  un  gẃr  i'w 
ddilyn.  Ehaid  i'r  Band  of  Hope,  y  müwyr  ieuainc  hyn,  gael  cadfrídog- 
ion  cyffelyb  i  Cesar,  i  ddy  weyd  wrthynt  mewn  geiríau  a  gweithredoedd 
"  awn  "  a  "  gwnawn." 

Pan  ffurfir  Band  of  Hopey  hysbysa  yr  arolygwr  i'r  plant  yr  ammod 
neu  yr  ammodau  i  fod  yn  aelodau  o  hono.  Y  prif  ammod  ydyw  yr  ym- 
rwymiad  Dirwestol.  Y  mae  pob  plentyn  sydd  yn  ardystio  yn  myned 
at  lyfr  priodol  i  arwyddo  ei  enw.  Bydd  llyfr  arall  o  dan  ofal  yr  ysgrif- 
enydd  i  farcio  presennoldeb  yn  y  cyfarfodydd.  Y  mae  marcio  presen- 
noideb  yn  ffordd  dra  llwyddiannus  i  gael  y  plant  i  ddilyn  yn  gyson. 
Yr  ydym  jrn  rhoddi  cyf rifoldeb  y  Band  of  Hope  yn  gyfangwbl  ar  yr 
arolygwr  a'r  arweinydd  canu,  gan  adael  at  eu  doethineb  hwy  i  ddewis 
rhai  atynt  i'w  cynnorthwyo.     Dylai  fod  cyd-ddealltwriaeth  rhwng 

X    2 


812  CANMLWYDDIANT   YSGOLTON   SABBOTHOL   CYMRÜ. 

arolygwr  y  Band  of  Hope  ac  arolygwr  yr  Ysgol  gyda  golwg  ar  f aes  llafur 
y  plant,  fel  ag  i  gydweithio  yn  yr  un  materion.  Gallant  hwy  drefnu  i 
athrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgol  ddyfod  yn  eu  cylch  i  roddi  gwers 
yn  y  Band  of  Hope.  Byddai  parotoi  gwers,  dyweder  ar  y  Fantell 
Fabüonig,  y  Manna,  neu  rhy w  destun  Ysgrythyrol  arall,  a'i  rhoddi  i'r 
plant,  yn  ymarferiad  Uesol  i  feddwl  ac  ysbryd  athraw  neu  athrawes. 
Nid  yn  unig  byddent  hwy  yn  cynnorthwyo  y  Band  of  Hope,  ond 
byddent  hefyd  yn  ychwanegu  at  eu  cymhwysderau  eu  hunain  i  gyfranu 
addysg.  Rhaid  cofio  hefyd  fod  eisieu  dysgu  canu  i'r  plant.  Arferer  y 
Modulator,  a  dysger  y  Sol-fa  iddynt,  a  buan  y  daw  y  plant  yn  alluog  i 
ddarllen  tonau  syml  eu  hunain.  Dylid  dysgu  tonau  cynnulleidfaol  i'r 
plant  Y  mae  hyn  yn  un  ffordd  i  wella  caniadaeth  y  cysegr  ;  bydd  dysgu 
emyn  a  thôn  yn  waith  amry  wiol  a  dyddorol.  Hefyd,  gofaler  am  donau 
eraìll  priodol  i  blant,  heb  fod  ar  un  llaw  yn  rhy  anhawdd  i'w  digaloni, 
nac  ar  y  Uaw  arall  yn  rhy  rwydd,  onidê  ni  fydd  yr  ysbryd  gorchfygu  sydd 
mor  gryf  yn  y  plentyn  yn  cael  mwynhad.  Dylai  y  Deg  Gorchymyn  a 
Gweddi  yr  Arglwydd  gael  eu  dysgu  yn  ofalus  i'r  plant,  a'u  hadrodd 
ganddynt  yn  aml  er  mwyn  eu  cadw  yn  y  cof,  ac  er  mwyn  i'r  rhai  ieu- 
engaf  a'r  aelodau  newyddion  eu  dysgu.  Rhaid  cofio  fod  ar  blant  angen 
am  amrywiaeth ;  y  mae  deng  mynyd,  fel  rheol,  yn  ddigon  o  amser  i  fod 
gyda'r  un  peth. 

Tuag  at  fod  yn  llwyddiannus,  yn  gystal  a  bod  yn  drefnus,  rhaid  tori 
gwaith  i'r  plant  Gwaith  i  gymeryd  chwe'  mis,  dyweder,  i  fyned  drwy- 
ddo.  Yna  cynnalier  cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus,  fel  y  gallo  ÿ  plant 
ymgystadlu  mewn  darllen,  adrodd,  canu,  dysgu  allan,  a  sefyll  arholiad 
ysgrifenedig ;  a  bydded  pob  cystadleuaeth  hyd  y  gellir  yn  dwyn . 
cysylltiad  â  Uafur  y  chwe'  mis.  Yn  y  cyiarfod  hwn  hefyd,  gofaler  am 
wobrwyo  y  rhai  ffyddlonaf  i  ddilyn  y  cyfarfodydd.  Dylid  rhoddi 
arbenigrwydd  ar  hyn,  oblegid  os  na  ddüyna  y  plant  y  cyfarfodydd  yn 
lled  gyson,  anhawdd  fydd  iddynt  ddysgu  dim  yn  effeithiol.  Yn  ystod 
y  cyfarfod  hwn  hefyd  cenir  gan  y  plant  y  tonau  a  ddysgwyd  ganddynt 
yn  ystod  y  chwe'  mis,  ac  adroddir  ganddynt  ddarnau  byrion  er  cael 
amrywiaeth  a  bywiogrwydd  yn  y  cyfarfod.  Y  mae  gweithio  diamcan 
yn  weithio  dilwyddiant  Ein  profiad  ydyw  fod  rhyw  fath  o  arddan- 
gosiad  o  waith,  megys  cyfarfod  cyhoeddus  neu  arholiad,  yn  codi  y  plant 
1  fwy  o  ymdrech,  ac  hefyd  yn  symbyliad  i'r  athrawon  i  weithio.  A 
allem  ni  ddysgwyl  y  ffyddlondeb  diwyro  a'r  llwyddiant  sydd  ynglŷn 
ág  addysg  yn  ein  hysgolion  dyddiol,  pe  heb  yr  arholiad  blynyddolf 
Daw  awr  ddigalon  ar  ei  thro  at  yr  athraw  mwyaf  diwyd,  a  theimlad  o 
ddifaterwch  at  y  tyneraf  ei  gydwybod;  ond  bydd  cofio  yr  arholiad, 
cofio  y  cyfarfod  cyhoeddus,  yn  adnewyddu  yr  ysbryd  ac  yn  creu  yni 
newydd  i  weithio.  Felly  bydd  cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus  i 
edrych  ymlaen  ato  mewn  cysylltiad  â'r  Band  of  Hope  yn  symbyliad 
i*r  athrawon  a'r  plant  i  ddal  i  fyny  mewn  ffyddlondeb  a  gweith- 
garwch. 

Pe  buasai  lle  ac  amser  yn  caniatâu,  buasem  yn  hofn  rhoddi  cynllun 
o  feusydd  llafur  a'r  modd  i  fyned  drwyddynt,  yn  gystal  â  threfn  y 
cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus  ar  ddiwedd  y  tymmor;  ond  ymfodd- 
lonwn  yn  unig  ar  roddi  cynllun  o'r  modd  i  gynnal  un  o  gyfarfodydd 
wythnosol  y  Band  of  Hope : — 


CANMLWYDDIANT   YSG0LI0N   8ABBOTHOL   GTMBU. 


818 


T  GWAITH. 

TR  AM8IB. 

OyAëa  y  plant  yn  drefnus ) 

Adrodd  hymn  a'i  chanu        $ 

Gwers  ar  y  Modulator          

Marcio  presennoldeb  ...          

Dysgu  a  holi  hanes  Samuel.    (Y  maes  llafur  cyffredinol) 
Gwers  gan  athraw  o'r  Ysgol  i'r  rhai  hynaf,  jn  y  classroom.  "] 
Testyn,  Ail  daith  genadol  Paul.     (Maes  llafur  y  dos- 

barth  hynaf)           ...          ..         ..          - 

Dysgu  rhan  o'r  Rhodd  Mam  i'r  rhai  ieuengaf.     (Eu  maes 

llafur)          

Dysgu  tôn  newydd 

Cynghor.    Testun — Ffyddlondeb  i'r  Ymrw/miad 

Canu  tôn         

Adrodd  Gweddi  yr  Arglwydd  neu  y  Deg  Gorchymyn 

10  mynyd. 

5      " 

5       " 

10       " 

15       " 

10       " 
5       " 
5       " 
5       " 

Yroll        

1  awr  10  mynyd. 

Fourcro3ses. 


Ceridwen  Peris. 


YR  YSGOL  SABBOTHOL  YN  LLOEGR. 

Gyda  chryn  lawer  o  dosturi,  ac  ond  odid  dipyn  o  ddiystyrwch,  y 
meddylia  y  rhan  fwyaf  o  Gymry  a  fagwyd  ar  aelwyd  yr  Ysgol 
Sabbothol  yn  ea  gwlad  eu  hunain,  am  ddrychfeddwl  y  Saeson  o'r  un 
sefydliad  fel  ei  ceir  mewn  gweithrediad  yn  eu  gwlad  hwy.  Pa  f udd 
all  ddeillio  i'r  Cymro  o  astudio  dull  y  Sais  o  ddwyn  ymlaen  yr  hyn  a 
eilw.  ef  yn  Ysgol  Sabbothol !  Nid  ydy w  yr  Ysgolion  Sul  Seisonig  ar  eu 
goreu,  yn  ei  farn  ef,  yn  ddim  amgen  nag  ysgolion  i  fabanod  neu 
ysgolion  elfenol.  Nid  ydy w  Ysgol  i  blant, — ysgol  heb  ddosbarthiadau 
o  raimewn  oed,lle  nad  oes  dadleuon  brwd  ar  byncíau  dyrys,  Ue  nad 
oes  holi  yr  Hyfforddwr  na  phynciau  y  Gyffes  Ffydd,  nac  ond  nesaf  peth  i 
ddim  o  ddysgu  ac  adrodd  pennodau  cyfain  allan, — nid  ydyw  Ysgol  Sul 
o'r  fath  yna  yn  deilwng  o  sylw  pwyllog  Cymro  wedi  ei  drwytho  â 
syniadau  teilwng  am  urddasoldeb  a  phwysigrwydd  yr  Ysgol  Sabbothol. 
Önd  er  hyny  i  gyd,  hwyrach  y  gallai  y  Cymro,  er  mor  barchus  y  synia  am 
ei  sefydliad  ei  hun,  wneyd  peth  ynfytach  na  chymeryd  cipdrem  ar  yr 
Ysgol  Sul  fel  ei  gwelir  ymhlith  ein  brodyr  ymarferol  y  Saeson. 

Yn  un  peth,  ni  bydd  y  Cymro  fymryn  gwaeth  o  gofio  y  flfaith  bwysig 
ganlynol, — ^Mai  yr  hyn  ydyw  yr  Ysgol  Sul  yn  awr  yn  Lloegr,  hyny  a 
fydd  hi,  gydag  ychydig  iawn  o  gyfnewidiadau,  yn  Nghymru  hefyd  cyn 
pên  ond  ychydig  amser.  Cyn  y  dathlir  ail  Ganmlwyddiant  yr  Ysgol 
Sabbothol  yn  Nghymru  bydd  llawer  tro  ar  fyd  ac  eglwys.  Yn  1985, 
beth  bynag  arall  fydd  yn  aros,  y  mae  yn  bur  sicr  y  bydd  llawer  land- 
mark  crefyddol  sydd  heddyw  yn  dal  ei  ben  yn  braf,  wedi  ei  orchuddio 


814  OAHMLWYDDIANT   YSGOLION   SABBOTHOL  GYMAU. 

gan  y  Ilifeiriant  Seisonig  sydd  yn  barod  yn  dechreu  ymgodi  yn  eîn 
gwlad.  Bydd  y  Gymraeg,  fel  iaith  llafar  gwlad,  wedi  rhoddi  lle  yn  bnr 
gyffredinol  i'r  Saesoneg.  Nid  ydy w  Prifathraw  Coleg  Aberystwyth  am 
roddi  i  ni  ond  pam'  mlynedd  ar  hugain  na  fydd  y  Gymraeg  wedi  ei 
goddiweddu  gan  y  llifeiriant.  Beth  bynag  am  hyny,  yn  gynt  neu  yn 
hwyrach — ac  fe  allai  yn  gynt  nag  y  mae  ein  harweinwyr  weai  sylweddoli 
— fe  ddaw  yr  iaith  Saesoneg  i  mewn  gyda  grym.  Gyda'r  Gymraeg  fe 
ddiflana  llawer  o  deithi  ac  elfenau  mwyaf  cartrefol  y  Cymry.  Ymysg 
pethau  eraill  fe  fydd  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  fe  ddywedir,  nid  yn 
bod,  ond  wedi  bod.  Byddant  hwy,  druain,  a'u  hiaith  gyda  hwy,  wedi 
diflanu  i'r  hyn  yr  hoffa  rhai  pobl  ei  alw  yn  ebargofíant.  Eu  Úe  nid 
edwyn  ddim  o  honynt  mwy.  Heblaw  rhyw  baragraph  yn  y  Liverpool 
Post  neu  y  Mercury  o'r  pryd  hwnw,  ar  farwolaeth  "  Yr  olaf  o'r  Method- 
istiaid  "  yn  gant  neu  fwy  o  oedran,  ni  bydd  son  am  danynt  yn  1985. 
Ein  brodyr  siriol  a  pharchus  yr  Annibynwyr  fydd  pia  Cymru  yr  amser 
hono.  Drwy  ddoethineb  a  chraffder  y  diweddar  Dr.  Thomas  Rees  yn 
Neheudir  Cymru,  a  Dr.  John  Thomas  a'r  Parch.  D.  Burford  Hooke  yn 
Ngogledd  Cymru,  yn  yr  hanner  olaf  o'r  ganrif  hon,  bydd  corff  y 
boblogaeth,  fel  y  dywedasom,  yn  eiddo  i'r  Annibynwyr.  Ni  a  ranwn  y 
gweddill  rhwng  yr  Eglwys  Rydd  Esgobaethol,  y  Bedyddwyr,  a'r 
Wesleyaid, — a  gadawn  yr  Hen  Gorff  i'w  dynged  ebargofiantol.  Y  mae 
yr  enwadau  eraill  i  gyd  â'u  gwreiddiau  ac  asgwrn  eu  cefn  yn  Lloegr,  ac 
nid  oes  dim  yn  fwy  sicr  nag  y  dygant  gyda  hwy  ffurfiau  a  moddion 
Seisonig  o  ddwyn  ymlaen  yr  Ysgol  Sabbothol. — Gyda'r  ychydig 
gellwair  allai  fod  yn  y  brawddegau  hyn,  y  mae  ynddynt  hefyd 
wirionedd  pwysig  sydd  yn  teilyngu  ystyriaeth  difrifol  pob  dyn  sydd 
yn  bryderu8  am  ddyfodol  y  wlad  a'i  magodd.  Ac  oddiar  hyn  y  cyfyd 
pwysigrwydd  y  testun  sydd  genym  mewn  llaw.  Canys  yr  hyn  fydd  yr 
Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr  a  fydd  hi  hefyd  yn  Nghymru  pan  ddaw  iaith 
y  Saeson  yn  iaith  yr  Ysgol. 

Cawn  afael  ar  reswm  arall,  paham  y  dylem  sylwi  ar  sefydliad  y  Sais. 
Yr  ydym  yn  cyfeirio  at  agwedd  meddwl  y  naill  genedl  rhagor  y  llall 
tuag  at  yr  Ysgol  Sul.  Am  danom  ni  yn  Nghymru  gyda  golwg  ar  yr 
Ysgol  Sul,  nid  rhaid  i  ni  arfer  gweddi  yr  Ysgotyn  hwnw, — "Lord, 
gie  us  a  guid  conceit  o'  ourselves;"  o  herwydd  mae  genym  ni 
yn  barod  farn  berffaith  foddhäol  am  danom  ein  hunain.  Ein  perygl 
mwyaf  ni  ydyw  plethu  ein  dwylaw  a  myned  i  gysgu,  gan  gredu  yn 
sicr  ein  bod  ni  ar  ben  ein  digon,  ac  y  byddai  yn  rhaid  i  neb  dyeithr 
godi  yn  bur  fore  a  myned  i'w  wely  yn  bur  hwyr  y  dydd  y  cynnygiai 
unrhyw  weiliant  a  fyddai  yn  werth  ein  sylw  ynglŷn  â'n  HysgoL  Yn 
Lloegr,  yr  ochr  arall,  Ue  mae  yr  arferiad  o  bigo  beíau  a  Uadd  arnynt  eu 
hunain  yn  nodwedd  genedlaethol,  nid  ydynt  mewn  un  modd  yn  fodd- 
lawn  ar  agwedd  bresennol  eu  sefydliad.  Addefir  yn  rhwydd  fod 
diffygion  difrifol  ynddi  yn  ei  ffurf  bresennol.  Y  maent  byth  a  hefyd 
yn  gresynu  fod  ganddynt  can  lleied  o  afael  ar  rai  mewn  oed  yn  yr 
Ysgol,  ac  fod  cysylltiad  mor  wan  rhwng  yr  Ysgol  a'r  eglwys.  Er  fod 
mwy  o  rai  mewn  oed  yn  eu  Hysgolion  nag  a  synir  yn  gyffredin  yn 
Nghymru — mae  llawer  o  Ysgolion  â  dosbarthiadau  o  30  neu  60  o 
ddynion  a  merched  ar  wahân,  pa  rai  sydd  yn  rhedeg  o  15  i  70 
mlwydd  oed, — eto  fe  addefir  er  engraifft  yn  Llynlleifiad  fod  1000  o 


OANMLWYDDIANT   YSGOLION    8ABB0TH0L   CTMBÜ.  815 

fechgyn  a  geriethod  rhwng  15  ac  16  oed  yn  cael  eu  coHi  o'r  Ysgol  yn 
flynyddol.  Nid  ydy w  yn  debyg  y  bydd  y  Saia  ymarf erol  yn  foddlawn  o 
hyd  ar  ystad  fel  hyn  ar  yr  Ÿsgol ;  a  phe  na  b'ai  yr  un  rheswm  arall 
paham  y  dylai  y  Cymro  gadw  ei  lygaid  yn  agored,  byddai  yn  werth  ei 
drafferth  i  sylwi  ar  y  moddion  a  arferir  gan  y  Saeson  i  orchfygu  an- 
hawsderau.  A  phwy  a  ŵyr  nad  all  Cymru,  drwy  lynu  wrth  bethau  goreu 
ei  Hysgol  hi,  roddi  awgrym  i  wledydd  eraill  gyda  golwg  ar  fabwys- 
iadu  y  drefn  oreu  o  ddwyn  y  sefydliad  gwerthfawr  hwn  ymlaen  ? 

Y  peth  cyntaf  a  mwyaf  arbenig  ddaw  i'n  sylw  ynglŷn  â'r  sefydliad 
Seisonig  ydyw  "Undeb  yr  Ysgolion  Sabbothol."  Y  mae  nifer  ein 
Hysgolion  ni  yn  Nghyniru,  perthynol  i  bob  enwad,  yn  dra  lliosog ;  ond 
nid  ydynt,  ac  edrych  arnynt  yn  eu  cyfanswm,  ond  gronynau  ar  wahân, 
"a  fortuitous  concourse  of  atoms."  Nid  oes  dim  cyd-ddealltwriaeth  a 
chydweithrediad  rhyngddynt.  Y  mae  yn  dra  gwahanol  yn  Lloegr ;  y 
mae  Ysgolion  pob  enwad  yno  wedi  eu  cydwau  yn  un  peirianwaith 
nerthol  a  threfnus,  yn  meddu  ar  yr  holl  drefniadau  angenrheidiol  i 
arwain  a  llywodraethu  gwaith  yr  Ysgolion  yn  y  wlad  hon,  ac  hefyd 
i  gario  allan  waith  cenadol  mewn  cychwyn  a  chynnorthwyo  Ysgolion 
newyddion  mewn  gwledydd  eraîll  lle  nad  oes  dim,  neu  ond  y  nesaf 
peth  i  ddim  o  Ysgol  Sabbothol.  Yn  Llundain  y  mae  canolbwynt  neu 
gartref  yr  Undeb.  Drwy  undebau  dosbarthiadol,  etholir  cynnrychiol- 
wyr  gan  14  o  Undebau  yn  ac  o  amgylch  Llundain,  a  chan  12  o  Undeb- 
an  Dosbarthiadol  dros  yr  oll  o  Loegr,  i'r  llys  uchaf ;  ac  ymgyferf ydd  y 
cynnrychiolwyr  hyn  yn  y  brif  swyddfa  yn  Llundain.  Gwneir  yr 
Undebau  Dosbarthiadol  i  fyny  o  gynnrychiolwyr  tua  209  o  Undẁau 
lled  dros  yr  holl  wlad.  Fel  hyn,  yn  debyg  fel  y  mae  awdurdod  y 
Gymanfa  Gyffredinol  yn  disgyn  i  lawr  drwy  y  Gymdeithasfa  Chwarter- 
ol  a'r  Cyfarfodydd  Misol  i'r  eglwysi  neillduol,  felly  y  mae  tref  niant  Undeb 
yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr  yn  sicrhâu  cydweithrediad  ac  ufudd-dod 
pob  Ysgol  drwy  yr  îs-undebau  lleol  a  dosbarthiadol. 

Amcana  yr  Undeb, 

1.  I  gjrnnorthwyo  a  chefnogi  athrawon  gartref  ac  mewn  gwledydd 
tramor  i  f wy  o  zel  ac  ymroddiad  gydag  addysg  grefyddol. 

2.  I  wella  y  moddion  o  gyfranu  yr  addysg  hon. 

3.  I  <5hwilio  am  gyfleusderau  i  agor  Ysgolion  newyddion  mewn 
Ueoedd  y  mae  angen  am  danynt. 

4.  I  gyfleu  Hyfrau  a  chelfi  Ysgol  am  brisiau  isel  i  leoedd  fo  mewn 
angen. 

Ond  cawn  well  drychfeddwí  am  natur  a  chylch  y  gwaith  a  gerir  allan 
gan  yr  Undeb  os  edrychwn  am  fynyd  ar  yr  hyn  a  gyflawnwyd  mewn  un 
flwyddyn  (1884)  gan  un  o'r  undebau  dosbarthiadol.  Un  o'r  prif 
undebau  yn  Uundain  oedd  hwnw.  Ond  gallwn  sicrhau  y  darllenydd  y 
gwneir  gwaith  cyffelyb  gan  lawer  o'r  Undebau  dosparthol  hyd  y  wlad. 
Cymerwn  y  gwaith  cartrefol  i  ddechreu. 

1.  Darperir  Uyfrgell  mewn  lle  canolog  a  phwrpasol,  yr  hon,  fel  y 
gwelir  oddiwrth  y  dyfyniad  canlynol  o'r  Report,  sydd  yn  cynnwys  bron 
bobpeth  y  gellir  meddwl  am  dano  fel  yn  debyg  o  gynnorthwyo  athraw : — 

Mae  y  Uyfrgell  hon,  yr  oreu  o'i  bath  yn  Llundain,  yn  cynnyg  i  athrawon  yr  Ysgol 
Sabbothol  y  cynnorthwy  ymarferol  mwyaf  pwysig  tuag  at  gaagliad  o  wybodaeth 
gyffredinol  ac  arweiniad  eu  hefrydian  yn  y  gwaìth  o  addysgu  yn  yr  Yagol  SabbothoL 


816  CANMLWYDDIANT   YSGOLION    SAJBBOTHOL  OTMRT7. 

Oynnwyaa  tua  7000  o  gyfrolau  yn  y  gwahanol  ganghenau  o  Addyag,  Eglurhadaetü 
Ÿagrythyrol,  Duwinyddiaeth,  Haneaiaeth,  Teithiau,  Gwyddoniaeth,  Bywgraffydd- 
iaeth,  a  Llenyddiaeth  GyffredinoL  Mae  y  Ddarllenfa  wedi  ei  chyflenwi  vn  dda 
gyda  chyfhodolion  a  newyddiadnron  crefyddol,  ac  y  mae  ystafell  ar  wanftn  i'r 
merched.  Mae  yn  agored  boh  dydd  (oddieithr  y  Sabboth)  o  12  hyd  9  80  y  nos; 
dydd  Sadwrn  o  12  hyd  9.  Gall  unrhyw  athraw  neu  athrawes  mewn  Tagol 
gysylltiedig  â  Changen  yn  Llundain  neu  ündeb  o'r  wlad  ymuno,  ar  gymeradwyad 
Arolygwr  neu  Yagrifenydd,  a  thâl  o  un  swllt  yn  y  flwyddyn  fel  tanyagrifiad.  Gall 
unrhyw  yagolor  mewn  oed  mewn  Ysgol  gysylltìedig  ymuno,  ar  gymeradwyad 
Arolygwr  yr  Yagol  ao  Athraw  y  dosbarth,  ac  ar  daliad  o  gyffelyb  danyagrifiad. 

I  ddangos  f el  y  gwerthf awrogir  cyfleusderau  o'r  fath,  gallwn  grybwyll 
fod  910  o  athrawon  a  413  o  ysgolheigion  yr  Undeb  hwnw  wedi  gwneyd 
defnydd  o  honi  yn  1884.  Rhoddwyd  allan  10  o  lyfrau  i  bob  tanysgnf- 
iwr  ar  gyfartaledd  yn  ystod  y  flwyddyn. 

2.  Darperir  Museum  Ysgrythyrol,  Ue  y  ceir  mapiau,  darluniau, 
cynlluniau  o  ddinasoedd  enwog,  models  o'r  tabernacl  a'r  deml,  a  phob 
math  o  bethau  all  gynnorthwyo  yr  athraw  a'r  ysgolhaig  i  ffurfio  syniad 
mwy  clir  am  y  lleoedd  a'r  pethau  y  darllena  am  danynt  yn  ei  FibL 

3.  Y  mae  Dosbarth  Hyfforddiadol  i  athrawon,  Training  Class,  yn  cael 
ei  gynnal  unwaith  bob  wythnos  drwy  y  flwyddyn.  Yr  amcan  ydyw 
hyfforddi  athrawon  yn  eu  gwaith  trwy  roddi  iddjoit  "wersi  mewn 
amlinellau"gan  athraw  profíadol.  Mae  y  rhai  sydd  yn  dysgu  babanod, 
ynghyd  a'r  dosbarthiadau  canol  ac  uchaf,  yn  derbyn  budd  neülduol 
trwy  dalu  sylw  i  drefn.  Fe  geir  nad  gwybod  ydy w  yr  unig  beth  sydd 
ya  eisieu  i  wneyd  athraw  effeithiol.  Mae  y  gelfyddyd  o  weinyddu 
gwybodaeth  i  eraill  hefyd  yr  un  mor  bwysig,  ac  yn  ein  plith  ni  yn 
Nghymru  y  mae  hyd  yma  gyda  gwaith  yr  Ysgol  Sabbothol  wedi  ei 
hesgeuluso  yn  fawr,  os  nad  yn  gwbl.  Fod  ein  cyfeillion  Seisonig  yn 
rhagori  yn  hyn  sydd  amlwg  oddiwrth  y  cofnodiad  canlynol  o  waith  a 
wnaed  yn  y  cyfeiriad  hwn  mewn  un  Undeb  : — "  Yn  ystod  y  flwyddyn 
ddiweddaf  y  mae  49  o  wersi  wedi  eu  rhoddi,  o  ba  rai  yr  oedd  32  yn 
wersi  ymarfer ;  5  301  rhai  wedi  eu  hastudio  a'u  gweithio  allan ;  3  yn 
wersi  ar  y  bwrdd  du  i  ddosbarthiadau  babanod;  3  0  adolygiadau  gwersi; 
a  4  o  ddarlithiau  ar  addysgiaetL  Yr  oedd  y  cyfartaledd  oedd  yn 
bresennol  yn  63,  dau  yn  llai  na'r  flwyddyn  o'r  blaen." 

Dyma  amlinelliad  y  pedair  darlith  ar  "  Egwyddorion  y  Gelfyddyd  0 
Addysgu  "  a  roddwyd  gan  Mr.  Hassell  yn  Llundain  jn  ystod  un  mis. 
Fe  roddwyd  darlithiau  cyffelyb,  y  rhai  oeddynt  yn  dra  addysgiadol,  gan 
y  Parch.  Mr.  McPhail  yn  Liverpool  y  gauaf  diweddaf,  ac  y  mae  yr  un 
peth  yn  cael  ei  wneyd  yn  nghanolbwyntiau  yr  Undebau  mawrion. 
Darlith  I.— Dydd  Mbrcher  y  3ydd,  7  30  y  prydnawn. 

I.  Owers  i  Ddosbarth  Biblaidd  ar  *'  Farwolaeth  ELi  "  (u  Iuternational  Course  "). 

II.  Sylwadau  ar  yr  egwyddorion  a  ddygid  allan  yn  y  wers,  aef : — 

(a)  Detholiad  o  fater  priodol. 

(b)  Y  drefn  o  osod  ger  bron  y  gwirioneddau. 
3)  Tr  offerynan  a  ddefnyddiwyd  i  weithio  allan  y  syniadau. 
d)  Y  defnydd  a  wnelid  o'r  plant  yn  y  wera. 
.  Annerchiad  byr  ar  y  pwys  o  ddeall  egwyddorion  addyagiaeth,  ynghyd  a 

meddyliau  y  rhai  fydd  dan  addysg. 

Dablith  II.—  Dtdd  Meboher,  y  lOfed,  7  80  y  prydnawn. 

I.  Egwyddorion  dewisiad  mater  priodol  i'r  wers  : — 
1.  Fel  y  mae  yn  cael  ei  chymeryd  0  natur  y  Guririontdd  Dwyfol.     Mae  Daw  wedi 


s 

III.  Á 


OANMLWÍDDJANT   YSGOUON    StBBOTHOL  GYMBI7.  817 

amlyga  ei  feddwl  mewn  gwahanol  ffyrdd.    (a)  Trwy  hanes.    (b)  Trwy  ffugyrau. 
(c)  Trwy  osodiadau  cyffredinol. 
2.  Fel  y  mae  yn  cael  ei  chymeryd  oddiwrth  ncUur  y  plant.     Dadblygiad  graddol 
meddwl  plentyn :    triniaeth    benodol    yn   angenrheidiol    mewn    gwahanol 
gyfnodan. 

II.  Amlinelliad  byr  o  gyfnodan  dadblygiad  meddyliol  a  moesol. 
1.  Meddyliol.     2.  Moesol. 

III.  Defnyddiad   ymarferol   y   wybodaeth    hon : — 1.    Mewn    dysgu.     2    Mewn 
Uywodraethu. 

Daalith  III.— Dydd  Mercheb,  yr  17eg,  7  30  y  prydnawn. 
Dolliau  ac  offerynau  Athraw. 

I.  Dulliau. 

1.  Nid  pregethwr  ydyw  Athraw ;  nid  ydyw  dyweyd  o  angenrheidrwydd  yn 
ddyagu. 

2.  Gwir  Athraw  yn  un  sydd  yn  dadblygu  drychfeddyliau. 

II.  Offerynau. 

1.  Rhestr  o  offerynau   Athraw ;  defnydd  a  phwrpas  pob  un  ;  engreifftiau  o 
ddefnydd  priodol  ac  anmhriodol  o  honynt. 

2.  Rheolau  er  cyfarwyddyd  i  athrawon  ieuainc. 

Darlith  IV.  —  Dydd  Meroher,  y  24aio,  7  30  y  prydnawn. 
Yr  angenrheidrwydd  o  osod  y  plant  ar  waith  yn  nerbyniad  gwirionedd. 

I.  Pwysigrwydd  adnabyddiaeth  o  natur  plentyn. 

1.  Rhaid  i  wirionedd  fyned  i  mewn  ì'r  meddiol. 

T  galluoedd  meddyliol  sydd  yn  weithgar  mewn  mebyd. 

2.  Rhaid  i  wirionedd  fyned  i  mewn  t'r  galon. 

T  gallnoedd  moesol  sydd  yn  weithgar  mewn  mebyd. 
Y  gydwybod. 

II.  Perthynas  yr  Ysgol  Sabbothol  âg  eglwys  y  dyfodoL 
1.  Y  pwys  o  ddiwyllio  y  farn  a*r  rheswm. 


tiam  y  dylid  diwyllio  parchedieaeth. 
3.  Rheolau  ymarferol  mewn  dosbarthiadau  rhai  mewn  oed. 

Mae  y  dosbarthiadau  uchod  i  athrawon  sydd  yn  y  gwaith,  ac  i  ysgolor 
ion  hŷn  sydd  yn  meddwl  myned  yn  athrawon. 

4.  Cynnelir  Cynllun-ddosbarthiadau,  Normal  Classes.  Yn  Undeb 
Llundain  yr  oedd  200  yn  dilyn  un  dosbarth  o'r  fath  yma,  ac  yr  oedd  y 
canolrif  yn  122.  Fel  hyn  y  dywed  yr  hwn  oedd  yn  cadw  y  dosbarth : 
— "Fe  gynnaliwyd  arholiad  y  dosbarth  ar  yr  17eg  o  Ionawr,  gUn  Mr. 
James  Bailey,  o  Gloleg  Athrawol  Southlands.  Eisteddodd  34  am  yr 
arholiad,  a  phasiodd  30.  Rhoddwyd  6  o  wobrwyon,  13  o  dystysgrifau 
o'r  dosbarth  cyntaf,  a  17  o'r  ail  ddosbarth.  Mewn  adroddiad  tra 
galluog  sylwai  Mr.  Bailey: — 'Nid  oes  un  olwg  ar  waith  ein  Hysgolion 
Sabbothol  yn  Mhrydain  Fawr  yn  f wy  nodedig,  neu  a  all  fod  yn  fwy 
boddhaol,  na  Uedaeniad  helaeth  y  wybodaeth  am  egwyddorion  a  dulliau 
addysgiaeth  fel  ag  a  ddangosir  yn  y  papyrau  hyn.  Yn  unig  trwy  gy- 
mharu  ffrwyth  y  fatii  arholiad  â  ffrwyth  arholiadau  cyffelyb  a  gynnaJ- 
iwyd  rhyw  ugain  neu  bum'  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  y  gallwn  yn  deg 
ffurfio  golygiad  am  y  cynnydd  sydd  wedi  ei  wneyd  mewn  dealltwriaeth  a 
chyfeiriad  yn  addysgiaeth  ein  Hysgolion  Sabbothol.  Y  pryd  hyny  nid 
oedd  ymgeisiau  rheolaidd  at  hyfforddi  athrawon  yr  Ysgolion  Sabbothol 
yn  Lloegr  yn  gyffredinol  ond  yn  eu  mabandod.  Ni  fyddai  gwybodaeth 
o  fanylion  celfyddydol  addysgiaeth  yn  unig,  pa  mor  ragorol  bynag, 
ond  peth  gwael  i'w  osod  yn  Ue  difrifoldeb  duwiol  athrawon  goreu  y 
dyddiau  gynt.  Yr  hyn  sydd  yn  eisieu  yn  awr,  fel  y  pryd  hyny,  ydyw 
gallu  yr  Ysbryd  Glân  yn  gweithio  trwy  fywyd,  a  dylanwad  personol 
wedi  ei  fy whau  gan  gariad  Crist,  a  chan  gariad  at  blant.     Ond  nid  oes 


31« 


CAftMltWTDPJ  V  IN    SAbbólHOL    CtMtiC. 


uo  rheswm  dros  gredu  fod  gwyhodaeth  ychwanegol  o'r  dullian  goreti 
o  ddylanwadu  ar  feddwl,  mewn  unrhyw  radd,  wedi  cymeryd  lle  gallo 
ysbrydolj  tra  y  mae  pobpetb  í'n  caîonogi  yn  y  gobaith  ei  íck!  wedi 
ychwanegu  yn  fawr  swra  a  nerth  deaIItwriaethsancLeiddiedig.,  " 

Fe  gytnerai  ortnod  o  le  í  aros  hob  yn  rhan  ar  yr  holl  waith  a  wneir 
gan  yr  Undeb  trwy  ei  wahaool  is  undebau  yn  y  wlad  ac  yn  yr  ardal- 
oedd,  Cynnelir  dosharthiadau  mewn  gwahanoí  fanau  er  dysga  Heb- 
raeg  a  Groeg  I  athrawon  a  ddyruunaut  hyny.     Cjmnelir  hefyd  £ 

jf'ìpe,  Chrîstian  Bundsf  Inímtatwnal  Bibìe  Bmäma  Associaiiofn^  ac 
Arholíadau  Lleol  ar  athrauon  ac  ysgolorion  yn  Llundain  ac  aryr 
mewu  ë6  o  ganolbwyntíau  eraill  yn  y  deyrnas.  Anfonir  Dirprwywyr  od<ii- 
wrth  yr  Undeb  yn  Llundaín  ac  l)  ndebau  y  Siroedd  i  ymweled  â*r  Ysgol- 
ion  ymhob  Undeb  JleoL  Nodir  Dyddìau  o  Weddi  ar  ran  yr  Ysgolion 
Sabhothol;  gofelír  am  adran  y  Cyhoeddiadau ;  cynnelir  Cynnadleddau 
o  arolygwyr  ac  athrawon  a  chynnrychiolwyr  yr  LTndebau,  3le  y  darllen- 
îr  papyrau  gwerthfawr  ac  y  ceir  trafodaeth  ar  faterion  yn  dwyn  cyayJJt- 
íacî  â  Üwyddîant  y  gwaith, — ac  oid  yw  yr  holl  bethau  hyn,  ac  ychw&neg 
a  allesid  nodÌf  ond  gwahanol  amlygiadau  o  r  gallu  sydd  yn  codi  oddiar 
grynhöad  nerthoedd  gẃaagaredíg  î  ganolbwynt  Pwy  all  wadu,  pe 
byddai  genytn  nî  y  fath  allu  yu  Nghymru,  na  fyddaî  iddo  effaith  fy  w- 
haol  a  chynhyrfiol  ar  lawer  Ysgol  gysgìyd  ac  anefieithiol  î  Gyda  ein 
holl  drefn  ragoroít  y  mae  genym  rai  pethau  yn  ein  Hyagolion  nad  ydynt 
yn  ddim  amgen  na  gwartb.  Pwy  na  ŵyr  am  Ysgolíon  lle  y  dysgir 
dosbarthiadau  gan  athrawon  musgrell  ac  anfedms  1  Am  eraül  lle  y 
gall  fod  gan  yr  athraw  allu  a  gwybodaeth,  ond  ìle  y  canìateir  vr 
dosbarth  wastraffu  yr  amser  mewn  hollti  bìew,  nen  dd adleu  mân 
bwyntiau  nad  oes  ynddynt  unrby  w  bwys,  neu — bondigrybwyll  1— mewn 
trafod  gwleidyddiaeth,  llenyddíaeth,  neu  helyntion  y  dydd  ?  Fe  allai 
Undeb  Cyffredinol  o  Ysgolíon  Cyinru,  yn  ddiauimeu,  wneyd  llawer 
tuag  at  godi  safon  addysgiaeth,  a  gwneyd  y  fath  arddangosiadau  gwar- 
adwyddus  ag  a  geir  yn  awr  mewn  llawer  dosbarth  o  rai  mewn  oed  yn 
anmhosibl. 

Ond  nid  ydyw  yr  Undeb  Seisonjg  yn  unig  yn  oruchwyliaeth  gartref- 
oL  Y  mae  hefyd  yn  gwneyd  gwaith  ceuadol  mewn  gwledydd  eraill, 
trwy  weithredu  jiì  arloesawl  fel  sefydiydd  Ysgolion  Sabbothol,  1  e 
ddy  wedwyd  nad  oes  gan  un  eglwys  hawl  i  fodoli  os  ydyw  _yn  foddlawn 
yn  unîg  ar  ddarpar  ar  gyfer  ei  bodolaeth  hunanol  ei  hun,  heb  feddwl 
am  hawliau  y  byd  Paganaídd.  Pa  nn  a  ydyw  yr  un  sylw  yn  gymbwys 
at  Ysgolion  Sabbothol  gwlad  Gristionogoì  nid  ydym  yn  gwybod ;  ond 
yn  sicr  y  mae  Undeb  Seiâonig  yr  Ysgolion  yn  gweithredu  ar  yi 
wyddor  hono.  Er  mwyn  rhoddi  syniad  am  y  gwaith  a  wneír  yn  y 
cyfeiriad  hwn,  ni  a  roddwn  ddyfyniad  o^r  adroddiad  ar  7 
Schfìol  Muìsiarí.'—  u  Nifer  y  cenadon  sydd  ar  waíth  yn  iledaenu  sefydlîad 
Ysgoüon  Sabbothol  ar  Gyfandir  Ewrop,  ac  yn  cynnorthwyo  a  chalonogi 
y  rhai  eydd  eisoes  mewn  bodolaeth,  yn  awr  ydyw  pî/mtheg,  o  ba  rai  y 
mae  pump  wedi  eu  penodi  y  rlwyddyn  ddiweddaf.  Mae  y  brodyr  hyn 
oll  yn  enedígol  o'r  gwledydd  ytnha  rai  y  maent  yn  Uafurìo,  ac  y  maent 
o  dan  gyfarwyddyd  ac  aroîygiaeth  uniongyrchol  Pwyllgorau  Lleoi,  y 
rhai  sydd  yn  ymgymeryd  â  chyfarfod  rhau  o'u  treuliadau,  tra  y  mae 
yn  hapuíj  gau  eich  Cyfeìsteddfod  ro<ldi  sicrwydd  ara  gyfran  ychwai 


CANMLWYüDlANT   YSGOLION    SABBOTHOL  OYMRU.  81'J 

ol.  Oddiwrth  bob  uu  o'r  goruehwylwyr  hyn  derbynir  adroddiad&u  yn 
rheolaidd  yn  rhoddi  manylion  am  y.manau  yr  ymwelant  â  hwynt,  ac 
am  y  ffrwyth  sydd  yn  dilyn  eu  llafur." 

Wedi  aroa  cyhyd  ar  y  nodwedd  fwyaf  tarawiadol  yn  Ysgolion 
Sabbothol  Lloegr,  ni  adawsom  i  ni  ein  hunain  le  i  aros  ar  nodweddion 
eraill  sydd  yn  dra  theilwng  o  sylw.  Na  ddychymyged  neb  ein  bod  yn 
caoiatâu  rhagoriaeth  ein  cymydogion  Seisonig  yn  "  mhethau  trymach 
cyfraith  "  yr  Ysgol  Sabbothol.  Fe  ellid  dy weyd  llawer  mwy»  wedi  y 
cyfan,  am  ddiffygion  y  sefydliadau  Seisonig  nag  am  eu  rhagoriaethau. 
Ar  yr  un  pryd  ni  wnelai  un  niwed  i  ni,  Gymry,  i  edrych  ai  ni  allai  fod 
rhyw  bwyntiau  yn  eu  cyfundrefn  trwy  ba  rai  y  gallem  ni  fanteisio. 
Pe  buasai  lle  yn  caniatâu  carasem  gyfeirio,  (1.)  At  y  drefn  a'r  ddysg- 
yblaeth  ragorach  a  geir  yn  eu  Hysgolion  hwy.  (2.)  At  yr  addysg 
holwyddoregol  fwy  trwyadl  a  threfnus,  yn  enwedig  yn  Ysgolion 
Eglwys  Loegr,  a  gyfrenir  i'r  plant.  (3.)  At  y  duedd  gyffredinol  a 
ddangosir  i  gymeryd  i  fyny  holl  broíîad  a  dulHau  goreu  Ysgolion  y 
Byrddau  can  belled  ag  y  mae  a  fynont  â'r  gelfyddyd  o  addysgu, 
ynghyd  a'u  trefn  ragorol  o  gael  dosbarth-ystafelloedd  ar  wahân  i  ysgol- 
orion  o  gyffelyb  oedran.  Ond  rhaid  i  ni  ymfoddloni  ar  yr  olwg  a 
roddasom  ar  un  fantais  dra  chref  y  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  Seisonig  yn 
feddu  ar  yr  eiddom  ni. 

T.  Apsimon. 


XI. 

YR  YSGOL  SABBOTHOL  FEL  MODDION  GRAS. 

Ar  adeg  fel  hon,  pan  y  mae  Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol  yn 
cael  ei  ddathlu,  edrychir  ar  y  sefydliad  o  lawer  o  wahanol  safleoedd.  Y 
mae  yn  achlysur  ar  ba  un  y  nodir  ei  golliadau  yn  gystal  â'i  ragor- 
iaethau  gyda  chryn  lawer  o  fanylder.  Edrychir  gyda  phleser  a  bodd- 
hâd  dirfawr  ar  y  gwaith  y  mae  wedi  wneuthur  yn  Lloegr,  yn  yr 
America,  a'r  Trefedigaethau ;  ac  yn  enwedig  fe  gâr  y  Cymro  feddwl 
am  y  gwaith  enwog  y  mae  wedi  wneuthur  yn  ei  wlad  ei  hun.  Nid  oes 
yr  un  sefydliad  wedi  gwneuthur  mwy  dros  Gymru  na'r  Ysgol,  ond  y 
cyfarfod  pregethu ;  ac  y  mae  genym  y  teimladau  mwyaf  dymunol  pan 
yn  edrych  dros  ei  hanes  yn  ystod  y  ganrif.  A  phan  edrychwn  ymlaen, 
teimlwn  yn  galonog,  er  yn  bryderus,  gan  hyderu  y  bydd  i'r  Duw  a 
roddodd  i'r  tadau  y  ddoethineb  oedd  yn  eisieu  er  peri  iddynt  wneuthur 
y  gwaith  oedd  yn  perthyn  iddynt,  roddi  i'r  e^wys  i  barhau  rai  fel 
meibion  Issachar  gynt,  ((yn  deall  yr  amseroedd,  i  wybod  beth  a  ddylai 
Israel  ei  wneuthur." 

Y  mae  genym  yn  yr  ysgrif  hon  i  sylwi  ar  "  Yr  Ysgol  Sabbothol  fel 
moddion  gras."  Gofidus  iawn  yw  genym,  fel  gan  filoedd  lawer  o'n 
cydwladwyr,  fod  yr  ysgrifell  fedrus  oedd  i  drin  y  pwnc  hwn  yn  y 
Teaethodydd  wedi  peidio  symud  er  ys  dyddiau  bellach.  Buasai  yn 
ddiau  gan  Dr.  Bees,  Abertawe,  lawer  iV  ddywedyd,  a  hyny  mewn  dull 
tra  dyddorol,  am  y  sefydliad  a  wnaeth  gymaint  erddo  ef  yn  nhymmor 


820  CANMLWYDDIANT   YSGOLION    SABBOTHOL  CYMBU. 

ei  ieuenctyd,  ac  i  ba  un  y  bu,  trwy  ei  yagrifeniadau  a*i  bregethau,  y 
fath  gymwynaswr  trwy  yBtod  yr  oll  o'i  fywyd  egniol  a  llafurus.  T 
mae  efe  wedi  gorphen  ysgrifenu,  cyfieithu,  a  aiarad ;  ac  nid  oes  genym 
ninnau  ond  gwneuthur  ychydig  aylwadau  ar  y  testun  tra  phwysig  hwn 
f el  y  mae  amser  ac  amgylchiadau  yn  caniatâu. 

Ar  un  golwg,  amcan  penaf  yr  Ysgol  ar  y  cyntaf  yn  y  wlad  hon  oedd 
dysgú  dynion  i  ddarUen.  Ond  nid  oedd  hyny  ond  moddion  er  cyrhaedd 
amcan  uwch,  sef  eu  trwytho  yn  athrawiaethau  crefydd  a'u  hymarf er  i 
fyw  yn  ol  gair  yr  Arglwydd. 

Y  Bibl  oedd  y  llyfr  oedd  i  gael  ei  ddarllen.  Yr  amcan  mawr  mewn 
golwg  oedd  dyrchafu  y  rhai  a  ddysgid  i  ddarllen,  mewn  crefydd  a 
moesoldeb.  Ýr  oedd  yr  Ysgol  i  f od  yn  foddion  gras.  Gaf wyd  allan  yn 
dra  buan  fod  y  peirianwaith  a  osodwyd  i  symud  fel  hyn  mewn  modd 
syml  a  dirodres,  yn  ateb  y  dyben  yn  ardderchog.  Dysgid  y  bobl  i 
ddarllen,  a  dygid  hwy  wrth  wneuthur  hyny  o  fewn  cylch  dylanwad 
gwirioneddau  Cristionogaeth  a  gweddîau  taerion  a  chynghorion  dwys 
eu  hathrawon,  y  rhai  oeddent  wedi  bod  eu  hunain  wrth  draed  yr  Iesu, 
os  na  f uont  yn  eistedd  wrth  draed  yr  un  GamalieL  Derbynient  hefyd 
lawer  o  fudd  oddiwrth  y  ganiadaeth  syml,  gysegredig,  yn  ymarfer- 
iadau  yr  Ysgol ;  ac  felly  troai  y  cyfan  allan  i  fod  iddynt  yn 
foddion  o  ras  amlwg  iawn.  Ymdebygent  fwyfwy  o  dan  yr  addysg  i'r 
Un  oedd  yn  llawn  gras  a  gwirionedd.  Y  cyfryw  oedd  dylanwad  yr 
Ysgol  ar  y  rhai  a'i  mynychent  ar  ei  chychwyniad  cyntaf ;  ac  y  mae 
wedi  para  felly  i  raddau  mwy  neu  lai  hyd  y  dydd  hwn. 

Y  mae  miloedd  yn  ein  gwlad  wedi  arfer  ei  mynychu  ar  hyd  eu  hoea, 
ac  fel  moddion  gras  yn  benaf  yr  edrycha  llu  mawr  o  honynt  arni.  Nid 
anfynych  y  clywir  llawer  na  lwyddasant  i  ddysgu  darllen  ond  yn 
anmherffaith,  yn  dyweyd  ar  ol  ei  dilyn  am  60  mlynedd,  "  Nifynem  er 
dim  golli  yr  Ysgol."  Nid  oes  yr  un  dosbarth,  fel  rheol,  yn  mawrygu  yr 
hyn  a  glywant  o'r  pulpud  yn  f wy  na'r  rhai  hyn.  Y  mae  yr  Ysgol  wedi 
eu  cymhwyso  i  allu  gwerthfawrogi  y  bregeth  yn  fwy. 

Y  mae  yr  hyn  sydd  fel  hyn  yn  wir  am  waith  y  dosbarthiadau  yn  yr 
Ysgol,  yn  wir  hefyd  am  ei  chyfarfodydd  neu  ei  chymanfaoedd  blyn- 
yddol.  Edrychid  ymlaen  am  flwyddyn  gron  at  y  Gymanfa  Ysgolion 
mewn  Uawer  ardal  yn  ein  sir  enedigol  (Aberteifi)  pan  oeddem  yn  llanc, 
a  mawr  yr  hwyl  a  geid  wrth  wrando  rhai  medrus  yn  holi  ac  ateb ;  ac  ni 
anghofid  wrth  oleuo  y  deall  "  i  yru  y  gwirionedd  adref."  Nid  llai 
eflFeithiol  y  bu  y  gân  lawer  tro.  Gwelsom  gannoedd  lawer  jm  wylo  pan 
ganai  un  Ysgol  dôn  ar  yr  hen  air  melus — 

Wrth  gofio  'i  ruddfanau  'n  yr  ar«d,  &c. 

Cenid  y  dôn  ar  hyd  y  ffyrdd,  ar  yr  heolydd,  ac  yn  y  meusydd  am 
fisoedd  rai  ar  ol  dydd  yr  uchel-wyl,  ac  felly  cedwid  yr  holl  wlad  fel  yn 
hoeliedig  wrth  y  groes.  Y  mae  genym  le  cryf  i  gredu  fod  dylanwadau 
cyffelyb,  neu  rai  cryfach,  yn  cael  eu  profi  yn  yr  un  cymydogaethau 
lawer  o  amser  ymhellach  yn  ol  na^r  un  y  cyfeiriwn  ato,  oblegid 
mynych  y  clywsom  am  y  dylanwadau  anarferol  a  deimlid  yn  y  cyfarfod- 
ydd  pan  fyddai  dynion  fel  y  diweddar  Ebenezer  Richard  o  Dregaron,  a 
Dr.  Phillips  o  Neuaddlwyd,  yn  arwain  ac  yn  holi.  Clywsom  ugeiniau 
o'u  dywediadau,  eu  gofyniadau  a'r  atebion  roddid  iddynt,  yn  cael  eu 


CàNMLWYDDIàNÎ   YSGOLtON    SABBOTHOL   CYMRÜ.  321 

hadrodd,  ac  yr  oedd  yr  argraff  yn  gryf  ar  feddyliau  yr  adroddwyr  fod 
nerthoedd  y  byd  a  ddaw  yn  cael  eu  teimlo  yr  amseroedd  hyny  yn 
nghyfarfodydd  yr  Ysgol. 

Felly  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  yw  yr  Ysgol  hyd  yma  wedi 
gwneuthur  ei  gwaith  yn  rhagorol.  Bu  yn  Ysgol  y  Bwrdd  ac  yn  Goleg 
JDuwinyddol  i  rai  o'r  dynion  dysgleiriaf  a  welwyd  eríoed  yn  esgyn 
grisiau  areithfa  mewn  unrhyw  wlad,  a  rhoddodd  gyda  llaw  gychwyniad 
addysgawl  i  lawer  o  fechgyn  gwlad  y  bryniau  a  ddaethant  i  enwogrwydd 
masnachol  yn  nhrefí  mawrion  gwlad  y  Sais. 

Ond  er  hyn  oll  rhaid  addef  ein  bod  yn  teimlo  yn  bryderus  pan  yn 
edrych  ymlaen  ar  ddyfodol  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymru.  Y  mae 
yn  eithaf  amlwg  fod  ein  gwlad  mewn  ystâd  o  gyfuewidiad  pwysig 
iawn.  Y  mae  cynnydd  cyflym  addysg  fydol,  fel  ei  gelwir,  yn  effeithio 
ar  bob  sef ydliad  301  ein  plith,  a  gwna  hyny  yn  llawer  mwy  yn  y  dyf odol ; 
ac  nid  oes  yr  un  sefydliad  yr  effeithir  arno  yn  f wy  gan  hyn  na'r  Ysgol 
SabbothoL  Unwaith  yr  oedd  eisieu  rhyw  foddion  i  ddysgu  plant  a 
phobl  mewn  oed  i  ddarllen.  Yn  awr  gwneir  hyny  yn  effeithiol  iawn 
gan  ein  hysgolion  dyddioL  Gwir  na  ddysgir  plant  eto  i  ddarllen 
Cymraeg  yn  ein  hysgolion  cyhoeddus,  ond  ni  ryfeddem  na  welir  hyny 
yn  y  New  Oode  ryw  flwyddyn.  Pa  fodd  bynag,  nid  oes  achos  ofni  na 
fydd  gan  yr  Ysgol  Sabbothol  ei  chylch  penodol  ei  hun  yn  y  dyfodol,  sef 
dysgu  athrawiaethau  ac  ymarferiadau  crefydd  i'r  lîîaws.  Hi  fydd 
coleg  duwinyddol  y  üiaws  yn  y  dyfodol ;  oblegid  amlwg  yw  y  bydd  i'n 
colegau  cyhoeddus  a  dderbyniant  gymhorth  oddiwrth  y  Llywodraeth 
gyfyngu  eu  hunain  i'r  gwaith  0  gyfranu  addysg  fydol  yn  unig.  Dyma 
y  gwaith  berthyna  yn  neillduol  iddi  hi,  ac  y  mae  o  ran  ei  natur  yn  cyd- 
daro  â'r  prif  amcan  sydd  mewn  golwg  ganddi,  sef  bod  yn  foddion  gras 
i'w  deiliaid.  Credwn  fod  dirgelwch  ei  llwyddiant  a'i  heffeithiolrwydd 
yn  y  dyfodol  yn  ymddibynu  ar  y  graddau  y  cedwir  mewn  golwg  ac  yr 
ymdrechir  cyrhaeddyd  y  prif  amcan  hwn. 

Gan  mai  rhan  o'r  eglwys  y  w  yr  Ysgol,  ac  mai  aelodau  a  gwrandawyr 
y  naill  sydd  yn  gwneuthur  i  fyny  ddosbarthiadau  y  llall,  bydd  yr  Ysgol 
fel  rheol,  ar  unrhyw  adeg,  o  ran  ei  hysbrydolrwydd  a'i  heffeithiolrwydd 
fel  moddion  gras,  yr  hyn  fydd  yr  eglwys  yn  yr  ystyr  yma.  Pan  ddi- 
rywia  yr  eglwys  dirywia  yr  Ysgol ;  a  phan  fydd  yr  eglwys  yn  ëffeithiol 
fel  moddion  i  ddwyn  y  byd  at  Waredwr,  bydd  yr  Ysgol  hefyd  yn  athraw- 
es  lwyddiannus  i  ddwyn  y  lliaws  i  wybodaeth  y  gwirionedd.  Eto  i 
gyd  y  mae  yn  bosibl  i  eglwys  dda  fethu  dyfod  i  fyny  â'r  nod  yn  ei  chy- 
sylltiad  â'r  Ysgol  heb  dalu  sylw  priodol  iddi,  a  myfyrio  pa  fodd  y  gellir, 
yn  y  modd  mwyaf  effeithiol,  ei  gwneuthur  yn  foddion  gras  i'r  rhai  a'i 
mynychant     Er  sicrhau  hyn  fe  ddylid — 

I.  Gofalu  am  edrych  arni  mewn  modd  ymarferol  fel  rhan  oW  eglwys; 
ar  ei  gwaith  fei  rhan  bwysig  iawn  o  waith  yr  eglwys,  ac  ar  ei 
hymarf eriadau,  yr  un  modd  â'r  rhai  mwyaf  cysegredig  o  eiddo  yr  eglwys, 
fel  moddion  gras.  Mewn  rhai  lleoedd  y  mae  tuedd  i  beidio  edrych  ar  yr 
Ysgol  fel  y  gwneir  ar  y  cyfarfod  cymuno,  y  cyfarfod  gweddío,  a'r 
gyfeillach  grefyddol,  fel  rhan  o'r  eglwys,  ond  fel  sefydliad  i  raddau  mwy 
neu  lai  ar  wahân  oddiwrthi ;  a  gwelsom  fwy  nag  unwaith  wrthdaraw- 
iadau  annymunol  yn  cyfodi  mewn  canlyniad  i  hyny.  Ffurfiai  yr  Ysgol 
fath   o   "deyrnas  mewn  teyrnas,"  ac  yn  gyffredin    dilynai    pethau 


822  CANMLWYDDIÀNT    YSGOLtON    SABBOTHOL    CÍMRÜ. 

anhyfryd,  croes  i  ysbryd  yr  efengyl.  Heb  fanylu,  credwn  y  djlid, 
hyd  y  byddo  yn  ddichonadwy,  edrych  ar  yr  Ysgol  yn  ei  holl  gy- 
sylltiadaa,  fel  yn  dal  yr  un  cysylltiad  agos  â'r  egiwys  a'r  cyfarfod 
ymha  un  y  cymunir,  neu  y  gyfeillach,  neu  y  cyfarfod  gweddio.  Yr 
eglwys  trwy  yr  Ysgol,  sydd  yn  dysgu  y  byd  ac  yn  adeiladu  y  saint. 
NÌ8  gellir  byth  ei  dwyn  i  gysylltiad  rhy  agos  â'r  dylanwadau  mwyaf 
ysbrydol  a  dyrchafol  sydd  yn  yr  eglwys.  Da  iawn  fyddai  galiu  cadw 
yn  fyw  yn  yr  amser  a  ddaw  yr  hyn  a  welid  yn  dra  chyffredin  dros 
dri  chwarter  cyntaf  y  ganrif — ac  yn  wir  i  raddau  pell  iawn,  os  nad 
llawn  mor  belí  yn  y  chwarter  olaf — sef  gwaith  y  tadau  a'r  mamau 
oedranus  yn  mynychu  yr  YsgoL  Y  mae  dylanwad  dirfawr  er  daioni  ar 
rai  ieuainc  gan  bresennoldeb  yr  hen  a'r  profiadol.  Y  mae  presennol- 
deb  dyn  da,  er  nad  yw  ei  wy bodaeth  o  bosibl  yn  ddofn  nac  yn  eang, 
yn  gymhorth  mawr  i'r  athraw  yn  ei  ymdrech  i  wneuthur  gwaith  y 
dosbarth  yn  llwyddiant.  Hir  y  parhao  yr  amser  pan  welir  yr  henafgwr 
penllwyd  a'r  hen  chwaer  brofiadol  yn  gwrando  yn  nosbarthiadau  ein 
Hysgoüon  ar  hanes  Iesu  yn  cael  ei  egluro  gan  rai  daniwyd  gan  ei 
gariad,  ac  yn  gwneuthur  yr  un  peth  eu  hunain  er  budd  i  eraill. 

Y  mae  y  Cymry  wedi  arfer  edrych  ar  yr  Ysgol,  yn  fwy  na'r  un 
genedl  arall,  fel  rhan  o'r  eglwys,  oblegid  trwyddi  hi  y  mae  yr  eglwys, 
yn  eu  tyb  hwy,  yn  gwneuthur  un  ran  bwysig  iawn  o'i  gwaith,  sef 
dysgu  i'r  byd  athrawiaethau  crefydd  mewn  ffordd  neillduol.  O  dan 
arweiniad  yr  Ysbryd  edrychant  arni  fel  rhan  hanfodol  o'r  eglwys,  ac 
ystyrir  hi  ganddynt  felly,  fel  yr  eglwys,  yn  Ddwyfol  yn  ei  sylfaeniad. 
Creda  ambell  un,  fel  y  clywsom  un  pregethwr  tra  phoblogaidd  yn 
dysgu,  fod  gorchymyn  i  sefydlu  yr  Ysgol  mewn  cysylltiad  â'r  eglwys 
yn  y  geiriau,  "A  phortha  dy  fynod  gerilaw  pebyll  y  bugeüiaid ; n 
ac  y  mae  llawer  un,  er  sicrhau  Dwyfoldeb  ei  sylfaenîad,  yn  myned  yn  ol 
at  y  dosbarthiadau  hyny  a  gyfarfyddent  yn  rhai  o'r  ystafelloedd  oedd  o 
amgylch  y  deml  yn  amser  ein  Gwaredwr.  Myn  rhai  i  lygad  craff  Iesu 
ieuanc,  wrth  fyned  i  fyny  i'r  gwyliau,  weled  y  daioni  dirfawr  a  ellid 
wneuthur  trwyddynt.  Eisteddodd  yno  gan  holi  ac  ateb,  a  rhoddodd 
felly,  fel  y  credant  hwy,  sêl  ei  gymeradwyaeth  b^rth  ar  yr  Ysgol 
Sabbothol.  OV  diwedd  daeth  amser  Duw  i  sefydlu  yr  Ysgol  o  dan  ei 
henw  priodol,  ac  y  mae  yr  eglwys  yn  Nghymru  wedi  hir  arfer  gweithio 
yn  effeithiol  trwyddi;  a  chredwn  mai  manteisiol  ymhob  modd  er  ei 
chadw  yn  effeithiol  fel  moddion  i  ddyrchafu  y  genedl  mewn  crefydd 
a  moes,  yw  ei  chadw  mor  agos  ag  sydd  bosibl  at  ddyianwadau  mwyaf 
ysbrydol  yr  eglwys. 

II.  Dylid  gofalu  ar  fod  ei  hathrawon  a'i  swyddogion  eraill  yn  cael  eu 
cymeryd  o  blith  aelodau  mwyaf  cymhwys  yr  eglwys,  a'u  bod  i  gadw 
yn  barhâus  yn  eu  cof  fod  i'r  sefydliad  amcan  uwch  hyd  yn  nod  na 
chyfranu  gwybodaeth  Ysgrythyrol,  sef  gwella  ac  ysbrydoli  y  meddwL 

Dylai  yr  eglwys  ymhob  modd  wneuthur  ei  goreu  i  osod  dynion  o 
ysbrydolrwydd  dwfn  yn  gystal  ag  o  wybodaeth  ëang  yn  nghadeirian 
yr  Ysgol  Sabbothol.  Y  mae  yn  gofyn  cymhwysder  neillduol  i  fod  yn 
athraw  da  mewn  ysgol  ddyddiol,  ac  i  fod  yn  ddiacon  neu  flaenor,  yn 
fugail  neu  weinidog ;  ac  y  mae  hefyd  yn  gofyn  yr  un  peth  i  f od  yn 
athraw  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  A  mawr  y w  y  cyfleusderau  a  fedd  y 
cyfryw  i  wneuthur  daioni  tymmorol  ac  ysbrydol  i'r  rhai  a  ddysgìr 


Ö^NMLWYDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL   OYMUU.  328 

ganddo.  A  ydyw  yr  angenrheidrwydd  am  y  cymhwysder  neillduol 
hwn  yn  cael  sylw  digonol  genym?  Yr  oedd  rai  blynyddau 
yn  ol,  yn  un  o  eglwysi  Liverpool,  un  a  lanwodd  swydd  diacon 
mewn  modd  rhagorol  iawn  am  lawer  blwyddyn,  a  chanddo  íab 
oedd  yn  ŵr  ieuanc  tra  gobeithiol  ymhob  ystyr.  Un  diwrnod 
dywedodd  y  diweddar  Gwilym  Caledfryn  wrth  y  dyn  ieuanc,  "  Y 
mae  eisieu  i  chwi  fyned  i'r  Coleg  i  ddysgu  bod  yn  bregethwr." 
"  Na,"  ebe'r  dyn  ieuanc,  "  nid  wyf  fi  am  ddysgu  bod  yn  bregethwr,  ond 
yr  wyf  am  ddysgu  bod  yn  ddiacon."  Gwnaeth  hyny  yn  fater  o  astud- 
iaeth,  a  Uanwodd  swydd  diacon  am  yspaid  hir  er  llwyddiant  i'r  eglwys 
a  mawr  gysur  i'w  weinidog.  Gofynwn  pa  sawl  dyn  ieuanc  geir  heddy w 
yn  ein  heglwysi  yn  awyddus  i  ddysgu  bod  yn  athraw  da  yn  yr  Ysgol  Sab- 
bothol?  Oes,  y  mae  yma  waith  caled  i'w  ddysgu,  ond  mawr  fydd 
gwobr  y  neb  a  gymer  y  drafferth.  Gwaith  caled  yw  llenwi  y  meddwl 
â'r  wybodaeth  ddylai  yr  athraw  feddu,  a  gwaith  caled  yw  dyfod  i 
feddiant  o'r  ysbrydolrwydd  meddwl  sydd  yn  angenrheidiol  er  galluogi 
un  i  egluro'r  gair  fel  ag  i  beri  gras  i'r  gwrandawyr,  yn  gystal  a  goleuni. 
Rhaid  i'r  athraw  da  yma,  f el  yr  un  yn  y  pulpud,  "  ymboeni  yn  y  gair  a'r 
athrawiaeth."  Nis  gall  y  gweinidog — y  mae  gofal  yr  areithfa,  a  mwy  nag 
un  areithfa,allawer  o  bethau  eraül  arno,  fel  nas  gall  fod  yn  bresennol  ond 
yn  achlysurol — wneuthur  ond  ychydig  o'r  gwaith  mewn  unrhyw  ddos- 
barth.  Rhaid  i'r  un  a  wnelo  y  gwaith  yn  iawn  fod  yn  bresennol  yn 
ei  le  bob  Sabboth.  Bydd  felly  yn  adnabod  sefyllfa  pob  aelod  o'r  dos- 
barth  o  ran  ei  wybodaeth  a'i  brofiad,  a  gall  yn  y  meddiant  o'r  adnabydd- 
iaeth  hono  gymhwyso  y  gwirionedd  fel  ag  i  gael  y  dylanwad  priodol 
er  goleuo,  dyrchafu,  a  moesoli  ei  ddysgyblion. 

III.  Credwn  y  gellid  gwneuthur  llawer  iawn  o  ddaioni  yn  yr  ystyr 
yma  yn  enwedig  i'r  dosbarthiadau  ieuainc,  trwy  sefydlu  llyfrgelloedd 
mewn  cysylltiad  â'n  Hysgolion  Sabbothol,  a  llenwi  y  cyfryw  â  llyfrau 
day  a  fyddont  yn  sicr  o  dynu  sylw,  ac  felly  yn  sicr  o  gael  eu  darllen 
gyda  dyddordeb.  Y  mae  llawer  o'r  cyfry w  i'w  cael  yn  barod  yn  ein 
hiaith  ein  hunain,  ac  y  mae  llawer  iawn  a  ellid  gyfìeithu  o'r  Saesoneg 
ac  ieithoedd  eraill,  ac  y  mae  yn  ein  plith  ddigon  o  wŷr  galluog  a  dysg- 
edig  a  allent  ysgrifenu  rhai  ychwanegol  i'r  pwrpas.  Gyda'r  fath  awydd 
y  darllenir  y  "last  nwd"  o  hyd,  un  ar  ol  y  Uall!  Heb  ddywedyd 
ychwaneg  yn  y  fan  hon,  gofynwn,  Pa  faint  o  amser  gwerthfawr  a 
wastreffir  yn  y  modd  hwn  î  Pe  gellid  troi  yr  awydd  yma  am  ddarllen 
at  lyfrau  da,  sylweddol,  mewn  duwinyddiaeth,  barddoniaeth,  hanesydd- 
iaeth,  gwyddoniaeth,  ac  athroniaeth,  pa  faint  o  ddaioni  a  wneid  ?  Oni 
ellir  cyfuno  y  dyddorol  â'r  addysgiadol  %  Y  mae  llawer  llyfr  da  wedi 
bod  yn  foddion  gras  i  fìloedd  na  fedr  neb  eu  rhifo,  ac  y  mae  llawer  llyfr 
drwg  wedi  damnio  nas  gwyr  neb  ond  Duw  pa  gynif er ;  a  chymerodd 
flynyddau  i  symud  ymaith  oddiar  feddyliau  eraill  y  dyíanwad  drwg  a 
gafodd  yn  nhymmor  ieuènctyd,  pan  oedd  yn  hawdd  gwneuthur  argraff 
a'r  farn  yn  anaddfed.  Dywedai  y  diweddar  John  Angell  James  yn 
Edinburgh,  ychydig  o  amser  cyn  ei  farwolaeth,  wrth  anerch  dynion 
ieuainc,  i  ddarlun  a  welodd  pan  yn  dair  ar  ddeg  oed  ei  "  hauntio  "  tra  fu 
efe  byw.  Os  gallai  dyn  f el  efe  ddy wedyd  hyny  am  beth  a  welodd,  na 
ddylasai  neb  ei  osod  o'i  flaen,  pa  mor  amlwg  ydyw  ei  bod  yn  annhraethol 
bwysig  pa  beth  a  ddarlleno  y  rhai  a  wnant  i  f yny  ein  Hysgolion  Sabboth 


321 


CàNMLWYDDIANT    YSGOLiON    SABBOTHOL    OTMKU. 


qL  Anhawdd  dirnad  pa  gymaînt  yw  dylanwad  lìyfran  da,  ac  y  mae  3" 
rhai  sydd  wedi  talu  llawer  o  sylw  t  wahanol  ddulliau  o  wella  rhaì  mewn 
yatyr  ysbrydol  yn  gwybod  hyny  yn  dda.  Gwyddom  am  ferch  i  bendefíg 
Cymreig  a  dalodd  i  un  am  gyfieithu  nwd  Ddirwestol  ir  Gymraeg  er 
mwyn  tynu  y  cyfieithydd  oddiwrfch  ei  arferiad  o'r  diodydd  meddwoL 
Gobeîthiwn  iddi  Iwyddo  yn  eí  hamcan  clodwiw.  Credwn  y  gall  ein 
Hysgoliou  Sabbothol  wnenthur  Ilawer  íawn  yrt  y  ffordd  yma  er  cyr- 
haedd  amcan  penaf  eu  sylíaeniad  a'u  cynnahad  ymlaen. 

IV.  Dy lid  gofalu  ar  fod  sylw  priodol  yn  cael  ei  roddi  Tr  rhanau 
defosiynol  o  yrnat  feriadau  yr  Ysgol. 

Credwn  fod  yn  bosibl  i  ni,  wrth  fyned  tros  y  gweddío  ar  y  dcchreu 
a'r  diwedd  mewu  modd  ffurfiol  a  brysiog,  wneuthur  i  ffwrdd  i  raddau 

Eell  â^u  dylanwad  fel  moddioo  gras  í  r  gwyddfodolion.  Edrychir  ar 
yn  yn  rhy  fynych  fel  ffurf  ddify wyd  i  fyned  trwyddi  mor  gyflym  ag 
y  byddo  modd,  er  mwyn  dyfod  ai  y  {ficaith—sei  darllen,  holí,  ac  ateb, 
Ánghofîr  fod  defostwn  ynddo  ei  hun  yn  bwysicach  mewn  gwirionedd 
na  diro  araìL  Y  weddí  yw  y  peth  pwysicaf  oY  cwbl.  Y  mae  yn 
bwysíg  yuddi  ei  hunan,  a  hi  sydd  yn  rhoddi  eneiniad  ar  y  cyfan  olL 
Nid  gormod  yw  dywedyd  fod  hon  i'r  holl  waith  yr  hyu  yw  yr  olwyn 
fr  cerbyd,  yr  hwyl  i'r  Ilong,  a'r  ager  i'r  peiriant  Heb  hon  yn  cael  ei 
haufon  i  fyny  gydaY  taerineb  a'r  difrifololdeb  priodol,  byddwn  heb 
oleuni  ac  heb  arddeliad.  Heb  hon,  heb  fendith  Duw.  Heb  hon.  ni 
fydd  yr  Ysgol  yn  foddion  gras.  Gyda  hon,  ní  all  beidîo  bod  feüy* 
Ntd  llat  pwysig  yw  y  ganiadaefch  gysegredig,  oblegid  yr  ydym,  pan  yu 
ymarfer  â  hif  yn  fynych  yn  gweddio  yn  gystal  ag  yn  rhoddì  ì  Dduw 
ogoniant  ei  Enw.  Bu  nnwaíth  ragfarn  yn  erbyn  y  canu  fel  moddion 
crefyddol  yn  meddyliau  dosbarth  tra  lllosog  a  phwysig,  am  yr  ystyrid 
mai  y  trist  a'r  prnddglwyfus  oedd  yn  gweddu  yn  benaf  i'r  addoJiad 
crefyddoL  Mae  y  rhagfarn  yma  wedi  diflanu  ymhob  man,  11  i  a  gredwn, 
er  ys  Jlawer  dydd  bellach,  Mawr  yw  yr  effaith  a  gynnyrchwyd  gan  y 
gân  mewn  addoliadau  crefyddol  lawer  tro.  Dichon  na  bu  yn  cael  Ue 
mttw  amlwg  un  amaer  nag  a  gafodd  yn  ddiweddar  yn  y  gwasanaeth  gyn- 
nelid  mewn  gwahanol  fanau  o  dan  ly  wyddiaeth  Meistri  Moody  a  Santey. 
Methai  llawer  a  deimlasant  yn  fawr  yn  y  cyfarfodydd,  benderfynu  pa  nn 
ai  areithiau  y  cyntaf  ai  caniadau  yr  olaf  oedd  fwyaf  effeithiol.  Nid  oes  jt 
un  gallu  a  gyfyd  yn  fwy  effeíthiol  lifddorau  y  teimlad  ynmeddwi  Ilawer 
un  all  fod  wedí  caledu  yn  ffyrdd  pechod  ac  anffyddiaeth,  na  chiywed 
canu  yn  effeithiol  rat  o  hen  ganiadau  Sion  a*u  awynent  gynt  pan  oedd 
y  meddwl  yn  dyner.  Nid  oes  un  ran  o  wasanaeth  yr  Ysgol  yn  fwy 
effeithiol  na'r  ihan  hon^  ac  nid  oes  yr  u'n  yn  gofyn  mwy  0  sylw  dífrifol 
a  doeth,  am  y  geliir  mor  hawdd  eí  chamddefnyddäo.  Moddion  gras 
effeîthiol  a  ddylaì  fod  bob  amser,  Cenir  yn  Ilawer  cywîracb  yn  awr 
nag  y  gwneid  yn  nyddíau  rhai  o'n  tadau,  ond  dylem  ofyn  i  ni  ein 
hunain  a  ydym  yn  meddu  eu  ywres  bwy,  pan  yn  mcddu  goleuni  ychwaneg* 
ol  1  Dywedodd  un,  "  Nid  oes  ar  y  nefoedd  eisieu  cin  haöerwch  a'n  han- 
wybodaeth  ni/1  Gwìr^  ond  yn  sícr  gwell  gatiddi  dipyn  o'r  rhai  hyn 
naTn  cywirdeb  a*n  goleuni  os  ijn  amddifad  o  ysbryd  yr  hen  dadau.  Yn 
y  mwynhâd  oV  goleuni  rhagorach  a  feddir  ^enym  ar  y  rhan  hon  o 
wasanaetb  yr  Ysgol,  dylem  ei  gwneuthur  yn  foddion  gras  Ilawer  mwy 
effeithiol  nag  y  bu  erioed.     Ni  chenir  yn  awr  fel  cynt  dônait  Ueddf  ar 


UANÄtLWYDDlANT    YSGOLÍON    SABBOTHOL    OYMRÜ.  825 

eiriau  llon,  ond  elent  hwy  i  hwyl  orfoleddus  wrth  gamnol  daioni  Duw, 
bydded  y  dôn  lon  neu  leddf.  Yr  oedd  yr  ysbryd  mor  gryf  yn  ein  tadau 
nes  marwhâu  llythyren  pob  cyfraith  allai  fod  ar  eu  ffordd.  Gofalwn 
rhag  i  lythyren  y  gyfraith  o'r  tu  arall  ladd  ysbryd  y  bywyd  ynom  ni. 
V.  Yn  olaf,  dylai  yr  Vsgol  gael  Ue  amlwg  iawn  yn  ngweddîau  dir- 
gel  a  chyhoeddus  yr  eglwys.  Gwnelai  hyn  yr  eglwys  ei  hun  yn 
oleu  fel  y  wawr,  yn  deg  fel  y  lleuad,  a'r  Ysgol  a'i  meibion  a'i  merched 
yn  ofnadwy  fel  llu  banerog. 

Thomas  Lewis. 
Bala. 


XII. 

"CHWILIWCH  YR  YSGRYTHYRAU." 

Canrif  arall  sydd  yn  cilio, 

A  chenedlaeth  yn  ei  llaw ; 
A  chyn  gwelir  canrif  eto 
I'r  tragwyddol  fyd  yn  suddo, 

Byddwn  ninnau  'r  ochr  draw  1 
Llawer  canrif  halogedig 

Aeth  yn  ddu  i  wyddfod  barn ; 
Deddfau  'r  nefoedd  yn  doredig, 
A'i  Sabbothau  cysegredig, 

Filoedd,  dan  eu  traed  yn  sarn. 

Godrau  cwmwl  du  marwolaeth 

Guddiai  wyneb  Cymru  dlos ; 
Ar  dy wyllwch  Uygredigaeth, 
Crogai  niwloedd  anwybodaeth, 

Nes  ei  gwneyd  yn  ddyblyg  nos ; 
Ond  "  yn  nghanol  y  blynyddau," 

Wedi  nos  o  hir  barhâd, 
Aed  i  chwilio  'r  Ysgrythyrau, 
Nes  i  Ddwyfol  ddydd  o  olau 

Dori  'n  ddiluw  dros  y  wlad. 

Ble  mae  'r  hen  lygredig  gampau  1 

Ble  mae  'r  hap-chwareuon  ffol  î 
Wedi  dianc  iV  llochesau, 
A  cherubiaid  ar  eu  llwybrau 

Yn  gwahardd  yr  un  yn  ol ; 
Ymherodraeth  drychiolaethau, 

Ysodd  Duw  a'i  sanctaidd  dân ; 
Nis  gall  pechod  fyw  'n  y  golau, 
Rhaid  i  hwnw  gael  cymylau 

Rhyngddo  â  gwirionedd  glân. 
Ib8ö  y 


823  CANMLW*DDI.\NT    YSG0L10N    8ABBOTHOL   CTMRU. 

Chwilio  maes  yr  Ysgrythyrau, 

Llawnaf  faes  y  nefoedd  y w  ; 
Ysbryd  y  Gwirionedd  yntau 
Dry  yn  ol  i'n  chwilio  ninnau, 

Gan  egluro  calon  Duw ; 
Chwilio,  chwilio  am  yr  elw, 

Yma  sydd  yn  blygion  hael ; 
Fr  chwilfrydedd  dyfal  hwnw, 
Y  mae  bywyd  pur  yn  nghadw, 

Sicnoydd  hefyd  am  ei  gael. 

Chwilio,  troi,  yr  hen  Wirionedd, 

Een  wirionedd  newydd  y  w ; 
Hen  ddihenydd  yn  ei  buredd, 
0  dragwyddol  newydd  rinwedd, 

Digyfnewid  megys  Duw ; 
Mae  yn  wynfyd  yr  yr  anial, 

Mae  'n  oleuni  yn  y  glyn  ; 
Cysgod  rhag  tragwyddol  ddial, 
Cyfrwng  gras  i  droi,  a  chynnal, 

Enaid  du  yn  sanctaidd  wỳn. 

Chwilio  'r  Sanctaidd  Ysgrythyrau, 

Am  ddigonol  berfFaith  Iawn  ; 
Chwilio  'n  fynych  ar  dy  liniau, 
Gwlychu  'r  llwybr  â  dy  ddagrau — 

Dagrau  edifeirwch  llawn ; 
Mae  y  trysor  yn  guddiedig, 

Ond  mae  Ysbrydoliaeth  nef 
A  deheulaw  estynedig, 
Ar  y  ffordd  yn  gyfeiriedig 

At  y  fan  lle  cuddiwyd  ef. 

Mae  ar  draeth  yr  Ysgrythyrau, 

Addewidion  Duw  yn  stôr  ; 
Hyfryd  ydyw  swn  y  tònau, 
Heb  ystorm  i  edliw  'r  beiau 

Gladdwyd  yn  nyfnderau  'r  môr  ; 
Codi  'r  addewidion  hwythau 

'N  awr  ac  eilwaith  at  y  glust ; 
Clywir  swn  y  Cariad  borau, 
Dros  y  pell  dragwyddol  lanau, 

Yn  d'od  lawr  at  enaid  trist. 

Chwilio,  credu,  ac  ymddiried, 

Ydy  w  unig  obaith  dyn  ; 
Yn  y  llafur  nid  oes  lludded 
Nid  oes  damwain,  ffawd,  na  thynged, 
Wi  th  drugaredd  Duw  ynglýn : 


GANMLWYDDIANT    YSGOLION    8ABB0TH0L   CYMRTJ.  827 

Chwilio,  cae),  a  dyna  ddigon, 

I  roi  bythol  hawl  i'r  nef ; 
Dyna  gyfyd  waredigion, 
Fry  yn  mhell  uwchlaw  angelion, 

Ac  yu  nês  i'w  orsedd  Ef. 

Dyfed. 


XIII. 
OLYSGRIF. 

Mae  yn  hyfryd,gan  y  Traethodydd  gael  dangos  ei  barch  a'i  gariad  at 
yr  Ysgol  Sabbothol,  ar  y  Ganfed  Flwyddyn  o'i  sefydliad  yn  Nghymru, 
trwy  gyhoeddi  y  cyfraniadau  gwerthfawr  uchod  er  cyfoethogi  ei  llen- 
yddiaeth.  Dymuna  nesâu  ati  fel  ei  Fam  gariadus,  gan  ddadgan  ei 
ddwfn  lawenydd  a'i  ddiolchgarwch  o  herwydd  y  gwasanaeth  bendith- 
fawr  a  gyflawnodd  ;  ei  llongyfarch  ar  yr  yni  a'r  ieuengrwydd  graenns 
a  phrydferth  y  mae  yn  arddangos,  a  hi  yn  Ferch  canmlwydd;  ei  choroni 
â  myrdd  o'r  dymuniadau  goreu  gyda  golwg  ar  ei  gwaith  yn  y  dyfodol ; 
a'i  sicrhau  y  bydd  yn  falch  ganddo  byth  wneyd  ei  ran  i  ddiogelu 
gorseddfainc  iddi  yn  nghariad  puraf  ei  gydwladwyr,  ac  i  gryfhâu 
fwyfwy  ei  gallu  i  fod  yn  fendith  ac  yn  ddaioni  am  oes  y  byd.  O  Ysgol 
Sabbothol  anwyl  a  bendigaid,  bydd  fyw  byth  ! 

Mae  yn  llawen  iawn  genym  weled  ar  bob  llaw  y  fath  barotöadau  yn 
cael  eu  gwneyd  er  rhoddi  arbenigrwydd  ar  yr  adeg  dra  dyddorol  yma 
yn  ei  hanes.  Ni  a  hyderwn  y  tuedda  y  cwbl  at  wneyd  ein  cenedl  yn 
fwy  hoff  o'r  Ysgol  Sabbothol,  ac  yn  neillduoi  yr  ennynir  yn  mynwesau 
y  plant  a'r  bobl  ieuainc  gariad  ati  a  bâr  fod  eu  goreu  yn  cael  ei  gys- 
egru  at  ei  gwasanaeth,  a  hyny  trwy  gydol  eu  heinioes.  Mae  yn  dda  i 
ni  gael  mantais  ar  gyfleusdra  o'r  fath  i  ystyried  ei  mawr  werth,  í  gofio 
ein  rhwymedigaethau  mawrion  iddi,  ac  i  "  hysbysu "  hyn  oll  "  i'n 
plant."  Mae  yn  debyg  y  bydd  llawer  o  honynt  hwy  yn  cadw  y  medals, 
ac  yn  cofio  y  cymanfäoedd  gyda'u  gorymdeithiau,  a'u  hareithiau,  a'u 
holwyddori,  a'u  caniadau ;  ac  mae  yn  anhawdd  meddwl  na  fydd 
calonau  filoedd  yn  cael  eu  tanio  gan  edmygedd  a  chariad  wrth  glywed 
a  meddwl  am  y  gwŷr  da  hyny  ymysg  ein  cenedl  a  fuont,  dan  Dduw, 
a  thrwy  y  fath  lafur  a  hunanymwadiad  digyíFelyb,  yn  foddion  i  estyn 
i  ni  y  fendith  fawr  hon.  Mae  arnom  ofn  fod  rhai  o'r  Cymry  tirion, 
sydd  yn  dra  pharod  i  anrhydeddu  â'u  gwron-addoliaeth  ddynion  a  f awr- 
heir  gan  genedloedd  eraill,  eto  na  ryfygent  gymaint  a  meddwl  fod  i 
Gymru  ei  gwroniaid  o  gwbl ;  a  bron  na  ellid  meddwl  weithiau  mai 
gwynfyd  gan  rai  o  honynt  fyddai  gallu  dyweyd  nad  ydynt  hwy  o  gwbl 
yn  perthyn  i'r  fath  boblach  ddirmygedig.  Ond  yr  ydym  yn  hyderu 
ein  bod  yn  brysur  yn  gordyfu  yr  ynfydrwydd  hwn.  Hyd  yn  nod  pe 
na  fuasai  yn  ein  hanes  enwau  ag  y  gallem  fod  yn  falch  o  honynt,  a  phe 
buasem  yn  awr  mor  ddinod  ag  y  myn  rhai  pobl  ysplenydd  ein  cyfrif, 
eto  gwael  a  dirmygedig  yw  y  dyn  a  "  boerai  ar  ei  fretyn  ei  hun,"  ac  a 
anobeithiai  am  ei  genedl : — 

Gas  gẃr  nn  charo 

Y  wlad  a'i  nnaca. 
Y    2 


828  CAHMLWTDDIANT    Y9G  M.ION    8AÖBOTHOL    OTMRÜ. 

A  heb  son  am  gylchoedd  eraill,  y  mae  ein  Hysgol  Sabbothol  yn  bennodyn 
ein  hanes  ag  y  gallwn  fod  yn  faich  o  honi  byth,  ac  nid  oes  bobl  ar  wyneb 
daear  sydd  yn  werth  en  henwi,  na  fuasaiyn  anrhydedd  ganddynt  alla  ym- 
ffrostio  yn  y  fath  sefydliad.  Y  mae  enw  Griffith  Jones,  Llanddowror,  yn 
un  a  ddylai  fod  byth  genym  mewn  coffadwriaeth, — y  gŵr  da,  o  dosturi  at 
ei  gydwladwyr  yn  eu  tywyllwch  a'u  trueni,  a  hyny  yn  nannedd  pob 
dirmyg  a  gwrthwynebiad,  ie  oddiwrth  rai  ag  yr  oedd  ganddo  bob 
rheswm  i  ddysgwyl  eu  cefnogáeth  a'u  cynnorthwy,  ac  yn  unig  trwy 
gymhorth  ychydig  Ymneillduwyr  tlodion,  a  lwyddodd  yn  y  pedair 
blynedd  ar  hugain  olaf  o'i  oes  i  ddysgu  rhyw  150,000  o'i  gydwladwyr 
i  ddarllen  y  Bibl,  ac  a  wnaeth  gymaint  mewn  ffyrdd  eraill  hefyd  i 
wasgar  y  goleuni.  Mae  yn  amlwg  mai  efe  a  roddes  i  Thomas  Charles 
o'r  Bala  y  syniad  a.  ddadblygwyd  yn  ei  feddwl  glân  a  ffr  wy  thlawn, 
mewn  amser,  fel  ag  i  roddi  bôd  i'r  sefydliad  sydd  yn  ystod  y  can' 
mlynedd  hyn  wedi  profi  y  fath  fendith  i  Gymru.  Wedi  bod  am  amser 
yn  Uafurio,  yn  gyffelyb  i  Mr.  Jones,  gyda'r  ysgolion  cylchynol,  y  rhai  a 
gynnelid  ar  ddyddiau  a  nosweithiau  yr  wythnos,  fe  lithrwyd  o  radd  i 
radd  i'w  cynnal  ar  y  Sabboth  hefyd ;  a  chyn  pen  nemawr  fe  ddaeth 
hyny  i  gymeryd  Ue  yn  gyffredinol,  ac  fe  ddaeth  yr  Ysgol  Sabbothol  yn 
sefydliad.  Mor  lawn  ydoedd  awyddfryd  Mr.  Charles  i  gael  ei  gyd- 
wladwyr  oll  yn  alluog  i  ddarllen  Gair  Duw  ac  i  ddeall  y  pethau  mawr- 
ion  a  berthynent  i'w  heddwch,  fel  yr  ydoedd  am  flynyddoedd  lawer 
megys  yn  hanfodi  i'r  amcan  o  sefydlu  a  chyfnerthu  Ysgolion  Sabbothol 
ymhob  man.  Ac  fe  welwyd  cyn  hir  fod  Uwyddiant  yr  ymdrechion 
hyny  mor  fawr  fel  nad  oedd  angen  parhau  yn  hwy  yr  ysgolion  cylchyn- 
ol  dyddiol  i'r  amcan  o  ddysgu  y  bobl  i  ddarllen  y  Bibl ;  ac  fe  adawodd 
Mr.  Charles  i'w  genedl  y  gynnysgaeth  anmhrisiadwy  sydd  ei  galluogi  i 
deimlo  fod  ei  haddysgiaeth  yn  y  pethau  mawrion  o  oes  i  oes,  nid  i'w 
ddysgwyl  oddiwrth  unrhy  w  alluoedd  oddiallan,  ond  i  godi  yn  wirfoddol 
o'i  llafurus  gariad  hi  ei  hun  yn  ngwaith  bendigedig  yr  Ysgol  Sabbothol. 
Fe  ddylai  hanes  yr  ymdrechion  ardderchog  hyn,  ar  yr  adeg  hapus  yma 
o  Ganmlwyddiant  y  sefydliad,  gael  ei  wneyd  yn  wybyddus  i  holl  genedl 
y  Cymry.  Ac  i'r  dyben  yma,  yn  ychwanegol  at  y  lliaws  anerchiadau 
rhagorol  y  rhai,  mae  yn  ddiammeu,  a  draethir  yn  ein  gwahanol 
ardaloedd,  hyderwn  y  gwneir  defnydd  da  o  bob  cyfleusdra  a  estynir  i 
astudio  y  mater  trwy  y  wasg.  Mae  Hanes  Bywyd  Mr.  Charles,  yn  y 
naill  ffordd  neu  y  llall,  yn  nghyrhaedd  llawer,  a  da  pe  buasai  ystori  ei 
lafur  gwerthfawr  ef  yn  gynnefin  i'n  cydwladwyr  oll;  yn  ngoleu  y 
can'  mlynedd  hyn  o  ffrwyth  ei  ymdrechion,  fe  ddarllenid  pobpeth  am 
y  gŵr  anwyl  a  defnyddiol  hwnw  gyda  d%yddordeb  byw  a  bendithiol. 
Fe  geir  yn  Hanes  Methodistiaeth  Cymru,  a  gweithiau  eraill  o  gyflfelyb 
natur,  lawer  o  wybodaeth  dra  gwerthfawr  am  ddechreuad  a  chynnydd 
y  gwaith  da  hwn  yn  ein  gwlad.  Ac  yn  arbenig  y  mae  llyfr  ein  cyfaill 
teilwng  a  ysgrifenodd  yr  erthygl  gyntaf  oV  gyfres  hon,  y  Parch  David 
Evans,  M.A. — The  Sunday  Schools  of  Wales — yn  deilwng  o'i  feddu  a'i 
astudio  gan  bob  cyfaill  i'r  Ysgol  Sabbothol  sydd  yn  deall  yr  iaith 
Saesoneg.  Cyhoeddasom  sylw  helaeth  arno  yn  y  Traethodydd  ar  ei 
ymddangosiad  yn  1883  (tu  dal.  503,  &c),  ac  y  mae  i  ni  yn  ddirfawr 
foddhâd  i  ddeall  am  y  derbyniad  tra  chroesawgar  a  roddwyd  iddo  gan 
garedigion  yr  Ysgol  Sabbothol  mewn  rhanau  eraill  o'r  deyrnas,  yn 


CANMLWYDDIANT    YBGOLION    SABBOTHOL   CTMBU.  829 

gystal  ag  yn  America,  &c.  Ond  fe  fyddai  yn  warth  yn  gystal  ag  yn 
golled  i  gydwladwyr  Mr.  Eyans  beidio  manteisio  ar  ei  lafur  medius  a 
ffyddlawn  fel  hanesydd  y  sefydliad  ag  y  teimlwn  oll  y-  fath  ddyled 
arnora  ei  fawrhau.  Y  mae  efe  wedi  gwneyd  y  mater  yn  astudiaeth 
blynyddoedd ;  wedi  efrydu  yn  drwyadl  ei  holl  lenyddiaeth ;  ac  wedi 
ysgrifenu  gyda'r  fath  farn,  a  meddylgarwch,  a  chwaeth  dda,  ac  ar  yr 
un  pryd  gyda'r  fath  gariad  cynhes  at  yr  Ysgol  Sabbothol,  fel  y  mae  ei 
lyfr  yn  rhwym  o  gymeryd  ei  le  fel  gwaith  safonol  ar  y  testun,  a  hawdd 
genym  gredu  y  pery  felly  yn  fendith  i  genedlaethau.  Ond  yn 
Nghymru,  yn  arbenig,  fe  ddylai  gael  ei  fawr  werthfawrogi.  Pan 
oedd  yr  erthyglau  blaenorol  yn  cael  eu  hysgrifenu,  siriolwyd  ni  yn  fawr 
trwy  dderbyn  cyfrol  dra  destlus,  pris  swllt,  wedi  ei  chyhoeddi  gan 
Gymdeithas  y  Traethodau  Crefyddol,  dan  yr  enw  Canmlwyddmnt 
Ysgol  Sabbothol  Cymru,  wedi  ei  hysgrifenu  gan  y  Parch.  Thomas  Levi. 
Y  mae  yn  adrodd  mewn  ffordd  ddifyr  ac  addysgiadol  ystori  fyth- 
ddyddorol  cyhoeddiad  y  Bibl  Cymraeg,  a'r  ymdrechion  i  gael  cyflenwad 
digonol  o  hono  ar  gyfer  pobl  Cymru  ;  y  ceisiadau  a  wnelsid  i  ddysgu  y 
bobl  i  ddarllen  y  Llyfr  Sanctaidd  cyn  sefydliad  yr  Ysgol  Sabbothol ;  yr 
ystad  yr  oedd  ein  cenedl  ynddi  cyn  ei  sefydliad,  a'r  modd  y  dygwyd  y 
gwaith  bendithfawr  hwnw  oddiamgylch  ;  yr  Ysgol  yn  Lloegr  ac  yn 
Nghymru  ;  codiad  a  chynnydd  digyffelyb  y  gwaith ;  ac  y  mae  hefyd  yn 
rhoddi  trem  dra  dyddorol  ar  sefyllfa  bresennol  yr  Ysgol  trwy  y  byd, 
lle  y  dangosir,  yn  ol  cyfrifon  a  gasglwyd  trwy  fawr  ymdrech  yn  1881 
gan  Mr.  Hartley,  o'r  Sunday  School  Union,  nad  yw  ei  hathrawon  a'i 
hysgolheigion  ymhob  man  erbyn  hyn  nemawr  lai  nag  un  ar^  bymtheg  o 
JUiynau.  Cyfeiria  hefyd  at  Gymanfaoedd  y  Canmlwyddiant  ar  yr  17eg  o 
Fehefin  ;  y  darnau  cerddorol  a  ddarparwyd  ar  gyfer  hyny  gan  Dr. 
Parry,  Mr.  David  Jenkins,  ac  Alaw  Ddu  ;  y  can'  mil  bathodau  a 
ddarparwyd,  y  darluniau  prydferth  o  Rowland,  Harries,  a  Charles,  &c, 
a'r  argraffiad  rhadlawn,  dim  ond  15s.  yn  ystod  y  flwyddyn  hon,  o'r 
Geiriadur  Ysgrythyról.  Dylai  y  gyfrol  hon  ledaenu  wrth  y  miloedd. 
Mae  y  Traethodau.  Bywgraffyddol  a  gyhoeddir  hefyd  gan  yr  un 
Gymdeithas  dda,  at  ba  rai  y  cyfeiriasom  fwy  nag  unwaith  yn  y 
TRAETHODYDD — yn  cynnwys  mewn  cylch  cryno  ac  mewn  ffordd 
radlawn  hanes  y  fath  ddynion  a'r  Ficer  Pritchard,  Griffith  Jones, 
Daniel  Rowland,  Thomas  Charles,  Syr  Hugh  Owen,  &c. — yn  deilwng 
ar  y  fath  adeg  a  hon  o  sylw  neillduol.  Fe  ddaeth  i'n  llaw  hefyd  dro 
yn  ol  bamphled  8  tu  dalen,  pris  ceiniog,  neu  chwe'  swllt  y  cant, 
dan  yr  enw  Holwyddoreg  ar  yr  Ysgrythyrau,  gan  y  Parch.  Griffith  Parry, 
Aberystwyth.  Mae  wedi  ei  ddarparu  ar  gais  Cyfarfod  Misol  Gogledd 
Aberteifi  ar  gyfer  cyfarfod  Canmlwyddiant  a  gynnelir  yr  17eg  o 
Fehefin  yn  Aberystwyth.  Digon  tebyg  fod  llawer  o  bethau  cyffelyb 
wedi  eu  darparu  mewn  manau  eraill ;  ond  y  mae  yn  hyfryd  genym 
ddyweyd  fod  yr  Holwyddoreg  yma  o'r  fath  werth — yn  cynnwys  dan 
ddirwasgiad  y  fath  gorff  o  wy bodaeth  werthfawr  am  yr  Ysgrythyrau, 
a'r  cyfan  wedi  ei  gyfleu  gyda'r  fath  eglurder  meistrolgar — fel  y  dylai 
gael  ei  gymeryd  yn  faes  llafur  gan  gylch  llawer  ëangach  na  "  Chyfarfod 
Misol  Gogledd  Aberteifi,"  a  thros  dymmor  llawer  hwy  na  hyd 
"Mehefin  17eg,  1885." 
Am   yr   erthyglau  gwerthfawr  a  gyhoeddwn  yn  y  gyfres  hon,  fe 


S30  OANMf.WrnntANT    Í'SGOI.ION    sabbotsol    gymbg, 

fyddaí  yn  ffol  ì  ul  ddyweyd  dím,  Diamnieu  genym  fod  ein  darllen- 
wyr  sydd  wedi  ea  hastudio  yti  teimlo  eu  bod  yn  ddilwng  o  ystyi  iaeth 
fwyaf  dyfal  eio  cydwladwyr,  a'u  bod  yn  llawn  o  awgrymiadau  a  ddylent 
hrofì  yn  ffrwythlawn  o  ddaionL  Mae  yr  ysgrîfenwyr  oll  yn  blant 
serehog  iJr  Ysgol  Sabbothol,  ac  nid  ydynt  yn  ol  i  neb  mewn  mawrygíad 
o7r  gwaith  a  gyüawuodd.  Ond  y  maetit  hefyd  â'u  lJygaid  yu  agored  i'r 
amgylchiadau  tra  gwahanol  ymha  raí  y  mae  yn  cael  ein  cenedl  yn  y 
dyddiau  hyn ;  ac  fel  "meibion  Issachar,  y  rhai  a  fedrent  ddeall  yr 
amseroedd  i  wybod  beth  a  ddylaî  lsrael  ei  wneufchur,"  y  luaent,  yn  Üe 
gwastrafl'u  eu  uerth  yn  unig  i  ganmawl  yr  Ysgol  a'r  gwaith  rhagorul  a 
wnaeth  yn  y  can'  mlynedd  sydd  wedi  myned  heibio*  yn  crynhoi  en  hym- 
adferthoedd  i  ystyried  pa  fodd  y  gallai  yn  fwyaf  eíîeithìol  ymgyfaddasu 
at  waith  y  dyfodol,  ac  felly  farofì  fn  gwíad  ac  i'n  eencdl  yn  ddaioni  par- 
haus.  Mae  yn  ddiammeu  nad  oes  yr  un  on  darìleuwyr  parchus  na 
chydnebydd  fod  hyny  yn  fFordd  Uawer  rhagorach  i  ddangos  caríad  atí. 
Nid  ydyw  Cymru  dan  ddyled  fawr  i  ddynion  cegog  sydd  lawer  gwaith, 
mewn  tafamau  ac  eísteddfodau,  wedí  bod  yn  baldordd  am  eu  gwladgar- 
wch  a'u  tíyddlondeb  i'r  iaith  Gymraeg ;  tra  y  mae  ei  dyled  yn  anfesur- 
ol  Ì  lawer  o  rai  dirodres  a  gostyngedig,  nad  oedd  yn  ddichonadwy 
ìddynt  yn  y  öbrdd  y  cyfeiriasum  ati  "beri  elywed  eu  11  ef  yo  yr  heol," 
ond  oeddyut,  i  bob  dybeu  a  bwríad,  yn  byw  fw  gwasanaethu.  Fe 
oddefîr  ì  ni  yma  ddadgan  eiu  chwithdod  gofidua  o  golìi  ein  brawd  fíydd- 
lawn,  caruaidd,  a  thra  defnyddiul,  y  Di\  Thomas  Rees.  Fei  y  ery- 
bwylla  y  Parch*  Thoinas  Lewîs,  o  Goleg  Ánnibynol  y  Bala — yr  hwn  yn 
garedig  ia wn  a  ymgymerodd  âg  ysgrìfenu  ar  eí  destun  ac  a  wnaeth 
hyny  mor  raguroî — yr  oedd  efe  wedi  addaw  papyr  i  nì  ar  yr  "  Ysgol  Sab- 
bothol  yn  Foddion  Gras."  Yr  ydoedd  yntau,  fel  yr  ysgrifenwyr  eraiJÌ, 
yn  llawn  fwrìadu  cymeryd  mantais  ar  yi  achlysur  dyddorol  hwn  í  alw 
ar  ei  gydwladwyr  i  ofalu  am  roddi  y  goreu  o*u  gwasanaeth  er  codi  yr 
Ysgoliûn  Sabbothol  ymhob  man  fr  ystad  uchaf  o  effeîthiolrwydd,  ac 
uwchlaw  pobpeth— yn  ol  geiriad  y  mater  yr  addawsai  mor  siríol 
ysgrifenu  arno,  ac  yr  ydoedd  ar  wneyd  pan  y  gollyngwyd  ef  ! — i  arucanu 
afc  heri  iddynt  ateh  eu  dyhen  uchaf  oll  trwy  gaeî  eu  protì  i  bawb  a  ddêJ 
i  gyfTyrddiad  â  hwynt  yn  foddion  gras.  O'r  goleuni  dysglaer  ymha  un 
y  mae  efe  yn  edrych  ar  y  pethau  hyn  yn  awi\  mor  ddíddym  yw  nob 
ystyriaeth  arall  mewn  cyinhariaeth  í  hyny  !  Ac  o'r  fan  hono  mor  gryf 
ydyw  Amen  y  sant  gwynfydedig  i  ymdrech  ei  anwyl  frawNd  i  wasgu  y 
wers  ag  oedd  mor  agos  at  eî  galon  ef  ei  huu,  at  gydwybod  eì  gydwladwyr ! 

Y  mae  ergyd  yr  holl  awgrymîadau  da  a  wneir  yn  y  papyrau  blaenor* 
ol  yn  dyfod  Ì  ddau  beth,  Yu  gyntaf,  yr  ydym  i  ddal  ein  gafael  yn 
eiddigus  yn  y  rhagorìaethau  amlwg  bedd  yn  gosod  y  fath  wrerth  ar 
lafur  eìn  tadau  gyda  gwaith  da  yr  Ysgol  Sabbothol.  Yn  ail^  yr  ydyni 
i  gadw  Hygad  gwyliadwrus  ar  yr  amgylchiadau  newyddion  sydd  yn 
nodweddu  ein  hamseroedd,  ac  i  wneyd  cin  goreu  i  gyfaddasu  eín  llafar 
gyda^r  Ysgol  Sabbothol  ar  eu  cyfer. 

Yrr  arbentgrwydd  sydd  wedi  gosoà  mawredd  bythol  ar  lafur  eìn  tadau 
gyda  y  rhan  bwysig  yma  o  waith  yr  Arglwydd  oedd  eu  hjmrmlttiad  a'u 
crsjÿddcider.  Mae  yn  wir  mai  lled  araf  fu  llawer  o  honyut  Ì  weled  y 
petîi.     Ymddaugosai  iddynt  hwy  mai  gwrando  y  pregethau  a  chymeryd 


OANllLWTDDJANT    YSGOLIOS    SABBOTHOL   CYMRü.  881 

rhan  yu  y  gwasanaeth  oedd  yn  fwy  uniongyrchol  addoliadol,  oedd  y 
ffordd  i  dreulio  y  Sabboth,  ac  yr  oedd  yn  gryn  orchest  i  lawer  o  honynt 
ymgodi  uwchlaw  y  syniad  fod  dysgu  rhai  i  ddarllen,  yn  "weàth" 
ac  felly  yn  waharddedig  ar  y  dydd  sanctaidd.  Byddent  weithiau 
mor  gryfion  yn  eu  cydwybodolrwydd  nes  gwrthwynebu  ì't  Ysgol  gael 
ei  chynnal  yn  yr  addoldŷ.  "  Gadewch  iddynt,"  meddai  Charles  dirion 
a  doeth,  wrth  y  plant  a'r  dyrnaid  cyfeillíon  oedd  yn  barod  i  gyd- 
weithio  âg  ef ;  "  os  ydy w  heddyw  ganddynt  hwy,  y  mae  yfory  genym 
ni."  Fe  allai  mai  mewn  tipyn  o  gellwair  y  dywedai  yr  Hybarch  John 
Evans  o'r  Bala  yn  y  cyfarfod  eglwysig  hwnw,  pan  oedd  Mr.  Charles, 
wrth  weled  dygn  anwybodaeth  rhyw  wraig  druan  oedd  yn  ymgynnyg 
am  aelodaeth,  yn  gofyn  yn  bryderus  beth  a  wnaent,  ei  bod  yn  dywylî 
iawn, — "  Tywyll  oeddych  chwithau,  Mr.  Charles,  pan  ddaethoch  atom 
ni  gyntaf."  Sut  bynag,  yr  oedd  yn  hawdd  i  ŵr  o'i  hynawsedd  caruaidd 
ef  "  dosturio  wrth  y  rhai  oedd  mewn  anwybodaeth  ac  amryf usedd  ; " 
ac  fel  pob  diwygiwr,  yr  oedd  ganddo  ffydd  gref  yn  ei  waith,  ac  felly 
yn  y  dyfodol.     Fe  fyddai  "  ỳfory  "  ganddo  ef. 

Learn  to  labour  and  to  wait ! 

Ac  mae  yn  amlwg  fod  ganddo  allu  rhyfedd  i  beri  i'r  tân  oedd  bob  amser 
mor  f^w  yn  ei  galon  rasol  ef  ei  hun,  gynneu  a  llosgi  yn  nghalonau  y 
cyfeilhon  syml  y  delai  i  gyffyrddiad  â  hwynt.  Yr  oeddent,.  bid  sicr,  yn 
grefyddol  iawn.  Yn  ngwrês  eu  cariad  at  Grist,  ac  yn  symlrwydd  eu 
calon  yn  ei  wasanaeth,  nid  oedd  dim  a  allai  ymddaugos  iddynt  hwy 
mor  ogoneddus  â'r  fraint  o  gael  gwneuthur  rhywbeth  er  ei  fwyn.  A 
phan  oedd  Mr.  Charles,  oedd  mor  lawn  o  gymhwysderau  uchel  fel  y 
mawrygent  ef  "yn  unig  tu  yma  i  eilunaddoliaeth,"  ac  mor  lawn  o 
hynawsedd  Crist  f el  yr  ydoedd  ymhob  peth  yr  un  fath  â  hwythau,  "  yn* 
gydostyngedig  â'r  rhai  iselradd," — pan  oedd  efe  yn  barhaus  yn  galw 
sylw  at  ddygn  anwybodaeth  ei  gydwladwyr,  ac  yn  dangos  fod  yn 
anobeithiol  eu  symud  heb  eu  dysgu  i  ddarllen  y  Gair  a'u  hegwyddori  yn 
ei  bethau  mawrion,  nid  oedd  yn  anhawdd  eu  cael  y  naill  ar  ol  y  Uall  i 
ddywedyd,  "  Wele  fi,  anfon  fi,"  a  "  Beth  a  fyni  di  i  mi  ei  wneuthur  ì " 
Nid  oedd  rhyw  lawer  o  frasder,  bid  sicr,  ar  y  "deuddeg  punt  yn  y 
flwyddyn"  efo'r  ysgolion  cylchynol,  gyda'r  gwaharddiadau  caethion  i 
beidio  derbya  dim  gan  y  bobl  y  llafurient  yn  eu  plith,  a  pheidio  hyd 
yn  nod  a  chymeryd  tamaid  o  fwyd  yn  eu  tai  oddieithr  eu  gwahodd  yn 
benodol ;  ond  beth  er  hyny,—- yr  oedd  y  fyntaisyml  yma  o  werinwyr,  yr 
un  fath  â  Mr.  Charles,  yn  wasanaethwyr  Crist ;  yn  llaf urio  er  cael  eu 
holl  gydwladwyr  yn  ddilynwyr  iddo  Ef ;  yn  edrych  ymlaen  at  y  talu 
ardderchog  yn  "  adgyfodiad  y  rhai  cyfiawn ; "  ac  yn  gweled  ffrwyth  eu 
Uafur  yn  ngogoniant  y  bywyd  tragywyddol.  Nid  oeddynt  yn  gwybod 
ond  ychydig,  ac  nid  oedd  gan  Mr.  Charles  ond  ychydig  o  amser  i'w 
hyfforddi.  Ond  yr  oeddynt  yn  gwbl  gysegredig  i'r  gwaith,  ac  yr  oedd 
hyny  yn  codi  eu  hymadferthoedd  i'r  pwynt  uchaf  ag  oedd  yn  bosibl 
iddo ;  ac  yr  oedd  Crist,  yn  drugarog,  yn  taenu  ei  aden  drostynt.  Yr 
oedd  rhy wbeth  yn  dra  gwych  yn  ngwaith  Lewis  Williams,  Llanfachreth, 
yn  cael  trefn  ar  blant  anystywallt  trwy  y  drül  a  ddysgasai  pan  gyda^r 
militia,  ac  yn  dysgu  y  wyddor  iddynt  ar  "  Ymdaith  Gwŷr  Harlech  ; "  a 
thrachefn  yn  ei  ddichell  ddiniwed,  i  fod  yn  sicr  pa  fodd  i  ddarllen  y 


882  CANMl  WYDDIANT   YSGOLION    BaBBOTHOL   ClMttü. 

wers  ne8af9  yn  gosod  plant  Ysgol  Waddoledig  Llanegryn  i'w  darllen 
am  y  goreu  yn  ei  dŷ,  am  wobr  fechan,  ac  efe  ei  hun,  bid  siwr,  i  fod 
yn  farnwr  !  Nid  oedd  cyrhaeddiadau  yr  athiawòn  ond  bychain,  ond 
tröent  y  cwbl  yn  waith.  ac  ychydig  iawn  oedd  y  perygl  i'r  rhai  a  ddysgent 
allu  canfod  eu  diffygion.  A  chan  eu  bod  yn  dal  i  lafurio,  nid  oedd  yn 
anhawdd  iddynt  gadw  ddigon  ar  y  blaen  i'r  rhai  a  addysgid  gan- 
ddynt.  Nid  yw  yn  awr,  ysywaeth,  yn  beth  dyeithr  iawn  i  weled  rhai 
sydd  wedi  ennill  safleoedd  uchel  yn  y  colegau  athrawol  yn  methu  yn 
eu  hysgolion,  am  eu  bod  fe  allai  yn  ymddiried  gormod  i'w  cyrhaedd- 
iadau,  neu  yn  methu  ymdeimlo  yn  briodol  âg  anhawsderau  y  rhai  fydd 
dan  eu  haddýsg.  Yn  wir,  clywsom  un  cyfaill  dysgedig  yn  dyweyd,  o'r 
holl  Broflfeswyr  enwog  y  buasai  danynt  mewn  dwy  o'r  Prifysgolion, 
mai  yr  enwocaf  o'r  cyfan,  o  ran  cyrhaeddiadau,  oedd  y  dysgawdwr 
salaf.  O'r  ochr  arall,  y  mae  gradd  o  ddawn  naturiol  i  gyfranu  addysg, 
gydag  ymroddiad  calonog  i'r  gwaith,  yn  codi  rhai  bychain  i  ddefüydd- 
ioldeb  ac  anrhydedd  nad  yw  yn  hawdd  iddynt  beri  i  neb  syndod  mwy 
nag  iddynt  hwy  eu  hunain.  A  dyma  guddiad  cryfder  athrawon 
yr  ysgolion  cylchynol, — ymroddiad  di-ildio,  yn  codi  oddiar  gariad 
angerddol  at  y  gwaith,  a  ffyddlondeb  pur  i  Grist.  A'r  gwŷr  yma  oedd 
yn  yr  ardaloedd  yn  sefydlu  yr  Ysgolion  Sabbothol.  Ac  fe  osodid  y  rhai 
a  ddysgid  ganddynt — hwythau  hefyd — mor  fuan  ag  y  byddai  yn  bosibl, 
ar  waith  i  ddysgu  eraill.  "  Wedi  derbyn  y  goleuni  yr  oeddynt  yn  ei 
drosglwyddo  i'w  gilydd."  Yn  ngwres  sanctaidd  y  teimladau  crefyddol 
a  ffynent  mor  gyffredinol  y  dyddiau  hyny,  nid  oedd  ond  peth  naturiol 
i'r  athrawon  newyddion  ymdaflu  i'r  gwaith  yn  yr  un  ysbryd  o  zel  ac 
ymroddiad  â'r  rhai  oedd  wedi  eu  dysgu.  Ac  fe  ddeuai  eu  dysgyblion 
hwythau  drachefn,  yn  eu  tro,  dan  ddylanwad  yr  un  ysbrydiaeth;  ac 
felly  ymlaen,  o  oes  i  oes,  nes  y  mae  Cymru  erbyn  heddyw  wedi  ei  Uanw 
âg  Ysgolion  Sabbothol.  Fe  fyddai  ymron  yn  anhygoel  i  lawer  y  dydd- 
iau  hyn  y  llafur  a'r  ffyddlondeb  difesur  a  ddangosodd  cannoedd  a  mil- 
oedd  o'r  rhai  sydd  wedi  ein  rhagflaenu  hyd  ein  hardaloedd  gyda  y 
gwaith  hwn.  Fel  y  cerddent  siwrneion  pell,  i  gyrau  anhygyrch  o'r 
ardaloedd,  gyda'u  tamaid  bara  a  chaws  yn  eu  Jlogellau,  i'w  fwyta  wrth 
ffynnon,  Ue  y  gallent  gael  dracht  o  ddwfr  i'w  yfed ;  fel  yr  attolygentam 
ganiatâd  i  gadw  Ysgol  Sul  mewn  ysgubor  neu  unrhyw  fwthyn  a  ellid 
gael,  er  dysgu  y  plant  ac  eraill  i  ddarllen  Gair  Duw ;  fel  yr  elent  o 
amgylch  y  gymydogaeth  i  gyrahell  rhai  i  ddyfod  i'r  Ysgol,  a  hyny  gyda 
thaerineb  llawer  mwy  nag  y  gallasent  ofyn  am  unrhyw  ffafr  iddynt  eu 
hunain ;  wedi  eu  cael  ynghyd,  fel  y  byddai  holl  lafur  y  gwaith  yn 
disgyn  arnynt,  a'r  anhawsderau  yn  eu  ffordd  nid  yn  anfynych  yn 
ymgodi  yn  fynyddoedd  ag  yr  ymddangosai  yn  anmhosibl  myned 
drostynt ;  fel  y  dyoddefent  ddirmyg  a  sarhâd ;  a  phan  yn  dychwelyd 
i'w  cartrefi  yn  lluddedig,  mor  brin  yn  fynych  yr  ytíiddangosai  ffrwyth 
eu  llafur !  Ond  eto,  ni  ddiffygient ;  eithr  äent  ymlaen,  ac  o'r  diwedd 
hwy  welent  fod  Duw  yn  talu  iddynt  "Yr  hwn  sydd  yn  myned 
rhagddo,  ac  yn  wylo,  gan  ddwyn  hâd  gwerthfawr,  gan  ddyfod  a  ddaw 
mewn  gorfoledd,  dan  gludo  ei  ysgubau." 

Yn  awr  nid  oes  brinder  arnom  drwy  Ysgolion  Cymru  am  rai  sydd 
mewn  llawer  ystyr  yn  rhagori  yn  fawr  ar  y  tadau  y  cyfeiriwn  atynt, 
ond  heb  eu  hysbryd,  ac  am  hyny  heb  eu  Üwyddiant.     Y  mae  i  lawer 


CANMLWYDUIANT    Y8G0L10N    SaBBOTUOL   CTMRC.  8ttâ 

athraw  yn  fater  cwbl  anesboniadwy  pa  fodd  y  mae  ei  allu  er  daioni  mor 
fach  ar  y  rhai  sydd  dan  ei  ofal,  pan  y  meddylia  am  ddynion  syml,  heb 
draian  ei  wybodaeth  a'i  ddiwylliad  ef,  wedi  llwyddo  i  efengyleiddio 
cymydogaethau,  a  throi  eu  nos  yn  ddydd.  Ond  pa  mor  werthfawr 
bynag  ydy w  gwybodaeth  a  diwylliad,  nid  dyma  y  galluoedd  sydd  "  yn 
aflonyddu  y  byd,"  neu  yn  ol  y  Saesoneg,  "yn  troi  y  byd  â'i  wyneb  yn  isaf." 
Y  gallu  hwnw  ydy w  zel,  brwdfrydedd,  penboethni  os  mynwch  !  Nid 
rhyfedd  i  Dr.  Guthrie  ddyweyd,  pan  glywai  efe  son  am  benboethni,  ei 
fod  yn  dysgwyl  cael  allan  fod  gwaith  mawr  i  Dduw  yn  cael  ei  ddwyn 
ymlaen  yn  y  fan  hono.  Yr  oedd  ein  tadau  yn  yr  ystyr  yma  yn  ben- 
boeth  eu  gwala.  Llawenhaent  fel  rhai  "yn  cael  ysglyfaeth  lawer," 
o  gael  agoriad  mewn  unrhyw  gymydogaeth  i  sefydlu  Ysgol  newydd, 
ac  ni  flinent  yn  tramwy  icfdi  am  flynyddoedd  ac  yn  gweithio  â'u  holl 
egni  gyda  hi,  nes  cael  boddlonrwydd  y  galìai  bellach  ofalu  am  dani  ei 
hun ;  wedi  hyny  tröent  i  chwilio  am  fanau  eraill  Ue  y  gallent  wneyd 
daioni  cyffelyb : 

To-morrow  to  fresh  fields  aiid  |»astun-s  oew. 

Nid  oedd  perygi  i  bobl  gael  llonydd  ganddynt  yn  unman  heb  eu 
"  cymhell "  i  ddyfod  gyda  hwynt  i'r  Ysgol,  a  diammeu  fod  llawer 
felly  wedi  myned  gyda  hwynt  ar  y  dechreu  yn  fwy  rhag  cael  eu  "  syfr- 
danu"  ganddynt  na  dim  arall ;  ond  wedi  gwneyd,  cai  y  rhai  a  fuasent 
yn  trafferthu  gyda  hwynt  y  gorfoledd  cyn  hir  o'u  gweled  hwythau  yn 
cynneu  gan  yr  un  brwdfrydedd,  ac  yn  eu  tro  yn  gwasgar  y  tân  ymhob 
cyfeiriad.  Ac  er  nad  oedd  ganddynt  ond  ychydig  iawn  o  syniad  am  y 
dulliau  goreu  i  gario  ymlaen  addysgiaeth  y  rhai  a  ddelent  dan  eu  dwy- 
law,  eto  nid  oedd  dim  petrusder  ganddynt  am  yr  amcan  oedd  i'w 
gyrhaeddyd,  ac  yr  oedd  eu  cariad  at  y  gwaith  yn  ddihysbydd. 
"  Angen,"  dros  y  byd,  "  ydyw  mam  dyfais  :"  ac  ni  adawai  hwythau,  yn 
enwedig  gyda  eu  mawr  gariad  at  y  gwaith,  yn  ddisyniad  am  ddulliau 
gweddol  gyfaddas  i  gyrhaedd  yr  amcan  y  gosodasent  eu  bryd  arno 
mwy  nag  y  gedy  lawer  mam  ieuanc  ddigon  di-hyfforddiad,  yn  ddisyniad 
am  ddull  i  fagu  y  baban  y  mae  ei  mynwes  mor  lawn  o  gariad  ato.  Yn 
y  wedd  yma,  yn  wir,  y  dysgwyd  doethineb  addysgiaeth  i  Pestalozzi,  a 
Lancaster,  a'r  holl  awdurdodau  eraill  a  fawrheir  yn  gymaint  ar  gyfrif 
eu  gwasanaeth  gwerthfawr  i'r  byd  addysgawl.  Ac  er  mor  werthfawr 
ydyw  trefn,  eto  mae  yn  rhaid  i  ni  benderfynu  fod  bywyd  yn  anfesurol 
werthfawrocach.  Gall  bywyd  greu  trefn,  ond  ni  all  trefn  greu  bywyd. 
Ac  nid  oes  yr  un  gwirionedd  ag  y  mae  eisieu  ei  argraffu  yn  ddyfnach 
ar  galonau  cyfeillion  yr  Ysgol  Sabbothol  ar  adeg  ei  Chanmlwyddiant,  na 
bod  yr  ysbryd  a'i  gwnaeth  yn  gymaint  llwyddiant  trwy  lafur  ein  tadau 
yn  anhebgorol  i'w  liwyddiant  yn  barhaus.  Mae  y  gwaith  heb  ei  orphen. 
Yn  wir,  nid  ydyw  ond  newydd  gael  ei  ddechreu  !  Yn  barhaus  y  mae 
cyrau  o'n  trefydd  aJn  hardaìoedd  lle  y  mae  cynnydd  y  boblogaeth  yn 
galw  am  sefydlu  Ysgolion  newyddion,  y  rhai,  fel  y  maent  wedi  profi  o'r 
dechreuad  ymhob  man,  a  ddylent  fod  yn  ddechreuad  achosion  yn  y 
manau  hyny,  fel  y  corlaner  y  trigolion  i'r  Bugail  Da.  Yn  barhaus  y 
mae  rhywrai  mewn  perygl  i  lesgâu  a  chilio  o'r  neilldu,  ac  y  mae  yn  siars 
wastadol  ar  gyfeillion  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ofalu  am  y  cyfryw,  "cadarn- 
hâu  y  dwylaw  llesg,  a  chryfhau  y  gliniau  gweiniaid."     Yn  barhaus  y 


331  CANMLWYDDIAST   YSGOLION    8ABBOTHOL   GTMRÜ. 

mae  pobl  yn  tyru  o  amgylch  ein  haddoldai  mwyaf  cyfleus  sydd  yn 
ddyeithr  i'r  Ysgol,  a  llawer,  gan  dlodi  a  thrallodion,  ac  yn  enwedig  gan 
anghymedroldeb,  yn  methu  ei  dilyn, — ac  y  mae  o  bwys  mawr  fod 
firyndiau  yr  Hwn  a  ddaeth "  i  geisio  ac  i  gadw  yr  hyn  a  gollasid  "  yn 
cadw  eu  llygaid  arnynt»  ac  yn  gwneyd  eu  goreu  i'w  diogelu;  ac  yn 
barhaus  y  mae  yr  anhawsderau  a  gyfarfyddir  wrth  lafurio  gyda'r 
gwaith — ennill  sylw  y  bachgen  nad  yw  ei  feddwl  yn  aros  ond  llai  nag 
amrantiad  ar  ddim ;  creu  rhyw  ddyddordeb  at  y  pethau  mawrion  yn 
meddwl  yr  eneth  ieuanc  sydd  â'i  llygad  yn  gwibio  i  bob  cyfeiriad; 
deffro  gronyn  o  feddylgarwch  mewn  rhai  ydynt  wedi  dilyn  yr  Ysgol  am 
flynyddoedd  ac  heb  erioed  ystyried  fod  ganddynt  ddim  i'w  wneyd 
ynddi,  ac  o'r  ochr  arall  gadw  gwastrodedd  ar  y  rhai  sydd  wedi  meddwl 
ychydig  rhag  iddynt  ddifuddio  holl  waith  y  dosbarth  trwy  farchogaeth 
eu  mympwyon  ;  ac  yn  neillduol  cael  agoriad  yn  nghalonau  y  rhai  sydd 
dan  addysg  i'r  gwirionedd  megys  y  mae  yn  yr  Iesu, — y  mae  hyn  oll 
yn  gwneyd  i  fyny  y  fath  gorff  o  anhawsderau  fel  nad  ydyw  ryfedd  yn 
y  byd  fod  pobl  dda,  weithiau  yn  enwedig,  dan  demtasiwn  gref  i 
ymollwng,  a  meddwl  fod  eu  hoÜ  ymdrechion  mor  ofer  fel  na  waeth 
iddynt  roi  y  cwbl  i  fyny. 

Ond  er  y  cwbl  nid  ydyni  i  ildio  ac  ymoilwng !  Mae  y  gwaith  i  gael 
ei  wneyd.  Mae  y  bobl  o  oes  i  oes  i  gael  eu  hyfforddi  yn  y  gwirionedd, 
a'u  cymhwyso  i'r  fuchedd  dragy  wyddol.  Ac  mewn  byd  sydd  mor  lawn 
o  dywyllwch  a  didduwiaeth,  ac  yn  nghanol  y  temtasiynau  aneirif  i 
bechod  sydd  ar  bob  llaw  yn  cael  eu  gosod  yn  ffordd  dynion,  nid  yw  yn 
bosibl  i  ni  allu  gwneyd  heb  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ac  yn  awr  mae  y 
sefydiiad  gwerthfawr  yma  yn  ein  dwylaw  ni.  Pan  ydoedd  yn  ngofai 
ein  tadau  fe  ddarfu  iddynt  hwy  trwyddo  wneyd  gwaith  tra  mawr.  Ac 
a  ydym  ni — wedi  ei  dderbyn  yn  dreftadaeth  oddiwrthynt  hwy,  wedi 
manteisio  yn  gymaint  ar  eu  llafur,  wedi  mwynhâu  hefyd  lawer  iawn  o 
fanteision  gwerthfawr  eraill  nad  oeddynt  yn  eu  cyrhaedd  hwy,  ac  yn 
sicr  heb  fod  yn  barod  ar  unrhy w  dir  i  gydnabod  ein  bod  lawer  islaw  iddynt 
— a  ydym  ni,  fel  y  bobl  hyny  gynt,  "  yn  arfog  ac  yn  saethu  â  bŵa,"  i 
"  droi  ein  cefn  yn  nydd  y  frwydr  ì "    Nac  ydym,  ni  a  hyderwn  ! 

Mae  brodyr  i  ni  aeth  ymlaeu 
Trwy  ddyfuach  dŵr  a  phoethach  tân, 
Ac  eto  gorchfygasant  hwy. 

Ac  os  ydyw  y  rhyfel  y  rhoisant  hwy  eu  nerth  i'w  hymladd — rhyfel  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  erbyn  teyrnas  y  tywyllwch — wedi  ei  gadael  yn  y 
rhan  bwysig  yma  o'r  maes  yn  awr  yn  ein  dwylaw  ni,  fe  fyddai  yn 
warth  ac  yn  drueni  i  ni  roddi  ein  harfau  i  lawr.  Mae  yn  bwysig  yn 
neillduol  i  ni  hefyd  gofio,  heblaw  yr  holl  fanteision  ychwanegol  sydd 
genym  yn  ein  meddiant,  fod  yr  arfdy  mawr — y  magazine,  chwedl 
Gurnal — o  ba  un  y  derbynient  hwy  bob  cyflenwad  i'w  gwneyd  y  fath 
filwyr  da  i  Iesu  Grist,  yn  agored  i  ninnau,  a  Dwyfol  groesaw  i  ni  ar  ei 
holl  gynnwys.  Mae  y  gair  yn  agos  atom ;  y  mae  gorsedd  gras  yn  nês 
na  hyny ;  ac  er  maint  ein  heiddilwch,  y  mae  nerth  Crist  yn  barod  i'w 
berffeithio  yn  ein  gwendid.  Fe  sonir  yn  llyfr  y  Dadguddiad  am  ryw 
elynion  cryfion  y  rhai  "  a  ryfelant  â'r  Oen,  a'r  Oen  a'u  gorchfyga  hwynt; 
oblegid  Arglwydd  arglwyddi  ydyw,  a  Brenin  brenhinoedd  -"  ond  wedi 


CANMLWYDDIAKT    YSÖOLluN    SABBOTHOL   CYMttU.  835 

crybwyll  mawredd  gogoneddus  yr  Oen  ei  hun  fel  rheswm  am  ei  oruch- 
afiaeth,  fe  ddy wedir  ymhellach,  ac  fel  rheswm  ychwanegol  am  yr  un  peth, 
"a'r  rhai  sydd  gydag  ef  sydd  alwedig,  ac  etholedig,  a  ffyddlawn."  Er  mor 
fawr  ydyw  Efe,  ac  er  mai  ei  nerth  Ef  ydyw  bywyd  y  rhyfel  i  gyd,  eto 
y  mae  ymdrech  ei  bobl — ydynt  "  aJwedig,  ac  etholedig,  a  ffyddlawn  " — 
yn  rhan  hanfodol  o'r  gallu  sydd  yn  sicrhau  y  fuddugoliaeth.  Ac  ymha 
ysbryd  yr  edrychai  dyn,  er  iddo  gyrhaedd  y  bywyd  "  megys  trwy  dân," 
ar  y  buddugoliaethwyr  fyddant  gyda'r  Oen  ar  fynydd  Sion,  "  wedi  eu 
gwisgo  mewn  dillad  gwynion  a  phalmwydd  yn  eu  dwylaw  " — fel  rhai 
yn  teimlo  fod  eu  hymdrechion  personol  hwy  yn  y  rhyfel  yn  rhoddi  hawl 
iddynt  gydag  Ef  yn  y  fuddugoliaeth  fawr, — tra  yn  cofio  mai  cilio  o'r 
neiÜdu  a  wnelsai  ef  ei  hun,  gan  adael  y  rhyfel  i'r  neb  a  fynai  ei  hym- 
ladd  ?  Y  mae  hyn  oll  yn  galw  arnom,  a  chyda  llais  sydd  o  anfeidrol 
nerth,  i  ymdaflu  i  waith  yr  Ysgol  Sabbothol  gyda'r  un  ymroddiad 
calonog  a  chyda'r  un  dwfn  grefyddolder  ag  a  nodweddai  lafur  ein 
tadau.  A  phe  dychymygai  neb  o'n  darllenwyr  tirion  y  byddai  hyny 
mor  feichus  fel  y  byddai  yn  anhawdd  iddynt  ymgynnal  dano,  gallem 
yn  hawdd  eu  sicrhau  y  byddai  yn  anfesurol  haws  iV  ddwyn  na  baich 
seguryd  a  diogi.  Clywsom  henafgwr  parchus,  sydd  erbyn  hyn  er  ys 
llawer  dydd  wedi  cyrhaedd  yr  orphwysfa,  yn  dyweyd  mai  diogi  oedd 
y  gwaith  caletaf  y  gwyddai  efe  am  dano.  Ac  ni  raid  ond  edrych  am 
fynyd  ar  ddosbarth  yn  yf  Ysgol  Sui  lle  mae  yr  athraw  a'r  rhai  sydd 
dan  ei  ofal  mewn  llawn  ymdrech  gyda'u  Uafur,  i  weled  gymaint  mwy 
dedwydd  ydynt  na  dosbarth  arall,  nad  yw  fe  aliai  nebpell  oddiwrthynt» 
lle  y  mae  pawb  yn  ystwyrian,  yn  dylyf  u  gên,  ac  yn  edrych  yn  resynol 
tua'r  cloc,  fel  rhai  yn  ymofyn,  Tybed  ai  ni  allai  fod  rhyw  obaith  i'r 
adeg  i  ddiweddu  yr  Ysgol  ddyfod  rywbryd  i  ben  ! 

Ond  dy wedasom  hefyd  f od  tôn  yr  erthyglau,  fel  yn  wir  y  mae  sylw  pob 
dyn  meddylgar  ar  arwyddion  yr  amseroedd,  yn  golygu  ei  fod  o  bwys 
mawr  i  ni  gadw  ein  llygaid  yn  agored  ar  amgylchiadau  neülduol  y 
dyddiau  hyn,  ac  yn  gwneyd  ein  goreu  i  gyfaddasu  yr  Ysgol  Sabbothol 
ar  eu  cyfer.  Nid  ydyw  ein  cenedl  mwyach  yn  anllythyrenog;  ac  y  mae 
mewn  gwahanol  ffyrdd,  erbyn  hyn,  yn  Ue  bod  yn  llechu  yn  neiliduedd 
ei  mynyddoedd,  wedi  ei  dwyn  allan  i'r  byd,  ac  yn  cymeryd  rhan  yn  ei 
helyntion,  ac  yn  cyfranogi  o'i  gynnydd.  Mae  yn  amlwg,  ynte,  y  dylid 
ymwneyd  â  hi  dipyn  yn  wahanol  i'r  hyn  y  gwnelai  y  llafurwyr  cyntaf 
gyda'r  Ysgol  Sul.  Y  mae  can'  mlynedd  o  waith  yr  Ysgol  ei  hunan 
wedi  gwneyd  gwahaniaeth  mawr.  Y  mae  y  cynnydd  dirfawr  sydd  wedi 
bod  y  chwarter  canrif  diweddaf  yma  ar  addysg  elfenol  drwy  ein  hysgol- 
ion  dyddiol  wedi  gwneyd  gwahaniaeth  mwy.  Ac  y  mae  gwaith  y  dyfod- 
ol,  trwy  ledaeniad  addysg  ganolraddol  a  sefydliad  ein  colegau  conedl- 
aethol,  yn  sicr  o  wneyd  gwahaniaeth  mwy  fyth.  A  ydyw  hyn  oll  yn 
argoeli  fod  yr  Ysgol  Sabbothol  wèdi  gorphen  ei  gwaith  yn  Nghymru, 
ac  nad  ydym  i  obeithio  am  ei  dyfodol?  Nid  ydym  ni  yn  meddwl 
felly !  Mae  yn  wir  pan  ddeuwn  o  ganol  y  bywiogrwydd  neillduol 
sydd  y  dyddiau  hyn  ymhob  cyfeiriad  yn  nodweddu  ein  hymdrechion 
gydag  addysg  fydol,  ac  edrych  ar  y  musgrellni  a'r  heneidd-dra  sydd  yn 
rhy  amlwg  ar  rai  o'n  Hysgolion  Sabbothol,  ein  bod  weithiau  braidd  yn 
digaloni,  ac  yn  ofni  nad  all  ddal  ei  thir.  Ac  y  mae  yn  amlwg  nad  all 
gyda  musgrellni  a  heneidd-dra,  pa  faint  bynag  a  ganmoìwn  arni  ac  a 


S3G  oansilwylídiant  ìsoolion  saBBotötjl  cymbü. 


fawrhawn  ei  gwaíth  yn  yr  amser  aeth  heibio.  Yr  unig  obaith  sydd 
iddi  ddal  ei  ffordd  a  chyflawni  y\\  ddyladwy  waith  y  dÿfodol,  yìyw  trwy 
iddi  ymhob  inan  wregyso  ei  Iwyimu  a  wynebu  yn  eofn  ar  y  dyled- 
Bwyddau  sydd  yn  ei  haros,  gan  gyfaddaeu  eî  hun  i  unrhyw  aragylch- 
iadau  newyddion  y  gallo  ei  chael  ei  hunan  ynddynt  0  wneyd  hyny, 
uìd  oes  unrhyw  rwystr  Vw  dyfodol  fod  yn  ddysglaer  iawn  3 

Y  mae  eisieu  cymeryd  gofal  feìly  yn  neillduoi  gyda'r  dasbarthio 
r'ìft'tüii.  Mae  ein  cymydogion  y  Sneson  yn  cael  liawer  o  waìth  y  doa- 
barthíadau  byny  wedi  ei  wneyd  at  eu  llaw  gau  yr  yagolion  dyddiol»  lle 
y  mae  plant  y  boblogaeth  yn  gyffredino!,  erbyn  hyn,  yn  cael  eu  dysgu 
i  ddarlien.  Ond  íii  cheir,  yaywaeth — o  leiaf  hyd  yn  hyn — ddim  o  help 
yv  ysgoliou  hyny  tuag  at  ddysgu  ein  plant  ni  i  ddarllen  Cymt 
Rhaid  gwneyd  |  Lrwüíth  hwnw  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ac  roewo 
lliaws  o>  Ysgolion  Sabbothol  fe  1  gwneir  eto  yn  y  dull  mwyaí  RHghoJf- 
ydd.  Gelwir  pleutyu  at  yr  athraw  neu  yr  athrawea  i  "gaol  gwers,"  ae 
yna  fe'i  gyrir  yn  ol  "i'w  dysgu,"  a  gelwir  y  nesaf,  &e. 3  a  thra  y  bydd 
un  yn  "  cael  gwere,"  fe  fydd  y  naw  eraill,  wrth  reswm,  yn  ysp'io  o'it 
cwmpas  neu  yn  chwareu.  Cauir  y  cyfan  i  íyny  mewu  eisteddle  gyfyng, 
lle,  gydaY  eithriad  o  gael  inyned  fe  alhd  unwaith  i  "gael  gwers,"  a 
chyfodi  i  ganu  hanner  yr  ysgol,  na  fydd  un  amrywìad  yn  cael  ei  oddef 
yn  eu  hawr  a  hanner  o  gaicharíad,  yr  hwn  y  dysgwylir  iddynt  eí  dreulio 
yn  gwbl  ì  edrych  ar  ac  i  ddysgu  eu  gwera  Ürybwyllasom  am  y  canu 
hanner  yr  ysgul  ;  ond  fel  rheol  nid  ydyw  hwnw  ychwaith  yn  ddim  i'r 
plant,  obîegid  ni  wyddant  y  geiriau,  ac  ni  wyddant  y  dôn,  ac  nid  ydy  w, 
fel  llawer  o'r  ymarferíadau  eraill,  ond  rhywbeth  sydd  yn  cael  ei 
*4  berffbrniio  "  yn  eu  clywedigaetb.  Y  mae  yn  rhyfedd  fod  cynifer  o 
honynt  yi\  dysgu  darllen  o  gwbl,  tra  nad  ydyw  yn  rhyfedd  oll  bod 
llawer  o  honynt  yn  dysgu  hyny  mor  anmherffaiLh  fel  ag  Ì  fod  yo  an- 
alluog  ar  hyd  ea  hoea  i  wneyd  darllen  yn  hyfrydwch  iddynt ;  ac  mae 
yn  rhyfedd  na  faí  ìlawer  o  honynt  yn  casâu  yr  Ysgol  Sul.  Mae  yr  un 
plant,  mae  yn  debyg,  yn  yr  yagoì  ddyddiol.  Yno  y  mîie  babauod  gyda  a 
gilydd,  mewn  ystafell  brydferth  a  chyfleua — InfutU  ClassrôOft^—wa  yn 
lle  myned  yn  eu  tro  i  É1  gael  gwers,"  y  maent  oll  yn  cael  eu  cyd-ddysgu, 
a  hyny  mewn  fTordd  aydd  yn  tynu  eu  sylw,  yn  ennyn  eu  cydymgaia,  ac 
yn  sicrhau  eu  cynnydd.  Fe  geir  hefyd  lawer  o  ainrywiaeth.  F&u 
dysgir  i  ganu  tonau  bycliain  bywiog  aydd  yn  gyfaddas  iddynt;  feJu 
gosodir  i  fyned  trwy  ychydig  ymarferiadaUj  aydd  yn  eu  by  wiogi  ac  yn 
eu  dysgu  i  ufuddhau  ;  fe  ddefnyddír  gwahanol  fiyrdd  i'w  gwneuthur 
yn  hyddysg  yn  y  wera — megys  yr  athraw  yn  myned  drosti  ei  hunan^ 
liwythau  yn  ei  ddilyn,  hwy  jn  myned  tlrostí  gyda'u  gilydd,  yna  bob  un 
ar  wahan,  ac  wrth  wneyd  hyny  yn  cywiro  eu  gilydd,  &c.  ;  fe  geir  bam- 
dden  hefyd  i  adrodd  ystori  wrthynt,  fe  alîai  oddiwrth  rai  o'r  darlmiiau 
prydferth  sydd  yn  crogi  ar  y  muriau,  ac  i  gyfranü  rhyw  wybodaeth 
ddyddorol ;  ac  fe'u  dysgír  i  gydganu  emyn  a  ddeallant,  ac  i  gydadrodd 
yn  barchcdig  Weddi  yr  Arglwydd.  Mae  yr  hoU  waîth  wedi  bod  mor 
ddifyr  fel  mai  príu  y  gwyddant  nad  chwareu  y  maent  wedi  bod ;  a  phan 
ddaw  yr  adeg  i  ymadaei  y  mae  eu  ineddyhau  mar  fywiog  fel  y  bydd 
swn  y  gloch  fydd  yn  eu  galw  ynghyd  drachefn,  ond  odid,  yn  fiwsig 
byfryd  iddynt.  Y  maent  felly  yn  cael  eu  dysgu  yn  y  tfbrdd  fwyaf 
effeithÌoly  ac  y  mae  y  cwbl  yn  cael  ei   wneyd  iddynt  mor  hynod  o 


CANMLWYDDÍANT   YSGOUON    SABBOTHOL   CYMRÜ.  887 

ddifyr.  Mor  wahanol  mewn  llawer  man  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  ì 
Pe  defnyddid  dull  hono  o  gario  y  gwaith  yralaon  yn  yr  ysgol  ddyddiol, 
pa  obaith  fyddai  i'r  plant  sefyll  yr  arholiadau  a  boddhâu  yr  Inspector  ? 
Ac  eto  y  mae  pob  rheswm  yn  galw  am  fod  yr  Ysgol  Sal  yn  cael  y  fan- 
tais  oreu  ar  bob  cynllun  da,  a  phob  llafur  ffrwythlawn.  Mae  ysgol  y 
Bwrdd  yn  cael  y  plant  i'w  llaw  bum'  diwrnod  o'r  wythnos,  a  phum' 
awr  bob  dydd ;  nid  ydy w  yr  Ysgol  Sul  yn  eu  cael  ond  un  diwrnod  o'r 
wythnos,  a  hyny  am  ond  prin  awr  a  hanner.  Mae  gan  yr  ysgol  ddydd- 
iol  ddarpariaethau  cyfleus  at  ei  gwasanaeth,  mewn  llyfrau,  taflenau, 
darluniau,  ac  apparatus  eraill ;  ond  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  yr  ystyr- 
iaethau  hyn  yn  cael  ei  gadael  mewn  tlodi  gresynol.  Ac  wedi  y  cwbl, 
nid  yw  yr  ysgol  ddyddiol,  fel  rheol,  ond  yn  dysgu  i'r  plant  elfenau  addysg 
fydol, — pethau  da  a  buddiol,  bid  sicr,  a  phethau  all  fod  yn  wasanaethgar, 
o'u  hiawn  ddefnyddio,  i'w  daioni  penaf.  Yn  wir  y  mae  llawer  o  Fwrdd- 
ysgolion  goreu  y  deyrnas  yn  dysgu  swm  mawr  o  wybodaeth  Ysgrythyrol . 
werthfawr  i'r  plant,  a  heb  brofi  o  gwbl  yr  anhawsder  oddiwrth  wahanol 
olygiadau  y  cyrff  crefyddol,  a  hyderwn  cyn  hir  y  bydd  holl  Fwrdd- 
ysgolion  Cymru  yn  gwneyd  yr  un  peth.  Ond  mae  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  amcanu  yn  arbenig  at  eu  dysgu  i  ddarllen  a  deall  y  Bibl,  i  ymsynied 
â  meddyliau  mawrion  Duw,  i  gredu  yn  ei  Fab,  ac  i  rodio  yn  ei  sanctaidd 
ofn.  Eto,  gyda'r  fath  gyflawnder  o  amser  a'r  fath  gyfoeth  o  adnoddau, 
a  chyda'r  fantais  ychwanegol  hefyd  o  fod  y  rhai  sydd  yn  addysgu  ynddi 
wedi  eu  hyfforddi  yn  y  gelfyddyd  fel  pupil  teachersy  a  thrachefn  yn  y 
training  colleges,  y  mae  yr  ysgol  ddyddiol  yn  fywiog  i  lanw  pob  mynyd 
â  gwaith,  gan  gadw  golwg  yn  barhaus  ar  ddydd  yr  arholiad ;  tra  o'r 
ochr  arall,  y  mae  nifer  mawr  o'n  Hysgolion  Sabbothol — gyda'u  prin 
awr  a  hanner  mewn  wythnos,  gyda'u  cyfleusderau  anmherffaith,  gyda'u 
hathrawon  nad  ydynt  yn  gyffredin  wedi  cael  unrhyw  hyfforddiad,  a 
chyda'u  hamcan  o  anfeidrol  bwysigrwydd — yn  gallu  gwastraffu  y  myn- 
ydau  prinion  "  fel  gwerth  yn  llaw  y  ffol,"  ac  ymron  heb  amcan  o  gwbl ! 
Mae  yr  ysgolion  dyddiol,  gyda  pherffoithiad  eu  peirianwaith  trwy  lafur 
oesoedd  o  addysgwyr  llwyddiannus,  yn  amcanu  at  gynnyrchu  y  mwyaf- 
swm  o  ffrwy th  heb,  o  leiaf,  ddim  gwastraff  ar  lafur ;  tra  mewn  nid 
ychydig  o  amgylchiadau,  y  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  cynnyrchu  y 
lleiafswm  o  ffrwyth,  a  hyny,  nid  yn  anfynych,  gyda'r  mwyafswm  o 
ymdrech.  Bydd  yn  ddrwg  genym  yn  fynych  weled  y  llaf ur  blin  y  mae 
cyfeillion  caredig  dano  yn  y  dosbarthiadau  ieuengaf,  yn  ceisio  cadw 
rhyw  fath  o  wastrodedd  ar  y  plant,  a  "rhoi  gwers"  i'r  naill  ar  ol  y  llall, 
ac  er  yr  holl  ymddygnu  poenus,  mor  ychydig  fydd  yr  ennill  ar  y  llafur 

i  gyd  I 

Ac  eto  fe  fyddai  yn  rhyfeddol  o  hawdd  dwyn  oddiamgylch  gyfnewid- 
iad  yn  hyn  oll  a  brofai  yn  hyfryd  a  bendithiol  iawn.  Y  mae  bellach 
ynglŷn  â  llawer  o'n  haddoldai  ystafelloedd  cyfleus  ymha  rai  y  gellid 
cynnal  Ysgol  Sabbothol  y  Plant ;  ac  am  fanau  lle  nad  oes  cyfleusderau 
o^r  fath,  ni  fyddai  yn  sicr  ond  gorchwyl  hawdd  i  bobl  sydd  o  gariad  at 
yr  efengyl  wedi  gwneyd  cymaint  er  cael  lleoedd  cyfaddas  i'w  phregethu, 
&c,  wneyd  ychydig  yn  ychwaneg  er  mwyn  cael  ystafelloedd  manteisiol 
i  "  borthi  ŵyn  "  y  Bugail  Da.  Deallwn  fod  rhai  rhieni  yn  anfoddlawn 
i'w  plant  gael  eu  cymeryd  i'r  cyfryw  ystafelloedd,  gan  deimlo  fel  pe 
byddai  eu  symudiad  o'r  capel  yn  fath  o  alltudiaeth  arnynt.     Mae  yn 


888  C&NMLWYlsuiANT    Y8O0L10N    SABBOTHOL    CYMliü. 

gweddu  i  ni  dosturio  wrth  anwybodaeth  y  fath  rieni !     Ond  dylem  eu 

haddysgu  yn  dirion,  a  dangos  y  gellid  trwy  hyny  wneyd  llawer  gwell 

çhware  teg  â'u  plant.     Nid  ydym  yn  ddiffygiol  iawn  am  lyfrau  a  thaf- 

lenau  a  darluniau  cyfaddas ;  ac  fe  fyddai  yn  hawdd,  ond  i'n  Hysgolion 

symud  yn  y  cyfeiriad  yma,  ychwanegu  yn  fawr  at  ein  cyflenwad.     Ac 

yn  arbenig  nid  ydym  ar  ol  mewn  llawer  o'n  Hysgolion  am  athrawon  ac 

athrawesau  hyfforddedig  a  phrofiadol  o'r  ysgolion  dyddiol,  y  rhai  yn 

fynych  na  wneir  unrhy w  ddefnydd  o'u  cymhwysderau  neillduol,  ond  eu 

gadael  fel  pobl  ieuainc  gyffredin  eraill.     Fe  allai  y  byddaá  yn  lled  drwm 

ar  y  rhai  hyny,  wedi  iddynt  fod  yn  addysgu  plant  ar  hyd  yr  wythnos, 

dysgwyl  iddynt  wneyd  yr  un  peth  ar  y  Sabboth  hefyd ;  ond  hwy  allent 

wneyd  gwasanaeth  llawer  gwell  trwy  osod  arnynt  arolygiaeth  Ysgol  y 

Plant,  a  rhoddi  iddynt  bobl  ieuainc  garedig  a  chrefyddol — goreu  oll  os 

wedi  eu  haddysgu  eu  hunain  yn  yr  ysgolion  elfenol — i'w  cynnorthwyo, 

gan  roddi  arnynt  eu  hyfforddi  yn  y  gwaith,  fel  y  gwnant  gyda'u  pupü 

teachers  a'u  monüors,  a  chario  yr  Ysgol  ymlaen  yn  gwbl  yn  yr  un  dull  ag 

y  gwnant  gyda'r  Infants  yn  yr  ysgol  ddyddiol.     A  phan  mae  y  cyfeül- 

ion  hyn,  o  angenrheidrwydd,  wedi  bwrw  eu  coelbren  gydag  un  gangen 

o  eglwys  Crist,  ond  fod  yn  y  gymydogaeth  amryw  ganghenau,  ac  fe 

aliai  o  wahanol  enwadau,  paham  na  eüid  trefnu  adegau  cyfleus  yn  yr 

wythnos  iddynt  egluro  i  rai  a  annoger  i  ddyfod  atynt  o'r  gwahanol 

Ysgolion,  y  dulliau  goreu  o  ddwyn  ymlaen  Ysgol  y  Plant,  gan  ddangos 

hyny  yn  ymarferol  mewn  cynllun-wersi,  trwy  ddysgu  y  rhai  ieuainc  yn 

eu  presennoldeb  î     Gwych  hef yd  f yddai  rhoddi  cyfleusdra  i  rai  o'r  cyf- 

eillion  hyny  roddi  gwers,  &c  yn  ngwydd  y  lleill,  ynghyd  a'r  athraw 

neu  yr  athrawes  o'r  ysgol  ddyddiol  fo  yn  eu  hyfforddi,  a  chymeryd  cyfle, 

wedi  i'r  plant  fyned,  i  nodi  allan  y  diffygion  a'r  rhagoriaethau,  fel  y 

gwneir  gyda'r  crüicism  lessons  yn  y  colegau  athrawoL     Mae  yn  wir  y 

byddai  hyn  oll  dipyn  yn  newydd,  ac  fe  allai  y  profai  ychydig  yn  dra- 

fferthus  i  ddechreu ;  ond  y  cwestiwn  y w,  ai  ni  allai  fod  yn  werth  ym- 

gymeryd  âg  ef,  yn  enwedig  pan  y  mae  yn  sicr  y  dysgid  y  plant  i  ddar- 

llen  yn  llawer  cynt  ac  yn  llawer  gwell;  y  ceid  hefyd  lawer  mwy  o 

hamdden  nag  a  geir  yn  awr  i'w  goleuo  a'u  hyfforddi   mewn   pethau 

eraill ;  ac  y  gwnelid  y  gwaith  oll  yn  llawer  mwy  hyfryd,  nid  yn  unig 

i'r  rhai  fyddo  yn  addysgu,  ond  hefyd  i'r  plant  a  fyddo  dan  addysg  I 

Mae  yn  debyg  y  dywed  rhai  fod  yr  Ysgol  Sabbothol  am  gan'  mlynedd 

wedi  gwneyd  yn  rhagorol  heb  hyn  oll,  ac  na  allwn  wneyd  yn  well  na 

dilyn  esiampl  y  tadau.     Gwir :  mae  y  bobl  barchus  hyn  gyda  ni  "  bob 

amser,"  ac  nid  arnynt  hwy  y  bydd  y  bai  os  na  wnawn  sylw  dyladwy  o'u 

chwedl.     Y  mae  yn  wastadol  ry wrai  sydd  o  flaen  eu  hoes ;  eraill  sydd 

yn  ceisio  ei  dilyn,  ac  eraill  ar  ei  hol.     Mae  y  cyfeillion  y  soniwn  am 

danynt  yn  perthyn  i'r  dosbarth  olaf.     Yr  ydym  wedi  eu  gweled  lawer 

gwaith  yn  cario  allan  yr  un  egwyddor  fel  amaethwyr,  a'u  tir  yn  dihoeni 

mewn  tlodi  a  gwall  ymgeledd ;  tra,  gerllaw  iddynt,  y  mae  tir  ag  oedd 

yn  naturiol,  fe  allai,  yn  llawer  llai  manteisiol  i  ffrwythlondeb,  dan 

lwyth  o  gnydau  ag  y  mae  yn  llawenydd  edrych  arnynt     A'rfath, 

ysy waeth,  ydyw  yr  ysgol  ddyddiol  mewn  llawer  cymydogaeth  o'i  chym- 

haru  â'r  Ysgol  Sabbothol.     Fe  wnaeth  ein  tadau  yn  rhagorol,  mae  yn 

wir,  a  dylem  byth  fod  yn  falch  o  honynt.     Ond  mae  yn  weddus  cofio 

nad  oedd  y  nifer  a  fyddai  ganddynt  hwy  i  weithio  arnynt  yn  agos  mor 


CANMLWYDDIaNT    Y8G0L10N    SABBOTHOL   OÍMttU.  889 

liosog,  ac  am  hyny  y  gallent  yn  well  gyrhaedd  pob  un  a  fyddai  dan  eu 
gofal.  Heblaw  hyny  dylid  cofio  am  y  zel  oedd  yn  eu  hysu,  a'u  hym- 
roddiad  diflino  i'r  gwaith.  "  Os  yr  haiarn  a  byla,  oni  hoga  efe  y  min, 
rhaid  iddo  roddi  mwy  o  nerth."  Ac  y  mae  y  ddiareb  Gymreig  mor  wir 
â'r  un  o  ddiarhebion  Solomon :  "  Ni  fydd  diffyg  arf  ar  was  gwych." 
Yr  oedd  Samson  "  â  gêu  asyn  "  yn  "  lladd  mil  o  wŷr."  Ond  yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  roddi  ar  waith  lawer  iawn  "  mwy  o  nerth."  Ac  felly  ein 
tadau  gyda'u  cyfleusderau  a'u  dulliau  anmherffaith  o  gario  ymlaen  waith 
yr  Ysgol  Sul.  Ond  gwelwn  ambell  dro  rai  yn  dadleu  awdurdod  y  tad- 
au  dros  yr  anghyfleusderau  a'r  dulliau  gwael,  nad  allent  hwy  wrthynt, 
fel  pe  ymron  o  Ddwyfol  osodiad;  ond  heb  arddangos  ond  ychydig  iawn 
o'r  zel  a'r  ymroddiad  oedd  yn  gwneyd  ymdrechion  y  tadau  yn  anwrth- 
wynebol.  Ond  er  min  yr  "haiarn,"  ac  er  "nerth"  y  fraich,  yr  oedd  y 
gŵr  doeth  yn  ychwanegu :  "  eto  doethineb  sydd  ragorol  i  gyfarwyddo." 
Ac  y  mae  doethineb  yn  cyfarwyddo  yn  dra  effeithiol  yn  y  mater  sydd 
dan  ein  sylw  trwy  y  llwyddiant  ardderchog  sydd  yn  coroni  addysgiaeth 
yr  ysgolion  dyddiol,  yr  hwn  y  gellid  hefyd  mor  hawdd  ei  fabwysiadu 
yn  yr  Ysgolion  Sabbothol,  ac  na  fyddai  ronyn  yn  anhaws  ei  fedyddio  i 
Grist,  ac  erfyn  arno  eneiniad  yr  Ysbryd  Glân. 

Y  mae  yn  dra  phwysig  yr  un  modd  fod  athrawon  y  dosbarthiadau 
eraül  yn  cael  ychydig  hyfforddiad.  Pe  na  f uasai  geny m  amcan  uwch 
na  chanmol  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymru,  gallasem  foddloni  ar  ei 
dangos*  yn  ideal  neu  gynllun  ei  pherffeithrwydd,  fel  y  dymunasem  iddi 
fod ;  ond  gan  fod  ein  hamcan  yn  llawer  mwy  ymarferol,  yr  ydym  yn 
gorfod  meddwl  am  dani  fel  y  mae,  ac  ystyried  pa  fodd  y  gellid  ei 
gwella.  Ac  mae  yn  amlwg  fod  ei  diwygiad  i  fesur  tra  helaeth  yn 
gorphwys  ar  ei  hathrawon  a'i  hathrawesau.  Mae  llawer  o'r  cyfeillion 
hyn,  wrth  deimlo  eu  hanghymhwysder,  yn  fynych  yn  anfoddlawn  i 
gymeryd  dosbarthiadau,  ac  wedi  gwneyd  hyny,  dan  demtasiwn,  o  bosibl, 
yn  fynych  i  gilio  yn  ol.  Ond  fe  ddylai  holl  rym  y  cyfarfod  athrawon, 
holl  ddylanwad  yr  eglwys,  a  holl  allu  y  weinidogaeth,  fod  yn  gefnogaeth 
ac  yn  galondid  iddynt  fyned  ymlaen  a  gwneyd  a  allont.  Fel  rheol,  gall 
un  gymeryd  yn  ganiatäol  fod  gwaith  yr  arolygwr  yn  galw  arno  i  ym- 
gymeryd  á  dosbarth,  yn  brawf  mai  ef e  ydyw  y  cymhwysaf  sydd  ganddo 
mewn  golwg  ar  y  pryd  ;  ac  am  hyny,  gan  fod  yn  rhaid  cario  y  gwaith 
ymlaen,  fe  ddylai  deimlo  mai  ei  ddyledswydd  ydyw  ufuddhâu,  a 
gwueyd  yr  hyn  a  all,  a  hyny  "  megys  i  Dduw,  ac  nid  i  ddynion."  Ond 
rhodder  hefyd  i'r  cyfryw  ychydig  hyfforddiad.  Da  iawn  ydyw  cadw 
ymlaen  y  Cyfarfod  Darllen  neu  y  Dosbarth  Biblaidd,  er  cyfoethogi 
meddwl  rhai  felly  â  gwybodaeth  o  bethau  Duw ;  fe  ddylai  gwersi  y 
cyfarfodydd  hyny  hefyd  fod  iddynt  i  fesur  yn  gynllunìau  pa  fodd  i 
drefnu  eu  gwersi  eu  hunain  yn  eu  dosbarthiadau.  Ond  ýn  ychwanegol, 
y  mae  rhyw  egwyddorion  mawrion  mewn  addysgiaeth  ag  y  mae  eisieu 
eu  hegluro  iddynt,  a'u  hargraffu  yn  ddwfn  ar  eu  meddwl.  Ac  fel  yr 
oedd  gan  Abraham,  "ddeunaw  a  thri  chant  o  hyfforddus  weision  a 
anesid  yn  ei  dŷ,"  y  gallai  gyfrif  ar  eu  gwasanaeth  raewn  rhyfel,  felly  y 
mae  gan  yr  Ysgol  Sabbothol  lawer  bellach  o  rai  "  hyfforddus  "  a  anwyd 
yn  ei  thŷ  hithau,  a'r  rhai,  heblaw  eu  gwasanaeth  rhagorol  yn  eu 
dosbarthiadau,  a  allent  hefyd  roddi  Uawer  o  gynnorthwy  gwerthfawr 
i'w   cydathrawon  trwy  eu  hyfforddi  yn  egwyddorion  addysgiaeth,  a 


840  CANMLWYDDIANT    YSGOLlON    SABBOTHOL     CYMRÜ. 

gweithio  y  rhai  hyny  allan  ea  hunain  ger  eu  bron  mewn  cynllun-werei. 
Nodwn  ychydig  o'r  egwyddorion  y  cyfeiriwn  atynt. 

1.  Mae  o  bwys  mawr  i  bob  athraw  ymdeimlo  yn  briodol  â'r  cyfrifol- 
deb  y  mae  dani  yn  y  sefyllfa  hono.  Mae  rhai  athrawon,  nad  ydynt  yn 
meddwl  am  hyny  o  gwbl,  ond  yn  cymeryd  eu  lle  yn  y  dosbarth  heb 
ofalu  nemawr  beth  ddaw  o  hono,  na  theimlo  fod  dim  siars  arnynt  mwy 
nag  ar  yr  aelodau  eraill.  Mae  eraill,  gan  wylder  ac  ymdeimlad  o'u 
hanghymhwysder,  yn  cilio  rhag  y  cyfrifoldeb,  a  chan  ofn  camgymeryd 
neu  fradychu  eu  hanwybödaeth,  yn  peidio  gwneyd  dim.  Ond  pa  un 
bynag  ai  o  ddiofalwch  ai  o  wylder,  y  mae  y  llyw  mewn  llawer  achos 
heb  neb  yn  yraaflyd  ynddo,  a'r  llestr  mewn  canlyniad  yn  gorfod  llywio 
ei  hunan,  ac  ymdaro  fel  y  gali.  Yn  y  fath  amgylchiad  ni  raid  wrth 
ddewiniaeth  i  weled  y  bydd,  rhwng  peryglon  y  tònau  a'r  creigiau, 
mewn  sefyllfa  ddrwg.  Pan  nad  oes  neb  yn  gweithredu  fel  athraw,  nid 
yw  yn  annhebyg  na  ddaw  y  dosbarth  i  deimlo  eu  bod  oll  yn  athrawon, 
pob  un  cystal  â'i  gilydd, — os  nad  gwell  hefyd  !  Mae  pob  honiadus- 
rwydd,  wrth  reswm,  yn  ddirmygedig  iawn,  a  deg  i  un  nad  y  dyn  sydd 
yn  ei  arddangos  ydyw  y  mwyaf  amddifad  o  bob  hawl  i  wneyd  hyny. 
Ond  wedi'r  cyfan  mae  yn  rhaid  i  rywun  ymdeimlo  â'r  cyfrifoldeb  o 
arwain,  a  gwneyd  ei  ran  yn  ffyddlawn  tuag  at  sicrhâu  fod  yr  ychydig 
amser  gwerthfawr  sydd  at  wasanaeth  y  dosbarth  yn  cael  ei  ddefnyddio  i 
ddyben  da.     Ac,  wrth  reswm,  yr  athraw  sydd  i  wneyd  hyny. 

2.  Ynglŷn  â  hyn,  y  mae  yn  hanfodol  ei  fod  yn  meddu  llywodraeth  ar 
ei  ddosbarth.  Nid  oes  eisieu  iddo  ddangos  ei  awdurdod  mewn  un 
modd ;  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  yn  enwedig,  y  mae  hyny  yn  annoeth- 
ineb  o'r  mwyaf.  Ac  ymhob  cylch  addysgawl,  yn  wir,  yr  athraw  iawn 
ydyw  yr  hwn  sydd  yn  peri  fod  ei  awdurdod  fel  gallu  by w  yn  cael  ei 
deimlo  gan  bawb  a  fo  dan  ei  ofal,  ond  heb  ei  fod  ef  yn  ei  ddangos  o  gwbl 
Wrth  wraidd  hyny  fe  orwedd  y  teimlad  o  gyfrifoldeb  y  cyfeiriwyd  ato, 
— fod  y  cyfryw  waith  i  gael  ei  wneyd,  a'i  fod  yntau  wedi  ei  osod  dan 
y  siars  o  weled  ei  fod  yn  cael  ei  wneyd.  I  gyrhaedd  hyny,  fe  deimla  y 
rhaid  iddo  fod  yn  gryf  ac  yn  garedig.  Mae  yn  debyg  nad  gweiniaid 
ydyw  y  nerthoedd  sydd  yn  y  dosbarth;  ond  y  maent  oll,  ond  odid,  am 
weithio  yn  eu  ffordd  neillduol  eu  hunain,  ac  felly  yn  debyg  o  wneyd  yn 
anobeithiol  cael  unrhyw  waith  gan  y  dosbarth  fel  y  cyfryw.  Ondy 
mae  yr  athraw  i  wneyd  ei  feddwl  i  fyny  y  rhaid  gwneyd  y  gwaith  sydd 
i'w  wneyd  ;  ac  yn  dawel,  ond  yn  ddiysgog,  fe  hwylia  yr  holl  ddosbarth 
at  hyny.  Y  mae  dirfawr  nerth  at  gyrhaedd  amcan  felly  yn  ei  bender- 
fyniad  ef  o  fỳnu  ei  sicrhau.  Yn  hyn  y  mae  "  gallu  y  llygad  "  yn  beth 
sydd  i'w  fawr  ddiwyllio.  Pa  annhrefn  bynag  a  fygythia  gyfodi,  y  mae 
edrychiad  tawel  ond  cryf  a  phenderfynol  yr  athraw  i'w  osod  i  lawr.  Ac 
yn  arbenig  y  mae  yr  awdurdod  yn  awdurdod  cariad.  Y  rheswm  yn  wir 
am  ei  fodolaeth  yn  y  fath  le  ydyw  ei  gariad  ef  at  y  gwaith,  a'i  deimlad  da 
at  y  rhai  sydd  dan  ei  ofal.  A  phan  mae  ei  fynwes  yn  llawn  o  awydd 
pur  am  eu  daioni  penaf,  ac  yn  amcanu  at  ochel  pob  aflywodraeth  fel 
peth  sydd  yn  rhwym  o  lesteirio  hyny,  heblaw  bod  yn  dra  annheilwng 
o'r  lle  a'r  gwaith, — y  mae  ganddo  nerth  o'i  blaid  wrth  fỳnu  trefn  ar  ei 
ddosbarth  sydd  yn  rhyfeddol  o  gryf.  Ni  all  fod  camgymeriad  mwy 
andwyol  na  meddwl  fod  hyny  iV  gyrhaedd  trwy  un  math  o  erwinder. 
"Gan  roddi  bygwth  heibio"ydyw  y  drefn  ddoeth,  dan  bob  amgylchiid; 


CANMLWYDDIÀNÎ   YSGOLlON    SABÔOTHOL    OYMRU.  841 

ac  y  mae  tawelwch  caredig  penderfyniad  yn  anfesarol  gryfach  i 
sicrhau  Uywodraeth  dda  na  phob  broch  a  gsrwinder  y  gellir  meddwl  am 
danynt. 

3.  Yn  agos  gysylltiedig  â  hyn,  ac  fel  peth  sydd  yn  hanfodol  i  addysg- 
iaeth  lwyddiannus,  gallem  grybwyll  y  mater  o  amcan.  Holl  ystyr  y 
cyfrifoldeb  a'r  llywodraeth  ydyw-fod  rhyw  nôd  i'w  gyrhaeddyd,  ac  er 
mwyn  hwnw  y  gwneir  yr  ymdrech  i  gyd.  Ac  nid  oes  un  elfen  gryfach 
mewn  addysgu  llwyddiannus  na  bod  meddwl  yr  athraw  yn  llawn  o'r 
amcan  sydd  i'w  gyrhaedd  ganddo.  Yr  ydym  yn  ofni  y  rhaid  dyweyd 
am  waith  Uawer  iawn  o  ddosbarthiadau  ein  Hysgolion  Sabbothol  ei  fod 
yn  waith  tra  di-amcan,  ac  am  hyny  y  mae  bron  yn  anmhosibl  iddo 
beidio  bod  yn  waith  di-fudd.  Fe  ddeuir  ynghyd  yn  ol  y  ddefod,  ac  fe 
eir  trwy  yr  ymarferiadau  fel  y  dygwyddo,  ac  fe  ddychwelir, — ond  heb 
feddwl  ond  nesaf  i  ddim  pa  un  a  allai  f od  rhy wbeth  wedi  ei  ennill  ai 
peidio.  I  ochel  y  fath  adwyth,  fe  ddylai  yr  athraw  fỳnu  syniad 
gweddol  glir  ymlaen  llaw  o'r  gwaith  y  dylid  myned  drwyddo  bob  tro  y 
cyferfydd  â'i  ddosbarth,  a  hyd  y  byddo  ddichonadwy,  mynu  myned 
trwyddo.  Gall  wneyd  ei  feddwl  i  fyny,  po  lwyraf  y  feistrolaeth  a  fo  efe 
ei  hun  wodi  ennill  ar  y  wers  hono,  mai  mwyaf  effeithiol  oll  y  bydd  iddo 
addysgu  y  dosbarth  ynddi.  Yn  lle  bod  at  drugaredd  yr  awelon,  y  mae 
yn  dra  thebyg  o  hwylio  y  llestr  yn  glir  i'r  hafan  a  ddymunai,  a  theimla 
pawb  fod  eu  Uafur  wedi  ateb  dy ben  da.  Da  genym  weled  fod  cynllun 
y  Safonau,  y  sonia  y  Parch.  J.  0.  Jones  am  danynt,  yn  cael  ei  fab- 
wysiadu  gan  gynifer  o'n  Hysgolion,  ac  y  ceir  ei  fod  yn  ateb  dyben 
mor  ragorol.  Mae  yn  diogelu  fod  y  llafur  yn  llafur  i  amcan,  ac 
nid  yn  "  guro  awyr."  Mae  yr  Arholiadau  Sirol  hefyd  yn  ateb  dyben 
daionus  ragorol  yn  yr  un  cyfeiriad,  a  dylent  gael  y  gefnogaeth  fwyaf 
calonog. 

4.  Mae  yn  dra  phwysig  hefyd  fod  pob  athraw  yn  astudio  y  ffordd 
oreu  i  gyfranu  addysg  i'r  rhai  fo  dan  ei  ofal.  Nid  yw  yn  ddigon  at 
hyny  ei  fod  yn  gwybod,  ac  yn  gwybod  llawer.  Mae  yn  rhaid  iddo 
hefyd  fedru  y  ffordd  at  feddyliau  ei  ddysgyblion,  a'u  deffro  i  ymaflyd 
yn  egn'iol  eu  hunain  yn  yr  addysg  a  gyfrana.  Mae  yr  Apostol  yn 
1  Tim.  iii.  2  yn  galw  y  cymhwysder  yma  yn  fod  "  yn  athrawaidd ; " 
yn  2  Tim.  ii.  24,  "  yn  athrawus  "  ydyw  y  gair ;  yn  y  Saesoneg,  "  apt  to 
teach  "  a  geir  am  y  naill  a'r  Hall.  Bron  na  ellid  meddwl  wrth  naturiol- 
deb  yr  athrawusrwydd  a  ddangosir  gan  rai,  fod  hyny  yn  gynhenid 
iddynt,  ac  fod  yr  athraw  hefyd,  fel  y  bardd,  "  yn  cael  ei  eni,  ac  nid  ei 
wneyd."  Ond  gwelsom  gynifer  o  rai  a  ymddangosent  ar  y  dechreu 
mor  ddiamcan  at  y  gwaith  yn  cyrhaedd  meistrolaeth  arno,  fel  na 
fynem  i  neb  anobeithio  gallu  sefydlu  cymundeb  digon  clir  rhyngddo  a 
meddyliau  ei  ddosbarth  i  allu  eu  dysgu  yn  effeithiol.  Prin  y  mae 
eisieu  dyweyd  nad  traethu  neu  bregethu  yn  ddiddiwedd  i'r  dosbarth 
ydyw  y  ffordd  oreu  i  hyny,  ond  fel  y  sonia  ein  cyfaill  y  Parch.  Evan 
Peters,  eu  holi,  ac  felly  ddeffro  eu  meddyliau  a'u  harwain  o  radd  i  radd 
i  lawn  feddiant  o'r  hyn  a  fwriedir  ddysgu  iddynt.  Mewn  trefn  i  gyr- 
haedd  y  medr  gwerthfawr  hwn,  rhaid  i'r  athraw  syrthio  ar  ei  adnoddau, 
ceisio  gosod  ei  hun  yn  lle  ei  ddysgyblion,  ac  felly,  nid  ymfoddloni  ar 
wneyd  y  gwaith  drostynt,  yr  hyn  a  fyddai  mor  hawdd, — ond  eu  cyn- 
northwyo,  hyd  y  bo  modd,  i  wneyd  y  gwaith  drostynt  eu  hunain.     "  Y 

1886  Z 


342 


CANMLWYDlJlANT    YSGOLION    3ABB0TH0L    GYMRÜ* 


Hyír  i'w  ddarllen/'  ebe  Dr,  McCosh,  "ydyw,  nid  yr  un  sydd  yn 
meddwl  drosoch,  ond  yr  un  sydd  yn  gwneyd  i  chwi  feddwl."  A  dyna 
yr  athraw,  yD  sicrî  Ni  fu  erioed  ddysgawdwr  gwell  na  Soerates,  ond 
yr  ydoedd,  fel  y  gwyddai  yr  Atheniaid  yn  dda,  yr  holwr  mwyaf  o  bawb, 
Daliaí  mai  y  bobl  oedd  yu  ei  ádysgâ  ef,  ae  fei  y  gwnetai  eî  fam,  yr  hon 
oedd  fydwraig,  á  ehyrff  dynionT  felly,  meddai,  y  gwnelai  yntau  â'u 
meddylíau  ;  a  rhyfedd  y  symadau  ardderehog  a  dyaai  allan  fally  o  rai 
nad  oeddent  erìoed  wedi  meddwl  am  y  fath  bethaiL  Mae  yr  athraw 
i  wahaniaethu  rhwug  dysgu  ffeithiau  i'w  ddosbarth,  a  deffro  eu  meddyl- 
iau  i  ddeall  egwyddorîon*  Oad  yn  y  naill  a'r  ilall  y  mae  yr  un  mor 
hanfodol  ei  fod  yn  cael  cymaint  o  gynnorthwy  ag  a  fo  yn  ddichonad wy 
oddiwrth  gydweithrediad  ei  ddysgyblion. 

5.  Prin  y  mae  eisieu  ychwanogu  fod  yr  athraw  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol  i  ofalu  yn  neillduol  am  ei  fod,  gyda'í  waith 
pwyaíg,  o'r  jfsbryd  priodol  Fel  y  d&ngya  y  Pareh.  Thoma^  Lewis^ 
y  mae  o  bwys  mawr  ei  fod  ef,  yn  arbenig,  yn  cofio  fod  yr 
Yagol,  íddo  cf  aV  dosbarth,  i  fod  yn  foddiou  gras.  Ac  nid  ydyw 
yn  anhawdd  i  athraw  yn  fynych  beri  Vw  ddylanwad  gael  ei  deiralo 
gau  y  rhai  sydd  dan  ei  ofat,  a  hyny  pan  nad  ydyw  efe  ei  hun  yn  amcanu 
ya  neillduol  at  ei  ddangos.  Y  mae  yn  gyffredin  yn  mhrofiad  yr  ef  ryd- 
wyr  goreu  fod  y  manteision  cinimiongyrchol  a  ddetbytiiant  o  fod  mewn 
cyfTyrddiad  âg  athrawon  enwog,  yn  llawer  gwertûfawrocach  öŵ'f  niaii- 
teision  uniougyrchol,  megys  yn  y  swm  o  wybodaeth  a  ennillant  trwy- 
ddynt.  Felly  hefyd  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Pwy  all  amgyffred  gwertb 
yr  argraff  a  ddyry  athraw  da  ar  feddwl  ei  ddosbarth,  a  hyny  megy*  yn 
ddiarwybod  iddo  ei  hun,  trwy,  dyweder,  y  dwfti  barch  a  deimla  at  wtr- 
ionedd ;  y  drafferth  a  gyniera  í  sicrhau  eywudeb,  ei  weithiuu  tnewn 
pethau  cymhariaethol  ddibwys  ;  y  llymder  â  pha  un  y  bwria  ytnaith  bob 
golygîadau  a  fo  yn  anghyson  âg  urddas  yr  efengyl  ;  aY  ymdrech  o&ôst 
ac  egniol  a  wna  i  edrych  ar  y  rhan  o'r  Gair  a  fo  dan  eu  sylw  o  safle  yr 
ysgrifenydd  ysbrydoledig  ei  liunan.  Ac  yn  arbenig,  pwy  all  brisío  ben- 
dith  ei  ddylanwad  pan  mae  ei  orchwyledd  yu  dangos  fod  y  pethau 
mawrion  yn  eî  yru  i'r  Uwch,  aV  eneiniad  sydd  ar  ei  ysbryd  yn  dm 
fod  ei  galon  *£yn  ymysgaroedd  lesu  Grìst,"  yn  ymorphwys  ar  y  drefn 
fawr,  ac  yn  ennyn  gan  awyddfryd  i  gacl  yrholl  ddosbarth  yr  un  ffunud 
at  y  Gwaredwr  ?  Fe  deimla  llawcr  iddynt  brofi  rhyw  ddylanwad  nefol 
dan  athrawon  felly,  a  ystyriant  yn  un  o  fendithion  peuaf  eu  hoes* 
Paham  y  mae  mor  ycbydig  o  athrawesau  yn  ein  Hysgolion  Sabbothol  I 
Mewn  Uawer  o  fanau  fe  ymddengya  fei  pe  byddat  yn  caei  et  gymeryd 
yn  ganíataol  fod  yn  rhaid  i  gorff  mawr  y  chwiorydd  fod  dan  ad 
huuain,  ac  nid  cael  eu  gosod  ar  ddosbarthiadau.  Ond  y  mae  hyny  yn 
gamgymeriad  antlwyol  Yn  yr  ysgolion  dyddtol  y  mae  miloedd  o 
athrawesau  yn  gwneyd  gwasanaeth  sydd  yn  anmhrisiadwy  werthfawr, 
ac  mewn  llawer  o  amgylchíadau^ — yn  neillduol  gyda'r  dosbartbiadau 
jeuengaf — yn  gweithio  yn  llawer  gwell  nag  y  gallai  meil>km  wneyd. 
Paham  na  cheid  gwasanaeth  y  chwíorydd  yn  ein  Hysgolion  Sabbothot 
yn  Nghymru  ya  ílawer  mwy  mynych  fel  athrawesan  ]  Mae  li  ŵyn  y 
praidd  "  yn  neillduol  yn  dyoddef  colîed  o  beidio  bod  dan  ymg».  i 
dirioa  eu  doethineb  a'u  caríad  ;  ac  y  mae  liawer  o'n  chwiorydd  ttioi 
ffyddiawn  i  Gtist,  ac  mor  lawn  o*i  gariad,  fel  y  mae  yn  resyn  na  fjridiì 


ESBONIAD   PftlNCIPÄL   EDWARD8.  843 

llawer  eraill,  yn  enwedig  o'r  lodesi  a'r  merehed  ieuainc,  yn  cael  eu 
haddysgu  ganddynt,  ac  felly  yn  manteisio  ar  eu  doethineb  a'u  profiad 
Mae  y  crefyddolder  a'r  ysbryd  rbagorol  sydd  mor  amlwg  yn  nodweddu 
cynifer  o  wragedd  a  gwyryfon  ein  heglwysi  y  fath  fel  y  rhaid  fod  yr 
Ysgol  Sabbothol  a'r  oes  sydd  yn  codi  yn  f awr  ar  eu  collëd  o  ddiffyg  fod 
defnydd  llawer  helaethach  yn  cael  ei  wneyd  o  honynt  fel  athrawesau. 

.    Daniel  Eowlands. 


ESBONIAD  PRINCIPAL  EDWARDS  AR  YR  EPISTOL 
CYNTAF  AT  Y  CORINTHIAID. 

A  Commentary  on  the  First  Epistle  to  the  Gorinthians.  By  Thomas  Charles 
Edwards,  M.A.,  of  Lincoln  Collepe,  Oxford  ;  Principal  of  the  UniverBÌty 
College  of  Wales,  Aberystwytb.     London  :  Hamilton,  Adams  &  Co.,  1885. 

Un  o'r  gwirioneddau  sylfaenol  a  lefarodd  ein  Hiachawdwr  am  natur 
crefydd  ydyw  mai  adnabyddiaeth  o  Dduw  yn  Nghrist  yw  y  bywyd 
tragywyddol.  Adnabod  Duw  ydyw  ammod  hanfodol  crefydd  creadur 
sanctaidd.  Duw  ydyw  gwrthddrych  crefydd  :  ac  y  mae  crefydd  yn 
golygu  yr  oll  a  gynnwysir  yn  yr  iawn  berthynas  rhwng  y  gwrthddrych 
a'r  deiliad — rhwng  y  Creawdwr  a'r  creadur  moesol.  Nis  gall  y  berthynas 
hono  fod,  yn  ol  deddfau  meddwJ,  heb  adnabyddiaeth  o'r  gwrthddrych. 
Ond  i  grefydd  pechadur  y  mae  dullweddiad  newydd  ar  yr  adnabyddiaeth 
yn  hanfodol.  At  "yr  unig  wir  Dduw"  rhaid  chwanegu  "yr  hwn  a 
anfonaist  ti,  Iesu  Grist:"  Duw  yn  dyfod  allan  mewn  goruchwyliaeth 
newydd  a  rhyfeddol  i  gyfarfod  âg  argyfwng  pwysig  yn  ei  lywodraeth. 
Ond  ammod  adnabyddiaeth  drachefn,  ydyw  dadguddiad.  Rhaid  i 
Dduw  ddadguddio  ei  hunan  cyn  y  gellir  ei  adnabod.  Nid  oes  dim 
mewn  bod  a  all  bontio  drosodd  yr  eigion  difesur  rhwng  Duw  a  dyn 
ond  hunan-ddadguddiad  Dwyfol.  Rhaid  i'r  Anweledig  ymddangos. 
Rhaid  i'r  Dystawrwydd  tragywyddol  lefaru.  Cyn  y  gall  dyn  esgyn 
mewn  adnabyddiaeth,  rhaid  i  Dduw  ddisgyn  mewn  dadguddiad.  Yn 
mherthynasau  Duw  a  dyn,  "  disgyn  "  yw  ammod  **  esgyn  "  o'r  dechreu- 
ad — "disgyn  yn  gyntaf."  Ac  y  mae  y  disgyniad  hwn  o  angenrheid- 
rwydd  yn  wyrth.  Nis  gall  yr  anfeidrol  ddadguddio  ei  hunan  i'r 
meidrol,  yn  natur  y  peth,  ond  trwy  wyrth — trwy  weithrediad  goruwch- 
naturiol.  Fel  hyn  y  mae  sail  gyntaf  crefydd  mewn  gwyrth.  Gwyrth 
yw  pob  dadguddiad  o  Dduw.  Gwyrth  yw  creadigaeth — Duw  mewn 
sêr  a  chreigiau,  a  bywyd  o  bob  flfurf  a  gradd;  gwyrth  barhaus  yw 
Rhaglunia.eth — Duw  mewn  Hanesyddiaeth ;  a  gwyrth  y w  y  Bibl — Duw 
mewn  llyfr,  yn  ysbrydoli  dynion  sanctaidd  i  dderbyn  y  dadguddiad  o'i 
feddwl  am  y  pethau  uchaf,  ac  i  drosglwyddo  y  dadguddiad  i'r  byd 
mewn  iaith  ddynol. 

Z  2 


844  E8B0NIAD   PRINOIPAL   EDẀARDS. 

Maddeued  y  darllenydd  i  ni  y  tro  hwn  am  ddilyn  arferiad  rhai  o'r 
hen  bregethwyr  trwy  ddechreu  ymhell  yn  ol.  Ni  a  ddywedwn  air  am 
yr  Esboniad  sydd  yn  deitl  ein  hysgrif  cyn  y  diwedd,  a  cheisiwn  beidio 
ymdroi  yn  hir  ar  y  ffordd.  Ond  yr  ydym  yn  galw  sylw  wrth  ddechreu 
at  y  Llyfr  digyffelyb  sydd  yn  cael  ei  esbonio.  Ac  yr  ydym  yn  gwneyd 
hyn  er  mwyn  rhoddi  annogaeth  ddifrifol  i  ieuenctyd  eglwysi  ac  Ysgol- 
ion  Sabbothol  ein  gwlad  i  ymroddi  i  astudiaeth  adnewyddol  o'r  Bibl. 
Gwyn  fyd  na  byddai  cyfarfodydd  Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  Nghymru  yn  ateb  y  dyben  ymarferol  ac  anmhrisiadwy  o  fod  yn 
ddechreuad  cyfnod  newydd  o  lafur  mewn  cloddio  am  y  perlau  sydd  yn 
guddiedig  yn  mẃn-gloddiau  cyfoethog  Gair  Duw !  Dyma  a  fyddai  yn 
Ddiwygiad !  Hwn  a  fyddai  yn  Renaissance  o'r  fath  uchaf — adf y  wiad 
Llenyddiaeth  Gysegredig !  Mewn  efrydiaeth  ddyf al  o'r  Bibl  yn  yr 
iawn  ysbryd  ac  yn  yr  iawn  ffordd,  y  mae  y  budd  a'r  mwynhâd  uchaf 
wedi  cydgyfarfod.  Yma  ni  a  gawn  haenau  o  feddwl  rhyfeddach  na  dim 
y  gall  Daeaieg  eu  dangos;  ac  nid  gweddillion  difywyd  wedi  ymgaregu, 
ond  meddyliau  yn  llawn  o  "nerth  bywyd  annherfynol."  Yma  gellir  dyfod 
o  hyd  i  fydoedd  o  wirioneddau  gogoneddus,  rhyfeddach  na  bydoedd 
Seryddiaeth.  Heblaw  y  gwerth  ysbrydol,  nid  oes  dim  mwynhâd  i'w 
gael  o  fewn  holl  gylch  gwrthddrychau  meddwl  i'w  gystadlu  â  darganfod 
trysorau  newyddion  o  wirionedd  yn  Ngair  Duw. 

Y  cymhwysder  cyntaf  mewn  esboniwr,  a  phob  efrydydd  o'r  Ysgryth- 
yrau,  yw  yr  un  moesol  neu  ysbrydol.  Nid  yn  unig  crediniaeth  fod  y 
Bibl  yn  Air  Duw,  ond  ymdeimlad  dwys  o'r  cyfan  y  mae  crediniaeth  mor 
fawr  yn  ei  chynnwys.  Y  cyfryw  argyhoeddiad  o'i  ddwyfoldeb  ag  a 
gy nnyrcha  "  wy lder  a  pharchedig  of n. "  Dy  wedodd  Ruskin  bethau  gwych 
am  ysbryd  y  gwir  arlunydd.  Nid  yw  fel  yr  eilun  gelfyddydwr  yn 
rhuthro  yn  hyf  i  gysegroedd  anian,  yn  cerdded  yn  arw  a  thrystfawr, 
yn  analluog  i  ymdeimlo  â  mawredd,  ac  felly  yn  analluog  i'w  ddangos. 
Trinia  hwnw  bethau  tyneraf  Natur  gyda  llaw  erwin ;  dwbia  ei  ddarlun 
ft  lliwiau  cryfion,  a  chipia  bobpeth  o  bobman  er  mwyn  cynnyrchu  effaith 
uniongyrchol  ar  yr  anwybodus.  Ond  am  y  gwir  arlunydd,  ni  a  gawn 
weled  hwn  wedi  anghofio  ei  hunan  yn  ngogoniant  Natur ;  yn  cerdded 
yn  araf  ac  yn  diosg  ei  esgidiau  oddiam  ei  draed  wrth  nesâu  at  ei  lle- 
oedd  cysegredig ;  yn  wylaidd  a  llednais,  yn  cael  ei  arafu  gan  ofn,  a'i 
dynu  gan  gariad  yr  un  pryd  wrth  gyflawni  ei  genadaeth ;  yn  gynnil 
mewn  lliwiau ;  arliw  o  barchedigaeth  yn  lleddfu  hyd  yn  nod  ei  waith 
gwresocaf,  a'r  cyfan  yn  oleu  â  goleuni  ysbryd.  Os  dyma  y  dymherfryd 
a  ddylai  lywodraethu  y  gweledydd  yn  nheml  Natur,  pa  faint  mwy  y 
dylai  lywodraethu  yr  addolwr  yn  nheml  Dadguddiad,  i'r  hon  nad  yw 
teml  natur  yn  ei  holl  ogoniant  ond  y  cyntedd  nesaf  allan,  ac  yn  yr  hon 
y  mae  rhyf eddodau  penaf  y  Duwdod  yn  ymddysgleirio  ?  Ymostyngiad 
llwyr  i  awdurdod  y  gwirionedd,  dirnadaeth  o'i  fawredd,  a  chydymdeim- 
lad  â'i  ogoniant  ysbrydol — dyma  brif  hanfodion  y  Dehonglydd,  yr  hwn 
sydd  dros  Frenin  y  ddinas  yn  cadw  tŷ  i  ddàngos  "pethau  rhagorol"  i'r 
pererinion  ag  a  fydd  o  gymhorth  iddynt  ar  eu  taith.  Hyn  oedd 
mawredd  Dr.  Owen  fel  esboniwr ;  dyma  sydd  yn  rhoddi  y  fath  bwys 
ac  eneiniad  ar  ei  ymadroddion,  nes  peri  i  ni  deimlo  eu  bod  yr  adsain 
agosaf  i  eiriau  Ysbrydoliaeth  ei  hunan.  Dyma  ysbryd  y  gwir 
esboniwr. 


BSBONIAD   PBINOIPAL   EDWARDS.  845 

Un  o'r  pethau  mwyaf  pwysig  yn  y  dull  o  esbonio  ydy  w  "  prophwydo 
yn  ol  cysondeb  y  ffydd."  Beth  bynag  yw  ystyr  yr  ymadrodd  yna, 
benthyciwn  ef  yn  awr  am  yr  esbonio  hwnw  sydd  nid  yn  unig  yn  gyson 
â,  ond  yn  ffrwyth  astudiaeth  ddofn  o,  unoliaeth  y  Bibl.  Ofnwn  fod 
gwybodaeth  ysgry thyrol  llawer  un  yn  ein  gwlad  yn  unig  yn  wybodaeth 
o  liaws  o  adnodau  gwasgaredig  dros  yr  holl  Fibl.  Gwir  fod  hyn  yn 
well  nag  anwybodaeth,  er  nad  yw  ymhell  oddiwrtho.  Ond  y  mae  yr 
un  gwahaniaeth  rhwng  hyn  âg  efrydiaeth  o'r  Dadguddiad  D  wy fol  yn  ei 
drefn  a'i  gyoylltiadau,  ag  sydd  rhwng  edrych  ar  bentwr  o  feini  ac 
edrych  ar  adeilad  ardderchog.  Er  fod  muriau  dinas  Datguddiad  fel 
muriau  y  ddinas  sanctaidd  o  faen  jaspis,  ac  hyd  yn  nod  seiliau  y  mur 
"  wedi  eu  harddu  â  phob  rhy w  faen  gwerthfawr,"  pob  porth  yn  berl,  a'r 
ddinas  oll  yn  aur  pur  ac  yn  wydr  gloew, — nis  gwelir  gogoniant  yr  oll, 
nac  yn  ,wir  ogoniant  y  rhanau,  heb  y  "  gorsen  aur  "  â'r  hon  yr  oedd  yr 
angel  yn  dangos  i  Ioan  ffurf  a  mesuriadau  y  ddinas,  a  pherthynas  y 
naill  ran  â'r  llalL  Y  mae  cynlluniau  arch  adeiladwyr  o  athrylith  yn 
cael  eu  hastudio  o  herwydd  eu  rhagoroldeb.  Onid  teilwng  o'i  efrydu 
yw  cynllun  dinas  Dadguddiad,  "saer  ac  adeiladydd  yr  hon  yw 
Duw?" 

Y  mae  i  gyfnodau  yn  Hanes  yr  Eglwys,  ac  hyd  yn  nod  i  ganrifoedd, 
eu  harweddion  neillduol.  Perthyna  iddynt,  bron  fel  i  wynebau  dyn- 
ol,  gymeriad  gwahaniaethol,  lliw  a  llinellau  pendant.  Felly  y  mae  prif 
raniadau  a  llyfrau  y  Bibl.  Cyduna  dau  beth  i  roddi  argraff  o  neillduol- 
rwydd  arnynt :  nodweddion  personol  yr  ysgrifenwyr,  ac  amgylchiadau 
yr  amser,  neu  y  Ue  neillduol  sydd  i'r  gyf ran  hono  o  Air  Duw  yn  yr  un 
dadguddiad  cynnyddol  o  Grist  a'r  iachawdwriaeth,  yr  hyn  sydd  yn  pen- 
derfynu  mater  a  ffurf  y  genadwri.  Y  mae  yr  Hen  Destament  yn  llawn 
o  ddyddordeb  dwfn  i'r  efrydydd  Biblaidd  ar  amryw  gyfrifon.  Yma 
y  cawa  hanes  dechreuadau  pethau — sylfeini  sefydliadau  eglwysig  a 
gwladwriaethol  yn  cael  eu  haraf  03od  i  lawr.  Dyddorol  yw  gweled 
unrhywiaeth  egwyddorion  natur  a  gras — y  natur  ddynol  a'r  anian 
dduwiol — pan  yn  gweithredu  mewn  pellder  mawr  oddiwrthym.  o  ran 
amser,  lle,  ac  amgylchiadau.  Ond  yn  benaf,  yma  y  gwelwn  y  byd 
a'r  eglwys  am  bedair  mil  o  flynyddoedd,  trwy  amrywiaeth  mawr  o 
oruch  wy  liaethau  yn  cael  eu  parotoi  i'r  Messiah.  Pan  yn  croesi  terfyn 
y  ddau  Destament,  yr  ydym  yn  yr  Efengylau  wedi  dyfod  i  randir 
newydd  a  thra  arbenig  yn  y  Dadguddiad  Dwyfol — rhandir  sydd  yn 
Uawn  o  oleuni  a  gwres  Haul  Cyfiawnder.  Yr  ydym  yn  ymdroi  yn 
nghanol  seiniau  a  golygfeydd  prysur  byd  newydd — byd  sydd  yn  fyw 
gan  eiriau  a  gweithredoedd  digyffelyb  Duw  yn  y  cnawd,  yn  "  trigo  yn 
ein  plith  ni,"  yn  dadguddio  gwirioneddau  newydd  o  dragywyddoldeb, 
yn  gosod  i  lawr  sylfeini  iachawdwriaeth  y  byd,  a*r  oruchwyliaeth  neu  y 
ffurf  ar  grefydd  sydd  i  barhau  yn  yr  Eglwys  hyd  oni  ddelo  yr  ail  waith. 
Yr  Efengylau  yw  sancteiddiolaf  teml  Dadguddiad. 

Ond  y  mae  i  bob  rhan  o'r  Gyfrol  Sanctaidd  ei  gwerth  a'i  phwysig- 
rwydd  neillduol  ei  hunan.  Felly  yr  Epistolau.  Yn  yr  "  Epistolau  " 
cymerwn  i  fewn  yn  awr  lyfr  yr  Actau  a  llyfr  y  Dadguddiad,  oblegid 
dyna  y  w  y  ddau — y  blaenaf  yn  Epistol  hanesyddol  at  Theophilus,  a'r 
olaf  yn  Epistol  prophwydol  at  Eglwysi  Asia  a'r  Eglwys  Gjrffredinol.  Y 
nodwedd  arbenig  sydd  yn  gyffredin  i*r  holl  Epistolau  ydyw — ein  bod 


349  KSBONIAD  PRltfCIPAL   EJDWABDS, 

ynddynt  hwy  am  y  tro  cyntaf  yn  gweled  gwirioneddau  Cristionogaeth 
yn  y  ffurf  sydd  arnyut  wedi  iddynt  ddyf od  trwy  feddwl  dynol.  Tybiwn 
ein  bod  ymhlith  dysgyblion  cyntaf  yr  Iesu,  ac  wedi  cadw  ei  ymadrodd- 
ion  rhyfeddol  gan  eu  hystyried  yn  ein  calonau.  Tybiwn  ein  bod  yn 
byw  yn  Thessalonica  pan  y  daeth  llythyrau  yr  Apostol  Paul  yno,  sef  y 
rhai  cyntaf  a  ysgrifenodd.  Ymhen  pedair  neu  bum'  mlynedd,  yr 
ydym  yn  cael  gwrando  darlleniad  yn  yr  Eglwys  o'i  Epistolau  dilynol  at 
y  Corinthiaid,  y  Galatiaid  a'r  Rhufeiniaid,  ac  yn  cael  gwneuthur  copi  o 
honynt  i  ni  ein  hunain.  Gyda  pha  ddyddordeb  bywiog  y  buasem  yn 
Çwylio  pa  wedd  oedd  ar  y  gwirioneddau  a  lefarodd  y  Duw-ddyn9  wedi 
ìddynt  gael  eu  bwrw  trw  jfold  meddwl  a  chalon  dynion  /  "  Yr  Hauwr 
a  aeth  allan  i  hau."  Iesu  Grist  oedd  yr  Hauwr  mawr.  Efe  a  roddodd 
hadau  gwirioneddau  Dwyfol  yn  naear  cymdeithas.  Pa  fodd  y  maent 
wedi  tyf u  ac  ymagor  yn  meddyliau  yr  Apostolion  ?  Pa  fodd  y  mae 
dysgeidiaeth  Crist  yn  edrych  wedi  iddi  "ymddadblygu"  i'r  dduwinydd- 
iaeth  Apostolaidd  ?  Yma  ni  a  welwn  pa  f  ath  esbonwyr  oedd  yr  Apostol- 
ion  ar  eiriau  yr  Athraw  anffaeledig.  Nodwedd  arall  o  ddyddordeb 
neillduol  a  berthyn  i'r  Epistolau  ydyw — ein  bod  yma  yn  gweled 
egwyddorion  dysgeidiaeth  Crist  yn  cael  eu  hagor  a'u  cymhwyso  yn 
ysbryd  Crist  a  Christionogaeth  at  yr  amrywiol  amgylchiadau  anhawdd  a 
gyfodent  yn  yr  Eglwys ;  a  hyny  yn  cael  ei  wneyd  gyda  phob  dadgudd- 
iad  ychwanegol  y  gwelai  yr  Ysbryd  Glân  yn  angenrheidiol  ei  wneuthur 
i  gyfarfod  âg  anghenion  yr  Eglwys  trwy  yr  oesoedd.  Yr  oedd  geiriau 
Crist  yn  farau  aur ;  yn  yr  Epistolau,  gwelwn  hwynt  wedi  eu  bathu  yn 
arian  cymeradwy  i  gylch-redeg  yn  masnach  ysbrydol  yr  Eglwys  hyd 
ddiwedd  Amser. 

Ymhlith  yr  Epistolau  drachefn,  yr  eiddo  yr  Apostol  Paul  yn  ddiau 
yw  y  rhai  pwysicaf  a  chyfoethocaf.  Er  fod  y  sêr  yn  ffurfafen  Natur  a 
Dadguddiad  yn  waith  yr  un  bysedd  Dwyfol,  eto  yn  y  naill  fel  y  llall  "  y 
mae  rhagor  rhwng  seren  a  seren  mewn  gogoniant."  Arall  yw  gogon- 
iant  y  naill  o  lyfrau  y  Bibl,  ac  arall  yw  gogoniant  y  llall,  er  eu  bod  oll 
yn  ogoneddus.  Megys  yr  oedd  Paul  yn  "  Uestr  etholedig  "  i  ddwyn 
enw  Crist  ger  bron  y  Cenhedloedd,  i  sefydlu  yr  Eglwysi  cyntaf,  ac 
i  ysgrifenu  y  gyfran  helaethaf  a  phwysicaf  o'r  Testament  Newydd  (ar 
ol  yr  Efengylau)  er  addysg  ac  adeiladaeth  yr  Eglwys  hyd  ddiwedd 
amser,  felly  yr  ydoedd — yn  unol  â  threfn  Pen  yr  Eglwys  bob  amser — 
wedi  ei  ddonio  â  chymhwysderau  neillduol  i'r  gwaith  ymhob  modd ;  fel 
dyn,  fel  Cristion,  ac  fel  gweinidog ;  fel  meddyliwr,  fel  pregethwr  ac 
ysgrifenwr,  ac  feí  trefniedydd.  Defnyddia  y  Saeson  weithiau  y  gair 
personality  am  lawnder  bôd — mesuriadau  a  nerth  cymeriad  oll  yn  oll. 
Yn  yr  ystyr  yma,  diau  mai  yr  Apostol  Paul  oedd  y  "  personofiaeth  " 
mwyaf  a  yraddangosodd  yn  yr  Eglwys  Gristionogol  o'i  dechreuad  hyd 
yma.  Paul  oedd  y  Cristion  mwyaf  a  welodd  y  byd.  Efe  oedd  y  corff- 
oriad  perffeithiaf  o  genius  Cristionogaeth,  o  anian  ac  ysbryd  crefydd 
Crist  a'r  egwyddorion  neillduol  sydd  yn  ei  nodweddu.  Buasai  hyn 
ynddo  ei  hunan  yn  argraffu  neillduolrwydd  rhyfeddol  ar  ei  ysgrifeniad- 
au.  Cysylltwn  â  hyn,  ei  alluoedd  naturiol  mawrion,  ei  gyrhaeddiadau 
uchel  mewn  dysg,  tâu  angerddol  ei  natur  wedi  ei  gysegru  i  frwdfrydedd 
ysbrydol.  Gwna  y  cyfan  gyda'u  gilydd  y  ffigiwr  mwyaf  arddunol  yn 
Hanes  yr  Eglwys.     Dyma  wron  yn  ystyr  uchaf  y  gair :  dyn  o  ffydd 


BSBONIAD   PBINOIPAL  EDWABDS.  847 

ddiderfyn  yn  Nuw,  wedi  colli  ei  hunan  a  thrwy  hyny  gael  ei  hunan  yn 
yr  ystyr  uchaf  mewn  undeb  â'r  Arglwydd  Iesu,  bywyd  goruwch- 
naturiol  y  Crist  gogoneddedig  yn  byw  ynddo  a  thrwyddo  gyda  nerth  nas 
gwelwyd  ei  debyg,  cariad  at  Grist  ac  at  eneidiau  dynion  yn  ysu  ei  holl 
natur,  Uaf ur  a  dyoddefaint  yn  gwneyd  ei  fywyd  yn  farwolaeth  feunydd- 
iol ;  ond  yn  ymwthio  ymlaen  trwy  bob  rhwystrau  heb  syflyd  oddiar  ei 
Iwybr,  a'i  lygad  yn  syml  at  y  nôd  a'r  gamp  a'r  uchel  alwedigaeth,  yn  yr 
hunan-anghof  a'r  hunan-aberthiad  llwyraf — Crist  iddo  ef  yn  ddim  ond 
enw  arall  &rfyw — yn  byw  yn  unig  i  Grist  ac  i  amcanion  tragywyddol  ei 
deyrnas.  I  newid  ychydig  ar  y  rhyfeddod  a  welodd  Ioan  yn  y  nef — 
dyma  ryfeddod  hefyd  a  welwyd  ar  y  ddaear  yn  nghanrif  gyntaf  Crist- 
ionogaeth,  yn  mherson  a  gwaith  yr  Apostol  Paul : — dyn  wedi  ei  wisgo  â 
Haul  Cyfiawnder  a'r  ddaear  o  dan  ei  draed.  Cuddiai  ei  hunan  yn 
nysgleirdeb  gogoniant  ei  Waredwr,  gan  fathru  y  byd  yn  ei  oreu  a'i 
waethaf  er  ei  fwyn. 

Buasem  yn  dysgwyl  ymlaen  llaw  i  ysgrifeniadau  y  fath  un  ar  y  fath 
destun  a  gwirioneddau,  rhwymedigaethau  a  breintiau  crefydd  Crist,  gael 
eu  nodweddu  gan  hynodion  a  rhagoriaethau  tra  neillduol.  Heb  son  yn 
awr  am  y  mater,  y  mae  arddull  yr  Apostol  yn  un  hynod  dros  ben.  Nid 
arddull  traethawd  ydyw ;  ond  fel  y  sylwa  Stanley,  y  mae  yn  cyfuno 
dull  rhwydd  a  sydyn  y  llythyrau  mwyaf  cartrefol,  â  gwres  a  thanbeid- 
rwydd  yr  areithyddiaeth  fwyaf  angherddol.  A  thrwy  ei  fod  gan 
mwyaf  yn  traethu  ac  arall  yn  ysgrifenu  drosto,  y  mae  ei  lythyrau  yn 
cyfranogi  o  natur  areithiau.  Dychymyga  ei  hun  bob  amser  yn  ym- 
ddyddan  â'i  ddarllenwyr.  Ac  y  mae  i  bob  brawddeg  amcan  neillduol, 
a  chwyd  oddiar  ry w  gynhyrfiad  uniongyrchol.  Rhed  yr  elfen  bersonol 
i  mewn  hefyd  yn  wastadol ;  goleuir  y  frawddeg  gan  ryw  lawenydd 
personol,  neu  ty wyllir  hi  gan  ryw  ofn  neu  drallod  personol.  Felly  y 
mae  eisieu,  yn  fwy  nag  mewn  ysgrifeniadau  cyffredin,  astudio  yr 
Apostol  a'i  ddarllenwyr  yn  barhâus — yr  achlysur,  y  dyben  a'r  dymher 
neillduol  sydd  yn  rhoddi  bôd  i  bob  brawddeg. 

Yn  ychwanegol  at  y  nodweddion  uchod  ag  y  mae  Deon  Stanley  yn 
ymhelaethu  arnynt  yn  ei  Ragymadrodd  rhagorol  i'w  Esboniad  ar  y 
ddau  Epistol  at  y  Corinthiaid,  dy wed  f od  arddull  yr  Apostol  Paul,  yn 
ei  gwedd  allanol,  yn  dwyn  tebygolrwydd  mawr  i'r  eiddo  dau  ddyn  tra 
annhebyg  i'w  gÚydd  ac  iddo  yntau — Thucydides  ac  01iver  Cromwell. 
"  Ymhob  un  o'r  tri,"  meddai,  "  y  mae  anghyfartaledd  rhwng  meddwl 
ac  iaith,  y  meddwl  yn  gorlethu  yr  iaith  nes  y  mae  yn  eracio  yn  ei 
gwaith — llongddrylliad  o  ramadeg  á  rhesymeg  fel  y  mae  y  brawddegau 
yn  chwyrnellu  trwy  feddwl  yr  awdwr — tyfiant  o  eiriau  a  meddyliau 
allan  o  ac  i  mewn  i'w  gilydd,  nes  yn  fyöych  gwbl  ddyrysu  yr  ymresym- 
iad  a  ffurfir  allan  o  honynt*  Prin  y  rhaid  dyweyd  mai  ffurfiau  allanol 
a  chelfyddydol  rhesymeg  yn  unig  a  feddylia  yr  awdwr,  ac  nid  y  gwir 
sylwedd,  pan  yn  cymhwyso  y  sylwadau  at  yr  Apostol  Paul.  Chwaneg- 
wn  eto  un  sylw  gwir  a  tharawiadol  iawn  gan  yr  un  awdwr — fod  nid  yn 
unig  llwybr  yr  ymresymiad  a  ffurfiad  y  brawddegau  yn  deilwng  o'u 
dilyn,  ond  fod  hyd  yn  nod  y  geiriau  yn  ddelweddau  byw,  a  hanes 

*  The  EpùtìesofSt.  Pavl  to  the  Corinthians.  By  Arthub  Pewrhtn  Stahley,  D.D., 
Dean  o/  Wêstminiater,  pp,  vii,  viii,  ix.     London:  John  Muiray,  1806. 


848  K3BOHIAD   PBTSCIPAL   BDWARD8. 

dyddorol  iddynt  Dyfyna  ddy wediad  Luther :  "  Nid  geiriau  meirwon 
yw  geiriau  SantP&ul;  creaduriaid  byw  ydynt,  ac  iddynt  ddwylaw  a 
thraed"  "Y  mae  i  bob  gair,"  medd  Stanley,  "ddeddf,  a  bywyd,  a 
grym  o'i  eiddo  ei  hun." 

Rhaid  i  ni  ochel  y  demtasiwn  o  ymhelaethu  ar  arddull,  a  mater,  a 
dylanwad  Epistolau  Paul  ar  y  byd  Cristionogol.  Sylwa  Meyer  maì 
Epistolau  Paul  oeddynt  mewn  modd  arbenig  y  "  cleddyf  yr  Ysbryd  " 
hwnw  â'r  hwn  y  gorchfygodd  y  Diwygwyr  yn  y  Diwygiad  Protestan- 
aidd,  ac  a  gawsant  y  dylanwad  mwyaf  nerthol  yn  ffurfiad  cyfundrefn 
athrawiaethol  yr  Eglwysi  Efengylaidd.  Awgryma  mai  Luther  oedd 
y  tebycaf  i'r  Apostol  Paul  a  ymddangosodd  ar  ei  oL  "  Y  mae  cymer- 
iadau  Paul  a  Luther,"  meddai,  "yn  ffurfio  dwy  linell  gyfochrog  mewn 
hanesyddiaeth,  nas  gellir  cael  dim  yn  debyg  yn  holl  gyfres  yr  offerynau 
a  ddewisodd  Duw  i  ddwyn  ymlaen  wirionedd  efengylaidd."* 

Ymhlith  ysgrifeniadau  yr  Apostol  Paul,  perthyna  dyddordeb  neillduol 
i'r  Epistolau  at  y  Corinthiaid.     Yn  un  peth,  y  maent  yr  Epistolau 
cyntaf  a  ysgrifenodd  yr  Apostol,  yn  nesaf  at  y  rhai  ajb  y  Thessaloniaid ; 
ac  yn  ol  barn  Stanley  y  maent,  gyda'r  eithriad  uchod,  y  boreuaf  o  holí 
ysgrifeniadau  y  Testament  Newydd.     Felly,  meddai  efe,   yr  Epistol 
Cyntaf  at  y  Corinthiaid  yw  y  bennod  foreuaf  yn  hanes  yr  Eglwys 
Gristionogol ;  a  dyry  olwg  gliriach  nag  unrhyw  ran  arall  o'r  Testament 
Newydd  i  mewn  i  sefydliadau,  teimladau,  a  barnau  yr  Eglwys  yn  y 
cyfnod  boreuaf  o'r  oes  Apostolaidd.     Gwerth  neillduol  yr  Ail  Epistol 
ydyw  y  goleuni  a  deifl  ar  gymeriad,  profiad,  a  hanes  personol  yr  Apostol 
ei  hunan.     Y  mae  yr  Epistol  Cyntaf  yn  gyfraniad  o  werth  neillduol  at 
hanes  cyffredinol  yr  Eglwys  Apostolaidd ;  a'r  Ail  yn  rhoddi  defnyddiau 
yr  un  mor  werthfawr  at  fywgraffiad  yr  Apostol  Paul.     Ehoddai  y 
lle  ddyddordeb  i'r  llythyrau.     Yr  oedd  fod  Eglwys  o  gwbl  i  anfon 
llythyrau  ati  yn  y  fath  ddinas  a  Corinth  yn  rhyfeddod,  ac  fel  y  dengys 
yr  Apostol,  yn  brawf  nodedig  o   allu  Dwyfol  yr  Efengyl  i  achub  a 
sancteiddio  y  pechaduriaid  mwyaf.     Meddai  Bengel  yn  ei  ddull  cryf, 
cynnwysfawr: — "The  Church  of  God  in  Corinth:  a  great  and  joyful 
paradox."    A  chwanega  ei  Olygydd,  Mr.  Faussett,  mewn  nodiad  ar 
waelod  y  ddalen : — "  Gallesid  meddwl  fod  Crefydd  a  Chorinth,  dinas 
nodedig  am  ei  hatiendid,  yn  eiriau  hollol  anmhosibl  eu  cyfuno  â'u  gil- 
ydd."f     Heblaw  y  pethau  amgylchiadol  hyn, — amser  a  lle  y  Uythyrau, 
ac  eto  yn  cyfodi  yn  naturiol  o  honynt,  gellir  nodi  dau  beth  arall  a 
roddai  bwys  a  dyddordeb  neillduol  ar  y  ddau  Epistol  at  y  Corinth- 
iaid.     Ynddynt  hwy  y  dangosir  lawnaf  o  un  ran  o'r  Testament  Newydd 
yr  agwedd  a  gymerai  athroniaeth  falch  Groeg — doethineb  y  byd  hwn, 
pan  y  dygwyd  hi  wyneb  yn  wyneb  â'r  dadguddiad  newydd,  Efengyl  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist ;  ynghyd  a'r  achosion  o'r  agwedd  hono.    Dyma 
bwnc  o  ddyddordeb  neillduol :  beth  oedd  gan  Athroniaeth  a'r  Efengyl 
i'w  dyweyd  wrth  eu  gilydd,  pan  gyfarfyddasant  gyntaf  ar  ganol  prif- 
ffordd  fawr  masnach  a  dysgeidiaeth  y  byd,  yr  hon  oedd  yn  uno  cŷían- 
diroedd  y  Dwyrain  a'r  Gorllewin  â'u  gilydd  î     Y  dadguddiad  uchaf  o 

*  Crüical  and  Exegetical  Eandbooh  to  the  Epistles  to  the  Corinthians.  67  Hedtbich 
Augubt  Wilhelm  Mbter,  Th.D.    Vol.  í.  p.  vil     Bdinburgh  :  T.  &  T.  Clark,    1877. 

t  Onomon  oý  the  Sew  Testmament,  By  John  Albebt  Bengel.  Vol.  III  p.  200. 
Edinburgh  :  T.  &  T.  Clark.     1859. 


B8B0NIÀD  PBINCIPAL   BDWARD8.  819 

Dduw  a  gwirionedd,  ac  ymgeision  y  ddynoliaeth  i'w  hadnabod  y  tu 
allan  i'r  Dadguddiad,  yn  dyfod  i  wrthdarawiad  â'u  gilydd.  Llinell 
arall  o  ddyddordeb  ac  addysg  barhaus  i'r  Eglwys  sydd  yn  yr  Epistolau 
hyn,  ac  yn  cyfodi  i  f esur,  fel  yr  un  sydd  newydd  ei  chrybwyíî,  o  am- 
gylchiadau  amser  a  lle  yr  Epistolau  ydyw — mai  yma  y  gwelir  gyntaf 
egwyddorion  ac  ysbryd  crefydd  Crist  yn  cael  eu  cymhwyso  at  benderfynu 
materion  dyrys,  a  gyfodent  o  berthynasau  Cristionogion  â'u  gilydd,  â'r 
byd  o'u  hamgylch,  ac  â'r  hen  fywyd  Paganaidd  yn  ei  arferion  a'i 
sefydliadau,  ac  yn  rhai  o'r  cysylltiadau  a  ffurfiasid  cyn  gwawriad  yr 
Efengyl.  Yr  oedd  pob  peth  yn  newydd,  a  chreai  beth  cythrwfl  i'r 
newydd  gymeryd  l!e  yr  hen.  Ac  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  newydd  mewn 
rhyw  bethau  ymasio  â'r  hen  dros  dymmor,  megys  yn  y  sefydliad  priod- 
asol  a  chaeth-wasanaeth.  Nis  gallasai  na  ddelai  rhwystrau.  Ac  yn  y 
llythyrau  hyn,  yr  ydym  megys  mewn  llys  barn,  yn  gwrando  ar  achosion 
o  casuistry  Cristionogol — materion  dyrys  o  gydwybod,  yn  cael  eu^dwyn 
iV  penderfynu  gan  y  barnwr,  yr  hwn  a  weithredai  dros  y  Brenin  Iesu, 
yn  unol  âg  egwyddorion  a  chyfreithiau  ei  deyrnas  ysbrydol  Ef.  Dyry 
hyn  nid  yn  unig  ddyddordeb,  ond  gwerth  ymarferol  nodedig  i'r  Epistoì- 
au  hyn,  trwy  ddangos  fod  egwyddorion  ac  ysbryd  crefydd  Crist  yn 
cyfarfod  â  phob  anhawsder  yn  mywyd  cyffredin  Cristionogion,  ac  fel 
lefain  sanctaidd  i  dreiddio  trwy  holl  gysylltiadau  cymdeithas.  Yr  ys- 
tyriaeth  hon  a  barodd  i'r  pregethwr  rhyfeddol  hwnw,  F.  W.  Robertson, 
draddodi  cyfres  o  Ddarlithiau  Esboniadol  nodedig  o  werthfawr,  ar  yr 
Epistolau  hyn.  Dywedai  fod  sefyllfa  yr  Eglwys  yn  Corinth  yn  tebygu 
yn  fawr  i  sefyllfa  yr  Eglwys  a  chymdeithas  yn  Brighton  y  pryd  hwnw; 
a  dywedai  fod  yr  Epistolau  hyn  yn  dystiolaeth  nad  oedd  Crefydd  ddim 
i'w  chyfyngu  at  y  dyn  oddi  mewn,  nac  at  bynciau  o  athrawiaeth  yn 
unig ;  ond  fod  egwyddorion  ysbrydol  i'w  cymhwyso  at  holl  gysylltiadau 
bywyd  allanol, — yn  y  farchnad,  yn  y  masnachdŷ,  yn  y  fyfyrgell,  ac  ar 
yr  heol ;  a  bod  yr  egwyddorion  a  gymhwysai  yr  Apostol  at  gwestiynau 
Corinth  yn  gymhwysadwy  at  yr  amser  hwnw  hefyd.* 

Sylwa  Principal  Edwards,  yn  ei  Arweiniad  meistrolgar  fod  yr  Epistol 
Cyntaf  at  y  Corinthiaid  yn  hynod  o  ddyddorol  ar  y  pryd  hwn  :  ei  fod 
yn  cyfuno  i  radd  nodedig  gwestiynau  diweddar  a  dulliau  hynafol ;  ei 
fod  yn  cyffwrdd  âg  amryw  o'r  pynciau  o  amgylch  y  rhai  y  mae  brwydr 
Cristionogaeth  yn  ein  dyddiau  ni  yn  cael  ei  hymladd, — Person  Iesu 
Grist,  yr  elfen  oruwchnaturiol  yn  yr  Eglwys  ac  yn  y  cymeriad  Cristion- 
ogol,  gwyrthiau,  materion  o  gydwybod,  ac  adgyfodiad  y  meirw.  Ond 
dywed  nad  yw  yr  Apostol  yn  ymdrin  â'r  materion  hyn  yn  ysbryd 
gwyddoriaeth  ddiweddar ;  nad  teimlo  ei  ffordd  y  mae  trwy  ffeithiau  i 
gasgliadau,  ond  gosod  i  lawr  ddrychfeddyliau  sylfaenol,  y  rhai  nad  y w 
efe,  mwy  na  Christ,  yn  ceisio  eu  profi.  Mai  wrth  gyfodi  goruwch- 
adeilad  o  wirioneddau  ar  y  sylfaen  hon  y  mae  ymresymu  yn  dechreu. 
Ac  os  na  dderbynia  y  darllenydd  y  gosodiadau  hyn  a  gymerir  yn  gan- 
iatäol,  fod  yn  rhaid  y  bydd  holl  gyfundrefn  athrawiaethol  yr  Apostol 
yn  annealladwy  iddo,  ond  yn  unig  fel  gwisg  alegoraidd  am  gynghori 
ymarferol.f 

*  Expo8xtory  Ltctwct  on  St.  PaúFs  EpistUt  to  the  Corinthians :  by  the  late  Rer. 
F.  W.  Robebtson,  M.A.  (Brighton) :  p.  2.  London :  Smith,  Elder  &  Co.,  65,  Corn- 
hill.     1865.      .  f  Introduction,  p.  xx. 


850  ESBONMD    PBINOIPAL   EDWABDS. 

Ni  oddef  amser  na  lle  i  ni  son  dim  am  Esboniadau  eraill  ar  yr  Epistol 
hwn,  i  geisio  nodi  eu  neillduolioa,  na'u  cytnharu  â'u  gilydd  nac  à'r 
Esboniad  sydd  uwch  ben  ein  hysgrif.  Gweiir  rhestr  o  wyth  a  deugain 
o  Esboniadaa  ar  yr  Epistolau  at.y  Corinthiaid  yn  nechreu  y  gyfrol 
gyntaf  o  Esboniad  Meyer  arnynt.  Ac  yn  yr  Arweiniad  i'r  Esboniad 
sydd  dan  ein  sylw,  ceir  llawer  mwy  na  rhestr.  Ceir  tua  deg  tu  dalen  o 
sylwadau  craff  a  beirniadol  y  rhai  a  raid  fod  yn  ffrwyth  darÜen  a  raedd- 
wl  anghyffredin  mewn  ëangder  a  manylrwydd,  ar  y  prif  esbonwyr  ar  yr 
Epistolau  hyn,  yn  dechreu  gydag  Origen  yn  y  drydedd  ganrif  a'r  lleill 
o'r  Tadau  Esjlwysig,  ymlaen  trwy  y  Canol  Oesoedd  at  y  Diwygiad 
Protestanaidd,  ac  i  oes  y  Puritaniaid,  oddiyno  i  lawr  at  ysgrifenwyr 
Seisonig  presennol  ar  yr  Epistol,  megys  Evans,  Lias,  Beet  a  Shore» 
Farrar  a  Brown.  Y  mae  yr  adolygiad  cynnwysfawr  hwn  ar  lenyddiaeth 
Esboniadol  yr  Epistol,  yr  hwn  sydd  yn  hynod  o  ddyddorol  ac  addysg- 
iadol,  yn  cymeryd  i  mewn  bob  cyfnod  yn  Hanes  yr  Eglwys,  ac  yn  cyn- 
nwys  Lloegr  a'r  Cyfandir,  yr  Eglwysi  Protestanaidd  a  Phabyddol. 

Ac  yn  awr,  at  yr  ugeiniau  o  bob  math  o  Esboniadau  ar  yr  Epistol 
hwn  sydd  wedi  ymddangos  hyd  yma,  rhai  yn  wych,  mwy  yn  wael,  a 
mwy  fyth  fe  allai  yn  ganolig,  wele  un  eto  wedi  ei  ychwanegu, — yn 
gyfrol  drwchus  dros  bum'  cant  o  du  dalenau,  o  argraffwaith  rhagorol, 
rhwymiad  hardd,  ac  ar  bapyr  mor  gryf  a  da,  nes  awgrymu  i'r  meddwl 
ddymuniad  Job  am  gael  cyhoeddi  ei  eiriau  ar  ddefnyddiau  parhaol,  cyn 
bod  papyr  o  bosibl,  a  chyn  y  gelfyddyd  o  argraffu.  Ac  y  mae  y  gyfrol 
olygus  hon  o  Esboniad  yn  yr  iaith  Saesoneg,  ond  fel  defaid  Laban  yn 
fân-frith  a  mawr-frith  o  ieithoedd  eraill,  yn  benaf  y  Groeg  a'r  Lladin, 
wedi  ei  hysgrifenu — y  mae  yn  falch  genym  hysbysu — gan  Gymro,  gan 
un  o  weinidogion  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  yr  hwn  hefyd  yw  Prif- 
athraw  Coleg  y  Brifysgol  i  Gymru  yn  Aberystwyth. 

Afreidiol  yw  dyweyd  fod  y  dysgwyliadau  yn  uchel  iawn  wrth  yr 
Esboniad  hwn,  er  pan  wybuwyd  fod  Principal  Edwards  yn  ei  barotoi 
i'w  gyhoeddi.  Yr  oedd  edmygwyr  Uiosog  Dr.  Edwards  yn  Uawenhâu 
er  ys  llawer  o  flynyddoedd  bellach  wrth  weled  y  mab  yn  troi  allan  yn 
un  mor  deilwng  o'i  enwog  dad — 

A  worthy  ton  of  a  worthy  sire ; 

yr  hwn  fel  athraw,  awdwr  a  phregethwr,  a  wnaeth  argraff  annilëadwy 
ar  ei  Gyfundeb  a'i  genedl,  ac  yn  wir  a  agorodd  gyfnod  newydd  yn  hanes 
llenyddiaeth  a  duwinyddiaeth  Cymru.  Llawenydd  oedd  gweled  y  fath 
fab  yn  cymeryd  i  fyny  ac  yn  cario  ymlaen  waith  oes  y  fath  dad,  mewn 
ysbryd  mor  frwdfrydig,  a  chyda  galluoedd  a  chyrhaeddiadau  mor  ddys- 
glaer,  fel  pregethwr,  fel  ysgrifenydd,  ac  fel  athraw  ar  Sefydliad  o 
addysg  a  garia  ddylanwad  grymus  ar  wŷr  ieuainc  goreu  Cyraru,  yn 
cynnwys  lliaws  o  weinidogion  y  Methodistiaid  a  Chyfundebau  eraüL 
Treigled  y  powerau  hyn  o  ddaioni  ymlaen  yn  y  teulu  hwn,  a  theulu- 
oedd  eraill  yn  ein  gwlad,  am  genedlaethau  lawer ! 

Yr  oedd  gyrfa  athrofäol  yr  awdwr,  yr  hon  a  gynnwysai  ennill  gradd- 
au  uchel  mewn  dwy  Brifysgol  (Llundain  a  Ehydychain),  llwyddiant  y 
Sefydliad  pwysig  sydd  dan  ei  ofal  fel  Prifathraw,  ynghyd  a  nerth  ac 
effeithiolrwydd  rhyfeddol  ei  weinidogaeth,  wedi  cyfodi  dysgwyliadau 


ESBONIAD   PBINCIPAL   EDWARDS.  851 

uchel,  fel  y  nodwyd  o'r  blaen,  pan  wybuwyd  ei  fod  yn  darparu  yr 
Esboniad  hwn  i'r  wasg.  Y  mae  yn  amlwg,  dybygem,  ei  fod  yn  meddu 
cymhwysderau  neillduol  i'r  gwaith.  Credwn  fod  cydnawsedd  nodedig 
rhwng  ei  feddwl  âg  ysbryd  a  duwinyddiaeth  yr  Apostol  Paul.  Gellir 
edrych  ar  y  cydnawsedd  hwn  mewn  rhan  yn  achos,  ac  mewn  rhan  f wy 
ond  odid  yn  effaith,  ei  astudiaôth  ddofn  am  flynyddoedd  o  ysgrifeniad- 
au  Paul.  Ymhlith  y  rhagoriaethau  sydd  yn  gyffredin  i  bregethwyr 
mawr,  yr  ydym  yn  barnu  fod  hwn  yn  un — fod  gan  bob  un  neillduol- 
rwydd  priodol  iddo  ei  hun  o  ran  mater  ei  weinidogaeth.  Er  fod  pob  un 
yn  ymdrin  â  phob  gwirionedd  mewn  athrawiaeth  ac  ymarferiad  yn  ei 
dro,  yn  ceisio  mynegi  "  holl  gynghor  Duw,"  ac  oll  yn  pregethu  yr  un 
efengyl,  eto  y  mae  gan  bob  un  ar  y  cyfan  genadwri  neillduol  i'w  thraethu 
i'r  bobí — gwedd  neillduol  ar  yr  Efengyl.  Nid  awn  yn  awr  i  geisio 
olrhain  yr  achosion  sydd  yn  cydweithio  i  roddi  dullweddiad  neillduol 
ar  y  gwirionedd  yn  meddwl  a  phrofiad  y  pregethwr,  ond  yn  unig  nodi 
y  ffaith.  Wedi  blynyddoedd  lawer  bellach  o  gyfleusdra  i  dderbyn 
argraff,  yr  ydym  er  ys  hir  amser  yn  teimlo  fod  y  neillduolrwydd  hwn 
yn  dyfod  allan  mewn  modd  arbenig  yn  ngweinidogaeth  Principal 
Edwards  mewn  dirnadaeth  glir  ac  ymdeimlad  dwfn  o  ysbryd  öristionog- 
aeth,  a  gallu  neillduol  i  gymhwyso  egwyddorion  crefydd  Grist  at  bob  gwir- 
ionedd  ac  amgylchiad.  Gwel  pa  fodd  y  mae  pobpeth  yn  edrych  o 
Grist  fel  canolbwynt.  Undeb  dirgeledig  y  credadyn  â  Christ,  a'r 
bywyd  goruwchnaturiol  sydd  yn  gweithio  ynddo  a  thrwyddo  yn  rhinwedd 
yr  undeb  hwnw — dyma  faich  ei  genadwri,  a  chanolbwynt  ei  dduwin- 
yddiaeth.  Hwn  yw  y  gwirionedd  sydd  yn  gwneyd  ei  gorff  o  dduwin- 
yddiaeth  nid  yn  unig  yn  "enaid  byw"  ond  yn  "ysbryd  yn  bywhâu." 
Christology  mewn  modd  arbenig  y  w  ei  dduwinyddiaeth.  Ei  har wy ddair 
ydyw  "  Crist  yn  bob  peth  ac  ymhob  peth ; "  "  Nid  myfi,  ond  Crist  sydd 
yn  byw  ynof  fi."  Erbyn  edrych,  pa  ryfedd  ei  fod  fel  hyn  1  Y  mae  yr 
Esboniad  hwn  a'r  Ehagymadrodd  yn  agor  ein  llygaid.  Y  mae  yr 
Athraw  hwn  wedi  bod  am  flynyddoedd  yn  eistedd  wrth  draed  yr 
Apostol  Paul,  yn  efrydydd  gostyngedig  a  dyfal  yn  ei  ysgol.  Ac  am  ei 
f od  wedi  bod  yn  ddysgybl  mor  dda  i  Paul,  y  mae  wedi  dyf od  yn  Athraw 
mor  dda  Tr  Cymry  trwy  ei  bregethu,  a  thrwy  yr  Esboniad  hwn  i'r 
Saeson  hefyd.  Fel  hyn  y  dywed  am  yr  hyn  ydoedd  y  gwirionedd  am 
Grist  iV  Apostol  Paul : — "Dymaoedd  y  bywyd  eihunan  yn  Nghristion- 
ogaeth  St.  Paul,  gwreiddyn  ei  gymeriad  personol,  y  gwirionedd  oedd 
yn  ganolbwynt  ei  dduwinyddiaeth,  anfeidrol  neith  a  goruchafiaeth  ei 
bregethu  i  genedlaeth  flinderog  a  digalon."*  Diair  ei  fod  yn  amcan 
ganddo  yntau  i  sylweddoli  yr  un  peth  yn  ei  hanes  ei  hunan. 

Os  darllenir  yr  Esboniad  hwn  yn  f eddylgar — ac  y  mae  y  fath  lyf r  nad 
oes  tir  canol  yn  bosibl  bron  rhwng  ei  ddarllen  yn  feddylgar  a  pheidio 
ei  ddarllen  o  gwbl — nis  gellir  peidio  dyfod  i'r  argyhoeddiad  fod  yn  yr 
Awdwr  gyfuniad  nodedig  o  gymhwysderau  i'r  gwaith  mawr  hwn ;  ac 
nid  yn  unig  lhaws  o  gymhwysderau  wedi  cyfarfod,  yr  hyn  sydd  yn 
beth  prin,  ond  y  cymhwysderau  hyny  yn  rhai  uchel  iawn  mewn  natur 
a  graddau,  yr  hyn  sydd  yn  beth  prinach.  Heblaw  y  cymhwysderau 
mwyaf   pwysig,  sef  y  rhai  ysbrydol — parch  i'r  Dwyfol,  ymostyngiad 

*  Prçface,  p.  tì. 


852  BSBONIAD  PRINCIPAL   EDWABDS. 

Uwyr  i  awdurdod  y  gwirionedd,  a  chydnawsedd  neillduol  âg  ysbryd  a 
duwinyddiaeth  yr  Apostol  Paul, — gelìir  nodi  ysgolheigdod  uchel,  yn 
neülduol  gwybodaeth  eang  a  manwl  o  Roeg  clasurol  a  Groeg  y  Testa- 
ment  Newydd;  cydnabyddiaeth  helaeth  â  duwinyddiaeth  y  Tadaa 
Groegaidd  a  Lladinaidd ;  a'r  hyn  sydd  yn  dra  angenrheidiol  er  esbonio 
yr  Epistol  hwn,  ac  yn  wir  i  fyned  i  mewn  i  dduwinyddiaeth  Paul  a'r 
Oes  Apostolaidd — cydnabyddiaeth  drylwyr  â'r  athroniaeth  Roegaidd,  a 
gallu  i  ymdeimlo  yn  ddwfn  â'i  hysbryd.  Ceir  profion  mynych  yn  y 
Gyfrol  hon  mor  wasanaethgar  tuag  at  ddirnadaeth  glir  o  ystyr  lliaws  o 
adnodau  ac  ymadroddion,  ydyw  gwybodaeth  eang  a  llawn  o  hanes 
crefydd  a  hanes  meddwl  trwy  yr  oesoedd.  Ceir  yn  awdwr  yr  Esboniad 
hwn  gyfuniad  nodedig  o  drysorau  gwybodaeth  â  meddwl  craff  a 
nerthol  i'w  defnyddio  i'r  fantais  oreu — ysbryd  athronyddol  ac  argy- 
hoiddiadau  efengylaidd  dyfnion — meddwl  dwfn  ac  ymafaeliad  cryf 
(grasp)  ar  egwyddorion,  yn  unedig  âg  enaid  ar  dân  gan  frwdfrydedd 
ysbrydol.  Gallwn  nodi  hefyd  amgyffrediad  cryf  o'r  gwirionedd  wedi  ei 
uno  â  gallu  anghyffredin  ar  ymadrodd  (power  of  expression).  Ceir  yn  yr 
Esboniad  hwn  yn  fynych  ar  ol  neu  ar  ganol  eglurhâd  ar  adnod,  wir- 
ionedd  mawr  yn  cael  ei  fynegi  mewn  brawddeg  ddysglaer,  ag  yr  ydym 
yn  teimlo  ei  fod  yn  cyf ranogi  o  natur  egwyddor  o  gymhwysiad  eang,  y 
cyfryw  ag  sydd  yn  rhoddi  y  fath  ardderchogrwydd  ar  bregethau 
Éobertson. 

Chwareu  teg  i'r  adolygwyr  Seisonig,  y  maent  yn  cyduno  hyd  yma, 
yn  ol  eu  gwahanol  ddoniau,  nid  yn  unig  i  ganmawl,  ond  i  roddi  canmol- 
iaeth  frwdf rydig  ac  yn  yr  ymadroddìon  cryfaf  i  amryfal  ragoriaethau  yr 
Esboniad  hwn.  Ac  y  mae  rhai  o  honynt  yn  ddynion  galluog,  yn 
gwybod  pa  fodd  i  elfenu  a  gwahaniaethu  wrth  ganmol.  Dywed  Dr. 
Marcus  Dods,  gŵr  adnabyddus  am  ei  allu  a'i  ddysg,  golygydd  ac  awdwr 
amryw  weithiau  pwysîg,  dy wed  efe  yn  yr  Expo$ìtor — fod  yr  awdwr  hwn 
yn  "  esboniwr  o'r  dosbarth  blaenaf,"  **  y  goddef  ei  waith  gael  ei  farnu 
wrth  y  safon  uchaf,  os  nad  y w  yn  wir  yn  cyfodi  y  safon  wrth  ba  un  y 
mae  gwaith  esboniwr  yn  cael  ei  fesur."  Er  cynifer  o  Esboniadau  da 
8ydd  ar  yr  Epistol  hwn,  dy wed  fod  Uyfrau  fel  yr  un  a  geir  yn  awr  o 
ddwylaw  Principal  Edwards  yn  gwneyd  lle  iddynt  eu  hunain,  ac  yn 
dangos  posiblrwydd  o  esbonio  nad  oeddid  wedi  meddwl  am  dano 
(wnihought-of  possibilitm  of  exposition).  Dy wed  nad  yn  fuan  nac  yn 
hawdd  y  rhagorir  ar  Meyer,  Evans  a  Stanley,  "ond,"  meddai, 
"  ymddengys  yn  nghyfrol  Principal  Edwards  gyfuniad  o  alluoedd,  ag  y 
buasai  dim  ond  un  o  honynt  yn  ddigon  i  wneyd  fortune  esboniwr." 
Dywed  fod  ei  wybodaeth  o'r  iaith  Eoeg,  a'i  gydnabyddiaeth  â  llenydd- 
iaeth  glasurol  a'r  eiddo  y  Tadau,  yn  deilwng  o  un  a  broffesa  ei  hunan 
yn  gyfaill  a  dysgybl  i'r  Proffeswr  Jowett.     Tra  y  bydd  beirniaid  yn 

Syahaniaethu  am  esboniadau  neillduol  a  roddir  yn  y  Gyfrol,  dywed  Dr. 
ods  y  bydd  cytundeb  cyffredinol  am  ei  ddull  o  esbonio  a'r  gwaith 
rhagorol  sydd  arni.  "  Cydnabyddir  ef,"  meddai,  "  yn  waith  ysgolhaig 
cadarn,  duwinydd  dysgedig,  difrifol,  athronyddol,  meddwl  nerthol  a 
diwylliedig ;  a  chymer  y  llyfr  ei  le  yn  fuan  fel  y  cynnorthwy  anhebgorol 
tuag  at  ddeall  y  rhan  hon  o'r  Ysgrythyr.  Y  mae  y  fath  flaenffrwyth 
i'r  Athrofäu  Cymreig  a  gyfodwyd  yn  ddiweddar  yn  myned  ymhell 
i  gyfiawnhau  eu  sefydliad."    A'r  dystiolaeth  hon  y  cytuna  adolygwyr 


DESCARTES   A   8F1N0ÉA.  858 

eraill.  Gosodant  ef  yn  y  dosbarth  uòhaf  o  Esboniadau,  ymhlith  y  rhai 
na  chynnyrchir  ond  ychydig  o  honynt  mewn  oes.  Teimlwn  yn  falch 
fod  yr  Awdwr  yn  weinidog  gyda'r  Methodistiaid,  yn  athraw  Coleg  y 
Brifysgol  yn  Aberystwyth,  ac  yn  Gymro. 

Yr  oeddem  wedi  nodi  allan  liaws  o  engreifftiau  o'r  Ësboniad  hwn,  i 
ddangos  ei  gyfaddasrwydd  i  ddeffro  meddylgarwch,  ac  i  agor  llygad  gŵr 
ieuanc  yn  dechreu  darllen  a  meddwl  ar  randiroedd  newyddion  a 
chyfoethog  o  wybodaeth.  Ond  rhaid  ymattal.  Darllener  ef  yn  ddwya 
a  meddylgar,  o  hyn  y  daw  daioni  mawr. 

Griffith  Pabry 


DESCABTES   A    SPINOZA. 


Dygwyddiad  mwyaf  a  phwysicaf  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg  ydoedd 
y  Diwygiad  Protestanaidd.  Yn  ei  ystyr  mwyaf  mewnol  nid  oedd  y 
symudiad  hwn  amgen  na  dadganiad  o  hawl  yr  unigol  i  ffurfio  ei  farn 
bersonol  ei  hun  ar  unrhyw  fater  y  gallesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  iddo 
fod  mewn  sefyllfa  addas  i  wneuthur  hyny.  Yn  awr  y  mae  crefydd  yn 
gyfryw  o  ran  ei  natur  fel  y  mae  profiad  o  honi  yn  ddichonadwy  i  bob 
dyn.  Er  cael  tystiolaeth  o'i  phlaid  nid  oes  eisieu  iddo  ond  edrych  i 
fewn  i'w  ymwybyddiaeth  ei  hun  ;  nid  rhaid  am  apêl  o  gwbl  at  awdur- 
dod  unrhyw  eglwys  a  hòna  ei  bod  wedi  derbyn  awdurdod  Ddwyfol  i 
ddysgu  yr  hyn  sydd  wir.  Peth  personol  yw  crefydd  rhwng  dyn  a'i 
Dduw  ;  ac  felly  nid  oes  gan  un  egiwys  hawl  nac  awdurdod  i  gyfryngu 
rhyngddynt 

Cyn  y  Diwygiad  llochesai  yr  Ysgolwyr  y  tu  ol  i  awdurdod  yr  Eglwys. 
Effaith  y  Diwygiad,  pa  fodd  bynag,  fel  y  gallesid  yn  naturiol  ddysgwyl, 
ydoedd  gwanychu  awdurdod  yr  Eglwys  yn  ddirfawr  yn  marn  a  meddwl 
y  gwahanol  genedloedd.  Mewn  canlyniad  daeth  amgylchiadau  yn 
llawer  mwy  ffafriol  i  daflu  ymaith  yr  hualau  â  pha  rai  y  mynai  yr 
Ysgolwyr  gaethiwo  meddwl  dyn. 

Y  rhai  a  f u  f wyaf  offerynol  yn  hyn  oeddynt  Bacon  a  Descartes ;  a 
gellir  edrych  ar  y  ddau  fel  y  rhai  a  ddechreuasant  athroniaeth  ddi- 
weddar.  Yn  y  pwysigrwydd  a  rydd  y  ddau  ar  yr  angenrheidrwydd  o 
roddi  heibio  yn  llwyr  bob  rhagfarn  ac  opiniwn  o'r  eiddom  er  cyrhaedd 
gwir  wybodaeth,  cytunant  yn  berffaith  yn  eu  dysgeidiaeth.  Gwahan- 
iaethant,  pa  fodd  bynag,  yn  yr  olwg  ar  natur  ac  amcan  athroniaeth 
I    Bacon,    cwestiwn  mawr    athroniaeth    yw,    Pa    fodd    y    mae    yn 


854  DE80AUTE8   A   SPINOZA. 

ddichonadwy  sicrhau  arglwyddiaeth  ar  ddirgelion  natur  1  Pa  fodd 
y  mae  yn  bosibl  dwyn  natur  o  dan  deyrnged  wirioneddol  i  ysbryd  dyn  ? 
Ond  nid  fel  hyn  yr  ymgynnygia  y  cwestiwn  i  Descartes.  Iddo  ef  nid 
yw  athroniaeth  amgen  na  dadganiad  o'r  Myfi,  fel  yr  hyn  sydd  yn 
meddwl.  Yn  a  thrwy  ei  weithrediad  yn  meddwl,  sefydla  y  Myfi  ei 
fodolaeth  ei  hun  mewn  dull  clir  ac  eglur  ;  ac  mewn  canlyniad  cynnysg- 
aeddir  ni  â  maen  prawf  er  profi  sicrwydd  y  wybodaeth  a  gyrhaeddir 
genym.  "  Beth  sydd  sicr  î "  meddai  rhywun.  Yr  ateb  yw,  mai  hyny, 
pa  beth  bynag  fyddo,  sydd  sicr,  a  ganfyddir  genym  mor  glir  ac  eglur  ag 
y  canfyddir  bodolaeth  y  Myfi  ei  hun. 

Ganwyd  René  Descartes  yn  y  flwyddyn  1596,  yn  La  Haye,  Ffrainc. 
Felly  ar  adeg  ei  enedigaeth  yr  oedd  Bacon  yn  mlodau  ei  ddyddiau, 
canys  ganesid  ef  bymtheg  mlynedd  ar  hugain  yn  flaenorol.  Pan  nad 
oedd  Descartes  ond  bachgen  megys,  dangosodd  f awr  anf oddlonrwydd  o'r 
athroniaeth  a  ffynai  ar  y  pryd.  Yn  wir  nid  hir  y  bu  nes  dyfod  i  edrych 
ar  gyfundrefn  yr  Ysgolwyr  fel  yn  hollol  ddiwerth,  ac  i  gredu  mai  gwas- 
anaeth  pwysig  fyddai  ei  symud  ymaith  oddiar  y  ffordd.  Yn  yr  ugein- 
fed  flwyddyn  o'i  oedran,  newidiodd  fy wyd  yr  efrydydd  am  fywyd  y 
milwr.  Tra  y  bu  yn  y  fyddin,  pa  fodd  bynag,  ni  lesgäodd  gweithgar- 
wch  diflino  ei  feddwl.  Ac  yn  y  flwyddyn  1621,  rhoddes  i  fyny  ei 
fywyd  milwrol,  gan  yr  ystyriai  bellach  fod  ei  gynllun,  er  diwygio 
gwyddiant  a'i  gosod  ar  sylfaen  gadarnach  nag  yr  oedd  arni  o'r  blaen, 
fel  yn  gwbl  addfed.  Wedi  teithio  am  yspaid  cawn  ef  yn  aros  dros 
dymmor  pur  faith  yn  Paris ;  ond  jrn  y  flwyddyn  1629  ymadawodd  o'i 
wlad  enedigol,  ac  aeth  i  drigo  i  Holland.  Yma  treuliodd  ugain  m\yii- 
edd  (1629 — 1649)  yn  efrydu  athroniaeth,  a  materion  eraill  cydweddol 
â'i  chwaeth.  Yn  ystod  yr  amser  hwn  mwynhäodd  raddau  helaeth  o 
dawelwch  a  hamdden,  er  yn  wir  y  gwyddai  i  fesur  beth  ydoedd  cael  ei 
flino  gan  ymosodiadau  brwnt  oddiwrth  rai  o'r  dadleuwyr  penboeth 
oedd  ar  y  pryd  yn  cynhyrf u  y  wlad.  Ar  derfyn  yr  ugain  mlynedd,  daeth 
gwahoddiad  iddo  oddiwrth  Christina,  brenines  Sweden,  i  wneyd  ei 
gartref  yn  ei  phrifddinas,  Stockholm.  Mewn  canlyniad  symudodd 
yno ;  ond  wedi  ychydig  o  arosiad  yn  y  lle,  bu  farw,  yn  yr  oedran  cym- 
harol  ieuanc  o  bedair  blwydd  ar  ddeg  a  deugain.  Mor  fuan  yr  ehedwn 
ymaith  1 


II 

Yn  y  chweched  Uyfr  o'i  Wladwriaeth,  rhydd  Plato  ddarlun  byw  o'r 
gwir  athronydd  mewn  oes  ag  sydd  yn  anghyfaddas  iddo.  Bydd  i'r 
cyfryw  un,  meddai,  ymddwyn  yn  dawel  a  chyfyngu  ei  sylw  i'w  achos- 
ion  ei  hun.  Cyffelyb  fydd  i  ŵr  yn  cymeryd  nodded  dan  gysgod  mur  ar 
ddiwrnod  drycinog  ac  ystormus,  pan  yr  ymlidir  y  gwlaw,  &c,  yn 
ffyrnig  gan  y  gwynt,  ag  y  bydd  yntau — tra  fel  pe  yn  gweled  o'i  ym- 
guddfan  lwyr  oresgyniad  y  gweddill  o  ddynolryw  gan  ormod  rhysedd  a 
phenrhyddid — yn  teimlo  hefyd  yn  berffaith  dawel,  os  bydd  iddo  fyw  ei 
dymmor  i'r  pen,  heb  i'w  berson  gael  ei  lychwino  gan  anghyfiawnder  & 
drwg  weithredoedd,  y  caiff,  pan  ddêl  amser  ei  ryddhâd,  ymadael  mewn 
hamdden  a  sirioldeb.     Braslinelliad  byr  o  hanes  Spinoza  sydd  ddigondl 


DE8CARTES    A    SPlNOZA.  8&5 

i  ddangos  addasrwydd  y  darltin  uchod  mewn  llawer  ystyr  o'i  gymhwyso 
ato  ef . 

Ganwyd  Banich  Spinoza  yn  Amsterdam,  yn  yr  un  flwyddyn  ag  y 
ganwyd  John  Locke,  sef  1632.  Ei  rieni — Iuddewon  o  haniad 
Portugëaidd — oeddynt  mewn  amgylchiadau  cysurus,  a  rhoddasant  i'w 
mab  addysg  ragorol.  Am  gyfnod  bu  yn  efrydydd  diwyd  ar  dduwin- 
yddiaeth,  a  rhagorai  mewn  gwybodaeth  o'r  Bibl  ac  o'r  Talmud. 
Ymhen  amser,  pa  fodd  bynag,  rhoddodd  i  fyny  efrydu  duwinyddiaeth, 
ac  ymroddodd  i  astudio  gweithiau  Descartes.  Yr  adeg  hon  hefyd 
torodd  ymaith  bob  cysylltiad  oedd  rhynddo  ag  Iuddewiaeth,  heb  ar  yr 
un  pryd  wneuthur  unrhyw  gyffes  ffurfiol  o  Gristionogaeth.  Mewn 
canlyniad  esgymunwyd  ef  gan  yr  Iuddewon,  a  daeth  yn  wrthddrych 
erledigaethau  lawer.  Er  diogelwch  i'w  fy wyd,  ymeillduodd  o  Amsterdam, 
ac  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  treulio  y  rhan  fwyaf  o'r  cyfnod,  1656 — 1663^ 
yn  Ehijnsburg  yn  agos  i  Leyden.  Yma  ymroddodd  yn  fwy  nag  erioed 
i  astudio  Descartes.  Yn  Ŷoosburg,  oddeutu  dwy  filldir  o  Hague,  y 
treuliodd  y  rhan  fwyaf  o'r  blynyddoedd  1663 — 1670.  Yn  ddiweddaf, 
yn  y  flwyddyn  1670,  symudodd  i  ac  ymsefydlodd  yn  Hague.  Yma 
drachefn,  fel  yn  y  lleoedd  y  buasai  ynddynt  o'r  blaen,  ymroddodd  i'w 
efrydiau,  a  threuliai  ei  amser  yn  y  neillduedd  mwyaf.  Ennillai  ei  gyn- 
naliaeth  trwy  lanhâu  a  chaboli  gwêl-wydrau  (optical  glasses),  y  rhai  a 
werthai  ei  gyfeillion  erddo.  Ac  fel  hyn  y  bu  byw  hyd  Chwefror  yr 
21ain  yn  y  flwyddyn  1677,  pan  y  daeth  awr  ei  ymddattodiad,  ac  yr 
ymadawodd  ei  enaid  o'i  gorff  gwael  ac  eiddil,  gan  gymeryd  ei  ehediad  i'r 
byd  anweledig.  Maentumir  yn  wir  gan  rai  ddarfod  i'w  gyfaill  Meyer 
ei  farwolaethu  yn  esmwyth  (euthanasia);  ond  llawer  mwy  tebyg  yw 
iddo  farw  yn  naturiol  o'r  afiechyd  ag  y  buasai  yn  hir  yn  ei  afaelion — y 
darf odedigaeth.  Dengys  ei  erlidiad  gan  yr  Iuddewon  yn  y  rhan  gyntaf 
o'i  oes,  nad  oedd  yr  amgylchiadau  y  ceid  ef  ynddynt  y  pryd  hwnw  yn 
ddymunol  iddo,  tra  y  prawf  yr  oediad  yn  nghyhoeddiad  ei  brif  waith 
hyd  ar  ol  ei  farwolaeth — yr  hwn,  pe  y  meiddiasai,  a  gawsai  ei  gyhoeddi 
yn  ystod  ei  fy wyd — nad  rhyw  lawer  mwy  cydnaws  iddo  ydoedd  pethau 
yn  y  rhan  olaf  o'i  oes.  Er  hyny  dyoddefai  y  cyfan  gyda'r  amynedd 
mwyaf  cjrmeradwy.  Ychydig  o  bethau  y  byd  hwn  oedd  ddigon  i'w 
foddlonL  Cadwai  lywodraeth  lwyr  a  llawn  ar  ei  nwydau,  ac  er  na 
wyddai  ar  y  naill  law  beth  ydoedd  bod  ar  uchelderau  llawenydd,  ni 
wyddai  ychwaith  ar  y  llaw  arall  beth  ydoedd  bod  yn  nyfnderoedd 
gofid.  Adlewyrchid  yn  ei  fywyd  burdeb  a  thawelwch  y  dyn  gwir 
ddoeth;  ac  fel  pob  doeth  carai  y  gwir,  neu  yr  hyn  a  dybiai  oedd  y 
gwir,  â  chariad  cryf  a  chyson. 


III. 

Fel  y  sylwyd  eisoes,  Descartes  mewn  gwirionedd  yw  tad  athroniaeth 
ddiweddar.  Egwyddor  sylfaenol  .ei  athroniaeth  yw  llwyr  wrthodiad  o 
bob  tybiaeth  a  rhagfarn  allai  fod  yn  y  meddwl.  Bhaid  peidio  derbyn 
dim  f el  gwir ;  angenrhaid  yw  ammeu  pobpeth.  Fel  hyn  rhaid,  nid  yn 
unig  ammeu  gwrthddrychau  y  synwyrau,  gan  fod  ein  synwyrau  yn  eiü 


856  DE8CARTE8  A  SPINOÄA. 

twyllo  mor  aml,  ond  dylid  edrych  i  mewn  hefyd  i'r  hyn  a  gredir  genym 
fel  gwirioneddau  meintoniaeth  (mathematics).  Pa  mor  sicr  bynag  yr 
ymddengya,  er  engraifft,  fod  dau  a  thri  yn  gwneyd  pump,  neu  fod  gan 
yagwâr  bedair  ochr,  pwy  a  ẃyr  nad  y w  Duw  wedi  ein  creu  i  goleddu 
cyíeiliornadau,  ac  nad  yw  o  gwbl  wedi  bwriadu  i  ni  gael  gwybodaeth 
sicr  a  gwirioneddol  Dymunol,  mewn  canlyniad,  yw  ammeu  pobpeth, 
ië  yn  hytrach  edrych  ar  bobpeth  fe  pe  yn  gau.  Yn  y  modd  hyn 
ammheuir  pobpeth  allanol  i'r  meddwl.  Yn  awr  deuwn  at  y  meddwl  ei 
hun — neu  os  mynir  at  ein  hymwybyddiaeth.  A  ydyw  ammheuaeth, 
attolwg,  i  ddarfod  yma  ?  Nac  ydyw.  Oblegid  yma  cawn  amryw 
foddau,  y  rhai  o  dan  amrywiol  enwau,  megys,  teimlo,  ewyllysio,  &c,  nad 
ydynt,  mae  yn  amlwg,  ond  dullweddau  ymwybyddiaeth  yn  unig,  ac  nid 
yr  ymwybyddiaeth  ei  hun.  Fel  y  cyfryw  gellir  eu  tynu  hwythau  hefyd 
ymaíth.  Ymhellach  na  hyn,  pa  fodd  bynag,  nid  yw  yn  bosibl  i 
ammheuaeth  fyned. 

Rhodder  o'r  neilldu  holl  foddau  ymwybyddiaeth,  a  deuir  at  yr 
ymwybyddiaeth  noeth — neu  y  meddwl  ei  hun  yn  ei  symlrwydd.  Yn  y 
fan  hon  terfyna  ammheuaeth,  a  dechreua  sicrwydd  a  gwybodaeth.  Yn 
y  weithred  o  ammeu  pob  peth  arall,  dadgana  ymwybyddiaeth,  y 
meddwl,  ei  fodolaeth  ei  hun.  Y  mae  bod  y  Myfi — y  meddwl — yn  gallu 
ammheu  pob  peth  arall,  yn  brawf  ei  fod  ef  ei  hun  uwchlaw  unrhyw 
ammheuaeth.  Y  mae  yn  bodoli  fel  ammheuwr,  hyny  yw,  fel  yr  hyn 
sydd  yn  meddwl.  Dyma  yr  hyn  a  olyga  yr  athronydd  yn  ei  frawddeg 
fyd-enwog,  " Cogüo  ergo  sum" — Meddyliwyf,  am hyny  yr  ydwyf,  neu yr 
wyf  yn  meddwl.  Yn  awr  dyma  wirioneddolrwydd  y  meddwl — y  Myfi 
— wedi  ei  sefydlu.  Ond  beth  attolwg  am  wirioneddolrwydd  gwrth- 
ddrychau  y  byd  allanol,  ac  yn  arbenig  beth  ynghylch  gwirionedd 
egwyddorion  meintoniaeth  ?  Sylwyd  eisoes  y  gallai  Duw — yn  ol 
Descartes — fod  yn  ein  twyllo,  a  pheri  i  ni  goleddu  syniadau  gau.  Yn 
y  fan  hon  daw  gwendid  athroniaeth  Descartes  yn  amlwg  i'r  golwg,  a 
hawdd  i'r  darllenydd  meddylgar  weled  paham.  Gwel  fod  yr  athron- 
ydd  wedi  gwneuthur  ymwybyddiaeth  yn  egwyddor  hollol  ddiffrwyth  a 
marw.  Y  mae  y  Myfi — y  meddwl — wedi  ei  gau  i  fynu  yn  gwbl  iddo  ac 
ynddo  ei  hun,  ac  nid  yw  yn  bosibl  iddo  mewn  un  raodd  fyned  allan  o 
hono  ei  hun  at  yr  hyn  sydd  oddifaes — at  y  Nid-Myfi.  Ac  eto,  os  yw 
gwybodaeth  o'r  byd  allanol  ac  o  egwyddorion  meintoniaeth  o  gwbl  yn 
bosibl,  angenrhaid  yn  ddiddadl  yw  y  cyfryw  fynediad  allan  o  eiddo 
y  meddwl.  Yr  unig  fodd  y  mae  gwybodaeth  o'r  byd  allanol  yn 
gyrhaeddadwy  ydyw  ar  y  sail  fod  y  byd  allanol  yn  anesboniadwy. 
Yr  un  modd  hefyd  gydag  eg^yddorion  meintoniaeth.  Naturiol 
gan  hyny,  yw  i'r  Myfi — y  meddwl — fyned  allan  o  hono  ei  htm 
at  y  Nid-Myfi,  a  thra  yn  cydnabod  y  gwahaniaeth  sydd  rhyng- 
ddynt,  eto  yn  y  ffaith  fod  yr  olaf  yn  ddealledig  ac  esboniadwy,  weled 
hefyd  yr  unoliaeth  sydd  yn  gorwedd  y  tu  hwnt  i'r  gwahaniaeth 
Ymhell,  pa  fodd  bynag,  ar  ol  amser  Descartes  y  daethpwyd  i  weled  hyo, 
a  hyny  gan  neb  llai  nag  Immanuel  Kant.  Ond  pa  fodd  yr  ymdarawodd 
Descartesî  Oddiwrth  y  modd  y  dechreuasai  ar  ei  waith,  gallesid 
dysgwyl  y  buasai  ry wfodd  neu  gilydd  yn  ceisio  gwneuthur  yr  egwyddor 
sylfaenol — Meddyliwyf,  am  hyny,  yr  ydwyf,  neu  yr  wyf  yn  meddwl— 
yn  gychwynfan  er  cyrhaedd  pob  gwirionedd  arall.     Ond  nid  yw  yn 


DESCÁRTES  A   SPINOZA.  857 

gwneuthur  dim  o'r  fath.  Yn  hytrach,  fel  y  cwrs  mwyaf  naturiol  iddo, 
cymer  i  fyny  drachefn  yr  hyn  yr  oedd  o'r  blaen  wedi  ei  osod  o'r  neilldu. 
Fel  hyn  cymer  i  fyny  y  drychfeddyliau  am  Dduw  ac  am  Fater.  Y  màe 
yn  wir  ei  f od  yn  cymeryd  pobpeth  ymaith  oddiwrth  Fater  oddieithr 
hydedd  (eztension)  yn  unig,  megys  ag  o'r  blaen  yr  ydoedd  wedi  dy- 
noethi  ysbryd  o  bobpeth  oddieithr  ymwybyddiaeth  pur.  Ond  nid  y w 
hyny  yn  gwneuthur  unrhyw  wahaniaeth.  Gwna  ysbryd  a  mater  yn 
sylweddau,  hyny  y w,  yn  elfenau  sydd  yn  cau  eu  hunain  y  naill  allan  o'r 
llall.  Y  mae  ysbryd  yn  wadiad  perffaith  ar  fater  ;  nid  oes  dim  o  gwbl 
yn  gyffredin  iddynt.  Eto  er  y  cwbl,  ceisia  Descartes  sefydlu  heddwch 
rhwng  y  ddwy  ochr  anghymmodlawn  hyn.  Gwna  hyny  trwy  ddwyn  i 
fewn  y  drychfeddwl  am  Dduw. 

Y  mae  y  ddau  sylwedd — ysbryd  a  mater — wedi  eu  creu  gan  Dduw,  a 
chan  ewyllys  Duw  y  cynnelir  y  ddau.  Drachefn  y  mae  y  drychfeddwl 
am  Dduw  fel  Bôd  perffaith  yn  cynnwys  ei  fod  yn  bod  yn  weithredol,  ac 
hef yd  ei  fod  yn  eirwir.  Ac  y  mae  yr  hyn  a  enwyd  ddiweddaf,  sef  bod 
Duw  yn  eirwir,  yn  ein  galíuogi  i  gael  man  cyfarfod  rhwng  ysbryd  a 
mater.  Trwy  ei  waith  yn  ammeu,  hyny  yw,  yn  meddwl,  dadgana  yr 
ysbryd  ei  fodolaeth  ei  hun  mewn  dull  clir  ac  eglur.  Ond  y  mae  genym 
ddrychf eddyliau  eraill  clir  ac  eglur  ;  ie,  mor  glir  ac  eglur  a  bodolaeth  yr 
ysbryd — y  Myfi — ei  hun.  Gan  fod  Duw  yn  eirwir,  nis  gall  y  drych- 
fcddyliau  clir  ac  eglur  hyn  ein  siomi,  ond  rhaid  fod  gwrthddrychau 
gwirioneddol  yn  cyfateb  iddynt.  Drychfeddwl  clir  ac  eglur  yw  ein 
drychfeddwl  pur  8  meintono)  am  fater :  saif  felly  o  angenrheidrwydd 
am  wirioneddolrwydd  y  byd  allanol.  Gwel  y  darllenydd,  pa  fodd 
bynag,  nad  yw  gwaith  yr  athronydd  yn  dwyn  ymlaen  fel  hyn  eirwiredd 
Duw,  ond  dyfais  wael  ar  ei  ran  er  ceisio  cynnrychioli  yr  unoliaeth  hwnw 
o  eiddo  y  mewnol  a'r  allanol — ysbryd  a  mater — ag  sydd  yn  gwbl  absen- 
nol  o'r  athroniaeth  ei  hun.  Y  fath  yn  wir  yw  deuoliaeth  (dualism) 
cynhenid  a  hanfodol  y  gyf undrefn  f el  y  mae  y  cyfryw  unoliaeth  yn  beth 
syd^  yn  hollol  allan  o'r  cwestiwn. 

Daw  gwendid  athroniaeth  Descartes  i'r  golwg  mewn  gwedd  arall 
hefyd.  Y  mae  ganddo  mewn  gwirionedd,  fel  y  gwelir,  dri  sylwedd — 
ysbryd,  mater,  a  Duw.  Yn  yr  olaf  mae  y  ddau  flaenaf  yn  cael  rhyw 
fath  o  unoliaeth.  Ond  oddiwrth  y  deffiniad  a  rydd  Descartes  o  sylwedd 
— sef,  mai  sylwedd  y w  yr  hyn  nad  y w  yn  gofyn  bodolaeth  unrhy w  beth 
arall  er  ei  fodolaeth  ei  hun — cyfyd  dyryswch  ac  anhawsder.  Yn  yr 
ystyr  hwn  y  mae  yn  amlwg  nas  gall  fod  ond  un  sylwedd  yn  unig.  Y 
mae  fod  sylwedd  yn  hunan-achosydd,  a  chanddo  sail  ei  fodolaeth  ynddo 
ei  hun,  yn  gyfystyr  mewn  gwirionedd  a  dy wedyd  ei  f od  yn  annherfynol, 
ac  mai  anmhosibl  yw  i  ddim  fod  oddiallan  i  ddylanwadu  arno.  Yn  yr 
ymdeimlad  o'r  dyryswch  hwn,  cawn  Descartes  ei  hun  yn  dywedyd  nad 
yw  y  sylweddau  terfynol — mater  ac  ysbryd — yn  sylweddau  yn  yr  un 
ystyr  ag  y  mae  y  Bôd  Anfeidrol  yn  sylwedd.  Ond  attolwg,  ymha  ystyr 
y  maent  yn  sylweddau  ì  Ni  ddywed  Descartes  wrthym.  Ond  fe  rydd 
Spinoza  atebiad,  yr  hwn  a  ddengys  yr  annherfynol  fel  yn  llyncu  i  fyny 
yn  llwyr  iddo  ei  hun  bob  gwirioneddolrwydd,  nes  gwneyd  bodolaeth 
sylweddol  y  Myfi  a'r  Nid-Myfi  yn  ffug  ac  yn  rhith  hoilol. 

2   A 


BfcÔ  MSOàBTBS  4  IIWOZA. 

IV 

Y  taae  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  eieoes  yn  ein  dwyn  yn  naturiol  at 
Spinoea.  Dechreua  ef  gyda'r  deffiftiad  a  rydd  Descartes  o  aylwedd. 
<ä*n  mai  sylwedd  yw  yr  hyn  sydd  yii  bodoli  ynddo  ae  o  hono  ei  hun, 
amlwg  yw  f od  Descartes  yn  gyfeiliomuB  pan  y  deil  f od  tri  sylwedd. 
Nis  gaü  ond  nn  sylwedd  fod,  a  rhaid  bod  hwnw  yn  annherfynoL  Yn 
ÿ  sylwedd  annherfynol  hwn  y  cynnwysir  pob  gwirioneddolrwydd ; 
oblegid  heblaw  ef  ei  hun  nid  oes  f ôd  hunan-ddibynol  aralL  Y  sylwedd 
hwn  YW)  aid  yn  unig  achoeydd  pob  peth,  ond  ef e  yw  pob  peth.  Am- 
twg  telly  na  pherthyn  gwirioneddolrwydd  o  gwbl,  yn  ol  Spinoza,  i'r 
terfynol  fel  y  cyfry w,  ond  i'r  annherfynol  yn  unig.  Nid  yw  hyn,  fel 
y  maentsmiwyd  eisoes,  ond  y  casgliad  anoeheladwy  oddiwrth  athron- 
iaeth  Descartes.  Yn  unol  à  hyn  hefyd  beia  Spinoaa  y  dueddfryd  sydd 
ynom  i  edrych  ar  bethau  unigol  fel  pe  yn  meddu  gwirioneddolrwydd 
annibynol  o'r  eiddynt  eu  hunain.  Dyiid  edrych  arnynt  yn  y  berthynas 
angenrheidiol  sydd  rhyngddynt  â  phethau  erailL  Y  pethau  onigol  hyn 
nid  ydynt  amgen  na  modrwyau  mewn  cadwen ;  eu  perthynas  â  phetìun 
eraill  ac  à'r  oll,  sydd  yn  rhoddi  iddynt  eu  bôd  gwirioneddoL  Ond  ein 
tueddfryd  ni  yw  edrych  ar  bethau  fel  pe  byddent  yn  wrthddrychai 
wrthynt  eu  hunain.  Gwrthweithir  y  duedd  hon,  pa  f odd  bynag,  gac 
ein  rheewm,  yr  hwn  a'n  harweinia  i  edrych  ar  wrthddrychau  yn  ea 
perthynas  à  gwrthddrychau  eraill,  ac  yn  arbenig  yn  eu  perthynas  â'r 
011  o  ba  un  y  maent  yn  rhanau.  Fel  hyn  deuir  i  weled  nad  cydgasghad 
damweîniol  o  wrthddrychau  yw  y  byd,  ond  unoliaeth — unc^iaeth  sydd 
yn  bod  o  angenrheidrwydd.  Y  mae  cynnydd  mewn  gwir  wybodaeth 
yn  peri  f od  cylch  y  posibl  a'r  damweiniol  yn  lleihâu ;  ac  fel  hyn  pan 
o'r  diwedd  yr  edrychir  ar  bethau  o  dan  agwedd  tragywyddoldeb — sub 
specie  ceternitatis,  yw  dy wediad  enwog  Spinoza — hyny  yw,  yn  eù  perth- 
ynas  â  Duw,  oanfyddir  eu  bod  yn  angenrheidioí,  ac  nad  allasent 
mewn  un  modd  f od  yn  amgen.  Nid  rhaid  dy wedyd  yma,  mai  nid  yr 
un  yw  Duw  y  Oistion  a  Duw  athroniaeth  Spinoza.  Ond  gan  fod  hwn 
yn  bwynt  o  ddyddordeb  i'r  Cymro,  gadawer  i  ni  ymheiaethu  ychydig 
arno. 

Os  gofynir  y  cwestiwn,  Beth  yw  y  berthynas  rhwng  y  sylwedd  an- 
feidrol  a  thragywyddol,  hyny  yw  Duw,  fei  ei  hargaiifyddir  gan  y 
rheswm,  a'r  bydysawd,  a  wneir  i  fyny  o  gyrff  a  meddyliau  meidrol,— y 
mae  amryw  atebion  yn  ddichonadwy.  Os  dywed  dyn :  "  Nid  wyf  yn 
gwybod  am  nac  yn  credu  mewn  dim  ond  y  cyrff  a'r  meddyliau  meidrol 
hyn ;  ac  yn  sicr  nid  wyf  yn  cydnabod  y  f ath  beth  a  rheswm  argan- 
fyédol  (ŵẁiiihe  reason)  Spinosa," — gellir  dyweyd  yn  ddibetrus  am 
dane  mai  Atheistiaeth  yw  ei  gredo.  Ond  os  dywed :  "  Yr  wyf  yn  eredu 
ar  dystiolaeth  rheswm  yn  modolaeth  sylwedd  neu  Dduw,  fel  yr  hyn 
sydd  yn  gorwedd  yn  wirioneddol  a  thragywyddol  o  dan  y  cyrff  a  r 
meddyhau  meidròl  hyn;  ond  mwy,  pa  fodd  bynag,  nis  gwn  am 
dano," — yna  perthyna  i'r  ysgol  hono  a  gynnrychioìir  yn  benaf  yn  y 
dydcÚau  hyn  gan  Herbert  Spencer.  Y  trydydd  atehiad  yw  eiddo 
Spinoza :  u  Gaüaf  yohwanegu  at  yr  ail  atebiad,  a  dywedyd  fy  mod  yn 
gwybod  drwy  fy  rheswm  fod  y  sylwedd  hwn  yn  fôd  sydd  yn  meddwl, 
ac  hefyd  yn  f Ôd  ag  y  mae  hydedd  yn  perthyn  idda     Nid  yw  ei  feddwl 


DBS0ABTS8  A  8PIH0ZJ»  869 

fel  f y  meddwl  i,  gan  nad  yw  yn  meddu  deall  nac  ewyllys ;  ei  gorff 
hefyd  nid  yw  fel  fy  nghorff  i,  gan  ei  fod  yn  wn,  ac  yn  anrhanadwy. 
Credwyf  finnau,  fel  y  maentumir  yn  yr  ail  atebiad,  fod  yn  rhaid  i'r 
sylwedd  hwn  amlygu  ei  hun  yn  weithredol,  fel  yn  wir  y  gwna,  yn  myd- 
ysawd  mater  a  meddwl."  Hyn  yw  011-dduwiaeth.  Y  mae  eto  gred- 
iniaeth  arall — crediniaeth  a  ddysgir  yn  mhulpudau  ac  Ysgolion  Sab- 
bothol  Cymru.  Dywed  y  Cymro  crefyddol :  "  Yr  wyf  fi  yn  credu  yn 
Nuw  f el  Bôd  personol ;  ac  nid  yw  y  bydysawd — neu  yn  fwy  priodol 
yn  ol  fy  nghredo  i,  y  greadigaeth — ond  rhywbeth  sydd  yn  sefyll  y  tu 
allan  iddo  fel  cynnyrch  r%ŵweithrediad  ei  ewyllys.  £r  mai 
'ynddo  Ef  yr  wyf  yn  byw,  yn  symud,  ac  yn  bod/  eto  nid  rhyw  fodd 
neu  agwedd  goddefol  ydwyf  ar  y  Sylwedd  a'r  Hunahachosydd  tragy- 
wyddol ;  ond  i  fesur  yr  wyf  yn  feddiannol  ar  ewyllys  rydd,  a  rhoddir  i 
mi  y  dewÌBÌad  o  ddyfod  i  undeb  âg  Ef,  neu  droi  ymaith  oddiwrtho  trwy 
ddewis  yn  hytrach  y  daearol  a'r  amserol."  Gwel  y  darllenydd  felly  fod 
gwahaniaeth  dirfawr  rhwng  y  trydydd  a'r  pedwerydd  atebiad.  Yn  ol 
y  pedwerydd,  Bôd  personol  yw  Duw.  Yn  ol  y  trydydd,  nid  yw  ond 
anmhersonol,  a'r  greadigaeth  nid  yw  amgen  na'r  hyn  sydd  yn  deilliaw 
o'i  fôd.  íë,  dysg  Spinoza  mai  sylwedd  pobpeth  yw  Duw,  ac  mai  gwir 
wybodaeth  y w  hono  sydd  yn  gweled  mai  ei  fôd  Ef  yw  yr  unig  fôd  sydd 
i  bob  bôd — That  His  bemg  is  ihe  true  being  of  all  beings. 

Ond  yn  awr  cyfyd  dau  gwestiwn.  Y  cyntaf  sydd  un  ag  y  mae  ateb- 
iad  i  fesur  eisoes  wedi  ei  roddi  iddo.  Gan  mai  yn  Nuw  fel  eu  hunig 
sylwedd  y  mae  pobpeth  yn  cael  eu  hunoliaeth,  pa  fodd  yr  ydym  i  gyr- 
haedd  amgyffrediad  o'r  unoliaeth  hwnî  A  ydyw  yn  bosibl  i  ni  am- 
gyffred  y  sylwedd  annherfynol  ar  unwaith,  neu  ynte  a  raid  i  ni  fyned 
o'r  terfynol  ymlaen  yn  barhaus  nes  cyrhaedd  yr  annlierfynol  ì  Amlwg 
yw  y  byddai  y  process  olaf  a  enwyd  yn  un  diddiwedd,  ac  y  cyfyngid 
gwybodaeth  o  hyd  i'r  terfynol.  Elai  y  meddwl  yn  ol  trwy  gyfres  o 
ddygwyddiadau  mewn  amser,  heb  fod  yn  alluog  unwaith  i  ymorphwys 
ar  yr  un  o  honynt  fel  y  dygwyddiad  cyntaf ;  a  thramwyai  oddiwrth 
wrthddrychau  at  wrthddrychau  mewn  lle  heb  un  amser  ddyfod  o  hyd 
i'r  hyn  sydd  ddiammodol  (waconditioned)  a  hunanachosol.  Fel  hyn  ni 
cheid  byth  eglurhâd  terfynol  ar  ddim.  Ni  cheid  ond  nodau  neu 
berthynasau  allanol  yn  unig;  byddai  eglurhâd  o  bethau  yn  yr  hyn 
ydynt  ynddynt  eu  hunain  y  tu  hwnt  i  unrhyw  bosibilrwydd  i  ni  gael 
gafael  arno.  0  ganlyniad  deil  Spinoza  fod  ein  hymwybyddiaeth  o'r 
terfynol,  ar  unwaith  ac  o  angenrheidrwydd  yn  rhagdybied  y  drych- 
feddwl  am  Dduw  fel  y  sylwedd  annherfynol  yn  yr  hwn  y  mae  pobpeth 
yn  cael  eu  hunoliaeth.  Ac  yn  unol  â  hyn  yn  y  seithfed  bennod  o'i  lyfr 
De  Intelleäus  Emendatione,  darllenwn:  "Mewn  trefn  i'n  meddwl  fod 
yn  adlewyrchiad  cywir  o  drefn  natur,  dylai  ddadblygu  ei  holl  ddrych- 
feddyliau  o'r  drychfeddwl  hwnw  sydd  yn  ateb  i  ffynnonell  a  dechreuad 
jrr  oll  o  natur,  a'i  wneyd  yn  ffynnonell  a  dechreuad  ein  holl  ddrych- 
feddyliau  eraill." 

Yr  ail  gwestiwn,  drachefn,  a  ymgynnygia  i'n  sylw  ydyw  yr  un  a  gan- 
lyn :  Gan  fod  yn  rhaid  i  ddeffiniad,  yn  ol  Spinoza,  gynnwys  yr  acnos 
agosaf  neu  mwyaf  uniongyrchol  (proximaU  cause),  beth,  attolwg,  yw 

2    A   2 


860  DESCABTE8   Â   SPINOZA. 

sylwedd  yn  awr  î  Yn  ol  yr  athroniaeth  hon,  Duw  y  w  sylwedd  pob- 
peth :  ond  y  mae  yn  amlwg  ei  fod  eí  yn  anghrëedig,  ac  nad  oes  yr  un 
achos  oddiallan  iddo  ei  hun.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  y  cwestiwn 
hwn  yn  un  hynod  bwysig  ac  anhawdd  o  safle  Spinoza,  jw  gwaith  jt 
athronydd  yn  dal  mai  nacâd  yw  pób  gosodiad  cadarnhäol*  Er  engraifft, 
wrth  ddywedyd,  "  Dyn  sydd  farwol,"  yr  wyf  yn  cau  allan  y  mynegiad 
"  nid-marwol "  o  fod  yn  perthyn  i'r  enwedigydd  "dyn."  "Dyn  sydd 
farwol"  =  "Dyn  nid  yw  anfarwol."  Y  mae  pob  mynegiad  a  briodolir 
i'r  enwedigydd,  mewn  gwirionedd,  yn  cau  y  diweddaf  allan  o  rywbeth 
ag  yr  oedd  o'r  blaen  yn  agored  i'w  dderbyn.  Ond  yn  awr  sylwed  y 
darllenydd  beth  sydd  yn  gynnwysedig  yn  hyn.  Duw  yw  sylwedd  pob- 
peth,  ac  y  mae  yn  annherfynol.  Oddiwrth  yr  annherfynol  hwn  sydd 
yn  sylwedd  pobpeth,  y  mae  yn  amlwg  nas  gellir  cau  dim  allan ;  y  mae 
yn  llyncu  i  fyny  iddo  ei  hun  yr  oll  sydd  gadarnhäol,  a  thrwy  hyny,  o 
angenrheidrwydd,  bob  posibilrwydd  i  wneuthur  unrhyw  osodiad 
nacäol.  Mewn  geiriau  eraill,  y  mae  sylwedd  annherfynol  yn  hollol 
anmhenodol.  Nid  yw,  yn  rhinwedd  ei  fod  yn  cynnwys  pobpeth, 
mewn  gwirionedd  yn  cynnwys  dim.  Arweinia  hyn  ni  at  y  dyryswch 
penaf — "aawdl  Achilles,"  fel  y  galwai  Tschirnaus  ef — a  berthyn  i'r 
gyfundrefn.  Cymer  Spinoza  i  fyny  drachefn  ysbryd  neu  feddwl, 
a  mater  neu  hydedd,  nid  fel  sylweddau,  mae  yn  wir,  ond  priod- 
oleddau  yn  a  thrwy  ba  rai  y  mae  yr  un  sylwedd  yn  cael  ei  amlygu 
i  ni  Yn  awr  y  cwestiwn  dyrys  yw :  Ymha  berthynas  i'r  un  sylwedd 
hwn  y  saif  y  priodoleddau  hyn?  Fel  y  ceisiais  ddangos  uchod,  an- 
mhenodol  hollol  y  w  sylwedd  i  Spinoza ;  amlwg  gan  hyny  yw  nas  gellir 
cymeryd  sylwedd  i  fyny  yn  llwyr  gan  ysbryd  a  mater ;  o  herwydd  felly 
byddai  yn  benodol,  a  gwrthddywedai  ei  natur  ei  hun.  O  ganlyniad, 
rhywbeth  i'n  deall  ni  yw  y  priodoleddau  hyn.  Y  mao  sylwedd  ei 
hun  yn  ddihysbydd  mewn  priodoleddau ;  ond  gwisgir  ef  gan  y  deall 
dynol  â'r  ddau  hyn  yn  unig,  gan  mai  hwy  yw  yr  unig  rai  a  ymddengys 
i  ni  fel  yn  cyfansoddi  ei  natur.  Tr  deall,  sylwedd  yw  meddwl,  o'i 
ystyried  o  dan  briodoledd  meddwl ;  a  hydedd,  o'i  ystyried  o  dan  briod- 
oledd  hydedd.  Eto  cofíer  fod  ysbryd  a  mater  yn  anghymesurol  â  natur 
sylwedd.  Y  gwirionedd  yw,  fod  sylwedd  i  Spinoza  yn  sefyll  tu  hwnt 
ac  ar  wahân  i'r  priodoleddau  hyn ;  ei  fod  yn  annherfynol,  ac  yn  rhydd 
oddiwrth  bob  perthynas — is  àbsolute, — ac  mewn  canlyniad  mai  methiant 
hollol  ac  o  angenrheidrwydd  yw  ymgais  yr  athronydd  i  geisio  sefydlu 
unrhyw  fath  o  gysylltiad  rhwng  sylwedd  ei  hun,  a'r  modd  neillduol  yn 
ol  yr  hwn  y  mae  i  gael  ei  amlygu  i  ni. 

Heblaw  y  priodoleddau,  meddwl  a  hydedd,  y  mae  yn  athroniaefch 
Spinoza  hefyd  yr  hyn  a  elwir  moddau  (modes  ;  Llad.  modi).  Y  moddau 
yw  yr  amrywiol  ffurfiau  terfynol  ac  unigol  ymha  rai  y  mae  y  sylwedd 
annherfynol  yn  rhoddi  agweddiad  neillduol  iddo  ei  hun.  Fel  hyn  dyn- 
ion,  a  phob  gwrthddrychau  unigol  a  therfynol  eraill,  nid  ydynt  o  edrych 
arnynt  yn  eu  gwir  natur — hyny  yw,  yn  eu  perthynas  â  Duw — eithr 
moddau  ar  y  sylwedd  annherfynol,  ac  yr  ydym  yn  hollol  at  ein  rhyddid 
i'w  hystyried  un  ai  o  dan  ffurf  meddwl  ai  ynte  o  dan  ffurf  hydedd. 
Cyffelyb  yn  wir  ydynt  i  dònau  y  môr.     Nid  y w  eu  dyfodiad  i  fod  eithr 

*  Omnis  determinatio  est  negatio. 


DE8CARTE8   A    SPINOZA.  861 

mynediad  allan  o  fod.  Druan  o'r  unigol  a'r  terfynol !  Nid  oes  ganddo 
unrhyw  fodolaeth  o'r  eiddo  ei  hun :  bodola  yn  unig  yn  y  sylwedd. 
Ond  yn  awr  attolwg,  ymha  berthynas  i'r  priodoleddau,  meddwl  a  hyd- 
edd,  y  saif  y  moddauì  Yn  nghyfundrefn  Spinoza,  y  maent  mewn 
gwirionedd  yn  ddilynol  i  ac  yn  canlyn  y  priodoleddau.  Disgyna  yr 
athronydd  at  wrthddrychau  unigol  a  therfynol  oddiwrth  y  priodoleddau 
meddwl  a  hydedd.  Ond  fel  y  dywedwyd  eisoes,  nid  yw  y  priodoledd- 
au,  meddwl  a  hydedd,  ond  rhywbeth  i'n  deall  ni ;  nid  ydynt  ddim  i 
sylwedd  ynddo  ei  hun.  Mewn  geiriau  eraill,  rhywbeth  ydynt  i  foddau. 
Fel  hyn  y  mae  moddau  sydd  ar  unwaith  yn  flaenorol  i  ac  yn  ddibynol  ar 
y  priodoleddau. 

Rhaid  addef  y  gall  yr  hyn  sydd  ailraddol  (secondary)  mewn  bod,  fod 
yn  gyntaf  (primary)  mewn  meddwl.  Nid  Spinoza,  pa  fodd  bynag,  yw 
yr  un  i  ddyfod  â'r  ddadl  hon  ymlaen  yn  y  fan  hon.  Y  mae  yn  wir  na 
phaid  yr  ysgariaeth  rhwng  meddwl  a  mater  yn  ei  athroniaeth  ef,  mwy 
oag  y  gwna  yn  athroniaeth  Descartes.  Y  mae  meddwl  a  mater  y  naill 
yn  annibynol  ar  y  llall ;  i'r  materol  nis  gall  fod  ond  achos  materol, 
ac  i'r  ysbrydol  nis  gall  fod  ond  achos  ysbrydol.  Eto  er  hyn,  i 
Spinoza  y  mae  yr  un  a'r  unrhyw  sylwedd  yn  cael  ei  ystyried  fel 
yn  bresennol  yn  y  ddwy  briodoledd.  Er  engraifft:  yr  un  ydyw 
cylch  (circlej  fel  drychfeddwl,  ag  ydyw  fel  y  mae  yn  weithredol 
oddiallan  i  ni.  Fel  hyn  er  mai  yn  eu  hysgariaeth  yn  unig  yr  edwyn 
Spinoza,  fel  Descartes  o'i  flaen,  feddwl  a  mater,  eto  cymer  yn  ganiataol 
unoliaeth  meddwl  a  mater;  ac  felly  nis  gall  y  ddadl  fod  iddo  ef,  y 
dichon  yr  hyn  sydd  ailraddol  mewn  bod  fod  yn  gyntaf  mewn  meddwl. 

Drachef  n,  ac  am  y  tro  olaf,  ystyriwn  beth  sydd  yn  gynnwysedig  yn 
ngwaith  Spinoza  yn  cymeryd  yn  ganiataol  unoliaeth  y  priodoleddau 
meddwl  a  mater.  Nid  yw  hyn  amgen  na  dal  fod  yr  unigol  yn  alluog  i 
amgyffred,  nid  yn  unig  ef  ei  hun,  ond  y  sylwedd  annherfynol  yn  yr 
hwn  y  mae  y  priodoleddau  yn  cael  eu  hunoliaeth.  Ië,  nis  gall  yr 
unigol — yn  yr  hwn  y  mae  ysbryd  a  mater  yn  cydgyfarfod — ei  adnabod 
ei  hun  ond  trwy  adnabod  Duw.  Ond  dangoswyd  eisoes  nad  yw  yr 
unigol  ond  modd.  Fel  hyn,  tra  ar  y  naill  law  nad  yw  yr  unigol  ond 
rhan,  a  hono  yn  ffugiol,  o'r  sylwedd  annherfynol,  ar  y  llaw  arall,  efe  yw 
y  sylwedd  annherfynol  ei  hun.     Y  fath  wrthddy wediad,  onidê  ? 

Yn  nghwrs  amser,  pa  fodd  bynag,  cyfododd  un  i  ddangos  mai  man 
cyfarf od  y w  yr  unigol,  rhwng  y  cyffredinol,  hyny  y w,  sylwedd  Spinoza, 
a'r  neillduol.  Fel  rhan  o'r  byd  y  mae  ynddo,  y  mae  yn  derfynedig 
(limüedj;  ond  fel  y  mae  yn  fôd  yn  meddu  ar  ymwybyddiaeth,  y 
mae  yn  gallu  myned  y  tu  hwnt  i  bobpeth  a  fynai  gyfyngu  arno.  Ar 
un  Uaw,  y  mae  yn  wrthddrych  ochr  yn  ochr  â  gwrthddrychau  eraill, 
ac  yn  cael  ei  ammodi  ganddynt ;  ond  ar  y  Uaw  arall,  y  mao  ei  amgyff- 
rediad  o'r  terfynol  yn  ei  gario  ymhell  y  tu  hwnt  iddo.  Y  gẃr  a 
ddangosodd  hyn  oedd — Immanuel  Kant. 

Hugh  Heney  Williams. 


BORD    GRON. 

DADGYSYLLTIAD  A  DADWADDOLIAD  YN  NGHYMRU. 

I. 

Y  MAE  yn  amlwg  fod  y  pwnc  hwn  wedi  cymeryd  camrau  breision 
ymlaen  yn  ystod  y  misoedd  diweddaf.  Prawf  o  hyn  ydyw  amledd  y 
cyfarfodydd  a  gynnelir  arno  ymhob  rhan  o'r  wlad,  ynghyd  a'r  dyddordeb 
angerddol  a  deimlir  ynddynt.  A  phrin  y  gellir  agor  unrhyw  newydd- 
iadur  na  chyfnodolyn  yn  perthyn  i  Gymrn  o  wythnos  i  wythnos,  na 
eheir  fod  y  pwnc  hwn  yn  cael  Ue  pwysig  ynddo.  Ac  y  mae  yn  amlwg 
oddiwrth  weithgarwch  y  blaid  Eglwÿsig  ei  bod  yn  teimlo  erbyn  hyn 
fod  y  f rwydr  wedi  dyfod  mor  boeth  fel  y  mae  yn  gofyn  ei  sylw  dyfalaf 
a'i  hymdrech  mwyaf  ymroddedig.  Gan  hyny  fe  edrychir  ymlaen  gyda 
Uawer  iawn  o  ddyddordeb  at  yr  Etholiad  Cyffredinol  sydd  gerllaw ; 
canys  yn  ol  pob  tebyg,  bydd  i  hwnw  ddwyn  y  pwnc  i  gylch  gweithred- 
iad  ymarferol,  neu  ynte  ei  daflu  yn  ol  am  rai  blynyddoedd  i  ddyfod. 
Gwir  fod  ambell  i  newyddiadur  Toryaidd  yn  ceisio  dyddanu  ei  ddar- 
llenwyr  trwy  edrych  ar  y  mater  gyda  gwydrau  lliwiedig,  a  dyweyd  nad 
yw  y  pwnc  yn  agos  i  fod  yn  addfed  eto ;  ond  onid  yw  hyn  yn  debyg  i'r 
estrys  yn  cuddio  ei  phen  yn  y  tywod  gan  dybied  ei  bod  yn  ddiogel 
felly,  pan  y  gwelir  yn  amlwg  o  bob  cyfeiríad  fod  y  pwnc  bellach  yn 
bwnc  y  dydd  ?  Am  Gymru,  y  mae  yn  ddiammeu  nad  oes  le  i  ammheu- 
aeth.  Am  Ysgotland,  y  mae  gan  Mr.  Dick  Peddie,  nid  cynnygiad,  ond 
mesur  yn  barod  i'w  ddwyn  ger  bron  y  Senedd.  Ac  am  Loegr  ei  hun, 
y  mae  yr  awch  gyda  pha  un  y  mae  y  Cymdeithasau  Ehyddfrydig,  nid 
yn  unig  yn  cymeradwyo  y  mater  gyda  golwg  ar  Gymru  ac  Ysgotíand, 
ond  hefyd  yn  galw  am  dano  iddynt  eu  hunain  yn  Lloegr,  yn  dangos  fod 
mwy  o  addfedrwydd  iddo  nag  a  dybid  fod.  Bydd  i'r  pwnc,  gan  hyny, 
le  pwysicach  nag  erioed  o'r  blaen  yn  yr  etholiad  nesaf ;  ac  os  try  hono 
o  blaid  y  Rhyddfrydwyr,  yn  ol  pob  tebyg  fe  fydd  y  Senedd  newydd  yn 
ymwregysu  ato  gyda  nerth  fydd  yn  codi  oddiar  yr  ëangiad  fydd  wedi 
dyfod  i  weithrediad  yn  yr  etholfraint. 

Y  mae  agoshâd  y  pwnc  i  dir  ymarferol  yn  peri,  o  angenrheidrwydd, 
fod  rhyw  gymaint  o  gyfnewidiad  yn  cymeryd  lle  ya  yr  oiwg  a  gymerir 
arno.  O'r  blaen,  y  posibilrwydd  o  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad,  afr 
angenrheidrwydd  am  danynt,  oedd  yn  destunau  ystyriaeth;  erbyn 
hyn  y  mae  y  tebygolrwydd  o  hono,  a'r  ffurf  ymha  un  y  daw,  yn  dyfod 
yn  fwy  fwy  i  syíw.  Ac  y  mae  ymdrechion  egniol  ein  cjrfeillion 
Eglwysig  i'w  wrthwynebu  wedi  bod  yn  gymhorth  mawr  i  ddwyn 
meddwl  y  wlad  yn  ddifrifol  ato.  Erbyn  hyn,  ni  cheir  cynnal  cyfarfod 
mewn  odid  gymydogaeth  na  fydd  yno  amryw  wŷr  Eglwysig  yn  cymer- 
yd  nodiadau,  os  nad  jn  siarad  rhyw  gymaint  ar  yr  ochr  arall  i'r 


loai»  efton.  888 

cwestìwn,  a  chynnelir  cyfarfod  yn  ddilynol  heiyd  i  "amddiffyn  yr 
Eglwys."  Yn  yr  ymdrech  hon,  y  curadiaid,  fèl  rheot»  aydd  fwyaf  Maen- 
Uaw ;  nid  cyroaint  a  wneir  gan  y  rhai  sydd  yn  dal  by  widaethau»  ac  yn 
awr  nid  oes  na  chanon  nac  archddiaeon,  na  deon,  nat  esgob*  yn 
cymeryd  prin  ran  ynddi.  ¥  mae  y  symudiad  wedi  dwyn  i  fodolaeth 
"  Gymdeithas  Aflttddiffynol "  Gymreig,  yr  hon  sydd  erbyn  hyn  rnewn 
Ilawn  waith.  Ac  fel  y  gaUecid  dysgwyl,  y  mae  yagogiad  o'r  fath 
yn  dwyn  personau  i'r  golwg  y  rhai  sydd  yn  dyfod  yn  fwy  arbenig  i 
sylw  y  cyhoedd.  Ymlaenaf  o'r  rhai  hyn  mae  yn  ddiammeu  y  saif  y 
Parch.  E.  Hughes,  B.  A.,  eurad  Llanfairfechan,  yegrifenydd  y  Gymdeithas, 
yr  hwn  sydd  yn  ddiflino  yn  ei  ymdrechion,  ac  er  pan  gychwynwyd 
y  gymdeithas,  y  mae  wedi  dilyn  mwy  o  gyfarf odydd  a  siarad  mwy  ar  y 
pẁnc  na  neb  arall;  a  gellir  dyweyd  ei  fod  hefyd  yn  fwy  hyddysg 
ynddo  na  neb  o'i  frodyr.  Y  mae  y  Parch.  Evan  Dayies^  rector 
Llanllyf ni,  wedi  eyfieithu  a  ohyfansoddi  rhai  traethodau  ar  y  pwnq,  ac 
yn  sefyll  yn  rhestr  flaenaf  yr  amddiflynwyr.  Ond  yn  ddiammen,  yr 
areithydd  mwyaf  medrus  ydyw  y  Parch.  W.  Bichards,  ourad  Llan- 
Uechid,  er  nad  yw  eto  wedi  meistroli  y  pwnc  yn  ei  holl  ganghenau.  Y 
mae  y  gŵr  hwn  yn  meddu  hýawdledd  ymadrodd  a  thraddodiad  dymuBol 
dros  ben,  yr  hyn  sydd  yn  argoeli  iddo  ddyfodol  dysglaer  yn  yr  Eglwys, 
ac  ni  a  hyderwn  yn  ddiffuant  yr  ä  rhagddo.  Y  mae  eraill  hefyd 
wedi  bod  yn  "  arfer  eu  dawn,"  ond  nis  gallwn  ddy weyd  eu  bod  wedi 
cyrhaedd  gradd  y  tri  hyn.  Y  mae  yn  ddyddorol  droa  ben  i  sylwi  pwy 
sydd  yn  oael  eu  taflu  i'r  front  gan  symudiad  o'r  fath  yma,  gan  fod  yn 
bosibl  y  gall  rhai  o  honynt,  o  leiaf,  ennill  iddynt  eu  hunain  safle  o  bwys 
gyda  golwg  ar  y  dyfodol. 

Ar  yr  un  pryd,  yr  ydym  yn  teimlo  fod  vr  amddiffynwyr,  hyd  yn 
hyn,  wedi  bod  yn  bur  anffodus  wrth  ddewis  llinell  eu  hamddiffyniad  i'r 
Eglwys,  ac  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  yn  brawf  pur  amlwg  o'u  hanallu 
i  ddeall  cenedl  y  Cymry,  ac  mor  hollol  amddifad  yw  yr  Eglwys  o'r 
cydymdeimlad  sydd  yn  codi  oddiar  adnabod  calon  y  bobl,  Gallwn 
ddychymygu,  a  byddwn  yn  dychymygu  weithiau,  am  linell  o  amddi- 
ffyniad  fuasai  yn  taro  yn  Ued  rymus  ar  feddyliau  crefyddol  a  thynei- 
galon  y  Oymry,  ac  a  fuasai  yn  gofyn  argyhoeddiad  lled  drwyadl  o 
wirionedd  i  aUu  dyfod  drosto.  Ond  nis  ceir  dim  o  hyn  yn  yr  amddi- 
ffyniad  a  wneir.  Er  esiampl,  adroddir  i  ni  am  un  gŵr  parchedig, 
mewn  atebiad  i'r  sylw  fod  plaid  gref  yn  yr  Eglwys  yn  dysgu  ailenedig- 
aeth  yn  y  bedydd,  a  chyffesu  pechodau  i'r  offeiriad,  yn  ceisio  profi  o'r 
Hyflbrddior  fod  y  Methodistiaid  Calfinaidd  hefyd  yn  dal  ailenedigaeth 
yn  y  bedydd,  ac  yn  dwyn  adnodau  o'r  Bibl  yn  ffafriol  i  gyffesu  1  Yr 
oedd  gwneyd  hyn  o  flaen  cynnulleidfa  Cymreig,  a'r  rhan  fwyaf  o 
honynt  yn  Fethodistiaid,  yn  eithafiou  ffolineb.  Haeriad  araU  a  wneir 
ydyw,  nas  geUir  byth  gael  cydraddoldeb  crefyddol  trwy  Ddadsefydliad. 
Y  mae  y  twyUresymiad  hwn  yn  oael  ei  weithio  aUan  trwy  chware«  ar 
eiriau.  Gwyddant  hwy  yn  dda  y  geüir  cael  eydraddoldeb  yn  ngwyaeb 
oyfrajth  trwy  Ddadsefydliad ;  ond  nid  dyma  yr  hyn  a  feddyUr  gam- 
ddynt  hwy,  ond  na  wnai  dadsefydlíad  bob  enwad  yn  gydradd  o  ran 
maint,  nerth,  dysg,  dylanwad,  &c.  Y  mae  y  Cymry  yn  ddigon  oraff  i 
weled  yr  osgöad,  ac  y  otae  arfer  y  fath  wrthddadl  yn  gwanyohu  yr 
achos  a  amddifynir,    Un  o'r  gwrthddadleuon  a  gly wir  hson  bob  amsar 


864  BOBD  GBON. 

ydyw  fod  yr  enwadau  Ymneillduol,  trwy  Deeds  eu  capelau,  ac  yn  enwed- 
ig  felly  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a  Wesleyaidd  trwy  eu  Constittdional 
Deeds,  yn  sefyll  yn  yr  un  cysylltiad  â'r  Wladwriaeth  â'r  Eglwys  Sefydl- 
edig,  ond  fod  cysylltiad  yr  olaf  dipyn  yn  gryfach  am  ei  fod  gymaint  yn 
hýn.     Y  mae  pob  dyn  o  synwyr  yn  gweled  ar  unwaith  fod  yr  haeriad 
hwn  yn  dwyÛodrus,  er  nad  ydyw  mor  hawdd  dangos  ar  unwaith 
paham  y  mae  felly.     Y  mae  rhyw  gysylltiad  angenrheidiol  rhwng  pob 
un  sydd  yn  dal  eiddo  â'r  Llywodraeth,  er  diogelu  yr  eiddo  hwnw  iddo. 
Pan  y  mae  dyn  yn  prynu  tŷ  neu  dir,  y  mae  yn  cael  gweithred  gyfreith- 
iol  arno,  ac  yn  hono  fe  ddywedir  pwy  yw  y  meddiannydd, — "  John 
Jones,  o  Fronyfoel,  plwyf  Llanberis,  Sir  Gaernarfon,  a'i  etifeddion  a'i 
gymunweinyddwyr  hyd  byth."    Yn  awr,  os  cyfyd  dadl  ymhen  oes  neu 
ddwy  ynghylch  y  meddiant,  eir  at  y  gyfraith  i  dori  y  ddadl  ac  i  bender- 
fynu  pa  un  o'r  pleidiau  yw  yr  etifeddion  yn  ol  y  weithred.    Felly  yn  holl- 
ol  pan  y  mae  cynnulleidfa  neu  enwad  yn  cael  gweithred,  dodir  ynddi 
ddemniad  mwy  neu  lai  helaeth,  pwy  a  feddylir  wrth  y  meddiannydd  ; 
ac  os  cyfyd  dadl  ar  y  meddiant,  apelir  at  y  gyfraith  i  benderfynu  pwy 
sydd  yn  ateb  i'r  deffiniad  yn  y  weithred.     Dyna  yw  ConstüiUional  Deed  j 
Methodistiaid,  deffiniad  pwy  a  feddylir  wrth  y  Methodistiaid  Calfinaidd 
yn  y  gweithredoedd  a  berthynant  i'w  capelau,  yn  union  fel  y  mae 
"  John  Jones  o  Fronyfoel,  &c,  ei  etifeddion  a'i  gymunweinyddwyr,"  yn 
deffinio  y  person  unigol  hwnw.    Ond  nid  y w  y  LLy wodraeth  erioed  wedi 
ymyryd  yn  nhrefniadau  yr  enwad  na'r  gynnulleidfa,  ac  nid  yw   y 
gweithredoedd  yn  rhoddi  hawl  iddi  wneyd  hyny.     Ond  y  mae  eiddo  yr 
Eglwys  yn  wahanol ;  na,  yn  wir,  yr  ydym  yn  ei  gamenwi, — eiddo  j 
Wladwriaeth  sydd  yn  cael  ei  ddal  gan  swyddogion  yr  Eglwys  ydyw. 
Y  mae  yn  cael  ei  ddal  gan  y  swyddogion  hyn  fel  cyflog  am  y  gwasan- 
aeth  a  wneir  ganddynt,  a'i  ddal  o  law  y  Wladwriaeth,  yr  hon  ydyw  y 
gwir  feddiannydd,  oblegyd  hi  sydd  wedi  gosod  i  lawr  y  telerau  ar  ba  un 
y  delir  ef,  ac  ya  galw  i  gyf rif  os  na  bydd  y  telerau  hyny  yn  cael  eu  cadw. 
Am  yr  Eglwys  a*r  Eglwyswyr  fel  y  cyfryw,  nid  yw  y  Wladwriaeth  yn 
eu  cydnabod  ;  gall  ddy  weyd  wrthynt,  4<  Yr  archesgobion  a'r  esgobion  a 
adwaen ;  y  deoniaid,  canoniaid,  rectoriaid,  ficeriaid,   &c,  a  adwaen ; 
myfi  a'u  gosododd  yn  eu  lle ;  ond  pwy  ydych  chwi  î     Nid  yw  fy 
nghyfreithiau  i  yn  gwybod  am  danoch."     Ymresymiad  mawr  arall  a 
ddygir  ymlaen  ydyw  unoliaeth  yr  Eglwys  er  yr  oesoedd  boreuaf.     Ac 
i'r  amcan  yma  y  dygir  ef :  gan  f od  eiddo  wedi  ei  roddi  i'r  Eglwys  ar  hyd 
yr  oesoedd,  a  chan  mai  yr  un  yw  yr  Eglwys,  y  mae  ganddi  hawl  ynddo 
eto.     Y  mae  cynnulleidfaoedd  yn  y  Deheudir  fu  unwaith  yn  Bres- 
byteriaid  uniongred,  fel  y  dywedir,  ond  sydd  yn  awr  yn  Undodiaid,  er 
eto  yn  cadw  yr  enw  Presbyteriaid.     Gellir  dyweyd,  ar  yr  un  tir,  mai  yr 
un  cynnulleidfaoedd  ydynt  o  hyd.     Felly  yn  hollol  am  yr  Eglwys,  ond 
fod  rhai  o'r  cyfnewidiadau  fu  ynddi  hi  wedi  bod  dipyn  yn  fwy  sydyn. 
Yn  hytrach  na  cheisio  unioni  y  tröadau  er  gwneyd  cadwen  yT  olyniaeth 
hon  i  edrych  dipyn  yn  fwy  uniawn,  gellid  dadgan  yr  ymresymiad  hwn 
yn  fwy  byr  a  chwta  tr  wy  ddefnyddio  yr  ymadrodd  arferol  fod  "  medd- 
iant  yn  naw  rhan  o'r  gyfraith."    Felly  y  gwneir  weithiau  pan  y  dywed- 
ir,  "  Gan  fod  ugain  mlynedd  yn  rhoddi  meddiant  diogel  yn  ngwyneb 
cyfraith,  y  mae  meddiant  o  gannoedd  o  flynyddoedd  yn  sicr  o  f od  yn 
ddiogel.     Ond  yr  ydym  jrn  gwadu  y  cynseiliau,  ac  yn  dadleu  fel  o'r 


B0RD   ORON.  865 

blaen,  maî  y  Wladwriaeth  yw  y  meddiannydd  yn  awr,  ac  nad  y w  swydd- 
ogion  yr  Eglwys  ond  yn  ei  ddal  o  law  y  fPladwriaeth,  ar  delerau  pen- 
odol.  Y  mae  yr  holl  ddadleuon  a  ddygir  ymlaen  yn  hynod  o  anffodus 
o  herwydd  eu  gwéndid  amlwg,  ac  fel  y  dywedasom  credwn  y  gallesid 
cael  rhai  fuasai  yn  ymddangos  yn  llawer  cryfach. 

Yr  ydym  yn  dadleu  dros  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad, — 

1.  Am  ein  bod  yn  credu  fod  cysylltiad  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth 
yn  groes  i  lythyren  ac  ysbryd  yr  Ysgrythyr — safon  crefydd.  Nid  yw 
pob  ymdrech  a  wnaed  i  brofi  y  gwrthwyneb  i  hyn  ond  llesg  ac  eiddil. 
Ac  yn  arbenig  y  mae  y  cysylltiad  fel  y  mae  yn  Lloegr  a  Chymru,  lle  y 
mae  yr  Eglwys  yn  ei  ffurf  bresennol  yn  greadur  y  Wladwriaeth,  ac  yn 
cael  ei  llywodraethu  ganddi  mor  hollol  i  amcanion  bydol — y  mae  hwn, 
meddwn,  yn  eglur  groes  i  hanfod  yr  Ysgrythyr.  Y  mae  yn  wir  y 
prophwydir  y  bydd  "  brenhinoedd  yn  dadmaethod,  &c."  i'r  eglwys,  ond 
nid,  bid  sicr,  yn  yr  ystyr  o'i  rheoli  trwy  ddeddfau  Seneddol.  Y  mae 
Mr.  Gladstone,  trwy  bum'  mlynedd  o  fy wyd  pur  a  chrefyddol,  a  thrwy 
ymdrech  ddiflino  yn  dwyn  ymlaen  y  Llywodraeth  ar  egwyddorion 
cyfiawnder  a  thegwch,  wedi  gwneyd  mwy  fel  "  tadmaeth "  i  grefydd 
nag  a  wnaeth  Harri  VIII.  a'r  holl  Seneddau  fu  yn  ymyryd  â  chrefydd 
trwy  ddeddfwriaeth. 

2.  Am  fod  y  cysylltiad  yn  llyffetheirio  yr  Eglwys  fel  nas  gall  gario 
allan  yn  gyflawn  ei  chenadwri  fel  eglwys  Crist,  ac  ymryddhau  oddiwrth 
y  drygau  sydd  yn  gwneyd  y  fath  niwed  iddi.  Y  mae  y  diweddar 
Ddeon  Alford  wedi  dangos  hyn  mor  glir  a  diamwys  fel  nas  gellir  ei 
ddyweyd  ynwell: — "Y  mae  pob  ymdrech  i  wneyd  daioni  o  dan  y 

*  sefydliad  gwladol  presennol,  yn  cael  ei  wneyd  o  dan  yr  anhawsderau 
mwyaf  sydd  yn  bosibl.  Llyffetheirir  ni  ar  bob  Uaw."  Y  rhwystr 
cyntaf  yw  diymadferthedd,  wedi  hyny  y  perygl,  ac  yna  y  rhaid  cael 
esampl  flaenorol  (precedent).  "  Y  peth  a  ellir  wneyd,"  meddai  ymhellach, 
"  yn  Eglwys  Loegr  yn  bresennol,  a  rwystrir  yn  farwol  gan  y  gyfraith. 
....  Y  rhwystrau  technical  a  deflir  ar  ffordd  bron  bob  cais  at  wellhad."* 
Rheol  y  gyfraith  yw  rheol  dysgyblaeth.  Oall  yr  Ymneillduwyr 
ddysgyblu ;  ond  nis  gall  yr  Eglwys  ond  yn  ol  y  gyfraith.  Diddymai 
werthiant  bywoliaethau  pe  gallai;  ond  nis  gall,  heb  fyned  at  y  Senedd. 

3.  Am  fod  y  cysylltiad  yn  ymyriad  â  hawl  freiniol  cydwybod  pob 
dyn.  Erlidigaeth  yw  hanes  y  cysylltiad  hwn  ymhob  oes.  Y  mae  y 
Wladwriaeth  yn  erlid  eto,  pan  y  mae  yn  gosod  dyn  dan  unrhyw 
anfantais  o  herwydd  ei  grefydd,  bydded  ef  fychan  neu  fawr ;  ac  y  mae 
hyny  yn  ymyriad  â  hawl  cydwybod.  Gwneir  gwahaniaeth  rhwng  y 
naill  a'r  llall ;  ni  chaiff  rhai  briodi  heb  y  Begistrar,  caiff  y  lleill.  I 
gladdu  Ymneillduwyr  yn  mynwent  y  plwyf  yr  oedd  rhaid  cael  deddf 
neillduol;  nid  oedd  ei  heisieu  i'r  lleill.  Dan  ddeddf  y  Goddefiad — y  mae 
y  gair  yn  sarhâd — y  mae  Ymneillduwyr  yn  addoli,  tra  y  mae  y  lleill  dan 
nawdd  a  sêl  y  Lly wodraeth.  Ac  felly  ymlaen.  Y  mae  gosod  dyn  dan 
anfanteision  o  herwydd  ei  grefydd  yn  erlidigaeth  arno,  ac  ni  phaid 
erlidigaeth  arno  tra  y  parhao  y  cysylltiad. 

4.  Am  f od  y  cysylltiad  hwn  yn  ein  dal  wrth  yr  Eglwys  ac  yn  gyfrif ol 
drosti,   tra  yr  ydym  wedi    ymneillduo    oddiwrthî     Tra  y  bydd  y 

•  Essays  and  Addres*e*>  by  Henry  Alford,  D.D.,  Dtan  of  Canterbury. 


866  BORD  GBOIT. 

cysylrtiad,  hjàà  j  «Mfry  blwyfol  yn  trin  materion  Eglwysîg,  a'n  haelodan 
Seneddol  yn  meddu  Úais  yn  nhrefniadau  yr  Eglwys.  T  mae  arnom 
eisieu  iddi  f od  yn  rhydd,  a  chael  Ilonydd  genym  oll  i  drefnu  ei  materion 
ei  hun.  Gellid  aralleirio  y  pwnc  trwy  ddyweyd  mai  eisieu  dadgysyllta 
ein  hunain  oddiwrth  yr  Eglwys  sydd  arnom,  f el  y  gallo  gael  perffkith 
lonydd  genym. 

5.  Am  fod  yr  Eglwys  Sefydledig  wedi  ac  yn  methu  cyrhaedd  pob 
amcan  y  gellir  tybied  am  dano  sydd  i  Eglwys  Sefydledig.  Yn  sicr  os 
yw  i  fod  yn  Eglwys  y  genedl,  dylai  ddiwaílu  anghenion  crefyddol  j 
genedL  Cafodd  bob  mantais  a  allasai  ei  sefydliad  roddi  iddi;  rhoddodd 
ìddi  safle,  rhoddodd  iddi  adnoddau,  rhoddodd  hawliau  iddi,  ie, 
ymdrechodd  hyd  y  gallodd  i  gadw  pawb  arall  draw ;  ond  beth  yw  y 
canlyniad  î  Er  pob  peth  y  mae  wedi  colli  y  genedL  Prawf  eglur  i 
lyg&d  pob  dyn  ei  bod  wedi  colli  pob  hawl  i'r  teitl  o  Eglwys  genedl- 
aethol  yw  ei  bod  wedi  colli  rhan  fawr  o'r  bohlogaeth,  ac  yn  Nghymru  y 
mwyaf rif  o  lawer. 

6.  Ám  ei  f od  yn  anghyfiawnder  f od  eiddo  y  Wladwriaeth  yn  cael  ei 
ddefnyddio  at  wasanaeth  plaid.  Bai  yr  Eglwys  y w  ei  bod  wedi  myned 
yn  blaid  trwy  iddi  golli  y  bobL  Ond  y  mae  eiddo  y  Wladwriaeth  gan- 
ddi  eto,  eiddo  a  roddwyd  yn  ei  llaw  pan  nad  oedd  yn  blaid,  ac  i'r 
dyben  o  fod  yn  unig  Eglwys  y  genedl.  Pan  ddaw  y  Dadgysylltiad, 
caiff  y  Wladwriaeth  yr  eiddo  ei  hun,  a  chaiff  yr  Eglwys  eiddo  iddi 
ei  hun  a  meddiant  diogel  o  hono. 

7.  Am  fod  yr  egwyddor  wirfoddol — egwyddor  gynhenid  teynM» 
Crist — yn  gyflawn  ddigonol  r  ddwyn  ymlaen  waith  eglwys  Crist  ar  y 
ddaear.  Lle  bynag  y  mae  yr  egwyddor  hon  wedi  cael  chwareu  teg,  y 
mae  wedi  profl  hyn  yn  ddigamsynioL 

8.  Am  fod  profiad  yn  dangos  fod  Dadgysylltiad,  Ue  bynag  y  mae 
wedi  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch,  wedi  bod  o  fendith  ddirfawr  ac  nid 
niwed.  Gellid  dwyn  proflon  o'r  Iwerddon,  Canada,  Awstralia,  Deheudir 
Affrica,  &c,  yr  hyn  a  osodai  y  pwnc,  feddyliem,  uwchlaw  pob 
ammheuaeth.  Deallwn  fod  rhai  o  swyddogion  yr  Eglwys  yn  yr 
Iwerddon  yn  dyweyd  yn  wahanol;  ond  hyd  y  gwelsom  ni,  mewn 
amgylchiadau  felly,  ni  osodir  ond  barn  bersonol,  tra  o'r  tu  arall 
y  dygir  ffeithiau  a  ffìgyrau  i  brofi  y  gosodiadau..  Gellir  cyfrif  hwyrach 
am  farn  bersonol,  ond  y  mae  ffeithiau  yn  anwrthwyneboL 

9.  Am  fod  cysylltiad  crefydd  â'r  Wladwriaeth  yn  rhwystr  anorfod  i 
wir  undeb  eglwysig,  a  thrwy  hyny  yn  attalfa  ar  ffordd  llwyddiant 
crefydd  ar  y  ddaear.  Y  mae  unffurfiaeth  gorfodol  trwy  gyfraith,  wedi 
amlwg  fethu,  ac  y  mae  ei  barhâd  yn  rhwystr  ar  ffordd  undeb  mwy 
sicr  a  gwirioneddol. 

Dechreuodd  y  Dadgysylltiad  yn  1689,  pan  basiwyd  deddf  y  Goddef- 
iad.  Yr  oedd  goddef  Ymneillduwyr  yn  gydnabyddiaeth  o'u  hawl  i 
fodoli  fel  deiliaid,  ac  y  mae  cydnabod  hyny  yn  arwain  yn  anocheladwy  i 
gydnabyddiaeth  o'u  hawl  i  berffaith  gydraddoldeb,  heb  aberthu  eu 
Hymneillduaeth.  A  thuag  at  hyn  y  mae  ein  teyrnas  wedi  teithio,  yn 
araf,  ond  yn  sicr  a  difeth.  Nis  gallwn  olrhain  y  camrau  yma,  ond  y 
maent  yn  dangos  mor  ogoneddus  y  mae  y  llwyddiant  wedi  myned 
rhagddo.  Dechreuodd  y  Dadwaddoliad  tua'r  flwyddyn  1820,  pan  yr 
attaliwyd  rhoddion  Seneddol  i'r  Eglwys;  ao  yn  arbenig  yn  1836,  pan 


BOBD  GRON.  867 

yr  attaliwyd  eynnydd  y  degwm,  ae  y  trowyd  ef  yn  dâl  ariaöoL 
Dywedir  y  buasai  degwm  y  deyrnas  yn  awr  yn  un  fìliwn  ar  bymtheg  o 
bunnau;  ond  tua  phedair  miliwn  oedd  pan  yr  attaliwyd  íddo  gyn- 
nyddu,  a  dyma  ydy  w  eto.  Dyma  Ddadwaddoliad  mawr.  Ac  erbyn  nyn 
y  mae  y  goron  heb  f od  ymhell,  yr  hon  sydd  raid  ei  chyrhaedd.  Y  mae  y 
cynnydd  graddol  yn  y  Dadgysylltiad  yn  dangos  fod  yn  anmhosibl  ei 
attal,  ac  y  rhaid  iddo  gyrhaedd  perffeithrwydd.  Nis  gallwn  nodi 
y  dydd  na'r  flwyddyn  y  cyrhaeddir  ef,  ac  nid  y w  hyny  o  bwys ;  ond  ni 
fydd  yn  hir.  Ac  er  mwyn  caredigion  rhyddid  sydd  yn  dyheu  am 
dano ;  er  mwyn  y  wlad  sydd  eisoes  yn  dyoddef  poenau  gwewyr  yr  esgor 
arno ;  ac  hefyd  er  mwyn  y  rhai  hyny  sydd  dros  eu  holl  oes  mewn  of n  a 
braw  arswydol,  ond  disail,  rhag  f od  rhyw  alanastr  dirfawr  ynddo ;  ac  yn 
benaf  oll  er  mwyn  Uwyddiant  gwirioneddol  gwir  egwyddorion  teyrnas 
y  Gwaredwr,  dywedwn — goreu  po  gyntaf  y  delo. 

J.   ElDDON  JONES. 

Llanrug. 


II. 

Yr  wyf ,  gyda  phleser,  yn  cydsynio  â  chais  Golygydd  y  Traethodydd 
i  draethu  fy  llen  ar  y  pwnc  uchod  mewn  atebiad  i  sylwadau  y  Parch. 
J.  Eiddon  Jones  yn  yr  erthygl  flaenorol.  Mae  cyfeiliornadau  hanes- 
yddol,  ffeithiol,  a  rhesymegyddol,  a'r  haeriadau  cyffredinol  heb  unrhyw 
ymgais  i'w  profi,  mor  llîosog  yn  yr  erthygl  dan  sylw,  fel  nas  gellir 
caniatâu  gofod  i  ragymadroddi. 

Nid  oës  a  fyno  sylwadau  àgoriadol  Mr.  Jones  â'r  pwnc  o  gwbL 
Cyfiawnder,  ac  nid  mwyafrif,  ddylai  benderfynu'r  cwestiwn.  Gẃyr 
pawb  fod  "amledd  y  cyfarfodydd"  i'w  briodoli,  nid  i'r  "dyddordeb 
angerddol"  a  gymer  y  wlad  yn  y  pwnc,  ond  i  haelioni  Oymdeithas 
Rhyddhad  Crefydd,  yr  hon  wedi  methu  o  honi  a  llwyddo  yn  ei  hamcan 
trwy  appelio  at  gydwybod  y  wlad,  sydd  yn  awr  yn  cymeryd  mantais  ar 
wendid  y  natur  ddynol  trwy  ddal  "  aur  melyn  "  o  flaen  ei  llygaid.  Y 
mae  arweinwyr  y  Gymdeithas  yn  deall  y  natur  ddynol  yn  dda. 
"Temtiwn  hwyTit,"  meddant,  "âg  aur — y  tair  mil  punnau  i'w  casglu 
a'u  gwario  yn  yr  ymgyrch  bresennol — ^ac  yna  fe  ddaw  haid  o  areithwyr 
allan  o'u  dirgel-f anau ;  temtiwn  y  wlad  trwy  ddal  o'i  blaen  obaith 
ffugiol  o  ysgafnhâd  trethi,  ac  yna  mae  gobaith  y  ceir  ganddi  bleidleisio 
dros  Ddadwaddoliad."  Y  gwirionedd  yw,  nid  oes  obaith  i'r  Gymdeith- 
as  hon  lwyddo  ond  trwy  fasnachu  ar  nwydau  rheibus  a  thrachwantus 
y  natur  ddynol.  Cyhuddir  ambell  i  newyddiadur  Toryaidd  o  geisio 
dyddanu  ei  ddarllenwyr  "  trwy  ddy weyd  nad  ydyw  y  pwnc  yn  agoe  i 
fod  yn  addfed  ato."  Nid  papyrau  Toryaidd  yn  unig  sydd  yn  dyweyd 
hyny,  ond  papyrau  Ehyddfrydol  hefyd  a  ddywedant  nad  ydyw  y  wlad 
yn  addfed  Tr  pwnc,  nac  yn  debyg  o  ddyfod  felly  yn  fuan.  Dyna  farn 
y  Times,  y  Spedator,  yr  Edinburgh  Remew,  y  PaM  Mall  Oaaette — y  cy- 
hoeddiadau  Ehyddfrydol  mwyaf  dylanwadol  yn  y  deyrnas. 

Cyfeiliornad  dybryd  ydyw  y  sjrniad  nad  ydyw  ein  hurddasolion 
Eglwysig,  a'r  rhai  sydd  yn  dal  bywiolaethau,  yn  cymeryd  dyddordeb 


868  BOUD   GBON. 

ymarferol  yn  "yr  ymdrech  hon."  Profa  hyn  anwybodaeth  nas  gelür 
ei  egluro  ond  ar  y  tir  o  benderfyniad  i  beidio  a  darllen  llenyddiaeth  yr 
ochr  amddiffynol.  Nid  yr  ymgyrch  bresennol  sydd  wedi  dwyn  y 
6ymdeitha8  Amddiffynol  i  fodolaeth.  Sefydlwyd  y  gymdeithas  hon 
bum'  mlynedd  ar  hugain  yn  ol.  Diffyg  anesgusodol  e  sylwadaeth 
ydyw  y  rheswm  dros  y  Byniad  anghywir  mai  "y  curadiaid  fel  rheol 
sydd  fwyaf  blaenllaw  yn  yr  ymdrech  hon."  Yr  wyf  wedi  cael  yr 
hyfrydwch  mawr  o  gly wed  rhai  o'r  areithiau  mwyaf  grymus  a  draddod- 
wyd  yn  yr  ymgyrch  bresennol  ar  y  cwestwn  o  gwbl,  ac  y  mae  yn  sicr 
genyf  fod  areithiau  "rhai  yn  dal  bywiolaethau,"  o  archddiacon  i  lawr, 
ar  y  blaen.  Mae  ein  hurddasolion  Eglwysig  a'n  hoffeiriaid  mwyaf 
dylanwadol  ar  bwyllgor  y  Gymdeithas  Amddiffynol,  ac  yn  cymeryd  y 
dyddordeb  mwyaf  yn  ei  gweithrediadau ;  nid  ydynt  byth  yn  arbed 
trafferth  i  hyrwyddo  y  gwaith.  Ehaid  i  mi  ddyweyd,  yn  enw  y  ddau 
neu  dri  o  guradiaid  sydd  wedi  cymeryd  "  rhan  flaenllaw "  yn  y  dra- 
fodaeth  bresennol,  ein  bod  yn  taflu  yn  ol  yr  awgrymiad  amlwg  fod 
genym  amcanion  pellach  mewn  golwg  na  gwasanaethu  hyd  y  gaüem, 
trwy  gymhorth  Duw,  ei  Eglwys  ag  y  mae  genym  y  fraint, — a  dywedwn 
heb  ymffrost, — o  fod  yn  aelodau  ynddi.  Ond  cymhwyswn  yr  ymresymiad 
rhyfedd  yma  o  eiddo  Mr.  Jones  at  yr  ochr  ymosodol.  Pwy  welir 
amlaf  yn  cymeryd  y  rhan  fwyaf  blaenllaw  yn  y  cyfarfodydd  dadgysylltiol  ? 
Dau  o  weinidogion  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  dau  weinidog  y  Bedydd- 
wyr,  ac  un  gweinidog  yr  Annibynwyr,  a  siarad  am  Esgobaeth  Bangor. 
Weithiau  cyrchir  i'r  llwyfan  un  gŵr  lleyg  o  Sir  Drefaldwyn.  Yn  y 
rhestr  hon  nid  oes  ond  un  a  ystyrir  gan  yr  Ymneillduwyr  fel  yn 
perthyn  i'w  pregethwyr  blaenaf,  neu  ymhlith  eu  dynion  mwyaf  dylan- 
wadol.  Yn  ol  ymresymiad  Mr.  Jones,  nid  ydyw  y  gweddill  "  prin  yn 
cymeryd  rhan  yn  yr  ymdrech  hon."  Os  felly  profai  hyn  fod  y  pwnc  yn 
llawer  mwy  "  anaddfed  "  nag  a  ddychymygodd  Mr.  Jones  ei  hun  erioed. 
Cwynir  am  "linell  yr  amddiffyniad."  Onid  oeddym  yn  rhwym  o 
ddilyn  llinell  yr  ymosodiad  ì  Y  prawf  goreu  o  effeithiolrwydd  yr  am- 
ddiffyniad  ydyw  y  gorfodiad  parhaus  i  newid  cyfeiriad  yr  ymosodiad. 
Yr  wyf  yn  cytuno  ar  unwaith  y  dylid  codi  y  ddadl  yma  i  dir  llawer 
iawn  uwch  na'r  hwn,  hyd  yn  hyn,  y  mae  yr  ymosodwyr  wedi  cymeryd 
eu  safleoedd  arno.  Dylid,  bid  sicr,  ystyried  yr  agwedd  ysgrythyrol  o'r 
pwnc,  ei  ddylanwad  moesol,  yn  bersonol  a  chymdeithasol,  ei  werth 
crefyddol,  cenedlaethol,  &c.  Ond  os  na  ddilyn wn  areithwyr  y  Dadgysyllt- 
iad  yn  y  cyfeiriadau  y  maent  wedi  eu  cymeryd,  cyhuddir  ni  o  anallu- 
ogrwydd  i'w  hateb.  Angenrhaid  a  osodir  arnom  i  ddilyn  y  "  trywydd," 
hyd  nes  gyrir  y  Uwynogod  Tr  ddaear.  Dyddorol,  ar  ryw  ystyr,  ydyw 
sylwi  fel  mae  Mr.  Jones  yn  byw  mewn  perffaith  gyd-ddealltwriaeth  ág 
ef  ei  hun.  Yr  ydym  ni,  bid  siwr,  yn  analluog  i  ddeall  cenedl  y  Cymry. 
"Gallwn  ddychymygu,"  meddai  Mr.  Jones,  "a  byddwn  yn  dychymygu 
am  linell  o  amddiffyniad  fuasai  yn  taro  yn  lled  rymus,  &c."  Y  mae 
Mr.  Jones  yn  angharedig  â  ni,  yn  deffro  ein  cywreinrwydd  heb  ei 
foddloni.  Gresyn  na  chaem  hanner  awr  i  roddi  tro  trwy  ystafelloedd 
llawnion  dychymyg  Mr.  Jones.  Diammeu  y  caem  weled  yno  ryfeddod- 
au  digon  i  synu'r  byd  ;  cawsem  yno  arfau,  yn  ol  ei  awgrym  ef,  a  allent 
droi  yn  eu  gwrthol  y  Dadgysylltwyr  gyda  gwarth  tragywyddol;  cawsem 
yno  offerynau  dadleuol  a  darawsent  y  Cymry  tynergalon  â  llesmair,  a'r 


BOBD   GRON.  369 

Dadwaddolwyr  â  pharlys,  fel  nas  gallent  byth  ar  ol  hyny  estyn  llaw 
at  gysegr-yspeiliad.  Nid  yw  yn  ddigon  i  Mr.  Jones  fod  yn  y  rhestr 
flaenaf  fel  areithiwr  dros  Ddadgysylltiad,  ond  y  mae  hefyd  yn  meddu 
ar  ddefnyddiau  a'i  gosodent  ymhell  uwchlaw  y  goreu  yn  erbyn  Dad- 
gysylltiad. 

Cyfeiria  Mr.  Jones  at  un  "  gẃr  parchedig "  mewn  cyfarfod  amddi- 
ffynol  yn  ceisio  profi  o'r  Hyfforddwr  fod  y  Methodistiaid  Oalfinaidd  yn 
dal  ailenedigaeth  yn  y  Bedydd,  ac  yn  dwyn  adnodau  o'r  Bibl  yn  ffafriol  i 
gyffesu.  Cly wais  y  gẃr  parchedig  y  cyf eirir  ato  fy  hun ;  a  phe  buasai 
Mr.  Jones  wedi  cly wed  yr  hyn  a  ddy wedodd,  yr  wyf  yn  credu  na  f uasai 
yn  ei  ystyried  yn  "  eithafion  ffolineb."  Mae  y  "  gŵr  parchedig  "  yn 
ddigon  galluog  i  amddiffyn  ei  hun.  Eithafion  ynfydrwydd,  yn  wir, 
oedd  dwyn  pynciau  mor  lwyr  anmherthynasol  â'r  pwnc,  i'r  cyfarfod 
ymosodol,  fel  y  gŵyr  Mr.  Jones,  o  herwydd  yr  oedd  yn  bresennol,  fel  y 
deallwyf,  yn  y  cyfarfod  hwnw. 

Mae  Mr.  Jc-nes  yn  myned  heibio  y  cwestiwn  o  gydraddoldeb  cref- 
yddol  yn  llipa.  Ni  chynnygia  ddarnodiad  o  hono.  Gofynir  yn  wastad 
am  un.  Y  gwirionedd  yw,  nis  gall  y  Dadgysylltwyr  ei  roi  heb  fradychu ' 
y  gwir  amcan  mewn  golwg,  sef  ymgyrhaedd  at  gydraddoldeb  cymdeith- 
asol ;  o  herwydd  y  ddadl  a  glywir  ydy w,  mai  eisieu  i'r  gweinidogion 
gael  yr  un  parch  â'r  offeiriaid  sydd  arnynt.  Cly wir  hyn  yn  aml.  Os 
chwareu  ar  eiriau  yr  ydym  wrth  sôn  am  gydraddoldeb  crefyddol, 
paham  nad  eglurir  i  ni  ar  ba  eiriau  yr  ydym  yn  chwareu.  Dywed  Mr. 
Eiddon  Jones  mai  cydraddoldeb  yn  ngwyneb  cyfraith  yw  ei  amcan,  ond 
anghofiodd  egluro  lle  mae'r  diffyg  o  hyny  yn  bresennol.  Dywedir  mai 
yr  offeiriad  ydy w  cadeirydd  y  f estri  blwyfoL  Y  f ath  anrhydedd  1  Pe 
byddai  i'r  offeiriad  ei  rhoi  i  fyny  yfory,  mae'n  sicr  na  fyddai  y  preg- 
ethwr  yn  ei  chael ;  a'r  tebygolrwydd  yn  y  rhan  f wyaf  o  blwyfi  ydyw, 
mai  y  lleygwr  pwysicaf,  a  hwnw  yn  Eglwyswr,  fyddai  y  cadeirydd,  os 
maliai  fotwm  am  yr  anrhydedd.  Os  presennoldeb  yr  esgobion  yn  Nhŷ 
yr  Arglwyddi  ydyw  achos  y  gynhen,  rhaid  cofio  nas  gall  offeiriaid 
eistedd  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  tra  y  caniateir  hyny  i'r  gweinidog  Ymneill- 
duol.  Nid  oes  cydraddoldeb  crefyddol  yn  yr  America,  er  nad  oes  yno 
Eglwys  Sefydledig ;  mae  safle  berthynasol  offeiriaid  yr  Eglwys  yno  yn 
debyg  i'r  hyn  ydyw  yn  Nghymru.  Nid  ydyw  dadsefydliad  wedi  dwyn 
hyn  oddeutu  yn  yr  Iwerddon,  o  herwydd  pasiwyd  penderfyniad  gan  y 
Bélfast  Presbytery  yn  cwyno  nad  ydyw  f elly  ;  a  dywedodd  Mr.  Gladstone, 
mewn  atebiad  i  ofyniad  ysgrifenydd  y  National  Union  ar  y  mater — a 
dywedwyd  hefyd  yn  y  Senedd — nad  oedd  gan  sefydliad  eglwysig  ddim 
i  wneyd  â'r  pwnc.  Mae  syniad  Eglwyswyr  am  natur  eglwys  mor  han- 
fodol  wrthwynebol  i  syniad  yr  Ymneillduwyr  am  y  cyfryw,  fel  y  mae 
yr  undeb,  fel  y  mae  yr  ymadrodd  "  cydraddoldeb  crefyddol"  yn  ei 
olygu,  yn  hollol  anghyrhaeddadwy  tra  yr  erys  yr  ymraniadau  presennol. 
Mewn  gair,  cŵyn  ddychymygol,  anymarferol,  a  diwerth  ydyw  y  gŵyn, 
yn  sawru  yn  drwm  o  uchelgais  pregethwrol. 

Mae  pwnc  nesaf  Mr.  Jones  o  natur  mwy  ymarferol — sef  cysylltiad 
Ymneillduaeth  â'r  Wladwriaeth.  Buddiol  y w  i  ni  yn  y  fan  yma  wneyd 
ychydig  ymholiad  i'r  ymadrodd  Eglwys  "  Sefydledig."  Cawn  ateb  yn 
llawlyf r  y  Dadgysylltwyr  eu  hunain,  sef  "  The  case  for  Disestablish- 
ment,"    tu  dal.  46,  47.     Haerir  gan  y  Dadgysylltwyr  mai  Eglwys 


870  BOBD  (JBON. 

"sefydledig  trwy  gyfraith"  ydyw  EglwyB  Loegr,  ae  wedi  ei  sefydla 
felly  gan  Harri  VIII.  Nid  ydoedd  yr  ymadrodd  "sefydledig  trwy 
gyf  raith "  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  yr  ystyr  yma  o  gwbl  yn  amser 
Harri  VIII.,  nac  yn  amser  Mary,  Ëdward  VI.,  nac  Elizabeth.  Y  gyf- 
raith  osodol  (siatute  law)  gyntaf  yn  defnyddio  yr  ymadrodd  "sefydledig 
trwy  gyfraith,"  ydyw  Deddf  Unffurfiaeth  Edward  VI.,  5  and  6,  c.  1 ; 
ond  gwneir  hyny  nid  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys,  ond  mewn  cysylltiad 
ft'r  iÂyfr  Ghüeddi,  pa  un  a  drefnwyd  gan  jr  Eglwys  ei  hunan,  ac  a  fab- 
wysiadwyd  yn  umon  yn  yr  un  dull  ag  y  trefnwyd,  y  mabwysiadwyd,  ac 
y  "  sefydlwyd  "  Cyffes  Ffydd  y  Method  istiaid  Calfinaidd  yn  y  flwyddyn 
1826.  Yn  neddf  Unffurfiaeth  1662,  drachefn,  defnyddir  y  geiriau  yma 
yn  yr  un  cysylltiad.  Yn  y  flwyddyn  1689,  amser  William  III. — sef 
cant  a  hanner  o  flynyddoedd  ar  ol  y  "diwygiad"  yn  amser  Harri  VIII. — 
defnyddir  y  geiriau  am  y  tro  cyntaf  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys,  a  hyny 
mewn  anerchiad  at  y  brenin,  ac  nid  mewn  cyfraith.  Defnyddiodd  y 
brenin  yn  naturiol  yr  un  ymadrodd  yn  ei  atebiad.  Yn  ddamweiniol 
hollol  y  defnyddiwyd  yr  ymadrodd  o  dan  yr  amgylchiad  yma,  ac  nid 
mewn  un  modd  i  roddi  urddas  a  safle  i'r  Eglwys.  Gellir  yn  hyderus 
herio  hoìl  Ddadgysylltwyr  y  byd  i  roddi  eu  bys  ar  un  o  gyf reithiau 
Lloegr  a  Chymru  sydd  yn  gwneyd  hyn,  gan  ddefnyddio  yr  ymadrodd 
*•  sef ydiedig  trwy  gyf raith  "  yn  yr  ystyr  rhagfarnllyd  y  gwna  y  Dad- 
gysylltwyr  y  dyddiau  hyn. 

Gwada  Mr.  Jones  fod  y  cysylltiad  sydd  rhwng  y  Methodistiaid 
Calfinaidd  a'r  enwadau  eraill,  â'r  Wladwriaeth,  yr  un  mewn  egwyddor  â 
chysylltiad  yr  Eglwys  â'r  Wladwriaeth.  Geilw  y  ddadl  yma  yn  "  haer- 
iad  twyllodrus,"  tra  ar  yr  un  pryd  cydnabydda  nad  ydyw  yn  hawdd . 
dangos  hyny  ar  unwaith.  Mae  Mr.  Jones  yn  eithaf  hyddysg  yn  y 
ffeithiau  a  ddygir  ymlaen  i  attegu  y  ddadl  yma ;  ac  mae  y  ffaith  nad 
ydy w  yn  cynnyg  cyffwrdd  â'r  un  o'r  ffeithiau  hyny  yn  profi  ei  lwyr 
analluogrwydd  i'w  hegluro  i  ffwrdd  i  foddlonrwydd  y  blaid  Ddad- 
gysylltiol.  Y  mae  wedi  ymdrechu  cymharu  "  gweithred  "  tŷ  neu  dir  â 
"gweithredoedd  "  capelydd.  Yn  ei  ymgais  y  mae  wedi  bod  yn  euog  o 
dwyll  hollol  annheilwng  o  hono  ef  ei  hun,  ond  perffaith  deilwng  o'r 
achos  pwdr  y  mae  yn  ei  gynnrychioli.  Mae  yn  euog  o  gadw  yn  ol  ran 
o'r  gwirionedd  ac  awgrymu  y  gau, — suppresm  veri  a  suggestio  falsi  y 
rhesymegwyr.  Mae  yna  wahaniaeth  hanfodol  rhwng  y  ddwy  "  weith- 
red"  uchod.  Nid  oes  a  fyno  gweithred  tŷ  â  daliadau  crefyddol  y 
perchenog,  ac  nid  oes  gan  y  Wladwriaeth  ddim  i  wneyd  â  hwy ;  ond 
mae  yna  "  ddeffiniad  mwy  neu  lai  helaeth  "  o  ddaliadau  crefyddol  yr 
enwad  bia  y  capel,  ac  y  mae  a  fyno  y  Wladwriaeth  â'u  newid  a'u  hegluro, 
fel  y  gwelir  oddiwrth  y  gymhariaeth  a  wneir  yn  y  colofnau  isod  o 
berthynas  y  Wladwriaeth  â'r  Methodistiaid  Calfinaidd,  er  engraiflt, 
ac  â'r  Eglwys  yn  y  pethau  hyn.  Yn  tu  dal.  11  o  Weìlhred  Gyfansodd- 
iadol  y  Mdhodistiaid  ceir  crybwylliad  am  "sefydliad  y  cymdeithasau" 
— dyna'r  ymadrodd  yn  yr  offeryn  cyfreithiol,  sef  "  sefydlu."  Dyma'r 
hanes  f el  y  mae  yn  y  Gwyddoniadur,  cyf .  vii.  tu  dal.  367  : — "  Yn  y 
flwyddyn  1823,  y  cyhoeddwyd  gyntaf  (Hanes,  Cyfansoddiad,  Rheolau 
Dysgyblaetholy  ynghyd  a  Chyffes  Ffydd  y  Corff  o  Fethodistiaid  Calfinaidd 
yn  NghymTu:  a  gytunwyd  arnynt  yn  Nghymdeithasfäoedd  Aberys- 
twyth  aV  Bala,  yn  y  flwyddyn  hono.'    Yr  oedd  mewn  golwg  ar  y  pryd 


BOJB»  «BOM. 


371 


gael  ^weithred  fynegiadol  o  atbrawiaeth  a  rheolau  y  fcyfundeb,  wedi  ei 
chofrestru  yn  y  Cowrt  of  Chtmcery,  er  mwyn  sicrhau  yn  gyfreithiol,  y 
capelau  yn  feddiant  y  Corff;  a  thuag  at  hyny,  yr  oedd  eisieu  cytuno  ar 
Gyffes  Ffydd,  a'i  chyhoeddi,  at  yr  hon  y  cyfeirid  yn  y  cyfryw  weithred 
gyfansoddiadol.  Y  weithred  hono  a  gofrestrwyd  yn  y  flwyddyn 
1826." 

Gymharwn  ganlyniadau  y  cysylltiad  hwn  â'r  ammodau  cyferbyniol 
ynglýn  â'r  Eglwys  : — 


OOHB  TB  EGLWTB. 

1 .  '  *  Erthyglau  a  gytun wyd  arnynt  gim 
Archesgobion  ac  Esgobion  y  ddwy  dal- 
aeth,  a'rholl  Offeiriaid,  yn  y  Gymanfa  a 
gynnaliwyd  yn  Lluadain,  yn  y  flwyddyn 
1562."— Uyfr  Gweddi. 

2.  Cytunwyd  ar  yr  uchod  "  er  mwyn 
gochelyd  amrywiaeth  barn,  a  chadarnhâu 
cysondeb  yn  nghylch  gwir  grefydd."— 
Llyfr  Gweddí. 

3.  Gosodir  i  lawr  yn  Erthygl  zx ,  fod 
i'r  "  Egiwys  allu  i  osod  defodau,  sere- 
monîau,  ac  awdurdod  mewn  amrafaelíon 
ynghylch  y  ffydd ; "  ac  yn  ol  Erthygl 
xxiv.,  "  Y  mae  gan  Eglwys  wahanol  pob 
cenedl  awdurdod  i  ordeinio,  newidio,  a 
diddymu  seremonîau  neu  ddefodau'r 
Eglwys."— Llyfr  Gwedeìi. 


OOHB  T  METHODISTIAIAD  CALPINAIDD. 

1.  Gytnnodd  y  Methodistiaid  ar  Gyffes 
Ffydd  a  Eheolau  Dysgyblaethol  yn  Sas- 
iynau  y  Bala  ac  Aberybtwyth,  a  chy- 
aylltwyd  hwynt  â'r  Wladwriaeth,  Awst 
lOfed,  1826.  Owel  y  Weühred  Gyfan- 
Boddiadol  a'r  Owyddionadur. 

2.  Cafwyd  nawdd  ác  amddiffyniad 
(nid  goddefiad  yn  unig)  i  sicrhâu  un- 
ffurfiaeth  barn  yn  ol  Gyffes  Ffydd.  — 
Chwyddionadur. 

8.  Gosodir  i  lawr  yn  erthygi  9,  tu 
dal  31  o'r  Weithred,  yr  ammodau  ar  ba 
raá  y  gellir  newid  rheol  :  Nis  gellir 
newid  yr  ammodau  heb  cael  cyfraith 
newydd,  ond  gellir  gwneyd  hyny  & 
"gweithred"  tỳ.  Dangosodd  Mr.  J. 
Davies,  Salford,  yn  Sasiwn  Beaumaris, 
fel  yr  oedd  penderfyniadau  y  Sasiwn  yn 
ddirym,  am  eu  bod  yn  anghyfreithl&wn 
trwy  dori  yr  ammodau  cyfreithiol,— 
Goleuad,  Tachwedd  13,  1875. 

4.  Mewn  mater  o  athrawiaetb,  dywed 
erthygl  9fed,  tu  dal  31  o'r  Weithred 
Gyfansoddiadol,  fel  hyn  :  "  Na  chaiff 
nn  cyfnewidiad  yn  Nghyffee  y  Ffydd9 
neu  y  pynciau  neu  yr  athrawiaethau  a 
ddysgir  gan  y  cyfryw  Gyfundeb,  ei  gan- 
iatâu  ar  unrhyw  bryd,  nachyd  yn  nod  ei 
ddadlu."  Rhaid  cael  Gweithred  Sen- 
eddol  cyn  y  gellir  newid  y  pynciau,  &c. 

5.  Bu  raid  pasio  Dissenters*  ChapdÂct, 
1844,  i  newid  athrawiaethau  rhai  oedd- 
ynt  wedi  gollwng  dros  gof  ddaliadau 
Presbyteraidd.  Felly  hefyd  bu  raid  i'r 
Iriah  Presbyterians  ar  Primitŵe  Metho- 
dists. 

6.  3afon  eglurhâd  y  Cyffes  Ffydd 
ydyw  erthyglau  athrawiaethol  Eglwys 
Loegr  a'r  Catecism  byr  Westminster. — 
Oweithred,  tu  dal.  19.  Llysoedd  Gwlad- 
ol  sydd  yn  effeithiol  yn  penderfynu 
dadleuon. 

Grwelir,  gyda  golwg  ar  athrawiaeth  a  dysgyblaeth,  nad  oes  gwahan- 
iaeth,  mewn  egwyddor,  rhwng  y  ddau  "gysylltiad;"  a  chyda  golwg  ar 
nawddogaeth  eglwysig  nid  ydy w  y  gwahaniaeth  ond  un  o  radd,  a  hyny 
«m  y  rheawjoa  amlwg  fod  yr  Egìŵys  yn  henach  nag  Ymneillduaei&L 


4.  Nis  gall  yr  Eglwys  newid  ei 
hathrawiaethau— ond  yn  union  fel  y  gall 
y  Methodistiaid,  sef  trwy  Weithred 
Seneddol.  Mae  gan  yr  Eglwys  hawl  i 
ddadleu  ei  phynciau  athrawiaethol. 


5.  Mae  yr  amrywiol  ddrwygiadau  yn 
y  Llyfr  Gweddi  gan  yr  Eglwys  yn  profi 
yr  un  peth. 


6.  Safon  eglurh&d  yr  Erthyglau  Ath- 
rawiaethol  ydyw  yr  Ÿsgrythyr  Lân. — 
Erthygl  vi 


372  BOBD  GHON. 

Os  dylid  dadwaddoli  yr  Eglwys  o  herwydd  y  cysylltiad,  dylid  hefyd 
weinyddu  yr  un  oruchwyTiaeth  ar  Ymneillduaeth.  Gellir  profi,  yn 
gyffelyb,  fod  yr  Enwadau,  fel  y  dywedodd  y  Parch.  Baldwin  Brown,  yn 
gaeth,  ie  yn  gaethach,  na'r  Eglwys  wrth  y  Wlad  wriaeth.  "  Y  meddyg, 
iachâ  dy  hun." 

Y  cwbl  a  allai  y  Parch.  Evan  Jones,  Caernarfon,  ddyweyd  ar  yr 
uchod  oedd,  fod  rhai  pethau  y  gellir  eu  newid  ar  ammodau  neilldaol 
(cyfreithiol),  a  bod  rhai  pethau,  fel  yr  athrawiaethau,  nas  gellir  eu 
newid,  a  hyny  am  y  rheswm,  meddai,  na  bydd  eisieu  byth  eu  newid— 
esboniad  effeithiol  ar  anffaeledigrwydd  yr  Hen  Gorff.  Nid  ydyw  y  Pab 
yn  ystyried  ei  hun  yn  anffaeledig  ond  pan  yn  siarad  ex  cathedrâ — hyny 
y w,  ar  athrawiaeth.  Felly  y  Corff.  Eglura  hyn,  o  bosibl,  paham  y  bu  iddo 
adael  allan  o'r  Cyffes  Ffydd  bob  erthygl  yn  athrawiaethau  Eglwys  Loegr 
sydd  âg  ergyd  neillduol  at  eu  "  hanwyl  frawd  " — yr  hen  lanc  o  Rufain, 
ei  Sancteiddrwydd  y  Pab.  Diwedda  Mr.  Jones  trwy  ddy weyd,  "  nad 
oedd  dau  ddu  yn  gwneyd  un  gwỳn  ;"  fel  yna  yn  troi  yn  ol  i  roi  bon- 
clust  angharedig  i'r  Cyf undeb  trwy  gydnabod  fod  y  Corff  beth  bynag  yn 
ddu.  Gadawer  y  ddau  Jonesiaid  i  gysuro  a  chysoni  eu  hunain  â'u 
gilydd  yn  y  caddug,  cysylltiad  gwladol  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a'r 
holl  enwadau.  Pe  caniatâi  gofod,  gallaswn  nodi  amryw  o  engreifftiau 
ychwanegol  i  ddangos  bod  y  Wladwriaeth  yn  goddef,  cydnabod, 
amddiffyn,  breintio,  deddfu,  ac  yn  penderfynu  materion  o  athrawiaeth 
a  dysgyblaeth  i'r  Ýmneillduwyr  fel  i'r  Eglwys.  Engraifft  neillduol  o 
gysylltiad  "  eglwysi  rhydd "  â'r  Wladwriaeth  a  geir  yn  y  drafodaeth 
bresennol  gyda  golwg  ar  apwyntiad  Archesgob  Pabyddol  Dublin.  Mae 
Mr.  Gladstone  yn  dylanwadu  yn  swyddogol  o  un  tu,  a'r  Parnelliaid  o'r 
tu  arall,  a'r  Pab  mewn  penbleth  sobr  rhwng  y  ddwy  blaid.  Ond 
rhaid  prysuro  i  sylwi  ar  ranau  eraill  o  erthygl  y  Parch.  J.  Eiddon  Jones. 

Cymysgodd  Mr.  Jones  brif  bwnc  y  ddadl  â  mater  y  Weithred  Gyfan- 
soddiadol — sef  mai  eiddo  y  Wladwriaeth  neu  genedlaethol  ydyw  eiddo 
yr  Eglwys.  Cymerodd  yn  ganiatäol,  a  meddyliodd,  mae'n  debyg,  y 
buasid  yn  ei  gymeryd  ar  ei  air,  mai  eiddo  cenedlaethol  ydyw  eiddo 
Eglwysig.  Mae'r  pwnc  yma  ei  hun  yn  destun  erthygl  lled  faith. 
Dyma  sylfaen  adeilad  Mr.  Jones,  ac  nid  ydyw  wedi  cynnyg  cymaint  ag 
un  ffaith  na  rheswm  dros  yr  haeriad.  Mae  eiddo  yr  Eglwys  yn  gynnwys- 
edig  mewn  gwaddol  ac  adeiladau.  Nid  oes  cyfeiriad  o  gwbl  atynt  yn  y 
cyfrif  blynyddol  a  gyhoeddir  gan  y  Llywodraeth  o  eiddo  y  Wladwr- 
iaeth.  Nid  oes  swyddogion  gwladol  yn  cael  eu  hanfon  i  edrych  pa 
fodd  y  gwerir  cyllid  yr  Eglwys,  fel  y  gwneir  â  threthoedd  lleol,  &c 
Pan  adeiladir  eglwysi  ac  y  gwaddolir  esgobaethau  a  by  wiolaethau  wrth  y 
cannoedd  o  filoedd  o  bunnau  yn  flynyddol,  fel  y  gwneir  y  dyddiau  hyn, 
nid  oes  neb  ond.  yr  anghyfarwydd  a'r  maleisus  a  wadai  mai  i'r  Eglwys  y 
tanysgrifir  yr  eiddo  yma,  neu  a  awgryma  nad  oedd  ein  cyndadau  yn 
llawn  mor  haelionus  â  neb  pwy  bynag  yn  yr  oes  hon.  Cellwair  â  geir- 
iau  ydyw  y  fath  wadiad  neu  awgrymiad.  Gofynir  weithiau  am  gof- 
nodion  a  phrawfion  o'r  gwaddoliadau  yma  o  eiddo  yr  Eglwys.  Gellir 
dwyn  ymlaen  ddigon.  Dyledswydd  ein  cyhuddwyr  ydyw  profi  i'r 
gwrthwyneb;  dyma  reol  pob  dadl — profi  er  engraifft,  mai  nid  yr 
arferiad  yn  y  wlad  yma  cyn  27  Henry  VIII.,  wrth  drosglwyddo  eiddo 
oedd,  nid  gwneyd  "gweithred  "  fel  y  deallir  yn  yr  oe#  hon,  ond  trwy 


BORD   GBON.  378 

"  estyn  gw'ialen,"  careg,  ychydig  o  bridd,  &c.  (Pennant,  cyf.  iii.  tu  dal. 
272),  i'r  hwn  a  dderbyniai  yr  eiddo,  ac  mai  felly  y  trosglwyddwyd 
yn  y  wlad  yma — pa  un  bynag  ai  i  ddybenion  bydol  neu  eglwysig — 
pob  eiddo  hŷn  na'r  flwyddyn  ucbod,  yn  nwylaw  neb  pwy  bynag  y 
gallo  fod  heddyw ;  profi  nad  ydy w  haneswyr  a  chyfreithwyr  safonol, 
megys  Hallam,  Freeman,  Stubbs,  Selden,  Brougham,  Blackstone,  &c, 
yn  tystiolaethu  mai  i'r  Eglwys  y  rhoddwyd  yr  eiddo  yma  gan  bersonau 
preifat;  egluro  paham  yr  oedd  yn  y  flwyddyn  1847,  y  drydedd  ran  o'r 
tir  diwylliedig  yn  Lloegr  a  Chymru  heb  ddegwm  arno,  yn  ol 
McCulloch, — ni  buasai  Lly wodraeth  yn  gwneyd  eithriadau  fel  hyn ; 
egluro  paham  nad  oes  ond  y  bedwaredd  ran  o  ddegwm  cynnyrch 
adnewyddol  y  tir  yn  cael  ei  dalu;  paham  y  mae  y  fath  anghyfartaledd 
yn  y  gwaddoliadau ;  pa  pryd  y  bu  i'r  Llywodraeth  drosglwyddo  "penod- 
iadau  "  i'r  noddwyr  preifat ;  paham  y  ceir  fod  plwyfydd  wedi  eu  ffurfio 
a'u  gwaddoli — megys  yn  Sir  Fôn — gannoedd  o  flynyddoedd  cyn  clywed 
son  am  yr  estron-frenin  a'r  gelyn  trwyadl  i  Gymru,  Offa, — deddf  yr 
hwn  y  dy wedir,  forsooth,  y  bu  yr  hen  Gymry  dewr  yn  ddigon  llwfr  i'w 
mabwysiadu  a'i  hufuddhâu ;  paham  y  cymerwyd  oddeutu  dau  gant  o 
flynyddoedd  i  gasglu  adnoddau  i  waddolî  plwyfydd  Sir  Fôn  yn  unig, 
ac  un  cant  ar  ddeg  o  flynyddoedd  yn  Lloegr  a  Chymru,  yn  ol  Stubbs,  i 
waddoli  plwyfydd  yn  ol  y  gyfundrefn  ddegymol,  os  cyfraith  yn  niwedd 
yr  8fed  ganrif  a  roddodd  y  degwm,  f el  yr  haerir ;  a  llawer  o  gwestiynau 
eraill,  anatebadwy,  y  gellir  eu  gofyn  ar  y  dybiaeth  mai  y  Llywodraeth 
a  waddolodd  yr  Eglwys.  Heriwn  yn  ddibetrus  ein  gwrthwyoebwyr  i 
ddwyn  ymlaen  un  cofnodiad  diammheuol  o  drosglwyddiad  cyfreithiol 
o'r  eiddo  Eglwysig  i'r  Llywodraeth,  neu  o  eiddo  y  Llywodraeth  i'r 
Eglwys.  Os  i'r  Llywodraeth — trustees  y  Wladwriaeth — y  rhoddwyd  yr 
eiddo  yma,  paham  yr  haerir  byth  a  hefyd  mai  y  Lly wodraeth  a'i  rhodd- 
odd  i'r  Eglwys  ì  Ond  pan  yn  methu  dwyn  ymlaen  ffeithiau  i  attegu 
eu  haeriadau,  troant  at  Êesymeg.  Ond  yma  nid  ydynt  yn  fwy  ffodus. 
Dy wedant  fod  Eglwys  Lloegr  yn  Eglwys  genedlaethol,  ac  am  hyny  bod 
eiddo  Eglwys  Loegr  yn  eiddo  cenedlaethol.  Rhyfedd  fel  y  twyllir  y 
wlad  trwy  ymresymu  ar  amwysedd — fel  yn  yr  engraifft  yma.  Gorwedd- 
a'r  amwysedd  yn  y  gair  "cenedlaethol.M  Ystyr  y  gair  yn  y  cynsail, 
"Eglwys  Loegr  yn  eglwys  genedlaethol "  ydyw  bod  yr  Eglwys  yn 
gweinyddu  er  lles  y  genedl.  Cenadwri  yr  Eglwys,  yn  ol  y  Llyfr  Gweddi 
— ei  trust  deed — ydyw  "pregethu  y  gair  a  gweinyddu  y  sacramentau." 
Ac  yn  hyn  nis  gellir  dyweyd  ei  bod  yn  fethiant.  Nid  ei  chenad  ydyw 
gorfodi  pawb  i  dderbyn  ei  neges.  Ystyr  y  gair  yn  y  casgliad,  ydyw  y 
genedl  fel  meddiannydd  — ac  nid  f od  mwynhâu  gwasanaeth  yr  Eglwys 
ar  ammodau  yn  rhoi  hawl  i'w  meddiannau.  Byddai  yn  un  mor  gywir 
i  ymresymu  fel  hyn: — Mae  Prif-weinidog  Lloegr  yn  Brifweinidog 
cenedlaethol ;  felly  mae  eiddo  Prifweinidog  Lloegr  yn  eiddo  cenedl- 
aethol.  Neu  bwriwch  fod  A.  B.  yn  overseer  plwyf.  Yn  ol  ymresymiad 
y  Dadgysylltwyr,  gellir  dy  weyd  fod  "  A.  B.  yr  overseer  yn  overseer  plwyfol, 
ac  felly  fod  eiddo  A.  B.  yn  eiddo  plwyfol,  &c.  Ntd  oes  angen  am 
dreiddgarwch  dwfn  i  weled  mor  sigledig  ydy w  ymresymiad  y  Dadgysyllt- 
wyr.  Mae  awduron  safonol  ar  hanesiaeth  yn  groes  i  Mr.  Jones  gyda 
golwg  ar  natur  daliad  ítenure)  eiddo  Eglwysig.  Dywed  Freeman 
(Rhyddfrydwr  rhonc)  mai  nid  eiddo  cenedlaethol  ydyw  eiddo    yr 

18ÖÖ.  2   B 


Wi  BOfcir  OROIf. 

Eglwys,  ac  ei  fod  yn  gorphwys  ar  yr  un  tír  yn  nnion  ag  eîddo  yr  Ym- 
neilldawyr.  Pelly  hefyd  dywed  Dr.  Rigg,  gweinidog  WesleyaieM; 
Brewer,  gwaith  yr  hwn  a  ddyfynir  ar  Iwyfan  y  Dadgysylltiad ;  Selden, 
Deddfan  Hywel  Dda,  Blackstone,  &c. 

Y  Wladwriaeth  pîau  eiddo  yr  Eglwys,  meddir,  am  mai  yr  un  rhai  yn 
ngolwg  y  gyfraith  ydyw  deiliaid  y  Ẃladwriaeth  ac  aelodau  yr  Eglwys. 
Ond  pa  gyfraith  ?  Os  cyfraith  Eglwysig — Canon  Law — yna  mae  y 
casgliad  yn  anocheladwy  fod  cyfreithiau  Eglwysig  yn  meddu  grym 
cyf reithiau  Seneddol  dros  hawb.  Ond  gwyr  pawb  yn  amgenach.  Dy- 
wedir  bod  Hooker  yn  ffafriol  i  dybiaeth  y  Dadgysylltwyr  yn  y  mater 
yma.  Ond  dywed  Hooker  hefyd  fod  yr  Ymneülduwyr,  ipso  facto,  yn 
weithredol,  yn  difreinio  eu  hunain  fel  Eglwyswyr.  Os  cyfraith  yn 
seiliedig  ar  arferiad — Common  Law, — paham  y  dadleuir  dros  DdadgysyUt- 
iad  yr  Eglwys  ar  y  tir  fod  mwyafrif  y  genedl  yn  Nghymru  wedi  troi 
eu  cefnau  ar  yr  Eglwys  ?  Pan  yn  son  am  Ddadwaddoliad,  dywedant, 
"  Y  ni  pîau  yr  eiddo ; "  pan  yn  son  am  Ddadgysylltiad,  dywedant, 
•'  Nid  ydym  yn  perthyn  fr  Eglwys,  nid  oes  dim  a  fynom  â  hi ! "  Os  ar 
ÿr  hawl  i  fwynhâu  gwasanaeth  yr  Eglwys  y  seilir  yr  hòniad  hwn,  onid 
ar  yr  un  tir  y  gellir  dyweyd  mai  eiddo  cenedlaethol  ydyw  capelau  Ym- 
neillduol,  am  fod  1  William  a  Mary,  sess.  1,  c.  18,  sec.  5  and  9,  a 
52  George  III.,  c.  155,  sess.  11,  yn  rhoddi  hawl  i  bob  dyn  fynychn  & 
mwynhâu  pob  "  gwasanaeth "  yn  y  capeli  Ymneillduol,  ac  os  gwrth- 
wynebir  yr  hawl,  fod  y  trustees  yn  agored  i  ddirwy  o  ddwy  i  ugain 
punt  ?  Os  cyfraith  osodol  (statute  law)  sydd  yn  rhoddi  yr  hawl  honedig, 
pa  gyfraith  ?    Adsain  a  etyb,  Pa  gyfraith  ì 

Awgrymir  fod  y  Wladwriaeth  wedi  ymyryd  â'r  eiddo,  ac  felly  mai  hi 
a'i  piau.  Felly !  Ai  y  Wladwriaeth  biau  y  tir  yn  yr  Iwerddon  am  ei 
bod  wedi  ymyryd  â'r  tir  yno?  Ai  y  Wladwriaeth  biau  ceffyl  yr 
amaethwr  am  ei  bod  wedi  rhoddi  treth  ar  y  ceffyl,  ac  felly  ymyryd  âg 
eiddo  yr  amaethwr  ì 

Gwawdia  Mr.  Jones  Unoliaeth  yr  Eglwys.  Mae  ei  lawlyfr,  y 
"Case,"  tu  dal.  83,  yn  ei  wrthddyweyd.  Ni  feiddiai  Mr.  Jones 
ddyweyd  nad  yr  nn  ydyw  yr  Eglwys  o  ran  ei  hanfodion  athrawiaethol 
cyn  ac  ar  ol  y  "Diẅygiad."  Nis  gellir  dywedyd  nad  oes  gwahan- 
iaethau  hanfodol  yn  naliadau  y  Presbyteriaid  a'r  Undodiaid.  Pasiwyd 
y  Dissenters'  Chapel  Act,  1844,  i  brofi  hyny.  Ni  phasiwyd  cyfraith  felly 
i'r  Eglwys. 

Deuwn  at  yr  hyn  a  eilw  Mr.  Jones  yn  rhesymau  dros  Ddadgysylltiad 
a  Dadwaddoliad — pan  nad  oeddynt  ond  cyfres  o  haeríadau  heb  brawfìon 
o  gwbl.  Y  maent  wedi  eu  gwrthbrofi  i  raddau  helaeth  òisoes.  Dywed 
fod  y  cysylltiad,  1.  Yn  groes  i  lythyren  ac  ysbryd  yr  Ysgrythyr.  Ni 
ddywed  pa  lythyren,  ac  nis  eglura  yr  ysbryd.  Mae  y  ffeithìau  canlpol, 
pa  rai  y  gellid  yn  hawdd  ychwanegu  atynt,  yn  profi  y  gwrthwyneb  i 
haeriad  Mr.  Jones  : — (1.)  Yn  yr  amser  boreuaf  ceirbod  llyẅodraethwyr 
gwladoi  yn  barnu  materion  crefyddoi  (Job  xxxi.  26 — 28).  (2.)  Odan  y 
gwahanoi  ffurfiau  o  ly  wodraeth  wladol  o  dan  yr  Hen  Oruchwyliaeth,  caẅn 
f od  Duw  yn  cysylltu  cyfrifoldeb  a  dyledswyddau  crefyddol  â  llywodr- 
aeth,  megys  gydag  Abraham,  Melchisedec,  Moses  ac  Aaron,  Dafydd, 
Solomon,  &c.  (3.)  Ceir  llwyddiant  eenedlaethol  yn  cael  ei  gysylltu  â 
chyflawniad  dyledswyddau  crefyddol  brenhinoedd,  fel  Solomon,  Jehoöa- 


B0BU   ORON.  375 

phat,  Hezetíah,  Josîah,  &c.,  a  chy meradwyir  brenhinòedd  y  cenedloedd 
am  nawddogi  gwir  grefydd,  megys  Darius.  (4.)  Dadblygir  egwyddor- 
ion  yr  Hen  Destament  yn  y  Newydd,  oblegid  cawn  mai  yr  un  winllan, 
olewydden,  &c,  y  cyfeirir  ati  yn  y  ddau.  (5.)  Ufuddhäodd  Crist 
i  ofyniadau  yr  Hen  gyfundrefn.  (6.)  Dysg  y  Testament  Newydd  fod 
pob  awdurdod  oddiuchod,  ac  mai  rhaglawiaid  Duw  ydy w  llywiawdwyr 
wrth  eu  swydd — nid  yn  ol  eu  haeddiant  personol.  (7.)  Ni  chondemniodd 
Crist  yr  hen  gyfundrefn.  Pa  fodd,  felly,  y  mae  yn  anysgrythyrol 
gweithredu  ar  êgwyddor  a  gymeradwyir  yn  ngair  Duw  ac  a  sefydlwyd 
gan  Dduw  ei  hun  f  Pa  le  mae  un  adnod,  os  ydyw  yn  groes  i  lythyren 
yr  Ysgrythyr  Lân,  yn  condemnio  y  cysylltiad  î  Onid  ydyw  yn  ddyled- 
swydd  i  genedl,  yn  ei  chymeriad  fel  cenedl,  yn  ei  hewyllys,  ei  theimtad, 
ei  dealltwriaeth,  a'i  chydwybod,  garu  Duw  ôìi  hcü  nerth — yr  hyn,  mae  yn 
amlwg,  a  drefnir  yn  ei  Ilywodraeth, — yn  gystal  ag  i  ddyn  yn  bersonol 
ei  garu  ?  Onid  ydyw  Duw  yn  ymadael  â  phobloedd  a  ymadawant  âg 
Ef  yn  eu  cymeriad  cenedlaethol  î  Dywedai  Mr.  Jones  mai  "  creadur  y 
Llywodraeth"  ydyw  yr  Eglwys.  Mewn  canlyniad,  y  Llywodraeth  a 
greodd  yr  Eglwys !  Mae  St>  Paul  a  gair  Duw  yn  gwahaniaethu  oddi- 
wrth  Mr.  Jones  yn  hyn.  Dywed  efe  fod  yr  Eglwys  yn  cael  ei  llywod- 
raethu  i  amcanion  bydoL  Nis  gellir  profi  y  fath  athrod  sarhaus  ar  yr 
Eglwys.  Ni  feiddia  neb  pwy  bynag  ddywedyd  fod  yr  offeiriaid  yn  fwy 
bydol  na'r  gweinidogion  Ymneillduol. 

2.  "Nis  gall  yr  Eglwys  ymryddhâu  oddiwrth  y  drygau  sydd  yn 
gwneyd  y  fath  niwed  iddi."  Edryched  i  weithrediau  Seneddol  a  gwelir 
pwy  sydd  yn  taflu  rhwystrau  ar  ffordd  symud  y  "  drygau  " — Y  Pictons, 
Morleys,  Lawsons,  a'r  llu  DadgysylltioL     0  tempora  /  0  mores  I 

3.  "Erlidigaeth  ydyw  hanes  y  cysylltiad,  ac  y  mae  goddefiad  yn 
ertídigaeth."  Felly  sefydlodd  Duw  erlidigaeth  o  dan  yr  Hen  Oruchwyl- 
iaeth.  Goddefiad  yn  erlidigaeth  !  Y  f ath  ddychymyg  afìach !  Gnid 
eu  goddef  gaiff  yr  Ymneillduwyr  ar  ol  y  DadgysyÜtiad  î  Pa  un  ai 
goddefiaid  ai  diddymiad  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  yr  Iwerddon  ar  ol  y 
Dadgysylltiad  %  Anwybodaeth  echrydus,  neu  ry wbeth  gwaeth,  all  yn 
unig  roi  cyfrif  am  y  fath  haeriad.  Mae  yr  Ymneillduwyr  yn  cael  eu 
cydnabod,  eu  goddef,  eu  hamddiffyn,  deddfu  iddynt,  eu  harolygu,  a'u 
breintio,  a  hawdd  fuasai  dangos  fod  ar  lyfrau  cyfreithiol  Prydain  Fawr 
oddeutu  deugain  o  gyfreithiau  yn  profi  i  r  Lly wodraeth  ddeddfu  Tr  Ym- 
neillduwyr  fel  "  gwladwyr  a  Christionogion,,,  fel  y  dywedodd  y  Parch. 
J.  Mills. 

4.  "  Y  cysylltiad  yn  ei  ddal  ef  yn  gyfrifol  dros  yr  Eglwys."  Druan 
o'r  Eglwys,  os  y  Dadgysylltwyr  sydd  yn  gyfrifol  drosti!  Mae 
Mr.  Jones  yn  gwybod  yn  eithaf  da  nad  oes  neb  am  ei  ddal  yn 
erbyn  ei  ewyllys  at  y  cyfrifoldeb  hwn,  os  ydyw  yn  ei  deimlo  mor 
angerddol  fel  y  gwaedda  am  ei  ollwng  yn  rhydd  oddiwrtho.  Mae 
wedi  dadgysylltu  ei  hun  öddiwrtho,  fel  mae  yn  oleu  eglur  i'r  neb  a  fyno 
weled. 

5.  "  Yr  Eglwys  wedi  methu  cyrhaedd  pob  amcan  y  gellir  tybied  am 
dano  i  Eglwys  Sefydledig."  Safon  uchel,  sef  "yr  amcanion  y  gellir  eu 
tybiecL"  Nid  oes  un  sefydliad  na  chyfundeb  crefyddol  wedi  gwneyd 
hyn  eto. 

2    B    2 


Ô?6  NODIADATJ    ttiENYDDOL. 

6.  "  Eiddo'r  Eglwys  yn  eiddo  y  Wladwriaeth."  Mae  hwn  wedi  ei 
aUb  eisoes. 

7.  "  Yr  egwyddor  wirfoddol  yn  gyflawn  ddigonol  i  ddwyn  ymlaen 
waith  Eglwys  Crist  ar  y  ddaear."  Mae'r  Eglwys  wedi  bod  erioed  yn 
dysgu  y  ddyledswydd  o  gyfranu  yn  wirfoddol  at  ei  chynnaliaeth.  Y 
canlyniad  ydyw  fod  Eglwyswyr  wedi  cyfranu  pedair  miliwn  o  waddol, 
yn  cyfranu  pum'  miliwn  ychwanegol  yn  flynyddol  at  yr  Eglwys ;  plîm, 
cant  o  filoedd  at  y  Genadaeth  Gartrefol  yn  unig  yn  Llundain,  &c,  &c. 
Cwyna  yr  Ymneillduwyr,  Dr.  Osborn,  Mr.  Spurgeon,  Dr.  Binney,  Dr. 
Parker,  &c,  o  herwydd  methiant  y  gyfundrefn  "  llaw  i'r  genau,"  yr  hon 
a  gynnyrchai  ddiaconiaid,  meddai  y  Parch.  J.  A.  James,  ag  ydynt  711 
"Fibl  y  gweinidog,  noddwyr  y  fywoliaeth,  a  bleiddiaid  y  praidd." 

8.  Dy wed  Mr.  Jones  mai  "  bendith  ddirfawr  fyddai  Dadgysylltiad." 
Ni  ddangosodd  pa  fodd,  ac  ni  roddodd  brawfion  o  hyn.  Mae  yn  rhy- 
fedd  i'r  Hollwybodol  gysylltu  peth  nad  oedd  0  fendith  i'r  Iuddewon. 
Pa  fodd  y  gall  fod  o  fendith  tra  y  mae  llai  o'r  hanner  o  offeiriaid 
cynnorthwyol  yn  yr  Iwerddon  yn  bresennol  na  chyn  y  Dadgysylltiad  î 
Sut  y  gall  ei  fod  yn  fendith  i  golli  deng  mil  o  Eglwysi  o  leiaf  ì 

9.  "  Yn  rhwystr  i  undeb  Eglwysig  gwirioneddol."  Yn  yr  Iwerddon 
y  canlyniad  ydyw,  gwneyd  hyn  yn  fwy  anmhosibl  nag  o'r  blaen,  os  yn 
bosibl.  Ni  chyfnewidia  Eglwyswyr  eu  syniad  am  undeb  Eglwysig,  pe 
dadgysylltid  yr  Eglwys  ganwaith  drosodd.  Mae  y  synìad  yma  yn 
groes  i  syniad  jrr  Ynmeillduwyr  ar  y  pwnc. 

Buasai  yn  dda  genyf  pe  buasai  gofod  yn  caniatâu  i  drin  y  pwnc  yn 
Uawer  helaethach.  Yr  oeddwn  yn  rhwym  o  wneyd  sylw  o'r  hyn  a  ddy- 
wedodd  y  Parch.  J.  Eiddon  Jones  yn  yr  erthygl  flaenorol.  Pe  buasai 
wedi  ymresymu,  yn  hytrach  na  gwneyd  haeriadau  heb  eu  profi,  gallesid 
dyhysbyddu  y  pwnc  i  raddau  helaethach  nag  y  caniatâ  y  gofod 
presennoL 

K  Hughes. 

UanfaWfechan. 


NODIADAU     LLENYDDOL. 

The  Eingdom  of  Ocd,  Biblically  and  Historicaüy  conndered.  The  Tentb  Seriee 
of  the  Cunningham  Lectores.  By  James  S.  Candlish,  D.D.,  Professor  of 
Theology,  Free  Churcb,  Olasgow.    Edinbargh  :  T.  &  T.  Clark. 

Yb  ydym  o  dro  i  dro  wedi  dwyn  i  sylw  ein  darllenwyr  amryw  gyfrolau  gwerthfawr 
o'r  Darlithiau  a  sefydlwyd  yn  Ysgotland  er  anrhydedd  i  goffadwriaeth  Dr.  CnDHÌng- 
ham,  a  chyda'r  amcan  o  gyfoethogi  Uenyddiaeth  ddnwinyddol  y  wlad  hono.  Ae  J 
mae  y  gyfrol  hoD,  gan  deilwng  Fab  i  Dad  o'r  fath  deilyngaf,  yn  gwbl  addas  i  gymeryd 
ei  lle  ymyag  ei  chwaer-gyfrolan,  y  rhan  fwyaf  o  ba  rai  a  gydnabyddir  fel  o  awdnrdod 
aafonol  ar  y  materion  yr  ymdrinant  à  hwynt     Mae  y  mater  o  Deyrnas  Ddaw  mewm 


NODIADAÜ  LLENYDDOL.  377 

blynyddoedd  diweddar  wedi  tynu  sylw  mawr  ymyag  duwinyddion.     Hae  hyn  yn 
ddyledus  i  fesur  i'r  arbenigrwydd  sydd  wedi  ei  osod  yn  ddiweddar  ar  efrjdian 
hanesyddol,  a'r  ymdrech  i  adnabod  bywyd  a  syniadan  y  gorphenol  yn  en  golenni 
priodol  en  hunain,  yn  bytrach  nag  edrycb  arnynt  trwy  olygiadau  y  dyddian  hyn.     A 
tbra  yr  ydys  felly  yn  astndio  yn  well  y  cyfnodan  ar  wahân,  yr  ydys  hefyd  yn  cael 
llawer  amgenach  syniad  am  unoliaeth  hanesyddiaeth,  nen  ddadblygiad  yr  egwyddor- 
ion  cyffredinol  y  rhai,  o  oes  i  oes,  sydd  yn  cael  en  gweithio  allan  yn  llywodraetbiad 
y  byd.     Nid  oe  id  yn  anbawdd  gweled  mai  drycbfeddwl  mawr  y  Bibl  ydyw  fod  i 
Dduw  ei  deyrnas  ar  y  ddae.tr,  ar  wahân  i'r  byn  sydd  yn  perthyn  iddo  fel  Llywodraeth- 
wr  cyffredinol :  ac   wedi  dechren  astudio  y  Gair  yn  ngoleuni  y  gwirionedd  mawr 
hwn,  fe  geid  fod  ystyr  newydd  a  llawer  mwy  gogoneddus,  nid  yn  unig  yn  ei  hanes- 
yddiaeth,  ond  hefyd  yn  ei  holl  athrawiaeth  ;  ac  fe  deimlir  fod  yr  un  peth  yn  wir  yr 
nn  finnnd  am  banes  yr  eglwys,  am  ffurfiad  duwinyddiaeth,  ac  fel  y  wers  ymarferol 
fawr  sydd  yn  codi  oddiar  y  cwbl,  am  y  dealltwriaeth  hwnw  gyda  golwg  ar  y  drych- 
feddwl  o  ddyledswydd  wrth  ba  nn  yr  ydym  i  lunio  ein  bymarweddiad.     Mae  llawer 
golygiad  gwyllt  wedi  ffynn  gyda  golwg  ar  y  dull  ymha  nu  y  mae  y  deyrnas  hon  i'w 
bamlygn  ei  hnn,  ac  y  mae  eto  gryn  lawer  o  dywyllwch  am  ei  natur,  ei  hamcan,  ei 
gallu,  a'i  rhagolygon.    Tr  oedd  yn  ffodns,  gan  hyny,  i  Dr.  Candlish  gymeryd  y  mater 
i  fyny  yn  y  darlithiau  hyn,  ac  ymdrin  âg  ef  yn  y  dull  cyflawn,  clir,  a  boddhaol  ag 
yr  addefa  pawb  a  astudio  ei  lyfr  ei  fod  wedi  gwneyd.     T  mae  yn  ymdrin  ftg  ef  yn  ei 
wedd  Fiblaidd  a  Hanesyddol.    T  cwestiwn  mawr  ydyw,  Beth  oedd  y  deyrnas  hono  a 
gyhoeddid  ac  a  sefydlid  gan  Grist  f    Mewn  trefn  i  ddangos  hyny  y  mae  yn  y  ddarlith 
gyntaf  yn  traethn  am  deyrnas  Ddnw  fel  dymuniad  yr  holl  genedloedd,  neu  y  drych- 
feddwl  am  lywodraeth  berffaith  ag  yr  oedd  yr  hen  genedloedd  mewn  gwahanol  ffyrdd 
yn  ymbalfaln  am  dano.     Tr  oedd  y  llywodraeth  batriarcbaidd  yn  dyfiant.o'r  nn 
deulnaidd ;  yr  hen  ymherodraetbau  dwyreiniol  yn  nnbenaeth,  ac  felly  yn  dirywio 
i  ormes;    yr  oedd  y  gwladwriaethan  Groegaidd  yn  dyfiant,  chwedl  Dr.  Arnold, 
o  ystâd  o  blentyndod  i  ystâd  o  ddyndod,  ac  yn  gydnabyddiaeth  ar  ran  y  bobl 
o'r  drycbfeddwl  o  wladwriaeth,    ac   yr  oedd  athroniaeth    Roegaidd  mewn  gwa- 
hanol  ffyrdd  yn  gweitbio  yn  yr  un  cyfeiriad;   yn  Rbufain  yr  oedd  y  bobl  yn 
llywodraethn,  a'r  drychfeddwl  o  ddeddf  yn  cael  ei  gydnabod  yn  oruchaf ;    ond  yr 
oedd  y  cyfan  yn  methu  dyfod  i  fyny  â'u  cynllun,  ae  yr  oeddynt  yn  meddwl  am  en 
hystâd  beifíaith,  neu  eu  hoes  enraidd,  yn  mhellder  y  gorphenol.     Mae  yr  ail  ddar- 
lith  yn  trin  am  deyrnas  Dduw  dan  yr  Hen  Destament ;  yn  rboddi  ei  hanes ;  yn  dan- 
gos  ei  methiant,  ac  ynglŷn  â  hyny  ei  heffeithiau  parhâus ;  cyfeiria  at  y  goleuni  a 
deflid  gan  brophwydoliaeth  ar  y  dyfodol  dysglaer  oedd  ymlaen,  ac  fel  yr  oedd 
dybëadan  y  bobl  oren  yn  cyfeirio  at  "ddyddanwch  yr  Israel."    Darlitb  ragorol 
ydyw  y  drydedd,  ar  ddysgeidiaeth  Crist  ar  y  mater  mawr  yma.     Tma  y  dangosir 
natur  y  deyrnas — ei  benditbion  nid  yn  allanol  ond  yn  ysbrydol,  y  mynediad  iddi 
nid  trwy  weithredoedd  y  ddeddfj  ond  trwy  ffydd  ynddo  Ef,  a'r  galln  sydd  yn  ei 
rheoli  nid  yn  nertb  ond  yn  fywyd ;  ei  chyfiawnder  neu  ei  chyfansoddiad  sylfaenol ; 
a  Christ  yn  frenin  arni.     Mae  y  bedwaredd  ddarlitb  ar  ddrychfeddwl  athraw- 
iaethol    teyrnas    Ddnw.      Fel    ei    enwog    dad,    ymgeidw    Dr.    Candlisb    ymhell 
oddiwrth  syniad   Manrice  ac  eraill,  mai  dynolryw  fel  y  cyfryw  sydd  yn  gwneyd 
i  fyny  y  deyrnas,  a'i  ddeffiuiad  ef  o  honi  ydyw  :  "  Cydgynnulliad  dynion,  dan  dra 
gywyddol  ddeddf  Duw  o  gariad  cyfiawn,  trwy  allu  bywiol  ei  gariad  prynedigol  yn 
Iesu  Grist,  wedi  ei  ddwyn  i  weithredu  arnynt  trwy  yr  Tsbryd  Glâo."    T  mae  yn 
dwyn  dynion  i  gymundeb  â  Dnw,  a'i  grym  ydyw  y  by wyd  newydd  yr  hwn  sydd  yn 
dyfod  o  nndeb  â  Christ  fel  yr  hwn  sydd  wedi  marw  drosom.     Rhydd  y  bummed 
ddarlith  olwg  ddyddoro)  ar  yr  ymgeisiadau  sydd  wedi  bod  i  sylweddoli  teyrnas  Ddnw 
yn  y  gorphenol.     Tr  oedd  liawer  o'r  rhai  hyn  yn  ddaearol  a  chelfyddydol,  ac  o 
herwydd  hyny,   fel  y  gallesid  dysgwyl,  yn  aflwyddiannus.     Mae  y  ddarlith  olaf  ar 


878  NODIADAU   LLENYDJDOI* 

deyroaa  Dduw  yn  ei  pberthynas  ig  ideeUs  cymdeithaaol,  neu  gynUwûau  o  berffeith» 
rwydd  eymdeithas  yn  y  dyddiau  hyn.  Mae  Uawer  o'r  rhai  hyny,  a  phob  uu  yo 
hòni  bod  yn  feddyginiaeth  anffaeledig  i  holl  anhwylderau  cymdeitbaa ;  ond  yr 
ydye  yn  gweled  yn  barh&ns  fod  daa  rwyetr  neilldnol  ar  y  ffordd :  1.  Nid  oes 
yr  un  o'r  cynUuniau  hyn  a  ellir  gymhwyso  at  y  gymdeithas  ddynol  yn  gyffredinoL 
2.  A  pha  mor  gyflawn  bynag  y  gelUd  en  cymhwyeo,  nid  oea  yr  uu  o  honynt  yn  abl 
i  wella  yr  afiecbyd  dwfn  a  marwol  ag  y  mae  y  ddynoliaeth  yn  Uafurio  dano.  O'r 
ochr  araU  y  mae  iachawdwríaeth  teyrnas  Ddnw  yn  gyfaddas  i  bawb,  ac  yn  brysor 
yn  cyrhaeddyd  pawb ;  a  Ue  y  rhydd  dynion  dderbyniad  iddi,  nid  ydyw  yn  metha 
en  Mcren  «  newydd  yn  Nghrist  Ieea  i  weithredoedd  da,"  ac  feUy  yn  pryenro  dyfod- 
iad  y  "nefoedd  newydd  a'r  ddaear  newydd  Ue  y  mae  cyfiawoder  yn  teyroaau."  Pwy 
bynag  a  fynai  weled  y  materion  pwysig  hyn  yn  cael  ea  trin  gyda  goleoni  ac  addfed- 
rwydd,  dysgridiaeth  uchel,  meddyìgarwch  meittrolgar,  a  barn  gref,  ni  allent  wneyd 
yn  well  nag  astadio  y  gyfrol  werthfawr  hon.     Ei  phria  ydyw  10«.  6c. 

Unfermmted  Wine  a  Faet.  Á  Beview  of  Ìhe  Lmtest  Attempt  to  sh&w  that  the 
eodstmce  of  Unfermmied  Wvne  among  the  Ancients  was  impossible  By 
Nobman  Kbrr,  M.D.,  F.L.S.    Filtb  Editiou. 

Wines:  Scriptural  and  Ecclesiastical.  Bv  Nobmau  Kkrr,  M.D.,  F.L9 
Author  oi  ••  Unferruented  Wine  a  Fact,"  MThe  Moitality  from  Intemperance," 
&o.     London  :  National  Ten  peram*e  Publication  Depôt,  337,  StranJ. 

The  Mortality  from  Intemperance.  The  Substance  of  Papers  read  to  the  Social 
Science  Oongress  at  Cheltenham,  and  the  Haroeian  Medical  Society9  London. 
By  Norman  Kerr,  M.D.,  F.L.S.     London  :  J.  H.  Renward. 

Eoly  Scripture,  Temperance,  and  Total  Abstinmce.  With  an  Introductory 
Letter  to  the  Rev.  Oanon  Basü  WiUberforce.  By  William  Bonneä  Hopribb, 
B.D.,  Vicar  oi  Littleport,  &c.     London  :  Willìam  Wella  Gardner, 

The  Water  Drinkers  of  the  Bible.  By  John  W.  Eirton,  LLD.  Antìur  ef 
"Buy  your  own  Cheiriea,"  "The  Four  Pillarsof  Teiiiperance,"  "  Happy 
Homes,  and  how  to  make  thenû,"  etc.  London  :  Natìonal  Temperance 
Pablic^tion  Depôt,  337,  Strand. 

The  Drinh  Traffic  in  the  Ninetemth  Oentury:  its  growth  and  influence.  By 
Dayid  Lewis,  J.P.,  Ex  Magistrate  of  the  City  or  Edinburgh,  Anthor  of 
"The  Drink  Proble  u  and  ite  Solution/'  "Britain's  Sociai  State,"  "The 
Gothenberg  Licensing  System,"  etc.,  etc.  London :  National  Temperanee 
Publication  Depôt 

Dymà  swrn  o  lenyddiaeth  Ddirwestol  iachna  a  gwerthfawr.  Ar  y  flwyddyn  hen  o 
Jubili  y  symudiad  daionus  hwn  yn  Nghymru,  fe  wnelai  ein  darllenwyr  yn  ddoeth 
fynu  astudio  y  fath  lyfrau  &'r  rhai  hyn.  Fe  ddyfnheid  felly  yn  fwy  fyth  eu  hargy- 
hoeddiad  mai  nid  camgymeryd  a  wnaeth  ein  tadau  pan  yn  dechreu  y  fiath  waith  da 
yn  ein  gwlad,  ac  mai  y  peth  doethaf  iddynt  hwythau  fyddai  dal  en  gafael  yn  gryf 
mewn  Dirweat,  a  gwneyd  a  allont  i  ddysgu  ei  gwersi  gwerthfawr  i  bawb  aUo  fod  o 
fewn  eu  oyrhaedd.  Dywed  Dr.  Eerr  ei  fod  wedi  dygwydd  fwy  nag  unwaith  fod  atheist 
deallus  a  sobr  wedi  nodi  allan  iddo  ranau  o'r  Ysgrythyr  Ue  y  sonir  gyda  chymeradwy- 
aeth  am  win,  gan  oryn  mewn  tôn  fuddugoliaethus,  "  A  all  Uyfr  fod  yn  wir,  nea  a  all  ei 
Tsbrydolydd  honedig  fod  yn  anffaeledig,  pan  y  mae  gwlybyron  y  gwyddoch  chwi» 
fel  gwyddonydd  a  meddyg,  nad  ydynt  ond  gwenwyn  gwneuthuredig,  yn  cael  en  har- 
ganmol  yn  bendant  a'u  cymeradwyo  yn  ddifloesgni  ?  "  Ei  ateb  i  hyn  a  fyddai—  "  1. 
Fod  credinwyr  yn  y  Bibl  ac  yn  ei  Awdwr,  sydd  yn  gwybod  am  y  flaith,  ffaith  sydd 
yn  ddiammheuol,  fod  pob  gwlybyron  alcoholaidd  yn  wenwynig,  yn  gwbl  sicr  nad  all 
y  Oyfrol  Tsbrydoledig  mewn  un  modd  gyfieithloni  defhyddiad  diodydd  meddwoL 
2  Fod  gwin  yn  enw  cjffredinol — generie — a  gymhwysir  at  ddiodydd  gweithiedig  ac 
anweithiedig,  alcoholaidd  ac  analcoholaidd,  gwenwjnig  a  diniwed,  fel  y  mae  y  gair 


NODlADAU    LLENYDDOU  37,9 

bwrd^— trwy  yx  hwn  y  gellid  golygu  bwrdd  ciniaw,  bwrdd  cardiau,  bwrçld  gwa^th, 
&c,  neu  fyrddau  o  wahanol  ddetnyddiau,  megys  ffawydd,  mahogany,  &c.  3.  Fod 
yr  henafiaid  yo  defnyddio  diodydd  meddwol  aç  aufeddwol.  4.  Fod  y  gwinoedd  a 
^rybwyllir  yn  y  Bibl  yn  golygu  y  ddau  fath.  5.  Ac  fod  y#  math  neillduol  o  win  y 
cyfeirir  ato  mewn  unrhyw  destun  i'w  benderfynu  gan  y  cyd-destun."  Goíygai  y  Dr. 
dysgedig  fod  y  pethau  yna  yn  atebion  digonol,  ac  yn  ei  ddiniweidrwydd  yr  ydoedd 
yn  meddwl  fod  y  goleuni  oedd  wedi  bod  yn  tywynu  ar  y  mater  bellach  dros  gymaint 
o  amser  mor  gryf  fel  nad  allai  fod  braidd  neb  heb  ei  ddeall.  Dro  yn  ol,  fodd  bynag, 
fe'i  hysbyswyd  fod  ei  ateb  yn  gyflawn  pe  buasai  ddim  ond  yn  wir ;  ond  fod  gweinidog 
Ymneillduol  wedi  ysgrifenu  llyfr  (Wines  òf  ihe  BÌbU.  By  Rev.  A.  M.  Wilson),  a 
dau  dduwinydd  Ymneillduol  wedi  dadgan  yn  gyhoeddus  ei  fod  wedi  profì  yn  y  llyfr 
hwnw  fod  yn  gwbl  anmhosibl  i'r  henafiaid  gadw  gwin  yn  anweithiedig  ac  anfeddwol. 
Iddo  ef  nid  oedd  peth  felly  nemawr  yn  fwy  na  phe  buasai  yr  awdurdodau  uchel  hyny 
wedi  rhoddi  benthyg  eu  henwau  i  sicrhâu  na  anesid  plentyn  gwryw  erioed  â  thrwyn 
ar  ei  wyneb.  Tr  ydoedd  yn  sicr  fod  ganddo  ef  drwyn,  ac  mor  sicr  a  hyny  fod  ganddo 
yn  ei  feddiant  a'i  fod  wedi  bod  yn  yfed  gwin  anfeddwol.  Daeth  ei  gyfaill  ammheus 
yr  un  mor  sicr  o'r  ffaith,  ac  yn  y  gwin  anfeddwol,  fel  y  daethai  o  law  Duw,  yfasant 
ül  dau  waradwydd  i'r  duwinyddion  a  haerent  yn  eu  hanwybodaeth  fod  y  fath 
beth  yn  anmhosibl.  Ni  feddyliodd  Kerr  ychwaneg  am  y  peth  nes  ymhen 
amser  y  cafodd  ddyngarwr  Cristionogol  difrifol  a  deaílus  yn  gydwybodol 
yn  gwrthwynebu  llwyrymwrthodiad,  o  herwydd  fod  Mr.  Wilson  wedi  profi 
fod  cadw  gwin  yn  anfeddwol  yn  anmhosibl  i'r  henafiaid,  ac  am  hyny  fod  y  Bibl 
yn  caniatâu  defnyddio  diodydd  meddwol.  Wedi  hyny  darllenodd  y  llyfr  yn  ofalus, 
a  gwelodd  fod  yr  awdwr  yn  gwbl  anwybodus  o'r  ffeithiau  y  dylasai  fod  wedi  eu 
meistroli  cyn  meddwl  am  ys^rifenu  ar  y  fath  fater.  Ac  i  wrthweithio  camgymer- 
iad  peryglus  y  llyfr  hwnw,  ynghyd  a  dadganiadau  anffaeledig  cyffelyb  a  wnelid 
gan  ddynion  nad  oeddynt  mewn  gwirionedd  yn  deall  dim  ynghylch  y  mater, 
fe  ysgrifenwyd  y  llyfryn  cyntaf  ar  y  rhestr  uchod,  Un/ermented  Wine  a  Fact.  Fe 
deimla  pawb  a'i  darlleno  foddlonrwydd  fod  Dr.  Kerr  yn  gwybod  am  y  pethau  yr 
y8grifenai  yn  eu  cylch,  a'i  fpd  hefyd  yn  profì  ei  bwnc.  Dadl  Wilson  oedd,  fod 
sudd  y  grawnwin  yn  dechreu  ymweithio  can  gynted  ag  y  daw  dan  ddylanwad  yr 
awyr,  a  chan  hyny,  oddieithr  i'r  henafiaid  êi  ferwi,  nad  allent  ei  gadw  yn  anweith- 
iedig ;  a  chan  fod  y  sudd  yn  cael  ei  ferwi,  yn  gytew,  fel  jelly—yn  beth  i'w 
fwyta  ac  nid  yn  wlybwr  i'w  yfed— nad  yw  bodolaeth  gwin  anfeddwol  ymhlith  yr 
henafiaid  ond  myth,  neu  ddychymyg  ddisail.  Ateb  Eerr — a  phob  gosodiad  yn  cael 
attegu  gan  brawf  diymwad— ydyw :  Nad  ydyw  y  grawnsudd  yn  dechreu  ymweithio 
yn  y  fan  wedi  ei  osod  yn  agored  i'r  awyr ;  fod  cyfnod,  yn  amrywio  o  rai  oriau  i 
amryw  ddyddiau,  yn  cymeryd  lle  cyn  bod  ymweithiad  a  ffarfiad  alcohol  yn  de- 
chreu  ;  ac  yn  ystod  y  cyfood  hwnw  y  gellid  cymeryd  mesurau  syml  er  attal  ym- 
weithiad.  Dangosa  hefyd,  heblaw  y  dibs,  neu  y  sylwedd  cytew — yr  hwn  wedi 
ychwanegu  cymaint  o  ddwfr  ato  ag  a  yrasid  o  hono  trwy  wres,  a  wnelai  ddiod 
anweithiedig  adfy wiol  a  hoff— a  ffurfid  trwy  ferwi  y  sudd,  fod  gwlybwr  mewn  arferiad 
cyffredin  ymysg  y  Tyrciaid  ac  mewn  llawer  o  ranau  o'r  Dwyrain  hyd  heddyw,  a'r 
hwn,  naill  ai  ei  hun  neu  wedi  ei  ddyfrio,  a  wna  ddiod  flasus,  beraidd  ac  adfy  wiol.  Ac 
ymhellach,  y  gellir,  heb  ei  ferwi,  gadw  gwaed  y  grawnwin  yn  auweithiedig  a  rhydd 
oddiwrth  alcohol  trwy  lawer  moddion  syml,  y  rhan  fwyaf  o  ba  rai  a  allai  yr  henafia|d 
ddefnyddio  mor  hawdd  a  ninnau ;  ac,  fel  pwnc  o  ffaith,  fod  y  cyfryw  winoe^d 
anfeddwol,  cyfarwyddiadau  at  barotoad  pa  rai  sydd  eto  ar  gael,  yn  gystal  â  diodycjd 
gweithiedig  a  meddwol,  yn  cael  eu  harfer  yn  y  dyddiau  gynt. 

Helaethiad  ydyw  Wines,  Scriptural  and  Ecclesiastüal,  o  ddarlith  a  draddodwyd 
gan  Dr.  Kerr  yn  Chapter  Bouse  Eglwys  St.  Paul,  Tachwedd  1,  1881,  o  flaen  y 
"Church  Homiletical  Society,"  ac  a  gyflwynir  yn  gyüol  biyUfqrth,  pris  ls.  6c,  i 


380  nodiádau  llbnyddol. 

Archeagob  Oaergaint.  T  mae  yii  hoo  yn  ymdrin,  ond  mewn  dull  mwy  cyflawn  a 
gorphenol,  ft  llawer  o'r  materion  ag  y  sylwir  arnynt  yn  y  llyfr  arall  a  grybwyllwyd. 
Fe  ddangoeodd  y  Dr.  dyagedig  o  flaen  y  gymdeithas  barcbns  a  dylanwadol  a  gry- 
bwyllwyd  engreifftiau  t>  80  o  wahanol  fathauo  win  anfeddwol  pnr  a  ddygasido'r 
gwinllanoedd,  y  rhai  a  brofwyd  gan  y  boneddigion  oedd  yn  bresennol ;  a  phrofodd 
trwy  lîawa  o  ddyfyniadau,  y  rhai  a  wnelid  o'r  ieitboedd  gwreiddiol,  fod  yr  henafiaid 
yn  arfer  yfed  grawn  eadd  anweithiedig,  a'n  bod  yn  dewis  yn  hytrach  win  melos, 
gwan,— ac  felly  o  angenrheidrwydd,  anfeddwol— a  hyd  yn  nod  felly,  wedi  ei  gymysgn 
yn  helaeth  ft  dwfr.  Llywyddid  y  ddarlith  gan  Dr.  B.  Ricbardsoo,  nn  o'r  meddygon 
mwyaf  enwog,  ond  eydd  fel  Dr.  Kerr  yn  ei  thybied  yn  ddyledswydd  arno,  a  chwedl 
yntan  «•  fel  deonglydd  gwyddoniaeth  a  deddf  naturiol "  i  ddwyn  tystiolaeth  gref  a 
difloesgni  yn  erbyn  y  diodydd  meddwol.  Rhoddwyd  Uedaeniad  helaeth  i  adrodd- 
iadan  o'r  ddarlith  pan  draddodwyd  hi ;  ond  y  mae  yn  foddhaol  iawn  ei  chael  fel 
yma  yn  gyflawo,  gyda  chryn  lawer  o  fater  ychwanegol,  a'r  holl  gyfeiriadan  at 
awdnrdodan,  &c,  wedi  en  gosod  yn  llawn  ger  bron.  0  holl  droion  iselwael  dynol- 
iaeth  ddirywiedig,  nid  oes  yr  nn  sydd  yn  fwy  dirmygedig  na  cheisio  araddiffyn 
arferion  cnawdol  o'r  Bibl,  ac  amcan  y  llyfr  hwn  ydyw  dangos  mor  gwbl  ddisail  ydyw 
yr  ymgais  i  wneyd  hyny  gydag  ymyfed.  Os  oes  dim  yn  amlycach  na'i  gilydd  i  Dr. 
Kerr  fel  meddyg,  dyna  ydyw,  fod  diodydd  meddwol,  fel  yr  arwydda  eu  henw — 
intoxicating—yn  wenwynig,  ac  yn  dinystrio  mwy  o  fywydan  na  phob  gwenwyn  arall 
ynghyd.  Tystiai  Syr  William  Gull  yr  un  ffunud  o  flaen  Pwyllgor  yr  Arglwyddi  mai 
Álcohol  ydyw  y  peth  mwyaf  dinystrìol  sydd  yn  wybyddus  i  ni  yn  y  wlad  hon. 
Tmlaen  îlaw,  fe  fuasai  yn  amlwg  nad  allasai  y  Llyfr  sydd  yn  dysgu  sancteiddrwydd 
i'r  byd,  ddim  rhoddi  ei  awdurdod  dros  arfer  diodydd  o'r  fath  gan  neb ;  ac  erbyn 
edrych,  fe  geir  fod  deongladaeth  ei  eiriau,  yn  ngoleu  ysgolheigdod  oren  ein  hamser- 
oedd,  a'n  hadnabyddiaeth  helaethach  o  helyntion  yr  hen  oesoedd,  yn  profi  fod  y  fath 
beth  yn  anmhosibl.  7  mae  y  ddadl  dros  hyn,  fel  y  mae  efe  yn  ei  gosod  ger  bron, 
yn  anwrthwynebol.  Ac  y  mae  ei  ymdriniaeth  ar  win  y  Sacrament  yn  dra  theilwng 
o  ystyríaeth.  Crybwylla  am  Christian  worJcer  a  eilw  yn  A,  heb  gredu  yn  mherygl 
gwin  alcoholaidd  yn  y  Sacrament  i  rai  wedi  bod  dan  draed  y  ddiod,  yn  ymliw  fig 
nn  arall,  B,  ar  ei  waith  yn  ymgadw  o'r  cymun.  Gwyddai  A  mai  y  rheswm 
oedd  fod  ar  B  ofn  y  ddiod  ydoedd  wedi  ei  ddarostwng  yn  gymaiot,  hyd  yn  ncd 
mewn  dogn  fechan,  ac  ar  y  fath  achlysur  a  hwnw.  Ymddangosai  fel  wedi  cael 
ei  achub,  ac  annogai  B  ef  i  "ymddiried  yn  ngras  Duw,"  gan  ei  feio  am  ei  ddifiyg 
ffydd  yn  ngallu  Duw  i'w  gadw,  a  gwasgu  at  ei  ystyriaeth  fod  ei  sefyllfa  a'i  waíth 
fel  Scripture  Beader  yn  galw  yn  arbeDÌg  arno  i  wneyd  hyoy.  O'r  diwedd  darfu 
i  A  wahodd  B  i  ddyfod  i  dreulio  Sabboth  yn  ei  dý  ef,  gan  awgrymu  os  cymerent 
y  cymun  ynghyd  a  dychwelyd  adref,  nad  allai  fod  dim  perygl.  Felly  y  trefhwyd. 
Tn  union  wedi  y  cymun,  galwyd  ef  allan,  a  chroesodd  yr  Ëglwys  yn  nnig  am  fynyd, 
a  dychwelodd  i'r  sêdd,  ond  i  gael  fod  B  wedi  myned  !  Aeth  i  chwilio  am  dano  i 
bob  man,  a  chyda  phryder  ofnadwy,  ac  yn  hwyr  y  nos  fe'i  cafodd  yn  wallgof  feddw 
mewn  ginshop  gerllaw  yr  Eglwys.  Nid  rhyfedd  i  A  benderfynu,  **  Byth  eto  ni  ofynaf 
i  neb  gymeryd  gwin  meddwol  hyd  yn  nod  yn  y  Sacrament  !  "  Ác  nid  ydyw  hyn  ond 
engraifft  o  lawer  o  bethau  cyffelyb.  Nid  hawdd  nodi  enwau  mewn  amgylchiadau  o'r 
fath,  ond  yn  yr  achos  hwn  yr  oedd  y  Dr.  dan  ganiatftd  i  roddi  yr  enwau  i  Archesgob 
Oaergaint  fel  boddlonrwydd  am  gywirdeb  yr  hanes.  Parai  hyn  i  ni'feddwl  am 
hanes  a  roddid,  dro  yu  ol,  mewn  cyhoeddiad  misol  o'r  enw  Weleame,  yr  hwn  a 
gawsid  o  enau  y  clerigwr  gofidus  a  gawsai  y  fath  brofiad  chwerw  yn  yr  amgylchiad. 
Yr  oedd  aelod  defnyddiol  o'i  eglwys  wedi  ymollwng  gydag  anghymedroldeb,  ac  wedi 
ei  attal  o'r  herwydd  oddiwrth  ei  freintiau.  Daeth  yn  llwyrymwrthodwr,  a  daliodd 
yn  gryf  yn  ei  lwyrymwrthodiad,  Ue  yn  unig  yr  oedd  diogelwch  iddo,  am  cbwe' 
blynedd.     Yn  ystod  yr  holl  amser  yna,  er  yn  llafurus  gyda  phob  gwaith  crefyddol, 


NODIABAU  LLENYDDOL.  881 

ac  er  i'w  weinidog,  drachefn  a  thrachefh,  ei  gymhell  i  gymuno,  gommeddai, 
am  y  teimlai  nad  allai  fentro  ya  agos  i  alcohol.  O'r  diwedd,  wedi  ei  rybuddio 
yn  ddifrifol  gan  y  gweinidog  cydwybodol  a  ffyddlawn  ei  fod  yn  esgeuluso 
dyledswydd  gysegredig,  efe  a  gyfranogodd  o  Swper  yr  Arglwydd.  Y  gwin 
meddwol  a  archwaethodd  y  pryd  hyny  a  ddeffrôdd  yr  hen  chwant,  ac  mewn 
llai  na  chwe'  mis  yr  ydoedd  yn  medd  y  meddwyn  !  Cyn  cyhoeddi  yr  erthygl  lle 
y  rhoddid  yr  hanes  uchod,  danfonwyd  pr  flen  o  honi  i  amryw  glerìgwyr  a  gwein- 
idogion  yn  Llundain  ac  yn  y  wlad,  ac  heb  ond  un  eithriad,  rhoddasant  oll  hanes 
am  wrthgiliadan  o'r  fath  fwyaf  poenns  ar  ran  meddwon  oeddent  wedi  en  sobri,  trwy 
brofi  gwin  meddwol  yn  y  Sacrament.  7r  ydym  yn  cofio  fod  Dr.  William  Reid  o 
Edinburgh  yn  dyweyd  fod  Mr.  G-ough,  pan  oedd  yn  y  deyrnas  hon  y  tro  o  flaen 
y  diweddaf,  yn  aros  am  gryn  amser  yn  ei  dŷ  ef,  a'i  fod  yn  rhoddi  argraff  ar  ei 
feddwl  ef  ei  fod  yn  ŵr  hynod  o  grefyddol ;  ond  ei  fod  yn  dyweyd  nad  ydoedd  yn  ystod 
ei  holl  arofliad  yn  y  deyrnas  yma  wedi  gallu  mentro  at  fwrdd  yr  Árglwydd,  er  mawr 
awyddn  am  y  fraint,  a  hyny  am  fod  arno  arswyd  cyffwrdd  â  dyferyn  o  ddiod  alco- 
holaidd,  yr  hyn  yr  ofnai  a  fyddai  yn  ddinystr  iddo.  Dywedai  Dr.  Richardson  o'r 
gadair,  wedi  traddodi  darlith  Dr.  Kerr:  "  Am  y  pwynt  ymarferol,  pa  nn  a  oes  perygl 
mewn  cymeryd  gwin  yn  y  sacrament,  yr  ydwyf  yn  dyweyd,  oest  y  mae/  Mae  y 
perygl  yn  fawr  i  lawer  o  bobl.  Mae  clerigwyr  yn  clywed  rhai  pethan  gan  rai 
sydd  yn  ymgynghori  ft  hwynt,  ac  yr  ydym  ninnan.  Mae  ystafell  y  meddyg,  mewn 
gwirionedd,  yn  gyffesgell.  Yn  bur  fynych  fe  ddywe  lir  wrthym  ni,  feddygoo ,  bethau  na 
ddywedir  wrth  neb  arall.  Ac  am  y  cwestiwn  hwn,  nid  oes  prin  fis  yn  myned  heibio 
nad  oes  rhywun  yn  siarad  ft  mi  ar  y  pwynt  neillduol  a  ddygwyd  ger  bron  gan  Dr. 
Eerr.  Mi  allwn  y  fynyd  yma,  pe  bae  yn  iawn  gwneyd  hyny,  enwi  o  leiaf  ddeg  o 
bersonau  a  ddymunent  dderbyn  y  cymun,  ondnad  ydynt  yn  gwneyd  rhag  ofn  syrthio 
yn  ol  i'r  ffyrdd  o  ba  rai  y  gwaredwyd  hwynt.  .  .  .  Os  daw  neb  i  ofyn  i  mi,  er  mwyn 
ièchyd  ei  gorff,  i  ddyweyd  wrtho  beth  sydd  iawn,  ac  os  gwelaf  berygl  iddo  hyd  yn 
nod  mewn  derbyn  y  rhan  yma  o  wasanaeth  yr  Eglwys,  yr  wyf  yn  dyweyd  wrtho  am 
beidio  myned  dan  y  perygl  hwnw,  aç  mi  wnaf  felly  byth.  Y  mae  yn  aros,  gan  hyny, 
i'w  ystyried  yn  dra  gofalus  gan  bawb  a  deimlant  ddyddordeb  yn  y  cwestiwn  hwn,  Ai 
ni  allant  gyfarfod  y  rhai  sydd  yn  gweithio,  fel  yr  ydym  ni,  trwy  ddwyn  i  mewn 
win  anweithiedig  a  diniwed  i'r  gwasanaeth  ? "  Ac  ebai  Dr.  Eerr  ei  hunan : 
UY  mae  yn  anhawdd  i  neb,  sydd  yn  anmhrofiadol  mewn  trin  gwaUgofrwydd 
meddwol,  i  gredu  y  gwirionedd.  Ond  mor  wirìoneddol  ydyw  y  perygl  fel,  er  fy  mod 
yn  Eglwyswr,  ac  yn  cymeryd  fy  hun,  na  chaniatä*n  i  un  meddwyn  diwygiedig 
fyned  yn  agos  i  fwrdd  cymun  Ue  y  byddai  gwlybwr  meddwol.  Yn  yr  arfer  yma  fe'm 
cyfnerthir  gan  Dr.  Richardson,  Dr.  Fergus,  Surgeon  General  Francis,  a  gwŷr  profedig 
eraill  yn  rhodfeydd  nchaf  y  broffeswriaeth  feddygol.  Mi  feddyliwn  can  gynted  am 
roddi  pistol  wedi  ei  lanw  yn  llaw  gwaligofddyn  ar  foment  glir,  gan  beri  iddo  gymeryd 
gofal  i  beidio  ei  saethu  ei  hun."  Da  genym  weled  fod  llawer  o  eglwysi  yn  Nghymru 
yn  awr  yn  (Jefnyddio  "pur  waed  y  grawnwin"  fel  y  ceir  ef  yn  anfeddwol  gan  Mr. 
Frank  Wright;  yr  un  pryd  y  mae  yn  ofidus  gweled  y  drwyth  danUyd  wen- 
wynig  y  boddlona  cynifer  o'n  cyfeillion  i'w  defnyddio— am  ei  bod  yn  cael  ei  galw 
yn  win  1 — hyd  yn  nod  wrth  gofio  y  gwaed  sydd  yn  dwyn  iachawdwriaeth.  Yn  1852 
gwnai  pwyllgor  o  Dỳ  y  Cyffredin  adroddiad,  a  gynnwysai  y  pethau  canlynol : — "1. 
Fod  ymron  yr  holl  win  a  adforir  i'r  wlad  hon  yn  cael  ei  gymysgu  ymlaen  Uaw  â  brandy 
a  thrwythau  niweidiol  eraill.  2.  Fod  y  rhan  fwyaf  o'r  gwlybyron  a  yfir  fel  port  a 
sherry  yn  y  wlad  hon  yn  gymysgedd  ffugiol  o  wahanol  winoedd  a  gwirodydd,  neu  yn 
cael  eu  gwneuthur  yn  gwbl  yn  Mhrydain  Fawr."  Dywedai  Mr.  Downton,  gŵr  a 
gymeraì  mewn  Uaw  yn  ddiweddar  geryddu  y  Dirwestwyr  mewn  Uyfr  o'r  enw  "  Holy 
Scriptures  and  the  Temperance  Question,"  fod  oyfaül  iddo  ef  oedd  yn  ŵr  boneddig  o 
Ffrainc,  jti  dyweyd  am  ewythr  iddo  oedd  yn  gwneyd  Uawer  o  win  yn  y  wlad  hono, 


882  HOMAAAD  LL^YDDO^, 

ae  wedi  iddo  ef  farne,  o  ddan  wydriad  o  win  a  otodaôd  o'i  flaen  ar  y  bwrdd,  mai  7 
ffugiol  oedd  y  goreu,  a  ddywedai  witho  :  "  Yr  ydwyf  yn  tyfu  pedtoar  carU  o  bibeni 
o  wia  ar  fy  nhiroedd  mewn  Uwyddyn,  ae  yr  ydwyf  yn  gwerthu  dwi^  mtf."  Ac  wedi 
cyrhaedd  y  wlad  hon  rhaid  drugaio  y  rheiny  drachefn  yn  ddifesur.  Mae  yn  ddiar- 
hebol  fod  mwy  o  lawer  o  win  port  yn  cael  ei  werthu  o  Lnndain  yn  nnig  nag  a  gyn- 
nyrchir  gan  hoU  winllanoedd  Oporto  1  Tr  nnig  beth  diammheuoi  yn  y  rhan  fwyaf 
o'r  peth  a  elwir  gw  in  a  ddefnyddir  yn  y  awper  aanctaidd,  ydyw  ei  fileindra  alcoholaidd ; 
ac  eto  fe'i  cymerîr  yn  ddigymyag.  Fe  gymyagai  y  Cristionogion  borenol  y  melnswin 
pnr  a  pherffaith  anfeddwol,  ft  dwfr.  Sonia  Homer  ("Odyasey,"  ix.)  am  "  win  melus 
fel  mâl,  yn  eael  ei  yfed  wedi  ei  deneno  gydag  ngain  rhan  o  ddwfr."  Ac  felly  yn 
fynych  yn  yr  hen  ysgrifenwyr.  Ond  mae  yn  debyg  y  bernid  yn  ddrygipnns  yn  awr 
rhoddi  dim  dwfr  am  ben  y  gwin  tanllyd  yn  yr  ordinhad,  beth  bynag  am  ei  adgasrwydd 
i  lawer,  a  beth  bynag  am  ei  berygl.  Clywaom  ŵr,  nad  ydyw  mwyach  yn  aelod, 
yn  dyweyd  mewn  cyfarfod  eglwysig  lle  y  cymerìd  i  ystyrìaeth  y  priodoldeb  o  gymuno 
gyda  gwin  anfeddwol  lír.  Frank  Wright,  ei  fod  ef  yn  wrthwynebns  iawn  i'r 
gwin  hwnw,  ei  fod  yn  teimlo  y  gwin  arall  yn  ei  gynhesu  mor  hyfryd.  Dywedai 
hyny  fel  pe  bnasai  ei  yabryd  dan  eneiniad  neillduol !  Mae  yn  debyg  y 
buaaai  y  bramdy  digymyag  yn  cynhesn  y  gŵr  hwnw  yn  fwy.  Ond  gallwn 
wneyd  heb  y  math  yna  o  gynhesu,  ac  yn  enwedig  yn  y  lle  sanctaidd!  Am  y 
dychymyg  nad  ydyw  y  "  pnr  waed  "  yn  win,  yr  ateb  goren  ydyw  yr  un  a  glywsom 
nnwaith  gan  gyfaill  doeth  a  pharod,  yr  hwn  a  symudai  betruader  cyfeillion  diniwed 
trwy  aylwi  fod  dyweyd  felly  yn  lled  debyg  i  waith  y  cochneys  hyny  a  ddaethent  i 
lawr  o  Lnudain  i'r  wlad,  ac  yno  a  gaent  laeth  yn  ei  burdeb  digymysg,  a'i  hufén 
tew  yn  gorwedd  yn  brydferth  ar  ei  wyneb,  ond  a  deimlent  yn  hollol  anfoddlawn 
arno,  ac  a  ddy wedent  na  wnai  y  tro  iddynt  hwy,  nad  ydoedd  yr  nn  fath  a  llaeth 
Llundain ! 

Fe   ddarllenwyd  y  MortalUy  from  Intemperance,  o  flaen  dwy  o  gymdeithasau 
dysgedig,    a     chafwyd    ar    y    pryd    drafodaeth    helaeth    ar    y    casgliadau    y 
daethai  yr  awdwr  iddynt,  ond  heb  i  hyny,  yn  gystal  a'r   ymchwiliadau  y  ba 
iddynt  mewn  canlyniad  eu  hachlysuro,  adael '  arnynt  unrhyw  effaith  amgen  na'a 
cadarnhftu.     Tn  wir  y  mae  llawer  o'r  awdurdodau  uchaf  yn  gorfod  cydnabod  fod 
gochelgarwch  Dr.  Kerr  wedi  perì  fod  ei  ffigyrau,  er  mor  frawychus  ydynt,  gryn  lawer 
yn  îs  na'r  gwirioiedd  alaethua  am  y  difrod  ar  fywyd  dynol  a  achosir  trwy  feddwdod 
a  diota.     Fe  ddechreuodd  efe  ei  ymchwiliad  rai  blynyddoedd  yn  ol,  gyda'r  amcan  0 
brofi  fod  yr  haeriad  a  wnelid  mor  fynych  fod  60,000  yn  marw  yn  y  deyrnas  hon  bob 
blwyddyn  o  herwydd  anghymedroldeb,  yn  rhwym  o  fod  yn  hollol  ddisail.     Ond  erbyn 
myned  i'r  mater  fe  gafodd  fod  y  60,000  lawer  isjew  y  gwir  nifer  ;  ac  wedi  cario  ei 
ymchwiliad  ymlaen]  gyda'r  gofal  mwyaf  ag  oedd  yn  bosibl,   ac  mewn   Uawer  0 
wahanol  ffyrdd,  y  mae  yn  cael  na  all  lladdedigion  ymyfed  yn  y  deyrnas  yma  fod  yn 
ddim  llai  na  120,000  yn  y  flwyddyn  :  sef  rhyw  40,500  yu  cael  eu  lladd  yn  union- 
gyrchol,  a  70,500  yn  anunioDgyrchol,  trwy  ddamweiniau,  creulondeb,  tlodi,  nen 
afiechyd  yn  eodi  oddiar  anghymedroldeb  eraill.     O  ddarllen  y  llyfryn  ac  ystyried  yn 
bwyllog  y  seiliau  oddiar  ba  rai  y  ffurfir  ei  gasgliadau,  a  gweled  fod  cynifer  o  wahanol 
ffyrdd  o  olrhain  y  peth  yn  arwain  i'r  un  casgliadau,  fe  fydd  yn  dra  anhawdd  i  neb 
amineu  mawredd  y  trychipeb  y  mae  y  drwg  hwn  yn  achosi  yn  ein  plith.     Nid  ydym 
yn  synu  fod  dynion  fel  Dr.  Lankester  a  Dr.  Hamilton  yn  dyweyd:  (<Dr.  Rerr's 
68timate  is  not  at  all  esaggerated ;  "  ao  fod  Dr.  Hardwicke,  treogholydd  droa  ganol- 
barth  Middlesez,  yn  dyweyd :  "  His  estimate  is  very  much  nnder  the  trutb."   Fa 
mor  ofnadwy,  jnte,  raid  fod  y  gwirionedd  hwnw  ! 

Llyfr  rhagorol  hefyd  ydyw  yr  eiddo  Canon  Hoplrìns.  Yr  oedd  ar  olýgydd  y 
il  Sunday  Magaziiie"  eisieu  erthygl  ar  Ddirwest,  ac  eto  "not  to  conjmit  themaga- 
zine  to  the  Total  Abstinence  platform. "    Tipyn  o  berygl  commütio  cyhoeddiad  parchas 


HOPUÇAU   U^NIÇDOi*  9$ÿ 

i  beth  mor  werinaidd  ao  ammheus  ft  hyny !  Ond  erthygl  led  ddifloeagni  a  gafwyd, 
ac  fe  ymddengys  i'r  golygydd  parchus  gael  digon  o  wioldeb  i'w  chyhoeddi.  Onâ. 
wedi  hyny,  fe  ddaeth  y  Parcb.  Henry  Downton,  M.A,,  allan  gyda'i  Holy  Scripture 
and  the  'J&nperancc  Çuestion,  j  soniasom  am  dano  o'r  blaen,  yr  hwn  a  fwriedid 
i  ddinystrio,  wreiddyn  a  changen,  boll  ddadl  Canon  Hopkins,  ac  i  daro,  glqn 
a  morddwyd,  y  fath  ymladdwyr  ft  Canon  Wilberforce,  Dr.  Farrar,  a'r  lluoedd 
Dirwestwyr  enwog  eraill  ydynt  y  dyddiau  hyn  mor  ryfygus  a  cheisio  tynu  cleddyf 
yn  erbyn  anghymedroldeb.  T  canlyniad  fu  cyrnyrchu  y  gyfrol  fechan  ddestlua  a 
gwerthfawr  hon  felatebiad  i  Bector  Downton,  ac  y  mae  yn  egíurhâd  cyflawn  ameistr- 
olgar  ar  egwyddorion  Dirwest  yn  gyifredinol.     Ei  bris  ydyw  ls.  60. 

Ni  raid  i  awdwr  The  Water  Drẁlcers  0/  the  Bible  wrth  lythyrau  canmoliaeth ;  y 
mae  efe  bellach  er  ys  Uawer  o  amser  wedi  bod  yn  amlwg  ger  bron  y  wlad,  a'i 
ymdrechion  o  blaid  aobrwydd  wedi  bod  yn  anmhrísiadwy.  Mae  ei  draethodyn, 
"  Buy  yonr  own  Cherries,"  wedi  cael  darlleniad  helaeth  iawn,  ac  wedi  bod  yn  foddion 
i  wneyd  anfesnrol  les.  Mae  yn  debyg  mai  ycbydig,  hyd  yn  nod  o  rai  a  ystyriant  eu 
hunain  yn  Ued  hyddysg  yn  y  Bibl,  sydd  wedi  synied  fod  dwfr  yn  llanw  ynddo  le 
mor  fawr  ac  anrhydeddus  ag  a  ddangosir  yn  y  gyfrol  brydferth  hon  (pris  2s.  6c).  J 
mae  dwfr  yn  ddaioni  mor  fawr  fel  y  mae,  mewn  Uîaws  0  wahanol  fifyrdd,  yn  cael  ei 
ddefnyddio  yn  barhaus  yn  y  Gair  fel  yr  aiwyddlun  goreu  0  fendithion  yr  iachawdwr- 
iaeth  ;  tra  o'r  ochr  arall,  mai  y  ddiod  a  ystyria  llawer  sydd  yn  ei  charu  fel  yr  nn 
barchusaf  oll  yn  y  Bibl,  ydyw  yr  un  a  ddefnyddir  mor  fynych  i  ddangos  y  llid  a'r 
digofaint  sydd  yn  canlyn  bywyd  pechadurus. 

A'r  glawr  llyfr  Ex-Bailie  Lewis  y  mae  darlun  prydfeith  o  law  yn  dal  fflamdorch, 
yr  hyn  sydd  ddangosiad  tarawiadol  o  amcan  y  gwaith.  Y  mae  yn  cael  yn  ystod  y 
ganrif  fod  Uawer  o  nerthoedd  wedi  eu  dadblygu  a  bod  ar  waith  yn  y  deyruas  hon,  y 
rhai  a  ddylasent  fod  wedi  ei  dyrchafu  yn  llawer  uwch  mewn  llwyddiant  a  phob 
daioni,  ond  wedi  methu.  Fel  rheswm  am  gymaint  diffyg,  y  mae  yn  cael  fod  dad- 
blygiad  y  fasnach  feddwol  wedi  cadw  ar  y  blaen  i'r  holl  nerthoedd  eraill,  ac  felly  wedi 
troi  ein  bendithion,  i  fesur  tra  helaeth,  yn  felldithion.  Mae  yn  dra  anhawdd  synied 
maint  y  trychineb  a  achosa  y  ddiod  feddwol,  ond  fe  fyddai  darllen  y  llyfr  da  hwn  o 
-eiddo  Mr.  Lewis,  The  Drinlc  Traffie  in  the  Nineteenth  Century  (2s.  6c),  yn  gymhorth 
rhagorol  at  hyny.  Fe  ddyga  y  darllenydd  i  deimlo  mor  briodol  y  geiriau  a  ysgrifenai 
Mr.  Buxton  yn  y  North  BrUùhJUinew,  pan  yn  edrych  ar  y  mater  nid  fel  darllawydd, 
ond  fel  dyngarwr  : — "  Yn  ofer  y  gosodir  ar  waith  bob  offerynoliaeth  a  all  dyngarweh 
ddymnno,  pan  mae  y  rhai  y  ceisiwn  wneyd  lles  iddynt  yn  barhaus  yn  ymyraeth  â'u 
oynneddfaa  o  reswm  ac  ewyllys,  gan  swgio  eu  hymenydd  &  chwrw,  a'u  tanio  â 
gwirodydd  poethion.  Nid  ydyw  ymdrech  yr  ysgol  a'r  Uyfrgell  a'r  Eglwys,  oll 
ynghyd  yn  erbyn  y  dafarn  a'r  gin-palace,  ond  nn  dadblygiad  o'r  rhyfel  rhwng  nefoedd 
ac  uffern."  Yn  nçolwg  Mr.  I^ewis,  mae  y  fasnach  andwyol  yn  y  diodydd  meddwol 
i'w  dileu,  08  ydyw  y  bobl  i  gael  oddiar  law  y  Llywodracth  yr  amddiffyn  a  ddylent. 
A  da  iawn  genym  weled  fod  barn  gyhoeddus  Ysgotland  mor  bell  ymlaen  ar  hyn. 
Fel  nn  engraifft  o  lawer  i  ddangos  y  teimlad  ar  hyn,  sonir  yma  am  Gynnadledd  Ddir- 
westol  a  gynnaliwyd  yn  Mawrth,  1884,  yn  Edinburgh,  lle  yr  oedd  ynghyd  1500,  yn 
cynnrychioü  426  o  gymdeithasau,  ac  oll  ftg  un  llais  yn  cytuno  fod  yr  amser  wedi 
dyfod  pan  ddylasai  trethdalwyr  Ystjotland  gael  y  gallu  i  attal  gweithrediadau  y 
fasnach,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  dadgan  nad  all  unrhyw  fesur  fod  yn  foddhaol  heb  roddi 
llawn  allu  i'r  trethdalwyr  i'w  Uwyr  ddileu,  lle  bynag  y  bo  mwyafrif  yn  penderfynu 
felly.  A  phan  oedd  dirprwywyr  dylanwadol  o'r  Gynnadledd  hono  yn  gosod  ei  llais 
o  flaenSyr  William  Harcourt,  yr  Ysgrifenydd  Cartrefol,  ac  yntau  yn  siarad  yn  hynod 
o  gryf  o  blaid  "  local  option,"  fe  ddywedai  y  dirprwywyr  ymhellach,  gan  gyfeirio  at 
y  duU  y  bwriadai  y  Llywodraeth  gario  hyny  aUan,  "  Na  fyddai  i  unrhyw  fesur,  na 
wnelai  ond  gosod  cynghorau  trefol  a  byrddau  sirol  yn  He  y  Uysoedd  trwyddedawl 


884  NODIADAÜ  LUDCYDDOI» 

presennol,  fod  yn  nnol  á  dymuniadaa  y  bobl,  ao  y  methai  yn  hollol  ft  symnd  ymaith 
y  drygan  llioaog  sydd  yn  codi  o  fasnach  y  ddiod."  A  hyn  o  Tsgotiand,  Ue  y  mae  y 
galln  hwnw  yn  awr  gan  yr  awdnrdodaa  ag  y  bwriadai  Llywodraeth  Mr.  Gladstone  en 
hestyn  iddynt  yn  Lloegr  a  Chymra !  Ond  y  mae  dymchweliad  diweddar  y  Llywodraeth 
ardderchog  hono,  ac  ar  gwestiwn  yn  dwyn  y  fath  gysylltiad  ft'r  fasnach  feddwol,  yn 
debyg  o  ateb  dyben  rhagorol.  Teimlai  Syr  William  Harcoart  ei  fod  yntaa  bellach 
yn  ••  unmuzzled,"  a  dywedai :  "Nid  yw  yn  ddrwg  genyf  fod  yr  anghydwelediad 
rhwng  y  ddwy  blaid  yn  y  wladwriaeth  wedi  ei  ddwyn  i  bwynt  ar  gwestiwn  y  ddiod. 
T  mae  yn  rhoddi  pwys  neillduol  ar  aefyllfa  y  blaid  Ryddfrydig  toag  at  yr  hyn  sydd  yn 
nn  o  gwestiynan  mwyaf  y  dyfodol.  Tr  wyf  yn  credu  fod  y  ddiod,  foneddigion,  yn 
wenwyn  mewn  gwleidyddiaeth,  fel  y  mae  yn  wenwyn  mewn  cymdeithas,  ac  fe  ddaw 
yr  amaer  yn  fuan  pan  fydd  raid  i'r  genedl  benderfyna  rhwng  plaid  y  chwisgi 
Owyddelig  a  phlaid  cynnydd  gwleidyddol  a  Uwyddiant  cymdeithaaol."  Ac  nid  oedd 
dim  yn  ei  araeth  ysplenydd  a  dderbynid  gan  gyfarfod  dylanwadol  y  London  and 
Counties  Lŵeral  Union  gyda'r  fath  gymeradwyaeth  frwdfrjdig  ft'r  ymadroddion 
cryfion  hyn.  "  I'ch  pebyll,  0  Israel !  "  Ai  y  bobl  a  fynent  roi  ychwaneg  o  dreth  ar 
y  tê,  sydd  eísoes  dan  dreth  o  50  y  cant,  er  mwyn  arbed  y  cwrw,  nad  ydyw  ei  dreth 
ond  20  y  eant,  ac  a  fynent  hefyd  dretha  y  siwgr  er  mwyn  arbed  y  gwirodydd, — ai  y 
bobl  hyn  sydd  i  ly wodraetha  arnom ! 


Some  of  the  Oreat  Preachere  of  Wales.    By  the   Rev.    Owen    Jones,  M.A. 
(Lond.),  Newtown.    London  :   Passmore  &  Alabaster. 

Mae  y  gyfrol  hon  yn  nn  i'w  chroesawn  yn  fawr.  Mae  yn  amlwg  fod  yr  awdwr  am 
lawer  o  amser  wedi  ei  wneyd  yn  Uafur  cariad  i  astadio  y  cymeriadau  enwog  y  mae 
yn  ysgrifena  yn  en  cylch,  ac  na  adawodd  an  gareg  heb  ei  throi  a  allai  roddi  iddo 
nnrhyw  fantais  i'w  deall  yn  well  nea  i'w  desgrifio  yn  fwy  cywir.  T  Pregähwyr 
Enwogy  geilw  sylw  yn  arbenig  atynt  ydynt  Daniel  Bowlands,  Eobert  Roberts,  Christ- 
mas  EvaD8,  John  Elias,  William  Williams,  Henry  Rees,  a  John  Jones.  Fe  geir  llawer 
o  gyfeiriadau  yma  a  thraw  trwy  y  gyfrol  at  bregethwyr  enwog  eraill,  a  dywed 
y  rhagymadrodd  fod  yn  mwrìad  yr  ysgrifenydd,  wrth  ddethol  yr  enwan  uchod, 
ddwyn  allan  gyfres  arall  ar  Howell  Harris,  Ebenezer  Morrís,  Dayid  Daviee,  John 
Evans,  Miehael  Roberts,  Thomas  Richard,  Ebenezer  Richard,  William  Roberta, 
Thomas  Aubrey,  Rowland  Hughes,  &c.  Gwych  os  rhoddir  y  fath  dderbyniad  i'r 
gwaith  hwn  fel  ag  i'w  gdlonogi  i  fyned  ymlaen  i  wneyd  gwasanaeth  cyffelyb  gyda 
golwg  ar  y  gwŷr  defnyddiol  hyny.  T  maent  oll  yn  haedda  bod  mewn  coffadwr- 
iaeth,  ac  y  mae  eu  gwaith  da,  eu  hyabryd  rhagorol,  a'u  meddyliaa  gwerthfawr  yo 
peri  eu  bod,  "wedi  marw,  yn  Uefaru  eto,"  ac  yn  gymhwys  i  fod  yn  fendith 
i  genedlaethau  lawer.  Mae  yr  hyn  a  geir  yn  y  gyfrol  hon  am  y  chwe'  gŵr 
A  grybwyllwyd  yn  efrydian  arnynt,  ac  yn  amrywio  o  ran  hŷd  o  naw  hyd 
bedair  ar  ddeg  o  bennodau,  ac  yn  gosod  ger  bron  brif  ffeithiau  eu  hanes,  ynghyd  a 
detholiad  da  o'r  pethau  a  allent  wasanaethu  oreu  er  rhoddi  syniad  cywir  am  ea 
gwasanaeth  a'u  rhagoriaethau.  Mae  y  traethawd  arweiniol  ar  bregetha  Cymraig  yn 
rhagorol.  Dengys  ei  fod  wedi  deibyn  ei  ddelw  o  ddeffroad  mawr  y  Diwygiad  Meth- 
odistaidd.  Gwna  yn  ysgafn  o'r  dychymyg  a  goledda  gwŷr  caredig  fel  Paiton 
Hood,  sydd  yn  teimlo  yn  falch  o'u  gallu  i  ddeall  rhywbeth  am  effeithiau  y  wein- 
idogaeth  yn  Nghymru,  ac  wrth  athronyddu  am  y  peth  yn  son  am  yr  iaith  Gymraeg 
fel  rheswm  ei  Uwyddiant,  neu  yn  baldordd  am  dair  rhan  o  bedair  o  allu  yr  hen  breg- 
ethwyr  ar  eu  cydwladwyr  yn  codi  o'r  fiaith  fod  y  Cymry  yn  meddu  '*  llawer  o  natnr 
grefyddol,  eu  bod  yu  agored  i  ryfeddu,  ac  yn  medcu  tuedd  gref  at  uchanianaeth." 
Mae  y  Cymry,  fel  yr  hiliogaeth  oll,  "  yn  meddu  llawer  o'r  natur  ddynol,"  ac  yr 


fcODÍADAÜ    LLÊNYDDOL.  $86 

oedd  tair  rhan  o  bedair — ac  ychwaneg—o'r  gallu  a  ennillodd  gweinidogaeth  y  tadau 
arnynt  yn  ddyledus  i  ogoniant  y  genadwri  a  ddygid  ger  eu  bron,  ynghyd  a'r 
ysbryd  rhagorol,  ac  yn  nglýn  ft  hyny,  y  nerth.  o  dragywyddoldeb,  trwy  ba  rai  y 
gwesgid  y  genadwrì  hono  at  eo  calon.  Ác  y  mae  darllen  y  studies  hyn  o  eiddo  Mr. 
Jones  ar  ygweinidogion  tra  llwyddiannus  yr  yagrifena  yn  eu  cylch  yn  ddigon  i  garìo 
hyny  adref  mewn  llawn  argyhoeddiad  i  feddwl  unrhyw  ddarllenydd.  Y  mae  efe,  mae 
yn  amlwg,  wedi  darllen  yn  fanwl  bob  peth  allai  gael  gafael  arno  a  daflai  unrhyw 
oleuni  ar  fy wyd  a  llafur  y  rhai  yr  ysgrìfena  am  danynt,  a  gosoda  eu  hystori  ger  bron 
yn  ddyddorol  a  thra  darllenadwy.  Mae  ei  wybodaeth  Gymreig,  ei  gynnefindra  o'i  febyd 
â'r  haneaion,  ynghyd  a  manylrwydd  ei  ymchwiliadau,  wedi  ei  gadw  rhag  yr  amryfus- 
eddau  ag  y  mae  ysgrìfenwyr  Seisonig  ymron  yn  anocheladwy  yn  syrthio  iddynt  pan 
y  maent,  ac  yn  fynych  oddiar  y  teimladau  goreu,  yn  ceisio  traethu  am  y  fath  bethau. 
Ond  fel  y  mae  yr  eithrìad  yn  profi  y  rheol,  a  hyd  yn  nod  Homer  ragorol  weiihiau 
yn  hepian,  y  mae  yr  awdwr  yn  tu  dal.  470  yn  son  am  ryw  forwr  oedd  yn  gwrando  ar 
Mr.  John  Jones  yn  pregethu  ar  fore  Sabboth  yn  Mangor,  yn  myned  gydag  ef  i 
Oapel  Curig  erbyn  odfa  y  prydnawn,  ac  yn  dychwelyd  gydag  ef  drachefn  i  Fangor 
erbyn  odfa  yr  hwyr ;  a  dywedir  mewn  nodiad  ar  waelod  y  ddalen  fod  Oapel  Ourig 
mewn  pellder  o  15  milldir  o  Fangor  !  Fe  fuasai  cyflawni  gorchest  felly  yn  llawn 
ddigon  hyd  yn  nod  i  Mr.  John  Prytherch,  ar  un  o'i  gyflym  feirch,  heb  son  am  i  Mr. 
John  Jones  a'r  morwr  crefyddol  allu  ei  chyflawni  ar  draed.  Troisom  i'r  Cofiant  gan 
Dr.  Thomas  i  edrych  beth  a  allasai  y  fath  beth  fod  ;  ac  erbyn  cael  yr  hanes,  yn  tu 
dal.  97,  gwelsom  mai  tad  y  diweddar  Barch.  Griffith  Haghes  o  Edeyrn  oedd  y  morwr, 
yr  hwn  a  ddywedai  yr  hanes  wrth  ei  fab,  ac  mai  i  gapel  y  Oraig  yr  aethai  gyda  Mr. 
John  Jones  i'r  odfa  y  prydnawn,  ac  nid  i  Gapel  Curig.  Nid  oedd  hen  gapel  y  Graig 
ond  o  ddwy  i  dair  milldir  o  Fangor.  Fe  allai  nad  oedd  gwybodaeth  ddaearyddol  yr 
awdwr  yn  cyrhaedd  mor  bell  a  chapel  y  Graig,  a  thrwy  ryw  amryfusedd  fe  lithrodd 
yr  enw  Capel  Curig  i  flaen  yr  ysgrifell,  ac  wedi  ei  weled  yno  nid  oedd  ond  naturiol 
nodi  fod  y  siwrnai  yno  yn  15  milldir.  Ond  nid  yw  hyn  mewn  un  mod<*  yn  engraifft 
o  ddull  Mr.  Jones  o  ddelio  â  ffeithiau,  y  rhai  a  drínir  ganddo  ymhob  man  gyda 
manylrwydd  neillduol.  Y  mae  yr  un  peth  yn  wir  hefyd  am  ei  astudiaeth  o  gymer- 
iadau  o  nodweddion  gwahaniaethol  y  gwŷr  a  ddwg  i  sylw  ei  ddarllenwyr.  Y  mae 
wedi  cymdeithasu  cymaint  â  hwynt  fel  nad  yw  yn  anhawdd  iddo  osod  y  naill  a'r  llall 
ger  bron  ei  ddarllenwyr  yn  y  fath  fodd  fel  y  maent  hwythau  yn  gallu  ffurfio  syniad 
clir  am  y  teithi  ymha  rai  y  gwahaniaethent  oddiwrth  eu  gilydd,  a  hefyd  oddiwrth 
gydlafurwyr  enwog  eraill  oedd  ar  y  maes  gyda  hwynt.  A  chan  i'n  cydwladwr 
parchus  ddewis  ysgrifenu  yn  Saesoneg,  y  mae  yn  dda  genym  ychwanegu  ei  fod  wedi 
gwneyd  hyny  mewn  dull  mor  foddhaol  fel  nad  all  ei  ddullwedd  fod  mewn  un  modd 
yn  rhwystr  i  lwyddiant  y  llyfr.  Y  mae  wedi  bod  mor  ddoeth  ag  ymgadw  at  ddull- 
iau  y  tadau  eu  hunain  o  osod  eu  meddyliau  ger  bron,  heb  feddwl  ymollwng  am  fynyd 
i'r  mursendod  o  geisio  eu  haddurno,  mewn  trefn  i'w  gwneyd  yn  gymhwys 
i  ymddangos  ger  bron  y  Saeson.  Y  canlyniad  ydyw  fod  yr  argraff  a  gynnyrcha 
y  llyfr  ar  feddyliau  y  Saeson  yn  rhwym  o  fod  yn  llawer  dyfnach  a  mwy 
boddhaoL  Ac  mae  yn  iawn  dyweyd  ei  fod  wedi  gwneyd  y  fath  ymdrech  i 
"chwilio  am  eirìau  cymeradwy,"  ac  yn  ysgrifenu  Saesoneg  mor  naturio],  fel  mai 
anfynych  y  teimlwn  fod  y  mater  o  iaith  yn  dyfod  yn  un  anhawsder  yn  ffordd  cymun- 
deb  y  tadau  a'r  cylch  newydd  a  dyeithr  y  cyflwynir  hwynt  i'w  sylw.  Mae  y  Uîaws 
sylwadau  o'r  eiddynt  a  goffeir,  a'r  dyfyniadau  helaeth  a  rhagorol  a  roddir  o'u  preg- 
ethau,  yn  darllen  [mor  esmwyth  fel  nad  yw  yn  anhawdd  hyd  yn  nod  i  Gymro 
anghofio  mai  yn  Saesnneg  y  maent.  Diammeu  y  bydd  Uawer  iawn  o'r  Saeson  yn 
rhoddi  gwerth  mawr  ar  y  gyfrol  hoo,  a  hyderwn  y  bydd  yn  foddion  i  wneuthur  yn  eu 
plith  lawer  o  les.  Am  y  Cymry  sydd  erbyn  hyn  wrth  y  miloedd  yn  darllen  Saes- 
oneg,  a  rhai  o  honynt  yn  ammheus  bellaoh  a  all  fod  dim  yn  Gymraeg  yn  werth 


886  NODIADAtT  LLEHYDÖOIi. 

fddynt  gymaint  a  throl  eu  llrgid  arno,  mae  yn  àébyg  y  bydd  y  derbyniad  cynhes  a 

roddifr  gao  y  Saeson  i'r  gyfrol  hon — megys  i'r  Sunday  Ssh  ooU  of  Wales,  a'r  Gomme*- 

tory  on  the  Iforst  Epistle  to  fh*  Corinthtons—yii  foddion  i'w  bargyhoeddi  y  galhnt 

hwythan  wneyd  peth  ealach  na  darilen  ambell  i  waith  o  eiddo  eti  cydwladwyr,  yn 

enwedig  pan  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Saesoneg.     I'r  nifer  llîoaog  ar  y  cyffiniau  ac  yn 

rhai  o*r  trefydd  sydd  dan  ein  hymgeledd  grefyddol,   ©nd  nad  ydynt  yn  ntedra 

Cymraeg,  diammen  y  bydd  y  llyfr  yn  ammeuthyn  gwerthfawf.    Ac  nid  oes  yn  wir 

neb  o  honom  na  altom  ei  ddarllen  gyda  dyddordeb  a  budd.    Crybwylla  mewn  Oû 

man  (ta  dal.  354)  ystori  nad  oeddym  ni  wedi  ei  chlywed,  fel  ar  led  yn  y  wlad  :  fod 

Christmas  Erana  un  tro  yn  gofyn  i  Williams  o'r  Wern,  "  A  ydyw  Blias  yn  fwy 

pragethwr  na  chwi  a  minnant"    Ac  i  Williams  ateb  :  "Ós  ceidw  ei  eftan  yn  nghau 

nid  ydyw  yn  fwy  nag  ydym  ni ;  nid  ydy w  ei  bregethau  yn  well  na'r  eiddom  ninnao ; 

ond  nnwaith  yr  egyr  ei  wefnaau  y  mae  yn  gystal  a  dwsin  o  honom."    Dyma  hanesyn 

ara  Mr.  Rees  sydd  yn  ddarlun  byw  o  hono.     Yr  oedd  y  Parch.  John  Prichard,  yn 

awr  o  Birmingham,  pan  yn  dechreu  pregethu,  yn  ddoeth  iawn  wedi  garw  i'w  weled 

er  caerl  gair  o  gynghor  ganddo.     "  Wcl,"  meddai  Rees,  "  yr  ydych  weòü  gosod  eich 

meddwl  ar  bregethn  yr  efengyl,  y  gwaith  mwyaf  difrifol  a  phwysig  y  gall  unrhyw 

ddyn  byth  ymgymeryd  âg  ef."    A  chan  groesí  ei  ddwylaw  ar  ei  litì,  ac  ysgwyd  yn  ol 

ac  ymlaen,   yn  ol  ei  arfer,   dywedai,    "Gweddîo,   gweddio;    gWeddio,  gweddio; 

gweddîo,  gweddîo,"  &c,  gan  ailadrodd  y  geiriau  drachefn  a  thrachefn.     M  Nid  ydym 

yn  syníed  y  filfed  ran  o'r  galln  sydd  gan  weddîo  ar  bregethu."    Tna,  gan  ŷfcgwyd  yn 

ol  ac  ymlaen,  elai  rhagddo  drachefn,  gan  ail  ddywedyd,    "Gweddîó,  gwftddiŵ; 

gŵeddîo,  gweddîo  ;  gweddîo,  gweddîo,"  &c.     Pe  gelwid  arna'  i  yn  sydyn  i  bregethn 

ar  nnthyw  achlysur  pwysig,  a  chenyf  ddim  ond  dwy  awr  i  ymbarotoi,  mi  a'u  trenliwn 

bob  mynyd  yn  gweddîo.    Gweddîo,  gweddîo  ;  gweddîo,  gweddio,"  ŵc.     A'i  ddsgrau 

yn  y  cyfamser  yn  treiglo  yn  gyflym.     Yna,  gan  ymattal  ychydig,  dywedai :  "  Ni 

allaf  ddyweyd  wrthych  am  unrhyw  lyfrau  neillduol  i'w  darllen  ;  nid  wyf  yn  gwybod 

thyw  la#er  am  lyfrau,  ond  ceisiwch  gael  y  rhai  hyny  a  fydd  fwyaf  tebyg  o  feithrin  a 

chryrnau  ysbryd  gweddi  ynoch.     T  peth  mawr   gyda    phregethu  ydyw  gweddio, 

gweddlò;  gweddîo,  gweddîo."    Nid  rhyfedd  i  Mr.  Prichard  deimlo  fod  y  mynydan 

hyny  y  rhai  mwyaf  ofhadwy  yn  ei  holl  fyẅyd !    A  dyma  hanesyn  arall  dyddorol  iawn 

ám  Mr.  John  Jones,  Talsarn.     Pan  oedd  y  Parch.  N.  Cynhafál  J  mes,  y  piyd  hyny 

yn  efrydydd  ieuanc,  yn  myned  gydag  ef  o  Dreffynnon  ar  brydnawn  Sabboth  i'r  lle 

y  cynnelid  yr  odfa  ddau  o'r  gloch,  dywedai :  "  Pan  ewch  i'r  pulpud,  byddwch  yn  gwbl 

bnnan-féddiannol ;  a  pheth  bynag  a  wnewch,  byddwch  siwr  o  fynu  pump  neu  ehweeh 

ergyd  ymhob  pregeth,  ac  wedi  eu  cael,  cymerwch  hwynt  gyda  chwi  i*r  pulpod.    Yna 

dechreuwch  yn  bwyllog  a  thawel,  a  pharotowch  y  ffordd   yn  araf  a  graddol  i  danio 

eich  ergyd  gyntaf.    Pan  ddaw  yr  amser,  allan  ft  hi.    Sylwch  ar  yr  effaith,  galhi 

nYai  dim  fydd.     Sut  bynag,  peidiwch  mewn  un  modd  a  digaloni,  ao  naadeẅch  am 

fÿnyd  i'r  böbl  feddwl  eich  bod.    Fel  o'r  blaen,  parotowch  eich  ffordd  yn  dawel  at  yr 

aîl,  a  phan  dybioch  fbd  yr  amser  wedi  dyfod  cymhwyswch  jfatehen  .     Mae  yn  eithaf 

ÿosibl  mai  un  farw  fydd  hon  hefyd.     Er  hyny,  byddwch  chwi  mor  dawel  a  digyftro 

ag  y  bo  yn  bosibl  am  yr  effaith,  ac  na  adewch  i'r  bobl  mewn  un  modd  feddwl  eich 

bod  yn  siomedig.     Parotowch  y  ffordd  eto  at  y  drydedd,  a  thaniwch.    Gall  hon  fyn'd 

î  ffwidd  fel  y  lleill,  heb  wneyd  dim  effaith.     Na  ofelwch  ;  taniwch  y  bedwaredd ;  a 

gallwch  fod  yn  berffaith  sicr  os  bydd  genych  chwech  neu  saith,  y  bydd  i  rai  o  honynt 

o'r  diẃedd  chwalu  y  muriau."    Mae  yn  amlwg  mai  dyna  ei  gynllun  ef  ei  hun,  ac  y 

mae  yr  argraff  a  adawodd  ar  Gymru  yn  dangos  mor  dda  yf  atebodd  y  dyben. 

Dylem  ddyweyd  fod  y  gyfrol  hon  yn  un  hardd  iawa,  yn  554    o  dn  dalenan,  ae  i  w 
chael  am  5s.  gan  yr  awdwr,  ond  o  Lundain  am  6s.  6c. 


NODIAÎ>AU   LLENYDÖOL.  Í8ÿ 


Obtcurity.    A  Sermon  by  the  Rer.  T.   T.   Lüoius   MorgaN,   Presbyterian 
Chnrch,  Beaumaris. 

Testun  y  hregeth  hon  ydyw  Preg.  iz.  14,  15  :  "  Yr  oedd  dinas  fechan,  ac  ynddi 
ychydig  wỳr ;  a  brenin  mawr  a  ddaeth  yn  ei  hérbyn  hi,  ac  a'i  hamgylehynodd,  ae  a 
gododd  glawdd  nchel  yn  ei  herbyn  :  a  chafwyd  ynddi  ŵr  tlawd  doeth,  ac  efe  a  war- 
edodd  y  ddinas  hono  â'i  ddoethineb  ;  eto  ni  chofiodd  neb  y  gŵr  tlawd  hwnw."  Y 
mae  yn  destun  newydd,  ac  y  mae  y  bregeth  yn  newydd  a  phrydferth  a  thra  awgrym- 
iadol.  Y  mae  efengyl  Dinodedd  hefyd  yn  nn  hynod  o  werthfawr,  ac  fe  fyddai  yn 
fendith  anmhrisiadwy  i  lîawa  mawr  ei  deall  a'i  hymarfer.  Fe  fyddai  darlteniad  astnd 
o  bregeth  ragorol  Mr.  Lucius  Morgan  yn  debyg  o  ateb  dyben  daionns  mewn  dwyn 
dynion  i  ymdeimlo  â'r  mawredd  sydd  wedi  ei  osod  gan  y  Gornchaf  yn  <(  mhethan 
diatadl  y  byd,"  a'r  gallu  sydd  ynddynt  i  ddwyn  oddiamgylch  amcanion  mawrion 
teyrnae  Dduw. 


Pulpud  Gymraeg  Ctity  Road.    Gan  John  Evans  (Eglwtsbach). 

Dà  iawn  oedd  genym  ddeall  fod  Mr.  Evans  yn  cyhoeddi  ei  bregethau  mewn  ffurf 
hylaw  i  ledaeniad  eang.  Erbyn  hyn  dyma  y  deuddeg  cyntaf,  y  rhai  a  werthid  fel  yr 
argreffid  hwynt  am  ddwy  geiniog  yr  un,  wedi  eu  dodi  ynghyd,  ao  yn  gwneyd  cyfrol 
ddestlus,  yr  hon  a  geir  am  hanner  coron,  Ac  y  mae  ychwaneg  yn  dyfod.  Dymunwn 
o  galon  lwyddiant  i'r  anturiaeth  hon  o  eiddo  ein  cydwladwr  parchus  a  defnyddiol, 
oblegid  y  mae  ei  bregethau  y  fath  ag  y  gallem  yn  rhesymol  ddysgwyl  i  dderbyniad 
caredig  o  honynt  brofi  yn  "  dda  a  buddiol  i  ddynion."  Màe  efe  bellach  er  ys  llawer 
dydd  wedi  ennill  clust  a  chalon  ei  genedl,  a  diammeu  y  bydd  yn  dda  gan  lawer  trwy 
y  pregethau  hya  gael  cynnal  cymundeb  âg  ef  yn  amlach  nag  y  bnasai  yn  bosibl 
iddynt  gael  cyfleusdra  i'w  wraodo,  ac  y  bydd  llawer  hefyd  nad  ydynt  yn  debyg  o  gael 
cyflensdra  fellyogwbl  yn  mawrhau  y  fantaisagânt  trwy  ei  bregethau  hyn  i  "wybod 
ei  ddeali  yn  nirgelwch  Crist."  Yr  ydym  yn  llawenhau  yn  eu  catholigrwydd.  Y 
maent,  fel  yr  efengyl  ei  hunan,  yn  ddigon  eang  i  bawb ;  prin  y  mae  ynddynt  ddim 
ag  y  teimlai  unrhyw  Gymroda  sydd  yn  arfer  gwrando  yr  efengyl,  gyda  pha  pyfundeb 
bynag,  unrhyw  anhawsder  i'w  dderbyn  fel  "ymadrodd  iachus  yr  hwn  ni  aller  beîo 
arno."  Y  maent  hefyd  yn  hanfodol  eféngylaidd.  Mae  yn  amlwg  fod  ysbryd  y 
pregethwr  lawer  yn  orraod  o  ddifrif  i  droi  o'r  neilldu  at  ddim  damcaniaetháu  na 
dychymygion  a  allo  mewn  unrhyw  ffordd  lesteirio  bendith  y  gwirionedd  i  gyrhaedd 
ei  wrandäwyr.  Er  hyny  y  maent  yn  llawn  o  lafnr  a  meddylgarwch,  y  rhai,  fel  y 
mae  yn  gweddn,  a  osodir  ganddo  ar  lawn  ymadferth  i  egluro  ac  i  bregethu  y  Gair. 
Fe  ddichon  fod  rhai  pethau  ynddynt  sydd  dipyn  yn  dywylL  Tybed  fod  eu  gwran- 
dawyr  yn  gyffredin  yn  gallu  gwneyd  rhywbeth  o'r  geiriau  "y  gyngreddf  ysbrydol 
mewii  dyn,"  a  ddefnyddir  i  osod  ger  bron  fater  pregeth  ragorol  ar  Preg.  iii.  2,  "  Efe 
a  osododd  y  byd  hefyd  yn  eu  calonan  hwy  ?"  Sonia  am  "  yr  ober  bwysicaf  yn  y 
cyfrif  a  roddir  am  ein  sefyllfa  bresenol,"  ac  am  '*  fendithion  profiadol,  deilyddol,  y 
cyfammod  gras."  Wrth  gyfeirio  at  y  cyfyngder  masnachol,  dywed,  °  Ac  eto,  pan  mae 
tòn  yr  epic  cycle  wedî  ymdaenu  dros  y  byd,  dyma  y  wlad  hon  yn  dechreu  bod  mewn 
eiaien."  Beth,  wŷs,  ydyw  yr  ejric  cyclet  Mewn  un  man,  mewn  ffordd  o  osod  ei 
achos  yn  ddigon  cryf,  y  mae  yn  dywedyd  :  "  Clywyd  iaith  ammheus  fel  yna  weithiau 
oddiar  wefusau  dynion  da,  pregethwyd  hyn  gan  y  rhai  gynt  o  bulpudau  Cymru,  ac 
argymhellwyd  iaith  o'r  fath  ar  aelodau  crefyddol  mewn  cyfarfodydd  eglwysig  fel  pe 
buasai  ammheuon  y  prawf  cryfaf  o  ostyngeiddrwydd  calon  a  gwir  dduwioldeb." 
Tybed  f    Ond  nid  ydyw  y  pethau  sydd  yn  temtio  beirniadaeth  i'w  cael  yn  y  preg- 


888  NODIADAÜ   LLENtDDOL. 

ethau  hyn  ond  yn  dra  anfynych ;  tra  o'r  ochr  arall,  y  mae  eu  cyfoeth  o  fater,  eu 
meddylgarwch,  eu  prydferthion,  yr  eneiniad  sydd  arnynt,  ac  yn  arbenig  yr  amcan 
ymarferol  da  sydd  yn  enaid  i'r  cyfan,  yn  eu  gwneyd  yn  ddyddorol  a  gwerthfawr  iawn. 


Hunangofiant  Bhyt  Lewit,  Gwemidog  Bethel     Qan  Daniel  Owbn,  Wydd- 
gnig. 

Nid  oea  eisieu  llawer  o  ddewiniaeth  i  weled  y  bydd  i'r  llyfr  hwn  le  nchel  yn 
ffafr  y  Cyrory  am  amser  maith.  Mae  yn  hynod  o  ddifyr.  Mae  ei  ystori  yn 
ddyddorol;  ei  gymeriadan,  a  defnyddio  iaith  Wil  Bryan,  yn  true  to  naturt; 
ei  ddfBgrifiadau  yn  llawn  bywyd  a  barddoniaeth ;  ac  fe  geir  yn  rhedeg  trwy 
y  cyfan  y  fath  wytbîen  o  ysmaldod  dydian  a  chwarëns  wydd  diniwed  fel 
mai  cryn  gamp  i  unrhyw  ddyn  a  ddechieuo  ei  ddarllen  fydd  ei  roddi  o'r  neilldu 
cyn  myned  trwyddo.  Ac  nid  ydyw  yn  amddifad  o  ragoriaethau  mwy  sylweddoL 
Mae  yr  adnabyddiaeth  o'r  natur  ddynol  a  ddangosir  trwyddo  yn  dra  helaeth.  Fe 
geir  yn  hanes  y  gwahanol  gymeriadau  a  ddygir  ger  bron  fod  ystyr  guddiedig  dam- 
meg  bywyd  wedi  ei  hamlygu  ei  hun  i'r  awdwr  i  fesur  mawr,  ac  yn  ei  ddarlleniadau  o 
hanes  ao  ystyr  yr  helyntion  a  gofnodir,  mae  y  darllenydd  yn  dra  thebyg  o  weled 
goleuni  yn  cael  ei  daflu  ar  lawer  o  bethau  sydd  o  fewn  cylch  ei  wybodaeth  a  bar  iddo 
deimlo  ei  fod  yn  eu  deall  yn  llawer  gwelL  Mae  y  darluniau  rhagorol  a  geir  trwy 
gorff  y  gwaith  o  gymeriadau  ag  y  mae  y  gwahaniaeth  mawr  yn  amgylchiadau  ein 
cenedl  erbyn  hyn  yn  eu  cysylltu  â'r  amser  aeth  heibio,  yn  hynod  o  werthfawr ;  ac 
eto  fe  ddangosir  yn  dra  amlwg,  beth  bynag  all  fod  y  cyfnewidiadau  sydd  yn  myned 
drosom,  fod  egwyddorion  mawrion  cyfiawnder  a  daioni  yn  aros  yn  ddigyrnewid. 
Araf  iawn  y  bu  Mary  Lewis  yn  dyfod  i  adnabod  y  daioni  penaf  fel  yr  ydoedd  yn 
gweitbio  ei  hunan  allan  yn  mywyd  ei  mab,  Bob,  ac  ni  ddysgwyd  Rhys  hyd  y 
diwedd,  er  fod  yn  amlwg  ei  fod  yr  Israeliad  yn  wir,  i  swnio  ei  shibboleth  hL  Cym- 
eriad  gwych  a  gwerthfawr  oedd  Abel  Hughes.  Gan  faint  ei  nerth  a'i  addfedrwydd 
yr  oedd  efe,  tra  yn  ffyddlawn  i  draddodiadau  goreu  yr  amser  a  fu,  yn  deall  yn  eithaf 
clir  anhawsderau  neillduol  dyddiau  diweddarach,  ac  fe  roddai  y  cyfarwyddiadau 
doethaf  gyda  golwg  arnynt  Nid  oedd  Bob  yn  ei  ddeall,  a  rhy  brin  yr  oedd  Wil 
Bryan  yn  ei  ddeall ;  ond  gyda  Rhys,  yn  enwedig  yn  nghyfyngderau  mawrion 
ei  feddwl,  fe  brofodd  yn  wir  genad  o  ladmerydd,  ac  nid  rhyfedd  iddo  ennyn  yn  ei 
fynwes  y  fath  barch  a  chariad  tuag  ato.  Gyda'r  holl  bethau  dyddan  a  geir  yn  y 
llyfr,  ac  y  maent  yn  Uîaws  mawr,  y  mae  ei  holl  ergyd  yn  myned  i  ddangos  beth  mor 
dlawd  a  thruenus  ydyw  y  gau  ymhob  man,  a  hyd  yn  nôd  dan  yr  amgylchiadau 
mwyaf  ffafriol ;  ac  o'r  ochr  arall,  fod  y  gwir  yn  werth  ei  brynu  gan  bob  dyn  â'r  oll  sydd 
yn  ei  feddiant,  neu  a  all  fod  yn  ei  ymadferth.  Mae  cymeriadau  y  liyfr  i  ni  mor  wir- 
ioneddol  ft  bodolaeth  ein  cymydogion.  Pan  ddygir  hwynt  ger  ein  bron  yr  ydym  yn 
deall  ein  bod  yn  eu  hadnabod  o'r  blaen,  ac  yn  wir  wedi  eu  cyfarfod  lawer  gwaith. 
Ac  y  mae  ein  cymdeithas  â  hwynt  mor  lawn  o  fwynhâd  ac  adeiladaeth  fel  yr  ydym 
yn  teimlo  ei  fod  yn  dra  ffodus  bod  Rhys  Lewis  wedi  ymddifyru  ýn  nyddiau  ei 
lesgedd  wrth  ysgrifenu  eu  hanes ;  ac  mai  nid  llai  ffodus  ydoedd  i'r  "  ysgrif  drwchus," 
pan  oedd  Mr.  Owen,  <(dan  gyfarwyddyd  ei  esgutores  yn  trefnu  ei  lyfrau  gogyfer  â'u 
gwerthiant,"  ddyfod  i'w  law  ef,  ac  iddo  yntau,— er  bod  yr  awdwr  yn  ymlochi  yv  fawr 
dan  yr  ystyriaeth  nad  oedd  yr  hyn  a  ysgrifenai  byth  i  gael  ei  argraffu  !— gael  y  fath 
foddhâd  wrth  ddarllen  yr  hunangofiant  nes  peri  iddo  ofyn  caniatâd  i'w  gyhoeddl 
Dyma  hanes  y  llyfr,  ac  wrth  reswm  y  mae  yn  wir  bob  gair.  Mae  yn  bleser  mawr  i 
ni  gael  cyflwyno  fel  yma  i  sylw  ein  darllenwyr  lyfr  nad  all  fethu  a  rhoddi  ìddynt 
lawer  iawn  o  fwynhâd,  a'r  mwynbâd  hwnw  i  gyd  yn  nghyfeiriad  doethineb  a  daioni. 
Ei  bris  ydyw  4s. 


LLYFRAU    y 
Cyhoeddedié   i&n    P.    M.    EVANS   â   SON,    Holywell. 


RRESTR-LYFR  O  AELODAU  YSGOLION  SABBOTHOL.  Y  mae  y  Liyfr  hwn 
yn  au  enwiídül,  ac  wisIE  aj  ariîraiíu  a'î  linelhi  er  eadw  cyrrif  manwl  a  threftws  o 
aelodau  yr  Yagolion  ;  ac  y  mae  y  rierbyujad  croesawgar  a  roddwjâ  iddo  er  ei  ymddangos- 
iad  yu  brawf  «i  íod  yn  cyrlcnwi  augbBu  a  bir  duiííilwyd  gan  Ysgrtfenyddion  Ysgoìioa 
S&bbotbû)  ein  gw]&d. 

Pm  IMr  weU  ei  rwymo  yn  gryf,  yn  cynmrys  100  o  dn  dalenan,  ỳdyw  5s. ;  150, 
0a.  6c.  ì  a  200,  öh.  u>. 


GEIRLYFR  SElNlADOLíNEU  GYNAN7AETHOLÌ  SAESONEG  A  CHYMBAEG, 
yrighyd  n£  açoriíid  ar  Lytbyrìaetb  yr  Inith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  Thòiías 
Edw*kds(  Yaw.  lOaerfallwch},  Ail  Argraffiadf  gydag  Ychwauiígíadau,  gan  y  diwoddar 
R&BÜH.  D<  Huuhës,  B*A+j  Tred<]gar. 

Pris,  yn  Rhífyuau,  16*.  6e. ;  Dwy  gyfro!,  croen  llo,  22s.  6c. 

CANÍADAU  MAES  Y  PLWM  :  s*f  Gwe-itbi&u  Rarddonol  y  Diweddar  Mn.  EdwaBD 
Jlines,  Maea  y  PIwuj.     Gynnwy&a  y  ü  yi'rol  Emyuau,  Carolau,  Caneuon  ar  wabanoJ 
deatyuau,  Engly  ttion,  Marwnadau,  ac  Eiuymtu  CladdedigOtitho]. 
íYîs  inewu  Jlian,  2s.  6e. 


LYÍH  UYMNAU  ?B  YSGOL  SÜL.    Ya  awr  yn    barod.   Casgliad  o   Hymnan  at 
J     wasanncLh  yr  YsgtJÎ  Sul,  gan  T.  Lim*     Pris  2û>  mtwu  anjJeu. 
Etalîaoii  gall  pob  dyn  a  phJentyn  gael  yr  einyu  yn  eí  law  wrth  gantf. 
Atjfoìier  am  danyut  üt  Mebtr:  P.  M.  Ev*VB  &  îjoîî.  HûlywelL 


\  SRRYDOLIAETfl   Y  BIBL:   gau  y  Parch.  D.  Chahliw  Davies,  M.A.,  Lhn.ûMu. 
I      Cynnwysíad  :    Natnr   y   Prawf— Ystyr  Ysbrydolíaetb— ì^ubyuafl   Ysbrydolihetü . 
1.  A  efcynnwỳsiad  y  Bibl ;   2.  A  ehywirdtäb  ac  awdurdod  y  Btbl;  3.  Ag  iaith  y  BibL 
ÌJriü  awlìt,  mewu  amliMi. 


LLYFU  HHENTl   EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  dibrparu  go^ryfer  A  ehadw  cyfrir  u 
enwau  p&rsonau  a  gymerant  Eìateddleoedd,  ynghyda>  arian  a  dderbyuir  oddiwrth 
y  cyfryw* 


('OFRESTR  CLADDEDIGAETIIAU  (REGl&TJùR  BOOK  OF  BUJRlAjLS).  Ufr 
v    "wedi  eí  barotoi  ^ogyfer  á  chadw  cyîriJ  rywìr  o  gÌaddedi,gaetlkuUp 

Y  nme  yuddo  ijfìlofhau  ì  ddodi  enw  y  ptrHüu  a  gl«ddir,  ei  alwuUgaeth,  ei  òedran,  y  lle 
y  bu  fai  w,  dyddbiî  y  gladdedigatth,  pwy  a  waíŵDííctbodd  ar  yr  aeídysur,  y  fan  y 
i'.laddwyd,  rhíf  y  bedd,  a  sytwadau* 

Priü,  Bà.  6n.j  wedì  eì  rwyiuo  ya,  gryf+  ** 


1  LYFR  RHESTIUAD  BEDYDDÍADAU,  cyiaddaa  i  Eglwysi  pob  enwad  creryddol. 
I  i  Wrth  anfon  arebebíon  am  dano,  dynjnuir  gwybod  i  m  uifer  o  Fedyddiadau  y 
dymnnir  cael  y  llyfr,— 100,  20Ü,  400,  6Ü0,  kc. 

Priít,  Llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwys  100  o  anwan,  3a, :  a  ls.  de.  am  bob 
100  vcbwauegoI, 

P.  M.  Evato  &  SON,  Treffyunoîi  (HatÿtBitl) 


RHIFYN  CXIX. 


TRAETHODYDD. 


HYDRËF,   1885, 


CYNNWYSIAD. 

Y  Gwarchodlu  Anweledig  yn  dyfod  yn  Weledig.  Gan  y  Parch. 
Roger  Edwards     ...        '..        , 389 

Dosbarthiad  Bywyd  ar  Wyneb  y  Ddaear.  Gan  Mr.  R.  D. 
Rcberts,  M.A.,  D.Sc.      ,.. ...     399 

Mordaith  Bywyd.     Gan  y  Parch.  R  D.  Rowlands  ( Anthropos)     408 

Darlithiau  y  Parch  D.  Charlés  Davies,  M.A  ,  ar  Gristion- 
ogaeth :  Darlitl}  Feirniadol  ar  •  Gyfieithiadau  o'r  Ddarlith 
"ArBerthynas  Cristionogaeth  a  Moesoldeb"    ...         ...         ...     414 

Ymherodraeth  yr  Hethiaid.     Gan  y  Parch.  O.  T.  Williams      ...    421 

Ynys  Enlli     Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.RG.S.         ...         ...    436 

Sallwyr  Edmund  Prys.     Gan  y  Parch.  Rîchard  E.  Morris,  B.  A.    449 

Esboniad  Principal  Edwards  ar  yr  Epistol  Cyntaí  at  y  Corinthiaid. 
Gan  y  Parch.  Griffith  Pabry.    Ail  Erthygl 461 

Bord  Gron  :  Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymru  - 

IÍI.  GanMr.  John  Roberts ...    482 

Yr  Etholiad  Çyffredinol.  Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands, 
M.À.    ..  ...        ... 490 

Nodiadau  Llenyddol 507" 


CYHOEDDIR  V  RHfFYN  NESAF  IONAWR    /,    18S6. 


TREFFYNNON:    ' 
P.    M.    EVANS   AND    SON,    CYHOEDDWYR. 

PRI8    DEUNAW    CEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


Y    GWARCHÜDLÜ   ANWELEDIG    YN    DYFOD   YN 

WELEDIG. 

Pan  y  deallir  mai  at  adroddiad  Ysgrythyrol  y  mae  ein  teitl  hwn  yn 
cyfeirio,  nid  anhawdd  i  bawb  cýdnabyddus  â  hanesyddiaeth  yr  Ys- 
grythyr  Lân  ddyfalu  yn  ebrwydd  ein  bod  am  fyned  â'n  darllenwyr  at 
un  o'r  amgylchiadau  neillduol  a  geir  yn  gysylltiedig  âg  Eliseus,  y 
prophwyd  nodedig  yn  Israel,  ac  olynydd  Elias,  yr  hynotaf  o  brophwydi 
yr  Arglwydd. 

Y  pryd  hwnw  yr  oedd  Benhadad,  brenin  Syria,  yn  ei  ymryson 
rhyfelgar  â  Jehóram,  brenin  Israel,  yn  mynych  anfon  lluoedd  milwr- 
aidd  yn  fynteioedd  yspeilgar  i  wlad  Israel,  ac  yn  peri  iddynt  fyned 
mewn  ffordd  ddirgelaidd  i  leoedd  y  byddai  brenin  Israel  yn  arfer  dyfod 
ei  hunan,  i'r  dyben,  tybygid,  o  ymosod  arno  a'i  ddal  yn  ddisymwth. 
Ond  yr  oedd  yr  hoíl  gynlluniau  ystrywgar  yn  dyfod  yn  wybyddus  i 
Eliseus  fel  gẃr  Duw ;  ac  wele  efe  o  bryd  i  bryd  yn  anfon  at  frenin 
Israel  rybudd  amserol, — "Ymgadw  rhag  myned  i'r  lle  a'r  Ue;  canys 
yno  y  disgynodd  y  Syriaid."  Josephus  a  ddywed  fod  Jehoram  yn 
awr  yn  gorfod  rhoddi  heibio  ymarfer  â  helwriaeth  mewn  canlyniad  i 
hysbysiadau  Eliseus.  Pa  fodd  bynag,  dyma  brophwyd  Duw  yn  achub 
brenin  Israel  rhag  syrthio  i  ddwylaw  y  Syriaid  "  nid  unwaith  ac  nid 
dwywaith."  Mor  werthfawr  i  wladwriaeth  yw  pobl  dduwiol !  Ië,  y 
mae  un  dyn  duwiol  iawn,  cyfaill  arbenig  i  Arglwydd  nefoedd  a  daear, 
yn  gaffaeliad  anmhrisiadwy  i  wlad  neu  deyrnas;  gall  efe,  trwy  gym- 
deithas  â'r  Hollalluog,  ddylanwadu  mwy  er  ei  llês  na  llywiawdwyr  ao 
na  rhyfelwyr. 

Y  mae  brenin  Syria,  wrth  gael  ei  ddyfeisiau  a'i  drefniadau  y 
naill  ar  ol  y  Uall  yn  troi  yn  fethiant,  yn  synu  a  chynddeiriogi,  ac 
yn  tybied  y  rhaid  fod  bradwr  yn  y  cyfrin-gynghor,  rhywun  o  fysg 
ei  gynghoriáid  ef,  yn  anfon  dirgel  hysbysrwydd  i  frenin  Israel  am 
yr  hyn  a  gynlluniasid  i'w  erbyn.  Ond  y  mae  tin  o  weinidogion  y 
brenin  yn  gallu  rhoddi  iddo  y  gwir  esboniad  am  yr  aflwydd.  Na,  fy 
arglwydd  frenin,  nid  oes  yma  ungwr  bradwrus  yn  agos  atat;  "ond 
Eliseus  y  prophwyd,  yr  hwn  sydd  yn  Israel,  a  fynega  i  frenin  Israel  y 
geiriau  a  leferi  di  yn  nghanol  dy  ystafell  wely."    Nid  oes  ddewin 

1886.  2  o 


Ö90       T  GWAROHODLÜ  ANWELEDIG  YN  DYFOD  YM  WELEüIG. 

mewn  unrhyw  wlad  yn  debyg  iddo  ef ;  mae  yn  medru  gwneuthur  y 
pethau  rhyfeddaf,  a  dadguddio  dirgeledigaethau  ac  amgylchiadau  fydd- 
ant  yn  dygwydd  allan  o  olwg  ac  ymhell ;  ti  elli  fod  yn  sicr  mai  efe,  nid 
neb  arall,  sydd  fel  hyn  yn  dadguddio  dy  gyfrinachau  yn  erbyn  brenin 
Israel  i'r  brenin  hwnw  ei  hun.  Fe  allai  fod  y  swyddog  a  lefarasai  hyn 
yn  un  o'r  rhai  a  fuasai  gyda  Naaman,  cadflaenor  llwyddiannus  Syria, 
pan  lanhäwyd  ef  oddiwrth  ei  wahanglwyf  yn  nyfroedd  yr  Iorddonen 
oddiar  gyfarwyddyd  EHseus,  ac  felly  yn  dyst  o  alluogrwydd  arbenig 
prophwyd  Jehofah.  Wedi  clywed  hyny,  y  mae  brenin  Syria  yn  barnu 
mai  y  peth  goreu  bellach  a  fyddai  dal  Eliseus,  un  mor  fedrus  a 
pheryglus,  a'i  ddwyn  ato  ef,  i'w  gadw  rhag  anfon  ei  hysbysiadau  i 
frenin  Israel  mwyach ;  ac  y  mae  yn  rhoi  gorchymyn  ar  i  hyny  gael  ei 
wneyd  yn  ddioedi,  costied  a  gostio.  Dyma  ddangosiad  o  gymysg 
gyfrwysdra  a  ffolineb,  yr  hyn  a  welir  yn  fynych  yn  mhlant  y  byd  hwn. 
Buasai  o  ẁerth  mawr  i'r  brenin  Benhadad  allu  rhwystro  gwr  Duw  i 
weithio  mor  effeithiol  yn  erbyn  Syria  a  thros  Israel ;  ond  pa  fodd  yr 
oedd  yn  bosibl  gwneuthur  hyny  î  Os  credai  fod  ei  gynghorau  ef  yn 
erbyn  Israel  yn  dyfod  yn  wybyddus  i  Eliseus,  pa  fodd  na  feddyliasai, 
ynte,  y  buasai  ei  gynllwynion  yn  erbyn  Eliseus  ei  hun  mor  sicr  o  ddyfod 
yn  hysbys  i'r  prophwyd  î  Os  oedd  ysbrydoliaeth  Duw  Israel  yn  ei 
ddysgu,  ai  nid  mor  hawdd  i  nawdd  Duw  Israel  ei  ddiogelu  ì 

Yr  oedd  Eliseus  y  pryd  hwn  yn  Dothan,  Ue  a  hynodir  yn  hanes  y 
patriarch  Joseph ;   dinas   fechan   yn  sefyll  ar  fryn  rhyw  ddeuddeng 
milldir  i'r  gogledd  o  Samaria,  prifddinas  y  deg  Uwyth,  yn  nghanol 
gwlad  Israel,  ar  fin  deheuol  gwastadedd  mawr  Esdräelon,  a  elwir  yn  yr 
Hen  Destament  yn  ddyffryn  Jezreel,  a  glỳn  Jezreel.     Ac  wele  frenin 
Israel,  ar  ol  deall  ei  fod  yno,  yn  anfon  llu  o  filwyr,  gyda  meirch  a  cher- 
bydau,  i  gymeryd  y  prophwyd  yn  garcharor.     Yr  oedd  i  gerbydau  le 
mawr  yn  mrwydrau  yr  hen  oesoedd,  nid  yn  annhebyg  i  wasanaeth  yr 
heamj  artülery — i  fagnelau  ein  hamserau  ni ;  ac  yr  oedd  yr  hynt  bres- 
ennol  mor  bwysig  yn  ngolwg  Benhadad,  fel  nad  oedd  yn  arbed  dim 
tuag  at  lwyddo  yn  ei  amcan.     Yn  awr  dyna  y  fyddin  gref  yn  myned  ar 
brydnawn,  a  chyn  y  bore  wedi  cyrhaedd  Dothan,  ac  yn  ei  hamgylch- 
ynu,  er  mwyn  attafaelu  yn  Eliseus ;  ac  os  nad  allent  wneyd  hyny  yn 
rhwydd,  yr  oeddynt  yn  barod  i  ymosod  fel  rhyfelwyr  ar  y  ddinas. 
Awn  i  edrych  pa  fodd  y  mae  tua'r  dri^fan  lle  yr  erys  y  prophwyd  ar  y 
pryd.     Gwas  Eliseus — nid  Gehazi,  yr  hwn  erbyn  hyn  oedd  wedieidaro 
â  gwahanglwyf  anfeddyginiaethol,  ond  llanc,  neu  ŵr  ieuanc,  a  ddaethai 
ar  ei  ol  i  wasanaethu  y  prophwyd  — bachgen  dyeithr,  fe  ddichon,  heb 
wybod  nemawr  eto  am  ddoniau  gwyrthiol  ei  feistr, — y  gwas  hwn  a 
gododd  yn  fore,  ac  a  aeth  allan,  ac  yn  gyntaf  oll  a  ganfyddodd  y  perygl. 
Y  mae  gwasanaethyddion  newyddion,  ebe  hen  bregetbwr,  yn  gyffredinyn 
ymddwyn  yn-  dda  iawn  ar  y  cyntaf,  yn  enwedig  yn  y  pwnc  o  fore-godi, 
fel  y  dy wed  y  ddiareb,  Ysgub  newydd  a  ysguba  yn  lân.     Ond  hwyrach 
mai  arferiad  gwastadol  y  llanc  hwn  ydoedd  hyn,  oddiar  ystyriaeth  fod 
codi  yn  fore  yn  rhoddi  help,  o  ran  hamdden  a  threfn,  i  fyned  ymlaen 
yn  hwylusach  gyda'i  orchwyl  dyddiol.     Ond  sut  bynag  am  hyny,  gydag 
iddo  fyned  allan  y  bore  hwnw,  efe  a  welai,  er  ei  chwithdod  a'i  fraw  dir- 
fawr,  fyddin  y  Syriaid  yn  ymwersyllu  o  amgylch  eu  tref  fechan,  lonydd; 
ac  y  mae  ei  galon  yn  darogan  mai  ei  fei&tr  duwiol  oedd  yr  ysglyfaeth 


T  GWARCHODLÜ   ANWELEDIG   TN   DTFOD   TN   WELEDIG.  891 

mewn  golwg  gan  y  gelynion.  Mae  efe  yn  rhedeg  yn  ol  i'r  tŷ,  ac  at  y 
prophwyd,  yr  hwn,  mae  yn  dra  thebygol,  oedd  ar  ei  wely  yn  cysgu  yn 
dawel,  ac  wedi  myned  ato  yn  ltofain  yn  ddychrynedig,  "  Aha,  fy 
meistr,  pa  f odd  y  gwnawn  ? "  Onid  ydy w  ar  ben  gyda  ni  ?  y  gelynion 
cryfion  o'n  hamgylch,  ac  heb  un  Uu  arfog  iV  gael  o'n  tu,  na  modd  i  ni 
ddianc  1 

Ond  nid  oedd  Eliseus,  er  deall  am  ddyfodiad  y  Syriaid  byddinog,  yn 
cyffroi  i'r  gradd  lleiaf.  Gwyddai  efe  fod  iddo  gymhorth  hollddigonol ; 
a  chan  hyny  yr  oedd  yn  gallu  ateb  yn  siriol,  "  Nac  ofna,  canys  amlach 
yw  y  rhai  sydd  gyda  ni  na'r  rhai  sydd  gyda  hwynfe."  Mwy  a 
chryfach  na'r  rhai  a  weli  di  yn  ein  herbyn  y w  y  rhai  sydd  o'n  tu  i'n 
cadw.  Yr  oedd  y  cyfryw  fynegiad  yn  peri  i'r  gwas  synu  yn  aruthr ; 
nid  oedd  ef e  yn  gweled  neb  ond  llu  mawr  y  Syriaid  gelynol,  ac  nid  oedd 
ganddo  un  ddirnadaeth  pa  le  le  a  pha  fodd  y  gallasai  fod  amddiffyn 
iddynt.  Yna  "Eliseus  a  weddiodd  ac  a  ddywedodd,  O  Arglwydd, 
agor,  attolwg,  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo."  Yr  oedd  sicrhâd  y  prophwyd  o'i 
ddiogelwch  wedi  dyfod  iddo  wrth  ffydd,  ac  nid  wrth  olwg  ;  yn  gyffelyb 
i  Moses,  yr  oedd  efe  yn  "  ymwroli  fel  un  gweled  yr  Anweíedig."  Ond 
yr  oedd  raid  i'r  gwas  wrth  olwg  weithredol,  lythyrenol,  tuag  at 
gyrhaedd  sicrhâd  boddlonol,  iV  godi  uwchlaw  ofn  a  dychryn.  A  hyny 
a  roddwyd  iddo  mewn  atebiad  i  weddi  ei  feistr.  "  A'r  Arglwydd  a 
agorodd  lygaid  y  llanc,  ac  wele  y  mynydd,"  yr  ucheldir  ar  ba  un  yr 
oedd  y  ddinas  yn  sefyll,  "yn  llawn  meirch  a  cherbydau  tanllyd  o 
amgylch  Eiiseus."  Yr  amddiffyn  nefol  oedd  yno  o'r  blaen,  fel  y 
gwyddai  y  prophwyd  yn  dda,  dyna  hyny  yn  bresennol  yn  cael  ei  ddad- 
guddio  i'r  gwas,  nes  yr  oedd  ei  holl  ofn  yn  diflanu  yn  y  fan.  Beth  oedd 
Uu  y  Syriaid  gyda'u  meirch  cnawdol  a'u  cerbydau  heiyrn,  o  flaen  y  llu 
nefol,  y  ffurfiaü  angylaidd  dysglaer,  oedd  yn  ymddangos  ar  y  pryd  yn 
nghyffelybiaeth  meirch  a  cherbydau  o  dân  ?  Duw  oedd  wedi  anfon  ei 
weinidogion  o'i  lys  goruchel,  a'u  gwneuthur,  wrth  raid,  yn  dân  fflam- 
llyd.  Wele  gadarn  gylch  rhwng  Eliseus  a'r  Syriaid,  fel  yr  oedd  yn 
anmhosibl  iddynt  dori  ato  i'w  ddal  a'i  ddwyn  ymaith. 

Y  mae  yr  hanes  yn  myned  ymlaen  gyda  y  drafodaeth  ryfedd  rhwng 
gŵr  Duw  a  hwythau,  lle  y  cawn  hwynt,  a  anfonwyd  i'w  ddal  ef,  yn 
cael  eu  cymeryd  eu  hunain  yn  garcharorion,  ond  nid  iV  Uadd  na'u 
camdrîn  mewn  un  modd,  eithr  yn  ol  cynghor  Eliseus,  yn  cael  eu  porthi 
yn  ddiwall,  a'u  gollwng  i  fyned  adref  iV  gwlad.  Ond  heb  i  ni  fyned 
ymhellach  gyda  yr  hanes  hwn  am  danynt,  safwn  ar  yr  adroddiad  am  y 
gwarchodlu  angylaidd  oedd  ar  y  cyntaf  yn  anweledig  i  was  Eliseus,  pan 
yn  hollol  wybyddus  i'w  feistr  (1  Bren.  vi.  15 — 18),  ac  a  nodwn  rai 
syniadau  athrawiaethol  neu  addysgiadol  a  gyflwynir  i  ni  yn  hynyma. 


I. 

Dangosir  i  ni  yma  oruwchreolaeth  Duw  ar  ddynion  yn  gyffredinol, 
gyda'i  ofal  neillduol  am  ei  bobl. 

Y  mae  rhagluniaeth  y  Goruchaf  i  ni  yn  debyg  i  beiriant  mawr  dan 

orchudd.     Nid  ydym  yn  gallu  gweled  y  peiriant  ei  hun;  ond  ni  a 

.  welwn  yn  ein  hymyl  olwynion  yn  cael  eu  troi  a'u  gyru  ymlaen  ganddo. 


892  *   GWARCHÛDLÜ    ANWÄLBDIG   TN   DYtfOD   TN   WELEDIG. 

Tn  y  Bibl  mae  y  gorchudd  yn  cael  ei  dynu  ymaith  oddiar  y  peiriant, 
£el  yr  ydym  y a  gallu  gweled  pa  fodd  y  mae'rcyfan  yn  gweithio.  Cawn 
yma  ddyrchafu  ein  llygaid  at  orseddfainc  "Arglwydd  ein  Ior  ni,"  a 
chanfod  gallu  goruwchnaturiol  ar  waith,  yn  cyfeirio  a  llywio  yr  holl 
helyntion  daearol.  Y  mae  ysgrifeniadau  hanesyddol  yr  Hen  Desta- 
ment  o  werth  neillduól  yn  yr  ystyr  hwn.  Dadlenant  i  ni  y  cysylltiad 
o'r  dechreuad  rhwng  bywyd  dynol  â  Rhagluniaeth  Ddwyfol,  a  dangos- 
ant  y  modd  y  mae  bwriadau  Duw  yn  cael  eu  cario  allan  yn  amgylch- 
iadau  dyn.  Felly  yn  yr  hanes  ger  ein  bron  :  dyma  ni  yn  cael  golwg  ar 
frenin  Syria*  a'i  weision,  paganiaid  anwybodus  am  y  gwir  Dduw,  a 
gelynol  i'w  achos,  eto  dan  lwyr  reolaeth  ei  ewyllys  Ef.  Cymhwys  y 
dysg  yr  Ysgrythyr  :  "Calon  dyn  a  ddychymyga  ei  ffordd,  ond  yr  Ar- 
glwydd  a  gyfarwydda  ei  gerddediad  ef.  Bwriadau  lawer  sydd  yn 
nghalon  dyn ;  ond  cynghor  yr  Arglwydd,  hwnw  a  saif." 

Arferir  yn  ein  mysg  301  fynych  y  cyfryw  eiriau  â  ffawd  ac  anffawd,  neu 
hap  ac  anhap,  chance  a  hazard,  a'r  cyffelyb.  Ond  dylid  golygu  geiriau 
o'r  fath  yn  rhai  heb  ystyr  iddynt,  neu  "  ymadroddion  heb  wybodaeth," 
am  weithrediadau  dyeithr  yn  nhrefn  llywodraeth  Brenin  mawr  yr  holl 
ddaear.  Y  gwir  yw,  nid  oes  ddiwrnod  yn  mywyd  dyn,  nac  un 
dygwyddiad  mewn  diwrnod,  heb  fod  hyny  wedi  ei  ragweled,  ac  yn  cael 
ei  oruwchly wyddu,  gan  Arglwydd  y  Uuoedd.  Mae  y  tryblith  helyntion 
dynol,  y  pentwr  cymysgedd  nad  allwn  ni  wneyd  dim  cysondeb  o  hono, 
yn  eglur  a  threfnus  yn  ngolwg  yr  unig  ddoeth  Dduw.  Pwy,  yn  ystyr- 
ied  hyn,  nas,  gweddiai  yn  ddyfal  am  fod  mewn  heddwch  a  chyfeillach 
â'r  Goruchel  Un  sydd  â'i  frenhiniaeth  yn  llywodraethu  ar  bob  peth  ? 
Rhaid  mai  bod  yn  wir  dduwiol  yw  y  cyflwr  rhagoraf  a  diogelaf  ar  y 
ddaear ;  o  herwydd  yn  nghanol  eangder  a  phwysigrwydd  arolygiaeth 
y  Llywodraethwr  mawr  ar  y  byd  oll,  a'r  holl  fydoedd,  "  ni  thyn  Efe  ei 
olwg  oddiar  y  cyfiawn."  Efe  a  fydd  iddo  ef  yn  "amddiffynfa  yn  nydd 
blinder,"  ac  a  ofala  am  i  bob  peth  gydweithio  er  daioni  iddo. 

Felly  y  canfyddir  yn  nhref  fechan  wledig  Dothan  yn  Israel  yn 
amser  y  prophwyd  Eliseus.  Dacw  y  llu  mawr  0  filwyr,  yn  wŷr  traed, 
ac  yn  wŷr  meirch,  y  rhai  hyny,  gallwn  feddwl,  yn  bigion  byddinoedd 
Syria,  wedi  gosod  eu  hunain  i  wylio  o  amgylch  ogylch  iddi,  fel  nas 
medr  neb  ddyfod  allan  0  honi  heb  syrthio  i'w  dwylaw  hwynt.  Mae  y 
gŵr  y  daethant  i'w  gyrchu  i'w  ^ael  yn  y  dref,  heb  achos  iddynt  ofni  y 
caiff  efe  unrhyw  gymhorth  i'w  gwrthsefyll.  Druan  oedd  gŵr  Daw  ! 
Ymhell  cyn  hanner  dydd  heddy w  ef e  a  fydd  yn  garcharor,  os  nad  hefyd 
yn  watwargerdd  gan  filwyr  y  Syriaid,  yn  cael  ei  yru  ganddynt  ar  ffrwst 
ar  y  ffordd  i  Damascus,  lle  y  caiff  ei  drin  yn  ol  mympwy  y  brenin  Ben- 
hadad.  O  na  fydd  ddim  !  y  mae  prophwyd  yr  Arglwydd  dan  nawdd 
ei  Feistr  Hollalluog ;  ac  am  hyny  ni  lwydda  un  offeryn  a  luniwyd  i'w 
erbyn.  Ydyw,  y  mae  Eliseus  yn  nhref  fach  Dothan  heddyw  mor 
gadwedig  â  phe  buasai  efe  oddifewn  i  gaerau  y  ddinas  nefol  fry.  Gall 
wenu  ar  y  Syriaid  arfog,  a  chanu  y  geiriau  a  ddywed  Esaiah  ryw  gant 
a  hanner  0  flynyddau  ar  ol  hyn :  "  Ymgynghorwch  gynghor,  ac  f e  a 
ddiddymir;  dywedwch  y  gair,  ac  ni  saif  j  canys  y  mae  Duw  gydani." 
Bydd  raid  i  wŷr  y  cleddyfau  a'r  saethau  fyned  yn  ol  heb  un  Eliseus 
ganddynt ;  a  da  fydd  ganddynt  ddychwel  adref  rywsut,  wedi  ofni  J 
buaaent  yn  gelaneddau  meirwon  ar  ddaear  IsraeL     Geílir  credu  am 


T   GWAROHODLU    ANWRLEDIO    YN    DYFOD    YN    WELEDIG.  898 

ddyn  duwiol  yn  y  dyddiau  hyn  eto,  ei  fod  yn  wrthddrych  gofal  a  ffafr 
y  Duw  hy w,  pa  le  bynag  y  byddo,  mor  sicr  ag  yr  oedd  Eliseus  felly  yn 
Dothan.  Y  mae  pob  gwir  gristion  yn  fab  i'r  Jehofah,  ac  yn  frawd  i'r 
Emmanuel;  y  mae  yn  etifedd  i  Dduw,  ac  yn  gydetifedd  â  Christ;  a 
phwy  a  pha  heth  gan  hyny  a  all  ei  ddrygu  ef  î  Doed  y  dryghinoedd 
a  ddelont,  caiff  efe  lechu  yn  glyd  dan  gysgod  yr  Hollalluog.  O 
Arglwydd,  caffer  ninnau  ymysg  y  rhai  a'th  ofnant  ac  a'th  garant ;  f elly 
dy  lygaid  a  fydd  arnom  a'th  aden  drosom  yn  wastad. 


II. 

Ni  a  welwn  y  fantais  o  ymarfer  ffydd  yn  Nuw  yn  ngwyneb  amgylch- 
iadau  cyfyngaf  y  hywyd  hwn. 

Pa  fodd  y  mae  Eliseus  yn  gallu  bod  yn  dawel  ei  feddwl  pan  y  mae 
ei  lanc,  wedi  ei  lanw  âg  ofn,  yn  brawychu  yn  ddirfawr  ì  Am  fod  ffydd 
gan  y  naill  yn  canfod  yr  hyn  oedd  yn  guddiedig  oddiwrth  y  llall.  Yr 
oedd  gweinidog  gŵr  Duw  yn  gweled  y  gelynion  yn  barod  i  ddal  ei 
feistr,  ac  yn  ofni,  o  bosibl,  y  cymerid  yntau  ymaith  gydag  ef ;  a  dyna 
yr  holl  olwg  a'r  rhagolwg  oedd  gan  y  gwas  brawychus,  nes  yr  oedd  efe 
yn  penderfynu  fod  y  cwbl  drosodd  gyda  hwy.  Ydyw,  ydyw  !  medd  ei 
f eddwl  cynhyrfus ;  mae  llu  mawr  y  Syriaid  wedi  dyfod  i'n  caethgludo, 
os  nid  i'n  lladd,  ac  yn  debyg  o  wneuthur  hyny  yn  ebrwydd,  cyn  i 
fyddin  Israel  yn  Samaria  wybod  dim  am  ein  heiynt  ni  yn  Dothan. 
Ond  y  mae  Eliseus,  gan  fod  wedi  ei  nerthu  yn  y  ffydd,  yn  sylwedd- 
oli  y  gwarchodlu  nefol  oedd  rhyngddo  â'r  rhyfelwyr  estronol  a  fyn- 
asent  ymosod  arno.  Mae  y  cerbydau  a'r  meirch  tanllyd  mor  amlwg 
o  flaen  golwg  ei  ffydd  â  phe  buasent  yn  weledig  i'r  llygad  noeth ;  ac 
am  hyny  yn  nannedd  y  perygl,  mae  ei  galon  yn  ddisigl,  a'i  ysbryd  yn 
ddiofn. 

O  mor  ddedwydd  yw  y  dyn  sydd  â'i  ffydd  yn  Nuw  mewn  gweithred- 
iad  bywiogî  "Efe  a  breswylia  yr  uchelderau;  cestyll  y  creigiau 
fydd  ei  amddiffynfa  ef ;"  ac  yno  yn  ddiddig  a  dyddan  yr  erys,  uwchlaw 
holl  dwrf  a  pheryglon  y  llawr.  "  Gwyn  ei  fyd  yr  hwn  sydd  â'i  obaith 
yn  yr  Arglwydd  ei  Dduw."  Fel  hyn  y  cawn  Dafydd,  pan  yn  nghanol 
rhyw  enbydrwydd  mawr,  pryd  yr  erlidid  ef  gan  Saul  a'i  wŷr,  yn  ym- 
deimlo  yn  hapus  yn  ei  Dduw.  Yr  oedd  ganddo  rai  cyfeillion  gwan- 
galon  yn  llwyr  ofni  am  dano,  ac  yn  ei  anDOg  i  ddianc  i  ryw  guddfa 
fynyddig  gyda  phob  brys.  Ond  ei  ateb  ef  iddynt  ydoedd,  "  Yn  yr  Ar- 
glwydd  yr  wyf  yn  ymddiried ;  pa  fodd  y  dywedwch  wrth  fy  enaid, 
Eheda  i'ch  mynydd  fel  aderynî"  Dyna  dy  elynion  yn  parotoi  eu 
saethau  i  anelu  am  dy  fywyd,  meddynt  wrtho  ;  os  oes  genyt  ryw 
noddfa  afth  guddia,  un  mynydd  a'th  ddiogela,  nid  oes  genyt  amser  i'w 
golli ;  ehêd  yno  fel  aderyn.  Ha,  medd  Dafydd,  yn  mywiogrwydd  ei 
deimlad  ffyddiog,  pa  fodd  yr  ydych  yn  siarad  fel  hyna  wrthyf  fi? 
Mae  yn  rhy  egiur  na  wyddoch  chwi  mo  y  cwbl  am  danaf  eto ;  nid  oes 
achos  i  mi  ehedeg  i  fynydd  yn  y  byd ;  dyma  genyf  Graig  yr  oesoedd 
rhyngof  â  phob  saeth  a  anelir  ataf  :  "Yn  yr  Arglwydd  yr  wyf  yn 
ymddiried."  Nid  gwroldeb  naturiol  yw  y  ffydd  hon,  ond  gwaith  Ysbryd 
yr  Arglwydd  yn  codi  dyn  uwchlaw  natur,  codi  yr  enaid   i  fyny  at 


804  T  GWARCHODLU    ANWELBD13    YN   DYFOD   YN   WfiLMDlG. 

Dduw;  a  chyda  Daw  ni  raid  i  ni  byth  ofni  niwed.  Llefwn  am  i 
Iiân  Ysbryd  Duw  roddi  ffydd  i'r  digred,  ac  ychwanegu  y  ffydd  mewn 
credadyn. 

Geilir  cael  rhai  pobl  yn  dyoddef  llawer  mwy  oddiar  of ni  blinder  nag 
a  fyddai  raid  iddynt  ddyoddef  dan  y  blinder  ei  hun,  fel  y  dy wed  Young 
yn  ei  Night  Thoughts  am  ry  wrai : 

Who  feel  a  thousand  deaths  in  dying  one. 

Ië,  teimlo  mil  o  farwolaethau  mewn  ofni  un.  Ond  y  mae  ffydd  yn 
cymeryd  yr  ofn  blinder,  ac  ofn  angeu,  yn  risiaû  i  gamrau  ymddiríed 
ddringo  ar  hyd-ddynt  yn  hwylusach  at  Dduw.  Fel  plentyn  ar  yr  heol, 
oddiar  ofni  rhy w  ormesydd  bychan  oedd  yn  ei  fygwth,  yn  rhedeg  adref 
at  ei  dad,  Ue  y  mae  yn  teimlo  fel  yn  ei  gastell,  felly  y  gwna  cristion. 
"  Y  dydd  yr  ofnwyf,  mi  a  ymddiriedaf  ynot  ti."  Ac  os  yw  yr  ym- 
ddiríed  mabaidd  wedi  dyfod  i  mewn,  mae  yr  ofn  slafaidd  yn  gorfod 
myned  allan.  "  Wele  Duw  yw  fy  iachawdwriaeth ;  gobeithiaf,  ac  nid 
ofnaf."  Y  mae  yn  boenua  i  ni  weled  ambell  broffeswr  crefydd  yn 
wahanol  i  hyn,  yn  ymollwng  dan  ei  faich.  Dysgwylid  iddo  ef,  fel  un 
a  ddylai  ymnerthu  yn  y  gras  sydd  yn  Nghrist  Iesu,  ddangos  yn  wyneb 
adfyd  a  chystudd  ei  fod  yn  mwynhâu  tangnefedd,  os  nid  yn  profì  gor- 
foledd ;  ond  yn  lle  hyny,  bydd  ei  agwedd  ddigalon  megys  yn  dy- 
wedyd,  "Paham  y  dysgwyliaf  wrth  yr  Arglwydd  mwy  f'  Y  fath  di- 
anrhydedd  a  ddyry  ei  anghrediniaeth  ar  Dduw,  yn  gystal  a'r  fath 
anghysur  iddo  ei  hun  !  Anweddus  ac  anghyson  i'r  rhai  sydd  yn  proffesu 
eu  bod  yn  blant  i'r  Arglwydd  Hollalluog,  yw  llwfrhâu  yn  nydd  cyfyng 
der,  oddiar  mai  bychan  yw  eu  nerth.  Annheilwng  i'r  Duw  cadarn  yw 
ffydd  wan.  Dim  ond  i  ni  ymnerthu  yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  nghadernid 
ei  allu  Ef,  ac  ni  a  dynem  felusder  allan  o  bob  chwerwder,  ac  a  fyddem 
fyw  yn  dda  yn  nghanol  marw.  Ceisiwn  ni  ymarfer  â  Duw  bob  amser, 
ac  yna  ein  cysur  cryf  fydd  myned  ato  fel  "  Gobaith  Israel,  a'i  Geidwad 
yn  amser  adfyd." 

IIL 

Dysgir  ni  yma  am  y  cysylltiad  sydd  rhwng  byd  yr  ysbrydion  â'r  byd 
hwn,  ac  fel  y  dichon  fod  rhai  yn  perthyn  i'r  byd  hwnw  yn  ein  hymyl 
yn  ddiarwybod  i  ni. 

"  Amlach  yw  y  rhai  sydd  gyda  ni  na'r  rhai  sydd  gyda  hwynts"  medd 
Eliseus  wrth  ei  was  dychrynedig.  Ti  a  weli  eu  hamledd  hwynt  a 
ddaethant  i*n  herbyn;  ond  gwybydd  mai  amlach — mwy  eu  rhif,  mwy 
eu  nerth,  mwy  eu  dewrder,  mwy  eu  hawdurdod — y w  y  rhai  sydd  yma 
o'n  plaid.  Oddiar  yr  un  egwyddor  ag  y  mae  ammheuwyr  neu  an- 
ffyddwyr  yn  ein  dyddiau  ni  yn  gwadu  y  fath  beth  â  byd  yr  ysbryd- 
oedd,  am  na  welsant  hwy  erioed  ddim  tebyg  i  hanfodiad  ysbrydion, 
felly  gallasai  y  gwas  hwn  fyned  i  wadu  neu  ammeu  mynegiad  ei  feistr. 
Ef e  a  allasai  wrthddadleu  ac  ymresymu  ynddo  ei  hun,  Beth  sydd  ar  ij 
meistr  heddy w  î  Ai  breuddwydio  y  mae,  neu  a  oes  rhywbeth  fel  dy- 
ryswch  ar  ei  synwyrau  î  Mwy  wedi  dyfod  yma  o'n  hochr  ni  nag  oV 
Syriaid  sydd  yna  dan  arfau  i'n  herbyn  !  Nac  oes,  ysywaeth,  ddim  o'r 
fath  beth.     Ni  welaf  íi,  ac  nis  gall  neb  aiall  weled,  fod  yn  amgylchynu 


Y   OWABOHODLD    ANWELEDIG    TN    DTFOD   Ytt    WELRDIG.  885 

y  mynydd  neb  amgen  na'r  ysgarmeswyr  Syriaidd  hyn.  Ond  gyda 
thystiolaethu  wrth  y  dyn  ieuanc  am  y  nawdd  a'r  diogelwch  oedd  idd- 
ynt,  mae  y  prophwyd  yn  gweddío  am  iddo  gael  sicrhâd  profiadol  o 
wirionedd  hyny.  Gan  ddyrchafu  ei  enaid  at  Dduw  yn  y  nefoedd,  y 
mae  yn  deiayf,  "  0  Arglwydd,  agor,  attolwg  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo." 
A  chydag  iddo  draethu  ei  ddeisyfiad,  "  yr  Arglwydd  a  agorodd  lygaid 
y  llanc,"  ac  ar  unwaith  wele  efe  yn  cael  y  drem  ogoneddusaf  a  gafodd 
erioed:  "Wele  y  mynydd  yn  llawn  meirch  a  cherbydau  tanllyd  o 
amgylch  Eliseus."  Nid  oedd  yno  yr  un  wyrth  newydd  yn  cael  ei 
gwneuthur  i  noddi  a  nerthu  y  prophwyd ;  dim  ond  cymeryd  ymaith 
yr  hyn  oedd  yn  rhwystro  y  gwas  i  weled  y  creaduriaid  mawrion  ys- 
brydol  oedd  yno  eisoes.  Yr  oedd  cerbydau  a  meirch  y  llu  nefol  yno 
yn  barod;  nid  oedd  raid  cyffwrdd  â  dim  ond  â  golygon  gweinidog 
Eliseus  ar  y  pryd ;  rhoddi  iddo  ar  y  foment  fath  o  ogoneddiad  golwg 
oedd  yn  ei  alluogi  i  dreiddio  trwy  y  Uèn  sydd  yn  cuddio  yr  ysbrydol 
oddiwrth  y  naturiol;  ac  mewn  amrantiad,  dyna  olygfeydd  hynod  ac 
ardderchog  byd  yr  ysbrydion  yn  ymdori  ar  ei  welediad.  Ar  unwaith, 
gan  synu  a  llawenhâu,  mae  efe  yn  gweled  Uu  arall,  gwahanol  iawn  i  lu 
y  Syriaid,  llu  nid  o'r  ddaear  yn  ddaearol,  myntai  nefol  fel  gwregys 
goleu-danllyd  yn  cylchynu  y  ddinas,  yn  gylch  nês  ati  na  chylch  y 
Syriaid ;  ysbrydion  gwasanaethgar  wedi  eu  hanfon  o'r  nefoedd  i  was- 
anaethu,  er  mwyn  i  ŵr  Duw  aros  yn  rhydd  a  diogel. 

Beth  pe  rhoddid  i  ni  yn  awr  yr  un  fath  welediad  ag  a  gafodd  gwas 
Eliseus  y  pryd  hwnw  î  Mor  ddyeithr  ac  aruthr  yr  effeithiai  hyny 
arnom  !  Ond  na  feddylier  mai  anmhosibl  a  fyddai  ein  breinio.â'r  cyf- 
ryw  gaffaeliad.  Mae  rhai  o'r  athronwyr  craffaf,  yn  gystal  ag  o'r  duwin- 
yddion  galluocaf,  yn  dal  fod  yn  y  cyfansoddiad  dynol — fod  mewn  dyn 
ar  y  ddaear — allu  cyfaddas  i  ganfod  bodau  a  phethau  perthynol  i  fyd 
yr  ysbrydoedd,  ac  i  gadw  trafodaeth  gyda  hwynt,  megys  y  mae  genym 
synwyrau  corfforol  i  ymwneyd  â  gwrthddrychau  corfforol,  ond  fod  y 
gallu  hwnw  yn  gorwedd  ynom  yn  ddiymarferiad,  oddigerth  fod  achos 
o  bwys  anghyffredin  i'w  alw  i  weithrediad.  Ac  ni  a  dybygem  nad  oes 
dim  yn  afresymol  neu  yn  anghyson  yn  y  syniad  hwn.  Y  mae  perthyn- 
as  agosach  a  phwysicach  rhyngom  â'r  byd  ysbrydol  nag  sydd  rhyngom 
â'r  byd  naturiol  neu  faterol  hwn  ;  ac  ai  anghredadwy  y  bernir  genym 
fod  gan  yr  ysbryd  o'n  mewn  allu  neu  synwyr  i  weled  gwrthddrychau 
o  hanf odiad  ysbrydol  î  A  phe  caem  ymarf eryd  y  cyf ry w  allu — pe  llawn 
agorid  llygaid  yr  enaid,  fel  y  gwneir  ryw  ddydd — pe  cyfodid  ef  i'r 
•yflwr  pêrlewygol  ymha  un  y  gall  weled  pethau  nas  medr  y  llygad 
corfforol  byth  eu  canfod,  O  y  mawrion  ryfeddodau  a  welem  yn  y 
canlyniad  1  Am  amgylchiadau  lawer  mewn  natur  a  rhagluniaeth, 
ymha  rai  y  mae  y  Duw  mawr  yn  dangos  ei  ofal  am  ei  bobl,  ni  a  gan- 
fyddem  eu  bod  yn  cael  eu  cyflawni  trwy  offerynoldeb  angylaidd.  Nis 
gwyddom  ni  pa  mor  fynych,  a  pha  mor  effeithiol,  y  mae  angylion  Duw 
yn  ymddadleu  ac  ymdrechu  ar  ein  rhan  yn  erbyn  angylion  tywysog 
y  tywyllwch,  na'r  peryglon  lawer  y  maent  yn  ein  cadw  oddiwrthynt, 
neu  y  temtasiynau  enbyd  y  dichon  eu  bod  hwy  yn  ein  gwaredu  yn- 
ddynt  neu  rhagddynt. 

Y  mae  yn  achos  o  syndod,  ac,  yn  wir,  o  achwyniad,  fod  yr  athraw- 
iaeth  ysgrythyrol  am  weinidogaeth  angylion  yn  cael  ei  hesgeuluso  a'i 
hanghofio  gan  gristionogion  yn  lled  gyffredinol.     Anaml  y  cyfeirir  ati 


T   GWARCHODLU    ANWELEDIO   YN    DTFOD    YN    WELEDIO. 

mewn  pregethau,  ac  y  rhoddir  lle  iddi  mewn  ymdriniaethau  duwin- 
yddol,  ac  mewn  ymddyddanion  crefyddoL  Y  clerigwr  da  a  duwiol- 
frydig,  y  diweddar  Barch.  Edward  Bickersteth,  a  ysgrifenai :  "  Nis 
gellir  esgeuluso  un  gyfran  o'r  gwirionedd  Dwyfol  heb  fod  hyny  yn 
golled  ysbrydol ;  ac  y  mae  yn  rhy  amlwg  fod  athrawiaeth  ddofn  a 
chyfriniol  Gair  Duw  ynghylch  ysbrydion  drwg  ac  angylion  da  yn  cael 
ei  gadael  heibio  yn  ormodol  yn  ein  hoes  ni.  Y  mae  hyn  wedi  dy- 
gwyddo,  ar  un  llaw,  oddiwrth  ymdaeniad  ëang  egwyddorion  anffyddol, 
ac  ar  y  Uaw  arall  oddiwrth  y  sylw  anysgrythyrol,  eilunaddolgar,  ac 
afresymol,  a  roddir  i'r  mater  hwn  yn  Eglwys  Rhufain,  ymha  un  y  mae 
yr  angylion  da  yn  cael  eu  haddoli,  a'r  ysbrydion  drwg  yn  cael  eu  dwyn 
ymlaen  i  gefnogi  lledrith.  Ond  nis  ennillir  un  oruchafiaeth  syl- 
weddol  ar  Babyddiaeth  trwy  fod  yn  ddisylw  o'r  gwirioneddau  a  lygr- 
wyd  ac  a  gamddefnyddiwyd  ganddi.  Ein  dyledswydd  yn  hytrach 
yw  tynu  ymaith  y  gwerthfawr  oddiwrth  y  gwael,  a  dal  y  gwirionedd 
syml  ac  eglur  a  ddadguddiwyd  i  ni  ac  i'n  plant ;  yn  y  modd  hwn  y 
byddwn  fel  genau  Duw  i'w  bobl  (Jer.  xv.  19)."  A'r  hen  dduwinydd 
enwog,  Dr.  Owen,  a  ddywed:  "Ni  threfnodd  ac  ni  ddadguddiodd  Duw 
weinidogaeth  angylion  yn  ddiamcan.  Y  mae  efe  yn  dysgwyl  ardreth 
o  fawl  a  gogoniant  ynglŷn  â  hyn  \  a  pha  fodd  y  gallwn  ei  fendithio  Ef 
am  yr  hyn  nas  gwyddom  ddim  am  dano  ì  Ein  dyledswydd  gan  hyny 
yw  ymchwilio  gyda  sobrwydd  i'r  athrawiaeth  hon  am  weinyddiadau 
angylion." 

Gallwn  gredu  yn  ddibetrus  fod  nawdd  yr  Hollalluog  er  cadwraeth 
ei  saint  yn  cael  ei  estyn  trwy  yr  oesoedd  i  fesur  mawr  trwy  wasanaeth 
ei  angylion  ef,  megys  yn  Dothan  gydag  Eliseus.  Addewid  hyfryd  yw 
hono,  "  Am  i  ti  wneuthur  yr  Arglwydd  fy  noddfa,  sef  y  Goruchaf  yn 
breswylfa  i  ti,  ni  ddygwydd  i  ti  niwed,  ac  ni  ddaw  pla  yn  agos  i'th 
babell."  Ac  y  mae  yn  werth  i  ni  ddal  sylw  trwy  ba  foddion  y  cyflawn- 
ir  y  f ath  addewid  werthfawr.  Yr  adnod  sydd  yn  canlyn  a  ddywed : 
"  Canys  efe  a  rydd  orchymyn  i'w  angylion  am  danat  ti,  dy  gadw  yn  dy 
holl  ffÿrdd.  Ar  eu  dwylaw  y'th  ddygant,  rhag  taro  dy  droed  wrth 
gareg."  Ac  heblaw  eu  gwasanaeth  i'r  saint,  yr  ydym  yn  credu  mai 
trwy  offerynoldeb  angylion  hefyd  y  gweinyddir  yn  fynych  ddialedd 
Dwyfol  ar  annuwiolion  yn  y  byd  hwn,  pan  y  bydd  y  llywodraeth 
oruchaf  yn  galw  am  iddo  syrthio  arnynt.  Pe  cofnodid  gan  ysgrifenydd 
ysbrydoledig  y  barnau  a  weinyddir  ar  bechaduriaid  anfad  yn  yr  oes 
hon,  ni  a  dybiem  yr  ysgrifenai  efe,  yn  eglurhâd  ar  farwolaeth  arswydus 
llawer  creadur  ffroenfalch  a  rhyfygus,  ymadrodd  tebyg  i  hwnw  a  ysgrif- 
enwyd  am  ddiwedd  Herod  yr  erlidiwr,  "  Angel  yr  Arglwydd  a'i  taraw- 
odd  ef,  am  na  roisai  y  gogoniant  i  Dduw." 

Onid  yw  yr  ystyriaethau  hyn  yn  cyflwyno  i  ni  feddwl  ofnadwy,  sydd 
yn  gwaeddi  yn  uchel  arnom,  "Byddwch  sobr,  gwyliwch?"  Meddwl  ein 
bod  yn  ymsymud  yn  nghanol  ysbrydion  by w,  anweledig  i  ni ;  angylion 
da  yn  ceisio  ein  lleshâd,  ac  angylion  drwg  yn  ceisio  ein  dyfetha !  Y 
mae  aneirif  fodau  ysbrydol  o'n  hamgylch  yn  feunyddiol,  y  rhai  sydd  yn 
ein  gweled  ni;  a  phe  gallem  ni  eu  gweled  hwynt  fel  yr  ydym  301 
gweled  ein  cyd-ddynion,  yn  ddiau  ni  a  feddyliem  am  gadw  gwyliadwr- 
iaeth  ar  ein  hysbryd  a'n  hymddygiad  ymhob  man.  Beth  a  ddywedid 
am  fyrdd  o  lygaid  yn  gweled  meddwdod  y  naill,  anniweirdeb  y  llall, 


T   OWABCHODLÜ    ANWELEDIO   TN    DÎFOD    TN   WELEDIG,  397 

anonestrwydd  hwnyma,  a  chreulondeb  hwnacw — am  fyrdd  o  glustiau 
yn  clywed  enllib,  neu  goegddigrifwch,  neu  gelwyddau  mawr  a  mân 
pechaduriaid  liaws — a  myrdd  o  ddwylaw  yn  cofrestru  y  cyfan?  Yr 
enaid  euog  trwy  bob  trosedd  ac  anufudd-dod  yn  trysori  iddo  ei  hun 
ddigofaint  erbyn  dydd  digofaint,  gan  sicrhâu  iddo  ei  hun  fyrdd  o  dyst- 
ion  cyflym  o  flaen  brawdle  Crist !  Cofied  pob  un,  pan  fyddo  af  ei  bon 
ei  hun,  heb  lygad  dynol  yn  ei  weled,  fod  cydwybod  oddimewn  yn 
gweled,  angylion  oddiamgylch  yn  gweled,  a  mwy  na'r  cwbl,  yr 
Anfeidrol  Dduw  uwch  ben  yn  gweled.  Yr  Arglwydd  sancteiddiol  a 
roddo  i  ni  burdeb  calon,  fel  na  chaffer  ni  ond  yn  bur  ar  bob  adeg, 
ymhob  lle,  a  chyda  phob  peth. 


IV. 

Gallwn  yn  yr  hanes  hwn  gael  drych  cyffelybiaethol  o  effeithiolrwydd 
gras  Ysbryd  Duw  yn  agor  llygaid  meddyliau  dynion. 

Yr  oedd  gwrthddrychau  o'r  byd  arall  yn  ymyl  y  dyn  ieuanc  yn 
Dothan  cyn  iddo  gael  yr  agoriad  llygaid;  ond  yr  oedd  efe  heb 
eu  gweled  na  theimlo  dim  oddiwrthynt;  ac  yn  debyg  iddo,  mewn 
ystyr  foesol  neu  ysbrydol,  y  mae  pob  un  diadgenedledig.  Mae  pethau 
gogoneddus  trefn  iachawdwriaeth  Duw,  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angyl- 
ion  yn  chwennychu  edrych  arnynt,  wedi  eu  dwyn  hyd  atom  oll  yn 
ngoruchwyliaeth  ac  ordinhadau  yr  ef engyl ;  ond  er  hyny  y  mae  Uawer- 
oedd  yn  ddyeithr  iddynt,  heb  gael  erioed  olwg  arnynt.  "  Dyn  anianol  nid 
yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw,  canys  ffolineb  ydynt  ganddo 
ef."  Yh  nhywyllwch  natur  y  mae  efe  heb  y  gallu  ysbrydol  i'w  gweled. 
"  Nis  gall  eu  gwybod,  oblegid  yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt."  Cyflwr 
y w  hwn  ar  ddyn  sydd  wrth  f odd  y  diafol ;  o  herwydd  y  mae  ef e,  f el 
duw  y  byd  hwn,  yn  dallu  meddyliau  y  rhai  digred,  fel  na  thywyno 
iddynt  lewyrch  efengyl.  Mae  y  llewyrch  yn  tywynu  yn  gryf  o'u 
hamgylch  hwy ;  ond  gan  fod  llygaid  eu  meddyliau  wedi  eu  dallu,  nid 
oes  yno  ddim  tywyniad  iddynt — yr  un  llewyrch  yn  cyrhaedd  y  galon. 
Mae  anghrediniaeth,  a  chwant  at  y  byd  ac  at  bechod,  yn  peri  a  chryf- 
hâu  y  dallineb  calon ;  a'r  neb  sydd  yn  y  cyflwr  hwn,  "  ni  ŵyr  i  ba  l'e  y 
mae  yn  myned,  oblegid  y  mae  y  tywyllwch  wedi  dalíu  ei  lygaid  ef." 

Ond  nid  ydy w  y  rhai  sydd  yn  y  cyflwr  gresynus  hwn  heddyw  yn 
ddiobaith.  Yr  un  Gweithredydd  Dwyfol  oedd  gynt  yn  agor  llygaid 
gwas  Eliseus,  i  weled  y  llu  cedyrn  o  nerth  oedd  wedi  disgyn  o'r 
uchelder  i  gadw  ei  f eistr,  a  all  yn  awr  ddylanwadu  yn  rasol  ar  bechad- 
uriaid,  "  i  agoryd  eu  llygaid,  a'u  troi  o  dy wyllwch  i  oleuni,  ac  o  feddiant 
Satan  at  Dduw."  Pwy  a  all  ddarlunio  y  cymysg  dangnefedd  hyfryd 
a'r  parchedig  ofn  oedd  yn  meddiannu  llanc  y  prophwyd,  wrth  gael  ei 
hun  wedi  ei  gylchynu  gan  y  marchogion  a*r  cerbydwyr  tanllyd  a 
anfonasid  o'r  brenhinllys  nefol,  i  amddiffyn  gŵr  Duw  rhag  arfogion 
Syria  î  Rhywbeth  nid  annhebyg  yw  profiad  pechadur  wedi  i  ras  y 
Tragywyddol  Ysbryd  ei  alw  allan  o  dywyllwch  i'w  ryfeddol  oleuni  Ef. 
Tr  enaid  hwn,  "  yr  hen  bethau  a  aethant  heibio ;  wele  gwnaethpwyd 
pob  peth  yn  newydd."  Yr  hen  Fibl  yr  oedd  efe  wedi  cynnefino  arno, 
ac  yn   rhy  ddibarch  iddo,   y  mae  ei  wirioneddau  iddo  yn  awr  fel 


806  T  OWABCIJODLU   AHWBLEDIO  TH   DTFOD   TM   WBUEDIG. 

pa  byddent  yn  new  ydd  i  gyd.  Ymaynia  a  theimla  fod  ei  dyatiolaethaii 
yn  ogoneddna,  ei  addewidion  ya  ddyddanns,  a'i  orehymynion  yn 
rymua,  fel  naa  gall  ond  rhoddi  ei  grêd  ynddo,  ei  serch  arno,  a'i  uf udd- 
dod  iddo.  Pa  fodd  y  mae  hyn  f  Nid  yw  y  Bibl  ond  yr  un  ag  ydoedd 
yn  naenorol,  heb  nn  newidiad  arno.  Ië,  yr  nn  ydy w ;  ond  nid  ar  y 
gwiríonedd  y  mae  yr  Yabryd  Glân  yn  dylanwadu,  ond.  trwy  y  gwir- 
ionedd  ar  y  deall  a'r  galon,  ac  feily  yn  gwneuthur  i'r  enaid  hwn  yr  hyn 
y  gweddîai  y  Salmydd  am  dano,  "Dadgnddia  fy  llygaid,  fel  y  gwelwyf 
bethan  rhyfedd  allan  o'th  gyf raith  di."  Nes  cael  yr  agoríad  ysbrydol  hwn, 
agoriad  deall  a  ehalon,  gall  dynion  f od  fel  y  ddau  ddyagy bl  ar  eu  ffordd 
i  Emmaua:  yr  Ieau  ei  hun  yn  rhodio  yn  eu  hymyl,  ac  yn  Uefaru 
wrthynt,  ond  eu  llygaid  hwynt  wedi  eu  hattal,  fel  nad  adwaenent  ef. 
Ond  gyda  y  dadguddiad,  nid  trwy  gig  a  gwaed,  eithr  yn  oruwchnatur- 
iol  drwy  nerthoedd  Yabryd  y  bywyd,  dyma  fawr-ragorol  ogoniant 
Griat  yn  tywynu  i'r  meddwl,  nea  yr  adnabyddir  Ef  fel  un  oll  yn  hawdd- 
gar ;  ac  y  mae  yr  olwg  ar  ei  hawddgarwch  Ef  yn  ty wyllu  holl  degwch 
daear  o  flaen  yr  enaid,  megya  y  mae  dyfodiad  yr  haul  yn  ei  oleuni  yn 
perì  i'r  aôr  guddio  eu  penau.  Dedwydd  fyddwn  os  galluogir  ni  i 
ddywedyd  gyda  yr  apostol  Ioan,  u  Efe  a  roes  i  ni  feddwl,  fel  yr 
adnabyddom  yr  Hwn  sydd  gy wir ;  ac  yr  ydym  yn  y  Cy  wir  hwnw,  sef 
yn  ei  Fab  ef  Iesu  Griat" 

Cawn  yma  wera  dda  oddiwrth  y  ffordd  y  cafodd  gweinidog  gwr 
Duw  yr  agoriad  llygad  neillduoL  Efe  a'i  cafodd  mewn  atebiad  i  weddi 
Eliaeus.  Gweddi,  gweddi  l  gweddi  ddiffuant,  gweddi  ddyfal, — y  mae 
hono  eto  yn  effeithiol  yn  y  nefoedd.  Gweddiwn  yn  ddirgel,  gweddiwn 
yn  deuluaidd,  gweddiwn  yn  y  gynnulleidfa.  Wrth  ddarllen  a  gwrando 
y  gair,  gweddiwn  am  yr  agoríad  oddi  fry.  "  Agoriad  dy  eiríau  a  rydd 
oleuni,"  medd  y  Salmydd.  Gweddiwn  dros  y  rhai  sydd  yn  esgeuluso 
gweddio  droatynt  eu  hunain,  y  rhai  sydd  yn  gosod  eu  holl  sylw  a'u 
bryd  ar  bethau  daear  ac  amser,  heb  ynddynt  duedd  na  chymhwysder  i 
edrych  ar  "  y  pethau  ni  welir,  y  rhai  aydd  dragywyddol."  Y  dyn  aydd 
â'r  Yagrythyr  yn  ei  law,  ond  iddo  fel  llyfr  seliedig — yr  efengyl  yn  ei 
glyw,  ond  efe  heb  weled  erioed  degwch  y  Person  gogoneddus  yr  efeng- 
ylir  am  dano,  y  weddi  gymhwys  ar  ei  ran  ydyw,  "  O  Arglwydd,  agor, 
attolwg,  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo."  Tywyll  a  thlawd,  yn  wir,  yw  enaid 
heb  "oleuni  y  bywyd;"  ac  os  nad  yw  yn  gweddio  am  hyny,  y  mae 
efe  yn  ddiofal  yn  "  meddiant  y  tywyllwch,"  ac  yn  prysuro  ei  hynt  tua 
thywyllwch  eithaf.  Gweddiwn  oll  am  i  Dad  y  trugareddau  drugarhâu 
wrthym,  a'n  "  goleuo  â  goleuni  y  rhai  byw,"  yn  ernes  a  blaenbrawf  o'r 
"  etifeddiaeth  yn  y  goleuni"  yn  dragywydí 

Roger  Edwards* 


DOSBABTHIAD  BYWYD  AR  WYNEB   Y  DDAEAB. 

Nid  oes  odid  yr  tm  gangen  o  wyddoniaeth  ag  yr  ymddangosai  yr 
eírydiaeth  o  honi,  ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  llai  tebyg  o  ddwyn  ffrwyth 
gwerthíawr  na'r  un  am  Ddosbarthiad  By wyd.  Mae  y  gallu  i  ymsymud 
sydd  gan  y  rhan  íwyaí  o  aniíeiliaid,  a  chan  adar  yn  enwedig,  i  raddau 
mor  helaeth,  yn  gwneuthur  eu  mynediad  o  un  ranbarth  i  un  arall  mor 
hawdd  fel  y  gellid  yn  rhesymol  dysgwyl  mai  yma,  ob  yn  unman,  y  ceid 
"teyrnasiad  mympwy"  yn  cymeryd  lle  "teyrnasiad  deddf."  Nid  ydyw 
y  ffeithiau,  fodd  bynag,  yn  cyfiawnhâu  y  dysgwyliad  hwn. 

"  Y  mae  yn  wybyddus  er  ys  llawer  o  amser  fod  gwahanol  wledydd  yn 
cael  eu  nodweddu  gan  wahanol  gasgliadau  o  anifeiliaid  a  phlanhigion, 
neu  a  defnyddio  y  celfeiriau,  gan  wahanol  fauna  &ýora.  Pan  gyntaf  y 
darganfyddwyd  America  fe  welwyd  fod  ffurfiau  o  fywyd  a  breswylient 
y  wlad  newydd  yn  dra  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd.  Yr  oedd  y  ffurfíau 
Dwyreiniol,  megys  yr  elephant,  y  rhinoceros,  y  camel,  yr  hippopotamus, 
y  buffalo,  y  march,  yr  asyn,  y  llew,  y  teigr,  yr  epa,  a'r  baboon,  yn  an- 
adnabyddus  yn  nghyfandiroedd  Gorllewinol  Gogledd  a  Dehau  America, 
tra  yr  oedd  ganddynt  fathau  hollol  ddyeithr  i'r  hannercylch  Dwyrein- 
iol,  megys  y  tapir,  y  lama,  y  peccari,  y  puma,  y  sloth,  a'r  epa  hir- 
gynffonog.  Drachefn,  fe  fyddai  i  Brydeiniwr  a  ymwelai  ág  Awstralia, 
ac  a  weithiai  i  wylltdiroedd  y  wlad  hono,  ei  gael  ei  hun  wedi  ei  am- 
gylchu  â  ffurfiau  o  fy wyd  tra  gwahanol  i'r  hyn  adawsai  ar  ol.  Yn  lle 
Uwynogod  a  chwningod,  fe  welai  hmgaroos  a  wombats;  ac  yn  lle  hedydd- 
ion,  llinosion,  a  bronfreithion  y  wlad  hon,  fe  Yrel&i  paroguets,  coclcatoos,  ac 
adar  Parad wys.  Fe  ganfyddai  ar  unwaith  nad  y w  y  gwahaniaeth  yma  yn 
ddyledus  yn  unig  i  bellder.  Oblegid  pe  yr  estynai  ei  ymdaith  ymlaen 
i  Japan,  fe'i  cai  ei  hun  yno  ymysg  adar  a  chreaduriaid  pedwartroed  tra 
gwahanol  i  rai  Gorllewinol  Ewrop,  er  f  od  Japan  mor  bell  o  Loegr  ag 
ydyw  Awstralia. 

Mae  yn  debyg  y  byddai  i  hinsawdd  ei  awgrymu  ei  hun  fel  prif  achos 
y  gwahaniaeth  hwn  mewn  anifeiliaid  a  phlanhigion.  Ond  fe  ellir  yn 
hawdd  dangos  fod  hinsawdd,  er  yn  ddiammeu  yn  gweithredu  i  ryw 
raddau,  yn  annigonol  i  esbonio  yr  holl  ffeithiau.  A  chymeryd  yr  hen 
fyd  a'r  byd  newydd,  gan  deithio  o  ogledd  i  ddehau  y  cyfandiroedd 
Americanaidd,  yr  ydym  yn  cael  y  gwahaniaeth  mwyaf  mewn  hinsawdd 

o  hinsawdd    pegynol    Labrador    i    hinsawdd    trofegol    canolbarth 

America;  eto  y  mae  y  gwahaniaeth  rhwng  anifeiliaid  a  phlanhigion 
Labrador,  gyda'i  hinsawdd  pegynol,  a  Florida,  gyda'i  hinsawdd  trofegol, 
yn  llawer  Ilai  na'r  gwahaniaeth  rhwng  rhai  Florida  ac  Ynysoedd 
Bahama,  ychydig  filldiroedd  i'r  dwyrain  yn  yr  un  lledred.  Ymhell- 
ach,  nid  oes  nemawr  hinsawdd  neu  ansawdd  yn  yr  hen  fyd  na  ellir  cael 
eu  cyffelyb  yn  y  newydd ;  ac  eto  y  mae  anifeiliaid  a  phlanhigion  y  ddau 
yn  hanfodol  wahanoL     Drachefn,  os  cymharwn  ranbarthau  o  dir  yn 


400  D08BARTHC&D   BYWYD   AR   WYNEB    T   DDAIfiAB. 

Awstralia,  Dehau  Affrica,  a  Dehau  America,  rhwng  y  lledredau  25°  & 
35°,  ni  a  gawn  ranau  ydynt  yn  dra  thebyg  yn  eu  holl  ansoddau ;  eto  ni 
fyddai  yn  bosibl  nodi  tri  chasgliad  o  anifeiliaid  a  phlanhigion  mwy  cwbl 
wahanol. 

Os  nad  ydyw  y  gwahaniaeth  yn  ddyledus  i  hinsawdd,  pa  fodd  ynte 
y  gellir  ei  esbonio  1  Wrth  danenu  a  chymharu  anifeiliaid  a  phlanhig- 
ion  y  gwahanol  gyfandiroedd  ac  ynysoedd,  yr  ydys  yn  cael  ar  y  cyfan 
mai  po  anhawddaf  myned  drosto  ydyw  y  terfyn,  barrier,  rhwng  dwy 
wlad,  mwyaf  ydyw  y  gwahaniaeth  rhwng  eu  hanifeiliaid  a'u  planhigion. 
Fe  ddeallir  fod  y  gair  terfyn  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  yr  ystyr  eangaf 
f el  yn  golygu  unrhyw  beth  sydd  yn  gwahanu  dwy  ranbarth  o  dir  fel  ag 
i  attal  rhwydd  fynediad  anifeiliaid  ö'r  naill  ranbarth  i'r  llalL  Y  môr 
ydyw  y  terfyn  mwyaf  i  anifeiliaid  y  tir,  ac  felly  mae  yn  canlyn  mai  po 
ddyfnaf  a  lletaf  y  môr  fo  yn  gwahanu  dwy  wlad,  mwyaf  ydyw  y  gwa- 
haniaeth  yn  y  ffurfiau  o  fywyd  sydd  yn  eu  preswylio.  Y  mae  cadwyni 
uchel  o  fynyddoedd  hefyd,  a  diffeithdiroedd  ac  afonydd  mawrion,  i  ryw 
raddau,  yn  gwneyd  terfynau,  ac  y  mae  gwahaniaethau  cyfatebol  mewn 
bywyd  ar  bob  ochr  iddynt.     Paham  y  mae  felly  ì 

Cyn  cynnyg  atebiad  i'r  cwestiwn  hwn,  fe  fydd  yn  dda  wynebu  yr 
anhawsder  o  gyf eiriad  arall ;  ac  yma  rhaid  i  ni  aros  i  ddeffinio  gair  a 
gyfarfyddir  yn  fynych  ar  oí  hyn,  sef  y  gair  math,  "  species."  Math  yw 
cyfanrif  yr  holl  rai  tebyg  o  unrhyw  anifaü  sydd  yn  awr  yn  fyw,  neu  a  fu 
yn  fyw.  Fe  geir  fod  pob  math  yn  trigianu  mewn  rhan  benodol  o 
arwyneb  y  ddaear ;  mewn  geiriau  eraîll,  fod  Ueolrwydd  neu  fodolaeth 
mewn  man  neillduol,  yn  gymaint  priodoledd  mewn  anifeiliaid  ag  ydyw 
eu  ffurf-wneuthuriad  arbenig.  Cymerwch,  er  engraifft,  y  Jlew.  Mae 
gan  y  llew  ffurf-wneuthuriad  neillduol,  Uun  a  lliw,  sydd  yn  gwneyd  i 
fyny  ei  nodweddion  arbenig ;  ond  heblaw  hýny  y  mae  hefyd  briodol- 
edd  arall,  sef  y  briodoledd  o  leolrwydd.  Nid  ydyw  y  llew  i'w  gael  yn 
awr  ond  meẁn  rhanau  o  Affrica  a  de-orllewin  Asia  i  fyny  hyd  ganol- 
barth  India,  yr  hyn  a  enwir  "llanerch  y  math,"  speeific  area>  neu  ei 
"gylch,"  ei  rj>nge.  Heblaw  y  llew,  y  mae  mathau  eraill  sydd  yn  perthyn 
yn  agos  iddo,  ac  y  mae  i  bob  un  o  honynt  ei  gylch  neillduol  ei  hun, — 
niegys  y  teigr  yn  nghanolbarth  a  deheubarth  Asia ;  y  gath  wyllt  yn 
Ewrop ;  y  puma  yn  nghanolbarth  a  deheubarth  America.  Fel  hyn  y 
mae  i  bob  math  ei  gylch  neillduol  ei  hun.  Nid  ydyw  y  llew  i'w  gael 
yn  Asia  na'r  puma  yn  Affrica.  Mae  yr  holl  fathau  hyn,  ynghyd  a  rhai 
eraill,  yn  gwneyd  i  fyny  y  rhywogaeth,  neu  y  genus  "  Felis"  y  Cathfìlod, 
— rhywogaeth  yn  golygu  casgliad  o  fathau  sydd  yn  perthyn  yn  agos  i'w 
gilydd,  y  rhai  sydd  â  nodweddion  neillduol  o  ffurf-wneuthuriad  yn 
gyffredin  iddynt.  Mae  y  rhywogaeth  Felis,  gí»n  hyny,  yn  cynnwys  pob 
gwahanol  fathau  o  gathod,  ac  yn  cael  ei  wahaniaethu  oddiwrth  bob 
rhywogaethau  eraill  gan  nodweddion  neillduol — trefniad  dannedd,  ael- 
odau,  ac  organau  tumewnol — y  rhai  ydynt  yn  gyffelyb  mewn  pob  math 
neu  species  o'r  rhywogaeth  Felis,  ond  na  cheir  gyda'u  gilydd  mewn 
mamolion  eraill.  Yn  awr,  yn  union  yr  un  modd  ag  y  mae  i  bob  math 
.  gylch  neu  range  neillduol  dros  arwyneb  y  ddaear,  felly  y  mae  Tr  rhywog- 
aeth  gylch  neillduol,  a  elwir  "  llanerch  y  rhywogaeth,"  generic  area,  fel 
y  gelwid  y  llall  yn  "  llanerch  y  math,"  neu  speáfic  area.  Mae  llanerch  y 
:  rhywogaeth,  wrth  reswm,  yn  cael  ei  gwneyd  i  fyny  o  gydgasgliad  llan- 
erchau  y  mathau ;  a  gall  y  naill  neu  y  llall  fod  yn  fawr  neu  yn  fach.     ^n 


D08B\RTHIAD   BYWYD   AR    WYNEB    T   DDAEAR.  401 

achos  y  Felis,  y  Cathfìlod,  y  mae  yn  fawr  iawn,  yn  cynnwys  ymron  yr 
holl  fyd  oddieithr  Awstralia,  New  Zealand,  a  Madagascar.  Mewn 
achosion  eraill  y  mae  llanerch  y  rhywogaeth  yn  fechan  ;  er  engraifft  y 
mae  rhywogaeth  y  kangaroos,  Macropus,  yn  gyfyngedig  i  Awstralia. 
Y  mae  llanerchau  y  gwahanol  fathau  yn  fynych  yn  ymestyn  dros  der- 
fynau  eu  gilydd,  fel  hefyd  y  gwna  llanerchau  y  rhywogaethau ;  felly  y 
mae  y  teigr  i'w  gael  yn  nehau  a  chanolbarth  Asia,  a'r  llew  yn  Affrica 
a  de-orllewin  Asia.  Yr  ydym  gan  hyny,  ar  y  cyfan,  yn  gweled  fodpób 
math  iw  cael  mewn,  Uanerch  neiMduol  ar  wyneb  y  ddaear,  dr  un  modd  fod 
pob  rhyw  tgaeth  a  theulu,  neu  gasgliad  uwch  o  fathau,  i'w  ca4  mewn  llanerch 
neilldnol  ar  wyneb  y  ddaear.  Ac  yn  awr  y  mae  hyn  yn  ein  dwyn  yn  ol 
drachefn  at  y  cwestiwn  â  pha  un  y  cychwynasom :  Paham  y  mae  gwa- 
hanol  wledydd  yn  cynnwys  gwahanol  f athau  o  anifeiliaid  a  phlanhigionî 
Neu  mewn  geiriau  eraill,  Paham  y  mae  lleolrwydd  yn  brîodoledd  cread- 
uriaid  by  w  ì 

Nid  ydyw  yn  angenrheidiol  myned  i  mewn  yma  i  ymdriniaeth  ar  y 
cwestiwn  tra  anhawdd  o  darddiad  mathau,  the  origin  of  species.  Ni  a 
gymerwn  yn  ganiataol  yn  unig  fod  pob  math  wedi  ymddangos  gyntaf 
mewn  un  lanerch, — hyny  yw,  ria  chynnyrchwyd  erioed  yr  un  math  yn 
annibynol  mewn  dwy  neu  ychwaneg  o  wahanol  ranbarthau,  nac  ar  yr 
un  pryd  nac  ar  wahanol  amserau.  Y  mae  hyn  yn  hollol  gyson  âg  un- 
rhyw  olygiad  a  allwn  gymeryd  am  darddiad  y  gwahanol  fathau  o  fy wyd. 

Y  mae  mathau,  gan  hyny,  ar  ol^  iddynt  un waith  gael  eu  ffurfio,  wedi 
ymdaenu  i  lanerchau  eraill  trwy  ÿmfudiad. 

Fod  y  golygiad  yma  am  un  canolbwynt  o  fathau,  o  leiaf  yn  debygol, 
a  ddangosir  gan  yr  ystyriaethau  a  ganlyn. 

Mewn  gwahanol  wledydd,  yn  cael  eu  gwahanu  y  naill  oddiwrth  y 
llall  gan  gefnfor,  lle  mae  yr  ansoddau  anianyddol  yn  gyffelyb,  yr  ydym 
yn  cael,  nid  yr  un  mathau,  ond  rhai  mewn  agos  perthynas,  neu  fathau 
cynnrychioliadol ;  ond  mewn  gwledydd  sydd  wedi  eu  cysylltu  ac  yn 
rhedeg  i'w  gilydd,  y  mae  yr  un  mathau  yn  cynniwair.  Nid  ydyw  llew 
Affrica  i'w  gael  yn  nehau  America,  er,  fod  rhanbarthau  yn  y  cyfandir 
diweddaf  ymha  rai  y  mae  yr  hinsawdd  a'r  ansoddau  anianyddol  yn  dra 
chyffelyb  i'r  rhai  sydd  yn  ffynu  yn  y  parthau  a  fynychir  gan  y  llew. 
Ond  yn  nehau  America,  nid  y  llew  a  geir,  ond  math  arall  sydd 
yn  perthyn  yn  agos  iddo,  y  puma.  Dyma  f wystfil  cig-f wytäol  mawr 
dehau  America,  yr  hwn  sydd  yn  gwneyd  yr  un  gwaith  ac  ymhob 
ffordd  yn  cynnrychioli  llew  yr  hen  fyd.  Drac!:efn  y  mae  camel  yr  hen 
fyd  yn  cael  ei  gynnrychioli  gan  y  lama  yn  y  newydd.  Y  mae  epäod  y 
byd  newydd  hefyd  yn  perthyn  i  fath  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd.  Mae 
epäod  yr  hen  fyd,  y  catarrhini,  a'u  ffroenau  ar  bob  ochr  i'w  trwyn  yn 
cael  eu  gwahanu  gan  fadruddyn  teneu,  yn  meddu  codenau  mawrion  yn 
eu  bochau,  a  chanddynt  32  o  ddannedd,  a  chynffonau  bychain,  neu 
heb  gynffonau  ;  ond  y  mae  epcäod  y  byd  newydd,  neu  y  platyrrhini,  a'u 
ffroenau  yn  llydain  ar  wahân  yn  mhen  y  swch,  heb  ddim  boch-godenau, 
yn  meddu  36  o  ddannedd,  a  chanddynt  gynffonau  hirion  gafaeliog. 
Drachefn  y  mae  creaduriaid  pedwartroed  Awstralia  yn  perthyn,  nid  yn 
unig  i  fathau  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd,  ond  i  ddosbarth  hollol  wahan- 
ol,  sef  y  dosbarth  Marsupiaì,  sef  rhai  à  chodau  dan  eu  boliau.  Eto  mae 
y  bolgodogion  hyn  yn  dangos  cyfres  o  ffurfiau  cyfatcbol  i  rai  parthau 


402  DOSBARTHÍAD   BYWYD   Afi   WYNEB   T  DDAÄAB. 

eraill  y  byd.  Mae  rhai  yn  ymborthi  ar  lysiau,  fel  y  hangaroos ;  mae 
eraill  yn  gig-fwytäol,  fel  blaidd  Tasmania.  Mae  yn  eglur  nad  ydyw 
hyn  yn  ddyledus  i'r  ffaith  nad  ydyw  y  ffurfiau  sydd  yn  trigianu  mewn 
un  lanerch  yn  alluog  i  fyw  yn  y  lleill;  oblegid  er  pan  mae  y  march,  yr 
yoh,  y  ddafad,  y  ci,  &c,  wedi  eu  dwyn  i  mewn  i  Awstralia,  dehau 
America,  Affrica,  &c,  y  maent  wedi  ffynu  yn  rhyfeddol,  yr  hyn  sydd  yn 
dangos  fod  yr  hinsawdd  a'r  ansoddau  eraill  yn  ffafriol  i  raddau  helaeth 
iawn.  Yn  awr  pe  buasai  yr  un  mathau  wedi  eu  cynnyrchu  mewn  am- 
ryw  wahanol  ranau  o'r  byd — mewn  gair,  yn  y  manau  hyny  oedd- 
ent  gyfaddas  i'w  cynnal — paham  na  fuasai  defaid  yn  gynhenid  i  Aws- 
tralia,  a  phaham  na  fuasai  meirch  wedi  eu  galw  i  fodolaeth  yn  ngwas- 
tadeddau  ffrwythlawn  dehau  America,  lle  yr  ymwibiant  yn  awr  yn 
yroedd  anferth, — disgynyddion  y  rhai  a  ddygwyd  i  mewn  gan  yr 
Yspaeniaid  ar  ol  darganfod  y  wlad. 

Ymhellach,  fe  ymddengys  mewn  rhai  achosion  fod  y  math  aydd  yn 
trigianu  mewn  un  lanerch  mewn  gwirionedd  yn  fwy  cyfaddas  i  fyw 
mewn  gwlad  arall  na'r  ffurfiau  hyny  sydd  yn  gynhenid  i'r  cyfryw  wlad. 
Fe  sylwyd  bod  planhigion  Ewropëaidd  wedi  eu  cymeryd  i  New  Zealand 
yn  ymledu  gyda'r  fath  gyflymdra  ac  yn  tyfu  mor  gryfion  fel  ag  mewn 
rhan  fawr  i  gymeryd  lle,  ac  ymron  i  yru  ymaith,  rai  o'r  ffurfiau  brodor- 
ol.  Y  mae  meillion  gwyn,  clover,  yn  dangos  y  bywyd  a'r  tyfiant 
rhyfeddol  yma.  Un  o'r  pläau  inwyaf  ar  diroedd  diwylliedig  ydyw 
suran  yr  yd,  sheep's  sorrel  y  wlad  hon,  yr  hon  a  ymdaena  gyda'r  fath 
gyflymdra  pan  unwaith  y  caiff  feddiant  o'r  tir,  fel  mai  prin  y  gellir 
sicrhau  unrhyw  gnydau  cyffredin.  Ond  ni  all  hyd  yn  nod  y  chwỳn 
yma  weithio  ei  ffordd  yn  erbyn  meillion.  Os  ydyw  daear  New  Zealand, 
ynte,  mor  hynod  gyfaddas  i  feillion  gwyn,  paham  na  fuasai  y  plan- 
higyn  hwnw  wedi  ei  ffurfio  yn  arbenig  yn  New  Zealand,  yn  gystal  ag  yn 
y  cyfandir  Ewrop-Asiaidd,  os  ydy w  mathau  bob  amser  wedi  ymddangos 
yn  gyntaf  yn  y  manau  lle  mae  yr  ansoddau  yn  gyfaddas  iddynt  ì 

Y  mae  hyn,  ynghyd  a  phrofion  eraill,  yn  dangos  yn  amlwg  y  rhaid  i 
ni  syrthio  yn  ol  ar  ganolbwyntiau  unigol  q  fathau. 

Os  cymerwn  yn  ganiatäol  nad  ydyw  pob  math  wedi  tarddu  ond 
mewn  un  lanerch,  ac  yna  wedi  ymdaenu  i  lanerchau  eraill  trwy  ymfud- 
iad,  mae  yr  anhawsderau  yn  diflanu ;  oblegid  ni  raid  i  ni  ond  tybied 
fod  y  march,  yr  ych,  defaid,  a  meillion  gwyn  wedi  tarddu  ar  y  cyfan- 
dir  Ewrop-Asiaidd,  ac  nad  ydy w  Awstralia  a  New  Zealand  erioed  wedi 
bod  mewn  cysylltiad  -â'r  cyfandir  er  pan  mae  y  ffurfiau  hyny  wedi 
ymddangos,  fel  na  allai  yr  hâd  gael  cyfleusdra  i  ymf udo  i'r  gwledydd 
hyny.  Ar  y  dybiaeth  yna,  mae  yn  hawdd  deall  paham  na  cheid  hwynt 
yn  y  gwledydd  hyny  y  rhai  yn  awr  sydd  yn  troi  allan  mor  berffaith 
gyf addas  iddynt. 

Gadewch  i  ni  yn  awr  ystyríed  y  moddion  trwy  ba  rai  y  mae  mathau 
yn  ymdaenu  o'r  canolbwynt  lle  y  tarddant.  Y  maent  yn  ymdaenu 
trwy  ymfudiad.  Rhaid  deall  y  gair  ymfudiad  yn  yr  ystyr  mwyaf  ëang 
fel  yn  golygu  gwasgariad  ffurfiau  bywydol  trwy  oruchwyliaethau 
naturiol,  ac  nid  mewn  un  modd  fel  yn  golygu  cyfaddasiad  ymwybodol 
moddion  i  gyrhaedd  dybenion. 

Mae  yn  ymddangos  f od  pob  math,  anif eilaidd  a  phlanhigol,  yn  taeddn 
«t  liosogi  yn  gyflym  ac  i  estyn  ei  gylch  droa  lanerch  mor  ëang  âg  a 


DU8BARTHIAD  BTWYO  AK  WTHEB  T  VDÀBAB.  408 

fyddo  yn  bosibl.  Mae  y  Uedaeniad  yma,  oe  yw  y  creadur  yn  fedd- 
iannol  ar  allti  i  ymaymud,  yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  gan  gymhell- 
ion  chwant  naturiol,  yn  neülduol  yr  awydd  am  ymborth.  Fel  y  mae 
unigolion  yn  llíosogi,  y  mae  y  math  yn  lledaenu,  nes  y  mae  hyny  yn 
cael  ei  attal  naill  ai  gan  ryw  derfyn  naturiol  neu  gan  ryw  fath  arall 
sydd  mewn  cydymgais  â  hwynt,  sydd  eisoes  mewn  meddiant  neu  yü 
iwy  cyfaddas  i'r  tir  neu  i  hinsawdd  y  rhanbarth.  Ymhellach,  heblaẅ 
y  tueddiadau  cyffredin  hyn  i  ëangu  y  cylch  wrth  ymofyn  am  ymborth, 
y  mae  greddf  neillduol  at  ymsymud  yn  ymddadblygu  mewn  rhai 
mathau  ar  ol  tymmor  anarferol  o  eppilgar,  neu  pan  y  dygwydda  prirìder 
mawr  o  ymborth  dros  lanerch  ëang.  Yn  ystod  gauafau  llymion  y  mato 
niferi  mawr  o  eirth  duon  yn  ymfudo  o  Canada  i'r  Unol  Daleithiau,  er^ 
dan  amgylchiadau  cyffredin,  eu  bod  yn  aros  yn  y  gogledd  ac  yn  gauafu 
yno.  Fe  ddywedir  fod  gwiwerod  cyffredin  yn  Lapland  ac  mewn 
lledredau  uchel  eraill,  pryd  bynag  y  gorfodir  hwynt  gan  ddiffyg 
ymborth  i  adael  eu  trigfanau  cyffredin,  yn  ymfudo  mewn  niferi  anferth 
ac  yn  ymdaith  ar  eu  hunion  ymlaen,  heb  adael  i  greigiau  na  choedwig- 
oedd  na'r  dyfroedd  lletaf  eu  troi  oddiar  eu  llwybr.  Fe  ddywedir  fod 
yr  un  peth  yn  wir  am  lygod  yn  Norway  a  Kamschatka.  A  gellid 
ychwanegu  ehgreifftiau  o'r  un  natur  yn  ddiderfyn. 

Mae  y  Uedaeniad  yma  ar  ffurfiau  bywyd  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen 
ymhellach  trwy  foddion  y  tu  allan  i'w  dewisiad.  Mae  anifeiliaid 
weithiau  yn  cael  eu  cludo  ar  glwyden  o  iâ.  Mae  eirth  pegynol  wedi 
bod  yn  cael  eu  cludo  ar  rew  o  Greenland  i  Iceland.  Ac  yn  y  trofegau, 
y  mae  cludeiriau  nofiawl  o  goed  sydd  yn  myned  i  waered  hyd  yr 
afonydd  mawrion,  yn  fynych  yn  dwyn  gyda  hwynt  amrywiol  anifeiliaid 
a  phlanhigion.  Fe  ddy wed  Spix  a  Martins  iddynt  yn  ystod  eu  teithiau 
ar  yr  Amazon  mewn  canoe>  yn  fynych  weled  ar  y  cludeiriau  hyn  ac  ar 
gyffion  coed  mawrion,  gasgliadau  tra  hynod  o  anifeiliaid.  "Ar  un 
gludair  yr  oedd  amryw  giconiäod  sobrddwys,  yn  clwydo  wrth  ochr  nif er 
o  epäod.  Ar  un  arall  fe  welid  nifer  o  hwyaid  a  throchyddion  yn 
eistedd  gerllaw  bagad  o  wiwerod ;  tra  ar  baladr  cedrwydden  bydredig 
yr  oedd  afanc  neu  grocodil  anferth  yn  ymestyn  wrth  ochr  dy walgath, 
tiger  catt  y  naill  a'r  llall  yn  edrych  ar  eu  gilydd  gyda  gelyniaeth  ac  an- 
ymddiried,  ond  y  cyntaf  yn  amlwg  yn  fwyaf  tawel  fel  yn  ymwybodol 
o'i  ragoriaeth  mewn  cryfder." 

Mae  planhigion  yn  cael  eu  gwasgaru  yn  gwbl  trwy  foddion  anunion- 
gyrchol.  Mae  hadau  yn  cael  eu  chwythu  gan  y  gwyntoedd ;  mae  eraill 
yn  meddu  darpariaethau  neillduol  trwy  ba  rai  y  maent  yn  glynu  yn 
mlew  anifeiliaid,  ac  felly  yn  cael  eu  gwasgaru ;  tra  y  mae  eraill  yn  cael 
eu  dwyn  oddiamgylch  gan  adar,  ac  felly  yn  cael  eu  dosbarthu  dros 
lanerchau  ëang.  Y  mae  Darwin  yn  cofnodi  fel  y  llwyddodd  oddiwrth 
belen  o  bridd  6f  wns  o  bwysau,  a  lynai  wrth  goes  petrisen,  i  godi  dau  a 
phedwar  ugain  o  wahanol  blanhigion,  a'r  rhai  hyny  yn  perthyn  i  bump 
o  wahanol  fathau.  Felly  trwy  ymfudiad,  a  defnyddio  y  gair  yn  ei 
ystyr  ëangaf,  y  mae  mathau  yn  lledaenu. 

Wrth  gymharu  ffurfiau  bywyd  mewn  gwahanol  ranau  o'r  byd,  fe 
gaed  ei  fod  yn  bosibl  dosranu  arwyneb  y  ddaear  i  ranbarthau,  pob  un 
yn  cael  ei  nodweddu  gan  gasgliadau  neillduol  o  fathau  a  rhywogaeth- 
mu.    Fod  y  rhatìiadau  hyn  yn  seüiedig  ar  egwyddor  natnriol  a.  bitofir 


404  D08BABTHIAD    BTWTD    AR    WYNEB    T   DDAEAB. 

gan  y  ffaith,  pa  gynnulliad  bynag  o  anifeiliaid  neu  blanhigion  a  astadir 
y  ceir  fod  yr  un  prif  ranbart.hau  o  ddosraniad  yn  bodoli  Fe  weithiwyd 
allan  'y  dosraniad  yma  gyntaf  trwy  y  teulu  o  anifeiliaid  lleiaf  tebygol  o 
roddi  casgliadau  y  gellid  ymddiried  ynddynt,  sef  adar ;  ac  wedi  hyny 
pan  astudiwyd  dosranau  eraill  o'r  deyrnas  anifeilaidd,  fe  gaed  fod  y 
dosbarthiad  a  seiliasid  ar  ddosraniad  adar  yn  dal.  Mae  y  dosraniadau 
fel  y  canlyn,  gyda  rhai  o'r  ffurfiau  sydd  yn  perthyn  yn  neillduol  i  bob 
un: — 

I.  Y  Rhanbarth  Ewrop-Asiaidd,  neu  Palcearctic,  yn  cynnwys  rhan 
o  Ewrop,  llain  o  Ogledd-Affrica  ac  Asia,  gan  gau  allan  India.  Neül 
duol:  Tyrchod,  daearfoch,  defaid,  geifr,  carw  mwsg,  iwrch,  alp-afr, 
pathew,  camel,  &c. 

II.  Y  Rhanbarth  Ogledd-Americanaidd,  Nearctic,  yn  cynnwys  Go- 
gledd  America.  Neillduol :  Llygod  codenog  a  llygod  Califfornia,  prong- 
horn  antelope,  ci  y  prairie,  porcupine  Canada.  Mae  yr  anif eiliaid  mamol 
cyffredin  fel  rhai  Ewrop-Asia,  oddieithr  fod  y  rhai  canlynol  yn  absen- 
nol, — draenogiaid,  ceffylau,  asynod,  moch,  geifr,  pathewod,  &c 

III.  Y  Rhanbarth  Dde-Americanaidd,  Neotropical,  yn  cynnwys  De- 
America,  a  Chuldir  Panama.  Neillduól :  Epäod  platyrrhini,  marmosets, 
ystlumod  gwampyr,  chinchellas,  sloths,  armadilloes,  ant-eaters,  rheas. 

IV.  Y  Rhanbarth  Affricanaidd,  Ethiopian,  yn  cynnwys  Affrica  i'r 
de  o'r  Sahara.  Neülduol :  Yr  aard-flaidd,  hippopotamus,  camelopard, 
ant-eaters  y  Penrhyn,  hefyd  baboons,  epäod,  lemuriaid,  math  neilîduol 
o  foch,  ac  amrywiaeth  mwy  o  antelopes  nag  a  geir  mewn  un  rhanbarth 
arall.     Dim  eirth,  na  cheirw,  na  defaid,  ha  geifr. 

V.  Y  Rhanbarth  Awstralaidd,  yn  cynnwys  Awstralia,  New  Zealand, 
a  rhai  o  Ynysoedd  Ynysfôr  Malay.  Ymron  yn  gwbl  amddifad  o  fam- 
oliaid  cyffredin,  dim  ond  ychydig  o  ystlumod  a  chnofilod  a  bolgod- 
ogion  (marsupials). 

VI.  Y  Rhanbarth  Ddwyreiniol  neu  Indiaidd,  yn  cynnwys  India  a 
rhan  o  China.  Neülduól :  Lemuriaid  hedegog,  epäod,  cẁets,  antelopes,  a 
chnofilod.     Adar  yn  dra  nodweddiadol  a  neillduol. 

Rhaid  peidio  tybied  fod  y  taleithiau  neu  y  rhanbarthau  hyn  yn  cael 
eu  nodi  allan  gan  linellau  amlwg  yn  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  eu 
gilydd.  Ar  gyfBniau  dwy  dalaeth  lle  y  gwnant  ran  o  un  cyfandir,  fel 
yn  y  rhanbarthau  Palosarctic,  Indiaidd,  ac  Ethiopiaidd,  y  mae  wrth 
reswm  gymysgedd  ffurfiau. 

Y  mae  rhai  neillduolion  i'w  cael  yn  nosbarthiad  anifeiliaid  mewn 
rhai  rhanbarthau  ag  ydynt  deilwng  o  sylw.  Er  engraifft,  yn  Ynys 
Japan  mae  yr  adar,  y  mamoliaid,  a'r  llyffanolion  o  ffurf  palosaräic. 
Mae  yr  adar  o  nodwedd  Ewropëaidd,  a  dywedir  fod  dros  gant  o'r  un 
mathau  â'r  rhai  Ewropëaidd.  Mae  astudiaeth  nadroedd  Japan,  sat 
bynag,  wedi  dwyn  i'r  golwg  y  ffaith  ddyeithr  eu  bod  o  ffurfiau 
Indiaidd,  ac  nid  palcearctic.  Hyny  yw,  tra  y  mae  anifeiliaid  uchaf 
.Japan  yn  perthynu  i  rai  Ewrop  a  Gogledd-Asia,  mae  y  nadroedd,  &c, 
yn  perthynu  i  rai  India.  Pa  eglurhâd  a  ellir  roddi  ar  hyn  ?  A  chy- 
meryd  ei  fod  yn  wir  fod  pob  math  wedi  tarddu  yn  unig  mewn  un 
lanerch,  a  chan  ystyried  y  ffaith  fod  cyfres  o  Ynysoedd  yn  ymestyn 
o  Japan  i  Orynys  Kamschatka,  yr  hyn  sydd  yn  dangos  y  rhaid  mewn 
rhyw  gyfnod  blaenorol  fod  cysylhtiad  tirol  rhyngddynt,  yr  ydym  yn 


DOSBARTHIAD   BYWYü   AR   WYNEB   Y  DDAEAB.  405 

gweled  fod  Japan  y  pryd  hyny  wedi  derbyn  trwy  ymfudiad  o'r  rhan- 
barth  Paloearctic  ei  hadar  a'i  mamolion,  y  rhai  ydynt  o  ffurfiau  Ewrop- 
ëaidd  ac  Asiaidd.  Ond  gan  fod  nadroedd  yn  deulu  trofegol,  y  maent 
yn  lleihâu  fel  yr  awn  i'r  gogledd  a'r  de  oddiwrth  y  cyhydedd,  ac  nid 
ydynt  i'w  cael  yn  fwy  i'r  gogledd  na  lled.  62  ;  felly  ni  cheid  hwy  can 
belled  i'r  gogledd  a'r  pwynt  lle  yr  oedd  y  cysylltiad  tirol  rhwng  Asia 
a  Japan,  ac  am  hyny  ni  aliai  nadroedd  gyrhaedd  Japan.  Yn  ddiwedd- 
arach  fe  gysylltwyd  Japan  ar  yr  ochr  ddeheuol  â'r  rhanbarth  Indiaidd. 
Fe  ddechreuai  y  nadroedd  Indiaidd  ar  unwaith  ymfudo  i'r  llanerch 
newydd,  a  byddai  yn  hawdd  iddynt  ymsefydlu  mewn  rhanbarth  Ue 
nad  oedd  nadroedd  yn  bodoli.  Fe  gyfarfyddai  yr  anifeiliaid  uwch  o'r 
rhandir  Indiaidd  boblogaeth  palcearctaiM  oedd  eisoes  mewn  meddiant, 
y  rhai  a  fyddent  yn  gwbl  alluog  i  ddal  eu  tir  yn  erbyn  ffurfiau  mwy 
trofegol  o'r  de. 

Y  mae  pwynt  arall  tra  dyddorol  gwerth  sylwi  arno,  a  hyny  yw  fod 
Affrica  i'r  gogledd  o'r  Sahara,  yn  perthynu  i'r  rhanbarth  Ewropëaidd,  ac 
nid  i'r  un  Affricanaidd.  Fe  ddengys  ymchwiliad  i  famolion  Algeria 
fod  57  o  fathau  o  ffurfiau  Ewropëaidd,  tra  y  mae  7  neu  8  yn  AÄric- 
anaidd,  ac  mae  yr  oll  o'r  rhai  olaf  yn  cynniwair  y  diffaethwch,  gan  feddu 
cylch  ëang.*  Y  mae  hyn  yn  dangos,  wrth  reswm,  fod  Ewrop  a  Go- 
gledd  Affrica,  mewn  amseroedd  diweddar,  yn  un,  tra  y  rhaid  fod  y 
Sahara  yn  fôr  a  wahanai  Ogledd  Affrica  oddiwrth  y  rhanbarth  Ethiop- 
iaidd  i'r  de ;  ac  y  mae  diffaethwch  Saha;  a  yn  awr  yn  gwneyd  terfyn  mor 
effeithiol  ymron  ag  a  wnelai  cefnfor. 

A  oes  genym  brawf  arall  f od  y  f ath  gysylltiad  tirol  yn  bod  mewn  am- 
seroedd  diweddar  ì  Oes,  y  mae  plymiadau  wedi  dangos  fod  tair  cefnen 
tanforawl  yn  ymestyn  ar  draws  môr-wely  y  Canoldir  o  Affrica  i  Ewrop; 
un  wrth  Gibraltar,  un  arall  trwy  Corsica  a  Sardinia,  a'r  Uall  o  Sicüy 
i  Italy.  Ar  hyd  y  llinellau  hyn  mae  y  môr  mor  fâs  fel  y  byddai  i 
gyfodiad  y  môr-wely  ychydig  gannoedd  o  droedfeddi  sefydlu  cysylltiad 
tirol  rhwng  Affrica  ac  Ewrop.  Y  mae  prawf  cadarnhäol  tra  dyddorol 
yn  tueddu  i  ddangos  fod  y  cysylltiad  tirol  hyd  y  cefnau  hyn,  yn  codi 
oddiar  astudio  ymfudiadau  adar.  Fe  geir  fod  yr  adar  hyny  sydd  yn 
ymfudo  i'r  de  i  gyfandir  Affrica  yn  ystod  y  gauaf,  yn  croesi  y  Canol- 
dir  yn  unig  mewn  pwyntiau  sefydlog  penodol.  Y  pwyntiau  hyny 
ydynt, — 1.  Culfor  Gibraltar.  2.  O  Tunis  i  bwynt  deheuol  Sardinia, 
a  heibio  i  Sardinia  a  Corsica  i  fôrgainc  Genoa.  3.  O  Tripoli  heibio 
i  Melita  a  Sicily  i  Italy.  4.  O'r  Aipht  heibio  i  Cyprus  i  Asia  Leiaf. 
Yn  awr  nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  y  pwyntiau  hyn  yn  cael  eu  dewis 
oblegid  eu  bod  ymhob  amgylchiad  yn  dangos  y  ffordd  feraf,  oblegid  fe 
fyddai  yn  llawer  cynt  nag  o  Tripoli  i  Melita,  i  fyned  o  Benrhyn  Bon  i 
bwynt  gorllewinol  Sicily.  Paham  gan  hyny  y  mae  yr  adar  yn  cymer- 
yd  y  Jlinellau  neillduol  hyn  ?  Y  casgliad  i  ba  un  y  mae  adaryddion, 
ornithologists,  wedi  dyfod  ydy w,  f od  yr  ymf udiad  wedi  dechreu  yn  dra 
phell  yn  ol,  mewn  amser  pan  oedd  Gogledd  Affrica  wedi  ei  gysylltu  àg 
Ewrop  yn  y  pwyntiau  hyny,  ac  fod  yr  adar  yn  naturiol  yn  ymfudo  ar 
hyd  y  gwddfdiroedd ;  fod  y  tir  yn  araf  ac  ymron  yn  anghanfyddad- 

*  Y  rhai  hyn  ydynt  yr  antdope,  math  o  epa,  y  llew,  y  llewpard,  y  cerbal,  a*r  llewpard 
helwríaethol.    Owibia  y  rhai  hyo  trwy  yr  oll  o  Affrica. 

1885.  2   D 


406  DOSBABTHIAD  BYWYD   AB   WYNEB  T  D'ìaBAR. 

wy  yn  myned'i  lawr,  ac  fod  yr  adar,  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn,  yn 
cymeryd  yr  un  llwybr  yn  ol  yr  arferìad  sefydlog  oedd  wedi  ei  ffurfio 
trwy  genedlaethau  o  wneyd  yr  un  peth ;  fel,  wedi  i'r  cysylltiad  tirol 
gael  ei  ysgaru  yn  gwbl,  y  mae  yr  adar  ymfudol  eto  yn  glynu  wrth  yr 
un  hen  lineìlau  i  fyned  drosodd. 

Y  mae  dosbarthiad  bywyd  mewn  Ynysoedd  yn  dangos  amryw 
nodweddion  dyddorol.  Mae  yr  Ynysoedd  hyny  sydd  yn  wirioneddol 
gefnforawl — pa  un  bynag  ai  llosgfynyddol  ai  cwrelaidd  o  ran  eu 
tarddiad — y  rhai  nad  oes  un  rheswm  i  gredu  iddynt  erioed  fod  mewn 
cysylltiad  à  chyfandir,  yn  cael  eu  nodi  gan  absennoldeb  creadurîaid 
pedwartroediog.  Fel  engraifft,  fe  ellid  cymeryd  yr  Azores.  Y  maent 
yn  gynnwysedig  o  nifer  o  Ynysoedd  tua  900  o  filldiroedd  i'r  gorllewio 
o  Portugal.  Mae  y  rhan  o'r  cefnfor  sydd  yn  eu  gwahanu  oddiwrth 
Ewrop  yn  2500  o  wrhydau  o  ddyfnder,  ac  mae  yn  sicr  na  fuont  etioed 
mewn  cysylltiad  âg  Ewrop.  Nid  oedd  yr  Ynysoedd  hyn,  pan  ddargan- 
fyddwyd  hwynt>  yn  cynnwys  dim  mamolion  tirol,  dim  ymlusgiaid, 
nadroedd,  hyena,  neu  lyffaint,  na  dim  pysgod  dwfr  croew ;  ond  yr  oedd 
ynddynt  greaduriaid  hedegog,  adar  a  thrychfilod  mewn  heiaethrwydd. 
Mae  y  cwningod,  gwenciod,  llygod,  &c.,  sydd  i'w  cael  yno  yn  awr,  wedi 
eu  dwyn  yno  gan  ddynion.  Mae  yr  adar  a'r  trychfilod  oll  yn  perthynn 
i  fathau  Ewropëaidd.  Pa  fodd  y  darfu  i'r  ffurfiau  hyn  gyrhaedd  yr 
Azores  o  Ewrop  ì  Yn  ystod  ystormydd  y  mae  adar  yn  barhftus  yn  cael 
eu  chwythu  i'r  Ynysoedd  hyn  o  Ewrop,  ac  ni  all  fod  ond  ychydig 
ammheuaeth  na  ddarfu  i'r  ffurfiau  sydd  yn  awr  yn  eu  trigianu  gael  eu 
hunain  ynddynt  trwy  ddamwain  yn  ystod  ystormydd.  Mae  hyn  yn 
cael  ei  gadarnháu  trwy  y  ffaith  fod  y  mathau  o  adar  yn  f wy  lliosog  yn 
yr  Ynysoedd  nesaf  i  Ewrop.  O'r  tri  thẁr  o'r  Ajsores,  cynnwysa  yr 
Ynysoedd  nesaf  i  Ewrop  40  math  o  adar ;  y  tẁr  canol  36  math ;  a'r  twr 
pellaf,  sef  y  gorllewinol,  29  math.  Mae  y  planhigion  yr  un  modd  yn 
perthyn  i  fathau  Ewropëaidd. 

Mae  Ynysoedd  cyfandirol,  sef  Ynysoedd  fel  Prydain  sydd  yn  agos  at 
gyfandirr  y  rhai  mewn  rhyw  amser  blaenorol  a  fuont  yn  un  â'r  cyfandir 
hwnw,  yn  cael  eu  preswylio  gan  ffurfiau  cyffelyb  i'r  rhai  ar  y  cyfandir. 

Fod  Prydain  Fawr  yn  gysylltiedig  âg  Ewrop  mewn  amseroedd 
diweddar,  a  ddangosir  nid  yn  unig  gon  gyffelybrwydd  yr  anifeiliaid 
a'r  planhigion,  ond  hefyd  gan  y  prawf  o  goedwigoedd  tan-suddedig  a 
gafwyd  mewn  amrywiol  fanau  ar  gyffiniau  Cymru  a  Devon  a  Cornwall. 
Fe  geir  boncyffion  coed  islaw  y  gorllanw  wedi  eu  claddu  yn  y  tír  ar  ba 
un  y  tyfent;  ac  mae  yn  amlwg,  pan  oedd  y  coedwigoedd  hyny  yn 
bodoli,  y  rhaid  fod  y  tir  ar  lefel  uwch  nag  y  mae  yn  awr,  oblegid  ni 
allai  coed  a  olchid  gan  y  llanw  fyw.  Mewn  rhanau  o  Scotland  y  mae 
tylliadau  trwy  y  clai  crynfaen,  bouìder — gweddill  o'r  amser  pan  oedd  ia- 
ansoddau  yn  ffynu  yn  y  wlad — wedi  dadguddio  mewn  dyfnder  o  200  o 
droedfeddi  fodolaeth  hen  afon-ddyffrynoedd.  Mae  yn  rhaid  ynte  fod  y 
tir  yn  yr  amseroedd  hyny  yn  sefyll  yn  llawer  uwch  uwchlaw  lefel 
y  môr  nag  y  gwna  yn  awr.  Yr  ydym  yn  cael  yn  y  gwaddodion  a 
ffurfiwyd  cyn  i'r  cyfnod  iâaidd  ddechreu,  weddillion  anifeiliaid  trofegol, 
megys  yr  elephant,  hippopotamus,  y  lléw,  a  ffurfiau  eraill,  y  rhu  a 
gyfyngir  yn  awr  i  Affrica.  Y  pryd  hyny  yr  oedd  Prydain  yn  rhan  o'r 
tirlanerch  Ewropëaidd  dros  ba  un  y  gwibiai  y  creaduriad  hyny.    Fe 


DOSBABTHIAD   BYWYD   AR    WYNEB   Y  DDAEAB.  407 

ddarfu  i  oerni  yr  amseroedd  iâawl  eu  gyru  tua'r  de,  ac  fe  ddarfu  i'r 
tansuddiad — o  ba  un  y  mae  genym  brawf  yn  y  tywod,  yn  cynnwys 
cregyn  diweddar,  ar  Foel  Tryfan,  1300  o  droedfeddi  uwchlaw  lefel  y 
môr — ysgaru  Prydain  Fawr  oddiwrth  Ewrop,  a  gadael  ein  hynysoedd 
wedi  eu  dibòblogi.  Mae  yn  rhaid  fod  y  cysylltiad  tirol  âg  Ewrop  wedi 
cael  ei  osod  i  fyny  drachefn,  ac  fod  poblogaeth  anifeilaidd  bresennol  yr 
ynysoedd  Prydeinig  wedi  gweithio  ei  ffordd  o  Ewrop.  Ni  ddarfu 
i'r  cysylltiad  tirol  hwn,  sut  bynag,  barhâu  am  ryw  yspaid  maith, 
ddim  yn  ddigon  hir,  yn  wir,  i'r  hoìl  ffurfiau  Ewropëaidd  i  wneyd  eu 
ffordd  i  Brydain,  oblegid  tra  y  mae  90  math  o  famolion  i'w  cael  yn 
Ewrop  nid  oes  dim  ond  40  i'w  cael  yn  Mhrydain  Fawr,  a  dim  ond  22 
yn  Iwerddon. 

Ymha  wlad  bynag  yr  astudir  gwaddodion  diweddar,  fe  geir  fod  y 
gweddillion  anifeilaidd  sydd  ynddynt  yn  perthynu  i'r  rhai  sydd  yn  awr 
yn  preswylio  y  wlad  hono.  Fe  ddadgenid  y  ffaith  yma  gan  y  diweddar 
Mr.  Darwin  fel  "deddf  olyniad  cynnrychau,"  the  ìaw  of  succession  of 
types,  neu  y  berthynas  rhwng  y  marw  a'r  byw  yrahob  cyfandir.  Mae 
yn  eglur  gan  hyny  fod  deddfau  dosbarthiad  sydd  mewn  grym  yn 
bresennol  yn  dal  hefyd  yn  yr  amser  aeth  heibio. 

Mae  cymhwysiad  yr  egwyddorion  hyn  yn  ein  galluogi  i  ddysgu 
llawer  gyda  golwg  ar  gysylltiad  blaenorol  gwahanol  lanerchau  o 
dir  â'u  gilydd.  Yn  ngwaddodiadau  Prydain  Fawr  a  ffurfiwyd  mewn 
amseroedd  meso^oic,  y  mae  llawer  o  ffurfiau  y  tybid  eu  bod  wedi 
darfod,  ond  yn  ddiweddar  a  ganfyddwýd  yn  fyw  yn  nyfroedd 
Awstralia.  Mae  astudiaeth  bywyd  Awstralia  wedi  dangos  fod  ei 
hanifeiliaid  a'i  phlanhigion  yn  meddu  y  cysylltiad  agosaf  â  ffurfiau  y 
creigiau  mesozoic.  Fe'n  harweinir  gan  hyny  i  dybio  fod  Awstralia  wedi 
ei  hysgaru  oddiwrth  y  cyfandir  Ewropëaidd  mewn  amseroedd  mesozoic, 
ac  wedi  aros  ar  wahân  hyd  y  dydd  hwn,  fel  y  mae  ei  ffurfiau  presennol 
yn  ddisgynyddion  y  rhai  a  flodeuent  dros  yr  holl  lanerch  can  belled  â 
Phrydain  yn  yr  hen  amseroedd  hyny. 

Y  mae  llawer  yn  aros  eto  i'w  wneuthur  yn  y  gangen  yma  o  efryd- 
iaeth,  ac  fel  y  ceir  gwybodaeth  helaethach  am  ddosbarthiad  bywydol  ac 
am  gynnwys  ffosylaidd  y  çreigiau  mewn  gwahanol  ranau  oV  byd, 
gallwn  edrych  am  ychwaneg  o  oleuni  ar  ddosraniad  tir  a  dwfr  yn  y 
gorphenol. 

R.   D.   ROBERTS. 

Glare  College,  Cambridge. 


2    D    2 


MOHDAITH      BYWYD. 

GEIRIAU  CANTAWD. 

RHAN    I.— HAFAtf   MEBYD. 

O  borthladd  cain  mebyd 

Mordwyo  a  wnawn, 
Dros  fôr  tònog  bywyd 
Dan  ganu  yr  awn  ; 
Ar  alwad  ein  Ceidwad  fe  groeswn  y  lli', — 
Mae  'r  Iesu  yn  gwahodd — u  O  dowch  ataf  fì  ! ' 

Cyfodwn  yr  angor 

Mae  'r  nefoedd  yn  glir, 
A  lledwn  yr  hwyliau, 
Gan  adael  y  tir ; 
Dros  fynwes  yr  eigion  yr  awn  yn  ddi-fraw, 
Nes  glánio  'n  ddiogel  o  fewn  y  wlad  draw. 

HWYLIWN  TMLAEN. 

(Cydjan  ) 

Hwyliwn  ymlaen  i'r  hardd  nefol  wlad 

Hwyliwn  ymlaen ; 
Yno  cawn  hedd  a  bythol  fwynhâd, 

Hwyliwn  ymlaen. 
Ymlaen  y  mae  Canaan — cartref  ein  Duw, 
Ymlaen  mae  dedwyddwch  yn  bod  ac  yn  by w, 
Ymlaen  mae  gwynfydedd  digymysg  ei  ry w, — 

Hwyliwn  ymlaen. 

'D  oes  yno  fFarwelio  nac  wylo  yn  bod, 

Hwyliwn  ymlaen ; 
Un  yw  eu  cartref,  ac  un  yw  eu  clod, 

Hwyliwn  ymlaen ; 
Ar  làn  afon  bywyd  risialaidd  ei  lli% 
Mewn  gwisgoedd  anfarwol,  cydrodio  gawn  ni, 
Ymlaen  mae  'r  anrhydedd,  ymlaen  y  mae  'r  bri,- 

Hwyliwn  ymlaen. 

T  PORTHL\DDOEDD   HTFRYD. 

<  Pedwaratod. ) 

Y  prydferth  borthladdoedd  sydd  draw  1 
Ceir  yno  angorfa  gysurus : 


MORDAITH   BTW7D.  409 

Un  ddryghin  fygythiol  ni  ddaw 
Fn  blino,  na  gwyntoedd  ystormus. 

Yr  awel  bersawrus  a  chwyth 

Dros  fryniau  gwynfäol  y  nefoedd ; 
A'r  cefnfor  sydd  dawel  dros  byth 

O  amgylch  y  prydferth  borthladdoedd. 

Os  pell  yw  y  fordaith  a  blin, 

Os  rhaid  in'  wynebu  tymhestloedd, — 

Angorwn  mewn  byth  hafaidd  hin 
Cyn  hir,  yn  y  prydferth  borthladdoedd  1 

RHAN    II.— AR    Y   TONAU. 

mae'r  dydd  tn  deo. 

(Cydgan.) 

Mae  'r  dydd  yn  deg — y  môr  yn  dawel, 

Ymbelydra  haulwen  glir, 
Llithra  'r  Uong  o  flaen  yr  awel 

Ar  ei  hynt  i'r  nefol  dir; 
Am  wynfyd  nef  cydganu  wnawn, 
Dan  weniadau  'r  hafaidd  nawn. 

Y  Fun  Aínr     Amddifad  ydwyf  fi,  heb  dad,  na  thyner  fam 
ddifad ; —     I'm  gwasgu  at  ei  bron,  i'm  gwylied  rhag  un  cam ; 

Digartref  wyf,  wrth  gofio  hyn — fy  nagrau  rêd  yn  Ui'; 
Fy  rhiaint  hoffmewn  bedd  a  roed — amddifad  ydwyf  fi ! 
Ond  O  !  mae  rhyw  lais  bendigedig 
Yn  sibrwd  fel  hyn  yn  fy  nglyw, — 
"  Cyn  hir,  ti  gei  nefoedd  yn  gartref, 
Mae  Tad  yr  amddifad  yn  fy w  l " 

Y  Bardd : — 'R  wyf  fi  yn  caru  'r  prydferth, 
Fy  mynwes  lawenhâ, 
Wrth  syllu  ar  addurniadau  'r  llwyn 

A  heirdd  rosynau  'r  hâ' ; 
Mae  rhai  yn  hoffi  mawredd 
Y  mynydd  serth  a'r  môr, 
Ond  y  tlws  a'r  hardd  a  garaf  fi 
Yn  nghreadigaeth  Iôr. 
Ha  !  y  nef  ydy w  cartref  prydferthwch, 

Ac  yno  mae  tlysni  yn  by w, 
Cysgodion  yw  'r  ddaear  a'i  harddwch 
O  geinion  Paradwys  ein  Duw. 

Y  Claf: — Dihoeni  'r  wyf  o  ddydd  i  ddydd, 

Fy  nghorff  sydd  lesg,  fy  mron  yn  brudd ; 
O  boen  i  boen,  o  loes  i  loes, — 
Fel  yna  dirwyn  dyddiau  f '  oes ; 


410  MüHUAITH   BYWm 

Er  hyn,  ar  fyr  caf  lanio 

Yn  ngwlad  y  bythol  hàf, 
Cartrefle  hoen  ac  iechyd 

Lle  nad  oes  neb  yn  glaf  ! 

Y  Cerâdor .-—  Cerddoriaeth  garaf  fi,  a  miwsig  i  fy  mron 

Yw  sû  yr  awel  fwyn,  a  murmur  lleddf  y  dòn  ; 
Caiff  eraill  ddilyn  ffawd  a  cheisio  bydol  fri, — 
Tra  pery  dyddiau  f  oes  cerddoriaeth  garaf  fi. 
A  phan  y  delo  'r  awr  i'm  ado  helynt  byd, 
OJ  am  fynediad  llawn  i'r  "  wlad  sy  'n  gân  i  gyd !" 

Y  Cardotyn ; — Anghenus  wyf ,  a  thlodi  sydd 

Im'  beunydd  yn  gydymaith, 
Fe  'm  taflwyd  ar  dosturi  byd, 

Gwn  beth  yw  angen  ganwaith ; 
Fe  dreulia  rhai  eu  dyddiau  'n  llon 

Yn  nghanol  breision  seigiau, — 
Ond  gwael  gardotyn  ydwyf  fi 

Yn  by  w  yn  nghwmni  eisiau. 
Ond  O !  i  ddinas  ìlawnder 

Yn  ebrwydd  dygir  fi, 
Lle  nad  oes  un  cardotyn  Uwyd 

Yn  crwydro  'i  heol  hi ! 

Y  Dall : — Mi  gly  wais  yr  adar  yn  canu  fin  dydd 

Mi  deimlais  y  chwâ  yn  cusanu  fy  ngrudd ; 
Aroglais  y  blodau  o  amgylch  fy  nhroed, 
Ond  O  !  ni  chanfyddais  flodeuyn  erioed  ! 
Fe  aoniwch  am  swynion  y  gwanwyn  a'r  haf, 
Eu  gweled  ddymunwn — ond  hyny  ni  chaf ; 
Mae  llen  dros  y  cyfan — y  ddaear  a'i  bri 
A  guddiwyd  o'm  golwg — dall,  dall  ydwyf  fi. 
Ond  ha  !  fe  wena  V  borau, 

A  melus  imi  fydd, 
Pan  gaffwyf  weVd  gogoniant  Duw 
Yn  ngwlad  y  dydd. 


HWYBOAN  AK  T  MOB. 

Yr  haul  ymsudda  hwnt  i'r  gorwel  draw, 
A  thros  yr  eigion  lleni  'r  nos  a  ddaw, 
Ar  derfyn  dydd  i  Dduw  a'n  cadarn  fii, 
Ein  hwyrol  emyn  a  offrymwn  ni : 

Darfu  'r  dydd  a  daeth  y  cjfnos 

I  orchuddio  'r  eang  fôr, 
Ninnau  ganwn — melus  ganwn 

Gerdd  o  fawl  i'r  Arglwydd  Ior, — 
Am  ein  cynnal,  am  ein  cadw, 

Molwn  Dduw  ág  uchel  lef, 


M0BP41TH    BTWTD.  411 

Ef  a'n  gwylio  nes  i'n  lanio 
Draw  ar  draethau  aur  y  nef. 

Wedi  colli  gwawr  yr  heulwen, 

Wedi  cilio  goleu  'r  dydd, 
Ni  fachluda  haul  ein  gobaith 

Ac  ni  lwfrhâ  ein  ffydd ; 
Yn  yr  hwyr  gwnawn  lawen  ganu, 

Trown  dywyllwch  yn  fwynhád, 
Ac  yn  ngoleu  'r  addewidion 

Hwyliwn  tua  thŷ  ein  Tad. 

Dan  wenau  y  ser — llusernau  ein  Ner 

Yr  hwyliwn  ymlaen  yn  ddi-fraw, 
A  sibrwd  i'n  bron  mae'r  awel  a'r  don, 

Fod  hafan  ddymunol  gerllaw. 

RHAN    III.— YR   YSTORM. 

AB  LTDAN  AEL  T  NBN. 

(ünaiod.) 

Ar  lydan  ael  y  nen  nid  oes  un  seren  wen, 
Ymgudd  y  lloer  rhwng  Ueni'r  cwmwl  draw ; 

Y  gwynt  rydd  uchel  gri,  ymchwydda  tonau  'r  lli', 
Dynesa  'r  storm — mi  glywaf  swn  ei  throed  ! 

Y  Duw  reola  'r  dòn !  yn  yr  awr  gyf yng  hon 
0  trugarhâ — mae  'r  storom  wedi  d'od  ! 

(Gydgan. ) 

Dirion  Iesu !  clyw  ein  llef 
A  gostega  'r  storom  gref ; 
Ti  yn  unig — gadarn  lor, 
All  geryddu  'r  brochus  f  ôr. 

Pan  ar  fôr  Tiberias  gynt 
Yr  ymgodai  'r  dòn  a  r  gwynt, 
Gair  o  d'  enau — gwel'd  dy  wedd, 
Leddfai  'r  storom — grëai  hedd  ! 

Mae  dy  ryfedd  allu  'r  un, 
Yr  un  yw  'th  galon,  Geidwad  dyn ! 
Yn  y  storom,  gwrando  yn  cri, 
Dirion  Iesu,  cadw  ni ! 

(Unawd.) 

*    Cynnyddu  mae  y  dymhestl  gerth, 
Y  corwynt  rüa  yn  ei  nerth ; 

Ffyrniga  'rdôn — bradwrus  yw  ei  gwedd, 
A  hyrddia  'r  Uong  i  fynwes  dyfrllyd  fedd  ! 

Anobaith  dremia  arnom  o  bob  tu, 

O  ddyfnder  ing>  ein  gweddi  esgyn  fry : — 


412  MOBDAITH   BTWTD. 

Dirion  Iesu,  elyw  ein  ttef 
0  /  gostega  V  storom  gref; 
Yn  dy  nefoedd  gwrando  'n  cri. 
Owared,  achub,  cadw  ni  / 

BBTH,   WTLIEDYDD,   AM  T  N08  f 

(Deuatod.) 
Beth,  wyliedydd,  am  y  nos  î 

Pa  hyd  y  pery  'r  storom  î 
Ganfyddi  di  V  un  seren  dlos 

A  wena  obaith  arnom  î 
Arswydus  yw  y  storm  a'i  rhû  ; 

Ai  byth  y  pery  'r  hirnos  ddu  î 

Y  Owyliedydd : — Mae  'r  wawr  yn  tori  yn  y  nen 
Mae  'r  cwmwl  du  yn  chwalu, 
A  thrwy  y  caddug  tew  uwch  ben 
Daw  gwenau  'r  dydd  i  dVnu ; 
Mae  lleni  V  nos  yn  cilio  draw, 
Ymlawenhâwn — mae  'r  dydd  gerllaw ! 

(Oydgwn,.) 
Fe  wawriodd  boreu  hyfryd 

Mor  ysgaf n  y w  ein  bron, 
Mae  'r  haul  yn  ymbelydru 

A  gwenu  wna  y  dòn ; 
Ar  ol  y  nos  flinderus, 

A'r  storom  faith,  ddi-hedd, 
Daeth  dydd  i  dVnu  arnom 

A  by  wyd  yn  ei  wedd  I 

Yr  hwyliau  gwynion  ledwn 

Yn  yr  awelon  mâd, 
A  thros  y  tonau  nofiwn 

Ymlaen  i'r  nefol  wlad  ; 
Os  bu  yr  hîn  yn  arw, 

Os  oedd  y  'storm  yn  gref, 
Mae  'r  cyfan  yn  ein  gyru 

Yn  nês  i  deyrnas  nef. 
Moliannwn,  clodforwn,  mae  'r  wybren  yn  glir, 
Daw  glenydd  Paradwys  i'r  golwg  cyn  hir  I 

RHAN    IV.—  YN    YR   HAPAN. 

TNYSOEDD   GRA8. 

(Oydgan.) 
0 !  dacw  heirdd  lanerchau, 

Eu  tlysni  sydd  ddi-ail, 
Pob  un  fel  palas  euraidd 

Dan  fwyn  belydrau  'r  haul ; 


MOBDAITH   BTWTD.  418 

Ynysoedd  swynol  ydynt 

Ar  f  ron  yr  eigion  glas, 
A'u  henwau — 0  !  mor  anwyl, — 

Yw  heirdd  Ynysoedd  Gras. 

Oddeutu  'r  tlws  ynysoedd 

Mae  'r  môr  yn  glir  a  llyfn, 
A  changau  'r  coed  yn  gwyro 

I  gusanu  'r  dyf roedd  dyf n ; 
Yr  awel  dyner  gluda 

Aroglau  pêr  eu  blas, 
A  heddwch  byth  deyrnasa 

0  gylch  Ynysoedd  Gras  ! 
Cawn  dawel  fordwyo  a'r  hwyliau  ar  daen, 
Tra  'r  awel  yn  sibrwd, — "  Mae  'r  hafan  ymlaen." 

(UnawéU) 

"  'R  wyf  yn  dechreu  teimlo  eisoes 

Beraroglau  V  gwledydd  draw, 
Gyda  V  awel  wan  yn  }hedeg 

JDiau  fod  y  wlad  geiilaw  ; 
Tyr'd,  y  tir  dymunol  hyfryd, 

Tyrd,  yr  ardal  sydd  heb  drai ; 
Dy  bleserau  o  bob  rhywiaú 

Oad  irri  béllach  eu  mwynhâu." 

(Gydgan.) 

Dacw  'r  hafan  !  yr  hafan  dawel,  glyd, 
A  dacw  lànau  cain  y  nefol  fyd, — 

Troes  gobaith  yn  fwynhâd ; 
Ar  fyr  cawn  lànio  'r  ochr  draw, 
A'r  Iesu  ei  hun  i'n  cwrdd  a  ddaw, 

Fn  dwyn  i  dŷ  ei  Dad  I 

Yn  iach  i  ofid,  ing,  a  chlwy', 
Yn  iach  i  flin  ystormydd  mwy  ! 
Ffarweliwn  byth  â  phoen ; 
Henffych !  gartref  engyl  glân, 
Bro  y  delyn — gwlad  y  gân, 
Paradwys  Duw  a'r  Oen. 

OROB8AW!     CR0B8AW! 

(Gydgan  o  Ángylion.) 

Croesaw  !  croesaw  !  i  lawenydd 

A  dedwyddwch  pur  y  nef, 
Lle  'r  ymchwydda  'r  ddwyfol  anthem — 

Anthem  cariad  "  Iddo  Ef  : " 
"  Plant  y  dagrau  a'r  och'neidiau," 

Hoff  gan  engyl  wel'd  eich  gwedd, 


41 4  DARLlTHiAU    T   PABOH.   D,    0H4RW8   DAYIB8,    M.A., 

Darf  u  'r  stormydd,  darf  o  'r  dagrau, 
Croesaw  mwy  i  hafan  bŵdd ! 

O  1  mor  felua  fydd  cael  gorphwys 

Heb  ofidiau,  poen,  nac  aeth, 
Lle  na  ddaw  un  dòn  drallodus 

Byth  i  olchi  dros  y  traeth ! 
Croegaw  !"  croesaw  !  i  lawenydd, 

Á  dedwyddwch  pur  y  nef  : 
Canwch,  bellach,  ganiad  newydd, 

Anthem  cariad— "  Iddo  Ef." 

R  D.  Rowlands  (Anihropos). 


DARLITHIAU    Y    PÀRCH.    I).  CHABLES  DAVIES. 
M.A.,   AR   GRISTIONOÖAETH. 

DARLITH    FEIRNIADOL    AR    GYFEITHIADAU    o'R    DDARLTTH    AR 
BBRTHYNAS  CRISTTONOGA?TH  A  MOBSOLDEB.* 

Wedi  edrych  dros  yr  wyth  a  deugain  o  gyfieithiadau  a  ddaeth  i  law, 
y  peth  cyntaf  a  darawodd  ein  meddwl  ydoedd  fod  y  rhan  gyntaf  o'r 
nif er  f wyaf  o  honynt  yn  tra  rhagori  ar  y  rhan  olaf.  Yr  oedd  y  dalenau 
blaenaf,  fel  rheol,  wedi  eu  cyfìeithu  yn  rhagorol,  ond  o'r  canol  i'r  diwedd 
cymerai  disgyniad  pwysig  le  yn  ansawdd  y  cyfieithiad.  Beth  allai  fod 
y  rheswm  am  hyn  î  Tybiem  weithiau  fod  ambell  i  gyfieithydd  wedi 
derbyn  cymhorth  gan  rywun  galluocach  nag  ef  ei  hun  yn  y  rhan 
flaenaf  o'r  gwaith.  Ond  wedi  sylwi,  cafwyd  fod  y  ffaith  yn  un  rhy 
gyffredinol  i  ganiatâu  y  dybiaeth.  Barnem  wedi  hyny  y  gallai  fod  y 
rhan  olaf  yn  cynnwys  mwy  o  anhawsderau,  ond  erbyn  edrych  nid  oedd 
unrhyw  reswm  dros  gredu  felly.     Gan  hyny,  nid  oedd  genym  ond 

*  Yn  nghyfarfod  Cystadleuol  Undeb  Ysgollon  8*bbothol  Methodistiaid  Calûnaidd 
Llundain,  yr  hwn  a  ffynnaliwyd  yn  Eieter  Hall,  Nadolig,  1884.  cynnygiwyd 
ffwobr  o  £5  am  y  cyfieithiad  goreu  i'i  Sawoneg  o  Ddarlith  y  Parch.  D.  Charlea  Daviesv 
M.A.,  ar  "Berthynas  Cristionogaeth  a  Moesoldeb,"  yr  hon  a  gyhoeddwyd  yn  y 
Tbaethodydd,  Llyfr  zxzvii.,  Hydref  1881.  Anfonwyd  wyth  a  deugain  o  gyfieithiadaa 
i  mewn  i'r  gystadleuaeth,  a  gofynwyd  i'r  darlitbydd  parchedig  eu  beirniadu.  Cydsyn* 
iodd  yutau  ft'r  cais,  ac  fel  ffrwyth  ei  ymchwiliad  uianwl  i'w  diffygion  a'u  rhagoriaetháu, 
traddodoud  "Ddarlith  Feirniadol"  yn  Jewin  Newydd,  yn  mis  Ebrill  diweddaf.  An- 
fonir  y  nodiadau  hyn  o  honi  i'r  Trabthodydd,  gan  olygu  y  bydd  yn  llawer  o  fantais  i 
nifer  mawr  o  Oymry  ieuainc  sydd  yn  ymestyn  am  adnabyddiaeth  gywir  a  meiatrolgar  o'r 
iaith  8ae8oneg,  a  hefyd  yn  taflu  Uawer  o  eglurhàd  ar  y  ddariith  ei  hunan. — E.  Yincbst 
Ey&ns. 


AK   GB18TI0NOGAETH.  416 

dyfod  i'r  casgliad  fod  7  cyfieithwyr  yn  pallu  mewn  golal,  a  llafur, 
a  meddylgarwch,  wrth  fyned  ymiaen ;  mewn  gair,  fod  eu  meddwl  yn 
blino  ar  ganol  y  ffordd.  Y  mae  ffaith  gyfatebol  i'w  chanfod  yn 
Nghymru  mewn  cysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothol,  sef  fod  nifer  y  rhai 
presennol  0  aelodau  yr  Ysgol  yn  Uawer  mwy  yn  misoedd  cyntaf  y 
flwyddyn  nag  yn  y  misoedd  olaf.  Y  rheswm  dros  hyny  yn  ddiau 
ydyw,  fod  zel  a  gofal  arbenig  yn  cael  eu  dangos  ar  ddechreu  blwydd- 
yn,  ond  o  herwydd  diffyg  dyf albarhâu  f od  y  naill  a'r  Uall  yn  gwanychu 
ac  yn  colli  cyn  ei  diwedd.  Cynghorwn  y  cyfieithwyr,  yn  gystaJ  ag 
aelodau  yr  Ysgol  Sabbothol,  i  beidio  caniatâu  i  unrhyw  ddiofalwcn 
afael  ynddynt,  yn  enwedig  gan  fod  y  rhwyddineb  sydd  yn  dyfod  0 
ymarfer  â  gwaith  yn  rhy  debyg  o'i  gynnyrchu. 

Fe  ddylai  fod  mewn  cyfieithiad  amrywiol  ragoriaethau — rhagor- 
iaethau  fel  cyfansoddiad  yn  gystal  a  rhagoriaethau  fel  cyfìeithiad.  I 
ddechreu,  dylid  cael  cywirdeb  sillebol.  Ar  y  cyfan,  gydag  ychydig  o 
eithriadau,  a'r  rhai  hyny  gan  mwyaf  yn  ganlyniàd  diofalwch,  yr  oedd  y 
cyfieithiadau  dan  sylw  yn  Ued  gy wir.  Rhaid  hefyd  am  gywirdeb  gram- 
madegol,  dilyniad  priodol  o  reolau  grammadeg  yr  iaith  Saesoneg.  Fel 
rheol,  ychydig  hefyd  ydoedd  y  gwallau  yn  y  cyfeiriad  hwn.  Canfyddid 
nodweddau  gwahaniaethol  y  cyfieithiadau  yn  y  pethau  a  ganlyn ;  cywir- 
deb  yn  y  geiriau  Saesoneg  a  ddefnyddid,  iawn  arferiad  0  briod-ddull  yr 
iaith  Saesoneg,  a  medr  i  ffurfio  brawddegau  ystwyth  yn  yr  iaith  hono. 
Gyda  golwg  ar  y  geiriau,  cyfarfyddai  rhai  yr  anhawsderau  trwy  ysgrif- 
enu  un  gair,  ac  yna  attodi  ato  rhwng  cromfachau  dri  neu  bedwar  o 
eiriau  cyfystyr,  fel  y  gallai  y  beirniad  gymeryd  ei  ddewis.  Anghofiai  y 
cyfryw  mai  nid  gwaith  y  beirniad  oedd  dewis  y  geiriau,  ond  barnu  pri- 
odoldeb  y  rhai  a  ddewisid.  Yr  hyn  a  wnaeth  y  beirniad  dan  yr  aìn- 
gylchiadau  hyn  ydoedd  cymeryd  y  gair  cyntaf,  gan  adael  allan  o'i  ystyr- 
iaeth  y  rhai  a  gynnygid  iddo  rhwng  cromfachau. 

Codai  yr  anhawsder  i  gael  cyfieitbiad  perffaith,  oddiar  yr  angen  am 
gyfuniad  0  ddau  ragoriaeth  gwahanol  íawn  i'w  gilydd,  sef  fod  y  cyfieith- 
iad  yn  un  llythyrenol,  ac  ar  un  pryd  yn  mhriod-ddull  yr  iaith  Saesoneg. 
Heb  fod  yn  llythyrenol  fe  ddarfyddai  a  bod  yn  gyfieithiad ;  ond  pe  yn 
Uythyrenol  heb  fod  yn  null  priodol  yr  iaith  Saesoneg,  ni  byddai  yn 
ddealladwy  nac  yn  ddarllenadwy.  Yn  y  cyfieithiad  perffaith  fe  gyf- 
unid  y  ddau  ragoriaeth.  Ar  y  naill  law  fe  fyddai  mor  ystwyth  fel  na 
ddychymygai  Sais  wrth  ei  ddarllen  mai  cyfieithiad  ydoedd ;  tra  ar  y 
llaw  arall  y  teimlai  pob  un  cydnabyddus  â'r  gwreiddiol  mai  cyfieithiad 
a  fyddai.  Yn  yr  esiamplau  o'n  blaeu  ychydig  ydoedd  y  nifer  a  aberth- 
ent  y  Uythyren  er  mwyn  y  priod-ddull  Seisonig.  Gwall  y  rhan  fwyaf 
o  lawer  ydoedd  aberthu  y  priod-ddull  Seisonig  er  mwyn  dilyniad  llyth* 
yrenol  y  geiriau.  Hwyrach  mai  nid  aberth  oeddynt  yn  ei  wneuthur ; 
mwy  tebyg  ydyw  nas  gwyddent  yn  amgenach.  Cafwyd  gwaith  mawr  i 
benderfynu  rhwng  y  cyfieithiadau,  yn  enwedig  rhwng  y  chwech  blaenaf 
o  honynt.  Pe  buasai  raid  barnu  eu  teilyngdod  cymhariaethol  wrth 
ddarllen  yn  unig  y  tu  dalenau  cyntaf,  buasai  y  gorchwyl  braidd  yn 
anmhosibl.  Ein  gwaith,  fel  yr  awgrymwyd,  ydoedd  penderfynu  gan 
bwy  yr  oedd  y  cyfuniad  goreu  o'r  rhagoriaethau  y  cyfeiriwyd  atynt 
uchod. 

Ond   heblaw  yr  anhawsderau   a  nodwyd  yr  oedd  eto   anhawsder 


416  DABLITHIAÜ    T   PABOH.    D.    0HABLE8   DAVIE8,   M.A., 

pellach  yn  codi,  nid  yn  unig  oddiar  y  gwahaniaeth  angenrheidiol  a 
fodola  rhwng  dwy  iaith,  ond  hefyd  oddiar  y  gwahaniaeth  arbenig 
sydd  rhwng  y  Gymraeg  a'r  Saesoneg.  Iaith  farddonol,  ddefosiynol, 
ac  areithyddol  ydyw  y  Gymraeg.  Y  mae  hyn  i'w  weled  yn  neillduoí 
yn  y  ffaith  fod  ei  geiriau  yn  cynnwys  yn  ychwanegol  at  feddwl,  ddwys- 
der  teimlad  nas  gellir  ei  ganfod  yn  y  geiriau  Saesoneg  cyfateboL  Er 
esiampl,  edrycher  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  "  Anwyl  Syr  "  a  "Dear  Sir." 
Y  mae  y  gwahaniaeth  gymaint  f el  ag  i  demtio  dyn  yn  aml  i  ddefnyddio 
y  cyfarchiad  Seisonig  er  mwyn  gochel  y  broffes  o  anwyldeb.  Cyn 
y  gellid  rhoddi  ystyr  Seisonig  i'r  "anwyl"  Cymreig,  byddai  raid 
defnyddio  y  geiriau  dearly  belwed.  Yr  achos  o  hyn  ydyw  yr  absen- 
noldeb  o'r  dwysder  teimlad  sydd  yn  y  gair  Cymraeg  yn  y 
gair  Saesoneg  cyfatebol.  O'r  ochr  arall,  nis  geilir  dyweyd  fod  y 
Gymraeg  yn  iaith  athronyddol.  Nid  ydym  wrth  ddyweyd  hyn  yn 
tybio  na  fedd  yr  iaith  wreiddiau  o  ba  rai  y  gellid  ffurfío  geiriau  athron- 
yddol ;  y  ffaith  ydyw  na  chyfododd  ysgrifenwyr  athronyddol  ymhlith 
y  genedl  i  osod  ôl  eu  meddwl  ar  eiriau  yr  iaith,  ac  i  ffurfio  geiriau  a 
ddynodant  y  gwahaniaeth  rhwng  meddyliau  pan  fydd  raid  am  hyny. 
A  phe  codai  ysgrifenwyr  o'r  fath,  ammheus  genym  a  gaent  ddigon  o 
ddarllenwyr  ymhlith  cenedl  mor  fechan  a'n  cenedl  ni.  Dynion  o  ys- 
bryd  barddonol  ydyw  prif  ysgrifenwyr  Cymru,  y  rhai  a  osodant 
argraff  eu  hawen  ar  yr  iaith.  I'r  gwrthwyneb,  fe  gododd  ysgrifenwyr 
athronyddol  o  blith  y  Saeson,  a'r  canlýniad  ydyw  y  geÜir  geirio  y 
gwahaniaeth  rhwng  meddyliau  yn  yr  iaith  hono  fel  ag  i  fod  yn  ddeall- 
adwy  i  ddarllenwyr  cyffredin.  Ceir  esiampl  o'r  anhawsder  a  gyfyd 
oddiar  hyn  yn  nhu  dalen  392,*  lle  y  sonir  am  "  bwnc  oddiallan  neu  ar- 
graff  oddimewn."  Ymgais  oedd  y  geiriau  hyn  i  osod  allan  yn  Gymraeg 
yr  hyn  a  allesid  ei  eirio  yn  y  Sae3oneg  mewn  dau  air,  sef  óbjectwe  and 
subjedẁe ;  yn  dduwinyddol,  buasid  yn  dyweyd  "  athrawiaethol  a 
phrofiadol,"  neu  fel  y  geirir  hwy  weithiau  yn  "wrthddrychol  a  thu- 
mewnol."  Ychydig  o'r  cyfieithwyr  a  welsant  hyn.  Aberthai  rhai  yr 
ysbryd  i'r  llythyren,  ac  eraill  y  llythyren  i'r  ysbryd.  Buasai  cyfuniad 
o'r  ddau  yn  ein  cadw  rhag  y  fath  gamgyfieithiadau  ag  "  external  and 
internal,"  "without  and  within,"*"intrinsic  and  extrinsic,"  ac  felly 
ymlaen,  yn  Ue  y  geiriad  perffeithiach  a  gafwyd  gan  y  goreuon,  sef 
"  objectively  or  subjectively  viewed." 

Cynnwysa  y  ddarlith  nifer  o  eiriau  Cymraeg  sydd  yn  meddu  ar  ystyr 
dduwinyddol,  a  phriodol  sylwi  yn  y  fan  hon  ar  y  modd  y  cyfieithwyd 
hwynt  i'r  Saesoneg.  Un  o7r  fath  ydyw  y  gair  "ymddiried."  Cyfieith- 
wyd  hwn  gan  rai  yn  "  amfidence"  a  chan  eraill  yn  "  reliance,"  ond  y 
gair  Biblaidd  am  dano  ydy w  "  trust  /'  a  chan  mai  ystyr  dduwinyddol  a 
roddid  iddo  yn  y  ddarlith,  y  gair  Biblaidd  a  ddylesid  ei  ddefnyddio  yn 
y  cyfíeithiad. 

Gair  arall  y  cyfarfyddir  âg  ef  yn  fynych  ydyw  "  cyfíawnder."  Pa 
un  a  feddylir  ẁjustice  ynte  righteousness  ?  Er  fod  y  ddau  air  a  nodwyd 
yn  golygu  cyfiawnder,  yn  ymarferol  cyfyngir  y  gúrjustice  i  gyfiawnder 
cyfreithiol  a  masnachol,  tra  y  mae  righteousness  yn  air  eang  ag  sydd  yn 
cynnwys  o'i  fewn  yr  hyn  sydd  iaum  ymhob  cyfeiriad  posibl,  neu  iawn- 

*  Traethodydd,  Llyfr  xxxvii.,  Hydref,  1881. 


AR    GRISTIONOGAETH.  417 

der  yn  ei  holl  ddyfnder  a'i  eaugder.  Gan  fod  y  ddarlith  yn  dduwin- 
yddol,  yr  oedd  cyfeiriád  y  gair  nid  at  gyfiawnder  masnachol,  ond  at 
iawnder.  Y  gair  Saesoneg  cyfatebol  gan  hyny  ydyw  righteousness. 
Hwn  y w  y  gair  a  ddefnyddir  yn  y  Bibl,  er,  o  ddiffyg  berf,  y  gwneir 
defnydd  yno  o'r  gair  justify.  Ceir  cyfnewidiad  yn  dangos  fod  cyfieith- 
wyr  diweddaraf  y  Testament  Newydd  yn  gweled  y  gwahaniaeth,  oblegid 
lle  y  dywedir  yn  y  cyfieithiad  cyffredin  am  Joseph,  "He  was  bjust 
man,"  yn  y  cyfieithiad  diwygiedig  fe  ddywedir,  "  He  was  a  righteous 
man."  Yn  y  ddarlith  dywedir,  "  nid  moesoldeb  ond  sancteiddrwydd." 
Cyfieithir  y  gair  "  sancteiddrwydd  "  gan  amry w  yn  sanctity.  Digon  y w 
dywedyd  mai  nid  sanäity  ond  holiness  ydy w  y  gair  arferedig  yn  y  Bibl. 

Gair  cyffredin  arall  sydd  yn  dduwinyddol,  er  nad  yw  yn  Fiblaidd, 
ydyw  "cyflwr."  Yn  y  ddarlith  ceir  y  frawddeg  "  ymddygiad  yn  tarddu 
oddiar  gyflwr  da  ac  anian  bur."  "  Cyflwr  "  yn  llythyrenol  ydyw  con- 
düion  neu  state;  yn  dduwinyddol  ei  ystyr  ydyw  sefyllfa  person  yn 
ngwyneb  cyfraith,  hyny  yw,  legal  standing  neu  personal  status.  Y  mae 
yn  amlwg  mai  yr  ystyr  dduwinyddol  a  feddylir  yn  y  ddarlith  wrth  y 
geiriau  "cyflwr  "  ac  "  anian."  Golyga  hyn,  fel  y  gwelir,  sefyllfa  person 
ac  ansawdd  calon. 

Yn  y  ddarlith  fe  geir  amryw  o  adnodau  o'r  Bibl  nad  oedd  raid  ond 
ysgrifenu  yn  y  cyfiejthiad  yr  adnodau  fel  y  maent  i  lawr  yn  y  Bibl 
Saesoneg.  Er  engraifft  (1.)  "  A  drigwn  ni  yn  wastad  raewn  pechod, 
fel  yr  amlhao  gras  ?"  Yr  adnod  Saesoneg  ydyw,  "  Shall  we  continue 
in  sin  that  grace  may  abound  ?  "  ac  nid  fel  y  tybiodd  rhai :  "  Shall  we 
remain  in  sin  that  grace  may  be  multipliedî"  (2.)  Tu  dal.  392,  fe 
ddywedir,  "yn  ol  Judas,"  a  dilynir  y  geiriau  gan  adnod  o  Epistol 
Judas;  ond  meddyliodd  rhai  mai  at  Judas  Iscariot  yr  oeddid  yn 
cyfeirio,  a  chyfieithiwyd  y  geiriau  a  nodwyd  yn  "  successors  of  Judas." 
(3.)  "  Gŵr  ddauddyblyg  ei  feddwl  sydd  anwastad  yn  ei  holl  ffyrdd." 
Yn  ol  y  Bibl  Saesoneg,  "  A  double-minded  man  is  unstable  in  all  his 
ways;"  ond  yn  marn  un  o'r  cyfieithwyr,  "A  man  double-folded  is  un- 
even  in  all  his  ways  !"  (4.)  Sonir  am  Satan  "yn  ymrithio  yn  angel 
goleuni."  Yn  y  cyfieithiad  cyffredin,  dywedir,  "  is  transformed  into  an 
angel  of  light ;"  yn  y  cyfieithiad  diwygiedig,  "  fashioneth  himself  into 
an  angel  of  light."  Fe  gyfieithir  y  frawddeg  hon  gan  un  yn  bur  dda 
mewn  geiriau  gwahanol  i'r  uchod,  scf  "  disguiseth  himself  as  an  angel 
of  light."  (5.)  "  Yn  y  rhai  y  mae  cyfiawnder  yn  cartrefu,"  sef  yn  ol 
y  Bibl  (ac  nid  oes  modd  rhagori  arno),  "  wherein  dwelleth  righteous- 
ness ; "  ac  nid  fel  y  tybiodd  rhai,  "  where  justice  abides  at  home,"  na 
<"  where  justice  is  domiciled  ;"  nac  ychwaith,  "where  justice  makes  her- 
self  at  home." 

Yn  awr  craffer  ar  rhai  o'r  geiriau  cyffredin  a  ddefnyddir  yn  y 
ddarlith.  (1.)  "  Cyfarwyddiadau  "  yn  dilyn  "gorchymynion,"  ac  i'w 
gwahaniaethu  oddiwrthynt,  am  hyny  nid  "  commands  and  precepts." 
Cyfieithiodd  rhai  y  gair  yn  "instructions,"  eraill  yn  "directions."  Ond 
y  mae  ystyr  neillduol  geriau  y  frawddeg  (tu  dal.  390)  yn  eu  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  "instruct"  a  "direct."  Y  cyfieithiad  goreu  fuasai 
ruìes  neu  principles  of  guidance,  yr  hyn  a  fuasai  yn  dangos  meddwl 
yr  ymadrodd,  sef  "  gorchymynion  "  brenin  yn  gofyn  am  ufudd-dod  yr 
ewyllys,    a    "  chyfarwyddiadau "  prophwyd  neu   athraw    yn   goleuo 


418  DARLITHIAÜ   T   PABCH.    D.    GHARLES   DAYIES,    M.A 

meddwl  dyn  am  ei  ddyledswydd.  (2.)  "Gwella  moesau."  Mewn  rhai 
geiriaduron,  ond  odid,  fe  gyfieithir  y  gair  "moesau"  yn  "manners;"  ond 
dengys  amcan  a  chysylltiadau  brawddegau  y  ddarlith,  ac  yn  arbenig  y 
rhinweddau  a  enwir  yn  ngwaelod  y  tu  dalen,  mai  morals  a  feddylir,  ac 
nid  manners.  Hollol  anmhriodol  ydyw  y  geiriau  "  ameliorate  morals," 
lleddfu  moesau.  Gellir  son  am  leddfu  poenau,  ameliorate  sufferings ; 
ond  y  mae  hyny  yn  dra  gwahanol  i  "  wella  moesau,"  yr  hyn  a  olyga  yn 
Saesoneg  improve  the  morals.  (3.)  "Cydnabyddir."  Yr  hyn  a 
feddylir  y  w  nid  "  recognize,"  yr  hyn  y  w  to  recover  hnowledge,  neu  ail 
gyrhaedd  gwybodaeth,  ond  admit,  neu  achnowledge.  (4.)  "Han- 
esion ;"  nid  "  histories."  "  History  "  yn  y  rhif  unigol  ydyw  hanes 
gwlad  neu  genedl.  Un  "history"  sydd  yn  y  Bibl.  Nid  "stories" 
ychwaith ;  mân  hanesynau  ydy w  y  rhai  hyny.  Y  gair  priodol  ydyw 
narxatives.  (5.)  "Pwnc."  Defnyddiwyd  bron  bob  gair  posibl  i  osod 
allan  y  gair  "  pwnc  :  "  mogys  "  points,"  "  statements,"  "  themes," 
"topics,"  "articles,"  "subjects,"  "doctrines;"  ond  y  gair  goreu  i 
ddangos  y  meddwl  ydyw  tev&ts  neu  theoretical  truths.  Er  mwyn  amryw- 
iaeth  gellir  arfer  y  naill  neu  y  llall,  yn  gystal  a'r  gair  doctrine.  Y 
mae  swyn  a  gallu  mewn  amrywiaeth  geiriau,  fel  y  dengys  Mr. 
Gladstone,  er  engraifft,  yn  y  frawddeg  hono,  "Smash,  destroy, 
and  pulverise."  (6.)  "Pynciau  a  roddwyd;"  truths  re^ealed,  nid  "Sub- 
jects  imparted."  Impart  the  hnowledte  of  a  subject,  ac  nid  "impart 
a  subject."  (7.)  "Hanfodol:"  nid  "  existent,"  ac  nid  "fundamental 
cause,"  ond  essential,  neu  necessary  to  existence.  (8.)  "Bywyd  rhin- 
weddol : "  amlwg  ydy w  mai  buchedd  neu  ymddygiad  a  feddylir,  am 
hyny  wrth  "  bynciau  yr  efengyl  a  bywyd  rhinweddol"  y  meddylir  tenets 
of  the  Gospel  and  virtuous  conduct.  (9.)  "  Tiriogaethau  yr  Efengyl  a 
moesoldeb : "  terrüorieSy  regions,  neu  proẁnces,  ac  nid  "  landed  estates  " 
fel  y  tybiodd  un  o'r  cyfieithwyr.  (10.)  "  Nid  credo  ond  ymddygiad." 
Mèddai  rhai  "  not  creed  but  deed."  Nid  ydyw  "  deed  "  mor  ëang  ag 
"ymddygiad,"  yr  hyn  sydd  yn  cynnwys  mwy  na'r  gweithredoedd 
neillduol  a  gyflawnir,  sef  ysbryd  a  thymher  dyn  tuag  at  ei  gyd-ddynion 
mor  bell  ag  yr  amlygir  hyny  mewn  gweithred.  Y  cyfieithiad  priodol 
felly  ydyw,  not  creed  but  conduct.  (11.)  "  Gwrthwynebol  a  gwrth- 
gyferbyniol "  ydy w  antagonistic  and  antühetical,  neu  "  in  contrast  with 
and  opposition  to."  (12.)  "Manwlmewn  ymddygiad:"  nid  "puncti- 
lious,"  yr  hyn  yw  manwl  mewn  dilyn  rheolau  a  osodwyd  i  lawr  gan 
ddeddf  neu  arferiad  gwlad.  Nid  oedd  y  Puritaniaid,  ynglŷn  â'r  rhai 
y  defnyddir  y  gair,  felly  o  gwbl;  yn  hytrach  i'r  gwrthwyneb.  Nid 
"  accurate  "  ychwaith,  hyny  y w  bod  yn  gy wir  yn  y  ffeithiau  a  leferir, 
ac  nid  "  precise ; "  eithr  yn  strict  in  the  details  of  conduct.  (13.)  "  Cam- 
ddefnydd  o  air"  ydyw,  nid  "illusage"  ond  misapplication.  (14.)  Wrth 
"gydsyniad  marw,"  y  meddylir  nid  "helpless  concurrence"  na  "dead 
agreement,"  nac  "  obsolete  term,"  ond  mere  formal  consentt  neu  passive 
acguiescense.  (15.)  "Gwahanu  a  gwahaniaethu ; "  gwahanu  mewo 
gweithred,  sef  divide  neu  separate ;  gwahaniaethu  mewn  meddwl, 
sef  distinguish  neu  discriminate.  (16.)  "Pellder:"  tu  dal.  391,  nid 
"difference,"  "space,"  na  "distance,"  ond  gulf  nsu  widely  apari.  (17.) 
"  Cymhelliadau ; "  gair  amwys  yw  hwn,  i'w  benderfynu  oddiwrth  ei 
gysylltiadau,  naill  ai  inducements  os  oddiallan,  neu  motŵes  os  oddimewn, 


AR   GR1STÍ0K0GAËTH.  419 

ac  ftìlìy  nid  *'  impulses "  na  "compulsory  observances,"  nac  ychwaíth 
"  constraining  force,"  nac  "exhortations."  (18.)  ••  Ysywaeth,"  sef  alas> 
unfortunately,  neu  moi-e's  the  pity,  ac  nid  "  forsooth,"  fel  y  mynai  rhai. 
Cynnwysa  "ysywaeth"  dôn  o  dosturi  neu  alar;  "forsooth,"  tôn  o 
wawd  neu  irony.  (19.)  "Enllib."  Y  mae  gwahaniaeth  rhwng  "libel" 
mewn  ysgrifen,  a  "  slander "  neu  "  calumny "  mewn  geiriau  â'r  tafod. 
Yma  (tu  dal.  392)  golygir  ymddygiad  yn  enllib,  yr  hyn  nid  yw  mewn 
ysgrifen  na  geiriau.  "  Libel "  ydyw  y  gair  a  ddefnyddir  fynychaf  gan 
y  cyfieithwyr;  buasai  slander  yn  rhagori.  (20.)  "Pentwr  o  briodol- 
eddau,"  nid  "heap,"  "pile,"  na  "  conglomeration,"  ond  aggregate  neu 
171081.  (Gwell  Cymraeg  hwyrach  a  fuasai  "cyfanswm  o  briodoleddau."^ 
(21.)  "Casgliad"  yn  y  ddarlith  yw  inference,  ac  nid  "collection. 
(22.)  "Ârferiad:"  pa  un  ai  custom  ynte  habit  a  feddylir?  Custom 
gwlad,  neu  genedl,  neu  oes ;  habU  person  neillduol ;  yr  un  gair  Cym- 
raeg  a  ddefnyddir  am  y  ddau,  am  hyny  rhaid  ychwanegu  neu  ddeall 
arferiad  gwlad  neu  arferiad  person.  (23.)  "Safle;"  nid  "basis," 
"level,"  "platform,"  na  "  foundation,"  ond  point  of  view,  neu  y  gair 
lled-newydd,  Gçrmanaidd  ei  ffurf,  sydd  yn  awr  yn  dyfod  jn  gyffredin, 
sef  standpoint.  (24.)  "Teimlad."  Amlwg  ydyw  mai  teimlad  calon 
a  feddyíir.  JEmotion  ydyw  y  gair  diamwys  am  hwnw,  ac  nid  "feel- 
ing."  Cyfieitha  rhai  ef  yn  "sentiment;"  ond  "sentiment"  ydyw  y 
meddwl  sydd  yn  ffrwyth  teimlad,  yn  wrthgyferbyniol  i  "  idea,"  yr  hwn 
yw  y  meddwl  sydd  yn  ffrwyth  rheswm.  Sonir  yn  y  ddarlith,  nid  am 
y  meddyliau  sydd  yn  gynnyrch  teimlad  calon,  ond  am  y  teimlad  ei 
hun,  sef  emotion.  (25.)  "  Ar  dir  rheswm,"  on  rational  grounds,  nea  by 
light  of  reason,  ac  nid  "grounds  of  reason,"  llawer  llai,  "fields  of  rea- 
son,"  fel  y  dywed  un.  (26.)  "Paul  y  profwr,"  the  reasoner,  ac  nid 
"eiperimentalist"  na"prover."  (27.)  " Cy f reithlawn : "  nid  "legal" 
na  "  lawful,"  ond  legitimate.  "  Legal "  neu  "  lawful "  ydy  w  teg  yn  ol 
cyfraith  gwlad  ;  "legitimate  "  ydyw  teg  yn  ol  egwyddor  gyfiawn.  (28.) 
"Dynion  cywreiniaf:"  nid  "  cunning,"  yr  hyn  yu  ei  hen  ystyr  ydyw 
galluog  mewn  cywreinrwydd,  ond  yn  ei  ystyr  bresennol  a  olyga  cy wrain 
o  ran  meddwl  i  wneuthur  drwg,  dexterity  with  an  evil  purpose;  eithr  yn 
yr  ystyr  o  shlfid,  subtle,  neu  acute.  (29.)  Wrth  "blentyndra  dadgudd- 
iad"  y  meddylir,  nid  "  childishness "  ac  nid  "minority,"  ond  youth. 
(30.)  "Rhwysg  dychymyg"  Stuart  Mill.  Ni  fwriadwyd  ond  pob 
parch  i  Mill  yn  y  ddarlith,  er  credu  iddo  wneuthur  camgymeriad 
pwysig  am  Dduw  y  Bibl.  Èhaid  gan  hyny  rhoddi  ystyr  dda  i'r  gair 
"rhwysg."  Felly  nid  "porap,"  "grandeur,"  "  recklessness,"  "luxur- 
iance"  "haughtiness,"  "flurry,"  na  "frenzy,"  nac  "  exuberance,"  a 
feddylir,  pnd  sway,  neu  unrestrained  course  of  his  imagination.  (31.) 
"  Digofaint  heb  feddu : "  nid  yn  "  destitute ; "  amddifad  a  fyddai  hyny. 
Pa  beth  ydyw  y  gwahaniaeth  ?  Defnyddir  "  destitute  "  am  amddifad- 
rwydd  o  rywbeth  sydd  ar  ddyn  ei  eisieu,  hyny  y  w  o  rywbeth  da  neu  ddy- 
munol.  Gellir  dyweyd  fod  dyn  yn  "destitute  "  o  unrhyw  ddaioni ;  ond 
anmhriodol  fyddai  dyweyd  am  neb  ei  fod  yn  "  destitute  "  o  beth  drwg  neu 
annymunol.  Dyweder  am  ddiafol,  os  myner,  ei  fod  yn  "  destitute  "  o 
sancteiddrwydd ;  ond  ni  ellir  dy wedyd  am  Dduw  ei  fod  yn  "  destitute  " 
o  bechod.  "  Amddif adrwydd "  o  beth  da;  "heb  feddu"  peth  drwg. 
Am  hyny  ni  eUir  dy wedyd  am  Dduw  ei  f od  yn  "  destitute     o  ysbryd 


420  DARLITHÍAÜ   Y   PARCB.    D.    CHARLES  DaTIBS,    M.A. 

dialgar  am  ei  fod  heb  ei  feddu.  Ystyr  "  heb  f eddu  "  ydyw  not  posses- 
sing.  (32.)  "  Arweiniwr  a  chynghorwr  bywyd  :"  nid  "  author  and  sus- 
tainer  of  life,"  ond  guide  and  councillor  oý  conduct  (33.)  "Dyheadau:" 
nid  "pantings,"  nid  "outbursts,"  ac  nid  "  inspirations,"  ond  yearn- 
ings,  neu  aspirations.  (34.)  "Cynneddf  sylfaenol:"  nid  "fundament- 
al  faculty,"  na  "basic  instinct,"  na  "ground-work  quality,"  ond  the 
faculty  which  lies  at  the  basis.  (35.)  "Galluogi  i  deimlo:"  nid  "em- 
power  to  feel "  (empower  ydyw  rhoddi  awdurdod),  eithr  enable.  (36.) 
"Ystyr  gyffredin"  ydyw,  nid  "common  sense,"  ond  usual  meaning. 
(37.)  "  Gwylder  ger  bron  Duw  "  ydyw,  nid  "  bashfulness,"  er  y  buasai 
abashed  yn  air  da.  Nid  "  dread "  ychwaith,  oblegid  "  arswyd " 
fuasai  hyny,  ac  nid  "  tenderness,"  yr  hyn  y w  tynerwch ;  ond  aòasement, 
humüity,  neu  reverence.  (38.)  "  Hawddgarwch  Duw  : "  y  mae  y  Sais  yn 
fyr  o  air  i  osod  allan  hawddgarwch  Dwyfol.  Nid  yw  "  amiability,"  na 
"  beautiness  "  (os  myner  y  gair  "  beauty,"  ychwaneger  ato  "  of  holiness"), 
na  "  comeliness,"  yn  cyfateb  yn  gyflawn  i'r  meddwl.  (39.)  "  Unplyg : " 
nid  "uniform,"  "  tfnhrersal,"  "impartiàl,"  "obvious,"  "one-fold,"  nac 
" absolute,"  ond  singleminded  veraoity  (geirwiredd  unplyg).  Simplicity 
ydyw  y  gair  mwyaf  priodol  o  ran  tarddiad,  ond  defnyddir  ef  mewn 
ystyr  nas  gellid  yn  briodol  ei  gymhwyso  at  Dduw.  (40.)  "  Crebwyll," 
ydy w  yr  awen  sydd  yn  creu ;  felly  creatŵe  power  neu  creatŵe  genius  a 
feddylir,  ac  nid  "  fancy,"  neu  "  invention."  (41.)  "Dychymyg  : "  ima- 
gination,  ac  nid  "  fancy."  Gwisg  arddunol  ar  wirionedd,  fel  gwisg  y 
lili,  yn  tyf u  o'r  gwir  ei  hun  ydyw  "  imagination ; "  tybiaeth  o  beth 
posibl  ydyw  "  fancy  "  ar  y  goreu.  (42.)  "  Undeb  â'n  natur  ni  "  ydyw 
union  with  our  nature ;  "  union  "  ac  nid  "  unity,"  fel  y  mynai  rhai. 
"Unity"  ydyw  unoliaeth  syniadau.  (43.)  "Ar  lwybr  cyfiawnder" 
ydyw  on  the  ìines  of  righteousness  ac  nid  "system"  neu  "course  of 
justice."  (44.)  "Ufuddhaodd  unwaith  "  ydyw  óbeyed  oncefor  all,  ac  nid 
"rendered  one  obedience."  (45.)  "Eangder  diderfyn  "  ydyw  boundless 
breadth,  nid  "endless  amplitude."  (46.)  Wrth  *  lygredigaethau " 
golygir  vices,  nid  "depravities."  Nid  oes  rhif  liosog  i  "depravity,"  o 
herwydd  nid  gweithred  ydyw,  ond  ansawdd  halogedig  ar  feddwl  ac  ym- 
ddygiad.  (47.)  "  Cyfathrach  â ; "  akm  to,  o  ran  perthynas  natur,  ac 
nid  "  reduced  to  the  level  of  "  fel  y  cyfieitha  un.  (48.)  Wrth  "  lechau 
ceryg"  y  golygir,  nid  "  slates  "  ond  tables  of  stone.  (49.)  "  Arwydd  :" 
nid  "  token  "  na  "  sign,"  ond  symbol.  (50.)  "Trwy  ba  rai : "  ai  y  pync- 
iau  neu  y  personau  sydd  yn  cysylltu  ?  Pa  un  ai  "  through  which  "  neu 
"  through  whom  ì  "  Y  prif  air  ydyw  pynciau,  am  hyny  y  cyfieithiad 
priodol  ydyw  through  which. 

Dylid  bob  amser  gymeryd  i  ystyriaeth  gysylltiadau  gair  â  geiriau 
eraill,  er  mwyn  penderfynu  y  cyfieithiad  goreu  mewn  lle  penodol.  Yn 
ami  rhaid  defnyddio  gair  gwahanol  mewn  çysylltiadau  gwahanol,  èr  na 
fyddo  gwahaniaeth  yn  yr  ystyr.  A  chan  fod  digon  o  amrywiaeth 
geiriau  yn  yr  iaith  Saesoneg,  gellir  yn  hawdd  roddi  gwahanol 
eiriau  mewn  gwahanol  leoedd  ar  yr  un  gair.  Yr  amcan  mawr  cyntaf 
mewn  cyfieithiad  yw  cywirdeb  o  ran  geiriau.  Nis  gallai  unrhyw  ragor- 
iaeth  arall  wneuthur  i  fyny  am  ddiffyg  yn  hyn.  Ond  ar  y  sail  hyn  y  mae 
gan  feistr  ar  iaith,  ddefnyddiau  i  osod  prydferthwch,  neu  yn  hytrach 
i  beri  i  brydferthwch  dyfu  oddiar  y  cy wirdeb,  fel  y  mae  prydferthwch 


yMherodraeth  yr  hethiaid.  421 

gwyneb  natur  yn  dyfiant  oddiar  weithrediad  ei  deddfau.  Rhydd  y 
prydferthwch  yn  ffurfíad  ymadroddion  hyfrydwch  i'r  darllenydd,  ynglŷn 
â  buddioldeb.  Fe  fydd  yr  iaith  yn  rhydd,  yn  ystwyth,  yn  hawdd  ei 
darllen,  ac  yn  bleser  i'w  darllen.  Mewn  rhai  o'r  cyfieithiadau  Ue  y 
dangoswyd  gofal  mawr  i  fod  yn  gy wir,  amlygwyd  diffyg  yn  y  gallu  i 
ffurfio  brawddegau  ystwyth  a  phrydferth  ag  sydd  yn  profi  meistrolaeth 
ar  yr  iaith  Saesoneg.  Fel  y  crybwyllwyd  yn  barod,  ein  safon  i  farnu 
teilyngdod  y  cyfìeithiadau  ydoedd  penderfynu,  hyd  y  gallem,  pwy  oedd 
wedi  cyfuno  oreu  y  rhagoriaethau  yr  ydym  yma  wedi  eu  nodi.  Gyda 
golwg  ar  y  chwe'  cyfieithiad  blaenaf,  yr  oedd  hyn  yn  waith  anhawdd 
iawn.  Nid  oedd  genym  ond  barnu  goreu  gellid,  a  chymeryd  digon  o 
amser  a  hamdden  i'w  darllen  a'u  cjmharu  â'u  gilydd  drosodd  a 
throsodd  drachefn.  Cyfieithiad  y  neb  a  gyfenwai  ei  hun  yn  "Menai" 
a  ennillasai  y  lle  blaenaf  oll  pe  buasai  yr  holl  ddarlith  wedi  ei  chyfieithu 
gystal  a  rhanau  o  honi.  Ond  yr  oedd  y  rhagoriaeth  yn  y  naill  hanner 
yn  cael  ei  orbwyso  gan  ddiofalwch  mewn  rhanau  eraill.  Pe  buasai 
wedi  ail-ysgrifenu  ei  gyfieithiad  ai  gywiro,  efe  afuasai  yn  ddiau  y  goreu ; 
ond  o  herwydd  y  diffygion  y  cyfeiriwyd  atynt  ni  chyrhaeddodd  y  Ue 
blaenaf.     Rhaner  y  wobr  rhwng  "  Discipulus  "  a  "  Disgybl."* 


YMHERODBAETH    YE    HETHIAID. 

The  Empire  of  ihe  Hittitee:  Bv  William  Whight,  D.O.,  with  Decipherraent 
of  Hittite  IoscriptioDS  by  Pbofessor  Sayce,  Ll.D.  ;  a  Hittite  map  by 
Col.  Sir  Charles  Wilson,  F.R.S.,  aud  Capt.  Conder,  B.E.  ;  and  a  com- 
plete  Set  of  Hittite  Insciiptiots  by  W.  H.  Bylands,  F.S.  A. 

Llawer  ymosodiad  sydd  wedi  cael  ei  wneyd  o  bryd  i  bryd  ar  gywir- 
deb  hanesyddiaoth  y  Bibl  o  wahanol  gyfeiriadau ;  ond  hyd  yn  hyn  y 
mae  pob  ymosodiad  wedi  profi  yn  ofer  i  ddymchwelyd  dim  arno,  ac  y 
mae  pob  darganfyddiad  a  wnaed  ynglŷn  â'r  hen  genedloedd  a  gry- 
bwyllir  yn  yr  Ysgrythyrau  wedi  troi  yn  brofion  dros  ddilysrwydd 
y  cyfeiriadau  Biblaidd  at  y  ceriedloedd  hyny.  Er  mai  nid  crynodeb  o 
hanesiaeth  y  gwahanol  genedloedd  boreuol  ydyw  y  Bibl,  eto  y  mae  ei 
awdurdod  a'i  ddilysrwydd  yn  gysylltiedig  â  chywirdeb  hanesyddol  ei 
gynnwys.     Mae  y  ganrif   bresennol  wedi  bod  yn  neillduol  o  fywiog 

*  Cyn  gwneuthur  ei  feirniadaeth  yn  hysbys,  rhoddodd  Mr.  Davies  y  chwech  cyfieitbiad 
o'r  •  osbarth  cyutaf  yn  nwylaw  Mr.  W.  Prydderch  WillianH,  Borough  Road  College, 
gael  ei  farn  eí  arnynt.    Trefnwyd  os  byddai  gwahaniaeth  barn  o  barthed  i'r  goreu  fod  y 
wobr  i  gael  ei    rhanu,   ac   yn  unol  a'r  trefniad  hwn  y  rhinwyd  y  wobr  rhwng  Mr. 
John  Owens,  o  Ysgol  Naasan  8treet,  Llundain,  a'r  Parch.  O.  T   Williatns,  Craeaor. 
18bd  2   S 


4&2  YMHKKODBAETH    Ytt    HETtìUlD. 

mewn  ymchwiliadau  a  darganfyddiadau  yn  y  gwledydd  dwyreiniol. 
Wedi  bod  yn  ddystaw  am  gannoedd  lawer  o  flynyddoedd,  clywir  yn 
yr  oes  hon  hen  arwyddluniau  (hieroglyphics)  yr  Aipht  yn  llefaru  un- 
waith  eto  am  wrhydri  a  gorchestion  y  naill  Pharaoh  ar  ol  y  Uall; 
dywed  cerfiadau  henafol  Assyria  am  ryfeloedd  a  brwydrau  yr  hen 
amser;  cloddiwyd  trysorau  henafíaethol  Ninefeh  i'r  amlwg  gan  Mr. 
Layard  (yn  awr  Syr  Henry  Layard) ;  mae  y  Paiestine  Eocploration  Fund 
yn  parhâu  i  ddyfod  â  dirgelion  urhyw  newydd  f  an  "  o  hen  wlad  yr 
addewid  4<o  hyd  i'r  golwg."  O  ba  gyfeiriad  bynag  y  daw  goleuni  ar 
hanesiaeth  ac  arferion  gwledydd  y  cynoesoedd,  mae  cywirdeb  y  cyf- 
eiriadau  Ysgrythyrol  at  y  rhai  hyny,  yn  barhaus  yn  cael  ei  gadarnhâu. 

Ymhlith  y  Hiaws  mawr  eraill  o  anhawsderau  ag  sydd  wedi  cael  eu 
teimlo  gan  ymchwilwyr  Ysgrythyrol,  nid  y  lleiaf  o  honynt  ydyw  y 
cyfeiriadau  mynych  a  wneir  at  genedl  a  elwir  yr  Hethiaid.  Ëstyna  y 
cyfeiriadau  hyn  atynt  o  amser  Abraham  hyd  ddyddiau  caethgludiad 
y  deg  llwyth  gan  yr  Assyriaid,  cyfnod  o  tua  1300  o  flynyddoedd;  ac 
y  mae  y  cyfeiriadau  hyn  yn  rhoddi  lle  i  ni  gasglu  fod  yr  Hethiaid  yn 
genedl  nerthol  a  grymus.  Yn  awr,  os  parhaodd  y  genedl  hon  dros 
yspaid  mor  faith,  ac  os  oeddynt  mor  nerthol  a  dylanwadol  ag  y  rhoddir 
île  i  ni  gasglu  eu  bod  dros  yr  yspaid  hyny,  paham  na  fuasai  genym 
ryw  gymaint  o  wybodaeth  am  danynt  yn  hanesiaeth  gyffredinol  y 
byd  ?  Mae  genym  wybodaeth  weddol  gryno  am  yr  Aipht  yn  ngwa- 
hanol  gyf nodau  ei  hanes,  o'r  adeg  foreuaf  hyd  yn  bresennol ;  nid  ydym 
heb  wybod  rhywbeth  am  Ninefeh  a  Babylon,  ac  ymherodraeth  gref  yr 
Assyriaid ;  mae  hanesiaeth  dyddorus  gwlad  Groeg  yn  dra  adnabyddus 
i  ni,  a'r  un  modd  am  Rufain  ;  ond  wele  ymherodraeth  a  barhaodd,  yn 
ol  y  cyfeiriadau  Ysgrythyrol  ati,  am  gyfnod  cyhyd  a  Groeg  a  Rhufain 
gyda'u  gilydd,  ac  ymherodraeth  o  rym  a  gallu  raawr,  ac  eto  nid  oes 
hanesiaeth  iddi  cyffelyb  i  eiddo  y  tywysogaethau  eraill.  O  herwydd 
hyn  ni  phetrusai  Uawer  beirniad  galluog  a  dysgedig  ammeu  cywir- 
deb  y  Bibl  ynglŷn  â'r  Hethiaid,  ac  nid  ychydig  ydyw  nifer  y  rhai  a 
wadent  yn  hollol  ac  yn  bendant  gywirdeb  hanesyddol  y  cyfeiriadau 
Ysgrythyrol  atynt.  Dywedant  nad  yw  yr  ysgrifenwyr  Ysgrythyiol 
yn  dangos  y  gradd  lleiaf  o  gydnabyddiaeth  â  hanesiaeth  cyfoesol,  &c. 
Dywed  Proff.  Newman,  Cymrawd  o  Goleg  Baliol,  Rhydyehain,  fod  y 
cyfeiriadau  Ysgrythyrol  at  yr  Hcthiaid  yn  "groes  i  hanesiaeth,"  ac 
nad  ydynt  "yn  dangos  cydnabyddiaeth  yr  awdwr  â  hanes  yr  oesau 
hyny  mewn  goleu  ffafriol."*  Dywed  y  Parch.  T.  K.  Cheyne,  Cymrawd 
arall  o'r  un  coleg,  yn  ei  erthygl  ar  yr  Hethiaid  yn  yr  argraffiad  newydd 
o'r  Encyclopcedia  Eritannica-f  íoà  y  cyfeiriadau  hyn  yn  groes  i 
hanesiaeth  ac  yn  annheilwng  o  gredo ;  ac  am  y  cyfeiriad  at  yr  Hethiaid 
yn  llyfr  Genesis,  dywed,  ,4nas  gellir  edrych  ar  y  rhestrau  hyn  o  drig- 
olion  Canaan  yn  meddu  ar  ddilysiwydd  ac  awdurdod  banesyddo],,,  a 
thrachefn,  44  nas  gellir  eu  cyfrif  yn  meddu  ar  gyfry w  awdurdod  á'r  cof- 
restrau  Aiphtaidd  ac  Assyriaidd,,;  &c. 

Ar  y  llaw  arall  teimlai  rhai  o'r  ysgrifenwyr  mwyaf  galluog  ar 
gwestiynau  dwyreiniol  fod  yna  ddolen  gydiol  rywle  ar  ol.  Fel  hyn  yr 
ysgrifenai  yr  enwog  George  Smith,  yr  awduidod  gyda'r  uchaf  ar  arwydd- 

*  Hùlory  o/the  Uebr<w  Monachy  tu  du!.  178,  179.        +  YoL  xü 


YMHERODRAETH    TB   HETHIAID.  428 

luniau  yr  Aipht,  a  materion  dwyreiniol : — "  Nis  gellir  deall  yn  hollol 
glir  y  gwirgysylltiadau  rhwng  y  traddodiadau  Babylonaidd  â  hanesiaeth 
Palestina,  hyd  nes  y  bydd  i  lenyddiaeth  y  boblogaeth  Syriaidd  oedd  yn 
trigo  rhyngddynt  gael  ei  ddafganfod."*  Yn  gyffelyb  i  fel  yr  ymresym- 
ai  seryddwyr  oddiwrth  ryw  effeithiau  o  fewn  cylch  eu  sylwadaeth  serydd- 
ol  nas  gellid  cyfrif  am  danynt  drwy  y  planedau  adnabyddus,  y  rhaid  fod 
yna  ry w  blaned  neu  blanedau  oeddent  hyd  hyny  heb  eu  darganfod,  ac  yna 
a  aent  ymlaen  yn  eu  hymchwiliadau  seryddol  nes  llwyddo  i  ddarganfod 
y  cyfryw  blaned,  felly  y  teimlai  llawer  o'r  ysgrifenwyr  ar  hanesiaeth  a 
llenyddiaeth  yr  oesau  boreuaf,  y  rhaid  fod  yna  ryw  genedl  nerthol 
wedi  bod  yn  preswylio  yn  Syria  a'r  wlad  gylchynol  ag  yr  oedd  iddi 
hanesiaeth  a  llenyddiaeth  a  ffurfiai  y  ddolen  gydiol,  y  missing  link  yn 
hanesiaeth  yr  Aipht,  Palestina,  ac  Assyria. 

Erbyn  hyn  y  mae  darganfyddiadau  pwysig  wedi  eu  gwneyd  yn  ystod 
y  deuddeng  mlynedd  diweddaf,  ag  sydd  yn  debyg  o  daflu  goleuni  ar  yr 
hyn  sydd  wedi  bcd  yn  dywyll  ac  yn  ddyryswch  hyd  yma.  Mor 
bell  a  70  mlynedd  yn  ol,  yr  oedd  Burckhart,  y  teithydd  a'r  henafieith- 
ydd  dwyreiniol  enwog,  wedi  darganfod  maen  ar  gongl  tŷ  yn  Hamah, 
tref  yn  ngogleddbarth  Syria,  âg  arno  arwyddluniau  (hieroglyph,ics)y  ond 
rhai  gwahanol  i  rai  yr  Aipht.  Ni  fu  chwaneg  o  son  am  y  raaen  hwn, 
pa  fodd  bynag,  hyd  y  flwyddyn  1870,  pryd  y  daeth  Mr.  J.  A.  Johnson, 
y  trafnidydd  (consul)  Araericanaidd,  a'r  Parch.  S.  Jessop,  yn  ddamwein- 
iol  ar  draws  y  cerfiadau  ar  y  maen,  ac  y  darfu  iddynt  ddarganfod  tri 
maen  arall  yn  yr  un  dref  â'r  cyffelyb  arwyddluniau  dyeithriol  arnynt. 
Gwnaed  llawer  cais  ganddynt  hwy,  a  chan  eraill  ar  eu  hol,  i  gael 
argraffiadau  o'r  arwyddluniau  hyn,  ac  i  gael  y  meini  i'w  meddiant; 
ond  ennynid  llid  a  digofaint  y  trigolion  a  chynhyrfid  eu  hof- 
ergoeledd  gan  bob  ymgais  o'r  fath,  fel  mai  ofer  a  f u  yr  holl  ymdrech- 
ion.  Bygythid  dinystrio  yr  arwyddluniau  ar  y  meini  hyn  gan  y  rhai 
mwyaf  penboeth  o'r  trigolion ;  ond  yn  ffodus,  cyn  i  hyny  ddygwydd, 
llwyddwyd  i  gael  y  meini  ymaith.  Yn  y  flwyddyn  1872darfu  i  Sultan 
Twrci  benodi  Subhi  Pasha  yn  Llywodraethwr  Syria.  Yr  oedd  hwn  yn 
ddyn  gonest  a  chydwybodol,  ac  yn  dra  awyddus  i  wella  cyflwr  trigolion 
gwahanol  barthau  ei  dalaeth.  Tuag  at  hyn  fe  benderfynodd  dalu 
ymweliad  â  phob  cyfran  o'i  dalaeth,  a  gwahoddodd  y  Parch.  Dr. 
Wright  i'w  ganlyn  i  Hamah,  ac  yr  oedd  Mr.  W.  Kirkby  Green,  y 
trafnoddwr  Prydeinig  yn  Damascus,  hefyd  ymysg  y  cwmni.  Derbyn- 
iodd  Dr.  Wright  y  gwahoddiad  yn  llawen,  ac  yr  oedd  yn  ei  fwriad 
gymêryd  mantais  ar  yr  amgylchiad  i  geisio  sicrhâu  y  meini  arwydd- 
luniol  hyn  yn  Hamah.  Wedi  cyrhaedd  y  ddinas,  cafodd  gyfle 
yn  fuan  i  ofyn  i'r  Llywodraethwr  am  ei  gynnorthwy  yn  ei  am- 
can.  Cydsyniodd  hwnw  yn  galonog  ar  unwaith.  Drannoeth  bu  Dr. 
Wright  mewn  cryn  drafferth  i  ddyfod  o  hyd  i'r  meini,  ond  o'r  diwedd 
11  wyddodd  i'w  gweled .  Pan  ddangoswj  d  h wy  i  Subhi  Pasha,  yr  hwn  oedd 
yn  ŵr  tra  dysgedig,  gwelodd  hwnw  ar  unwaith  eu  bod  yn  drysorau  o'r 
mwyaf  gwerthfawr,  ac  anfonodd  bellebyr  at  y  Sultan  i  ofyn  a  wnai  efe  eu 
derbyn  yn  anrheg  i'r  Amgueddfa  yn  Nghaercystenyn,  a  derbyniodd 
atebiad  cadarnhäol.     Dangosai  Dr.  Wright  iddo  fod  y  cyfryw  arwydd- 

%  Chaldean  Account  of  Oenesit :  tu  dal.  811. 
2   B  2 


42  i  YMHiSBODHABÎH   YR   HEÎHIÀtD. 

luniau  i  fod  yn  eiddo  cyffredin,  a  bod  dysgedigion  EwTop  yn  dysgwyl 
yn  bryderus  am  gopiau  o  honynt,  ac  y  byddent  yn  debyg  o  agor  pennod 
newydd  mewn  hauesiaeth,  yn  dangos  fod  cenedl  o  bobl,  a  elwid  yn 
Hethiaid  yn  y  Bibl,  ar  un  adeg,  wedi  bod-  yn  ymherodraeth  gref,  yn  y 
rhanbarth  hwnw.  Addawodd  y  Llywodraethwr  y  cawsai  bob  cyfleus- 
dra  i  gael  copiau.  Nid  heb  gryn  anhawsder,  pa  fodd  bynag,  y 
caed  y  meini  ymaith.  Gorfuwyd  rhoddi  milwyr  iV  gwylio  a'u  ham- 
ddiffyn  dros  nos,  a  thalwyd  symiau  mawrion  o  arian  i'r  rhai  a  berchen- 
ogent  y  tai  Ue  yr  oedd  y  meini  yn  ffurfio  rhan  o'u  muriau;  ac  yr 
oedd  un  o'r  meini  mor  anferth  o  fawr,  fel  y  cymerodd  i  hanner  cant  o 
ddynion  a  phedwar  o  ychain  ddiwrnod  cyfan  i'w  lusgo  un  filldir  o 
ffordd.  Yn  y  diwedd,  fodd  bynag,  llwyddwyd  i'w  cael  i  ddiogelwch; 
ac  wedi  hir  drafferth  a  mawr  helbul,  llwyddodd  Dr.  Wright  i  gael 
copiau  perffaith  o  honynt,  y  rhai  a  ddanfonwyd  ar  unwaith  i'r  wlad 
hon.  Heblaw  y  pedwar  maen  hyn  o  Hamah,  y  mae  lliaws  mawr  o  rai 
eraill  wedi  eu  cael  yma  a  thraw  ar  hyd  Asia  Leiaf,  a  chyffelyb  arwydd- 
luniau  arnynt.  Mae  y  meini  hyn,  a  fu  yn  gorwedd  yn  ddystaw  am 
filoedd  o  flynyddoedd,  yn  awr  yn  destun  astudiaeth  dysgedigion,  ac  y 
mae  lle  cryf  i  obeithio  y  clywir  hwy,  cyn  pen  nemawr  o  amser,  yn 
dechreu  llefaru  eto,  ac  y  ceir  goleuni  trwyddynt  ar  gyfnod  maith  o 
hanes  y  byd  ag  sydd  wedi  gorwedd  mewn  tywyllwch  dudew.  Yn 
ngeiriau  Dr.  Wright,  mae  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  cyn  Crist  yn 
awr  yn  dechreu  taflu  pelydrau  dysglaer  ei  goleuni  i'r  bedwaredd  ganrif 
ar  bymtheg  ar  ol  Crist.  Mae  y  Proffeswr  Sayce  yn  barod  wedi  llwyddo 
i  wneyd  allan  ryw  gymaint  o'u  hystyr.  Hyd  nes  y  ceir  clywed  llais  y 
meini  hyn  a  mwynhâu  eu  cenadwri,  y  mae  Dr.  Wright,  ar  ol  astudiaeth 
faith  a  thrwyadl  ar  hen  arwyddluniau  a  chofrestrau  yr  Aipht  ac 
Assyria,  wedi  gwneuthur  hanesiaeth  i  genedl  yr  Hethiad,  ac  wedi  eu 
hadferu  fel  teyrnas  i  blith  teyrnasoedd  mawrion  yr  oesoedd  cyntefig, 
a  thrwy  hyny  gadarnhâu  cyfeiriadau  gwasgaredig  yr  Ysgrythyrau 
atynt.  Ein  hamcan  ninnau,  yn  yr  ysgrif  hon  bellach,  a  fydd  rhoddi 
braslun  byr  o  hanes  ymherodraeth  yr  Hethiad,  fel  ei  dysgir  yn 
mrutiau  ac  arwyddluniau  yr  Aipht  ac  Assyria,  ac  yna  gweled  pa  fodd 
y  mae  yr  hanes  hyny  yn  cadarnhâu  cywirdeb  hanesyddol  y  Bibl  yn  ei 
gysylltiad  á'r  Hethiaid. 


YR  HETHIAID. 

Adnabyddid  y  genedl  hon  gan  yr  Aiphtiaid  fel  gwŷr  Kheta,  gan  yr 
Assyriaid  fel  y  Khattiaid,  ac  y  mae  Mr.  Gladstone  yn  dangos  mai 
atynt  hwy  y  mae  Homer,  y  bardd  Groegaidd,  yn  cyfeirio  fel  y  Keteioi. 
Estynai  eu  tiriogaeth  dro^  yr  oll  o  Syria  o  Lebanon  hyd  yr  afon 
Euphrates,  a'u  prif  ddinasoedd  oeddynt  Kadesh  ar  yr  afon  Orontes  yn 
y  dehau,  a  Karchemish  ar  yr  afon  Euphrates  yn  y  gogledd-ddwyrain. 
Yr  oedd  iddynt  drefedigaethau  yn  ymestyn  can  belled  a  Hebron  i'r 
dehau,  ac  hyd  yn  nod  rai  ar  derfynau  tir  yr  Aipht,  ac  i'r  gogledd- 
orllewin  yr  oedd  iddynt  gynghreiriaid  ymysg  holl  ddinasoedd  Asia 
Leiaf,  fel  y  gellir  dyweyd  fod  cu  dylanwad  yn  cyrhaedd  dros  y  gwled- 
ydd   a  adnabyddir  yn  brcsennol  fel  Syria,  Palestina,  ac  Asia  Leiaf. 


YMHERODIUETH    TR    HETHIAID.  425 

Mewn  llythyr  a  ysgrífenwyd  gan  Mr.  Gladstone  at  Dr.  Wright  ar 
dderbyniad  ei  lyfr,  dywed : — 

Mae  y  ddarncaniaeth  o'r  eiddoch  am  ëangder  dylanwad  yr  Hethiaid,  mewn  cyd- 
gordiad  hollol  â'r  dybiaeth  eu  bod  o  fewii  cŷlch  cynghreirwyr  Troy.  ftallaf 
ycbwanegu  fod  y  cyfeiriad  atynt  yn  'Homer  yn  hollol  gytuno  â'ch  athrawiaeth  o 
berthynas  i  fawiedd  yr  Hethiaid.  (1  )  Oblegid  fod  gwrhydri  mab  Achilles  yn 
cyrhaedd  ei  eithaf-bwynt  wrth  ladd  en  penaeth  hwy.  (f  Ni  wuaf,"  med.lai  Odyssens, 
"enwi  yr  oll  a  laddwyd  ganddo,  ond  yn  unig  y  gwron  Eurnpnlus."  (2.)  Oblegid 
enwir  y  Eeteioi  heb  unrhyw  ansoddair  na  desgrifiad  o  gwbl,  yr  hyn  a  awgryma  eu 
bod  yn  bobl  tra  adoabyddus  ac  enwog. 

Yr  oeddynt  lawer  ymlaen  i'r  cenedloedd  amgylchynol  mewn  gwybod- 
aeth  a  chelfyddyd.  Pan  yr  aeth  cenadon  eu  brenin,  Rheta-sira,  i  lawr 
i'r  Aipht  (fel  y  cawn  sylwi  eto),  i  wneuthur  heddwch  â  Rameses  II., 
dygasant  gyda  hwy  ddysgl  neu  blât  o  arian,  ar  yr  hwn  yr  òedd  geiriad 
y  cyfammod  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  llythyrenau  Hethaidd.  "  Hon," 
meddai  M.  G.  Perrot,  "ydyw  y  weithred  lys-genadol  (diplomatic) 
henaf  ag  sydd  wedi  dyfod  i  lawr  i'n  meddiant."*  Mae  y  ddysgl  wedi 
myned  ar  ddifancoll,  ond  ceir  copi  o'r  cytundeb  ar  furiau  temlau 
Eameses,  lle  y  dy wedir :  "  Dyma  gopi  o  gynnwys  y  llech  arian,  a  wnaed 
drwy  orchymyn  brenin  mawr  Kheta,  Kheta-sira,  ac  a  gyflwynwyd  i 
Pharaoh  drwy  law  ei  lysgenadon  Tarthisebu  a  Rames,  i  wneuthur 
heddwch  â'r  brenin  Ramessu-Miamum."  Ymddengys  fod  arian  yn  bur 
adnabyddus  iddynt,  a  geilw  Professwr  Sayce  sylw  at  y  ffaith  nodedig  o 
bresennoldeb  yr  Hethiaid  yn  nghyffiniau  mwnau  arian.  Y  fargen 
arianol  gyntaf  ar  gof  a  chadw  ydyw  pryniad  tir  beddrod  oddiwrthynt 
gan  Abraham,  pryd  y  pwysodd  "  bedwar  can'  sicl  o  arian  cymeradwy 
ymhlith  marchnadwyr"  (Gen.  xxiii.  16).  Eu  harian  hwy  oedd  y  safon 
i'r  llwythau  cylchynol,  a  dywed  Mr.  Barclay  Head,  o'r  Amgueddfa 
Brydeinig,  mai  mina  yr  Hethiaid  ydoedd  y  safon  yn  Asia  Leiaf  ac 
ymhlith  y  Groegiaid,  am  yspaid  maith  ar  ol  terfyn  yr  ymherodraeth 
Hethaidd. 

Nid  mewn  llenyddiaeth  yn  unig  y  rhagorent.  Ar  hen  gerfiadau  yr 
Aipht  ac  Assyria,  yn  gystal  ag  yn  yr  Ysgrythyrau,  darllenwn  am 
eu  cerbydau  rhyfel  a'u  meirch ;  mewn  amry w  arwyddluniau  sonir  am 
gynifer  a  2000  o  gerbydau  rhyfel  mewn  un  frwydr,  yn  y  rhai  y  byddai 
tri  milwr  yn  ymladd,  a'r  oll  yn  unol  â  chynghor  rhyfel  galluog,  yn  yr 
hyn  yr  oeddynt  yn  hollol  wahanol  i'r  Canaaneaid  eraill. 

YR  HETHIAID  A'h  AIPHTIAID. 

Wrth  ymestyn  tua'r  dehau  daeth  yr  Hethiaid  yn  fuan  i  wrthdarawiad 
ft'r  Aiphtiaid.  Y  mae  yn  y  Louvre,  yn  Paris,  gofadail,  a'i  dyddiad  yn 
amser  y  Pharaoh  cyntaf  o'r  deuddegfed  linach,  rywle  o'r  flwyddyn 
2084  c.c.  i  2047  C.C.  Ar  hon  y  mae  rhestr  o  ddinasoedd  a  phalasau 
perthynol  i'r  Hethiaid  a  ddinystriwyd  ar  derfynau  gwlad  yr  Aipht. 
Dyma'r  croniclad  cyntaf  am  danynt 

Tua  chanol  yr  17eg  ganrif  C.C.,  cawn  hanes  Thothmes  I.  yn  esgyn  yr 

*  Retme  Archèologigue,  Rhag.  1882. 


426  YMIÍEHODtJAETH    YB   HETHlAlD. 

orsedd,  ao  yn  peuderfynu  "  golchi  ei  galon  "  drwy  ymddial  ar  yr  Asiaid 
oedd  yn  gwasgu  ar  ororau  ei  deyraas.  Yn  y  flwyddyn  gyntaf  o'i 
deyrnasiad  dechreuodd  ar  ryfel  yn  erbyn  yr  Hethiaid  a'u  cynghreir- 
wyr,  rhyfel,  yn  ol  Brugsch,  a  gariwyd  ymlaen  am  500  mlynedd  gan 
wahanol  frenhinoedd.  Ar  ei  ol  ef  daeth  brenhines  i'r  orsedd,  a 
chymerwyd  mantais  ar  hyny  gan  y  rhai  oedd  wedi  eu  darostwng  gan 
Thothmes  I.  i  dalu  teyrnged  i'r  Aipht,  i  daflu  ymaith  yr  iau  ormesol, 
ac  i  ffurfio  cynghreiriau  pwysig  yn  ei  herbyn.  Yn  mlaenaf  ymysg  ei 
gelynion  y  pryd  hyn  yr  oedd  brenin  yr  Hethiaid,  yr  hwn  a  gasglodd 
ynghyd,  meddai  yr  hen  arwyddluniau,  "y  brenhinoedd  a'u  gwŷr  o 
ddyfroedd  yr  Aipht  hyd  at  afondir  Mesopotamia,  a  hwy  a  uf uddhasant 
iddo  megys  i'w  penaeth." 

Tua'r  flwyddyn  1600  C.C.  esgynodd  Thothmes  III.  i'r  oreedd  Aipht- 
aidd.  Efe  ydoedd  Alexander  Fawr  yr  Aipht,  a  cheir  hanes  manwl  am 
ei  orchestion.  Ar  ochrau  nodwydd  Cleopatra  sydd  yn  awr  ar  lanau'r 
Tafwys  yn  Llundain,  ceir  amryw  o'i  orchestion  wedi  eu  cofrestru.  Yn 
gyffelyb  i  Alexander  Fawr,  gwnaeth  Thothmes  III.  i'r  byd  adnabyddus 
y  pryd  hyny,  deimlo  ei  allu,  ac  yr  oedd  yn  fuddugoliaethus  o  ganol- 
barth  Africa  hyd  at  derfynau'r  India.  Gwnaeth  13  rhuthrgyrch  yn 
erbyn  yr  Hethiaid;  drachefn  a  thrachefn  y  goresgynodd  y  wlad. 
Casglasai  brenin  yr  Hethiaid  y  cynghreirwyr  ynghyd  i  dref  gaerog 
Megido.  Yn  erbyn  y  dref  hon  y  daeth  Thothmes  a'i  fyddin.  Ei 
orchymyn  i'r  milwyr  y  noswaith  cyn  y  frwydr  ydoedd  :  "  Cedwch  eich 
hunain  yn  barod,  edrychwch  at  eich  arfau,  oblegid  yn  blygeiniol  iawn 
y  cawn  gyfarfod  â'r  gelyn  truenus  hwn  mewn  rhyfeí."  Gwawriodd  y 
boreu,  brwydr  boeth  a  ymladdwyd,  byddin  y  cynghreirwyr  a  drech- 
wyd,  a  chan  adael  eu  cerbydau  ar  ol,  hwy  a  ddiangasant  i'r  ddinas; 
ond  yn  Ue  eu  herlid  ar  unwaith  a  meddiannu  y  dref,  arosodd  byddin 
Pharaoh  i  sicrhâu  yr  yspail  a  adawyd  ar  ol  gan  y  gelynion.  "0," 
meddai'r  hanesydd,  "  na  buàsai  gwŷr  arfog  y  brenin  wedi  gwrthsefyll  y 
demtasiwn  o  yspeilio  anrhaith  y  gelyn,  oblegid  yna  buasai  Megido 
wedi  ei  chymeryd  y  pryd  hyny."  Yn  ddilynol  gwarchäewyd  y  dref, 
ond  yr  oedd  "nerth  mil  o  ddinasoedd  yn  Megido,"  a'r  brenin  "yn 
rasol  a  faddeuodd  i'r  tywysogion  estronol,"  ac  a  ddychwelodd  i'w  wlad, 
gydag  yspail  fawr,  ymhlith  y  rhai  yr  oedd  meini  gwerthfawr,  dysglau 
aur,  924  o  gerbydau  rhyfel,  a  cherbyd  goreuredig  o  aur  perthynol  i 
frenin  yr  Hethiaid.  Ond  nid  oedd  nerth  yr  Hethiaid  wedi  diffygio ; 
saith  mlynedd  yn  ddiweddarach  daeth  Thothmes  drachefn  yn  eu 
herbyn  hyd  at  Kadesh,  eu  prifddinas,  "ac  a'i  dinystriodd  hi,  gan  lwyr 
ddiwreiddio  yr  holl  goed  o7i  hamgylch ; "  ac  yn  y  33ain  flwyddyn  o'i 
deyrnasiad  cawn  ymgyrch  eilwaith  yn  eu  herbyn,  ac  ymysg  yr  yspail  o 
Lebanon  a'r  wlad  oddiamgylch,  dywed  yr  hen  frutiau  Aiphtaidd  fod 
"teyrnged  gwlad  fawr  yr  Hethiaid — 801  pwys  o  arian  mewn  wyth 
modrwy,  dernyn  mawr  o  faen  gwyn  gwerthfawr  .  .  .  ." 

Ar  ol  marwolaeth  Thothmes  III.,  yr  hyn  gymerodd  le  yn  y  flwyddyn 
1566  c.c,  adfywiodd  a  chryfhaodd  nerth  yr  Hethiaid,  fel  ymhen 
50  ralynedd  y  maent  yn  llwyddo  i  ffurfio  cytundeb  â  Eameses  L, 
brenin  yr  Aipht,  ac  am  yspaid  y  mae  y  ddwy  ymherodraeth  yn  parhau 
mewn  heddwch  ac  yn  byw  yn  gytun,  gan  barchu  eu  gilydd. 

Yn  y  flwyddyn  1366  c.c.   esgynodd  Seti  I.  (yr  hwn  hefyd  a  elwir 


TMHBHODBABTH    TB   HBTHIAID.  427 

Sether  neu  Sethos)  i'r  orsedd,  ac  yr  oedd  ef  yn  fyw  o  hen  ysbryd  mil- 
wrol  yr  Aipht.  Yn  ystod  y  seibiant  a  fu,  yr  oedd  y  gelynion  wedi  ennill 
eofndra,  ac  yn  mynych  ruthro  ar  y  wìad.  Yntau  a  gasglodd  fyddin 
gref,  ac  a'u  hymlidiodd  o'i  derfynau,  ac  a'u  herlidiodd  gan  ladd  llîawa 
o'r  Phceniciaid.  Yn  ammeu  fod  a  wnelo  yr  Hethiaid  â'r  rhuthrgyrchau 
mynych  hyn  oedd  wedi  cymeryd  lle,  mae  Seti  yn  myned  ymlaen  o 
Phcanicia  hyd  at  Radesh,  prifddinas  yr  Hethiaid,  yn  y  cymeriad  o 
"  ddialydd  cytundebau  toredig."  Cymerwyd  y  ddinas  heb  unrhyw  an- 
hawsder,  gan  fod  y  bobl  gyda'u  gwaith  ar  hyd  y  meusydd,  ac  felly  yn 
hollol  anmharod  i  gyfarfod  âg  ymosodiad  y  gelyn.  Ceir  desgrifiad  o'r 
frwydr  ar  y  cerfiadau  ar  furiau  teml  fawr  Karnak,*  lle  y  portreiadir 
cwympiad  y  ddinas  a'r  tywysogion  yn  gorwedd  yn  Uaddedigion  ar  y 
maes  o  amgylch.  Yna  adferwyd  heddwch,  a  dychwelodd  yr  Aiphtiaid 
i'w  gwlad  yn  fuddugoliaethus ;  a  chan  mai  yr  Hethiaid.  oeddynt 
gryfder  y  cynghrair,  golygai  heddwch  â  hwy  heddwch  â  holl  elynion  yr 
Aipht,  ac  felly  y  dywed  y  cerfiad:  "Brenhinoedd  nerthol  gwlad  druenus 
Syria  a  ddygwyd  gan  y  brenin,  drwy  ei  fuddugoliaeth  ar  yr  Hethiaid,  i 
lanw  trysordŷ  ei  dad  goruchel,  Amon  Ra,  Arglwydd  Thebes,  oblegid 
rhoddi  o  hono  iddo  ef  oruchafiaeth  ar  y  byd  deheuol,  a  darostyngiad  y 
byd  gogleddol." 

Dilynwyd  Seti  I.  ar  orsedd  yr  Aipht  gan  ei  f ab  Rameses  II.  Efe, 
mae'n  debyg,  ydoedd  Pharaoh  gorthrymwr  cenedl  Israel.  Adnabyddid 
ef  gan  y  Groegiaid  wrth  yr  enw  Sesostris,  ac  yn  yr  Aipht  gelwid  ef  y 
Gorchfygwr.  Lliosog  ac  ardderchog  fuont  ei  orchestion  ef,  nid  y 
lleiaf  o  ba  rai  ydoedd  brwydr  a  buddugoliaeth  fawr  Kadesh.  Yr  oedd 
rhyfel  wedi  tori  allan  unwaith  eto  rhyngddynt  a'r  Hethiaid.  Casglodd 
brenin  yr  Hethiaid  ei  filwyr  ynghyd  o  barthau  pellaf  ei  deyrnas  i 
Kadesh,  ac  yno  yr  ymladdwyd  un  o  frwydr  penaf  y  cynoesoedd.  Ceir 
hanes  manẃl  am  dani  yn  ysgrifenedig  gan  y  prif-fardd  brenhinol 
Pentaur,  ac  yn  gerfiedig  ar  furiau  temlau  Karnak,  Abydos,  &c.  Mae 
yr  awdl  hon  gan  Pentaur  yn  3200  mlwydd  oed,  ac  felly  yr  arwrgerdd 
henaf  yn  y  byd.     Dodwn  yma  grynodeb  byr  o  honi : — f 

Brenin  truenus  yr  Hethiaid  a  gasglodd  ynghyd  bobloedd  y  ddwy 
afon,  y  Dardaniaid  o  lanau  môr  -áSgea,  yr  ynyswyr  o  Arfad,  preswyl- 
wyr  mynydd-dir  Mcesius,  gwŷr  Aleppo,  Karchemish,  &c.  O  barthau 
pellaf  Asia  Leiaf  y  daeth  y  llu  mawr  ynghyd  i  Kadesh,  ar  yr  afon 
Orontes.  Ni  adawsant  neb  ar  y  ffordd  heb  eu  dwyn  gyda  hwynt. 
Gorchuddiasant  fynyddoedd  a  dyffrynoedd  fel  locustiaid  heb  rif.  Ni 
welwyd  y  fath  dyrfa  erioed  o'r  blaen.  Ysgubwyd  trysorau  y  gwledydd 
o'u  blaen,  fel  na  adawyd  nac  arian  nac  aur  ar  ol.  Ar  yr  ochr  arall  yr 
oedd  y  brenin  Pharaoh  yn  ieuanc  a  gwrol.  Ei  freichiau  oeddynt 
nerthol,  a'i  galon  yn  ddewr.  Ymaflodd  yn  ei  arfau,  a  chan'  mil  a 
gwympodd  o  flaen  ei  olygon.  Arfogodd  ei  bobl  a'i  gerbydau.  Fel  yr 
oeddynt  yn  cerdded  tua  gwlad  yr  Hethiaid,  crynai  yr  holl  ddaear.  Ei 
ryfelwyr  a  dramwyent  gyda  llwybr  y  diffaethwch,  ac  aethant  ar  hyd 
ffordd  y  gogledd.  Yn  y  man  daethant  hyd  at  Kadesh.  Daliwyd 
yspiwyr  Arabaidd,  y  rhai  a  roddasant  hysbysrwydd  i  Pharaoh  fod 

*  Aiii  deml  fdwr  Karnak,  gwel  y  Gtoyddoniadur,  cyf.  I.,  tu  dal.  141. 
t  Vn  3rug8ch's   tigypt  under  the  Pharaohs,  ü.  66,   ceir  cyfieithiad  Uythyrenol  o'r 
awdl,  ac  hefyd  yn  Goodwin's  Record  ofthe  Paat,  iv.  27. 


428  TMHBROÛRAETH   YB    HETHIAID. 

byddin  yr  Hethiai J  gerllaw  Aleppo.     Eithr  brenin  truenus  yr  Hethiaid 

a'i  gynghreirwyr  a  arhoisent  mewn  cynllwyn  yn  y  gogledd-ddwyrain  i 

Kadesh.     Yna  ffurfiwyd  y  fyddin  Aiphtaidd  yn  fynteioedd  ar  eu  taith, 

a  Pharaoh  a  adawyd  yn  unig, — nid  oedd  neb  gydag  ef.     Rhuthrodd  yr 

Hethiaid  o'u  hymguddfa,  a'u  brenin  yn  eu  canol.     Llefodd  Pharaoh  ar 

ei  wŷr  nerthol,  ond  yr  oeddynt  gerllaw  llyn  yr  Amoriaid.     Marchogion 

a  cherbydau  yr  Hethiaid  oeddynt  ddirifedi  fel  y  tywod ;  rhai  a  ym- 

osodent  ar  yr  Aiphtiaid  a  aethant  heibio,  gan  eu  gyru  i  ffoi — filwyr  a 

cherbydau.     Eraill  hyd  yn  2500  o  gerbydau,  a  ymosodasant  ar  Pharaoh. 

Pan  welodd  ef  ei  fod  wedi  ei  amgylchynu  gan  ei  elynion,  ac  nad  oedd 

diangfa,  llefodd  allan,   "Nid  oes  un  o'm  tywysogion,  nid  oes  un  o 

gapteniaid  fy  llu,  nid  oes  un  o'm  gwŷr  grymus  na'm  marchogion  gyda 

mi.     Fy  rhyfelwyr  a'm  cerbydau  a'm  gadawsant,  nid  oes  un  yma  i 

ymladd  gyda  mi  1 "     Yna  efe  a  weddiodd  ar  ei  dad,  y  duw  Amon. 

Adroddai  ei  weithredoedd  ufudd  a  duwiol  iddo,  a  gofynai  a  oedd  ef  i 

gael  ei  ddarostwng  gan  bobl  estronol,  ac  onid  oedd  Amon  yn  f wy  na 

bugeiliad  y  rhai  ni  adnabuant  un  duw  í     Coftaodd  y  temlau  oedd  wedi 

adeiladu  iddo,  yr  offrymau  a  gyflwynwyd  iddo  ar  yr  allorau,  ac  yna 

gan  bwyntio  at  luoedd  y  gelyn  o'i  amgylch,  dadganai  ei   ymddiried 

fod  Amon  yn  rymusach  na  miliwn  o  ryfelwyr,  ac  na  chan'  mil  o  feirch, 

ac  na  deng  mil  o  frodyr  a  meibion.     Yna  y  duw  Amon  a  estynodd 

allan  ei  law,  a  Pharaoh  a  lefodd  o  lawenydd.     Y  duw  a  ddadganaì  ei 

hunan   yn  arglwydd   buddugoliaeth,   ac  yn  gyfaill  dewrder.     Daeth 

Pharaoh  megys  duw.     Lluchiai  bicellau  â'i  ddeheulaw,  ac  ymladdai  â'i 

law   chwith.     Y   2500   meirch   a   faluriwyd    yn   ddarnau;    calon    yr 

Hethiaid  a  suddodd  ynddynt ;  eu  gliniau  a  ddiffygiasant,  ac  nid  oedd 

ynddynt  nerth  i  daflu'r  waywffon,  a  Pharaoh  a'u  hysgubodd  ymaith  i'r 

afon  Orontes  megys  crocodiliaid.     Brenin  yr  Hethiaid  a  anfonodd 

wyth  o'i  frodyr  brenhinol  gyda  cherbydau  arfog  i  ymladd  yn  erbyn 

Pharaoh.     Gyda  2500  o  feirch  hwy  a  ruthrasant  ar  wyneb  fflamiog 

Pharaoh,  ond  efe  a'u  bwriodd  hwynt  i'r  llawr,  ac  a'u  Uaddodd  hwynt 

yn  y  fan.     Efe  a  galonogodd  ei  gerbydwr,  yr  hwn  oedd  ar  farw  o 

ddychryn.     Chwe'  gwaith  y  rhuthrodd  ar  y  trueiniaid  aflan,  y  rhai  ni 

chydnabyddent  ei  dduw,   ac  a'u  lladdodd;  ni  ddiangodd  un.     Pan 

ddychwelodd  yr  Aiphtiaid,  a  gweled  eu  brenin  yn  fuddugoliaethus,  a'r 

gelynion  fel  gwellt  ö'i  amgylch  yn  gorwedd  yn  eu  gwaed,  maent  yn 

uno  i  foli  ei  werth  a'i  ddewrder.     Y  mae  yntau  yn  eu  ceryddu  am  ei 

adael  ei  hunan,  ac  wedi  adrodd  ei  wrhydri  yn  y  frwydr,  addawa,  pan  y 

cyrhaedda  gartref  i'w  balas,  i  edrych  ar  fod  ymborth  priodol  yn  cael  ei 

roddi  i'w  bâr  o  geffylau  a  lynasant  wrtho  yn  ei  berygl.     Adnewydd- 

wyd  y  frwydr  bore  drannoth,  a  rhuthrodd  Pharaoh  a'i  ryfelwyr  dewr  i 

boethder  y  frwydr  fel  y  fwltur  i  blith  yr  ẃyn.     Coronbleth  y  sarph 

frenhinol  ar  ben  Pharaoh  a  boerai  dân  aHan  i  wynebau  ei  elynion. 

Crynai  yr  Hethiaid  a  syrthient  o'i  flaen  fel  meirw,  gan  lefain  am  dru- 

garedd.     Yna  brenin  yr  Hethiaid  a  anfonodd  genad  at  Pharaoh  i  ddy- 

weyd  ei  fod  wedi  tori  gwddf  yr  Hethiaid  am  byth  bythoedd,  ac  i  gyd- 

nabod  Pharaoh  f el  yn  nerthol  mewn  rhyfel  ac  yn  hoffi  cyfiawnder.    Dy- 

wed  y  dylai  yr  Aiphtiaid  a'r  Hethiaid  drigo  ynghyd  megys  brodÿr,  fod 

heddwch  yn  well  na  rhyfel,  a  bod  digofaint  y  brenin  yn  drwm  ar  yr  Heth- 

iaid,  y  rhai  a  ddymunent  heddwch.     Yna  Pharaoh  a  drodd  yn  ol  mewn 


YMHERODRAETH   YR    HETHIAID.  429 

ysbryd  hynaws,  ac  wedi  galw  ynghyd  ei  ryfelwyr,  caniatäodd  iddynt 
glywed  cenadwri  "brenin  mawr  yr  Hethiaid."  Yr  Aiphtiaid  a  annogent 
Pharaoh  i  wneuthur  heddwch.  Gwrandawodd  yntau  ar  eu  geiriau, 
gwnaeth  heddwch,  dychwelodd  i'r  Aipht  mewn  tangnefedd,  a  gor- 
phwysodd  yn  ei  balas  fel  yr  haul  ar  ei  orsedd.  Ysgrifenwyd  yn  y 
seithfed  flwyddyn  o'r  Brenin  Rameses  Miamun,  yn  y  mis  Payni,  gan 
Pentaur,  yr  ysgrifenydd  brenhinol. — 

Wrth  sylwi  yn  fanwl  a  darlien  rhwng  y  llinellau,  prin  y  gallwn 
feddwl  fod  Pharaoh  wedi  ennill  rhy w  fuddugoliaeth  fawr.  Yn  hytrach 
bron  na  thybiem  fod  y  ddwy  blaid  yn  bur  debyg  ar  ddiwedd  y  frwydr. 
Mae  "  brenin  truenus  yr  Hethiaid  "  yh  nechreu  yr  awdl  wedi  dyfod  yn 
"  frenin  maur  yr  Hethiaid  "  yn  ei  diwedd ;  ac  nid  oes  genym  ychwaith 
y  rhestr  arferol  o'r  yspail  a  gymerwyd  yn  ol  i'r  Aipht  gan  y  gorchfygwyr. 
Pa  fodd  bynag,  ffurfiwyd  heddwch  a  chyfeillgarwch  rhyngddynt  a'u 
gilydd,  a  gwelid  dwy  brif  genedl  y  byd  y  pryd  hyny  mewn  rhwymau 
tangnefedd  unwaith  eto.  Dilynwyd  hyn  gan  gyfathrach  priodasol. 
Daeth  Kheta-sira,  brenin  yr  Hethiaid,  i  lawr  i'r  Aipht  yn  ei  wisg  Heth- 
aidd,  a  dilynid  ef  gan  ei  ferch  landeg,  Ur-ma  Nofirura,  a  brenin  yr 
Aipht  a'i  cymerodd  hi  iddo  ei  hun  yn  wraig,  yn  y  bedwaredd  flwyddyn 
ar  ddeg  ar  hugain  o'i  deyrnasiad.  Yr  Ur-ma  Nofirura  hon,  ond  odid, 
ydoedd  mam  y  dywysoges  a  fabwysiadodd  Moses  yn  "fab  merch 
Pharaoh."  Parhaodd  yr  heddwch  rhwng  y  ddwy  genedl  hyd  derfyn- 
iad  teyrnasiad  maith  y  brenin  Rameses  II.,  yr  hwn  a  deyrnasodd  am 
driugain  mlynedd. 

Tua'r  flwyddyn  1300  C.C.  dilynwyd  ef  ar  yr  orsedd  gan  ei  fab 
Mineptah  II.,  Pharaoh  llyfr  Exodus.  Parhaodd  yntau  yn  y  teiraladau 
cyfeillgar  tuag  at  yr  Hethiaid,  ac  o  bosibl  drwy  ei  gysylltiadau  perth- 
ynasol  y  gWnaeth  y  caredigrwydd  â  hwy  y  cyfeirir  ato  yn  un  o'r  cerf- 
iadau  Aiphtaidd :  "  Efe  a  anfonodd  ŷd  mewn  llongau  i  gadw  yn  fyw 
bobl  yr  Hethiaid." 

Ymhen  tua  chanrif  yn  ddiweddarach  cawn  fod  cyngrair  drachefn  wedi 
ei  ffurfio  i  wneuthur  ymosodiad  ar  yr  Aipht  ar  dir  a  môr.  Rameses 
III.  oedd  yn  teyrnasu  y  pryd  hyn,  ac  efe  a  lwyr  orchfygodd  y  gelynion 
mewn  brwydr  ar  y  môr,  gerllaw  Migdol,  wrth  enau  y  Nüe.  Yn  ddi- 
lynol  efe  a  wnaeth  ymgyrch  yn  eu  herbyn  ar  y  tir,  ac  a'u  gorchfygodd. 
Ymysg  enwau  y  rhai  a  orchfygwyd,  y  rhai  sydd  i'w  cael  ar  furiau  teml 
!Medinet  Abon,  y  mae  enw  "brenin  truenus  yr  Hethiaid,  yr  hwn  a 
gymerwyd  yn  garcharor." 

Fel  hyn  gwelwn  yr  Hethiaid  ochr  yn  ochr  â'r  Aiphtiaid  mewn  rhyfel 
a  heddwch,  ac  er  eu  mynych  orchfygiad  ar  y  terfynau  deheuol,  yr  oedd 
y  fath  eangder  i'w  hymherodraeth  tua  chyfeiriad  Asia  Leiaf,  a'r  fath 
gyfoeth  yn  eu  meddiant,  fel  yr  oedd  byddinoedd  newydd  i'w  cael  yn 
wastadol,  a  digon  o  rym  ganddynt  i  wrthsefyll  yr  Aiphtiaid  yn  y  cyf- 
nod  goreu  a  chryfaf  yn  eu  hanes,  a  hyny  am  yr  yspaid  maith  o  fil  o  flyn- 
yddoedd.  Rhaid  felly  fod  i'r  Hethiaid  nerth  nid  bychan,  a  lle  nid 
dibwys,  yn  hanesiaeth  gyntefig  y  byd. 


480  hODBAETH    TB   HBTHIAID. 

TR  HETHIAID  à'R  ASSYRIAID. 

Nid  yn  unig  ft'r  Aiphtiaid  tua'r  dehau  y  daeth  yr  Hethiaád  i  wrth- 
darawiad,  ond  hefyd  âg  ymherodraeth  eang  a  nerthol  yr  Assyriaid  tua'r 
dwyrain.  Yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig  y  mae  yn  nghadw  nifer  o  gof- 
restrau  a  adnabyddir  fel  Tafleni  Seryddol  Assyriaidd.  Mae  y  rhai  hyn 
yn  nodedig  o  henafol,  ac  yn  y  rhai  boreuaf  cawn  groniclad  am  "  frenm 
yr  Hethiaid  "  yn  cyflawni  rhy w  wrhydri,  neu  yn  euog  o  ryw  ormes  neu 
gilydcL  Ac  erbyn  dyfod  ilawr  i  gyfnod  Tiglath-Pileser  L,  1130  C.C.,  y 
mae  yr  Hethiaid  yn  meddiannu'r  wlad  o  Lebanon  hyd  yr  Euphratea. 
Yn  y  flwyddyn  1857  llwyddwỳd  i  ddarllen  hen  gerfiad  a  ddargan- 
fyddwyd  yn  Kelah  Shergat,  a  dywedir  fod  y  cerfiad  hwn  ymysg  yr 
henafiaethau  henaf  ei  ddyddiad  o  ddim  o  faint  perthynol  i  hanes  yr 
Assyriaid.  Aino  dywedir  i  frenin  yr  Assyriaid,  ar  ei  esgyniad  i'r 
orsedd,  yn  ddioed  ymosod  ar  yr  Hethiaid  a'u  gyru  yn  ol  o  derfynau 
gorllewinol  ei  diriogaeth.  "Tra  yr  oeddwn  ar  yr  ymgyrch  hon," 
meddai  y  brenin,  "yr  hon  a  orchymynwyd  gan  yr  Arglwydd  Asur  er 
mwyn  eangu  terfynau  ei  diriogaeth,  yr  oedd  yno  4000  o'r  Rashayaid 
a'r  Hurunayaid,  llwythau  gwrthryfelgar  yr  Hethiaid,  y  rhai  a  ores- 
gynasant  ddinasoedd  Sabarta.  Arswyd  fy  ymgyrch  ryfelgar  a'u 
Uanwodd  hwynt  Ni  wnaent  ryfela,  ond  ymostyngasant  i'm  hiau. 
Yna  y  cymerais  eu  trysorau,  120  o  gerbydau  rhyfel, — y  rhai  a  roddais 
i  wŷr  fy  ngwlad."  Ond  er  i  Tiglath-Pileser  fel  hyn  eu  darostwng 
am  yspaid  dan  yr  iau,  ni  pharhaodd  y  gorchfygiad  yn  faith,  ac  am  y 
400  mlynedd  dilynol  cawn  yr  Hethiaid  a'r  Assyriaid  yn  ymdrech  â'u 
gilydd  pa  un  fyddai  ben. 

Asur-Nasir-Pal  ydoedd  brenin  Assyria  yn  y  cyfnod  o  883 — 858  aa 
Hwn  a  oresgynodd  y  wlad  hyd  at  Lebanon,  a  dinasoedd  Tyrus  a  Sidon. 
Geir  cerfiadau  lawer  yn  rhoddi  hanes  manwl  am  ryfeloedd  a  buddugol- 
iaethau  y  brenin  hwn,  ynghyd  a'r  cenedloedd  a  roddasant  warogaeth 
iddo,  a  cheir  cyfeiriadan  mynych  at  deyrnged  yr  Hethiaid  yn  y  ffurf  0 
gerbydau  ac  arfau  rhyfel.  Teimlir  cryn  lawer  o  dôn  ymffrostgar  yn 
y  cerfiadau  hyn ;  ond  a  gadael  hyny  o'r  neilldu,  canfyddwn  yr  ymher- 
odraeth  Assyriaidd  yn  dyfod  yn  gryf ach  gryf ach,  a'r  Hethiaid  yn  myned 
wanach  wanach.  Ymddengys  fod  eu  hymherodraeth  erbyn  yr  adeg  hon 
wedi  ymranu  yn  fân  daleithiau  o  dan  nifer  o  frenhinoedd  bychain.  Nid 
yw  y  cofrestrau  yn  cyfeirio  at  un  cynghrair  mawr  cryf,  cyffelyb  i'r  hyn 
oedd  gan  yr  Aiphtiaid  i'w  gyf arfod  yn  mrwydrau  Megido  a  Radesh ; 
ond  dinas  ar  ol  dinas  a  oresgynid  gan  f renin  yr  Assyriaid.  Yr  oedd  yr 
undeb,  ymha  un  yr  oedd  nerth,  wedi  difianu,  a'r  hyn  a  gymerodd  le  yn 
hanes  Groeg  yn  ddiweddarach  trwy  ei  ngorchfygiad  gan  Philip  0 
Macedon,  a  gymerodd  le  yn  awr  yn  hanes  yr  Hethiaid  drwy  law  yr 
Assyriaid.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae  y  ffaith  fod  yr  Hethiaid  yn  parhau 
i  ymladd  yn  flynyddol  â'r  Assyriaid,  yn  profi  fod  grymusder  mawr  yn 
nghanolbarth  y  wlad. 

Dilynwyd  Asur-Nasir-Pal  gan  ei  fab  Shalmaneser,  yr  hwn  a  deyrnas- 
odd  0  858  hyd  823  C.C.  Cofnodir  dros  30  0  wahanol  ryfel-dymmorau 
(campaigns)  yn  ystod  ei  deyrnasiad  ef,  ac  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o 
honynt  yn  ngwlad  yr  Hethiaid.  Drachefn  a  thrachefn  gorchfygid  yr 
un  dinasoedd  ;  unwaith  ac  eilwaith  dygid  ymaith  yspail  ac  anrhaith  oV 


YMHEHODRAETH   YK   HETHlAlD.  431 

dinaeoedd  hyny,  a  pharhau  a  wnaeth  y  brwydro  dros  holl  deyrnasiad 
Shalmaneser,  a  dygid  y  rhyfel  ymlaen  gan  y  brenhinoedd  a'i  dilynasant 
ef.  Can'  mlynedd  ar  ol  ei  amser  ef,  cofrestrir  fod  yr  Hethiaid  yn  par- 
hau  yn  eu  gwrthwynebiad  i'r  Assyriaid,  ond  y  mae  eu  nerth  yn  awr 
yn  pallu,  a'r  diwedd  yn  agosâu. 

Yn  y  flwyddyn  721  C.C.  esgynodd  Sargon  i'r  orsedd  Assyriaidd,  ac 
yn  y  flwyddyn  717  B.c.  daeth  y  rhyfeloedd  bünion  â'r  Hethiaid  i  der- 
fyniad  yn  nghwymp  a  gorchfygiad  yr  Hethiaid,  a  Uwyr  ddinystriad 
Karchemish,  eu  prifddinas  ddwyreiniol.  Fel  hyn  y  cofnodir  yr  am- 
gylchiad  pwysig  hwn  yn  un  o'r  cerfiadau  lliosog  am  deyrnasiad  Sargon  : 
— "Yn  y  bummed  flwydrlyn  o'm  teyrnasiad,  Pisiri  o  Rarchemish  a 
bechodd  yn  erbyn  y  duwiau,  ac  a  anfonodd  genadwri  elyniaethol  i'r 
Assyriaid.  Minnau  a  ddyrchefais  fy  llef  ar  y  duw  Asur,  ac  a  ym- 
osodais  ar  dref  Pisiri.  Gyrais  ef  ymaith  o'i  ddinas,  cymerais  ymaith 
y  llestri  aur  o'i  balasdŷ,  a  gorchymynais  ei  ddodi  ef  mewn  cadwynau. 
Dygais  ymaith  yr  aur  a'r  arian,  a  thrysorau  y  palas.  Y  gwrthryfel- 
wyr  oeddynt  gydag  ef  yn  Rarchemish  a'u  heiddo  a  ddygais  i  Assyria. 
Cymerais  50  cerbyd  rhyfel,  200  o  farchogion,  3000  o  wŷr  traed,  a 
chadarnhëais  â  hwy  y  rhan  hon  o'm  teyrnas.  Gwnaethum  i'r  Assyriaid 
drigo  yn  Rarchemish,  a  dodais  hwy  o  dan  arglwyddiaeth  y  duw 
Asur " 

Dyma  ddiwedd  ymherodraeth  eang  a  chref  yr  Hethiaid.  Daliodd  ei 
thir  er  gwaethaf  pob  ymosodiadau  arni,  er  holl  ruthrgyrchau  yr  Aipht- 
iaid  o'r  dehau  a'r  Assyriaid  o'r  dwyrain,  dros  yspaid  hwy  nag  y  parha- 
odd  ymherodraethau  Babylon  nac  Assyria,  Groeg  na  Rhufain.  O'r  19eg 
ganríf  hyd  y  6ed  ganrif  cyn  Crist  cawn  hanes  hon,  ei  rhyf eloedd  a  i 
brwydrau.  Cyn  bod  Abraham  yr  oedd  hon,  ac  ar  ol  caethgludiad 
y  deg  líwyth  yr  oedd  y  bobl  hyn  yn  parhau  yn  eu  prifddinas 
Rarchemish. 


Y  CYFEIRIADAU  YSGRYTHYROL  AT  YR  HETHIAID. 

Yn  awr,  yn  ngoleuni'r  henafiaethau  hyn  o  eiddo  yr  Aiphtiaid  a'r 
Assyriaid,  edrychwn  beth  a  ddywed  y  Bibl  am  yr  Hethiaid.  A  ydy w 
y  cyfeiriadau  hyny  yn  debyg  o  ddal  eu  tir  wrth  eu  cymharu  â'r  arwydd- 
luniau  a'r  cerfiadau  henaiol  hyn  ì  A  fydd  i  gywirdeb  hanesyddol  yr 
Ysgrythyrau  gael  ei  gadarnhau  gan  y  gymhariaeth  ì 

Y  cyfeiriad  cyntaf  at  yr  Hethiaid  a  geir  yn  y  Bibl  ydyw  ŷn  Gen. 
xv.  18 — 21,  lle  y  gwna  yr  Arglwydd  gyfammod  âg  Abraham,  gan  ddy- 
wedyd,  "  Fth  hâd  di  y  rhoddais  y  wlad  hon,  o  afon  yr  Aipht  hyd  yr 
afon  fawr,  afon  Euphrates;  y  Ceneaid,  .  .  .  yr  Hethiaid  hefyd 
.  .  ."  Crybwyllir  yma  am  lwythau  yn  byw  yn  y  wlad  oedd  yn 
ymestyn  tuag  afon  yr  Euphrates,  ac  enwir  yr  Hethiaid  yn  eu  plith. 
Yn  ol  amseryddiaeth  Usher,  rhoddwyd  yr  addewid  hon  i  Abraham 
tua'r  flwyddyn  1913  C.C.  Yn  y  tafleni  seryddol  a  grybwyllwyd  yn 
barod,  a  gawsant  eu  parotoi  i  lyfrgell  Sargon,  y  penadur  Babylon- 
aádd,  tua'r  flwyddyn  1900  C.C.,  sonir  am  yr  Hethiaid  fel  yn  allu  cryf 
gwrthwynebol  iddynt  yn  y  gogledd-orllewin,  pan  nad  oedd  brenhiniaeth 
Assyria  wedi  ,ei  ffurfio  eto.     Fel  hyn  cawn  amseryddiaeth  Assyriaidd 


48*2  rMHEBODRABTH    YE    HETHIUD. 

ac  amseryddiaeth  Ysgrythyrol  yn  hollol  gytuno  parthed  sefyllfa  yr 
Hethiaid  3780  o  flynyddau  yn  ol !  Yn  wyneb  hyn,  a  ydyw  yn  uniawn 
a  theg  yn  y  Parch.  T.  EL  Cheyne  i  ddyweyd  "  nad  ydy  w  y  cyfeiriadau 
Ysgrythyrol  yn  meddu  yr  un  awdurdod  â'r  cerfiadau  Aiphtaidd  ac 
Assyriaidd  1 " 

Ymhen  y  50  mlynedd,  darllenwn  yn  Gen.  xxiii.  am  Abraham  yn 
prynu  maes  beddrod  gan  yr  Hethiaid  yn  Hebron,  yn  nehau  Palestina. 
Gwrthddadleuir  yn  erbyn  cywiideb  yr  hanes  yn  y  bennod  nad  oedd  yr 
Hethiaid  yn  preswylio  mewn  rhardir  mor  bell  i'r  dehau,  ac  ymhellach 
fod  y  desgrifiad  o  honynt  yma  yn  prynu  ac  yn  gwerthu  ac  yn  trin  arian 
" cymeradwy  ymhlith  marsiandiuyr"  yn  hollol  groes  i  ddesgrifiadau  ar- 
wyddluniau  a  cherfiadau  yr  Aipht  ac  Assyria  o  honynt  fel  cenedl 
nodedig  ó  ryfelgai.  Ond  edrycher  ychydig  yn  fanylach.  Nid  ydyw  y 
ffaith  eu  bod  yn  bobl  nodedig  o  ryfelgar  yn  myned  yn  erbyn  y  posibil- 
rwydd  o  fod  ganddynt  drefedigaethau  wedi  myned  allan  o\i  plith,  yn 
fedrus  mewn  masnach.  Darllener  hanes  Prydain  Fawr,  a  cheir  rhan 
helaeth  o  honi  yn  gofrestriad  rhyfeloedd  a  buddugoliaethau,  ac  eto  mae 
cenedl  y  Saeson  ar  y  blaen  gyda  masnach  a  thrafnidaeth.  Yn  y  blyn- 
yddoedd  diweddaf  nid  oes  un  wlad  wedi  bod  mor  ryfelgar  a  Germany, 
ac  eto  nid  oes  un  genedl  mor  ddiwyd  gartref,  ac  yn  y  dyddiau  hyn  hwy 
sydd  yn  cymeryd  y  blaen  gydag  ymfudiaeth  a  sefydliad  trefedigaethau. 
Yn  gyffelyb,  yr  Hethiaid  a  estynent  gortynau  eu  preswylfeydd,  ac  yn 
wir  nis  gallasent  fod  wedi  gwrthsefyll  rhuthriadau  yr  Aiphtiaid  a'r 
Assyriaid  am  fil  o  flynyddoedd,  oni  b'ai  eu  bod  yn  ddiwyd  gyda 
masnach  mewn  amser  heddwch,  yn  gystal  ag  yn  wrol  a  medrus  gydag 
arfau  yn  amser  rhyfel.  Ymhellach,  i  gyfarfod  yr  wrthddadl  nad  oedd- 
ynt  wedi  ymestyn  mor  bell  i'r  dehau  a  Hebron,  gellir  cyfeirio  at  y.maen 
sydd  yn  bresennol  yn  y  Louvre  yn  Paris,  lle  y  croniclir  am  ddinasoedd 
perthynol  i'r  Hethiaid  a  ddinystriwyd  ar  derfynau  yr  Aipht,  ac  yr  oedd 
hyn  ymhellach  i'r  dehau  na  Hebron.  Nid  yn  unig  hyny,  ond  y  mae 
genym  brawf  arall.  Gwyddom  i'r  Myhsos*  "  bugeiliaid  crwydrol,"  fod 
am  yspaid  yn  Uywodraethu  yn  yr  Aipht.  Hona  Mariette  Bey  fod  yr 
Hyksos  hyn  yn  gyff  o  linach  yr  Hethiaid.  Eu  prifddinas  ydoedd  Soan. 
Yn  Num.  xiii.  22,  cawn  frawddeg  sydd  wedi  bod  yn  dywyll  hollol 
parthed  ystyr  y  cysylltiad  :  "  A  Hebron  a  adeiladasid  saith  mlynedd  o 
flaen  Soan  yn  yr  Aipht."  Erbyn  hyn  y  mae  y  Bibl  a'r  cofrestrau 
Aiphtaidd  yn  esbonio  eu  gilydd,  a'r  dyryswch  yn  cilio.  Sefydlodd 
trefedigaeth  o'r  Hethiaid  yn  Hebron,  ac  ymhen  y  saith  mlynedd  aeth 
trefedigaeth  arall  ymhellach  i'r  dehau  gan  adeiladu  Soan,  yr  hon  a 
fu  yn  brifddinas  yr  Hyksos  wedi  hyny.  Fel  hyn,  y  mae  cywirdeb  hyd 
yn  nod  cyfeiriadau  damweiniol  y  Bibl  yn  cael  ei  gadarnhâu,  a  ffoledd  y 
gwrthwynebwyr  yn  cael  ei  ddadlenu. 

Erbyn  dyfod  ymlaen  i  lyfr  Exodus,  gwelir  fod  yr  Hethiaid  wedi 
ychwanegu  eu  nerth.  Ymysg  yr  amrywiol  genedloëdd  a  nodir  fel 
yn  meddiannu  gwlad  yr  addewid,  mae  yr  Hethiaid  yn  cael  eu  henwi 
bob  tro,  a  hyny  yn  y  lle  pwysicaf  yn  y  rhestr  (Exod.  iii.  8,  17  ;  xiii.  5 ; 
xxiii.  23,  28).  A  ydyw  yr  arwyddluniau  a'r  cerfiadau  yn  cadarnhâu 
cy wirdeb  yr  hyn  a  ddy wedir  yma  am  y  cynnydd  yn  ngallu  yr  Hethiaid  î 

*  Gwel  Qvyyddoniadury  cyf.  i.  tu  dal.  147. 


YaìHERODBAEÎH    YR    HEÎHIAID.  433 

Cymharer  yr  hanes  am  deyrnasiad  Thothmes  III. ,  yr  hwn  a  esgynodd  i 
orsedd  yr  Aipht  tua  1600  C.C.  Yn  ol  amseryddiaeth  Usher,  yr  oedd 
hyn  tua  chwe'  blynedd  cyn  i  Jacob  fyned  i  lawr  i'r  Aipht,  a  thua  35  o 
flynyddoedd  cyn  marwolaeth  Joseph.  Yn  ystod  ei  deyrnasiad  ef 
crybwyllwyd  ei  fod  wedi  gwneuthur  13  o  ruthrgyrchau  yn  erbyn  yr 
Hethiaid  ac  eraill.  Felly  gwelwn  fod  yr  Hethiaid  yn  gyntaf  mewn 
trefn  ac  yn  gyntaf  mewn  gallu  ymhlith  y  cenedloedd,  yn  ol  arysgrifau 
yr  Aipht,  ac  yn  gy ffelyb  y  dengys  y  Bibl  eu  bod  yn  y  rhestrau  a  geir 
yn  llyfr  Exodus,  fel  y  mae  yr  henafiaethau  Aiphtaidd  a'r  hanes  Ys- 
grythyrol  eto  yn  hollol  gyson  â'u  gilydd. 

Yn  ystod  arosiad  yr  Israeliaid  yn  yr  Aipht,  a'u  taith  trwy  yr  anial- 
wch,  dengys  y  cyfeiriad  Ysgrythyrol  nesaf  at  yr  Hethiaid,  eu  bod,  nid 
yn  unig  wedi  cynnyddu  mewn  gallu,  ond  i  raddau  wedi  ymleoli  o  ran 
eu  preswyliad,  a  hyny  tua'r  gogledd.  Mae  y  bobl  a  gyfarfuasom  yn 
Hebron  a  Beersheba,  â'u  hwyneb  tua'r  Aipht,  erbyn  hyn  yn  genedl 
ogleddol  gref :  "  O'r  anialwch,  a'r  Libanus  yma,  hyd  yr  afon  fawr,  afon 
Euphrates,  holl  wlad  yr  Hethiaid,  hyd  y  môr  mawr,  tua  machludiad 
haul "  (Jos.  i.  4).  Y  mae  y  cerfiadau  Aiphtaidd  yn  cadarnhâu  y  darlun 
hwn  am  danynt.  Gwelsom  fel  y  cyfarfu  Thothmes  III.  â  hwy  ar  y 
dechreu  yn  Megido  yn  Palestina.  Yn  y  seithfed  flwyddyn  o'i  deyrn- 
asiad  mae  yn  dyfod  arnynt  yn  Kadesh  ar  yr  Orontes,  rhwng  yr  afon 
Euphrates  a'r  Môr  Mawr  ;  y  mae  wedi  eu  canlyn  i'w  cartref  gogleddol. 
Yn  nheyrnasiad  y  brenhinoedd  dilynol,  cawn  bob  ymosodiad  ar  yr 
Hethiaid  yn  cymeryd  lle  o  amgylch  Kadesh,  a  dim  i'r  dehau  i  hyn. 
Mor  llwyr  y  mae  yr  Hethiaid  wedi  ymsefydlu  yn  y  gogledd,  fel 
pan  y  mae  Seti  yn  ymladd  â'r  Phoeniciaid  ac  yn  eu  gorchfygu,  nid 
yw  yr  Hethiaid  yn  deall  dim  am  y  peth,  a  daw  Seti  ar  eu  gwarthaf 
yn  ddisymwth  a  dirybudd  pan  y  maent  yn  y  meusydd  o  amgylch 
Kadesh. 

Ffaith  arall  a  gadarnhâ  yr  hanes  yn  Josua,  fod  yr  Hethiaid  yn 
cilio  i'r  gogledd,  ydyw  yr  hyn  a  ddywedir  am  yr  Hyksos.  Dywed 
yr  hanesydd  enwog  Manetho  (Aiphtwr,  ac  archofíeiriad  i  Iris  yn  yr 
Aipht  Isaf)  i'r  rhai  hyn  ymneillduo  o'r  Aipht  i  Jerusalem,  ac  iddynt 
fod  yno  am  yspaid  cyn  encilio  ymhellach  i'r  gogledd.  Os  gwir  y 
dybiaeth  mai  o'r  Hethiaid  yr  oeddynt  yn  hanu,  teifl  hyn  oleuni  ar 
eiriau  Ezeciel  pan  yn  ceryddu  ymffrost  Iuddewon  Jerusalem:  "Dy 
drigfa  a'th  enedigaeth  sydd  o  wlad  Canaan;  dy  dad  oedd  Amoriad, 
a'th  fam  yn  Hittees  "  (Ezec.  xvi.  8).  Cawn  un  cyfeiriad  arall  hefyd  at 
enciliad  graddol  yr  Hethiaid  i'r  gogledd.  Y  gŵr  a  gynnorthwyodd  yr 
Israeliaid  i  fyned  i  mewn  i  ddinas  Luz  neu  Bethel,  "  a  aeth  i  wlad  yr 
Hethiaid,  ac  a  adeiladodd  ddinas,  ac  a  alwodd  ei  henw  Luz "  (Barn. 
i.  26).  Trwy  ymchwiladau  diweddar  y  Palestine  Explwation  Fund, 
sicrheir  i  ni  tcd  y  ddinas  hon  yn  gorwedd  gorllaw  tarddiad  yr  Ior- 
ddonen,  yn  Bgwastadedd  ffrwythlawn  Merom,  yr  hwn  fan  oedd  yn 
wlad  yr  Hethiaid  yn  amser  Josua.  Naturiol  i  ni  ddysgwyl  i'r  cen- 
edloedd  gogleddol,  y  rhai  oeddynt  yn  awr  wedi  sicrhau  heddwch  â'r 
Aipht,  i  ymuno  yn  un  llu  yn  erbyn  Josua  a'r  Israeliaid.  A  chan  mai  yr 
Hethiaid  oedd  yn  trigo  yn  nyffryn  Merom,  fel  y  dangoswyd,  a'u  bod 
yn  bobl  ryfelgar  wrth  natur,  gellid  dysgwyl  iddynt  gymeryd  rhan 
bwysig  yn  y  frwydr  a  fu  wrth  ddyfroedd  Merom.     Yn  Jos.  xi.  cawn 


484  YMHBRODRAETH    TB    HETHIAID. 

ddesgrifiad  by  wiog  o'r  frwydr ;  ymhlith  y  brenhinoedd  oedd  wedi  ym- 
gyfarfod  yr  oedd  brenin  yr  Hethiaid  (adn.  3) ;  nodwedd  neillduol  y 
fuddugoliaeth  ydoedd  i  Josua  yn  unol  â  gorchymyn  yr  Arglwydd, 
"dori  llinynau  gàrau  eu  meirch  hwynt,  a  llosgi  eu  cerbydau  à  thànu 
(adn.  9).  Gwyddom  oddiwrth  y  cyfeiriadau  parhaus  yn  ugherfiadau 
yr  Aiphtiaid  a'r  Assyriaid,  fod  meirch  a  cherbydau  rhyfel  yn  nod- 
weddu  arddull  milwrol  yr  Hethiaid.  Dengys  hyn  fod  hyd  yn  nod  y 
cyfeiriadau  mwyaf  damweiniol  at  yr  Hethiaid,  yn  hollol  gy tuno  â'r 
hanesiaeth  am  danynt  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig  yn  henafiaethau  yr 
ymherodraethau  cylchynol. 

Y  cyfeiríad  nesàf  ydyw  at  bersonau  unigol  o  blith  yr  Hethìaid.  Yr 
oedd  dau  o  ryfelwyr  mwyaf  dewr  a  ffyddlawn  Dafydd  yn  Hethiaid — 
Ahimelech  (1  Sam.  xxvi.  6),  ac  Urias  (2  Sam.  xi.  6).  I  genedl  yr 
Hethiaid  y  perthynai  Bathseba  merch  Eliam,  gwraig  Urias  yr  Hethiad, 
yr  hon,  ar  ol  marwolaeth  Urias,  a  gymerth  Dafydd  yn  wraig  iddo  ei 
hun,  a  hi  a  ddaeth  yn  fam  i  Solomon,  a  hi  yw  un  o'r  tair  mamau  a 
grybwyllir  yn  llyfr  cenedliad  Iesu  Grist  (Mat.  i.  6),  a  thrwy  hyny 
rhoddir  i'r  Hethiaid  yr  anrhydedd  o  le  yn  y  llyfr  hwnw.  Solomon 
yntau  hefyd  a  gymerth  wragedd  o  blith  yr  Hethesau  (1  Bren.  xi.  1). 
Nid  oedd  yri  unrhyw  ddiraddiad  ar  Dafydd  a  Solomon,  brenhinoedd 
enwocaf  a  chadarnaf  Israel  i  ymgyfathrachu  yn  briodasol  â'r  Hethiaid. 
Yr  oedd  enwogrwydd  a  gallu  ac  ëangder  ymherodraeth  yr  Hethiaid 
yn  gyfryw  ag  oedd  yn  rhoddi  bri  ac  anrhydedd  arnynt.  Cawn  hanes 
Rameses  II.  a  Rameses  III,  brenhinoedd  yr  Aipht,  yn  gyffelyb  yn 
ymbriodi  â  thywysogesau  yr  Hethiaid.  Yn  hyn  hefyd  gwélir  tebyg- 
olrwydd  a  chyfatebiaeth  yn  yr  hanes  Ysgrythyrol  i  hanesiaeth  yr 
henafiaethau  Aiphtaidd. 

Unwaith  ar  ol  hyn  y  cawn  grybwylliad  am  yr  Hethiaid,  ac  y  mae 
hwnw  yn  un  tra  dyddorus.  Yn  nyddiau  Jehoram,  mab  Ahab,  gwar- 
chaewyd  dinas  Samaría  gan  Benhadad  brenin  Syria ;  mor  gyfyng  ydoedd 
ar  y  rhai  yn  y  ddinas  fel  y  bwytâi  mamau  eu  plant  bychain  er  cadw 
eu  hunain  rhag  marw  o  newyn.  Yn  yr  adeg  gyfyngaf  arnynt,  daeth 
gwaredigaeth  yn  ol  geiriau  Eliseus :  "  Canys  yr  Arglwydd  a  barasai  i 
wersyll  y  Syriaid  glywed  trwst  cerbydau,  a  thrwst  meirch,  trwst  Uu 
mawr;  a  hwy  a  ddywedasant  wrth  eu  gilydd,  Wele  breuin  Israel 
a  gyflogodd  i'n  herbyn  ni  frenhinoedd  yr  Hethiaid,  a  brenhinoedd  yr 
Aipht,  i  ddyfod  arnom  ni.  Am  hyny  hwy  a  gyfodasant,  ac  a  ffoisant, 
ar  lasiad  dydd,  ac  a  adawsant  eu  pebyll,  a'u  meirch,  a'u  hasynod,  sef  y 
gwersyll  fel  yr  ydoedd,  ac  a  ffoisant  am  eu  heinioes  "  (2  Bren.  viL  6,  7). 
0  berthynas  i'r  hanes  hwn,  y  mae  Proffeswr  Newman  yn  siarad  gyda 
gwawd  a  dirmyg.  Nid  yn  gjmaint  ei  fod  yn  anghredu  y  posibilrwydd, 
ac  yn  wir,  y  tebygolrwydd  i  panic  o7r  fath  gymeryd  Ue  yn  rhengau 
byddin  Syria,  oblegid  y  mae  Xenophon,  yr  hanesydd  Groegaidd,  yn  ei 
Anabasis  yn  son  am  panics  peryglus  o'r  fath  yn  cymeryd  lle  yn  rhengan 
byddinoedd  y  Groegiaid  slt  Persiaid;  ond  yr  hyn  sydd  yn  destun  gwawd 
y  Proffeswr  ydyw  fod  yr  hanesydd  Biblaidd  yn  tybio  am  foment  fod  yr 
Rethi  tid  mor  nerthol  fel  ag  i  greu  arswyd  ymysg  y  Syriaid.  Yr  oedd 
y  rhai  hyn  yn  "  sâl,  salach  nag  islaw  sylw "  yn  nghyf rif  y  Syriaid,  ac 
eto  dywed  y  croniclydd  yma  eu  bod  yn  arswydo  wrth  feddwl  fod 
brenin  Israel  wedi  cyflogi  breninoedd  yr  Hethiaid   i  ddyfod  arnynt! 


YMHERODRAETH    YR    HETHÍAID.  485 

Yn  awr,  edrychwn  ar  ba  un  y  disgyn  y  dirmyg  o  dywyllwch  ac 
anwybodaeth,  ai  ar  Proffeswr  Newman,  neu  ynte  ar  ysgrifenydd  ail 
lyfr  y  Breninoedd. 

Yn  ol  amseryddiaeth  Usher  cymerodd  gwarchae  Samaria  le  o  gylch 
802  c.C,  ac  y  mae  yr  haneswyr  yn  gyffredin  yn  cytuno  fod  teyrnasiad 
Assur-Nasir-Pal  ar  Assyria  o  gylch  883 — 858  c.c.  Beth  a  ddywed  y 
cerfiadau  Assyriaidd  perthynol  i'r  teyrnasiad  hwn  am  genedl  yr  Heth- 
iaid?  Yn  ffodus,  mae  y  cerfiadau  hyn  yn  bur  lliosog.  Arweiniodd 
Asur-Nasir-Pal  ei  fyddinoedd  i  ddinasoedd  yr  Hethiaid.  Pan  ddaeth  i 
Rarchemish,  dywedir  yn  y  cerfiad,  "Derhyniais  deyrnged  gan  fab 
Bahiani,  brenin  yr  Hethiaid,  sef  cerbydau  buain,  meirch,  arian,  alcan,  a 
phres.  <  erbydau  a  pheiriannau  rhyfel  swyddogion  y  brenin  a 
ychwanegais  at  fy  nhrysoráu."  Ymhellach  ymlaen  ceir  cyfeiriaçl 
drachefn  at  gerbydau  a  pheiriannau  rhyfel  y  cadfridog  Hethaidd. 
A  ymiaen  i  "Lazazi,  dinas  yr  Hethiaid7  ac  yna  i  ddinas  Kanu- 
lua,"  ac  yn  y  naill  a'r  lla.ll  mse  yn  derbyn  teyrnged,  "cerbydau  a 
pheiriannau  rhyfel."  Oddiwrth  hyn  gwelir  fod  tuag  adeg  gwar- 
chaead  Samaria,  genedl  gref  yn  bodoli  i'r  gogledd  i  Syria  o 
Karchemish  hyd  Lebanon,  a  bod  iddynt  amryw  frenhinoedd  bychain, 
y  rhai  oedd  yn  enwog  am  "eu  cerbydau  cyflym,  eu  meirch,  a'u 
peirianmu  rhyfel."  Yn  gyffelyb  y  dywedir  yn  nghofrestrau  Shal- 
maneser,  mab  ac  olynydd  Asur-Nasir-Pal.  Aeth  yntau  can  belled 
â  Rarchemish.  "Ymleddais  a  hwy,"  meddai,  "gwasgerais  eu 
cyrff  fel  us  o  amgylch  y  wlad.  Cymerais  nifer  afrifed  o  gerbydau 
a  meirch  wedi  eu  dwyn  dan  yr  iau."  Mewn  cerfiad  arall,  dywed  ; 
"  Cyrhaeddais  hyd  at  yr  afon  Orontea.  Dygais  ymaith  gerbydau  yr 
Hethiaid,  eu  trysorau,  a'u  meirch."  Yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig  y 
mae  cerfiad  arall  ar  yr  hyn  a  elwir  yn  Obelisk  du,  yn  perthyn  i  deyrn- 
asiad  yr  un  brenin.  "  Ỳr  Euphrates  a  groesais,  yr  Hethiaid  a  orch- 
fygais,  a*u  teyrnged  a  dderbyniais.  Eu  cerbydau  a'u  darpariadau  milwr- 
ol  a  ddygais  ymaith."  Nid  yw  y  rhai  hyn  ond  ychydig  o'r  lliaws 
cerfiadau  sydd  ar  gael  perthynol  iV  cyfnod  hwn,  yn  yr  oll  o  ba  rai  y 
sonir  am  yr  Hethiaid  fel  yn  nodedig  am  eu  cerbydau  a'u  meirch.  Ac 
yn  awr,  a  chymeryd  yr  henafiaethau  hyn  yn  farnwyr,  ymha  le  y  mae  y 
ty wyllwch,  ac  yn  mhwy  y  mae  yr  anwybodaeth  ì  Sicr  genym  mai  nid 
gydag  ysgrifenydd  ail  Lyfr  y  Brenhinoedd,  gan  fod  y  crybwylliad  a  wna 
am  ofn  yr  Hethiaid,  o  herwydd  eu  cerbydau  rhyfel,  a  ddisgynodd  ar  y 
Syriaid,  mewn  perffaith  gysondeb  â'r  hyn  a  geir  ar  hen  gerfiadau  yr 
Aipht  ac  Assyria  o  berthynas  i'r  genedl  hon  Mae  yr  un  mor  sicr 
genym  fod  ymosodiad  Proffeswr  Newman  ar  gywirdeb  y  rhan  hon  o'r 
Ysgrythyr  yn  disgyn  yn  ol  gyda  nerth  anorchfygol  ar  ei  ben  ef  ei 
huD. 

Mor  safadwy  ydy w  gair  Duw  !  Mynyddoedd  o  ymosodiadau  a  ddeu- 
ant,  ac  agiliant;  bryniau  o  ammheuon  a  gyfodant  ac  addiflanant;  ond 
"  gair  yr  Arglwydd  sydd  yn  aros  yn  dragywydd." 

O.  T.   WlLLIAMS. 
Croesor. 


YNY.S     ENLLI. 


iii. 

Mae  yr  achos  crefyddol  bychan  ar  yr  Ynys,  o  bryd  i  bryd,  wedi  derbyn 
Uawer  o  ffafrau  ac  anrhegion  gan  garedigion  yr  efengyl  ar  hyd  a  lled 
y  wlad.  Yn  gyntaf  oll  gellid  enwi  Mrs.  R.  Rowland,  Pwllheli,  fel  un 
a  anrhegodd  yr  eglwys  fechan  â  llestri  cymundeb  hardd  a  gwerthfawr. 
Hefyd  rhoddodd  Mrs.  Owen  Williams,  Portmadoc,  gwpan  bedydd  bryd- 
ferth  yn  anrheg.  Anfonodd  Mr.  John  Gabriel  Jones  awrlais  ardderch- 
og  ac  anffaeledig  at  wasanaeth  y  capel,  am  yr  hwn  yr  amlygodd  y 
gynnulleidfa,  ac  hefyd  Arglwydd  Newborough,  eu  diolchgarwch. 
Rhoddodd  Mr.  Lewis,  Caernarfon,  yn  rhad  flirlds  rhagorol  ar  yr  holl 
ifenestri,  fel  na  byddai  gormod  o  haul  na  gwres.  Gwnaeth  Mr.  Ẅilliam 
Jones,  Portmadoc,  gist  gymhwys  er  cadw  yn  ddiogel  lestri  y  cysegr. 
Hefyd  darparodd  Miss  Bowen  y  pethau  angenrheidiol  er  eu  cadw  yn  lân. 
Anrhegodd  Mr.  R.  J.  Pritchard,  Tŷ  newydd,  y  frawdoliaeth  â  dau  Fibl 
costus,  un  yn  Gymraeg  a'r  llall  yn  Saesoneg,  ac  â  llyfr  Emynau,  i'w 
gosod  ar  y  pulpud.  Cadben  Hughes,  Gellidara,  a  anfonodd  yn  rhodd 
ddau  o  Fiblau  bras  i  ddau  o'r  hen  frodorion,  am  ba  rai  y  teimlent  yn 
dra  diolchgar.  Hefyd  gellid  enwi  y  Parch.  David  Roberts,  Abererch ; 
a  Mr.  R.  P.  Ellis,  Liyerpool,  f el  rhai  caredig  at  y  capel ;  a  diau  fod 
eraill  nas  gwyddom  am  danynt.  Tua'r  adeg  hon  hefyd  ymwelwyd  â'r 
Ynys  gan  Mr.  Wynn  o'r  Rhug,  mab  i  Arglwydd  Newborough,  ac 
amlygai  ddyddordeb  mawr  yn  y  capel  newydd,  a  chyfranodd  yntau 
ddarn  o  arian  gwerthfawr  fw  drysorfa. 

Heblaw  fod  ei  Arglwyddiaeth  wedi  adeiladu  capel  hardd,  a  hyny 
yn  gwbl  oll  ar  ei  draul  ei  hun,  yr  hwn  sydd  i  fod  yn  rhydd  ac  yn  rhad 
at  wasanaeth  yr  Ynyswyr,  heb  ddormach  arian  yr  eisteddleoedd  na 
threth  o  un  math,  ychwanegodd  hefyd  drwy  adeiladu  tŷ  i'r  gweinidog 
yn  ei  ymyl — adeilad  gymhwys  ymhob  ystyr  i  fod  yn  Manse  i  benaeth 
ysbrydol  yr  Vnys,  ac  yn  deilwng  yn  wir  o  unrhyw  esgobaeth.  Ac  y 
mae  yn  adlewyrchu  llawer  o  glod  ar  haelfrydedd  ei  Arglwyddiaeth,  yn 
gystal  âg  ar  fedr  Mr.  Williams,  y  goruchwyhwr,  fel  archüeä.  Ar  ei  or- 
pheniad  symudodd  yr  esgob  iddo  i  drigiannu,  ac  ynddo  y  bu  hyd  adeg 
ei  ymadawiad  á'r  lle.    Ac  ynddo  hefyd  y  cyfannedda  y  cenadwr  presennol. 

Hefyd,  yn  ol  ei  haelfrydedd  arferol  at  y  lle  hwn,  darfu  i  Gyfarfod 
Misol  ac  Eifìonydd  ganiatâu  o'i  gyllid  y  swm  o  £80  at  ei  ddodrefnu, 
hyny  yw,  dodrefnu  rhan  o  hono.  Gwir  mai  £50  ydoedd  y  swm  y  pen- 
derfynwyd  arno  yn  gyntaf  gan  y  Cyfeisteddfod — ond  yn  y  weithred  o 
bwrcasu  ymhelaethodd  y  gwŷr  da  i'r  swm  mwyaf,  yr  hyn  ar  ol  eglurhâd 
a  ganiatäwyd  yn  rasusol  gan  y  Cyfarfod  Misol.  Ac  wrth  gwrs,  mae  y 
dodrefn  hyn  yu  eiddo  y  Cyf undeb,  ac  i  fod  yn  arosol  yn  y  lle  at  was- 
anaeth  y  Genadaeth.    Cedwir  rhestr  o  honynt  gan  Ysgrifenydd  y  Cyfar- 


ŸNYS   ÈNLLÍ.  437 

fod  Misol,  a  gofelir  am  eu  cadwraeth  gan  y  Cenadwr  a  ddygwyddo 
fod  in  residence. 

Cynnaüwyd  amryw  gyfarfodydd  pregethu  yn  y  capel  newydd  ar  ol 
yr  un  agoriadoL  Hefyd  bu  amryw  gyfarfodydd  o'r  fath  yn  cael  eu 
cynnal  y n  yr  hen  gapel,  ond  nid  oes  genym  fanylion  am  danynt ;  ond 
y  mae  hanes  y  rhai  a  gynnaliwyd  yn  y  capel  newydd  ar  gael.  Yn  y 
flwyddyn  1879  bu  yno  ddau,  pryd  y  pregethodd  y  Parchn.  Thomas 
Williams,  Rhydclafdy,  a  Robert  Williams,  Pencaerau,  yn  y  cyntaf ; 
a'r  Parchn.  John  Hughes,  Edeyrn,  ac  Owen  Hughes,  Tiegynon,  yn  yr 
ail.  Yn  y  flwyddyn  1880  caed  gwyl  gyffelyb,  pryd  y  gweinyddodd  y 
Parchn.  Robert  Hughes,  Uwchlaw'r-ffynnon ;  John  Richard  Willíams, 
Pentreuchafj  a  John  Hughes,  Edeyrn.  Yn  y  flwyddyn  1881  anfonwyd 
drosodd,  fel  ymwelwyr  â'r  eglwys,  gan  y  Cyfarfod  Misol,  ac  i  ddwyn 
adroddiad  iddo  o'i  hansawdd,  ac  hefyd  i  gynnal  cyfarfod  pregethu — 
y  Parchn.  John  Jones,  Plastirion,  a  Hugh  Hughes,  Gellidara.  Aeth 
y  ddau  hyn  i  Âberdaron  yn  brydlawn  a  diogel,  ond  bu  raid  aros  yno 
ran  o  dridiau  a  theirnos  cyn  cael  cyfleuüdra  a  hamdden  i  groesi  dros- 
odd  i'r  Ynys.  Dygwyddai  y  gwynt  fod  dipyn  yn  ystormus,  a'r  môr 
mewn  canlyniad  mor  gynhyrfus  fel  na  fynai  bâdwyr  yr  Ynys  ddyfod 
drosodd  i'w  hymofyn.  Ond  wedi  hir  ddysgwyl,  ac  ar  ol  llosgi  cryn 
bentwr  o  "  eithin  mân "  oddiar  yr  uchelfa,  o'r  diwedd  caed  atebiad 
ffaffriol  trwy  dân  o'r  tir  pell,  a'r  canlyniad  fu  gweled  y  cwch  yn  cych- 
wyn,  yn  dynesu,  yn  cyrhaedd,  ac  yn  cymeryd  y  cenadon  i  f ewn.  Wedi 
cael  y  passengers  ar  y  bwrdd,  ymaith  â  hwy  yn  ol  yn  ddiatreg,  a  chyr- 
haeddasant  hafan  y  "Cafn"  yn  fuan  a  diogel.  Ar  y  làn  cafodd  y 
pregethwyr  bob  sirioldeb  ac  ymgeledd,  er  eu  bod  rai  dyddiau  yn  ddi- 
weddarach  yn  cyrhaedd  i'w  cyhoeddiad  na'r  cytundeb  gwreiddiol.  Ond 
nid  oe8  deddf  i'r  môr  yn  y  mater  hwn.  Dymuna  y  gwŷr  hyn  gyd- 
nabod  gyda  diolchgarwch  y  caredigrwydd  a'r  llettŷgarwch  patriarchaidd 
a  dderbyniasant  gan  y  cyfeillion  yn  Aberdaron  yn  ystod  dyddiau  y 
dysgwyl,  ac  yn  enwedig  teuluoedd  y  Cwrt  a  Pwlldefaid.  Mae  y 
gras  o  lettýgarwch,  yn  enwedig  i  weinidogion  yr  efengyl,  eto  yn  aros 
yn  ei  holl  burdeb  cyntefig  yn  y  cymydogaethau  hyn ;  a  pharhäed  felly 
yn  hir. 

Pan  ydoedd  yn  dechreu  hwyrhâu  clywid  sŵn  soniarus  cloch  y  capel  yn 
canu,  adsain  yr  hon  oedd  yn  cyrhaedd  i  eithaf  u  Pendibyn,"  sef  terfynau 
yr  Ynys,  a  phawb  o'r  ynyswyr  yn  ufuddhâu  i'r  alwad  nes  yr  oedd  y  capel 
yn  rhwydd  lawn,  a  hyny  yn  brydlawn,  pan  y  caed  odfa  reolaidd  a 
hapus,  Cyfeiriwn  yn  awr  at  gyfartod  y  noson  gyntaf.  Parhaodd  yr 
odfeuon  drwy  y  dydd  drannoeth ;  ac  yn  ol  yr  arfer,  caed  tri  daliad  a 
phregethau  dwbl  ymhob  un,  a  chaed  ychydig  o  arwyddion  sicr  fod  y 
gwirioneddau  a  draddodid  yn  cael  dylanwad  ar  y  gwrandäwyr.  Ag  fe 
roddwyd  adroddiad  o'r  ymweliad  hwn  i'r  Cyfarfod  Misol.  Yn  y 
flwyddyn  1883  ymwelwyd  â'r  Ynys  gan  y  Parchn.  Thomas  Charles 
Edwards,  M.A.,  a  Llewelyn  Edwards,  M.A.,  Aberystwyth,  a  Hugh 
Hughes,  Gellidara.  Caed  pregethu  rhagorol  y  pryd  hwn,  yr  hyn 
hefyd  a  adawodd  effeithiau  daionus  ar  ol.  Yr  oedd  hefyd  yn  bres- 
ennol  y  Parch.  Robert  Roberts,  Edeyrn,  Cadben  Thomas,  Bodlondeb,  a 
Mr.  Thomas  Williams,  Pwlldefaid,  ac  eraill  fe  allai  nas  gwyddom  am 
danynt.     Dechreuwyd  y  gwahanol  odfeuon  gan  y  brodyr  hyn.     Felly 

1885.  2  f 


498  *KîtS    ENLI.I. 

gwelir  fod  yr  Ynys  fechan  hon,  er  dyddÌAU  ei  hadferiàd,  wedi  ei  \m* 
dithio  â'r  doniau  goreu,  ac  hefyd  âg  amrywiaeth  "  donîau  De  a  Gòg- 
ledd.w 

Yn  y  flwyddyn  1879  darfu  i'r  Amateur  Artist  celfyddgar  o  Uwch- 
law'r-ffynnon  dynu  darlun— oil  painting — o  Arglwydd  Newboroügh,  a 
gydnabyddir  gan  bawb  a'i  gwelodd  f el  yn  fynegiant  cywir  ac  yn  wir 
ddelw  o  berson  y  gwrthddrych.  Ceir  ef  yn  eistedd  ar  sofa^  gan  ddàl  yẁ 
ei  law  ddalen  o  bapyr  gwỳn,  ac  yn  ysgrifenedig  arni  y  geiriau  hyB  yti 
Saesoneg:  "Law,  Justice  and  Liberty.  What  is  right*  is  right" 
Gerllaw,  yn  ymyl,  oeir  yr  un  geiriau  yn  yr  iaith  Lladin  :  Lez,  JusHtia,  ä 
Libertas.  Id  quod  reetwn,  reäum  est.  Hefyd  ceir  yn  ysgrilenedig  sr  ŷ 
cawoas  gerllaw  yn  yr  iaith  Roeg  yr  adnod  ganlynol,  yr  hon  sydd  hdfyd 
mor  gymhwys  iV  Arglwyddiaeth  yn  y  cysylltiad  hwn  ag  i'r  caroimad 
yn  Gapernaum:  — "Oblegid  y  mae  efe  yn  haeddu  cael  gwneuthur  o  honet 
hyn  iddo ;  canys  y  mae  yn  earu  ein  cenedl  ni,  ac  efe  a  adeiladodd  i  ni 
synagog."  (Luc  vii.  4,  5.)  Cyflwynwyd  y  darlun  i'w  Arglwyddiaeth 
gan  yr  awdwr,  ac  fe'i  derbyniodd  gyda  llonder  a  boddhâd,  ac  a  orchy- 
mynodd  ei  anfon  drosodd  i  Enlli,  lle  y  ceir  ef  ar  y  pared  yn  nhj  y 
gweinidog,  ac  yno  hefyd  y  mae  i  aros. 

Yn  y  flwyddyn  1880  penderfynodd  Cyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifion- 
ydd  yn  unf rydol  a  brwdfrydig  ar  f od  Anerchiad  yn  cael  ei  chyflwyno  iV 
Arglwyddiaeth  fel  arwydd  o  deimladau  cynhes  y  frawdoìiaeth  twag  ato, 
ac  hefyd  fel  amlygiad  o'u  diolchgarwch  iddo  am  ei  garedigrwydd  a'i 
ffafrau  at  achos  crefydd  o  fewn  y  cylch,  ac  yn  arbenigol  i  Ynys  Enlli. 
Caed  anerchiad  cymhwys,  wedi  ei  pharotoi  yn  addurniadol  a  phrydierth, 
yr  hon  hefyd  a  gyflwynwyd  iV  Arglwyddiaeth  yn  mhalas  Bodfean,  pan  y 
derbyniodd  hi  gyda  sirioldeb,  a  gorchymynodd  ei  hanfon  hithau  hefjd 
drosodd  er  mwyn  bod  yn  gydymaith  i'r  darlun.  Ac  yn  bresennol,  yn 
grogedig  ar  bared  ystafell  oreu  y  palas  esgobol  yn  Enlli,  ceir  yr  address 
a'r  porhait,  ac  yno  cânt  aros  yn  etifeddíaeth  i'r  oesaü  a  ddêl,  ac  er 
mantais  fr  ymwelwyr  eu  gweled. 

Dyma  gopi  o'r  Anerchiad  : — 

THB  BIOHT.  HONOURABLE  SPENCBR  BULERLEY,  LORD  NEWBOBOUOH. 

We  have  the  honour  of  piesentiug  this  Âddress  oü  behalf  of  the  Caìrëniéèio  Métfcod- 
iats  of  Lleyn  and  Eifionydd,  who  now  number  over  15,000  persoms,  aad  alsò  ob 
behalf  of  the  inhabitants  of  Bardsey  Island.  We  fcave  for  years  felt  desiioîn  of 
formally  espressing  the  gratitude  which  we  feel  towarda  your  lordship  fòr  favoun 
recŵred  by  us  during  many  years.  We  have  beheld  with  pleasure  the  improve- 
ments  made  upon  the  Glynllifon  and  Bodfean  estates  during  the  laat  forty  ytars  ra 
the  farm  houses  and  outbuildings.  The  teoants  on  the  estates  now  waöt  fcr  ne 
comfort  to  bring  up  their  families,  nor  convenience  to  rear  their  stock,  ŵhieh  tbe 
landlord  can  supply.  We  are  glad  to  inform  your  lordship  that  we  appreciate  these 
things,  not  only  as  a  proof  of  goodwill  between  landlord  and  tenant,  but  in  the 
influence  of  proper  and  commodious  houses  upou  the  morals  ef  the  occtfpiers,  and 
especially  the  servants.  With  no  less  gratincatioD,  my  lord,  did  ẁe  noticB  fbe 
care  which  our  late  chief  magistrate  bestowed  upon  the  monetsry  afiairs  oî  t&e 
country,  lest  the  money  of  the  ratepayers  should  be  wasted  in  needlees  expenditare, 
smd  the  sensitive  conscieDtiousness  with  which  your  lordship  adminîsterea  nót  only 
the  finances  of  the  eounty,  but  the  kw  of  the  land,  from  the  inágisti'áW  béucL 
But  in  connection  with  education  and  reíigion  we  have  reeèlved  faftdrs  m«* 
directly,  favours  which  Nonconformists  could  not  have  had  ftftfni  a  Ghuröfbuaii, 
ercept  from  geuerosity.     Sites  and  leases  for  chapel  building  have  always  been  moêt 


YNYB   ENLLI.  489 

readily  granted  to  tis  upon  the  most  favourable  terms.  The  late  Lord  Newborongh 
erected  a  building  for  the  inhabitants  of  Bardsey  which  seryed  them  well  in  ita 
time  When  we  thought  of  building  a  chapel  on  the  Island,  we  knew  the  site  and 
ea8e  would  be  willingly  granted  to  us.  But  when  your  lordship  built  at  your  own 
expense  the  handsome  chapel  and  the  comfortable  house  attacbed,  our  expectations 
were  far  exceeded.  We  ought  to  have  built  the  chapel  years  ago  ;  and  although  we 
would  wish  to  getachapel  of  our  own  in  Bardsey,  yet  we  sincerely  admire  the 
catholicity  of  spirit  evinced  by  your  lordship  for  the  islanders,  irrespective  of  all 
denominational  differences.  We  hope,  however,  that  while  the  missionary  cause 
there  will  be  under  our  care,  the  work  ai»d  success  attending  it  will  not  be  unworthy 
of  the  noble  gift.  And  while  it  is  a  pleasure  to  uh  to  present  this  Àddress  as  a  formaJ 
expression  of  onr  thanks  to  yonr  lordship  for  this  special  favour,  we  must  confess 
that  wecannot  express  adequately  the  feelings  of  respect,  admiration  and  attachment 
which  we  have  for  halfacentury  cherished  towards  the  family  of  Glynllifon,  nor 
the  blessing  which  we  would  ask  our  gracious  God  to  bestow  npon  them.  We  pray 
that  even  as  your  lordship  and  family  have  been  rich  towards  men,  you  may  be  also 
rich  towards  G  d. 

Robbbt  Hughes,  üwchlaw'rffynnon. 

Huoh  Huohbs,  Gellidara. 

John  Jones,    Plastirion. 

John  Owbn,  Cricerth. 

Robert  Jones,   Plas   iWrallt. 

Robbrt  Owen  Jones,  Hall  Place. 

Ond  nid  ydyw  yr  eglwys  fechan  newyddian  hon  yn  dewis  bod  ei 
hunan  yn  segur  a  diffrwyth.  Nid  byw  yn  hollol  ar  elusenau  a  derbyn 
y  cwbl  y  mae  hi ;  ond  y  mae  yn  hytrach  yn  arfer  tipyn  o  haelioni,  ac 
yn  meddu  trysprfa  arbenigol  iddi  ei  hun.  Gwir  mai  eglwys  fechan 
genadol  a  dibynol  ydyw,  gwir  mai  chwaer  fechan  ydyw,  ond  eto  y  mae 
iddi  fronau,  ac  y  mae  hi  yn  dewis  gwneyd  ychydig  offrwm  feí  cyd- 
nabyddiaeth  am  y  gras  a  ddangosir  tuag  ati,  os  nad  hefyd  fel  prawf  o'r 
gras  a  weithredir  ynddi.  Ceir  hi  bellach  yn  rhestr  tẁr  ei  chw'iorydd 
ynysoedd,  yn  dwyn  ymlaen  ei  haberth  ì  Arglwydd  y  lluoedd,  ac  er 
nad  ydyw  eto  ond  cymhariaethol  fychan,  y  ddwy  hatling,  yr  hyn 
yw  ffyrlîng,  eto  diammeu  ei  fod  yn  gymeradwy  ganddo  Ef. 

Yn  ol  taflen  a  ddarparwyd  gan  Mr.  Jones,  fel  y  canlyn  y  safai 
casgliadau  yr  Ynys  am  y  chwe'  blynedd  o;i  arosiad  yno,  sef  o'r  flwydd- 
yn  1875  hyd  1881 :— 

Amyflwyddyii  1875  Casglwyd  £18  10  Ô 

"  1876  "         20  12  4 

"  1877  "          26    0  14 

"  1878  "          22    0  0 

"  1879  "          21    0  0 

"  1880  "          22    0  7â 

£181    5    8 

O'r  swm  uchod  yr  oedd  £64  14s.  l^c.  wedi  eu  casglu  yn  neillduol 
at  y  G^nadaeth,  pa  rai  a  dalwyd  yn  rheolaidd  i'r  Trysorydd,  ac  fe 
wneir  yno  gasgliad  blynyddol  i'r  amcan  hwnw.  Yn  y  swm  uchod  ceir 
casgliadau  hefyd  at  y  newyn  yn  y  Deheudir,  at  Goleg  Áberystwyth,  at 
y  Fibl  Gymdeithas,  ac  hefyd  at  Eisteddfod  Pwllheli.  Gwelir  fod 
addysg,  llenyddiaeth,  a  chref ydd  yn  dyf od  o  f ewn  cylch  eu  haelf rydedd. 
A  phan  gofir  nad  oedd  holl  boblogaeth  y  lle  ond  prin  ddeuddeg  enaid 
a  thriugain,  gan  gymeryd  i  fewn  y  gwragedd  a'r  plant,  ac  nad  oeddynt 

2   F   2 


440  ¥tiY8    ENLLI. 

eto  ond  ieuainc  yn  y  gra*  hwn,  nis  gellir  ond  eu  canmawl,  ác  nid  rh&id 
Mdynt  hwythau  ychwaith  gywilyddio.  A  diammeu  genym  mai  cyn- 
nyddu  ac  ymddadblygu  wnant  i  bob  helaethrwydd  a  pherffeithrwydd 
yn  y  ddawn  ragorol  hon. 

Fel  y  crybwyllwyd  eisoes  mewn  cysylltiad  â'r  Genadaeth,  fe  sefydl- 
wyd  ysgol  ddyddiol  ar  yr  Ynys,  i  fod  dan  of al  y  Cenadwr.     Ac  yr  oedd 
hyny  yn  ddyeithr-beth  yn  ei  hanes  er  ys  blynyddoedd.     Clywsom  y 
bu  yno  ysgol  ddyddiol  ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  yr  hon  a  gedwid 
gan  ẃr  ieuanc  o  wlad  Lleyn,  Wesleyad  wrth  ei  gredo,  a'r  hwn  a  lysenwid 
gan  y  brodorion  yn  "  Schoolyn."    Elai  y  dysgawdwr  hwn  ar  gylch  bob 
yn  ail  wythnos  trwy  yr  holl  dai,  er  cael  ei  fwrdd  a'i  lettŷ;  a  hyny 
fyddai  ei  dâl,  neu  o'r  hyn  lleiaf  ran  o'i  dâl  am  ei  lafur.     Ond  wedi 
myned  trwy  y  cylch  unwaüh,  penderfynodd  fyned  ymaith,  ac  felly 
darfyddodd  y  sefydliad.     Ac  am  a  wyddom,  felly  y  bu  pethau  mewn 
ystyr  addysgawl  ar  yr  Ynys,  hyd  nes  yr  aeth  y  Parch.  William  Jones, 
M.A.,  yno,  pan  yr  ail  gychwynwyd  hi,  fel  y  soniasom  eisoes.     Un  o 
actau  cyntaf  y  Cenadwr  ar  ol  ei  ymsefydliad,  ydoedd  ymaflyd  o  ddif- 
rif  yn  ngwaith  yr  ysgol  ddyddiol,  a  bu  hefyd  yn  hynod  Iwyddiannus 
yn  hyny.     Cedwid  hi  yn  yr  "  Hen  Gapel,"  yr  hwn  oedd  le  cyfleus,  a 
nifer  yr  ysgolheigion  ydoedd  12,  sef  yr  holl  blant  a  breswyliai  ar  yr 
Ynys.     Buwyd  hefyd  yn  cynnal  am  amryw  dymmorau  "ysgol  nos," 
i'r  hon  yr  elai  y  llanciau  a'r  Uancesau,  a'r  hon  a  wnaeth  fawr  les  i  am- 
ryw  o  honynt.     Yn  amser  agoriad  y  Capel  Newydd  bu  arholiad  ar  y 
plant,  a'r  Inspector  ar  y  pryd  ydoedd  Mr.  K.  Rowland.     Holwyd  hwynt 
yn  fanwl,  a  phrofwyd  hwynt  yn  galed  mewn  ysgrifenu,  mewn  cyfieithu 
o'r  Saesoneg  i'r  Gymraeg,  mewn  darllen  Saesoneg,  ac  hefyd  mewn  rhif- 
yddiaeth.     A  rhoddodd  yr  arholiad  foddlonrwydd  a  boddhâd  mawr 
i'r  Arholwr  a'r  gwŷr  dyeithr,  a  phasiodd  y  plant  oll  yn  y  dosbarth 
cyntaf.     Ac  er  dangos  eu  medr  a  difyru.  yr  ymwelwyr,  canent  yn  dra 
swynol  a  soniarus  amryw  o  emynau  a  thonau  Mr.  Sankey.     Cofus 
gan  yr  ysgrifenydd  i'r  Parch.  Hugh  Hughes  ac  yntau,  pan  ar  yr  Ynys, 
dalu  ymweliad  â'r  ysgol,   ac  am    y  mawr  fwynhâd    a    gaed  wrth 
wrandaw  ar  y  plant  yn  ateb  pob  cwestiwn  a  osodid  ger  eu  bron,  ac 
wrth  sylwi  ar  eu  cyflymder    yn  gwneyd    hyny.     Yr    oeddynt   yn 
myned  trwy  bob  exercise  mewn  modd  nodedig  o  bert  a  chyflym.    Fe 
barheir  i  gario  yr  ysgol  ymlaen  gan  Mr.  William  Jones,  y  Cenadwr 
presennol. 

Buwyd  fwy  nag  unwaith  yn  ymohebu  â'r  Cynghor  Addysg  yn  Llun- 
dain  yn  achos  yr  ysgol  fechan  hon,  gan  osod  ger  bron  ei  sefyllfa  eithr- 
iadol,  fel  dadl  am  estyniad  ychydig  gymhorth  iddi.  Cymerai  Mr. 
Bathbone,  A.S.,  ddyddordeb  mawr  yn  y  mater,  a  bu  fwy  nag  unwaith 
yn  ymddyddan  â  Mr.  Mundella  yn  ei  chylch,  yr  hwn  hefyd  a  ddaeth 
i  deimlo  dyddordeb  mawr  jrnddi,  ac  i  ddymuno  estyn  rhyw  ymwared 
iddi,  er  nas  gallai  yn  ol  y  deddfau  a'r  amgylchiadau  wneyd  hyny. 
Fel  atebiad  i  lythyr  a  anfonwyd  i  swyddfa  y  Cynghor,  derbyniwyd  yr 
un  canlynol,  yr  hwn  sydd  yn  hysbysu  nas  gellid  yn  ol  y  rheolau  estyn 
yr  un  cymhorth  iddi  heb  i'r  athraw  fod  yn  un  trwyddedig,  jt  hyn  nad 
ydoedd  yn  y  cysylltiad  hwn.  Ac  yn  ychwanegol  djrwedir  y  byddai 
i'r  ínsj>ector  rywbryd  dalu  ymweliad  â'r  Ynys.     A  dyma  y  Uythyr: — 


TNYS   ENLLI.  441 

Education  Department, 

13th  October. 
8ib, — Adverting  to  yonr  letter  of  the  22nd  ult,  I  have  to  inyite  your  attention 
to  articles  19  D  and  5  B  of  the  Code.     Her  Majesty's  Inspeotor  thinto  it  might  be 
possible  that  a  female  teacher  should  be  obtained  nnder  the  latter  artlcle,  and  he 
adda  that  he  will  endeayonr  to  pay  the  Island  a  v»sit  in  Jnly  of  nezt  year. 

I  have  the  hononr  to  be*  8ir, 

Tonr  obedient  aenrant, 
Rev.  John  Jones,  Plastirion.  A.  F.  Cobey. 

Ar  ol  hyn,  ysgrifenwyd  at  Mr.  Rathbone,  gan  osod  holl  fanylion  ei 
hanes  ger  bron,  ac  yn  deisyf  ei  ffaf r  i  arfer  ei  ddylanwad  gyda'r  awdur- 
dodau  ar  ei  rhan,  yr  hyn  yn  garedig  a  wnaeth,  er  fel  y  dengys  y  Uythyr- 
au  canlynol  nas  gallasai  dim  daioni  ymarferol  ddeilìiaw  o  hyny.  Yn 
gyntaf  dodwn  ger  bron  y  llythyr  a  dderbyniodd  Mr.  Bathbone  oddi- 
wrth  Mr.  Mundella  ar  y  mater : — 

Privy  Council  Office, 

14th  June,  .1882 
MY  DB4B  Rathbonb, 

I  will  look  carefnlly  into  the  Bardsey  Island  case,  and  if  I  can  help 
them,  I  ahall  certainly  do  so.  (  am  afraid  the  Missioaary  may  not  be  an  authorised 
teacher,  bnt  the  matter  deaerves  consideratioD. 

Faithfully  yours, 

A.  J.  Mundella. 

Ac  wedi  hyn  derbyniwyd  y  llythyr  canlynol  oddiwrth  Mr.  Bathbone, 
yr  hwn  sydd  yn  cadarnhâu  y  tybiaethau  blaenorol,  sef  nad  oedd  yn 
bosibl  estyn  cymhorth  iddi  heb  i'r  athraw  fod  yn  un  trwyddedig.  Ac 
awgrymir  hefyd  y  priodoldeb  i'r  athraw  fyned  o  dan  yr  arholiad 
gofynedig,  er  cymhwyso  ei  hun.     Dyma  y  llythyr : — 

18,  Piiocess  Gardens,  London,  S.  W., 
17th  June,  1882. 
Deae  Sir, 

I  enclose  Mr.  Mundella's  reply  to  my  letter.  I  have  also  had  a  iong 
consnltation  with  him  npon  the  snhject,  ìoto  which  he  has  gone  very  fuliy,  as  it  has 
interested  him  mnch  from  the  educational  difficalties  which  such  a  case  must 
pohsesa.  He  iinds,  after  cateful  esaminütion  iúto  the  law,  that  there  is  no  way 
in  which  the  Edncation  Departinent  can  belp  Bardsey  Island,  uuless  either  the 
Missionary,  or  his  wite,  or  the  teach  r  of  t;.e  school,  could  have  a  fourth-class 
certificate  from  the  Departraeut.  It  one  ot'  them  has  that,  the  Departnaent  can 
give  £15  a  year  and  the  6ov«rnment  grant,  by  which  the  school  ruight  earn  from 
12s.  to  15s.  per  head  for  the  children.  Further,  if  theie  were  an  eveniug  school  for 
yonng  people  ahove  the  ordinary  school  age,  or  aiinlts,  soinething  more  might  be 
added.  Do  you  not  think  that  the  Missionaiy  oi  his  wife  conld  thus  qualify  them- 
selyea  for  a  fourth  class  certificate  ?  I  cannot  help  thinking  that  the  Departraent 
wonld  be  very  lenient  in  the  ezamination  ifthe  work  ofteiching  the  childreu  is 
now  being  well  done,  as  it  is  such  an  ezceptional  caae. 

The  School  lnspector  will  b)  going  there  sometime  soon  to  report  npon  the  case  ; 
so  probably  yon  will  consider  these  points  aud  let  me  he^r  again. 

Yonrs  faithfully, 

Wm.  Rathbonb. 
Bev.  John  Jones. 

Fe  welir  oddiwrth  y  llythyrau  hyn  nad  oedd  yn  bosibl  o  dan  yr  am- 
«nrlchiadau  cael  yr  un  grant  i  ysgol  yr  Ynys,  gan  nad  ydoedd  yr  athraw  yn 
drwyddedig,  ac  nad  ydoedd  ychwaith  wedi  ei  fendithio  eto  ft  gwraig. 
Ond  fe  allai  y  buasai  yn  cymhwyso  ei  hun  yn  ol  gofynion  y  gyfraith, 


448  TH7S  BNJLLI. 

oni  buasai  am  ei  symudiad  o'r  Ynys  yn  fuan  ar  ol  hÿn.     Felly  y  dy- 
benodd  yr  ohebiaeth,  ac  f el  cynt  yr  erys  pethau  hyd  yn  hyn. 

Ônd  ceir  fod  yr  Inspeäor  yn  penderfynu  rhoddi  yr  arfaeth  mewn 
grym  trwy  dalu  ymweliad  â'r  Ynys  er  arholi  yr  ysgol,  a  gwneyd  ad- 
roddiad  o'i  hansawdd  i'r  awdurdodau  yn  Llundain.  Ac  un  diwrnod  ar 
y  neges  hon,  cawn  ef  wedi  cyrhaedd  pentref  Aberdaron,  ac  yno  yn 
dysgwyl  yn  bryderus  am  gyfle  i  groesi  drosodd.  Ond  er  dysgwyl,  nid 
oedd  y  cyfle  yn  dyfod,  gan  na  fynai  yr  Ynyswyr  ar  un  cyfrif  dyfod  i'w 
ymofyn,  am  yr  ammheuent  ef  fel  yspiwr,  ac  mai  treth  drom  fyddai 
canlyniad  ei  ymweliad.  Gwir  y  daeth  y  cwch  drosodd  yn  y  cyfamser, 
ond  aeth  yn  ol  yn  ebrwydd  a  dystaw,  a  hyny  heb  yr  arholwr,  er  ei  fod 
ar  y  pryd  yn  y  pentref  cyfagos,  gan  dybied  mai  y  peth  diogelaf  ydoedd 
ei  adael  Ue  yr  ydoedd  1  Nid  oedd  yn  bosibl  eu  darbwyllo  o'u  camsyn- 
iad  am  amcan  cenadaeth  y  gwr  dyeithr,  am  y  credent  yn  ddiysgog  mai 
un  o  osodwyr  y  dreth  ydoedd.  Teimlai  Mr.  Jones  y  cenadwr  yn 
hynod  flin  ei  ysbryd  oblegid  yr  ymddygiad,  er  yr  ymddangosai  yr 
arholwr  ei  hun  yn  weddol  foddlawn.  Ond  er  hyny  fe  fynai  swyddog 
ei  Mawrhydi  gyflawni  ei  genadwri,  a  llogodd  gwch  iddo  ei  hun  yn 
Aberdaron  i  fyned  drosodd,  a  chyrhaeddodd  yr  Ynys  yn  ddiogel.  Ac  yn 
ebrwydd  y  mae  yn  dechreu  ar  ei  waith,  gan  gyfarfod  y  plant  yn  yr  hen 
gapeí,  er  nad  yr  oll  o  honynt,  gan  fod  dau  deulu  wedi  rhwystro  eu 

Elant  i  f od  yn  bresennol,  ac  un  o'r  rhai  hyny  y  goreu  yn  yr  ysgol,  a 
yny  drachefn  o  herwydd  arswyd  y  dreth.  Ac  wrth  gwrs  teimlai  yr 
athraw  yn  bur  siomedig,  os  nad  hefyd  yn  ddig  o  herwydd  y  peth,  er  y 
dangosai  yr  arholwr  yr  ysbryd  mwyaf  rhagorol,  ac  i'w  galonogi 
dywedai — "Never  mind,  Jones,  I  hope  to  be  able  to  give  you  your 
wishes."  Ac  er  dangos  ei  anghymeradwyaeth  o  ymddygiad  y  cychwyr 
a'r  teuluoedd  a  rwystrasant  eu  plant  rhag  myned  i'r  ysgol  ar  ddiwrnod 
y  prawf,  torodd  yr  athraw  yr  ysgol  i  fyny  am  wythnos.  Hefyd  rhodd- 
wyd  ar  ddeall  i  r  brodorion  fod  Mr.  Watts  yn  dyfod  Tr  Ynys  yn  ol 
cydsyniad  os  nad  dymuniad  Arglwydd  Newborough,  yr  hyn  hefyd  oedd 
wir,  ac  fe  barodd  hyny  iddynt  wasgu  y  glust,  ac  ofni  y  canlyniadau. 
Ond  ni  ddaeth  dim  daioni  ymarferol  o  hyn.  Fe  barheir  i  gadw  yr 
ysgol  ymlaen  megys  cynt  yn  gwbl  dan  nawdd  y  Genadaeth,  ac  yn 
gwbl  annibynol  ar  bob  cymhorth  oddiallan.  Fel  y  canlyn  y  dywed  yr 
athraw  am  gyrhaeddiadau  a  daioni  yr  ysgol  fechan : — uEr  mai  ychydig 
ydy w  nifer  noll  blant  yr  Ynys  y  mae  eu  mantais  at  gynnyddu  gymaint 
a  hyny  yn  fwy.  Ac  y  mae  yr  oll,  oddigerth  dau  neu  dri  o  rai  bychain, 
yn  gallu  ysgrifenu  yn  ddestlus,  a  darllen  yn  rhwydd.  Ac  y  mae  y 
goreuon  yn  dda  iawn  yn  hynyma,  ac  yn  hyddysg  mewn  rhifyddiaeth 
hyd  y  simpleproportiori,  ac  yn  gallu  cyfieithu  Üyfrau  cyffredin  yn  rhwydd, 
a  chyfansoddi  Uythyrau  Cymraeg  a  Saesoneg  cystal  os  nad  gwell  na'r 
dysgwyliad." 

0  bryd  i  bryd  fe  gynnaliwyd  amryw  o  gyfarfodydd  cyhoeddus 
gyda'r  plant,  yn  gwisgo  y  nodwedd  o  gyfarfodydd  llenyddol,  pan  y  ceid 
adroddiadau,  canu  a  sillebu  er  mawr  f  wynhâd  i'r  rhieni  ac  erailL  Fel 
siampl,  rhoddwn  fanylion  o  un  cyf arfod,  yr  hwn  a  gynnaliwyd  ar  ddydd 
Nadolig  1875.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr.  Jones: — ((Nid  oedd  Enlli 
yr  holf  flynyddoedd  a  basiodd  yn  ol  i  leoedd  eraill  o  dreulio  ei 
Nadolig  mewn  cael  gwleddoedd  i'r  corff.     Ond  eleni  cafwyd  gwledd 


IN.Y8  ENLLL  4áÖ 

feddyliol  na  chafwyd  ei  chyffelyb  er  cof  neb  yn  fy w.  Yr  oedd  yn  cael 
ei  dwyn  ymlaen  yn  Gymraeg  a  Saesoneg,  ac  yr  oedd  hyny  yn  angen- 
rheidiol,  gan  mai  ei  hamcan  penaf  ydoedd  gosod  allan  y  modd  y  safai 
yr  hoU  ysgol  ddyddiol  a'r  modd  yr  ymgymerodd  y  plant  âg  addysg.  Yr 
oedd  y  capel  yn  orlawn  o'r  Ynyswyr  ac  eraill.  Ac  yr  oedd  gweled  a 
chlywed  y  plant  yn  myned  trwy  eu  darnau  yn  dra  addysgiadol,  ac  yn 
addaw  dyfodol  dysglaer  i'r  Ynys." 

Ac  nid  ydym  wedi  anghofio  yr  Ysgol  Sabbothol,  yr  hon  yn  fuan  a 
ddaeth  i  f ri  a  dylanwad  mawr  ar  yr  Ynys.  Yr  oedd  hithau,  fel  yr 
ysgol  ddyddiol,  o  dan  ofal  arbenig  y  Cenadwr.  Amlygid  cryn  lafur 
ynddi,  a  bywiogrwydd  gyda  hi.  Canolrif  ei  nifer  bob  Sabboth  ydoedd 
hanner  cant  Dygid  hi  ymlaen  yn  y  dull  a  ganlyn :  dechreuid  trwy  i 
un  o'r  plant  adrodd  pennod  allan  ar  dafod-leferydd,  ac  i  un  o'r  henaf- 
gwyr  weddio;  ac  un  Sabboth  diweddwyd  hi  trwy  holi  y  plant  o'r 
Rhodd  Mam,  a'r  Sabboth  arall  trwy  i  rywun  mewn  oed  adrodd  allan 
bennod  o'r  Bibl.  Cedwid  rhif  presennoldeb  a  rhif  y  Uafur  mewn  llyfr 
pwrpasol,  yr  hyn  a  ddarllenid  yn  gyhoeddus  i'r  Ysgol  ar  ddiwedd  y 
flwyddyn,  pan  y  gwobrwyid  y  goreu.  Amcenid  ei  chario  ymlaen  yn  ol 
dull  Ysgolion  goreu  y  wlad.  Yn  y  flwyddyn  1881  darfu  i  un  lodes 
fechan  ddyegu  ac  adrodd  allan  1130  o  adnodau,a  hi  a  gafodd  y  wobr. 
Cyf anrif  yr  holl  adnodau  a  ddysgwyd  allan  y  flwyddyn  hono  ydoedd 
8097  o  nifer,  a'r  cyfanrif  am  y  chwe'  blynedd  ydoedd  142  o  bennodau  a 
24,521  o  adnodau. 

Ychydig  flynyddoedd  cyn  sefydliad  y  Genadaeth  ar  yr  Ynys,  talwyd 
ymweliad  â  hi  gan  y  Tad  Ignatius,  y  mynach  perthynol  i'r  Eglwys 
Sefydledig,  am  yr  hwn  y  crybwyllasom  o'r  blaen,  er  edrych  i  fewn  i'w 
hansawdd  grefyddol,  otfrymu  gweddíau  dros  ei  Uwyddiant,  ac  hefyd 
gyda'r  amcan  o'i  hadferyd  megys  cynt  yn  retreat  ysbrydol,  ac  yn  wir 
Ynys  y  Seintiau.  Yn  y  llyfryn  a  gyhoeddodd  ac  a  gyflwynodd  i  Ar- 
glwydd  Newborough,  cawn  ddesgrifiad  o'i  ymweliad  â  hi,  ac  o'r  cais  a 
wnaeth  at  ei  Arglwyddiaeth  am  gael  caniatâd  i  adeiladu  Eglwys  ac 
Ysgoldŷ  ar  site  yr  hen  Fynachlog,  gan  addaw  na  byddai  i  hyny  gostio 
dim  i'r  brodorion.  Ar  waelod  y  ddalen  yn  y  llyfryn  ceir  nodiad,  yr 
hyn  yn  Gymraeg  sydd  fel  y  canlyn  : — 

"  Arglwydd  Newborough  ydyw  percbenog  presenool  yr  Tnys  sanctaidd.  Y  mae 
ei  phreawylwyr  heb  Eglwys  nac  offeiriad.     Ysgrifenais  ato  i  ofyn  iddo  am  hawl  i  sile 


yr  hen  Fynachlog,  er  adeiladu  arni  eglwys  ac  ysgoìdỳ,  pa  rai  a  gynnelid  ac  a  ddygid 
ymjaen  neb  goatio  dim  i  neb  o  honynt.     Yr  oedd  Offeiriad  da  Aberdaroi 


,  Âberdaron  yn  ffüfriol 
iawu  i'r  cynllun." 


Ond  er  pob  denu  a  bygwth  a  arferid  yn  y  cais,  ac  er  fod  "  Offeiriad  da 
Aberdaron"  yn  bleidiol  i'r  mudiad,  eto  ei  wrthod  yn  benderfynol  a 
diatreg  a  ddarfu  ei  Arglwyddiáeth.  Yn  y  Hyf ryn  fe  gyfeiria  y  mynach 
at  y  gwrthodiad  gyda  thristwch,  os  nad  dialedd,  gan  awgrymu  y  gallai 
hyny  f od  yn  achos  poenedigaeth  i'w  Arglwyddiaeth  ry wbryd  yn  y  dyfod- 
ol,  ac  hefyd  ddadgan  gobaith  gwell  Uwyddiant  yn  ei  neges  gyda'r 
etifedd  sydd  i  ddyfod  ar  ol.  Gosodwn  ger  bron  gyfran  o'i  ganiad  ar 
hyn: — 

List  to  that  I  tell  you : 

Years  three  hundred  ahall  not  end, 

Ere  the  King  of  Heaven  shall  senrl, 


444  TNT8  ENLLl. 

Sûots  to  rear  this  sacred  fane, 
Àuà  reatore  her  walls  again. 

8ainta  above  cease  not  their  cry, 

Unto  Chriet  the  Lord  Moet  High ; 
Thmt  hia  ceaeeless  praises  may 

Here  arise  by  night  and  day. 

N ewborongh's  Lord  ehall  own  this  soil ; 
Ere  he  resteth  from  life's  toil, 
Jesns,  for  his  eeiranta'  sake, 
Bids  him  reetoration  make. 

And  if  Sewbo  oogVs  Lord  obey, 
That  which  Jean's  serrants  s*y, 
He  shall  gain  a  blessiog  bright 
In  the  realms  of  Morniog  Ldght. 

If  he  do  not  grant  their  prayer, 
He  ahall  loee  a  bleasiog  rare, 
When  he  lies  on  hia  last  bed 
Sad  regret  ahall  crown  his  head. 

To  hÌ8  80D  shall  then  be  giyen, 
Choicest  bleasÌDgs  from  High  Hearen  ; 
For  he  shall  reatore  to  God, 
Throngh  the  Monhs  this  sacred  sod. 

Saying  thns  he  songht  repose, 
In  the  tomb  whence  he  arose. 

Ond  er  bwgwth  : — 

He  shall  lose  a  blessing  rare, 
When  he  lies  on  hia  last  bed, 
Sad  regret  shall  crown  h  8  head, 

ni  lwyddodd  ac  ni  chafodd  ei  neges,  a  bu  o  dan  angenrhaid  i  droi  ei 
wyneb  tua  gwlad  y  dehau  i  chwilio  am  well  ffawd.  Nid  ydoedd 
perchenog  yr  Ynys  yn  ŵr  a  gredai  yn  ei  fygy thion,  ei  brophwydoliaethau, 
na'i  addewidion,  ond  yn  hytrach  edrychai  amo  fel  un  yn  ynfydu  ! 

Tn  lled  fuan  ar  ol  yr  amgylchiad  hwnw,  penderfynodd  ei  Arglwydd- 
iaeth  adeiladu  synagog  a  thŷ  at  wasanaeth  crefyddol  yr  Ynys,  a  hyny 
yn  gwbl  ar  ei  draul  ei  hun,  fel  y  dywedasom  eisoes.  Dylid  dyweyd 
fod  yno  gapel  bycban  yn  flaenorol,  i'r  hwn  yr  ymgasglai  nifer  o'r 
trigolion  i  addolì,  ac  yn  yr  hwn  y  gwasanaethai  y  diweddar  Barch. 
Bobert  Williams ;  ond  yr  oedd  erbyn  hyny  wedi  myned  yn  hen  ac  yn 
oedranus.  Ond  dyma  adeilad  newydd  hardd  yn  ei  le,  ac  ysgrif  f el  hyn 
ar  y  llechfaen  sydd  yn  ei  dalcen  :  "  Y  capel  hwn  a  adeiladwyd  cr  bndd 
trigolion  Ynys  Enlli  yn  y  flwyddyn  1875."  À  chan  mai  y  Methodist- 
iaid  Calfinaidd  ar  hyn  o  bryd  ydyw  y  mwyafrif,  os  nad  agos  yr  oll  o'r 
preswylwyr,  hwy  sydd  yn  defnyddio  y  capel,  a  hwy  pîau  yr  achos  sydd 
ynddo,  ac  hefyd  sydd  yn  ei  gynnal  Àrglwydd  Newborough  pîau  y 
capel,  ond  y  Methodistiaid  Calfinaidd  pîau  yr  achos  sydd  ynddo.  Ac 
nid  peth  hollol  gymhwys  a  hapus  ydyw  hyny  i'r  Cyfundeb,  os  edrychir 
amo  o  wahanol  gyfeiriadau.  Àc  nid  ydym  yn  gwybod  am  siampl  arall 
yn  hanes  yr  enwad  o  achos  yn  cael  ei  gynnal,  ac  yn  enwedig  achos 
Cenadol,  mewn  capel  heb  f od  yn  eiddo  i'r  Cyf undeb.    Ond  dyma  achos, 


YNYS  ENLLI.  445 

yr  hwn  fu  yn  'costio  i'r  Gymdeithas  Genadol  £100  yn  y  flwyddyn  am 
flynyddoedd,  ac  yn  bresennol  yn  costio  £55  yn  y  flwyddyn,  ac  heb 
rith  o  sicrwydd  am  y  babell,  ond  yn  unig  hoedl  ac  anrhydedd  y  gŵr 
boneddig.  A  dyma'r  unig  wedd  anffafriol  sydd  ar  yr  achos  yn  Enlli, 
yn  enwedig  os  edrychir  ymlaen  i'r  dyfodol.  Gobeithio  na  ddaw  dar- 
oganau  rhai  personau  byth  i  ben  yn  y  cyfeiriad  hwn.  Ond  yn  ddi- 
ddadl,  mantais  a  chysur  y  sefydliad  a  fyddai  cael  rhyw  sicrwydd  am  yr 
adeilad,  a  byddai  hyny  hefyd  yn  sicrhâu  ei  barhád  a'i  iawn  gadwr- 
aeth  yn  y  dyfodol.  Ond  methiant  a  fu  pob  ymgais  i  geisio  sicrhâu 
hyny  hyd  yn  hyn ;  ac  f elly  rhaid  cymeryd  pethau  f el  y  maent.  Ond 
yn  ddiammeu  dylesid  bod  wedi  edrych  i  fewn  yn  fanwl  i'r  mater  hwn 
cyn  myned  i  ddechreu  ar  y  gwaith  o  gwbl.  Ond  gobeithio  na  ddaw 
dim  yn  y  dyfodol  a  fydd  yn  Uesteirio  cynnydd  a  pharhâd  y  gwaith 
sydd  wedi  ei  ddechreu  mor  ragorol.  Dyma  ddywed  un  gwr,  un  o 
awdurdod  ac  yn  adnabod  carictor  teulu  anrhydeddus  Glynllifon  yn 
dda: — "Pwy  bynag  fydd  y  llywodraethwr  dyfodol,  gallaf  ddyweyd 
hyn,  mor  bell  ag  yr  adwaen  i  y  teulu,  y  credwyf  na  bydd  i  neb  ymyryd 
â'r  Ynyswyr  mewn  ystyr  grefyddoL" 

Wedi  llafurío  ar  yr  Ynys  am  flynyddoedd  gyda  llwyddiant  amlwg, 
ymadawodd  y  Parch.  W.  T.  Jones  oddiyno,  er  ymsefydlu  fel  gweinidog 
ar  Eglwys  Rhydbach,  pan  y  teimlid  hiraeth  a  chwithdod  mawr  ar  ei 
oL  Gellir  dyweyd,  heb  arfer  gormodiaeth,  ei  fod  wedi  bod  yn  foddion 
llesâd  annhraethol  i'r  Ynyswyr  mewn  ystyr  feddyliol,  moesol,  a  chref- 
yddol,  yr  hyn  a  barhâ  yn  hir.  Y  mae  Mr.  Jones  i'w  ychwanegu  at 
restr  y  gwroniaid  ac  amddiffynwyr  y  fíydd,  pa  rai  a  gerfíasant  eu 
henwau  yn  ddwfn  ar  hanesiaeth  yr  Ynys,  ac  nas  gall  cyfnewidiadau  ac 
amgylchiadau  canrifoedd  mo'u  crafu  ymaith.  Ei  olynydd  ar  y  maes 
ydyw  Mr.  William  Jones,  Gosen,  Llanaelhaiarn,  gŵr  cymharol  ieuanc, 
caredig  a  llednais,  ac  un  y  mae  ei  lafur  a'i  weinidogaeth  yn  hynod 
fendithiol  a  chymeradwy  gan  yr  Ynyswyr.  Y  mae  yn  dangos  ei  fod  yn 
meddu  llawer  o  gymhwysder  i'r  lle,  ac  wedi  ei  dori  allan  i'r  gwaith. 
Ac  y  mae  yn  hynod  ddiwyd  a  ffyddlawn  yn  y  gwahanol  gylchoedd,  ac 
yn  amcanu  goruwchadeiladu  yn  dda  ar  y  sylfaen  a  osodwyd  i  lawr  gan 
ei  ragflaenydd.  Yr  ydym  wedi  derbyn  amryw  dystiolaethau  o  gyfeir- 
iad  yr  Ynys,  fod  ei  f uchedd  a'i  wasanaeth  yn  hynod  dderbyniol  yn  y 
lle.  Parhaed  felly.  Ei  gyflog  ef  ydyw  £55  yn  y  flwyddyn,  sef  £50 
oddiwrth  y  Genadaeth  Gartrefol  am  wasanaethu  crefydd,  a  £5  yn  y 
flwyddyn  oddiwrth  Fwrdd  y  Trinüy  at  gynnal  yr  ysgol  ddyddiol.  Mae 
y  tý  iddo  i  fyw  heb  ardreth. 

Ýn  awr  gosodwn  ger  bron  adroddiad  o  eiddo  y  Cenadwr  presennol 
am  ansawdd  yr  achos  ar  yr  Ynys  er  pan  y  mae  yno  yn  llafurio,  sef  yn 
ystod  y  ddwy  flynedd  diweddaf,  a  chanfyddir  wrtho  ei  fod  yn  dal  ei 
dir  ac  yn  ychwanegu  cryfder. 

Enlli,  Chwefror  13eg,  1885. 
Babohbdio  Syb, 

âi  íj  nyfodiad  cyntaf  i'r  Ynys  hon,  er  ys  agos  i  ddwy  flynedd  bellach, 
cefais  dderbyniad  siriol  a  chroesawgar  gan  yr  holl  ynyswyr  yn  ddîeithriad  ;  a  da 
genyf  hysbysu  eu  bod  yn  parhâu  yn  eu  caredigrwydd  a'u  cymwynasgarwch. 

Yn  ystod  yr  ychydig  amser  rnwng  ymadawiad  Mr.  Joues,  y  cyn-genadwr,  oddi- 
yma  a  fy  nyfodiad  innau  yma,  pan  oedd  yr  Ynyswyr  fel  defaid  heb  ganddynt  fugail, 
cefais  ddeall  yn  union  eu  bod  yn  teimlo  yn  bryderus,  chwith,  a  digalon.    Ofuai  rhai 


446  **Y4  ünw* 

o lnrajnt  o* anfenid  neb.i'* jrwasanaetbu.  Af X?  l*4*ty«y  J% «f8V «frbiphtJi  \ 
minnau,  sef  eu  gwetyd  yn  teimlp  dyddordeb  a  zel  tuag  at  yr  achos  maw*  Çoblog- 
aeth  yr  Ynys  yn  bresennol  ydyw  72  o  eneidiau. 

Denant  oll  i  wmndo  jt  elengyl  yn  g?  a?n,  óddigarth  an,  a  gmandawant  yn  asta* 
iawn  herjd;  a  byddaf  y«  cael  1W  i  grodu  w«jtb,i*u  y  bfetf  y  gwiriouecUau  a  draetfai* 
yn  cael  argraff  ar  eu  mçddyliau,  gaa  y  Ijydd  ambetf  uu  o  Jmnynjb  weÿhian,  yn  tgimlp 
nes  gollwng  dagraa. 

Cynnelir  y  moddion  fel  y  canlyn  : — Y  Sabboth,  pregethir  y  bore  aîr  nos,  a  chyn. 
nelir  Ysgol  yn  y  prydnawn ;  nos  Fawrth,  oyfarfod  gyòVr  pkat ;  nos  Fereher, 
cyftrfod  gwaddi;  nos  Iaq,  cyfarfod  eglwyaig.  Nifer  y*  eglw$s,  rhwug  y  rhai 
mewn  oed  a'r  pi*nt,  ydyw  39 

Dygir  ymlaen  y  aeiat  yn  y  dull  a  ganlyn  : — Dechreuir  drwy  i'r  plant  dûtawfyd  ôtt 
badnodau ;  yna  i'r  swyddogion  ddy  weyd  gair  o'u  profiadau,  ac  fe  ddywed  yr  holl 
aelodaa  adnod  neu  ddwy,  ao  ambell  waith  aic  o'n  teimJad  oddiar  yr  adnodau.  Ac 
yna  byddaf  finuau  yn  cefoio  dy weyd  ychydig  wrthynt  mewn  fferdd  o  adeüadanth  a 
chysur,  er  yn  dra  anmherffaith.  Ni  ddaeth  neb  i'r  eglwys  p'r  newydfl  f&  ya$<>4  j 
ddwy  flynedd  ddiweddaf ;  ond  y  mae  y  rhai  a  ddychwelwyd  yn  lled  ddiwed,dar  yu 
arddangos  llawer  o  fryddlondeb,  ac  yn  ymroddi  o  ddifrif  i  yínarfer  â  dyledswyddau 
cyhoeddus  orefydd,  fel  y  mae  yn  amlwg  eu  bod  drwy  hyny  yn  dal  en  ffordd  ac  yn 
ychwanega  cryfder. 

Bu  un  o'r  aelodau  farw  er  pan  y  daethum  yma,  sef  ìijtgj  Jones,  Oasag  Kapfr,  yn, 
yr  oedran  teg  o  84  mlwydd.  Nid  oedd  oad  ychydig  o  amser  er  pan  y  daetba)  at 
greiydd,  ond  crefydd  fyddai  teatun  ei  hymd^yddan  yn  wastadoL  Byddwn  yn  arjer 
ymweled  â  hi  bron  bob  dydd  yn  yetod  ei  hafiechyd,  Dyweéai  wrthyf  ychydig 
ddyddiau  oyn  ei  hymadawiad,  ••■  Y  mae  arnaf  lawero  çfu  na  ehaf  fi  ddini  mya'd  ifr. 
netoedd  ; "  pan  y  dywedaie  wrt)ii,  "  0«  oes  thyw  gymajpt  q  gMiftd  &P2Ẁ  F»  fJ°k 
calon  at  Iesu  Gnst,  yr  ydych  yn  but  debyg  q  gael  myned."  n  Qeg,  yp  wŷf  y  îÿiae,1' 
meddai,  ac  felly  y  bu  hi  farw. 

Nifer  yr  Yagol  Sabbothol  ydyw  (5.  öellir  dyweyd  fbd  cryn  lawer  o  zel  a  gweith- 
garwch  yn  eaal  eu  dangos  mewn  cysylltiad  ft'r  ssfydlisd  daionushwn  yn  ein  plith. 
Mae  y  rhan  fwyaf  o'r  yagolheigion  yn  gallu  darllen  yn.  rhwydd,  er  ma|  yr  hyn  sj^ 
r  galla  amgyffred  a  deall  yr  hyn  a  díjarlienir.  Y  mae.  yma. 
u  allan  a  thrysori  Oair  Duw  yn  y  cof,  yn  enwedig  ymyse 
Byddwn  yn  arfer  dechreu  yr  Ysgol  bob  Sul  drwy  i  un  ot 
plànt  adrodd  ailan  bennod  iydd  wedi  ddysgu,  a  chredwa  fod  hyaý  yn  ateb  dyban. 
daionus,     4c  ar  y  diwedd  holir  y  plant  yn  y  Bhodd  Aúm  a  Uyfran  eiaiH. 

Ceir  cynnnlliad  da  i'r  cyfarfod  gweddi  bob  wythnoe.  Er  nad  oes  yma  qnd  yr  un. 
rhai  ì'w  gynnal  braidd  bob  tro,  eto  y  mae  yn  dal  ei  dir,  ac  yn  bell  o  gael  edrych 
arno  a  chael  ei  deimlo  fel  peth  cy tfredin  a  diflas.  Hyfrydwch  mawr  i  mi  fydd  clywed 
y  brodyr  yma  yn  erfyn  gydt  thaerineb  o  flaen  yr  orsedd  am  i'r  At^wydd  achnb  eu 
cyd-ddynion  i  fy wyd  tragy wyddol,  a  diammeu  genyf  y  bydd  y  Nefoedd  yn  foddiawn 
i'w  dymuniadan.  Fe  deimla  y  plant  ddyddordeb  neillduol  yn  y  cyfarfod  a  gynnelir 
nos  Fawrth,  a  theilyngant  bob  canmoliaeth  am  yr  ufudd-dod  a  ddangosant  ìlafurio 
yn  y  gwahanol  ganghenau  a  roddir  iddynt. 

A  chymeryd  golwg  gyffredinoi  ar  anaawdd  yr  achos  yn  ein  pliti),  credwn  ei  fod 
yn  myned  ymlaen  ac  yp  llwyddo.  Ond  y  map  yma  djr  lawer  eto  i'w  feddiannn ;  y 
mae  hanner  y  trigolion  bron  heb  ddyfod  i  broffeau  crefydd,  a'r  rhan  fwyaf  o  l^pnynt 
wedi  myned  i  gryn  oedran. 

Ein  gweddi  ydyw  am  i'r  Arglwydd  fwrw  eilwaith  ei  law  i  feddiannu  gweddiH  ei 
etifeddiaeth  yn  yr  Ynys  hon. 

Yr  ei^dpcfi  yn  gy  wir, 

WH4J.4M  íoiçis. 

Oddiar  annogaeth  bendant  gan  amryw  wýr  goîeuedig,  yr  ydym 
jn  dodi  cywydd  rhagorol  Islwyn  i  Seintiau  Enlli  yn  gyflawn  ger 
bron,  a  diammeu  na  raid  i  ni  ofyn  pardwn  am  hyny. 


SATNT   ENLLI. 

GAN  Y  PARCH.   W.    THOMA.S  (Islufyn). 

Rhagsylw 

Ar  ol  darllen  yn  helaeth  ar  y  traddodiadaa  anghytaaas  parthed  Enlli,  barnodd  yr 
ysgrifenydd  mai  addasaf  a  fyddai  iddo  ef  ymgad  v  at  y  gwaith  a  ymddangosai  y  mwyaf 
cymedrol  a  rhesymol,  sef  eiddo  y  Parch.  P.  B.  Williams,  B  A.,  Rect  >r  Llanrug, 
Sir  Gaernarfoa.  (See  TransacUons  of  the  Oymrodorion,  or  Metropolitan  Cambrian 
InstituHon,  Yol.  II.,  Part  iv .,  page  238.  London  :  Pablished  for  the  Institution, 
by  H.  Haghes,  15,  St.  Martin's  le  Grand.  Llandovery :  William  Rees,  1843.) 
Traethawd  y  periglor  dysgedig  ydy w  fy  awdurdod  am  a  ganlyn. 

Deg  Awen,  cân  dy  gvwydd 
I  gynnar  ddiffynfa  'i  ffydd. 
Enlli  fach  !  ennillaf  hwyl 
O'th  gofion  union  anwyl. 
Cofio  'th  saint  fel  cyfoeth  sydd, 
Neu  foeth  i  henafiaëthydd. 
Yr  oedd  Ffydd  ar  ddiffoddi 
Yn  y  'storra,  hyd  nes  i  ti 
Fwrw  gwỳa  dy  fore  ganwyll 
O'r  môr9  uwch  y  tra  mawr  wyll. 

Dwy  filldir  gywir  dy  gylch, 
A'r  eigion  yn  gaer  ogylcn — 
Un  o  hŷd— 08  bychan  oedd 
Dy  led.  :  0  dîail  ydoedd 
Rhyfedd  glod  dy  grefydd  glau, 
Fel  haul  dy  Ddwyfol  Olau  ! 
Er  Ueiód  am-led  dy  dir, 
v  Y  Fendith  oedd  Gyfandir  ! 

Ni  fu  erwi  gan  feirwon, 
0  wir  saint  mor  fras  â  non  : 
Yn  dirion  cuddia  d'  oror 
Ugain  mil  wrth  eigion  môr  ; 
Ugain  mil  o'th  saint-hü  sydd 
Yn  llenwi  'th  erwi  llonyd  (. 
E  feda'r  Adgyfodiad 
Wych  doraeth  o'th  odiaeth  hftd. 
Ca  Llawddog  gawell  heddwch 
A  hûn  lawn  o  fewn  dy  lwch. 
Dirfawr  Abad  fa  Derfel 
I'r  Ynys  hon  o  ran  zel ; 
Yntef  sydd  dan  lonydd  lèn 
Dew  orchudd  dy  dywarchen. 
Diboen  i'r  Abad  Beuno 
Yw  gwely  rhad  dy  gnl  rô. 
Mae  Cadfan  o  dan  dy  dô 
Hoff  was  i'r  Ne  'n  gorphwyso, 
Yn  dysgwyl  egwyl  agor 
Byw  loew  ddydd  ei  farwol  ddôr  ! 
Gwir  brofodd  glwysgor  Brefi 
Fawr  gnwd  ffydd  ein  Dyfrig  ni : 
Rhpdd  yno  ei  urdduniant, 
Do,  was  hen,  i'n  Dewi  Sant 

0  bob  Archesgob  ni  chaid 
Purach  neu  wỳnach  enaid ; 
Bhoi  ei  fraint  a'i  ddirfawr  fri 
A'i  anlloedd,  am  hedd  EnlH 


448  rirrs  enlli. 

Deyrn  o  8ant !   Oedranus  oedd, 

A'i  ddidwyll  awydd  ydoedd 

Am  dreulio  yno  ei  oea 

Yn  Uonydd,  weddill  einioes  ; 

Byw  mwy  mewn  cymnndeb  mêt 

A  Duw,  yn  Rnlli  dawel — 

Ryw  Seion  bêr  o  swn  byd 

Mwy,  ft'i  elfen  am  eilfyd. 

Fawredig  ddawiolfrydedd  1 

Pwy  'n  awr  drwy  fyd  mawr  a'i  medd  ! 

Byw  beonydd,  rhoi  bob  enyd 

Yn  ddi  ffoll  i  Ddnw  i  gyd  : 

Oado  'r  byd,  dal  gyda*r  bedd 

Ryw  ofeb  sobr  a  rhyfedd  ! 

Aeth  rhif  o  wỳr  difrilol 
Drwy  hyfryd  nnfryd  o'i  ol, 
I  f wynhaa  yr  nn  dwfn  hedd, 
Yr  on  hygar  unigedd, 
A  daethant  o'i  gymdeithaa 
Dirion,  yn  gryfion  mewn  Gifti : 
Brwd  elai  en  brawdoliaeth, 
Ao  yn  Nnw  cynnyddn  wnaeth. 

Lle  braint  ydoedd  Enlii  brid, 
Oorea  addysg  a  roddid. 
Fe  ranai  Éinion  Frenin 
I'w  mysg,  er  addysg,  o'i  rin  ; 
Rho'i  lladaeth  Emyr  Llydaw, 
Urddol  ẃr,  yn  rhwydd  o'i  law, 
I  gadw  y  coleg  odiaeth, 
A  than  nawdd  Duw  'n  Athen  daeth. 
Y  Monachod  mynyohynt 
Ein  Enlli  gain  yn  lln  gynt 
Glaniaw  rhag  llid  ffelynion 
Wnai  saint  yn  yr  Ynys  hon  ; 
I  fwynh&o,  i  fyw  yn  ol 
Cywir  foddion  crefyddoJ. 

Os  oedd  ofergoelion  syn, 
Hndolos  yn  en  dilyn  ; 
Eu  rhinwedd  oedd  er  hyny 
Drwy  fraint,  fel  Golendwr  fry : 
fchyw  wawr  wàn,  yr  oreu  oedd 
Acw  yn  asur  cynoesoedd ; 
Gwawr  o  Ras,  goreu  'r  oesan, 
Nid  oedd  hi  ond  yn  dyddhau  ! 

Fmnau  yn  llesgedd  fy  henaint, 
Hoffwn,  cyfrifwn  yn  fraint 
Gael  treulio  yno  mewn  hedd 
0  dawel  ymneillduedd, 
Eiddilion  flwyddi  olaf 
Fy  ngyrfa,  yn  noddfa  Naf. 
Byw  arno,  byw  iddo  Ef, 
Mwy  'n  ddiddig  mewn  hedd-haddef ; 
A  dal  cymundeb  ft'r  dòn, 
fiyd  ail,  o  wydd  bydolion. 
Heb  dyrfau  byd,  heb  derfyn 
Ond  y  gwyrddfor,  gefnfor  gwỳn. 
O'n  hofì  fyd,  Enlli  a  fo 
Iach  wlad  i'm  haul  fachludo. 


SALLWTR   BDMUND   PRÎ8.  449 

Gwedi  y  bòen,  ^yda  Beano 

Gorphwysaf,  mi  drigaf  dro  : 

Ac  hefo  Beun*,  o'r  bedi 

Codi  ynfmawr-rwyag  adwedd.  .      .  . 

Owytherin  goeth  ei  arawd, 

'R  enwog  Tyfriog  ei  frawd, 

A'u  chwaer  dyner  Eleri— 

Fo  aml  oes  yu  F  ymyl  i ! 

A  Derfel  mewn  rhwysg  dirfawr 

Gyfyd  ar  yr  hyfryd  wawr  ; 

A'r  doniog  Cawrda  rinwedd 

Draw  aiff  i  wlad  yr  hoff  wledd. 

A  Phadarn  hoff  eheda 

I  fro  lon  anfarwol  ha'. 

Dwg  Naf  ein  Tegwyn  hefyd 

0  Eolli  bau  i  well  byd. 

Do'f  finnau — minnau  'n  y  ma-i 
Fry  'n  gydfyw  â'r  hen  Gadfan. 

Gwnaethom  un  camgymeriad  trwy  ddyweyd  fod  yr  hen  frawd 
Griffith  Pritchard  yn  flaenor  dewisedig ;  nid  ydoedd  yn  flaenor  er  ei 
fod  yn  blaenori,  yr  hyn  a  wnaeth  yn  ffyddlawn  hyd  ei  angau. 

Opeaceful,  happy  Bardsey, 
Sweet  Islet  of  the  Sea  ! 

1  would  for  ever  rest  me, 
Alljoyfuìly  in  thee ! 

JOHN  JONES. 


SALLWYR    EDMÜNI)    PRYS. 

"Tri  pheth,"  meddai  Archddiacon  Meirionydd,  "a  wnaeth,  na  chyfieith- 
wyd  y  Salmau  bendigaid  ar  yr  un  o'r  Pedwar  Mesur  ar  hugain.  Un  y  w, 
am  na  allwn  ryfygu  clymu'r  Ysgrythyr  Sanctaidd  ar  fesur  can  gaethed : 
rhag  i  mi,  wrth  geisio  cadw'r  mesurau,  golli  deall  yi  Ysbryd ;  ac  felly 

Kchu  yn  erbyn  Duw  er  mwyn  boddloni  dyn."  I  ba  fesur  y  llwyddodd  i 
idio  ucolli  deall  yr  Ysbryd/'  er  ymgadw  o  hono  yn  gaeth  at  y  mesur 
"gwael  ond  esmwyth  "  a  ddefnyddia,  a  ganfyddir  yn  eglurach  po  man- 
ylaf  yr  edrycher  i  mewn  i'w  gyfieithiad.  Er  ei  fod  yn  gorfod  gwylied 
beunydd  ar  y  mydr  a'r  odl,  Uwyddodd  yr  Archddiacon,  i  raddau  ag  sydd 
i  ryfeddu  ato,  i  gadw  at  y  Uythyren  yn  ei  gyfieithiad.  Y  mae  ei  eiriau 
a'i  linellau  llanw  hefyd  wedi  eu  dewis  yn  fanwl,  ac  wedi  eu  dodi,  fel 
rheol,  tuag  ag  at  ddeall  yr  Ysbryd  ac  nid  yn  unig  er  mwyn  Uanw.  Nid 
efe  oedd  y  cyntaf  na'r  diweddaf  i  droi  y  Salmau  ar  gftn  yn  y  Gymraeg ; 
rhagüaenwyd  ef  gan  Gwilym  Canoldi  ef,  a  dilynwyd  ef,  yn  ddiweddar 


460  SàLLWYB  EDMüND  PBT8. 

mewn  cymhariaeth,  gan  Nicander  a  Hiraethog.  Nid  oes  berthynas 
rhwng  y  gweithiau  hyn  a'u  gilydd — os  nad  oes  rhwng  y  ddau  ddiweddaf 
a  enwyd ;  nid  oes  berthynas  o  gwbl,  fodd  bynag,  rhwng  gwaith  Edmund 
Prys  a'i  ragflaenydd,  y  Cadben  Middleton,  mwy  nag  sydd  rhwng  "  Twr 
Dafydd  "  öwilym  Hiraethog  a  "Psallwyr  "  Nicander,  ac  eiddo  Edmund 
Prys.  Y  mae  yr  oll,  yn  ddiammeu,  yn  rhágorol  yn  eu  ffordd,  a  da  pe 
y  mabwysiadid  mwy  o'r  hymnau  Salmyddol  allan  o'r  gweithiau  olaf  a 
enwyd  yn  ein  Llyfrau  Hymnau ;  canys  y  mae  y  mater  yn  ysbrydol- 
edig,  a'r  ffurf  yn  waith  ein  prif-feirdd.  Gwaith  Edmund  Prys,  pa  fodd 
bynag,  ydyw  yr  unig  un  sydd  yn  deilwng  o'r  enw  cyfieithiad. 

Edrychir  yn  rhy  gyffredin  ar  y  gwaith  rhagorol  hwn  fel  math  o 
domen  (maddeuer  y  gymhariaeth)  ag  y  gall  pawb  a  ddewiso  fyned  i'w 
phen  i  bieo  fel  y  myn  ac  i  gaboli  wrth  ei  ewyllys  allan  o'i  chynnwys  yr 
hyn  a  euw  wedi  hyny  yn  emynau,  heb  ystyried  ei  fod  wrth  hyny 
mewn  perygl  yn  fynych  o'i  yspeilio  o'i  wir  werth.  Os  nad  ydyw  yr 
emynau  sydd  ynddo  yn  gyfaddas  fel  y  maent  i'w  harfer  mewn  gwasan- 
aeth  cyhoeddus,  gwell  ydyw  eu  gadael  yn  llonydd,  oddieithr  yn  wir  i 
ni  fod  yn  sicr,  os  gwelwn  angen  newid  ychydig,  ein  bod  yn  cadw  yr 
un  mor  agos,  os  nad  yn  agosach  at  "  feddwl  yr  Ysbryd."  Àm  ei  gyf- 
addasder  fel  y  saif,  hyny  yw,  y  rhan  fwyaf  o  hono,  i'w  arfer  mewn  cyn- 
nulleidf äoedd  cyhoeddus,  cydsyniwn  yn  rhwydd  â'r  hyn  sydd  wedi  ei 
ddyweyd  gan  erailL  "  Buasai  yn  dda  gan  y  casglwyr  [dros  Gymanfa 
Gyffredinol  y  Methodistiaid  Calfinaidd]  pe  gallasent  roddi  ychwaneg  o 
waith  ardderchog  yr  Archddiacon ;  ond  caf wyd  f od  anwastadrwydd  y 
mydr  a'r  acen  yn  rhwystr  anorfod  i  wneyd  hyn."  A  dyma  dystiolaeth 
Gwilym  Hiraethog  am  dano :  "  Y  mae  ganddolawer  o  eiriau  anarferedig 
yn  awr,  a  llawer  o  linellau  anystwyth  a  chlogyrnog,  ac  y  mae  ei  gor- 
fanau  yn  aml  yn  boenus  o  aflerw.  Gyda'r  eithriadau  hyn,  gwaith 
gorchestol  ydyw  y  gwaith  yn  ddiau  ;  ceir  ynddo  ugeiniau  o  bennilüon 
nad  ellir  eu  gwella,  y  rhai  ydynt  wedi  eu  hystrydebu  yn  llyfrau 
emynau  pob  plaid  grefyddol  yn  Nghymru,  a  chenir  hwynt  o  genedl- 
aeth  i  genedlaeth  tra  y  byddo  yr  iaith  Gymraeg  ar  dafod  y  werin." 
Ond  hyd  yn  tíod  yn  y  cymeríad  hwn,  deil  Sallwyr  Archddiacon  Prys 
i'w  gystadlu  âg  unrhyw  waith  cyffelyb  yn  yr  iaith  agosaf  atom.  Ni 
chawn  ddim  ynddo,  er  engrahft,  mor  llipa  ag  a  gyfarfÿadwn  yn  ngwaith 
Saesoneg  "  Sternhold  and  Hopkins,"  megys  : 

In  them  the  Lord  made  for  the  Son 

A  place  of  great  renown, 
Who  like  a  bridegroom  ready  trimmed 

Oomes  from  his  chamber  down. 

Nid  rhydd  gyfieitìiiad  yehwaith  ydyw,  fel  Salmau  "Brady  and  Tate^ẁ 
yn  y  Saesoneg.  Y  mae,  fel  rheol,  yn  rymus;  ac  fel  y  dywedaBom 
o'r  blaen,  yn  rhyfeddol  o  ffyddlawn  i'r  gwreiddiol,  ac  ystyried  ei  fod 
"  ar  fesẅ  cerdd." 

Yr  ydym  wedi  galw  gwaith  Edmund  Prys  yn  gyfieithiad  fwy  nag 
unwaith.  Gwnâethom  hyny  yn  fwriadol ;  oblegid,  ýn  un  peth,  ein  bod 
wedi  dyfod  i  ddtiall}  fel  eraill  'o'n  blaen,  ei  fod  felly ;  ac  nid  yn  img 
hyny,  ond  ei  fod  yn  gyfieithiad  hynod  iawn — yn  wir,  y  mae  ỳn  rhyw- 
beth  mwy,  y  mae  hefyd,  mewn  rhai  manau,  yn  esboniad  rhagorol ;  ac 


s*t»LWra  bi>mtjŵd  ẃm  43Ì 

ŷmtìèllacb,  *m  mai  ein  taraicaii  ya  yr  ysgrff  hon  ydyw  galw  sylw  o'r 
irewydd  ato  yn  y  cymeriad  hwn,  ac  yn  y  cÿmeriad  hwn  yh  unig. 
Teimhöm  y  gallai  hyn  fúá  o  fantais  i  rai,  ac  o  ddyddordeb  i  bawb  o 
ddarltenwýr  ÿ  TRAETtíobYDD  yn  y  dyddiau  hyn,  y  rhai  a  gânt 
eu  hadnabod  yn  y  dyfodöl,  yn  ddiammeu,  fel  cyfnod  y  Cyfieithiadau 
Diwygiedig  o'r  Ysgrythyrau»  Gan  obeithio  y  bydd  i  hyn  fod  yn 
sÿmbyliad  i  eraill  i  ymgynghori  â'r  gwaith  rhagorol  hwn  sydd  yn  ein 
hiaith,  para  y  býddant  yn  ymwneyd  â  Llyfr  y  Salmau.  A  hyderwn,  os 
gwnant,  y  derbyniant  yr  un  mwynhâd  a'r  un  cyanorthwy  ag  y  byddwn 
ninnau  yn  ei  dderbyn  wrth  wneuthur  hyny.  Cânt  yr  hyfrydwch 
weithiau  o  ganfod  ffrwyth  prif  esboniadaeth  ddiweddar  wedi  ei  rag- 
flaenu  yn  ngwaith  ein  cydwladwr  hyglod. 

Gyda  golwg  ar  y  berthynas  a  all  fod  rhwng  Sallwyr  Edmund  Prys  â 
chyfieithiad  yr  Esgob  Morgan,  nid  ydym  ar  dir  ag  y  gallwn  ddyweyd 
fawr,  08  dim,  yn  bendant.  Gwyddom  fod  yr  Archddiacon  wedi  ei 
alw  i  gynnorthwyo  yr  Esgob  i  ddwyn  allan  ei  gyfieithiad  o'r  Bibl ;  ond 
bì  wyddom  pa  ran  a  gymerodd  yn  y  gwaith.  Ond  gan  nad  pa  law  a 
fu  ganddo  yn  y  gwaith  hwnw,  mae  yn  eglur  i  bawb  a'u  cymharo,  nad 
cyfaddasiad  ar  Fesur  Cerdd  o'r  Salmau  yn  ol  y  cyfieithiad  hwnw,  mwy 
nag  o'r  un  cyfieithiad  arall,  ydyw  ei  Sallwyr  ef ;  oblegid  y  mae 
profion  ddigon  ynddo  o'i  fod  yn  gyfieithiad  hollol  annibynol.  A 
ftolygu  hyd  yn  nod  ddarfod  i'r  Esgob  ei  ddal  ef  yn  gyfrifol  i  raddau 
Eekieth,  dy  weder,  am  gyfieithiad  o'r  Salmau,  gellir  dyweyd  ei  fod  wedi 
rhagori  arno  ei  hunan  mewû  liîaws  o  fanau  yn  ei  Sallwyr. 

Yr  ydym  wedi  gwneuthur  detholiad  o  ychydig  engreifftiau  o  hono, 
gan  eu  cymharu  â  gwaith  y  Dr.  Morgan — canys  felly  y  rhaid  ei  adwaen 
— àr  y  naill  law ;  ac  âJr  Cyfieithiad  Awdurdodedig  Cymraeg  a  Saesoneg 
ár  y  llaw  arall,  gan  y  tybiem  y  byddai  hyn  y  ffordd  effeithiolaf  i 
ddangos  ei  deilyngdod.  Cadwasom  ein  hunain  at  un  dosbarth  o 
engreifftiau,  sef  at  y  rhai  hyny  ymha  rai  y  mae  Edmund  Prys  301  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  y  cyfieithiadau  eraill  a  enwyd.  Teimlwn  fod  yr  eglur- 
hàd  hwn  yn  angenrheidiol,  gan  y  gallai  rhai  em  beio  am  beidio  talu 
gwarogaeth  i  brydf erthwch  aml  i  bennill  wrth  fyned  heibio,  ac  am 
basîo  adranau  eraill  heblaw  y  rhai  a  nodir  genym,  ag  y  perthyn 
anhawsder  beirniadol  iddynt 

Ün  gair  eto  parthed  y  def nyddiau  oedd  gan  Edmuhd  Prys  at  ei  law 
i  gynnyrchu  y  fath  gyfieithiad  gorchestol.  Dywedasom  o'r  blaen  nad 
oes  berthynas  rhyngddo  â  gwaith  Gwilym  Canoldref ;  nac,  ond  i  radd- 
au  nad  ydyw  yn  tynu  dim  oddîwrth  ei  annibyniaeth,  â'r  Cyfieithiad 
sydd  yn  Mibl  y  Dr.  Morgan,  fel  ei  gelwir.  Gallwn,  ymhellach,  fod  yn 
lled  hyderus  nad  ydyw  wedi  diljrn  yr  un  cyfieithiad  arall  allasai  fod  o'r 
Salmau  yn  ei  ddyddiau  ef ;  megys  yr  hwn  a  geir  yn  uy  Llyfr  Gweddi 
Gyffredin,"  a  gyhoeddwyd  yn  1586,  yr  hwn  a  briodolir  i  William 
Bftiesbury;  neu  "Psalmau  Dafydd"  1088.  hyd  y  gallem  farnu  oddi- 
wrth  yr  hyn  a  welsom  0  honynt  Ymhellach,  mae  yn  eglur,  dybiem 
ni,  gan  nad  faint  o  gynnorthwy  allai  Edmund  Prys,  a  chydag  ef 
cyfieithwyr  y  Bibl  Cymraeg,  fod  wedi  ei  dderbyn  0  weithiau  yr  hen 
«yfieithwyr  Seisonig  a'r  Diwygwyr  Protestanaidd  ar  y  Cyfandir,  o'r 
LXX.  a'r  Yulgate,  ac,  hwyrach,  o  ychwaneg  o'r  Hen  Gyfieithiadau,  eú 
bod  oU  yn  dra  hyddysg  yn  nhestwn  gwreiddiol  yr  Hen  Destament 


462  8ALLWÎB  EDMÜND   PBY8, 

Casgliad  ydy  w  hwn  ag  yr  ydym  yn  rhwym  o'i  dynu  oddiwrth  y  ffaith 
eu  bod— -yn  enwedig  felly  Archddiacon  Prys — yn  ymddangos  mor 
gartrefol  ac  eto  mor  gywir  yn  eu  hymdríniaeth  o  neillduolion  y  testun 
gwreiddiol.  Er  mwyn  byrdra  galwn  y  Cyfieithiad  Âwdurdodedig 
Cymraeg  a  Saesoneg  yn  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  Am  yr  un  rheswm 
cymerasom  ryddid  i  alw  gwaith  Edmund  Prys  yn  "  Sallwyr."  Ni  rodd- 
asom  y  Cyf.  Awd.  ond  mewn  rhai  manau,  gan  y  tybiem  y  byddai  i'r 
darllenydd  a'n  hanrhydeddo  â'i  sylw  o  gwbl  droi  iV  Fibl,  os  na  ddy- 
gwydda  gofio  yr  adnod. 

Salm  i.  1. — Y  sawl  ni  rodia,  dedwydd  yw, 
Yn  ol  drwg  ystryw  eyngnor  ; 
Ni  saif  ar  fíordd  troseddwyr  ffol, 
Nid  eiste  'n  'stol  y  gwatwor. 

Bhoddir  yr  amser  anmherffaith  am  y  perffaith  yn  "ni  rodia,"  i  ddynodi 
(1.)  yr  arferiad  o  rcjdio  ;  (2.)  fod  y  gwynfyd  yn  y  rhodio,  ac  nid  mewn 
canlyniad  i  rodio,  fel  y  golyga  yr  amser  perffaith,  "ni  rodiodd,"  fel 
yr  edrych  Dr.  Morgan,  Cheyne,  &c,  arno.  Yr  athrawiaeth  hefyd  yw, 
"  Efe  a  fydd  dedwydd  yn  ei  weithred."  Y  mae  ",jdedwydd  yw  "  yn 
well  na  "  gwyn  ei  fyd,"  y  Cyf.  Awd.  Yn  llythyrenol :  "  0  ddedwydd- 
wch  y  gwr,"  &c.  "  Yn  "  ac  nid  "  yn  ol  "  ydyw  ystyr  gyffredin  y  rhag- 
ddodiad  a  arferìr  yn  y  fan  hon.  Y  mae  Gesenius,  fodd  bynag,  yn 
rhoddi  yr  un  ystyr  iddi  yma  ag  y  mae  Prjs  wedi  ei  wneyd  ;  gwel  y 
Thesaurus :  "  juxta  concilium  improborum."  Yn  erbyn  hyn  gellir  nodi 
(1.)  mai  anfynych  iawn  y  mae  y  rhagddodiad  be  a  ce  yn  cyfnewid 
ystyr;  (2.)  ystyr  yr  un  rhagddodiad  yn  y  ddau  le  arall  yn  yr  adnod  yw 
**  yn ;"  (3.)  y  mae  ystyr  y  gair  a  gyfieithir  yn  **  gynghor  "  yn  erbyn  y 
golygiad,  sef  penderfyniad  meddwl,  hyny  yw,  ni  rodia  yn  yr  un  ystâd 
meddwl  ag  y  mae  yr  annuwiol  ynddi  pan  yn  penderfynu  ar  ei 
ymddygiad. 

Wrth  ddyweyd  "  drwg  ystryw  gynghor  "  mae  yn  amlwg  fod  Prys 
yn  deall  y  gair  <cannuwiolion"  yn  ansoddiadol,  i  wneuthur  yrhyn  yr  oedd 
iddo  berffaith  hawl,  yn  ol  dullwedd  gyffredin  yr  Hebraeg ;  cymharer 
"  mynydd  dy  sancteiddrwydd  "  am  "  dy  fynydd  sanctaidd,  a'r  cyffelyb. 
Ond  yn  sicr  dylasai,  i  fod  yn  gyson,  gymeryd  y  geiriau  "  pechaduriaid  n 
a  "  gwatwarwyr  "  yn  yr  un  modd.  Gwell,  yn  hytrach,  yw  golygu  fod 
yma  gyfeiriad  at  dri  dosbarth  o  ddynion,  ac  nid  at  raddeg  mewn  an- 
soddau  yn  nnig.  Yn  "  troseddwyr  ffol"  aberthodd,  er  ein  syndod,  er 
mwyn  y  mydr,  ystyr  hatfaim — á/*apTa>Xot — pechaduriaid,  ac  ysgrifenodd 
"  troseddwyr  "  fel  pe  mai  posh'im  oedd  i'w  gyfieithu. 

Adn.  2. — "Ond  ei  holl  serch  ef  sydd  yn  rhwydd." 

Gwell  "serch"  nag  "ewyllys,"  y  Cyf.  Awd.;  "hyfrydwch,"  fodd 
bynag,  ydyw  y  gair ;  Saes.  "  delight." 

Adn.  8.—"  Ef  fydd  fel  pren  plan  ar  làu  dôL" 

Y  mae  "ar  làn  dôl"  yn  gyflëad  o'r  meddwl,  sef  llecyn  manteisiol  i'r 
pren ;  ond  nid  ydyw  yn  gyfieithiad  o'r  Hebraeg.  Y  mae  "  afonydd 
dyfroedd  "  y  Cyf.  Awd.  yn  gamarweiniol.     Y  mae  "  ffrydiau  "  hyd  yn 


8ALLẀYB   EDMÜND   PRYS.  458 

nod  yn  rhy  gryf.  Y  cwbl  a  olygir  yw,  "  gerllaw  i  dreigliad  dyfroedd," 
— lle  y  byrlyma  y  dwfr  o'r  ddaear,  neu  y  llifa  mewn  rhigolau  ar  wyneb 
y  tir  o  amgylch.     "  Ar  làn  dyfroedd  "  ydyw  cyfieithiad  Dr.  Morgan. 

A'i  holl  waith 
A  lwydda  'n  berífaith  iddo. 

Y  mae  hwn  yn  fwy  diamwys  na'r  Cyf.  Awd.,  sef,  "  A  pha  beth  bynag 
a  wnel,  efe  a  lwydda."  Beth  a  lwydda,  ac  i  bwy  ?  Yn  ol  Prys, 
gwaith  y  cyfiawn  a  lwydda  iddo  ef  ei  hunan.  Ond  gellir  cymeryd  y 
ferf  a  gyfieithir  yma  yn  "Uwyddo"  yn  y  modd  y  mae  i  lawr,  yn 
drawsfynedol ;  a  cheir,  ond  i  ni  ei  chymeryd  felly,  ystyr  arall  i'r 
gair,  sef  cario  allan,  a  gorphen  yn  llwyddiannus  yr  hyn  a  ymgymera 
dyn  â'i  wneuthur.  Yr  ystyr  yma  a  roddir  i'r  gair  gan  Delitzsch, 
Cheyne,  &c. 

Salrr.  ii.  2.  —  Yn  erbyn  Duw  a  Christ  ein  plaid 
T  mae  penaethiaid  bydol. 

Gwell  yn  ddiau  "Eneiniog"  na  "Christ"  fel  cyfieithiad  o  Mashiah 
yn  y  fan  hon,  fel  ymhob  man  arall  y  ceir  y  gair  yn  yr  Hen  Destament. 
Gall  y  gair  "  Crist "  fod  yn  gamarweiniol.  "  His  annointed  "  ydy w  y 
Saes. 

Adn.  7. — Dyma  'r  ddeddf,  a  dd'wedai  'n  rhwydd, 
Hon  gan  yr  Arglwydd  cly wais : 
Ti  yw  fy  Mab  (o'ra  perffaith  ryw), 
A  heddyw  y'th  genedlais. 

Yn  ol  Prys,  â'r  hwn  y  cytuna  Dr.  Morgan,  y  mae  cynnwys  y  ddeddf 
neu  yr  ordeiniad,  yn  dechreu  gyda'r  geiriau,  "  Ti  yw  fy  Mab."  Ond 
gwell,  yn  ddiau,  ydy w  golygu  gyda'r  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  yr  ordein- 
iad  yn  dechreu  gyda'r  geiriau,  "Dywedodd  yr  Arglwydd  wrthyf." 
"Mynegaf  y  ddeddf."  "I  will  relate  a  decree"  Cheyne.  "  I  wili  de- 
clare  concerning  a  decree"  Delitzsch.  Ac  nis  gellir  gadael  allan  o'r 
appwyntiad,  "  Dywedodd  yr  Arglwydd  wrthyf,"  oblegid  hyn  oedd  yn 
rhoddi  grym  ac  awdurdod  iddo.  Gwelir  felly  fod  Prys,  tra  yn  gaíw 
sylw  mewn  gwedd  darawiadol  iawn  yn  ei  gyfìeithiad  at  sail  a  thermau 
appwyntiad  y  Mab  i  fod  yn  Frenin  ar  Sion,  wedi  esgeuluso  rhoddi  yr 
arbenigrwydd  dyladwy  i'r  awdurdod  a  gyflëir  yn  y  geiriau,  "  Dy wedodd 
yr  Arglwydd  wrthyf ; "  er  mae'n  wir  y  çyfeiria  at  hyný  yn  y  geiriau, 
"  hon  gan  yr  Arglwydd  clywais." 

Adn.  9. — Ti  a'u  briwi  hwynt  yn  dy  farn, 
A  gwîalen  haiarn  hayach. 

Bhydd  "  yn  dy  farn  "  ei  lawn  ystyr  i'r  gwreiddiol  am  wialen  haiarn, 
hyny  yw,  feyrn-wialen  haiarn. 

Adn.  11. — A  byddwch  lawen  yn  Nuw  cn, 
Eto  trwy  grynu  hefyd. 

Y  mae  "trwy  grynu,"  Saes.,  "  with  trembling,"  yn  gywirach  na 
"  mewn  dychryn  "  y  Cyf.  Awd.  Cym.  Ac  er  fod  ystyr  arall  i'r  gair  a 
gyfieithir  yn  "  byddwch  lawen,"  eto  y  mae  y  UineÜ  fel  y  mae  gan  Prys 
yn  gyflead  llawn  a  chywir  o  honi  fel  ei  deallir  yn  gyffredin. 

Salm  v.  10. — Dystrywia  hwynt  i'w  camwedd,  Ion, 
O'u  holl  gmghorion  cwympant. 
1886  J       2  O 


454  BALLWYtt    ÜDMÜND   PRYS. 

Nid  ydyw  "  dystrywia  hwynt "  y  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  yn  gyflead 
o  ystyr  y  ferf  sydd  yn  y  fan  hon  o  gwbl.  Y  mae  "dystrywia  Fw 
camwedd "  Prys  yn  agosach  i'r  gwreiddiol,  os  ydym,  fel  mae'n  debyg 
ein  bod,  i  ddeall  wrth  hyn  gosb  am  bechod.  Golyga  y  ferf,  yn  y 
modd  ei  defnyddir  yma,  weithiau,  dyfarnu  dyn  yn  euog ;  ac  weithiau, 
peri  i  ddyn  ddwyn  y  gosb,  neu  roddi  iawn  am  ei  drosedd.  Gwelir, 
íodd  bynag,  er  yr  hyn  a  ddywedwyd,  nad  ydy w  y  syniad  o  ddystrywio 
yn  beÜ  oddiwrth  y  gair;  oblegid  ^waith  Duw  yn  cyfrif  pechod  sydd 
yn  cyfansoddi  dystryw  yr  annuwiol.  "Os  creffi  ar  anwireddau,  Ar- 
glwydd,  O  Arglwydd,  pwy  a  saif  î " 

Ado.  12.—- A'th  gywir  serch,  fel  tarian  gref, 
Rhoi  drosto  Ef  yn  gorou. 

Mae'n  eglur  mai  yr  hen  ystyr  gyntaf  sydd  i'r  gair  "coron,"  sef  cylch, 
yn  y  fan  hon ;  ac  mai  "  amgylchu  "  a  olygir  wrth  "  coroni  "  yn  y  Cy£ 
Awd.  a  Dr.  Morgan.  Y  mae  y  Cyf.  Saes.  yn  gy  wir,  "  Wilt  thou  com- 
pass  him."  Gwell,  fodd  bynag,  yr  amser  presennol  na'r  dyfodol, — 
"  Thou  dost  compass  him ; "  oblegid  golyga  y  Salmydd  mai  dyma  ar- 
feriad  Duw  tuag  at  y  cyfiawn.  Gan  na  ddefnyddir  y  gair  "  coron  "  yn 
yr  hen  ystyr  mwy,  a  chan  fod  eisieu  gair  i  osod  allan  y  syniad  fod  Duw 
yn  arfer  amddiffyn  y  cyfiawn  yn  wastadol,  hwyrach  y  goddefir  i  ni  am 
y  tro  hwn,  gynnyg  y  gair  "  cyson  "  fw  ddodi  yn  lle  "coron."  Tynir, 
mae'n  wir,  oddiwrth  brydferthwch  y  pennill ;  ond  gwneir  i  fyny,  i  ryw 
fesur,  mewn  cywirdeb  ac  eglurder  : — 

Can's  ti  (Arglwydd)  anfoni  wlith 

Dy  fendith  ar  y  oyfion  ; 
A'th  gywir  serch,  fel  tarian  gref, 

Bhoi  drosto  ef  yn  gyson. 

Salm  x.  8. — Hoff  gau  ddyn  drwg  ei  chwant  «i  hun, 
Pawb  yn  gyttun  â'i  beohod ; 
Becdithio  mael  ydyw  eu  swydd, 
A'r  Arglwydd  maeut  i'w  wrthod. 

Eglurhâd  yn  hytrach  na  chyfieithiad  ydyw  y  ddwy  linell  gyntaf;  ac 
mae  yn  debyg  o  fod  yn  gywir.  Ymorchesta  y  dyn  drwg  yn  ei  hunan- 
f oddhâd — yn  ei  chwant  ei  hun.  (Gwell  ydyw  "  chwant "  nag  "  ewyll- 
ys,"  ac  y  mae  "ei  hun  "  yn  gyfystyr  â  "ei  galon"  neu  "ei  enaid.")  Y  mae 
yn  caru  ei  gyffelyb,  "  bendithio  mael  ydyw  ei  swydd,"  sef  y  dyn  sydd 
â'i  fryd  bob  amser  ar  fanteisio  ar  bawb,  ond  yn  gwrthod  neu  yn  diys- 
tyru  yr  Arglwydd.  Y  mae  y  ddwy  'linell  olaf  yn  gyfieithiad,  nid  yn 
unig  posibl,  ond  yn  gyfry w  ag  sydd  yn  dra  thebyg  o  fod  yn  gyfiead  o 
wir  feddwl  y  Salmydd,  yr  hwn  feadwl  a  wisgasid  mewn  geiriau  ag 
sydd  wedi  achosi  llawer  o  anhawsder  i'r  cyfieithwyr  aV  esbonwjrr. 

Ond  prin  y  mae  "  mael "  neu  faelydd  yn  air  digon  cryf  yn  y  fan  hon ; 
arwydda  y  gair  gwreiddiol,  leidr,  neu  yspeilydd  trachwantus.  Gwell, 
o'r  tu  arall,  "  gwrthod  "  na  "  ffieiddio "  y  Cyf.  Awd.;  ond  rhagora 
"  diystyru  "  Dr.  Morgan  ar  y  ddau,  A  ganlyn  ydyw  ei  gyfieithiad  üf 
o'r  adnod :  "  Canys  yr  annuwiol  a  ffrostiodd  wrth  ewylrys  ei  galon ; 
a'r  cybydd  a  ymfendithiodd ;  diygtyru  y  mae.efe  yr  Aiglwydìd."  Gwd- 
wn  ei  fod  yn  cymeryd  y  gair  "cybydd"  fel  testun  i'r  ferf  "bendithio"  ac 
nid  fel  gwthddrych  iddi  fel  y  gwna  Prys  a'r  Cyf.  Awd.     Felly  hefyd  y 


BALLWYfi   EDMÜND  PBYS.  455 

gwna  rhaî  o'r  prif  esbonwyr  diweddar.  Hengstenberg  a  gynnygia  y  cyf- 
ieithiad  canlynol  o'r  hanner  olaf  o'r  adnod  :  "  Yr  yspeilydd  a  fendithia 
ac  (ar  yr  un  pryd)  a  ddirmyga  yr  Arglwydd.  Y  mae  Delitzsch  wedi  dyfod 
i'r  casgliad,  gan  ddilyn  Ewald  a  Hitzig,  mai  yr  un  ystyr  sydd  i'r  gair 
bereh  yn  y  fan  hon  ag  sydd  iddo  yn  Job  ii.  ö  :  "  ac  efe  a'th  felldithia." 
Gair  ydyw  a  arferid  ymysg  yr  Iuddewon  pan  yn  cyfarch  eu  gilydd  wrth 
gyfarfod  neu  ymadael.  Yn  yr  ystyr  diweddäf  y  mae  yn  cyfateb,  mae'n 
debyg,  i'n  "  Da  y  b'och  "  ni.  Yn  unol  â  hyn  cyfieitha  yr  ysgolheigion 
uchod  y  rhan  olaf  o'r  adnod  yn  debyg  i  hyn  :  "  Y  dyn  trachwantus  a 
wrthyd  (ac)  a  ddirmyga  yr  Arglwydd."  Er  hyn  oll  y  mae'n  ddigon 
posibl  mai  Edmund  Prys  sydd  yn  iawn. 

Adn.  5.— Am  fod  ei  flfyrdd  mewn  llwyddiant  hir, 
Ni  wêl  mo  'th  wir  gyfammod  ; 
Bydd  dordyn  wrth  elynion  mâo, 
Fel  chwythu  tân  raewn  sorod. 

Y  mae  Edmund  Prys,  yn  y  pennill  hwn,  wedi  dangos  ei  annibyniaeth 
fel  ysgolhaig  Hebreig  o  radd  uchel,  ac  hefyd  ei  fod  yn  meddu  ar  allu 
na  cheir  ond  yn  y  prif  gyfieithwyr,  sef  gallu  i  dywys  yr  ysbryd  o'r 
gwreiddiol  a  pheri  iddo  drigo  yn  gartrefol  yn  nghorff  y  cyfieithiad  i 
iaith  wahanol.  Daw  y  cyntaf  i'r  golwg,  nid  yn  unig  yn  y  pennill 
drwyddo,  ond,  mewn  modd  arbenig,  yn  ei  gyflead  o'r  ferf  iahüw,  "  bod 
(ei  ffyrdd)  mewn  llwyddiant  hir."  Rhagflaenodd  yn  hyn  y  prif  esbon- 
wyr  diweddar.  Wele  gyfieithiad  Delitzsch  :  "  Sure  are  his  ways  at  all 
times;"  ac  eiddo  Cheyne :  "His  ways  are  stable  at  all  times;"  ac 
eiddo  cyfieithwyr  "  Yr  Hen  Destament  riewydd,"  yr  hwn  sydd  bellach 
ger  bron  y  wlad:  "His  ways  are  firm  at  all  times.,,  (Yr  oeddym  wedi 
cwblhâu  ein  hysgrif  i'r  fan  hon  cyn  i'r  cyfieithiad  newydd  ddyfod  i'n 
Uaw.  Galwn  ef  o  hyn  i'r  diwedd  yn  Cyf.  Diwyg.*)  Mae  yn  deg 
dy weyd  hefyd  mai  níd  wedi  dilyn  y  LXX.  na'r  Ýulgate  y  mae  Prys 
yn  y  fan  hon :  canys  nid  dyna'r  syniad  a  gyfleir  o  gwbl  ganddynt 
hwy.  "  Halogedig  yw  ei  ffyrdd  "  sydd  gan  y  LXX.,  a  chyfieithiad  o 
hyn  ydyw  y  Vulgate,  "inquinatse  sunt  viae  illius."  Cytuna  y  Cyf. 
Awd.  Cym.  a  Saes.,  Dr.  Morgan,  ac  ymyl  y  ddalen  yn  y  Cyf. 
Diwyg.  â'u  gilydd,  a  rhoddant :  "  Eu  ffyrdd  sydd  flm  hob  amser." 
Gyda  golwg  ar  y  peth.  arall  a  nodwyd,  teimlwn  yn  sicr  fod  y 
pennill  hwn  yn  rhywbeth  mwy  na  chyfieithiad  cyffredin :  y  mae 
yn  bortread,  anghymharol  o  fyw,  er  ei  fod  hwyrach  dipyn  yn  an- 
urddasol,  o'r  cymeriad  sydd  o  flaen  meddwl  y  Salmydd  Cymharer  y 
cyd-destunau,  a  cheir  gweled  fod  y  sicrwydd  y  mae  y  dyn  balch  a  ddes- 
grifir  yn  ei  deimlo  yn  ei  "  lwyddiant  hir,"  yn  rheswm  dros  ei  fod,  ar  y 
naill  law,  drwy  ystyried  ei  hunan  felly  "  i'w  falchder  cyfuwch  "  â  Duw, 
wedi  darostwng  ei  hunan  mewn  gwirionedd  mor  isel,  fel  "  ni  wêl  mo'tb 
wir  gyfammod : "  ni  ddeall  y  dref n  fawr,  ni  wêl  yr  Hwn  sydd  wedi 
trefnu  y  ffordd,  ac  ordeinio  y  f arn  sydd  yn  hofran  mor  agos  ato,  ag 
sydd  eto  mor  bell  oddiwrtho,  mor  uchel  allan  o'i  olwg ;  ac,  ar  y  Ùaw 
arall,  ei  fod  yn  ymddwyn  mor  draháus  tuag  at  ei  holl  elýnion.     Teimla 

*  Mae  yn  iawn  dy weyd  fod  yr  erthygl  hon  wedi  ei  pharotoi  at  y  Rhifyn  diweddaf  o'r 
Tbaethodtdd.— Gol.  y  Tbaethodtdd. 

2    B    2 


456  SALLWYR    BDMÜND    Í>HY8. 

yn  "  ei  lwyddiant  hir  "  y  gall  eu  chwalu  oll  drwy  ddim  ond  chwythu 
arnynt  Önd  mor  eiddü  ydyw  y  gair  "  chwythu  "  wrtho  ei  hun  i  osod 
allan  y  syniad  sydd  yma.  Y  mae  "he  puffeth  at  them  "  yn  rhyw  gymaint 
yn  well ;  ond  os  ydym  am  y  syniad  yn  llawn,  derbyniwn  ddarluniad 
anghymharol  Edmund  Prys : 

Bydd  dordyn  wrth  elynion  mâo, 
Fel  chwythu  tâo  mewn  sorod. 

Adn.  10. — Fe  duchan,  fe  a  'mgryma  'i  hun, 
Fel  un  ar  farw  o  wendid  ; 
Ac  ef  yn  gryf,  ac  fel  yn  wael, 
Ar  wan  i  gael  yr  ergyd. 

Rhydd  Dr.  Morgan  yr  un  ystyr  a  Prys  i'r  ferf  iddcceh  y  Kethibh  neu 
weddacah  y  Keri,  sef  "Efe  a  ymgystuddia."  Golyga  "  ei  gedyrn  ef,"  yn  ol 
Prys,  a  hyny,  mae'n  lled  debyg  yn  gywir,  bawenau  y  llew.  Ond  gwell 
o  lawer  yn  y  fan  hon  yw  y  Cyf.  Awd.  Cym.,  sef  "  efe  a  ymgrymma 
ac  a  ymostwng."  Tebyg  i  hyn  ydyw  y  Cyf.  Diwyg.,  yr  hwn  hefyd  a 
gyflea  y  rhan  olaf  o'r  adnod  yn  debyg  i  hyn  :  "  a  chwympa  y  tru- 
einiaid  trwy  ei  gedyrn  ef."  Barna  Cheyne  fod  gair  wedi  syrthio  allan 
o'r  testun  Hebraeg,  a  chyfieitha  : — 

.  .  .  .  and  being  crnshed  (the  poor)  sinks  down. 
Aüd  the  hapless  fall  by  his  btroDg  ones. 

Rhywbeth  yn  gyffelyb  hefyd  ydyw  barn  Hengstenberg,  Perowne,  a 
Kay. 

Salra  xi.  6. — Ar  bechaduriaid  marwor  tân 

A  brwmstan  a  ddaw  'n  gawod, 
A  gwynt  tymhestlog  uchel  iawn, 
Fal  dyma  lawn  wîalenod. 

Y  mae  rhaniad  yr  adnod  hon  yn  y  Cyf.  Awd.  Cym  a  Saes.  yn  ang- 
hywir.  Dylai  ddarllen  :  "  Ar  yr  annuwiol  y  gwlawia  Efe  faglau ;  tân, 
brwmstan,  a  phoethwynt  ystormus  fydd  rhan  eu  phiol  hwynt."  Y 
mae  rhaniad  y  Dr.  Morgan  o  honi  yn  gywirach  ond  yn  aneglur :  "  Ar 
yr  annuwiolion  y  gwlawia  Efe  faglau,  tân,  a  brwmstan,  a  gwynt  ys- 
tormus  [fydd]  rhan  eu  phiol  hwynt." 

A  siarad  yn  fanwl,  "  annuwiolion,"  ac  nid  "  pechaduriaid,"  a  ddylai 
fod  yn  y  Uinell  flaenaf .  Dilyn  wnaeth  y  LXX.  ac  nid  yr  Hebraeg.  Gwel 
Salm  i.  1.  Ónd  prin,  hwyrach,  y  goddefir  i  ni  wneyd  y  sylw  hwn,  am 
nad  ydym  wedi  arfer  rhoddi  cymaint  o  bwys  ar  sylwi  ar  ein  cyf- 
ystyron. 

Gyda  golwg  ar  y  gair  nesaf,  "  marwor,"  dyma'r  ystyr  a  roddir  iddo 
gan  liaws  o'r  prif  esbonwyr.  Anmhosibl,  fodd  bynag,  penderfynu 
oddiwrth  ffurf  y  gair  fel  y  mae  yn  y  gwreiddiol  pa  un  ai  "  marwor"  ai 
"  maglau  n  a  feddylir.  Os  y  rhif  unigol  ydyw  pahim,  "  marwor  "  yn 
ddiammeu  ydy w  ei  ystyr ;  ond,  os  y  lliosog  o  pah  ydyw,  "  maglau n 
ydyw  ei  ystyr.  Ceidw  y  Cyf.  Diwyg.  at  yr  ystyr  ddiweddaf,  gan 
ddilyn  y  LXX.  Trcrytòaí,  a'r  Vulgate  laqueos. 

Gwell  ydyw  "poethwynt  ystormus  "  y  Cyf.  Awd.  Cym.  na  "gwynt 
ystoiinus  uchel  iawn "  Prys,  a  "  gwynt  ystormus  "  y  Dr.  Morgan,  ac 
na*r  Saes.   "  horrible  tempest,"  y  rhai  ydynt  gyflëad  o  irpcvi*a  garayìòos 


SALLWIÄ    JSDMUND   PUÎ8.  457 

y  LXX.  a  spirUus  procelhrum  y  Vulgate.  Ond  y  mae  "  poethwynt "  heb 
"ystormus"  yn  ddigon;  felly  y  Cyf.  Diwyg.,  "a  burning  wind."  Yn 
"fal  dyma  lawn  wialenod"  y  mae  Prys  wedi  cymeryd  y  rhyddid  i 
newid  y  ffugyr :  "  fydd  rhan  eu  phiol  hwynt." 

Saìm  xiv.  7. — Pa'm  ?  oni  wyddant  hwy  eu  bod 
Drwy  bechod,  y  morid  yraa, 
Yn  ysu  fy  nihobla'u  cildroi,  N  • 

TJii  wedd  a  chnoi  y  bara  ? 

"Oni  ŵyr  gweithredwyr  anwiredd."  Gwybod  pa  beth?  Y  daw 
dychryn  arnynt,  am  fod  Duw  yn  nghynnulleidfa  y  rhai  cyfiawn  ;  gwel 
yr  adnod  nesaf.  Felly  y  golyga  Gesenius  ac  eraill.  Gwybod  eu  bod  yn 
bwyta  fy  mhobl  fel  y  bwytânt  fara,  hyny  yw,  heb  synied  eu  bod  wrth 
hyny  yn  cyflawni  unrhy w  weithred  anghyfreithlawn  a  pechadurus  ;  felly 
Prys  a  Dr.  Morgan.  Dealla  Delitzsch  y  cwestiwn  yn  yr  ystyr  sydd 
iddo  yn  y  Cyf.  Saes.  hen  a  diweddar :  "  have  the  workers  of  iniquity 
no  knowledge  V9  Y  maent  fel  anifeiliaid  direswm ;  pa  ryfedd,  gan 
hyny,  eu  bod  heb  gydwybod,  pan  yn  bwyta  ei  bobl  Ef  î 

Adn.  8. — Gweddîo  'r  àrglwydd  hwy  ni  wnant ; 
Yn  hyn  dychryuant  luoedd  : 
Am  fo  i  Duw'n  dala  gyda'r  iawn, 
Yn  un  a'r  cyfìawn  bobloedd. 

Cymerodd  Prys  ryddid,  fwy  nag  arfer,  yn  y  fan  hon.  Cysylltodd 
ddiwedd  yr  adnod  flaenorol  a  hon.  Y  mae  hyny  mewn  undeb  â'r 
llinell  nesaf  fel  ei  cyfleuir  ganddo  ef,  sef  "yn  hyn  dychrynant  lu- 
oedd,"  yn  rhoi  ystyr  höllol  wahanol  i'r  gwreiddiol.  Cymharer  y  Cyf. 
Awd. 

Dylid  crybwyll  hefyd  fod  Prys  a  Dr.  Morgan,  gan  ddilyn  y  LXX., 
Cod.  Alex.  a'r  Fulgate,  yn  rhoddi  y  tair  adnod  a  ddyfynir  gan  Paul  yn 
Rhuf.  iii.  12,  yn  dechreu  gyda  "bedd  agored  yw  eu  ceg,"  &c,  ar  ol  y 
drydedd  adnod  yn  y  Salm  hon,  fel  y  mae  y  seithfed  adnod  yn  Prys  a 
Dr.  Morgan  yn  cyfateb  i'r  bedwaredd  adn.  yn  y  Cyf.  Awd.     ' 

Salm  xv.  4.— Yr  hwn  sydd  ìsel  yn  ei  fryd, 

Yn  caru  'i  gyd-Grist'nogion  ; 
Yr  hwu  sy  'n  ofni'r  Arglwydd  Dduw, 
Ac  sydd  yu  byw  yn  ffyddlou. 

Yr  hwn  ni  thyng  ddim  ond  y  gwir, 
Er  dir  neu  ni^eid  iddo. 

Hawdd  gweled  y  golygiad  a  gymer  o  ddechreu  yr  adnod,  er  fod  ei 
gyfieithiad  ymhell  o  fod  yn  un  llythyrenol.  Yn  hyn  cytuna  y  Dr. 
Morgan  âg  ef :  "Yr  hwn  sydd  ddirmygus  [a]  diystyr  yn  ei  olwg  ei 
hun."  Dyma  olygiad  Delitzsch  hefyd  :  "that  is  displeasing  in  his  own 
cyes,  to  be  degpised."  O'r  ochr  arall  cytuna  y  Cyf.  Saes.  hen  (ar  y 
cyfan)  a  diweddar  (yn  gyfangwbl),  a'r  Cyf.  Awd.  Cym.,  sef  "  yr  hwn  y 
mae  y  drygionus  yn  ddirmygus  yn  ei  olwg." 

Amgylchodd  Prys  gryn  lawer — gan  gymeryd  tair  llinell — i  gyfleu  y 
syniad  syml  sydd  yn,  "  ond  a  anrhydedda  y  rhai  a  ofnant  yr  Arglwydd." 
Gyda  golwg  ar  y  ddwy  linell  nesaf,  cymharer  Dr.  Morgan  :  "  Yr  hwn 

Íos]  twng  ([ie\  i'w  niwed  ei  hun),  eto  ni  newidia ;"  ac  â  Cheyne :  "  If 
le  swear  to  nis  hurt,  he  changes  not."    Methodd  y  cyfieithwyr  di- 


468  SALLWYfi   BDHUND  FfiTS. 

weddar  a  gweUa  dim  ar  7  Uinell  hon;  ond  cynnygiant  ddarlleniad 
arall  ar  ymyl  y  ddalen,  sef  "  Efe  a  dwng  i'w  gyfaill,  ac  ni  newidia." 
Adn.  5. — Ac  ni  ro  ei  arian  yn  llôg, 
Er  dwyn  oymydog  dano, 
Na  gwobr,  na  rhodd,  yr  hwh  ni  fỳo, 
Er  dal  yn  erbyn  gwirion. 

Dyma  gyfieithiad  ffyddlon ;  ac  ar  yr  un  pryd,  mewn  gwedd  hynod  0 
hapus,  esboniad  ar  natur  usuriaeth : 

A  wnelo  hyn  ni  lithra  fyth  ; 

Fe  gaiff  y  ddilyth  goron. 
Salm  xvi.  1,  2.— Cadw  %  Ddaw ;  can's  rhoes  fy  mhwys 

A'm  coel  yn  dradwys  arnad  : 
Fy  Arglwydd  wyd ;  mae  dan  fy  mron 

7  gyffea  hon  yn  wasta4. 

"Fy  enaid,  dywedaist  wrth  yr  Arglwydd:  Fy  Arglwydd  ydwyt  tL/ 
ydyw  y  Cyf  Awd.  Cym.  a  Saes.;  felly  hefyd  y  Dr.  Morgau,  gan 
ddüyn  y  testun  Hebraeg.  Yn  Ue  yr  ail  berson  yn  "  dywedaist,"  ceir 
yn  y  LXX.,  Vulg.  a'r  Syr.,  y  person  cyntaf,  "dywedais."  Tueddir 
ni  i  gredu  fod  Prys  wedi  gweled  yr  anhawsder,  a'i  fod  yn  ceisio  ei 
gyfartod  drwy  gymeryd  Hwybr  canol,  gan  ddywedyd,  mewn  effaith, 
"Dywedais  yn  fy  nghalon."  Nid  ydyw,  beth  bynag,  yn  gwneuthur 
i'r  Salmydd  gyfarch  ei  enaid  yn  yr  ail  berson.  Gwelir  nad  ydyw  "fy 
enaid,"  yn  y  ewreiddiol.  Y  mae  Prys,  ymhellach,  yn  gadael  allan 
"wrth  yr  Ar^wydd,"  gan  y  tybiai,  yn  ddiau,  fod  hyn  yn  cael  ei 
gynnwys  yn  "Fy  Arglwydd  wyd."  Gan  mai  hyn  oedd  y  gyffes, 
rhaid  i  ni  olygu  fod  "  ac  "  neu  "  ac  felly,"  i'w  dybied  0  flaen  y  pennill 
nesaf,  oblegid  fel  y  saif  gellir  casglu  mai  yr  hyn  sydd  yn  y  penniU  nesaf 
ydyw  y  gyffes : — 

Nad  Ues  it'  yw,  na  'm  da,  na  'm  rhin  ; 

Ond  i  drin  saint  daearol : 
I  lesn  rhai  'n  fy  'wyllys  yw, 

T  rhai  sy  'n  byw  'n  rhinweddol. 

hyny  yw,  gan  mai  ei  "Arglwydd  oedd;"  nad  lles  feUy  iddo  ef, 
na'i  dda  na7i  rin,  ond  lles  i'r  saint,  <fec.  FeUy  hefyd  y  Cyf.  Awd. 
Cym.  a  Saes.,  a'r  Dr.  Morgan;  ac  mewn  rhan  y  LXX  a'r  Vulg. 
Mewn  rhan  meddwn,  oblegid  tra  y  maent  yn  debyg  i'r  uchod  yn  yr  ail 
adnod,  y  maent  yn  dra  gwahanol  yn  y  drydedd  adnod ;  a'r  ddau,  sef  y 
LXX.  a'r  Vulg.,  yn  hon  yn  wahanol  i  raddau  oddiwrth  eu  güydd.  Adran 
ydyw  hon,  yn  wir, — un  o  lawer — a  bâr  i  ni  groesawu  cyfíeithiad 
newydd  hollol  o  honi.  Ehywbeth  yn  debyg  i  hyn  ydyw  cyfieithiad 
Delitzsch  a  Perowne  o  honi,  à'r  hyn  hefyd  y  cytuna  ar  y  cyfan  y 
Cyf.  Diwyg.  a  Cheyne: — 

Dywedais  wrth  Jehofab,  fy  Arglwydd  wyt ; 

Hebot  ti,  nid  oes  i  mi  ddim  daioni. 

Ac  wrth  y  saint  sydd  yn  y  tir  (y  dywedais), 

Dyma  y  ihai  rhagorol,  yn  y  rhai  y  mae  fy  holl  hyfrydwch 

I  ddwyn  y  cyfnewidiad  hwn  oddiamgylch  nid  oedd  dim  yn  eisieu  ond 
ad-drefnu  ychydig  ar  yr  arwyddion  seiniadol,  a  newid  lle  un  cysyUtair 
bychan. 

Sa?m  xvii.  8. — Pan  chwiliaist  fi  (da  yw  dy  gof) 
Ni  chefaist  ynof  gamwedd  : 
Fy  myfyr  mad,  na'm  meddwl  llaes, 
Na  ddoed  i  faes  o'm  dannedd. 


&ALL.WYU    BDMUND   PRY8.  459 

Gwell  yti  ddiau  y  gorphenol,  "ni  chefaist,"  na'r  dyfodol,  "ni 
chei"  y  Cyf.  Awd  À  chyflawna  "ynof  gamwedd"  y  syniad, 
"ni  chei  ddini  ynof."  Felly,  Dr.  Morgan,  rhwng  cromfachau, 
"(ynof  anwiredd),"  a'r  Cyf.  Diwyg.  ar  ymyl  y  ddalen.  Y  cwbl  a 
ellir  ddyweyd  am  y  ddwy  linell  nesaf  yw,  eu  bod  yn  cyfleu  syniad  a 
gymeradwyir  gan  Ülaws  o'r  prif  esbonwyr,  er  nad  ydynt  yn  gyfieithiad 
UythyrenoL  Dewisa,  er  engraifft,  Delitzsch,  gan  ddilyn  Böttcher, 
gymeryd  y  geiriau  i  ddynodi,  "  If  I  think  evil,  it  does  not  pass  my 
mouth;"  neu  yn  ol  syniad  Prys,  "  Penderfynais  na  ddeuai  dim  drwg 
drwy  fy  ngenau,"  neu  "  dros  fy  ngwefusau,"  yn  ol  ein  dullwedd  ni.  Ac 
onid  hon  yw  yr  athrawiaetbJ  "Ond  yr  hyn  sydd  yn  dyfod  allan  o'r 
dyn,  hyny  sydd  yn  halogi  dyn."  Yn  sicr  y  mae  "dyfod  i  faes  o'm 
dannedd"  yn  ffyddlonach  i'r  gwreiddiol  yn  y  fan  hon  na  "throe- 
eddai  fy  ngenau"  y  Cyf.  Awd.  a  Saes.,  Dr.  Morgan,  a'r  Cyf. 
Diwyg.  Ond  y  gair  a  gyfieithir  "  bwrìadais  "  neu  "  fy  meddwl  UaesM 
Prys,  ydyw  anhawsder  mawr  yr  adnod  hon.  Digon,  fodd  bynag,  yn 
bresennol  yw  dyweyd,  nad  ydyw  awdwyr  y  Cyf.  Diwyg.  wedi 
gweled  digon  o  reswm  dros  newid  dim  ar  y  llinell  hon. 

Adn.  15.  — A  minnau  mewn  myfyr,  fel  mewn  hûn, 
A  welaf  lun  d'  wynebpryd  : 
A  phan  ddihunwyf  o'r  hûn  hon, 
Y  byddaf  ddigon  hyfryd. 

"Am  danaf  fi,  caf  edrych  ar  dy  wynebpryd  mewn  cyfiawnder. 
Digonir  fi,  pan  ddihunwyf  â'th  ddelw  Di;"  felly  y  Cyf.  Diwyg. 
ac,  ar  y  cyfan,  Cheyne  a  Deìitzsch. .  "  Cad  i  mi  edrych  ar  dy 
wynebpryd,  digoner  fi,  pan  ddihunwyf ,  â'th  ddelw  di ; "  f elly  Perowne 
a  Driyer ;  gwel  Hebrew  Tenses,  tu  dalen  63.  Gadawfl  bennill  dihafal 
Edmund  Prys  yn  ei  ogoniant,  gyda  gofyn,  ar  ol  Dr.  Edwards,  a  ellir 
casglu  oddiwrth  benniÜ  Prys  fod  yma  gyfeiriad  at  yr  adgyfodiad  1 

Salm.  xix.  8. — £r  nad  oes  ganddynt  air  nao  iaith 

(Da,  dywed  gwaith  Duw  Llywydd), 
Dian  nad  oes  na  môr  na  thir, 
Na  chlywir  en  lleferydd. 

Syrthiodd  Prys  i  anghysondeb  yn  y  pennill  hwn,  oblegid  tra  y  mae 
yn  rhoddi  yr  ystyr  briodol,  fel  y  tybir  yn  awr,  yn  y  linell  gyntaf,  y 
mae  yn  syrthio  yn  ol,  yn  niwedd  y  pennill,  ar  y  golygiad  a  gymerad- 
wyir  yn  y  Cyf.  Awd.  Arweiniwyd  ef  a'r  hen  gyfieithwyr  ar 
gyfeiliorn  drwy  edrych  ar  yr  adnod  nesaf :  "  Eu  llinyn  a  aeth  drwy  yr 
holl  fyd,"  &c.,  a  chamddeall  y  gair  a  gyfieithir  yn  "glybuwyd."  Y 
meddwl  yn  ddiau  yw,  nad  oes  yno  neu  ganddynt  (Prys),  nac  ymadrodd 
na  geiriau,  ac  o  ganlyniad  nad  ydyw  eu  Ueferydd  yn  glywadwy.  Felly 
y  Cyf.  Diwyg. 

Adn.  8.—  Aeth  eu  sain  drwy  yr  holl  fyd, 

A'u  geirian  hyd  eithafoedd ;     0 
Yr  haul  teg,  a'i  gwmpas  sydd  bell, 
A'i  babell  yn  y  nefoedd. 

"  Aeth  ei  sain,"  felly  y  Dr.  Morgan,  (îesenius,  a  Cheyne,  gan  dctHyn 
y  LXX.9  q>66yyos ;  Symmachus,  íxoff  î  a'r  Vulgate,  sonus.  Ond  y  mae 
y  syniad  o  linyn  wrfch  wraidd  y  golygiad  hwn;  llinyn  offeryn  cerdd 


460  8ALLWYR    EDMÜND   PUI8. 

Ídyw,  wedi  ei  dynhâu,  fel  ag  i  roddi  allan  y  sain.  Ceidw  Delitzsch, 
[engstenberg,  ac  eraill,  fodd  bynag,  at  y  gair  Uinyn  yn  Uythyrenol, 
gan  ddilyn  Acquila,  tdiw.  Felly  hefyd  y  Cyf.  Diwyg.  Yr  ystyr 
yn  ol  y  golygiad  hwn  yw  fod  Uinyn  yn  dynodi  Uywodraeth;  ac 
mai  meddwl  y  Salmydd  yw,  fod  "  eu  llywodraeth  yn  cyrhaedd  drwy  yr 
holl  ddaear."  Ond  gan  y  gall  y  gair  a  gyfíeithir  yma  olygu  "  sain,"  onid 
mwy  cydweddol  â'r  ail  fraich  o'r  gyfochraeth,  sef,  "a'u  geiriau  hyd 
eithafoedd,"*fyddai  deall  y  gair  yn  yr  ystyr  o  sain  yn  y  fan  hon  ? 

Adn.  7. — Dysg  yr  Arglwydd  Rydd  berffaith  ddawn, 
A  dry  i'r  iawn  yr  enaid  : 
Felly  ìhydd  ei  wir  dystiolaeth 
Wybodaeth  i'r  ffyddloniaid. 

"Dysg,"  neu  "  ddysgeidiaeth,"  yn  ddiammeu,  yw  y  gair  priodol  am 
iharah  yn  y  fan  hon.  Y  mae  ystyr  y  naill  a'r  llall  hefyd  yn  cyfateb  yn 
hollol  i'w  gilydd,  sef  dangos,  a  thrwy  hyny  hyfforddi.  Nid  cyfraith  y 
Dong  Air  a  olygir,  oblegid  nid  yw  yn  ngallu  hono  i  droi  yr  enaid. 
Y  mae  "perffaith  ddawn"  hefyd  yn  gyflëad  hapus  iawn  o'r  hyn  a 
amcenir  ei  osod  allan ;  hyny  y  w,  perffaith  f el  dawn  i  ateb  y  dyben  sydd 
mewn  golwg,  sef  "troi  yr  enaid."  Tra  y  mae,  "A  dry  i'r  iawn 
yr  ensid"  yn  llawer  gwell  na  "throi"  arno  ei  hun;"  ac  na'r  Saes., 
"  conyerting ; "  ac  hyd  yn  nod  nag  "  adfy wia,"  yr  hwn  a  gymeradwyir 
gan  líaws.  "Restoring  the  soul,"  ydyw  y  Cyf.  Diwyg.  Cymerodd 
Prys  gryn  ryddid  ar  ran  olaf  yr  adnod.  Gwell  ymhob  modd  ydyw 
y  Cyf.  Awd. :  "Tystiolaeth  yr  Arglwydd  sydd  sicr,  yn  gwneuthur  y 
gwirion  yn  ddoeth;"  neu  yn  ol  Dr.  Morgan,  "yn  peri  doethineb  i'r 
ehud." 

Salm  xxiv.  6. — Hon  sydd  gan  Ddnw  'n  genedlaeih  gref, 

A'i  ceisiant  ef  yn  effro ; 
A  geisiant  d'  wyneb,  dyma  'u  maeth, 

Sef  gwir  genedlaeth  Iago. 

Gwelir  ar  unwaith  yr  ystyr  a  rydd  Prys  i'r  gair  "Iago,"  yr  hwn  sydd 
wedi  peri  cymaint  o  anhawsder  i'r  esbonwyr.  Nid  y  genedl  sanctaidd 
fel  yn  cael  ei  chyfarch  dan  yr  enw  hwn  a  olygir.  Nid  oes  angen 
ychwaith  am  help  "O  Dduw,"  ymyl  y  ddalen,  a'r  Cyf.  Diwyg. 
Ni  raid,  mwy  na  hyny,  syrthio  yn  ol  ar  yr  hen  gyfieithiadau, 
y  LXX.,  er  engraifft,  yr  hwn  a  rydd  "  y  rhai  a  geisiant  wyneb  Duw 
Jacob  "  (Cnrovvr<úv  tò  irp6<rwirov  rov  &eov  'la*<&/9).  Esboniad  ydy w,  neu  enw 
eglurhäol,  yn  ol  Prys,  ar  y  genedlaeth  a  ddesgrifir.  Pwy  ydynt  y 
rhai  a  geisiant  wyneb  yr  Arglwydd  ?  "  Gwir  genedlaeth  Iago  ydynt." 
Ymddengys  mai  fel  hyn  y  deallir  y  gair  yn  Targ.  David  Kimchi,  ac 
Aben  Ezra,  y  rhai  a  ddilynir  gan  Hitzig,  Kay,  a  Delitzsch.  Pa  fodd  y 
daeth  Edmund  Prys  i'r  un  casgliad  ì 

Gallaöem  fyned  ymlaen  i  ddiwedd  y  Sallwyr,  gan  ychwanegu 
engreifftiau  i  ddangos  ysgoleigdod  y  cyfieithiad  rhagorol  hwn.  Fe 
allai  y  cawn  gyfleusdra  i  wneuthur  hyny  eto  mewn  rhyw  wedd  neu 
gilydd. 

Richard  E.  Morris. 

Aberdyfi. 


ESBONIAD      PRINCIPAL     EDWARDS      AR     YR 
EPISTOL   CYNTAF    AT   Y  CORINTHIAID. 

A  Commentary  <m  the  First  Epistle  to  the  Corinthians.  By  Thomas  Chaüles 
Edwardb,  M.Ä.,  of  liiucoln  College,  Oiford  ;  Pri  icipil  of  the  Uuiyersity 
College  of  Wales,  Aberystwyth.     Lomion :  Hamilt  >n,  A.da»n8  &  C  >.,  1885. 

AIL  ERTHYGL. 

Fel  yr  awgrymwyd  yn  niwedd  yr  erthygl  flaenorol,  yr  hon  a  f wriedid 
fel  Arweiniad  i  ychydig  o  sylwadau  mwy  uniongyrchol  ar  yr  Esboniad 
hwn,  yr  oeddym  wedi  nodi  Uiaws  o  ddarnau  yma  a  thraw  ar  hyd  y  Uyfr 
i'w  dyfynu,  naill  ai  fel  engreifftiau  o  nodweddion  yr  Esboniad,  neu  er 
mwyn  galw  sylw  at  y  gwirionedd  neillduol  a  gyunwysid  yn  y  dyfyniad. 
Ond  Uuddiwyd  ni  gan  y  ddau  ammod  sydd  yn  gosod  terfynau  i  bob 
gwaith  dynol.  Gwesgid  arnom  gan  amser  a  lle.  Buasai  myned  ymlaen 
ar  y  cynllun  yna  mewn  un  erthygl  yn  ei  gwneuthur  yn  rhy  faith.  A 
chyfyngid  ni  gan  amser  yn  gystal  a  Ue,  gan  fod  yr  argraffwyr  yn 
gwaedcü  yn  groch  am  y  gweddill  o'r  copi.  A  rhag  i  ni  wastraffu  dim 
o'r  ddau  nwydd  gwerthfawr  yna  wrth  ddechreu  yr  ysgrif  hon,  gadawn 
y  mater  hwn  heb  chwanegu  arno. 

Cyn  myned  ymhellach,  fe  allai  y  dylem  wneyd  rhyw  grybwylliad  am 
yr  adolygiadau  ar  yr  Esboniad  hwn  a  ymddangosasant  ar  ol  cyhoeddiad 
ein  hysgrif  flaenorol.  Heblaw  nodiadau  mewn  cylchgronau  Cymreig, 
ymddangosodd  cyfres  o  erthyglau  mewn  newyddiadur  wythnosol  Cym- 
reig,  y  rhai  ydynt  yn  amlygu  llawer  o  allu  a  chraffder,  o  wybodaeth  a 
dawn.  Ymddangosodd  hefyd  adolygiadau  pwysig  mewn  cyhoeddiadau 
Seisonig  ar  ol  y  rhai  y  dyfynasom  o  honynt  yn  yr  ysgrif  p'r  blaen.  Ceir 
nn  yn  y  British  Qmrterly  Éeview  gan  ysgrifenydd  galluog,  yn  rhoddi  can- 
moliaeth  uchel  i'r  Esboniad.  Y  mae  yn  ddigon  dyddorol  i  roddi  rhanau 
o  hono  yma  fel  yr  ysgrifenwyd  hwynt : — 

Thia  is  a  thoughtful  aud  scholatly  work,  somewhat  cumbroua  in  form,  and 
certainly  not  attractive  to  the  general  reader  ;  but  it  is  an  exposition  of  the  writiog 
and  doctrine  of  St.  Panl  which  no  student  ought  to  pass  by.  Mr.  Edwarrìs  has 
brought  to  the  task  two  qnalifications  of  peculiar  importance.  Hh  is  a  good  Greek 
scholar,  and  he  is  also  thoroughly  íamiliar  with  the  Greek  philosophical  writers. 
While  the  spirit  of  the  ezposition  is  eminently  practical  and  devout,  it  has  pre- 
serred,  perhaps,  a  little  too  much  of  the  character  of  a  student's  note-book  ;  bnt  it 
sets  an  admirable  example  of  the  mode  iu  which  the  study  of  the  Greek  Testament 
shoald  be  puroued.  It  is  at  ooce  textual  and  compreheosive.  The  meaniog  of  the 
words  in  their  grammatical  connection  is  carefully  coosidered.  .  .  .  But  the  exegesis 
is  8ubordinated  to  the  logical  argnment  of  the  Äpostle.  .  .  .  Mr.  Edwards  is  also  a 
preacher,  and  his  volume  will  be  fouud  very  usefnl  aud  suggestive  in  preparation  for 
the  pulpit.  .  .  .  The  anthor  is  well  read  in  the  classical  interpreters  of  the  Epistle. 
He  occupies  a  distinctly  orthodoz  standpoint,  but  his  method  is  critical  and  liberal. 
He  is  one  of  that  school  of  English  writers  which  represents  the  best  side  tf  m^deru 


462  8SB0NIAD   PBINOIPAL  EDWABDS. 

critical  stady — at  once  orthodoz  on  the  great  qae8tions  of  Catholic  faith,  bnt  in  free 
coutact  with  the  historical  and  critical  teachiog  of  all  ages  of  the  Chur<h.  The 
juztaposition  of  the  two  names  of  the  "  rerered  teachera  "  to  whom  the  author  dedi- 
ontes  his  book— Professor  Jowett  and  Dr.  Edwards  of  Bala — is  startling ;  but,  at 
the  same  time,  encouraging  for  the  f  atare  relations  both  of  ecclesiastical  parties  and 
dogmatic  and  critical  opiuion. 

Ymddangosodd  an  arall  yn  y  London  Quarterly  Remew,  cyhoeddiâd  íá 
y  mae  yn  hysbys  sydd  ym  dwyn  cysylltiad  ft  Chyfundeb  parchos  y  Wes- 
leyaid,  yn  cael  ei  olygu  gan  Dr.  Pope,  Prifathraw  Athrofa  y  Wesleyaid 
yn  Didsbury,  gŵr  galluog  a  dysgedig,  awdwr  gwaith  pwysig  ar  Beraon 
Crist ;  a  Dr.  Rigg,  gweinidog  enwog  arall  f ei  ysgrif enwr.  Dy wed  yr 
adolygydd  hwn,  yn  debyg  i'r  hyn  a  ddy wedwyd  o'r  blaen  gan  Dr.  Dods 
yn  yr  Exposüorf  mai  peth  tra  anghyffredin  ydyw  i  awdwr  newydd,  yn 
cyhoeddi  Esboniad  am  y  tro  cyntaf  gymeryd  ei  le,  ar  unwaith  ymhlith 
y  dosbarth  blaenaf  o  Esbonwyr  yr  oes ;  ond  fod  hyny  wedi  ei  gyflawni 
gan  PrincipcU  Edwards  trwy  yr  Esboniad  hwn.  Dywed  yr  adolygydd 
hwn  eto : — 

It  is  not  often  that  a  commentator  puts  himself,  on  his  fìrst  appearance,  mto  the 
front  rauk  of  a  distinguished  class  ;  but  it  is  no  ezaggeratiou  to  say  this  of  the  writer 
of  the  present  work.  In  grammatical  criticism  and  interpretation  of  the  Hne  of 
thonght  alike,  the  work  is  solid  and  strong.  .  .  .  The  acnteneas  of  philological  criti- 
cism  is  worthy  of  a  scholar  of  the  Maater  of  Balliol,  and  reminds  us,  more  than  any 
othpr  recent  work,  of  Meyer.  .  .  .  The  ezpcsition  of  the  substatitÌTe  teaching  of  the 
Epistle  is  eqnally  thorongh.  No  difficulties  are  shirked.  The  crucial  phrases  aad 
pasaages  are  ably  discnssed,  eren  if  they  are  not  always  satisfactorily  erplained.  .  .  * 
Tüe  discussions  of  <(natnral"  and  "  spiritnal"  (ii.  14),  of  vii.  12,  the  aanctification 
of  belieyers'  children  (vii.  1 4),  baptism  for  the  dead  (zv.  29),  and  of  the  whole  of 
chapterzT.9  strike  us  as  particularly  good.  .  .  .  We  trust  Principal  Edwards  witì 
g.ve  us  much  more  work  of  the  same  quality. 

Geir  hefyd  adolygiad  neu  yn  hytrach  Nodiad  ar  y  gwaith  mewn 
cyhoeddiad  mor  uchel  a'r  Contemporary  Review,  ac  wedi  ei  ysgrifenu  gan 
uchelwr  Ëglwysig  o'r  fath  fri  ag  Archddiacon  Farrar.  Y  mae  wrth 
reswm  yn  gorfod  canmol  y  gwaith,  ond  canmoliaeth  gynnil  a  hwyrf rydig 
a  roddir  ganddo,  nemawr  gwell  na'r  hyn  a  eilw  y  bardd  yn 

Damning  with  faint  praise. 

Heblaw  fod  y  gwaith  yn  tystiolaethu  am  dano  ei  hun  i  bawb  cymhwys 
i  farnu,  y  mae  y  ffaith  fod  cynifer  o  wŷr  enwog  fel  beirniaid  ac 
ysgolheigion  yn  ei  osod  yn  y  dosbarth  uchaf  o  esboniadau,  yn  dysfáol- 
aeth  allanol  gref  o'i  deilyngdod.  Na  feddylied  neb  ein  bod  yn  bei'o  yr 
Archddiacon  am  na  fuasai  yn  canmawl  mwy  ar  y  llyfr.  Nid  oes  eisieu 
i  neb  ei  ganmawl  o  gwbl,  heb  son  am  organmawl,  os  na  bydd  yn  barnu 
fel  y  mae  yn  dyweyd,  ac  yn  meddu  rhyw  gymhwysder  i  farnu.  Ehaid 
i  ni  addef  fod  ein  hamynedd  yn  cael  ei  drethu  gan  ryw  arferiad  fursen- 
aidd  o'r  gair  "  gorganmawl "  sydd  wedi  ymlusgo  i'n  plith  yn  ddiwedd- 
ar.  Y  mae  dynion  fel  defaid  yn  dueddol  i  ddilyn  eu  gilydd;  ac  y 
maent  yn  fynych  yn  llithro  i  adrodd  rhyw  eiriau  y  naill  ar  ol  y  llaH 
heb  fyned  i*r  drafferth  i  feddwl  am  eu  hystyr.  Wrth  ddechreu  son  am 
berson  neu  adolygu  llyf r,  cly wir  yn  fynych  rai  yn  dyweyd  nad  ydynt 
hwy  yn  myned  i  organmawL     Gobeithio  nad  ydynt  yn  myned  i  wneyd 


E8B0NIÀD   PRINOIPAL   EDWAUDS.  468 

dim  mor  ddrwg.  Nid  yw  gorganmawl  ymwybodol  yn  ddim  gwell  na 
rhagrithio  a  dyweyd  celwydd.  A  gorganmawl  anymwybodol  yw 
cyfeiliorni  mewn  barn.  Os  bydd  dyn  yn  ddiragrith  yn  credu  fod 
unrhy w  berson  neu  beth  yn  deilwng  o'r  ganmoliaath  uchaf,  rhodded  hi 
iddo.  Y  mae  yn  ddigon  posibl  ei  fod  yn  methu ;  ond  os  ydy w,  methu 
mewn  barn  y  mae.  Pa  un  a  ydy  w  yn  grorganmawl,  neu  ganmawl  uwchlaw 
teüyngdod,  mater  o  farn  yw  hyny  yn  gyfangwbl.  Rhaid  i  bob  un  fod 
yn  sicr  yn  ei  feddwl  ei  hun  nes  yr  argyhoedder  ef.  Y  mae  gan  y  dyn 
sydd  yn  rhoddi  y  ganmoliaeth  ryddid  hollol  i  farnu  drosto  ei  hunan ; 
ac  y  mae  gan  bawb  sydd  yn  ei  wrando  neu  yn  ei  ddarllen  yr  un  rhydd- 
id  ag  yntau.  Felly  pan  y  dywed  dyn  nad  y w  yn  bwriadu  gorganmawl, 
nis  gall  fod  ond  un  ö  ddwy  ystyr  i'r  dy wediad,  sef  nad  yw  yn  bwriadu 
rhagrithio,  neu  nad  y w  yn  b wriadu  cyf eiliorni ;  ac  y  mae  y  naill  broffes 
fel  y  llall  yn  afreidiol. 

Nis  gellir  gwadu  nad  yw  yr  Archddiacon  Parrar  yn  ŵr  o  ddysg  a 
dawn.  Y  mae  yn  hysbys  ei  fod  yn  ysgolhaig  Groeg  gwych  (a  dywed 
dynion  croesion  ei  fod  yn  meddwl  nad  oes  neb  felly  ond  efe),  ac  y  mae 
yn  ŵr  o  hyawdledd  mawr  o  ryw  fath,  fel  ysgrifenydd  ac  areithiwr. 
Ymddengys  ei  fod  o  nwydau  a  rhagfarnau  cryfìon.  Gwnaeth  ei  hun  yn 
dra  hynod  yn  ddiweddar  trwy  geisio  diffodd  y  tân  tragywyddol  âg 
ychydig  o  eiriau  Groeg.  Ond  am  y  cynneddfau  sydd  yn  bwysig  i 
esboniwr,  y  maent  ynddo  ef  yn  tynu  sylw  trwy  eu  habsennoldeb.  Yr 
ydym  yn  cofio  wrth  ddarllen  tua  phymtheng  mlynedd  yn  ol  ei  lyfr  ar 
dystiolaeth  Hanesyddiaeth  i  Grist,  ein  bod  yn  synu  gymaint  mwy  o 
ysgrifenu  doniol  oedd  yn  y  llyfr  nag  o  dreiddgarwch  athronyddol. 
Ac  o  hyny  hyd  yn  awr,  wedi  darllen  ei  Esboniadau  ar  yr  Epistolau  at 
yr  Hebreaid  a'r  Corinthiaid,  yr  ydym  o'r  un  farn  nad  mewn  Rhesymeg 
nac  Athroniaeth  na  Beirniadaeth  nac  Eglurhadaeth  Ysgrythyrol  y  mae 
nerth  Oanon  Farrar.  Daeth  y  Parch.  Joseph  Agar  Beet  i'r  golwg  yn 
ddiweddar  fel  Esboniwr  galluog  i  gymeryd  poen,  ac  i  lafurio  am  wybod- 
aeth  dan  anhawsderau.  Ond  a  barnu  oddiwrth  bobpeth  a  welsom  ni  o'i 
eiddo  ac  am  dano,  y  mae  gwaith  Farrar  yn  gosod  ei  esboniadäu  yn 
uwch  na'r  un  sydd  dan  ein  sylw  yn  beth  nas  gallwn  ni  roddi  cyfrif  am 
dano  ond  mewn  un  o  ddwy  ffordd — rhagf arn  nodedig,  neu  anghymhwys- 
der  nodedig  i  farnu.  Teilynga  Mr.  Beet  barch  mawr  am  ei  fod  wedi 
gweithio  ei  hunan  i  fyny  o'r  hyn  ydoedd  i'r  hyn  ydy w.  Eithr  ni  raid 
ond  darllen  yn  ddiduedd  ranau  o'i  Esboniad  ef  ar  yr  Epistol  hwn,  ac 
o  Esboniad  Mr.  Edwards,  pennod  am  bennod,  na  welir  fod  y  ddau 
Esboniad,  o  ran  dyfnder  ac  eangder  dysg,  a  nerth  a  chyfoeth  meddwl, 
yn  symud  ar  planes  gwahanol. 

Ond  ó  bob  adolygiad  a  ysgrifenwyd  ar  yr  Esboniad  hwn  hyd  yma, 
rhaid  i  ni  addef  mai  yr  un  mwyaf  dyddorol  i  ni  ydyw  yr  un  a  ym- 
ddangosodd  yn  yr  Athencmm,  yr  hwn,  er  nad  yw  ond  byr — llai  na  thair 
colofn,  sydd  yn  gynllun  o  ysgrifenu  cynnwysfawr.  Teimlem  gywrein- 
rwydd  i  weled  pa  fodd  y  buasai  gwaith  fel  hwn  yn  cael  ei  drin  gan  hen 
gyhoeddiad  o  gymeriad  llenyddol  uchel,  ac  heb  gydymdeimlad  âg 
unrhyw  dduwinyddiaeth  o  gwbl.  Y  mae  yn  ddealledig  mai  ysgrifen- 
ydd  yr  adolygiad  hwn  yw  Dr.  Samuel  Dayidson,  yr  hwn,  fel 
y  mae  yn  hysbys,  sydd  yn  ẃr  o  ddysg  ac  enwogrwydd  mawr  fel 


beirniad    ysgrythyrol,    yn    awdwr    llyfrau    pwysig,    ac    a    f u    am 


7*8 
llyfr 


464  E8B0N1AD    PülNOiPAL   EDWAÜDS. 

lawer  o  flynyddoedd  yn  Áthraw  yn  y  Lancashire  Independeni  CoUege 
gerllaw  Manchester.  Ond  y  mae  yn  hysbys  ei  fod  er  ys  hir 
amser  bellach  wedi  dechreu  ymadael  oddiwrth  y  ffydd  a  rodded  un- 
waith  i'r  saint,  yn  oi  olygiadau  ar  Ysbrydoliaeth  ac  erthyglau  eraill  y 
ffydd,  a'i  fod  erbyn  hyn  bron  yn  un  â'r  ysgol  o  feirniaid  Ysgrythyrol  yr 
Almaen  a  gynnwysai  Gesenius,  Ewald,  Baur  ac  eraill,  sydd  wedi  eu 
trwytho  mewn  rhesymoliaeth.  Y  mae  yn  gofus  ei  fod  wedi  ei  benodi 
er  ys  mwy  na  phum'  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  ynghyd  a  Horne  a 
Tregelles,  i  ail-olygu  ac  ail-ysgrifenu  mewn  rhan  fawr  yr  unfed  argraffîad 
ar  ddeg  o  waith  enwog  Hartwell  Horne — yr  Introduction  to  the  Scriptures. 
Yr  oedd  Dr.  Davidson  i  gymeryd  yr  ail  a'r  bedwaredd  gyfrol,  y  rhai  a 
ymdrinent  &  beirniadaeth  ac  eglurhadaeth  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd ;  ond  darfu  i  ymddangosiad  yr  ail  gyfrol,  yr  hon  oedd  wedi  ei 
hysgrifenu  bron  oll  o  newydd  gan  Dr.  Davidson,  ddychrynu  y  byd 
uniongred  i'r  fath  raddau  gan  eofndra  ei  rhesymoliaeth,  fel  y  barnodd 
y  Cyhoeddwyr  nad  oedd  ganddynt  ddim  i'w  wneyd,  yn  gymaint  a  bod 
cyfrol  Davidson,  er  yn  gwerthu  yn  dda  wrthi  ei  hunan,  yn  dyfetha 
gwerthiant  y  Uyfr  cyflawn,  ond  dwyn  allan  yr  ail  gyfrol  mewn  argraff- 
iad  newydd  wedi  ei  hail-ysgrifenu  gan  y  Parch.  John  Ayre,  M.A. 

Parai  hyn  i  ni  deimlo  cy wreinrwydd  i  wybod  pa  beth  a  ddywedai 
gẃr  fel  Dr.  Davidson  am  yr  Esboniad  hwn,  heblaw  mai  efe  y w  y  dyn 
mwyaf  dysgedig,  o  leiaf  yr  ysgolhaig  Biblaidd  enwocaf,  sydd  hyd  yma 
wedi  adolygu  y  gwaith.  Gwelem  wrth  ddechreu  darllen  ei  fod  yn  trin 
y.  llyfr  yn  fwy  annibynol  a  diseremoni, — mewn  dull  mwy  oŷ-handed — 
na'r  un  o'r  adolygwyr  eraill ;  a'i  fod  yn  ysgrifenu  fel  un  yn  teimlo  fod 
yr  adolygwr  yn  sefyll  ar  dir  pell  uwchlaw  yr  awdwr.  Bydd  yn  ddy- 
ddorol  gan  y  rhai  hyny  o'n  darllenwyr  sydd  heb  ddygwydd  darllen  yr 
adolygiad  hwn  wybod  beth  a  ddywed  gŵr  o  fath  Dr.  Davidson  am  yr 
Esboniad  mewn  ffordd  o  feio  a  chanmawl.  Gan  fod  duwinyddiaeth  yr 
adolygydd  ei  hun  erbyn  hyn  o'r  fath  letaf  a  llacaf,  nid  rhyfedd  ei  fod 
yn  cwyno  yn  erbyn  duwinyddiaeth  yr  awdwr.  Dywed  fod  ei  dduwin- 
yddiaeth  yn  naturiol  wedi  rhoddi  ffurf  i'w  ddëongliad  mewn  amryw 
leoedd,  yn  enwedig  yn  y  bymthegfed  bennod,  yr  hon,  meddai,  ni 
ddëonglir  mor  gywir  â  rhanau  eraill,  nid  yn  unig  am  fod  y  pethau  a 
ddywed  yr  Apostol  am  yr  adgyfodiad  yn  anhawddach  eu  deall,  ond  am 
f od  rhai  o  honynt  yn  anghytuno  â  duwinyddiaeth  yr  esboniwr.  Cwyna 
f od  y  llyfr  yn  rhy  fawr,  fod  ynddo  ormod  o  fanylion  mewn  cyfeiriadau, 
dyfyniadau,  ac  ystyron  clasurol  a  chysegredig  i  eiriau  a  dullweddau 
Groeg,  y  rhai  a  berthynant  yn  hytrach  i  eiriaduron  a  gramadegau  ;  a 
bod  ynddo  ormod  o  grybwyll  gwahanol  farnau.  Noda  fel  bai  arall 
ddirdynu  geiriau,  i  gael  allan  o  honynt  wahaniaethau  cywrain  o  ystyr. 
Dywed  na  ddylai  arferiad  ysgrifenwyr  clasurol  da  gael  ei  chymhwyso  at 
yr  Apostol  Paul, — "  Whose  highly  neroous  nature  did  not  comport  unth  the 
weighing  of  words  ;"  ac  am  wahaniaethau  bychain  mewn  rhaneiriau  ac 
arddodiadau  (partides  and  prepositwns)  dy  wed — "  as  if  the  apostle,  intent 
upon  ideas,  condescended  to  these  niceties" 

Hawdd  yw  beio  a  chanmawl  mewn  ffordd  gyffredinol.  Gadewch  i  ni 
edrych  pa  engreifftiau  a  ddyry  yr  adolygydd  hwn  o'r  hyn,  yn  ei  farn  ef, 
sydd  yn  afreidiol  neu  wallus.  Ar  y  gair  rhai  yn  iv.  18  :  "  Y  mae  rhai 
wedi  ymchwyddo,"  ceir  nodiad  fel  hyn  yn  yr  Esboniad  ; — 


E8B0NUD   PRlNClPAL   EDWABDS.  465 

rw€£t  snme,  eitber  "whom  I  c*nnot  name,"  or  "whora  I  could  name  "  (of.  xv. 
12  ;  6al.  i.  7).  S>  in  S  ph.,  Âj.  1138,  tivi  is  ironical  for  <roi. 
Dywed  yr  adolygydi  am  y  sylw  hwn  : — " Such  remarJcs  are  uséless" 
Anturiwn  ofyn  paham  y  mae  y  cyfryw  sylwadau  yn  afreidiol  ì  Ym- 
ddengys  i  ni  fod  y  dd wy  ffordd  o  ddeall  y  gair  "  rhai,"  sef  "  nas  gwn  " 
neu  "  nas  enwaf,"  yn  hollol  berthynasol,  yn  eglurhâd  da  ar  y  gair  yn  y 
nifer  Ueiaf  o  eiriau  oedd  yn  bosibl.  Os  eíid  ynghyd  ag  egluro  y  gair  o 
gwbl,  dymunem  wybod  pa  fodd  y  gellid  ei  egluro  yn  well  ?  Ond  gallai 
fod  yr  adolygydd  â'i  olwg  yn  benaf  ar  y  cyfeiriad  clasurol  at  Sophocles. 
Os  felly,  addef wn  yn  rhwydd  nad  y w  y  cyfeiriad  yn  angenrheidiol  tuag 
at  ddeall  yr  adnod,  nac  o  nemawr  gymhorth  uniongyrchol  i  hyny.  Os 
dyna  a  feddyliai  yr  adolygydd,  rhaid  iddo  faddeu  i  ni  am  ddychwelyd 
ei  sylw  yn  ol  iddo,  a  dyweyd — "  Such  remarhs  are  useless."  Oni  ŵyr 
pawb  nad  oedd  y  cyfeiriad  clasurol  yn  cael  ei  roddi  fel  peth  angen- 
rheidiol  tuag  at  ddeall  yr  adnod,  ond  yn  unig  fei  engraifft  eglurhaol  o 
ddefnyddiad  o'r  gair  tms  gan  yr  ysgrifenwyr  clasurol,  o  natur  gyffelyb 
i'r  dull  y  defnyddiai  yr  Apostol  ef  yn  y  lle  hwn — defnyddiad  hanner- 
gwawdus,  ac  eto  miniog  a  difrifol  î  Nid  oes  neb  a  ŵyr  yn  well  na  Dr. 
Davidson  fod  yr  esbonwyr  sydd  yn  alluog  i  wneyd  hyny  bob  amser  yn 
arfer  cyfochri  engreifftiau  o  ddefnyddiad  geiriau  neillduol  gan  yr  ys- 
grifenwyr  clasurol  a'r  ysgrifenwyr  ysbrydoledig.  Y  mae  cymharu  y 
cyfryw  engreifftiau  yn  addysgiadol  a  dyddorol.  Ac  y  mae  felly  yn  yr 
achos  hwn.  Nid  yw  y  sylw  oll  ond  llai  na  dwy  linell  a  haner ;  ac  nid 
yw  y  cyfeiriad  clasurol  yn  llawn  un  linell.  Credwn  fod  y  cyfeiriad  yn 
ddigon  dyddorol  i  dalu  am  fwy  o  le  nag  a  gymer  yma.  Y  mae  y  sylw 
bychan  hwn  ar  y  gair  "  rhai "  yn  engraifft  darawiadol  o'r  un  dulliau  o 
ymadroddi  yn  ffynu  ymysg  cenedloedd  gwahanol,  ac  yn  dangos  fel  y 
maent  oll  â'u  gwraidd  mewn  un  natur  gyffredin.  Defnyddir  y  duil 
cwmpasog  o  "  rhai "  yn  lle  "  ti "  neu  "  chwi  "  ar  un  Uaw  mewn  mater- 
ion  difrifol,  megys  rhagddyweyd  marwolaeth  neu  weinyddu  cerydd, 
neu  ar  y  llaw  arall  mewn  materion  ysgafn  a  dull  chwarëus.  Y  mae 
y  defnydd  o'r  gair  gan  yr  Apostol  Paul  a  Sophocles  yn  yr  ochr 
ddifrifol.  "Y  mae  rhai  wedi  ymchwyddo,"  meddai  Paul  am  ryw 
nifer  o'r  personau  a  gyferchid  ganddo.  Ac  yn  fynych  yn  ngweithiau 
Sophocles  rhoddir  bygythiad  neu  rag-fynegiad  tywyll  fod  dryg- 
fyd  ar  ddyfod  i  "rywun"  gan  olygu  "i  ti"  Felly  y  mae  yr 
esboniwr  gwreiddiol,  Esgob  Horsley,  yn  deongli  ymadrodd  tywyll 
ein  Hiachawd wr :  "  Yn  wir  y  dy  wedaf  wrthych,  Y  mae  rhai  o'r 
sawl  sydd  yn  sefyll  yma,  a'r  ni  phrofant  angeu,  hyd  oni  welont  Fab 
y  dyn  yn  dyfod  yn  ei  frenhiniaeth  " — mai  cyfeiriad  personol  sydd  yna 
at  dynged  Judas,  gan  olygu  wrth  "  angeu  "  y  gosb  dragywyddol  yn  ei 
chyflawnder  ar  ol  dydd  y  farn.  Fel  yr  awgrymwyd  o'r  blaen,  dyddor- 
ol  iawn  yw  sylwi  ar  ry w  syniadau  neillduol  yn  cael  eu  gosod  allan  yn 
hollol  yn  yr  un  wedd  mewn  gwahanol  ieithoedd,  ac  felly  yn  profi  unol- 
iaeth  dynolryw.  Heblaw  yr  engraifft  a  nodwyd,  dyna  un  arall  hynod 
o  darawiadol — y  reddf  hono  yn  ein  natur  sydd  yn  peri  i  ni  ochel  defn- 
yddio  y  gair  marw  yn  ei  berthynas  â  ni  ein  hunain  neu  ein  perthyn- 
asau,  a  chwilio  am  euphemism  i'w  osod  allan — ymadrodd  sydd  yn 
swnio  yn  well,  ac  yn  cuddio  i  raddau  ofnadwyaeth  yr  amgylchiad. 
Hynod   mai   yr  un  yinadrodd   a  ddofayddir  i'r  dyben   hwn  yn  yr 


466  RflBONIAD   PBINOiPAL  RDWaBDS. 

ieithoedd  Oroeg  a  Lladin  ag  yn  y  Saesoneg  a'r  Gymraeg.  "Pe 
b'ai  rhywbeth  yn  dy/wydd  tddo" — "If  anything  should  happen  io 
him" — ri  guid  ri  acriderü — «  n  iraêot  Felly  yr  arferiad  sydd  wedi  bod 
dan  ein  sylw  o'r  rhagenw  rhai  yn  lle  chwi  neu  ti.  Fel  engraifft  olaf  o 
honi  wrth  ei  gadael,  gallwn  ddychymygu  un  yn  dyweyd  wrth  Dr. 
Dayidson  yn  ngeiriau  yr  Apostol :  "  Y  mae  rhai  wedi  ymchwyddo," 
neu  "y  mae  rhai  yn  anffaeledig" — (rm  ironicalfor  ow/).  Arosasom 
cyhyd  gyda'r  pwnc  bychan  hwn  am  ei  fod  yn  cynnrychioli  sylwadau 
eraül  cyffelyb  yn  yr  adolygiad. 

Y  mae  y  sylw  nesaf  oll  a  wna  yr  adolygydd,  i'n  tyb  ni,  ymhellach 
o'i  le  na'r  llalL  Wedi  dyweyd  ar  y  mater  blaenorol — "  Such  rcmarìcs 
are  useless"  ychwanega : — "  So  is  this  also,  which  puts  an  extraneous 
idea  into  the  imperfect:"  yna  dyfyna  y  sylw  hwn  o'r  Esboniad : — 
"rfi(ap€v.  The  imperfect  means  that  when  Paul  planted  and  when 
afterwards  Apollos  watered,  God  was  simultaneously  gmng  the 
increase."  Nis  gallwn  weled  beth  yw  yr  extraneous  idea  a  ddygir 
i  mewn  yma  i'r  amser  anorphenoL  Y  mae  pob  awdurdod  a  wel- 
som  ni  ar  amserau  berfau  yr  iaith  Roeg  yn  cadarnhâu  cywirdeb 
sylw  TMr.  Edwards.  Y  mae  yn  hysbys  mai  ystyr  yr  amser  an- 
orphenol  yw  gweithrediad  yn  cael  ei  barhau;  ac  mai  yr  aorist  a 
ddefnyddir  i  osod  allan  weithred  orphenedig.  Os  trý  y  darllenydd 
i'w  Destament  Groeg,  ef e  a  wêl  mai  aorists  y w  y  ddwy  ferf  "  a  blenais  " 
ac  "  a  ddyfrhaodd "  yn  yr  adnod  hon  (iii.  6) :  cy»  tyýrcwa  Attoàà©* 
hrérww  ;  ond  yn  y  ferf  arall,  "  a  roddes  y  cynnydd,"  gwelir  fod  yr  am- 
ser  wedi  ei  newid  i'r  anorphenol  (imperfed)—àKka  6  eẁ  i^foiw.  Nid 
yw  y  newidiad  hwn  yn  amseriad  y  ferf  wrth  gwrs  yn  beth  diystyr,  ond 
arwyddocaol.  A  pha  beth  a  all  arwyddocâu  ond  fod  y  ddwy  ferf  gyn- 
taf  yn  yr  aorist  yn  golygu  gweithredoedd  gorphenedig,  a  bod  y  ferf 
olaf  yn  yr  anorphenol  (imperfect)  yn  golygu  gweithrediad  parhaus  a 
chydfynedol : — "  Pan  blenais  I,  ac  wedi  hyny  pan  ddyfrhaodd  Apolos, 
Duw  oedd  yn  rhoddi  y  cynnydd."  Os  gwrthddadleuir  na  fedd  y  ferf 
xẁ$av(ù  ond  y  ddau  amser,  presennol  ac  anorphenol,  yr  ateb  y  w  ei  bod 
mewn  ffurf  ychydig  yn  wahanol  (a#£a>)  yn  cymeryd  yr  amserau  erailL 
Nis  gallwn  feddwl  am  ddim  arall  a  allasai  Dr.  Dayidson  olygu  wrth 
"  roddi  extraneous  idea  "  yn  yr  amser  anorphenol,  os  nad  oedd  yn  tram- 
gwyddo  wrth  y  gair  simultaneously,  am  ei  f od  yn  ymddangos  yn  cyfyngu 
yr  anorphenol  i  amser  pendant.  Os  dyna  oedd  ei  feddwl,  addef- 
wn  y  gallai  fod  rhyw  gymaint  o  sail  i'r  sylw. 

Y  mae  sylw  nesaf  yr  adolygydd  yn  un  hynod  iawn.  Mynegu  y 
ddeddf  y  mae  gydag  awdurdod,  a  chau  allan  bob  ymresymiad.  Y 
mae  gan  Alford  Nodiad  maith  a  dysgedig  ar  x.  4 :  "  Canys  hwy  a 
yfasant  o'r  Graig  ysbrydol  a  oedd  yn  canlyn,"  yn  yr  hwn  y  dadleua 
dros  y  golygiad  fod  yr  Apostol  wedi  mabwysiadu  y  traddodiad  a  ffynai 
ymysg  yr  Iuddewon,  fod  y  graig  wedi  canlyn  yr  îsraeliaid  yn  eu 
teithiau,  gan  roddi  dwfr  iddynt  yr  holl  ffordd.  Dywed  Pnnripal  Ed- 
wards  yn  ei  esboniad  ar  yr  adnod  hon  fel  hyn : — "  Oddiwrth  y  sacra- 
ment  ddechreuol  o  fedydd,  ä  yr  Apostol  ymlaen  at  y  sacrament  o 
gynnaliaeth,  yr  hon  sydd  yn  canlyn  Israel  Duw  hyd  ddiwedd  eu  taith 
Dongys  y  defnydd  o'r  gair  a#coXovöovoT?y  ('  oedd  yn  canlyn ')  fod  gan  yr 
ApoBtol  yn  ei  feddwl  y  traddodiad  Eabbinaidd  f od  y  graig  a  darawyd 


fcSBONUD   PBINCIÍAL  ÜDWàBDS.  467 

gan  Moses  wedi  canlyn  yr  Israeliaid  trwy  eu  crwydriadau.  Ond  nid 
yw  yn  profi  ei  fod  ef  yn  oredu  ac  yn  rhoddi  ei  gymeradwyaeth  i'r 
cbwedl  (Alford),  na'i  fod  yn  gosod  allan  fod  y  dwfr  a  darddai  o'r  graig 
yn  rhedeg  gydag  ochr  y  llu  yn  ystod  eu  hymdaith  (Theod.  Mops., 
Calvin,  Estius,  &c).  Y  mae  y  ddwy  dyb  yn  anghyson  â  Num.  xxi. 
5,  16."  Fel  hyn  y  dy  wed  Dr.  Davidson: — "In  like  manner  the  con- 
tradiction  of  Alford's  opinion  on  p.  245  is  out  of  place,  and  should  be 
expunged."  Nid  yw  yr  adolygydd  yn  cynnyg  un  rhith  o  reswm  dros 
y  dywediad,  ond  yn  penderfynu  tynged  y  sylw  ex  cathedrâ,  fel  barnwr 
yn  cyhoeddi  dedfryd. 

Dywed  yr  adolygydd  eto  mai  camgymerîad  yw  dyweyd  fod  i  î*a 
unrhyw  ystyr  yn  y  Testament  Newydd  heblaw  yr  un  ìelic — yr  ystyr  o 
ddybên;  "er,"  meddai  ar  unwaith,  (<fod  rhai  ysgolheigion  wedi  dal  y 
gwrthwyneb  mewn  ychydig  o  adnodau."  Ceir  gan  un  o'r  awdurdodau 
uchaf  ar  Roeg  y  Testament  Newydd  yr  engraifft  hon,  ymysg  eraill,  lle 
nad  yw  tva  yn  golygu  bwriad: — "When  the  Optative  (after  a  Pres.) 

follows  ípa,  as  in  Eph.  iii.  16 îva  b^  vfúv  ('ar  roddi  o  hono  ef 

i  chwi'),  tva  is  not  properly  a  particle  of  design;  but  the  sentence 
which  it  commences  expresses  the  object  of  a  wish  and  prayer  (that 
He  may  gm)  .  "~(Wmery$  Orammar  oý  the  New  Testament  Dictian, 
p,  306.) 

Gellid  dyfynu  Uiaws  o  nodiadau  cyffeiyb  o'r  adolygiad  hwn.  Ac  y 
mae  pellder  Dr.  Dayidson  oddiwrth  Principál  Édwards  yn  ei  olygiadau 
duwinyddol,  a'r  gwrthddadleuon  a  ddwg  ymlaen  yn  erbyn  lîiaws  o 
bethau  yn  yr  Esboniad,  yn  rhoddi  cymaint  a  hyny  mwy  o  werth  yn  y 
ganmoliaeth  a  ddyry  i'r  gwaith.  Dywed  fod  cylch  darlleniad  Mr. 
Edwards  wedi  bod  yn  eang,  a  bod  ei  gydnabyddiaeth  â'r  Esbonwyr  goreu, 
hen  a  diweddar,  yn  helaeth.  "  Ymddengys,"  meddai,  "  nad  y w  wedi 
esgeuluso  braidd  yr  un  ffynnonell  o  wybodaeth — ffaith  sydd  yn  ei  aJlu- 
ogi  i  gofnodi  y  barnau  gwahanol  o  eiddo  eraill  fel  y  mae  yn  myned 
yrnlaeo,  gan  feirniadu  eu  gwerth,  ac  ychwanegu  atynt  ei  olygiad  ei  hun- 
an  mewn  modd  ysgolheigaidd.  Heb  fod  yn  amddifad  o  allu  beirniadol 
ei  hunan,  eistedda  mewn  barn  ar  feirniaid  sydd  wedi  esbonio  yr  epistol 
gyda  llawer  iawn  o  ddirnadaeth  i'w  ystyr."  Eto :  "  Cawsom  ein  bodd- 
hau  wrth  weled  cymaint  o  esbonio  da  oddiwrth  un  sydd  wedi  def nyddio 
lliaws  o  awduron  gydag  annibyniaeth,  ac  wedi  myned  ymhell  tu  hwnt 
i  unrhyw  esboniwr  Seisonig  mewn  eglurhadaeth  gywir  o'r  Epistol.  Y 
mae  dysgeidiaeth  amryfal  wedi  ei  dwyn  i  egluro  gwaith  yr  Apostol, 
gyda  chanlyniad  Uawer  gwell  nag  yn  ngheisiadau  anmherffaith  Ŵords- 
worth  ac  Álford."  Aü  ddyweda  drachefn  wrth  ddiweddu  ei  adolygiad, 
fod  y  gyfrol  ar  y  blaen  i  bob  Esboniad  Seisonig  araU  ar  yr  Epistol : 
"  Y  mae  yn  fwy  ysgolheigaidd,"  meddai,  "  ac  yn  fwy  trwyadl." 

Ein  hesgusawd — pe  buasai  eisieu  hyny — am  aros  mor  hir  gyda'r 
adolygwyr  Seisonig  ydy w  fod  yr  achlysur  yn  un  o  ddyddordeb  neillduol, 
ac  yn  gyfry w  na  ddygwyddodd  erioed  o'r  blaen.  Gobeithiwn  nad  hwn 
yw  y  tro  olaf,  ond  y  mae  yn  sicr  o  fod  y  tro  cyntaf  i  weinidog  gyda'r 
Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Nghymru  ddwyn  aUan  Gyf rol  o  Esboniad 
yn  jx  iaith  Saesoneg,  o'r  hòniadau  uchaf — un  sydd  yn  ymgystadlu 
mewn  dysgeidiaeth  glasurol  a  Biblaidd,  mewn  beirniadaeth  a  duwinydd- 
i^eth,  i  gweitbiau  eabonwyr  onwocaf  Prydain.     Yr  oedd  cymaint  yn 


468  *  ESBONIAD    í>BINCll>AL   EÜWARD8. 

cael  ei  anturìo  ar  y  fath  dafliad  a  hwn,  fel  yr  oedd  yn  debyg  o  fod  yn 
llwyddiant  mawr  neu  yn  fethiant  truenus.  Nis  gallwn  lai  na  theimlo 
dyddordeb  neillduol  wrth  wrando  pa  fath  dderbyniad  a  ga  yr  awdwr 
newydd  hwn  gan  y  beirniaid  Seisonig.  A  diau  genym  mai  llawenydd 
mawr  gan  bob  Methodist — a  gawn  ni  ddyweyd  gan  bob  Cymro  ? — yw 
gweled  y  fath  gydgordiad  o  farn  mewn  perthynas  iddo ;  a  bod  yr  adol- 
ygwyr  mwyaf  galluog  a  diduedd  yn  ei  osod  ymhlith  esbonwyr  mwyaf 
yr  oes,  ac  yn  cyhoeddi  ei  waith  hwn  fel  yn  rhagori,  a  hyny  ymhell,  ar 
bob  Esboniad  Seisonig  a  ymddangosodd  o'i  flaen  ar  yr  Epistol  Cyntaf 
at  y  Corinthiaid. 

1.  Y  cwestiwn  cyntaf  sydd  yn  naturiol  i'w  ofyn  wrth  fyned  uwch  ben 
y  gwaith  pwysig  hwn  ydyw — Beth  yw  y  dull  o  esbonio  a  ddefn- 
yddir  yma  î  Canys  nid  yw  pob  dull  unrhy w  ddull.  Y  mae  gwahanol 
ddulliau.  Dull  arall  sydd  i  Peter  Williams  ac  arall  i  Alford.  Arall 
yw  dull  yn  gystal  a  rhagoriaethau.  Arall  yw  dull  James  Hughes, 
a'r  dynion  da  a  elwir  ganddo  mor  barchus  "ein  hawdwyr,"  a'n 
"hawdwyr  dysgedig,, — Henry  a  Gill,  Poole  a  Guyse  a  Doddridge; 
ac  arall  yw  dull  Meyer,  Ebrard,  Olshausen,  a  Lightfoot,  Westcott 
ac  Ellicott.  Y  mae  rhagor  rhwng  esboniwr  ac  esboniwr  mewn  gogon- 
iant.  Gellir  dy weyd  am  danynt :  "  Y  mae  cyrff  nefol,  ac  y  mae  cyrff 
daearol ; "  ac  hefyd  mai  "  arall  y w  gogoniant  y  rhai  nefol,  ac  araÜ  y 
rhai  daearol."    Yr  "ysbryd  "  yw  pobpeth  gan  rai,  a'r  "  llythyren  "  yw 

Sobpeth  gan  y  lleill;  tra  y  mae  eraill  gwell  na'r  ddau  yn  chwilio  i'r 
ythyren  er  mwyn  cael  gafael  ar  yr  ysbryd.  Bu  y  dull  allegawl  o 
esbonio  mewn  bri  mawr  yn  yr  Eglwys,  o  amser  Origen  am  ganrifoedd. 
Ac  er  mor  ddigrifol  oedd  rhai  esboniadau  fel  hyn,  nis  gallwn  lai  na 
pharchu  y  reddf  grefyddol  oedd  wrth  eu  gwraidd.  Y  reddf  hon  oedd 
achlysur  gwendid  a  gogoniant  y  Canol-oesoedd,  trwy  geisio  gwneyd 
pobpeth  yn  ffenestri  i  ollwng  drwyddynt  oleuni  o'r  byd  ysbrydol.  Mỳn 
rhai  fod  yn  y  nefoedd  o  hyd,  ac  eraill  ar  y  ddaear  o  hyd.  Y  cyfryw 
oedd  tuedd  Dr.  Macknight  at  esbonio  pobpeth  yn  Uythyrenol,  fel  y 
dywedai  Robert  Hall  am  dano — "  nad  elai  byth  i'r  nefoedd  os  cai  le 
i  roddi  ei  droed  i  lawr  ar  y  ddaear."  Ond  gwell  na'r  ddau  yw  yr  un 
sydd  yn  treiddio  yn  ddwfn  i*r  ddaear  er  mwyn  esgyn  yn  uwch  i'r  nef- 
oedd.  Felly  y  gwna  yr  esbonwyr  goreu.  A  dyna  un  o  brif  ragor- 
iaethau  yr  esboniad  hwn — ei  fod  yn  meddu  digon  o  nerth  a  chwmpas  i 
uno  yr  eithafìon.  Disgyna  i  fanylion  grammadeg  a  chystrawiaeth,  ac 
oddiyno  esgyna  at  arweddion  mwyaf  ysbrydol  a  gogoneddus  y  gwir- 
ionedd. 

Ond  wrth  son  am  y  dull  o  esbonio  yn  y  cysylltiad  hwn,  nid  ydys  yn 
golygu  neillduolion  meddyliol  na  chrefyddol,  na  dim  a  allai  benderfynu 
mater  yr  esboniad,  o  ran  bod  yn  allegol  neu  lythyrenol,  hanesiol  neu 
athrawiaethol.  Golygir  yn  unig  yr  offeryn,  mewn  ystyr  lenyddol,  â 
pha  un  y  gwneir  y  gwaith.  Gair  mawr  yn  ein  hoes  ni  yw  y  gair  yr 
ysgrifenodd  Coleridge  draethawd  arno — y  gair  Dull  (Method)  yn  ei 
ystyr  athronyddol.  Daeth  Bacon  â  chwyldröad  i  mewn  i  athroniaeth,  i'r 
gwyddorau  naturiol  yn  enwedig,  trwy  ddyfod  â  Notnm  Orgawum,  offeryn 
neu  ddull  newydd  i  mewn  i  chwilio  dirgeloedd  natur.  Daeth  gwyddorau 
newydd  i  fod  yn  ddiweddar,  ynglŷn  â'r  wybodaeth  am  genedloedd, 


EöBONlAD   PRINCIPAL    EDWABD8.  469 

ieithoedd  a  chrefyddau,  trwy  fod  dull  newydd  wedi  ei  ddwyn  i  mewn 
i'r  astudiaeth  o'r  pethau  hyn,  sef  y  dull  cymhariaethol,  neu  yr  efryd- 
iaeth  o  honynt  ar  raddeg  eang  yn  eu  perthynas  à'u  gilydd.  Tua  diwedd 
yr  hanner  cyntaf  o'r  ganrif  hon,  trwy  Esboniad  Alford  ar  y  Testament 
Groeg,  a  thrwy  gyfieithiadau  o  rai  o  Esboniadau  goreu  yr  Almaen, 
dygwyd  i'r  deyrnas  hon  ddull  newydd  o  esbonio,  mwy  Uafurfawr,  mwy 
manwl  ac  athronyddol  na  dim  a  welwyd  o'r  blaen.  Pan  y  tröem  o 
ddarllen  yr  esbonwyr  Seisonig  goreu  i  ddarllen  un  o  brif  esbonwyr  yr 
Almaen,  teimlem  ein  bod,  nid  wedi  symud  ymlaen  ar  yr  un  gwastadedd, 
ond  wedi  tori  i  haen  ddyfnach  ac  wedi  agor  gwythien  newydd.  Caem 
ein  hunain  mewn  byd  arall  o  ddrychfeddyliau.  Canlyniad  oedd  hyn  i 
ddull  gwahanol  o  esbonio — dull  mwy  beirniadol,  mwy  trylwyr,  mwy  dwfn 
mewn  ystyr  athronyddol  a  duwinyddol,  na  dim  yr  amcenid  ato  o'r  blaen. 
Ac  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  cynnyrchodd  yr  adfywiad  hwn  mewn 
beirniadaeth  a  dëongliadaeth  Ysgrythyrol  restr  o  esboniadau  Seisonig 
o'r  dosbarth  uchaf,  ar  ol  yr  eiddo  Alford,  megys  yr  eiddo  Ellicott,  West- 
cott,  Lightfoot  ac  eraill,  at  y  rhai  y  bydd  raid  chwanegu  o  hyn  allan  yr 
enw  Edwards. 

Y  mae  y  dull  goreu  o  esbonio  yn  ymwneyd  â  phedwar  math  o  ym- 
chwiliad,  ac  i  fesurau  mwy  neu  lai  yn  eu  cyfuno.  Yn  y  Bibl  y  mae 
Duw  yn  Uefaru  trwy  ddynion  ysbrydoledig  mewn  iaith  ddynol.  Dyna 
yw  y  defnydd  gan  hyny  sydd  o  dan  ddwylaw  yr  esboniwr  i  weithredu 
arno — meddyliau  Duw  yn  cael  eu  cyfleu  mewn  geiriau.  Beth  yw  yr 
hyn  y  mae  yr  esboniwr  yn  chwilio  iddo  o  berthynas  i'r  geiriau  hyn  ì 
Pedwar  peth.  Pa  rai  y w  y  geiriau  ì  Beth  y w  ystyr  y  geiriau  1  Beth 
yw  y  gwirionedd  a  ddysgir  trwy  yr  ystyron  ]  A  pha  beth  yw  y  drych- 
feddyliau  a  gynnwysir  yn  y  gwirionedd  ] 

Y  cwestiwn  cyntaf  ydyw — Pa  rai  yw  y  geiriauî  Cyn  dechreu 
esbonio,  rhaid  penderfynu  beth  sydd  i'w  esbonio.  Ac  nis  gellir  pender- 
fynu  hyn,  wrth  gwrs,  uwch  ben  cyfieithiad  o'r  Ysgrythyrau ;  rhaid  eu 
cael  ger  bron  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  hwynt  Angenrhaid  cyntaf 
oll  esboniwr  yw  cael  yr  ipsẁima  verba — y  geiriau  eu  hunain  a  ysgrifen- 
wyd  dan  ysbrydoliaeth  Ddwyfol.  Felly  y  defnydd  i'r  esboniwr  weithio 
arno  yn  y  Testament  Newydd  yw  y  Testun  Groeg.  Ond  dyma  gwest- 
iwn  anhawdd  yn  cyfodi  eto—pa  Destun  î  Hwn  yw  y  cwestiwn  sydd 
yn  rhoddi  bôd  i'r  wyddor  o  Feirniadaeth  Fiblaidd  yn  yr  ystyr  briodol, 
a  gwaith  y  wyddor  hono  yw  ceisio  ei  ateb.  Allan  o  garit  a  hanner  o 
filoedd  o  wahanol  ddarlleniadau  yn  y  Testament  Newydd,  pa  fodd  y 
mae  yn  bosibl  penderfynu  y  gwir  ddarlleniadî  Y  prif  ffynnonellau 
ydynt  hen  ysgriflyfrau  o'r  Testament  Newydd,  cyfieithiadau  hynach 
fyth,  a  dyfyniadau  gan  y  Tadau  mor  foreu  a  diwedd  y  ganrif  gyntaf. 
Gwnaed   cyfraniadau    pwysig    at    wyddor   beirniadaeth  y   testyn    o 

,Mill  yn  nechreu  y  ddeunawfed  ganrif,  hyd  Griesbach;  wedi  hyny 
gan  Lachmann,  Tischendorf,  a  Tregelles ;  ac  yn  ddiweddar  gan  waith 
mawr,  gorchestol  Westcott  a  Hort,*  gan  y  rhai  y  cymhwyswyd  yt 
egwyddor  gymhariaethol  at  destun  y  Testament  Newydd,  sef  oìrhain 

*  Gall  y  "  Cymro  uniaith  "  gael  llawer  o  wybodaeth  werthfawr  am  y  gwaith  uchod.  ac 
am  haiies  Beirniadaeth  Ysgrythyrol,  mewn  erthygl  alluog  a  hynod  ddyddorol  ar  J)e«- 
taraent  Groeg  Westcott  a  Hort  yn   y   Telabthodydd    am   Gorphenaf,   1882,   gan  y 

GOLTGTDD. 

1886  2    O 


470  ESB0NIAD   PBlSCiPAi,   BDWAÄJ>6. 

Achyddiaeth  a  chydberthynas  y  gwahanol  ddarlleisiadau.  Y  mae  yn 
debyg  íod  llafar  y  doctoriaid  enwog  hyn,  ynghyd  a'r  eiddo  Cwmni  y 
Gyfieithiad  Diwygiedig,  wedi  dwyn  y  gangen  bwysig  hon  o  efrydiaeth 
Yagrythyrol  i'r  perffeithrwydd  mwyaf  y  gellir  ei  ddysgwyl  yn  bresennol, 
a'r  cyfryw  ag  i  gau  allan  ymchwiliadau  annibynol  am  faith  amser. 
Dyma  Feinuadaeth  Destunol  (Textml  Criticism).*  Gwnaeth  Alford 
wasanaeth  mawr  i  efrydiaeth  Fiblaidd  yn  y  deyrnas  hon  yn  nghyhoedd- 
iad  ei  Esboniad  ar  y  Testament  Groeg  tua  deng  mlynedd  ar  hugain  yn  oL 
Gellir  dy weyd  iddo  ddechreu  cyfnod  newydd  mewn  Ësboniadaeth  yn 
Lloegr  trwy  ddwyn  golygiadau  esbonwyr  goreu  yr  Almaen,  De  Wette, 
Meyer,  Olshausen,  Tholuck,  ac  ereill,  ac  esboniad  Lladin  Bengel,  am 
y  tro  cyntaf  i-  gyrhaedd  darllenwyr  Seisonig.  Yr  oedd  efe  yn  ẃr  o 
ddysgeidiaeth  anghyffredin,  ac  yn  Eglwyswr  eang-galon  a  rhyddfrydig. 
Disgynodd  ei  Esboniad  fel  tywalltiad  o  feirniadaeth  destunol  a  dull 
newydd  o  ddehongli.  Credwn  iddo  roddi  aymbyliad  i  efrydiaeth 
Fiblaidd,  a  dwyn  ffrwyth  da  yn  ein  gwlad.  Ond  fel  y  sylwa  Mr. 
Edwards  yn  ei  Arweiniad,  y  mae  yn  sicr  ei  fod  yn  f wy  fel  beirniad 
testynol  nag  fel  esboniwr.  Er  llawer  o  ddysg  a  llafur  diflino,  nid  oedd 
ynddo  fel  esboniwr  nemawr  rym  na  gwreiddioldeb.  Nid  yw  yn  an- 
nhebyg  i  farnwr  cywir  a  chydwybodol,  wedi  gwrando  yn  ofalus  ar  y 
tystion,  ac  wedi  ysgrifenu  yn  ei  nôd-lyfr  nifer  llîosog  o  ffeithiau,  ond 
heb  y  nerth  a'r  clirder  meddwl  angenrheidiol  i'w  trefnu,  dehongli  eu 
harwyddocâd,  a  ffurfio  barn  addfed  oddiar  gymhariaeth  o'r  cwbl. 
Mewn  egwyddorion  ac  athrawiaeth,  hyny  yw^  yn  yr  ystyr  ysbrydol,  y 
mae  yn  diffygio ;  ond  yn  llenyddiaeth  llyfrau  y  Testament  Newydd  a 
beirniadaeth  y  testun,  y  mae  yn  dangos  dysg  a  ílafur  anghyffredin. 

Dengys  Principal  Edwards  trwy  yr  holl  Gyfrol  hon  ei  fod  wedi  talu 
sylw  manwl  i  feirniadaeth  y  testun,  ac  ymhob  amgylchiad  nad  yw  yn 
arbed  trafferth  i  sicrhâu  y  gwir  ddarlleniad.  Dyma  engraifft  o  wahan- 
iaeth  darlleniad,  a  hwnw  ond  un  bychan,  yn  rhoddi  dullwedd  newydd 
ar  y  meddwl,  ac  hyd  yn  nod  yn  awgrymu  meddwl  newydd  : — 

Peü.  ii.  adn.  13  : — "Y  rhai yr  ydym  yn  eu  llefaru  hefyd,  nid  â'r  geiriau  a  ddysgir 

gan  ddoethineb  ddynol,  ond  a  ddysgir  gan  yr  Ysbryd  Glân "     "Gan 

Ysbryd."  Y  mae  (yr  ysgriflyfrau)  «  A  B  C  D  yn  gadael  allan  Oldn.  Felly  Lachm., 
Tisch.,  Westc  a  Hort,  Cyf.  Diwyg.  Gwell  ywhebddo.  «•  A  ddysgir  gan  Ysbryd," 
— gan  oleuni  goruwchnaturiohoddimewn. 

Hyd  yn  nod  yn  naturiol,  dyna  y  geiriau  byw — geiriau  a  ddysgir  gan 
ysbryd  (y  dyn).  Ac  yn  yr  ystyr  uchaf — "a  ddysgir  gan  Ysbryd" 
(Duw)  yn  fywyd  a  goleuni  yn  ysbryd  y  dyn. 

Yn  ei  sylwadau  ar  xi.  24  :  "  Ac  wedi  iddo  ddiolch,  efe  a'i  torodd,  ac 
a  ddywedodd,  Cymerwch,  bwytewch ;  hwn  yw  fy  ngorff,  yr  hwn  a 
dorir  drosoch.  .  ."  gwelir  mor  annibynol,  ac  hefyd  mor  fanwl  y  mae 
ein  hawdwr  yn  trin  beirniadaeth  y  testun.     Fel  hyn  y  dywed  : — 

Gadewir  allan  y  geiriau  "  eymffrwch^  bwytewch  "  (yr  ydym  yn  rhoddi  y  geirian  Cym- 
raeg  yn  lle  y  Grceg)  yn  «  A  B  C  D.  Gadawa  St.  Luc  a  St.  Maic  bioytewch  allan. 
Tthod  iodd  y  copîwyr  y  gair  i  mewn  yma  o  St  Matthew. 

*Ceir  hanea  c)  flawn  a  rhagorol  iawn  o  Feimiadaeth  Te>tun  y  Testament  Newydd  yn 
Hhüss'  History  of  tht  Sacred  Scriptures  o/  the  JSew  Testawtent  (Bng.  Trana.  dark 
Ediu.    18M). 


ESBONIAD    PBINCIPAL    EDWARDS.  471 

Yna  rhydd  ei  farn  o  blaid  gadael  i  mewn  "  a  dorir,"  yn  erbyn  pedwar 
o'r  ysgriflyfrau  hynaf,  a  phedwar  o'r  awdurdodau  beirniadol  uwchaf ; 
tra  yr  enwir  tri  dros  ei  gadw.  Seilia  y  farn  hono  ar  dri  rheswm  o 
natur  wahanol  i'w  gilydd;  un  yn  ramadegol,  y  llall  yn  hanesiol- 
athrawiaethol,  a'r  trydydd  yn  perthyn  i  feirniadaeth  destunol  bur: — 

Gadewir  allan  y  gair  "a  dorir  'ynwlBC  (Gan  D  y  mae  a  ddrylliwyd.)  Y 
mae  Lachm.,  Tisch.,  Treg.,  Westc.  a  Hort  yn  ei  adael  allan  ;  a  Da  Wette,  Reiche, 
Hofmann  yn  ei  adael  i  mewn.  Yn  iawn ;  oblegìd,  yn  gyntaf,  y  mae  rò  vnkp  ifiS»v 
(yr  hwn  sydd  drosoch)  yn  dra  garw,  fe  allai  heb  ei  debyg ;  yn  aü,  yr  oedd  ton  y  corff 
yn  hanfodol  i'r  aberth ;  yn  drydydd,  gellir  rhoddi  cyfrif  am  waith  y  copîwyr  yn  ei 
adael  allan  ar  y  dybiaeth  eu  bod  hwy  yn  ammea  gwrthddywediad  rhwng  yr  adnod 
hon  a  Ioan  xix.  36.  Y  mae  Meyer  yn  methu  wrth  dybied  fod  yr  Apoatol  yn  gadael 
allan  a  dorwyd  am  y  gellid  ei  gael  o  efe  a'i  torodd,  canys  cyfeiria  y  toriad  hwnw  at  y 
bara,  hwn  at  y  corff. 

Nodwn  fel  engreifftiau  pellach  o  fanylrwydd  ymchwiliad  yr  awdwr 
mewn  beirniadaeth  destunol,  y  sylwadau  ar  "  Mi  a  weddíaf  â'r  ysbryd," 
xiv.  15  ;  ac  ar  "  Yna  y  bydd  y  diwedd,  wedi  y  rhoddo  efe  y  deyrnas  i 
Dduw  a'r  Tad,"  xv.  24.  Y  mae  y  darlleniad  yn  dra  ammheus  yn  vii. 
34  :  "  Y  mae  gwahaniaeth  hef yd  rhwng  gwraig  a  gwyryf.  Y  mae  yr  hon 
sydd  heb  briodi,  yn  gofalu  am  y  pethau  sydd  yn  perthyn  i'r  Arglwydd, 
f el  y  byddo  hi  sanctaidd  yn  nghorff  ac  ysbryd  ;  ac  y  mae  yr  hon  sydd 
wedi  priodi,  yn  gofalu  am  bethau  bydol,  pa  fodd  y  rhynga  hi  fodd  i'w 
gŵr."  Credwn  fod  yr  esboniad  ar  yr  adnod  hon  yn  un  o'r  engreifftiau 
goreu  yn  y  llyfr  o  fanylwch  beirniadaeth  a  medr  ymresymiadol  tuag 
at  benderfynu  y  gwir  ddarlleniad,  a  thrwy  hyny  y  gwir  ystyr.  Gwelir 
yma  engraifft  dda  o  bwys  y  darlleniad  mewn  penderfynu  yr  ystyr. 
Gwnai  y  dernyn  hwn  y  tro  i'w  osod  i  efrydydd  fel  tasg  i'w  feistroli, 
neu  eocercise  mewn  ymresymu,  tebyg  i  próblem  yn  Euclid.  Dyma  rydd- 
gyfieithiad  i  ddangos  mor  eglur  ag  y  gallwn  y  prif  ddolenau  yn  y 
gadwen : — 

Y  mae  y  darlleniad  yn  dra  ammheus.  Dyry  pedwar  ysgriflyfr  ac  o  flaen  "  Y 
mae  gwahauiaeth  "  (jicficpioraì) ;  a  dyry  tri  ac  o  flaen  "gwraig."  Y  mae  awdur- 
dod  rhai  ysgriflyfrau  a  rbai  Tadau  o  blaid  ac  yn  erbyn  rhoddi  dibriod  ar  ol 
"gwraig."  Dyry  dau  ysgriflyfr  y  gair  dibriod  ar  ol  "gwyryf."  Y  mae  yr 
ysgriflyfr  hynaf  o'r  Testament  Newydd  sef  B  yn  ei  adael  allaa  ;  felly  y  VulgaU 
a'r  holl  Dadan  Groegaidd  a  Lladinaidd.  Y  mae  pwysau  y  profìon  yn  ei  erbyn. 
Ymddibyna  y&tyr  yr  adnod  ar  y  cwestiwn  pa  nn  a  yw  "ac  y  mae  gwahan- 
iaeth"  i'w  gysylltu  â'r  hyn  sydd  o  flaen  ynte  â'r  hyu  sydd  ar  ol.  Dibyna 
hyn  eto  ar  y  cwestiwn  pa  un  a  roddir  dibriod  ar  ol  "gwraig"  ai  ni  wneir. 
Oblegid,  os  gadewir  ef  allan,  golyga  ugwraig"  wraig  briod,  yr  hon  felly  nis 
gall  fod  yr  un  sydd  "yn  gotalu  am  y  pethau  a  berthyn  i'r  Arglwydd."  Os 
f'elly,  *'gwraig"  a  ugwyryf"  fydd  y  gwrthddrychau  y  cyfeirir  atynt  yn  yr  ym- 
adrodd  "Y  mae  gwahaniaeth : "  "Ac  y  mae  y  wraig  a'r  wyryf  yn  gwahan- 
iaetha."  Felly  De  Wette,  Meyer,  Osiander,  Baur,  Maier,  Altord  Yna  eglura 
yr  adnod  nesaf  pa  fodd  y  maent  yn  gwahauiaethu.  Ond  y  mae  fod  y  ferf  yn 
gwahaniaethu  (jiefiépiarai)  yn  y  rhit*  unigol  yu  wrthddadl  yn  erbyn  y  darlleniad 
yna.  Amddiffyna  Meyer  ef  ar  y  tir  fod  y  ferf  e  flaen  y  ddau  wrthddrych  (mbjtcts)y 
a  bod  "gwraig"  a  "gwyryf"  ynghyd  yn  cynnwys  y  rhyw  fenywaidd  lel  un 
cyfan.  Ond  dyben  yr  Apostol  oedd  nid  eu  golygu  fel  un  cyfan  cymhleth, 
ond  i'r  gwrthwyneb.  Eisieu  dyweyd  sydd  arno  ef  yinhi  beth  y  maent  yn  gwa- 
haniaethu,  a  gwna  hyn  y  rheol  am  y  defnydd  o  r  rhif  unigol  yn  anghymhwys  idwy  at 
y  ite  hwn.     Os,  ar  j  llaw  aiall    y  darllenwn  y  wraig  ddibriod  rhaid  cysyiltu  *?ac 

2    O    2 


472  ESBONUD   PBINCIPAL  EDWABD8. 

y  mae  gwahaniaeth  "  ft'r  hyn  sydd  o'r  blaen.  Yr  wyf  fi,  gan  hyny,  yn  derbyn  attal- 
nodiad  Lichmann  a  Tregelles  :  "  Y  mie  yr  hwn  a  wreicaodd  yn  gofaln  am  bethau 
y  byd,  pa  wedd  y  bod  Uona  ei  wraig,  ao  y  raae  ya  rhauedig  (distracted,  yn  cael  ei 
wahanu,  fixpípioTaC)  ;  ac  y  mae  y  wraig  ddibriod  a'r  wyryf  yn  gofalu  am  y  pethaa 
sydd  yn  jierthyni'r  Arglwydd."  Felly  Estius,  Neander,  Hofmann,  Westc  a  Hort. 
Ystyr  fiMpcpurrai  ("y  mae  gwahaniaeth  '*)  yna  fydd,  "sydd  ranedigyn  ei  achosion," 
"sydd  yn  cael  ei  dynu  mewn  gwahanol  gyfeiriadau."  Cymh.  M*t.  xii.  25:  "teyrn- 
E8  wedi  ymranu  yn  ei  herbyn  ei  hun."  Bydd  "y  wraig  ddibriod  "  yn  golygu  y 
wyryf,  y  weddw,  a'r  wraig  yr  hon  v  m\e  ei  gŵr  wedi  ei  gadael.  Defnyddir  y  ferf 
(licpifuŷ — "*  ofala")  yn  y  rhif  uuigol  am  fod  y  ddau  wrthddrych  yn  ffurfìo  un 
syniad  cymhleth,  Kai  (ae)  yn  golygu  "  ac  i  fanylu." 

Wedi  penderfynu  pa  rai  yw  y  geiriau,  cwestiwn  nesaf  beirniadaeth  yw 
Beth  yw  ystyr  y  geiriau?  Dyma  feirniadaeth  eiriol  (verbal  crüicism). 
Chwilir  ymlaenaf  i  ystyr  briodol  y  gair  yn  ol  y  geirlyfrau  a'r  awduron 
goreu ;  yna  iV  ystyr  ramadegol  yn  y  lle  dan  sylw,  fel  y  mae  yn  dyfod 
o  dan  ddylanwad  moddau,  amserau,  ac  achosion,  ynghyd  a  chys- 
trawen  a  chysylltiad  y  lle ;  ac  fel  y  mae  yn  cael  ei  ddullweddu  o  bosibl 
gan  ryw  wahaniaethau  rhwng  Groeg  y  Testament  Newydd  a'r  Groeg 
clasurol.  Y  mae  yr  Esboniad  hwn  yn  gyfoethog  yn  y  feirniadaeth 
hon.  Cwyna  rhai  o'r  adolygwyr  ei  fod  yn  cael  ei  orlwytho  â  manylion 
dysgeidiaeth  Roegaidd,  mewn  mân-reolau  gramadegol,  cyfeiriadau  at 
yr  arferiad  o  eiriau  gan  yr  awduron  clasurol,  a  dyfyniadau,  mwy  perth- 
ynol  i  eiriaduron  a  gramadegau,  a'i  fod  felly  yn  dwyn  gormod  o  ddelw 
coflyfr  ef rydydd.  Ond  mater  o  f arn  y w  hyn ;  ac  nid  y w  yn  f ater  pwysig. 
Bydd  y  rhan  fwyaf  o  bosibl  o'i  ddarllenwyr  yn  ystyried  fod  hyn 
yn  cyfoethogi  y  gwaith,  yn  chwanegu  at  ei  werth,  yn  arbenig  i 
ddosbarth  lliosog  a  phwysig  o'r  rhai  a'i  defnyddiant,  sef  efrydwyr  ein 
hathrofëydd,  a'n  gweinidogion  sydd  wedi  cael  addysg  dda  pa  un  bynag 
ai  y  tu  fewn  ai  y  tu  allan  i'r  Prifathrofëydd ;  a  bod  y  llawnder  hwn 
mewn  manylion  nid  yn  unig  yn  profì  eangder  a  manylder  dysgeidiaeth 
yr  awdwr,  ond  hefyd  yn  dangos  yn  amlwg  y  cydwybodolrwydd  gwerth- 
fawr  hwnw  sydd  yn  cymhell  dyn  i  gyflawni  ei  waith  mor  llwyr 
a  thrwyadl  ag  y  mae  yn  bosibl  iddo  wneyd,  i  lawr  hyd  yn  nod 
i'r  manylion  lleiaf. 

Dyma  engraifft  o  wahaniaethiad  manwl  rhwng  ystyron  &  ac  aVò — 
o  a  chan. 

Pen.  iv.  adn.  5  :  "  Ac  yna  bydd  y  glod  i  bob  un  gan  Dduw."  "  0 an  Dduw" 
Dwg  Ciist  bethau  dirgel  i  oleuui ;  y  mae  Duw  yn  barnn.  Yr  elfen  ddwyfol  yn 
marn  Crist  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  hollol  a  therfynol.  Gosodir  allan  y  wedd  derfynol 
hon  yn  dda  gan  àirô — gan  (cymh.  Rhuf.  ii.  29,  li  o  Ddow.")  'E<c  (o)  a  olyga  fod  y 
weithred  o  farnu  yn  cymeryd  Ue  yn  meddwl  Daw,  a'r  farn  a  ffurfir  a  gyhoeddir 
ganddo  Ef ;  y  mae,  gan  hyny,  yn  farn  annibynol.  'An-ó  (gan  neu  odoiwith^  a  olyga 
fod  y  farn  yn  dyfod  yu  yr  eithaf  oddiwrth  Dduw,  ac  nas  gellir  ei  holrhain  i  uurhyw 
awdurdod  uwch  ;  y  mae  gan  hyny  yn  farn  derfynol. 

Dyma  eglurhâd  rhagorol  ar  i.  22.  Ceir  yma  engraifft  o  feirniadaeth 
fine  ar  y  geiriau  "gofyn"  a  "cheisio."  Y  mae  yma  hefyd  esiampl 
brydferth  o'r  grym  a  roddir  i  air  weithiau  gan  yr  hanes  sydd  y  tu  cefn 
iddo.     Rhoddwn  sylwedd  yr  eglurhâd : — 

Pen.  i.  adn.  22  :  "  Oblegid  y  mae  yr  Iuddewon  yn  gofyn  arwydd,  a'r  Groegwyr 
yn  ceiaio  doethineb."  Nid  yw  y  fannod  yr  yn  y  gwreiddiol . — "  Y  mae  Inddewon 
yn  gofyn  arwydd,  a  Groegwyr  yu  ceisio  doethineb."    Ni  roddir  y  fannod  am  fod 


E8B0NIAD   PBINOIPAL  EDWABD8.  478 

lliaw8  o  Iuddewon  a  Groegwyr  erbyn  hyny  yn  Gristionogion.  Gochelir  y  dnll 
garw — "Y  mae  yr  Iuddewon  yn  gofyn  arwydd,  &c"  Eto  y  mae  nodweddion 
cenedlaethol  y  ddau  yn  cael  eu  taro  i  berffeithrwydd  yn  y  geirian  clÌtcÌv  (  "gofyn  '* ) 
*  (rjrciy  ("ceisio").  Wrth  yr  luddewou  yr  oedd  Duw  eisoes  wedi  Uefara;  ac 
y  maent  hwy,  oddiar  uchelder  balch  eu  crefydd  o  ddwyfol  darddiad,  yn  "  gofyn  "  (  yn 
awdurdodol,  yn  hawlio — demand)  gan  bob  créfyddau  newydd  (upstartj  eu  pronon 
a'u  cred-lythyrau  (cymh.  Mat.  xii.  38 ;  xvi.  1;  Ioan  vi.  30).  "Ceiswyr"  ar  y  llaw 
arall  yw  y  Groegiaid;  ac  y  raaent  yn  ceisio,  fel  y  maent  yn  addolí  yr  hyn  nis 
gwyddant.  Nis  gallant  ond  rhoddi  iddo  yr  enw  cyffredinol  o  ddoethineb  neu  wir- 
ionedd. 

Dengys  y  sylw  nesaf  fel  y  mae  cydnabyddiaeth  athronyddol  â  hanes 
meddwl  a  chrefydd  yr  hen  fyd  yn  cyfoethogi  yr  Esboniad : — 

Dadganiad  yr  Apostol  o  wahaniaeth  cenedlaethol  yn  y  ffordd  o  feddwl  y  w  fe  allai  un 
o'r  rhai  diweddaf  y  cyfarfyddir  â  hwynt  mewn  llenyddiaeth  henafol.  Yn  yr  ail  a'r 
drydedd  ganrif  yr  oedd  cyfuniaeth  (syncretùm)  gyffredinol  (o  wahanol  ddaliadau 
athronyddol)    wedi  dilëa   yr  hen   neillduolion   cenedlaethol  o  dueddiadau   medd- 

yliol  a  moesol  o  dan  ddylanwad  oli-dduwiaeth  naturiol  y  Dwyrain 

Mewn  crefydd  yn  unig  yr  oedd  gwahaniad  cenedlaethcl  yn  parhau  i  gael  ei 
ystyried  yn  anhebgorol.  Tybiáî  Cehus,  er  esiampl,  ei  fod  yn  afresymol  i 
Roegiaid  a  barbariaid  fod  â'r  nn  grefydd  ganddynt.  Ond  nid  yw  hyn  ond  yn  profí 
fei  yr  oedd  crefydd  yn  cael  ei  hystyriea  mor  hoilol  yn  fater  o  ddefodau  allanol,  ao 
wedi  ei  gwahanu  mor  lwyr  oddiwrth  fywyd  meddyiiol  a  moesol  dynion. 

Wedi  penderfynu  ystyr  y  geiriau  o  dan  bob  goleuni  a  ellir  ei  daflu 
arnynt  gan  egwyddorion  iaith,  deddfau  gramadeg,  arferion  awdwyr 
cysegredig  a  phaganaidd,  ac  amrywiol  gyfnewidiadau  hanesyddiaeth, 
gwaith  nesaf  yr  esboniwr  ydyw  tynu  allan  o  honynt  y  Gwirionedd  y 
bwriadai  yr  ysgrifenwyr  ysbrydoledig  ei  gyflëu  trwyddynt.  Dyma  yw 
"  esbonio  "  yn  yr  ystyr  fwyaf  priodol,  neu  Eglurhadaeth  YsgrythyroL 
Moddion  i  hyn  y w  y  cwbl  sydd  o'i  flaen,  mewn  penderfynu  cywirdeb  y 
testun  ac  ystyr  y  geiriau;  a  helaethiad  ar  hyn  yw  yr  hyn  sydd  yn 
dyfod  ar  ol,  yn  y  ffordd  o  agor  cynnwys  y  gwirionedd,  neu  ymdriniaeth 
athrawiaethol.  Dyma  y  cnewyllyn  :  cael  allan  beth  yw  y  gwirionedd  a 
ddysgir — beth  yw  meddwl  yr  Ysbryd  Glân  yn  yr  ymadrodd,  yr  adnod, 
neu  yr  adnodau*  sydd  wedi  eu  cyd-gysylltu  mewn  un  meddwî  neu  ym- 
resymiad.  Y  mae  tarddiad  y  gair  Saesoneg  am  hyn — Exegesis,  fel 
tarddiad  y  gair  am  addysg,  Education,  yn  arwyddo  dwyn  allan ;  y 
blaenaf  yn  golygu  dwyn  allan  feddwl  y  geiriau  trwy  eglurhâd, 
a'r  llall  dwyn  allan  alluoedd  meddwl  y  dyn  trwy  addysgiad.  Dyma 
gan  hyny  a  wna  yr  esboniwr  sydd  wedi  ei  ddysgu  i  deyrnas 
nefoedd, — "  dwyn  allan  "  o  drysorau  y  Gair  sanctaidd  "  bethau  newydd 
a  hen." 

A  dyma  ragoriaeth  pwysicaf  yr  Esboniad  hwn  ;  y  mae  trwy  "  eglur- 
hâd  y  gwirionedd  "  yn  ei  ganmol  ei  hun  wrth  bob  barn  a  chydwybod. 
Yn  hyn  y  mae  y  rhagoriaethau  blaenorol  yn  cyrhaedd  eu  hamcan.  Ac 
y  mae  yr  eglurhâd  yn  gyflawn  yn  gystal  a  manwl.  Cydunwn  yn  hollol 
â  barn  Dr.  Davidson  am  dano  yn  yr  Athenceum — fod  "  llawnder  eglur- 
hâd"  (fulness  of  comment)  yn  ei  nodweddu.  Anhawdd  gweled 
Ësboniad  mwy  dysgedig,  manwl  a  beirniadol  na'r  eiddo  Esgob 
Ellicott  ar  yr  Epistol  at  y  Galatiaid.  Ond  nid  oes  cyfartaledd 
rhwng   yr   exegesis   a'r    criticism,      Yn   wahanol    i'r    Esboniad   hwn, 


474  ESB0KIAD   PBISCTPAL  EDWARÖS. 

piinder  eglarhâd  sydd  yn  eì  nodweddu,  er  ei  ragoriaethau  achel 
eraill.  Y  mae  Esboniadau  Ësgob  arall,  Dr.  Lightfoot,  yn  rhagoriar 
rai  Ellicott  yn  hyn.  Tra  y  maent  mor  ddysgedig  a  beirniadol,  y 
maent  yn  darostwng  y  pethau  hyn  yn  fwy  Uwyr  i  wasanaethu  prif  am- 
can  Esboniad— egluro  y  gwirionedd  DwyfoL 

Mewn  cysylltiad  agos  à  hyn  y  mae  y  gangen  olaf  a  nodwyd  o'r  ym- 
chwiliad  a  berthyn  i  Esboniadaeth  Ysgrythyrol,  sef  nid  yn  unig  pen- 
derfynu  beth  yw  y  gwirionedd  a  ddysgir,  ond  hefyd  dangos  beth  yw 
y  Si/niadau  a  gynnwysir  yn  y  gwirionedd  hwnw ;  "  eglurhâu  y  gwir- 
ionedd"  yn  yr  yatyr  o  olrhain  ei  gysylltiadau  â  gwiríoneddau  eraill, 
ac  o  ddwyn  allan  rhyw  fesur  o'r  golud  a'r  gogoniant  sydd  ynddo. 
Dyma  yr  elfen  athrawiaethol  mewn  Esboniadaeth.  Amrywia  hon  lawer, 
o  angenrheidrwydd,  mewn  gwahanol  ddynion,  ac  yn  yr  un  dyn ;  pen- 
derfynir  hi  gan  amcan  a  chynllun  yr  esboniwr,  gan  ei  alluoedd,  ei  gyr- 
haeddiadau  a'i  ysbryd,  a  chan  y  rhanau  gwahanol  o'r  Ysgrythyr  a  fydd 
dan  ei  sylw.  Os  yw  o'r  blaen  yn  myned  i  mewn  i'r  geiríau  i  gael 
gafael  ar  y  gwirionedd,  y  mae  yn  awr  yn  myned  i  mewn  i'r  gwirionedd 
i  gael  gafael  ar  y  trysorau  cuddiedig  sydd  ynddo.  Gwyddom  fod 
beirniadaeth  sych  yn  dueddol  i  edrych  yn  gilwgus  ar  hyn,  fel  peth  dros 
ben  ac  uwchlaw  gwir  esbonio,  ac  yn  perthyn  yn  fwy  priodol  naill  ai 
i  Gorff  o  Dduwinyddiaeth  neu  i  bregethu.  Ac  at  y  nodwedd  hon  yn 
Esboniad  Principal  Edwards  yn  ddiau  y  cyfeiria  adolygydd  yr  Athenceum 
pan  y  cwyna  f od  duwinyddiaeth  yr  awdwr  wedi  ei  arwain  "  to  indulge 
in  something  lihe  sermonizing"  Ond  o  fewn  terfynau  barn  a  chwaeth, 
dyma  fêr  a  brasder  Esboniad.  Dyma  y  sancteiddiolaf,  i'r  hon  yr  ar- 
weinia  cyntedd  beirniadaeth  a  chysegr  eglurhadaeth.  Os  goddefir  i 
ni  ddyweyd  fod  i  waith  yr  esboniwr  ddaear  a  nef,  a  nef  uwch,  hon  yn 
ddiau  yw  y  drydedd  nef.  Dyma  "nef  y  gogoniant"  i'r  esboniwr,  pan 
y  mae  wedi  esgyn  heibio  i  fydoedd  o  wybodaethau  nes  cael  trem  ar 
"y  tir  sydd  yn  bell  iawn,"  ac  ambell  i  fflachiad  o*r  goleuni  "na  thy- 
wynodd  erioed  ar  fôr  na  thir."  Ychydig  o  Esboniadau  sydd  yn  cyrhaedd 
yr  ideal  hwn.  Ond  credwn  y  teimla  darllenwyr  yr  Esboniad  sydd  dan 
sylw  ei  fod  ambell  dro  yn  eu  cyfodi  i'r  rhandir  dyrchafedig  yma. 

O'r  pedair  elfen  a  nodwyd  mewn  Esboniad  cyflawn,  y  mae  y  bedwar- 
edd  yn  perthyn  i'r  drydedd  yn  debyg  fel  y  mae  yr  ail  yn  perthyn  i'r 
gyntaf.  Wedi  i  Feirniadaeth  Destunol  benderfynu  pa  rai  yw  y  geir- 
iau,  y  mae  Beirniadaeth  Eiriol  yn  dwyn  allan  ystyr  y  geiriau.  Felly 
wedi  i'r  ymdriniaeth  Eglurhäol  benderfynu  beth  yw  y  gwirionedd  a 
ddysgir,  y  mae  yr  un  Athrawiaethol  yn  dwyn  allan  gynnwys  y  gwirion- 
edd.  Credwn  nad  gormod  yw  dyweyd  fod  Esboniad  Prinoipal 
Edwards  yn  un  o'r  ychydig  Esboniadau  sydd  yn  cyfuno  y  pedair  elfen 
a  nodwyd,  a  phob  un  mewn  gradd  uchel  iawn  o  ragoriaeth.  Y  mae  yn 
amlygu  yr  un  rhagoriaethau  nodedig  o  feddwl  ac  ysbryd,  o  ddysg 
a  dawn,  a  Uafur  cydwybodol,  trwy  yr  holl  waith,  a'r  cwbl  yn  gwneyd  i 
fyny  Esboniad  beirniadol  (testunol),  beirniadol  (geiriol),  eglurháol,  ac 
athrawiaethol ;  (critical)  (textual),  (critical)  (verbal),  enegetical,  and 
doctrinal. 

Gwelir  profion  o'r  cyfuniad  a  nodwyd  yn  rhai  o*r  dyfyniadau  a 
wnaethom  eisoes.  Tra  y  gwneid  y  dyfyniad  yn  benodol  i  ddangos 
rhyw  un  ansawdd,  yr  ydoedd  ar  yr  un  pryd  yn  engraifft  o  ragoriaethau 


E8B0NIAD   PRINCTPAL   EDWABD8.  475 

eraill  hefyd.  Chwanegwn  eto  ychydig  ddyîýiÄadau,  y  Thai  ydynt  yr 
un  modd,  weühiau  yn  unigol,  ac  yn  arbonig  oll  gyda'u  gilydd,  yn 
amlygu  rhagoriaethau  uchel  yr  Esboniad. 

Dyma«baragraph  sydd  yn  engraifft  ragorol  o  gyfuniad  yr  ansoddau  a 
nodwyd.  Heblaw  beirniadaeth  destunol  ar  y  gair  "  arwyddion,"  ac 
eglurhâd  ar  ystyr  yr  adnod,  cawn  sylw  o'r  pwys  rawyaf  fel  cyfraniad  at 
dduwinyddiaeth  y  pwnc  o  wyrthiau,  a  hwnw  yn  cyfodi  o'r  eglurhâd  ar 
feddwl  yr  adnod  :  — 

PeD.  i.  adn.  22  :  "  Canys  y  mae  yr  Iuddewon  yn  gìfyn  arwydd."  "  Arwyddion " — 
oTjfMeîa.  Felly  «  A  B  C  D,  Vulg.,  yr  holl  Dadau  Lladinaidd  a'r  rhai  Groegaidd  gan 
mwyaf.  Meddwl  y  gair  yw  "  gwyrthiau,"  fel  yn  Rhuf.  xv.  19  ;  2  Oor.  xii.  12. 
Cyteirio  y  mae  yr  A.\  ostol  at  grediniaeth  yr  Iuddewon  y  byddai  i'r  Messîah  wneuthur 
gwyrthian  mwy  na  Moses.  Rhaid  i  bob  Dadguddiad  Dwyfol  fod  yn  gyflawn  o 
wyrthiaa  ac  o  ddoethineb.  Heb  wyrthian,  nis  gellir  profì  yr  un  dadguidiad  yn 
Ddwyfol ;  os  had  yw  yn  cynnyg  eithaf  doethineb,  profir  nad  yw  yn  Ddwyfol.  Ond 
rhaid  i  ni  fyned  ymhellach.  Y  mae  y  ddoethineb  a'r  wyrth,  y  naill  a'r  llall,  yn 
rhan  o  hanfod  y  dadgnddiad  ei  hunan.  Beîa  yr  Àpostol  yr  Iuddewon  am  ofyn  gwyrth- 
ian  yn  hollol  ar  yr  nn  tir  ag  y  beia  y  Groegiaid  am  ofyn  doethineb.  Y  mae  efe  yn 
gwrthwynebn  y  syniad  fod  yr  Efengyl  i  gael  ei  derbyn  am  ein  bod  eisoes  wedi  derbyn 
rhywbeth  arall  sydd  heb  fod  yr  EfengyL  Y  mae  edrych  ar  wyrthiau  yn  nnig  íel 
attegion  allanol  ein  ffydd,  nid  yn  rhan  o'r  cynllun,  íel  y  gwnaed  gan  Paley,  yn 
gyfeiliornad  o'r  un  natur  ag  ydyw  gorphwys  yn  opus  operaium  neu  effeithiolrwydd  y 
gweinyddiad  allanol  o  sacrament.  Dyna  ydyw,  mewn  gwirioneddd,  i  ddyfynu  Arch- 
ddiacon  Uare,  "yr  hyn  sydd  yn  cyfateb  mewn  dnwinyddiaeth  i  amcandyb  yr 
athronydd  materol,  fod  ein  holl  wybodaeth  yn  dyfod  trwy  y  synwyrau "  Yr  unig 
atebial  i  gwestiwn  Lessing,  "Os  nad  oes  genyf  ddim  yn  hanesyddol  i'w  ddwyn 
ymlaen  yn  erbyn  y  grediniaeth  yn  adgyfodiad  Iesu  Grist,  a  raid  i  mi  oblegid  hyny 
gredn  ei  fod  ef  yn  Fab  Duw  ?" — ydyw  y  tir  y  mae  yr  Apostol  yn  ei  gymeryd,  mai 
ffeithiau  goruwch-naturiol  Cristionogaeth  ydyw  hanfod  Cristionogaeth. 

Dyma  eto  sylw  craff  a  gwir  iawn,  yn  dangos  fel  y  mae  gwaith 
ysbrydol  dynion  yn  rhedeg  i'w  gilydd : — 

Pen.  iii.  adn.  13  :  "Gwaith  pob  dyn  a  wneir  yn  amlwg."  "Pob  dyn"—  eicáoTW. 
Y  mae  yr  nnoliaeth  adeilwaith  yn  ei  wneyd  yn  anmhosibl  i  ddynion  wahaniaethn 
gwaith  nn  adeiladydd  oddiwrth  waith  nn  aralL  Duw  yn  nnig  a  all  ddyweyd  pa  le 
y  mae  gwaith  un  dyn  y  n  diweddu  a  gwaith  un  arall  yn  dechreu.  Bydd  helaeth- 
rwydd  yn  gystal  ag  ansawdd  y  gwaith  yn  cael  ei  farnu. 

Eto,  dyma  engiaifft  o  eglurhftd  rhagorol  ar  bwynt  neillduol  yr 
adnod,  a  hwnw  trwy  gyferbyniad  yn  awgrymu  gwirionedd  mwy  : — 

Pen.  ix.  20  :  "  Ac  mi  a  ymwneuthum  i'r  Iûddewon  megys  yn  Iuddew."  I 
Inddew  deuai  yn  Inddew.  Nid  yw  yn  chwanegu  yn  y  Ue  hwn  ei  fod  i'r  Groegìaid 
yn  dyfod  yn  Roegwr.  Yr  oedd  hyn  yn  ddiangenrhaid,  mewn  rhan  am  fod  yr  hen 
fafchder  a'r  culni  Groegaidd  i  fesur  mawr  wedi  darfod  y  pryd  hwn,  ac  mewn  rhan  am 
mai  Groegwr  yn  ymarfrrol  oedd  yr  Apostol  ei  hunan  mewn  teimlad  ac  iaitb.  Er 
mor  fawr  yw  nchder  a  mantoliad  moesol  Paul,  y  mae  yn  syrthio  yn  fyr  o  gymeriad 
perffaitb,  cyffredinol  Iesu  Grist,  yn  yr  hwn  nis  gallwn  weled  unrhyw  ymdrech  i  fod 
yn  Iuddew  i'r  Iuddewon  neu  yn  Roegwr  i'r  Groegiaid,  ond  nnoliaeth  perffaith  â'r 
ddau. 

Un  o  gymhwysderau  penaf  Principal  Edwards,  fe  allai  y  pwysicaf 
oll,  tuag  at  gynnyrchu  Esboniad  mor  uwchraddol  â  hwn,  ydoedd 
meddwl  ac»  ysbryd  athronyddol,  ac  ar  yr  un  pryd  trwyadl  efengylaidd. 
Dyma  ddernyn  ardderchog  ar  athroniaeth  yr  Efongyl  ac  athroniaeth 


476  E8B0NIAD  PBINOIPAL  EDWABD& 

Cristionogaeth,  rhwng  y  rhai  y  mae  gwahaniaeth  er  nas  gellir  eu  gwa- 
h*nu,  gan  eu  bod  yn  un  yn  eu  gwreiddyn  a'u  natur. 

PeD.  iL  adn.  0  :  "  Eithr  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Ni  welodd  Uygad,  ac  ni 
cbJywodd  clnst,  ac  ni  ddaeth  i  galon  dyn,  y  pethau  a  ddarparodd  Daw  f  r  rhai  a*i 
carant  ef."  Nid  yn  nnig  yr  oedd  doethineb  Dnw  yn  anadnabyddas  i  dywyaogion 
y  byd  hwn,  ond  y  mae  y  pethan  hyny  yn  y  rhai  yr  amlyga  ei  hunan  yn  eu  natnr 

În  gyfryw  ag  nas  gellir  adnabod  en  hystyr  fewnol  heb  ddadgnddiad  o  eiddo  yr 
'sbryd  oddi  fewn.  Y  mae  yr  adnod  yn  fwy  na  phrawf  nad  adnabu  tyw}  sogion  y 
byd  ddoethineb  Dnw.  Amlygodd  doethineb  Dnw  ei  hunan  mewn  pethau  ac  mewn 
ffeithiao.  Ond  y  mae  i'r  ffeithiau  hyn  o  eiddo  Grístionogaeth  fywyd  ac  ystyr 
mewnol,  yr  hwn  sydd  yn  gaddiedig  nid  yn  unig  oddiwith  elynion  Dow,  oud  hefyd 
oddiwrth  bob  creadur,  ac  a  raid  gael  ei  ddadguddio  yn  dufewnol  mewn  trefn  i'w 
adnabod.  Nid  yw  yr  Aposfrl  yn  rhoddi  y  dadguddiad  hwnw.  Dyry  Tsbryd  Duw 
ef  i*r  rhai  cyfarwydd.  Rhaid  i  ni  gael  yr  Ysbryd  i  adnabod  pethau  Daw,  er  y 
gellir  en  llefarn  wrth  bawb  mewn  geirian.  Nis  gall  yr  Apostol  ei  hunan  ond  dy- 
weyd  wrthym  yr  hyn  nad  ydynt.  Nid  y  pethan  a  welodd  Uygad  ydynt,  hyny  yw 
gogoniant  y  greadigaeth  weledig ;  ac  nid  y  pethau  a  glywodd  clnst,  hyny  yw, 
athrawiaethan  yn  cael  en  dysgu  gan  athraw  i'w  ddysgyblion ;  ac  nid  y 
pethan  sydd  yn  tarddn  i  fyny  yn  nghalon  dyn,  hyny  yw.  creadigaethan  dy- 
chymyg  a  dymnniad.  T  mae  yr  esgyniad  i  sylwi  arno.  Y  mae  gan  weithredoedd 
Dow  mewn  natur  ragoroldeb  a  phrydfei  th  wch  nad  yw  o  gwmpas  rhai  mawiion  y 
byd ;  y  mae  y  lili  wedi  ei  gwisgo  yn  fwy  gogoneddus  na  Solomon.  Ond  y  mae  medd- 
ylian  yn  Nnw  rhy  fawr  i  gael  en  dangos  yn  weledig  byth  raewn  dyfnderoedd  cefnfor 
na  heuliau  fflamllyd.  Eto  y  mae  rhai  o  leiaf  hyd  yn  nod  o'r  meddylian  hyn  yn  cael 
eu  traethu  mewn  iaith  ddynol  a'u  derbyn  i'n  meddyliau.  Ond  y  mae  y  galon  yn 
dymuno  yr  hyn  nas  gall  fynegu  mewn  geiriau,  ac  yn  "gwneuthur,"  trwy  rym 
dychymyg,  ffaiüau  o  ddaioni  a  phrydferthwch  nad  ydynt  yn  bod  ond  yn  uuig  yn  "y 
tir  sydd  yn  bell  iawn/'  Ond  y  tu  hwnt  i  natur,  y  tu  hwnt  i  ddrychfeddyliau,  y  tu 
hwnt  i  ganfyddiad  dychymyg  a  chyrhaeddiad  y  dymuniad  naturiol  arho  ei  hnnan,  y 
mae  y  pethan  a  ddarparodd  Duw  yn  weithredol,  sylwedd  gorphenedig  yr  Efengyí 
Gellir  ymhellach  ofyn  a  ydyw  yr  Âpostol  yn  bwriadu  hyn  i  lod  yn  ddosbaithiad  cyf- 
lawn  o'r  pethan  nad  ydynt  yn  ddotthineb  guddiedig  Duw  ?  Os  nad  yw,  paham  y 
cry bwylla  natur,  athrawiaeth,  a'r  hyn  sydd  mewn  drycbefddwJ  ?  Y  rhai  hyn  ydynt  wis^ 
allanol  y  t^agywyddol  dd>rgelwch.  .  Âmlyga  ei  hunan,  yn  gyntaf,  trwy  gymeryd  ei 
le  mewn  hanesyddiaeth  ddynol  trwy  ffaith  yr  ymgnawdoliad ;  yn  ail,  trwy  gyfun- 
draeth  o  wirionedd  Oristionogol,  athroniaeth  y  dadguddiad  Dwyful  yn  Nghrist ;  yn 
drydydd,  trwy  ideal  o  berffeithrwydd.  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  i'r  dirgelwch 
Dwyfol  amlygu  ei  hunan  yn  y  ffuifiau  dynol  hyn,  oblegid  y  mae  Crist  yn  mlaenaf 
oll  yn  allu  ;  nyny  yw,  y  mae  yn  elfen.  newydd  mewn  hanesyddiaeth  ddynol,  yn  rym 
newydd  mewn  gwirioneddan  o  athrawiaeth,  yn  safon  (neu  ideal)  uwch  o  beîffeith- 
rwydd  moesol.  Ond  nis  gall  unihyw  weithred  neu  withddrych  allanol  arno  ei  hun- 
an,  ar  wahân  oddiwrth  gaufyddiad  ysbrydol  yr  edrycbydd,  fod  yn  ddadguddiad  o 
ddim  y  tn  hwnt  i  allu,  ac  nis  gall  unrhyw  amlygiad  o  allu  fod  yn  ddigonol  ddad- 

fiddiad  o  Ddnw.  Nis  gall  gweithred  oruchaf  cariad  Dwyfol,  tod  i  Dduw  anfon  ei 
ab  ac  i'r  Mab  aberthu  ei  Hun  drosom  ni,  fod  yn  ddim  mwy  i  ddyn  anysbrydol  nag 
amlygiad  o  anfeidrol  allu,  os  gall  fod  yn  hyny.  Y  mae  i'r  pethau  hyn  fywyd  mtwnol 
aduabyddns  i'r  rhai  sydd  yn  caru  Duw. 

Dyma  ddernjrn  prydferth  eto  ar  Gariad  yn  "  cyd-lawenhâu  â'r 
Gwirionedd  " — neu  Gristionogaeth  yn  dwyn  i  mewn  i'r  byd  gyfnod  o 
lawenydd. 

Pen.  ziii.  6.  ...  Y  mae  yr  Efengyl  yn  wirionedd  Duw,  nid  yn  gymaint  am 
ei  bod  yn  cael  ei  gwahaniaethu  oddiwith  gysgodan  goruchwyliaeth  Moses,  ag  am 
mai  hi  ydyw  y  ddoethineb  berffaith,  yr  athroniaeth  ddwyfol,  yr  hon  nad  oedd  holl 
ymdrechion  y  rheswm  dynol,  a'r  holl  oleuadan  rhanol  oedd  wedi  tori  o'r  nefoedd,  yn 
ddim  ond  y  gwawriad  o  honi.  Cymh.  Gal.  ii.  5  ;  Epb.  i.  18 ;  3  Ioan  3 ;  i  gyd  yn 
adsain  o  eiriau  Crist  yn  Ioan  xiv.  6.  Y  mae  y  dadguddiad  hwn  o  Dduw  yn  tori  ar 
ddyn  gyda  Uawnder  o  lawenydd.  Y  mae  y  Mab  ei  hnn  wedi  ei  eneinio  ftg  olew  gor- 
foledd  y  tn  hwnt  i'w  gyfeiUion»  ao  y  mae  yn  rhoddi  hefyd  i'r  galaiwr  ogoniant  yn 


BSBONIAD   PttlNOIPAL   EDWÁRDS.  477 

Ue  Uudw,  olew  llawenydd  yn  11«  galar,  gwisçr  raoliant  yn  lle  ysbryd  cystuddiedig. 
Gwelodd  Abîahara  ddydd  Crist  ac  a  lawrnychodd.  Amser  y  cynauaf  ydyw,  pan  y 
mae  yr  hwn  sydd  yn  hau  a'r  hwn  sydd  yn  medi  yn  llawentiâu  ynghyd.  Darfu 
i  lawenydd  yr  Ëglwys  foreuol  dynu  sylw  yr  ha*  esydd  (cym.  Act.  ii.  46).  Gallem 
dybied  mai  ei  llawenydd  oedd  yn  creu  câa  ac  yn  tori  allan  yn  yr  hwyl  orfoleddus 
(ecstatic)  o  lefaru.  Pwy  nad  yw  yn  cael  ei  daraw  gan  y  gwrthgyferbyniad  rhwng 
hyn  â  phrudd-der  dwfn  tymmor  olaf  paganiaeth  Groeg  a  Rhufain  ?  .  .  .  . 
Apostol  Cristionogol  yn  unig  a  aìl  roddi  i'w  ddarllenwyr,  heb  wawdiaetb,  yr  annog- 
aeth,  "Byddwch  lawea  yn  wastadol"  (1  Thes.  y.  16).  Y  mae  yr  Apostol  yn 
yr  Emyn  hwn  i  Gariad  yn  personoli  yr  Ëfengyl,  ac  yn  ei  gosod  allan  fel  yn  llawen- 
hàu.  Y  mae  y  gwirionedd  yn  llawenhâu  yn  ei  allu  i  greu  cariad  ;  oblegid,  fel  y 
dywed  Awstin,  buddugoliaeth  y  gwirionedd  yw  cariad.     Yna  y  mae  cariad  wedi  ei 

Sen  gan  y  gwirionedd  yn  Uawenhâu  yn  hawddgarwch  y  gwirionedd  ac  yn  cyd- 
wenhâu  â'r  gwirionedd  yn  ei  rymusder  i  greu  cariad.  Llawenydd  y  bugail  ydyw 
wedi  iddo  gael  y  ddafad  a  gollasid  ;  llawenydd  y  tad  pan  y  mae  yr  afradlawn  wedi 
dychwelyd ;  llawenydd  angelion  sanctaidd  a  Duw  am  un  pechadur  a  edifarhäo. 

Yr  oeddym  wedi  nodi  allan  l'íaws  o  ddyfyniadau  eraill  fel  engreifft- 
iau  o  amrywiol  ragoriaethau  yr  Esboniad.  Ónd  ni  oddef  ein  terfynau 
i  ni  eu  rhoddi  i  mewn.  Cyfeiriwn  at  ychydig  eto.  Yn  y  sylwadau  ar 
viii.  3,  "  Ond  od  oes  neb  yn  caru  Duw,  hwnw  a  adwaenir  ganddo  ef," 
lle  y  dangosir  fod  yr  Apostol  yn  dysgu  mai  y  ddwy  elfen  a  ffurfiant 
gydwybod  oleuedig  yw  gwybodaeth  a  chariad,  ni  a  gawn  engraiflft 
ragorol  o  allu  esboniadol — ymchwiliad  gofalus  i  farnau  esbonwyr  hen  a 
diweddar ;  medr  ymresymiadol  i  bwyso  eu  golygiadau,  a  phan  y  gwrth- 
wynebir,  i  roddi  rheswm  da  am  hyny ;  a  gallu  mawr  i  gyflwyno  barn 
annibynol,  ac  ysgolheigaidd  (fel  y  dywed  Dr.  Davidson),  ac  yn  y 
cyfFredin,  glir  a  chref  a  thra  argyhöeddiadol.  Ar  iv.  13,  "Pan  y'n 
ceblir,  yr  ydym  yn  gweddio ;  fel  ysgubion  y  byd  y  gwnaethpwyd  ni,  a 
sorod  pob  dim  hyd  yn  hyn,"  ceir  engraifft  nodedig  o  ymchwiliad 
manwl  a  chyflawn,  yn  ngoleuni  hanesyddiaeth,  arferion  Groegaidd,  a 
def nydd  clasurol,  i  ystyron  ammheus  geiriau.  Paragraph  lled  anhawdd 
yw  xiv.  20 — 25,  Ue  y  dyfyna  yr  Apostol  brophwydoliaeth  Esaiah, 
"  Trwy  rai  estronieithus,  a  thrwy  wefusau  estronol,  y  llefaraf  wrth  y 
bobl  hyn"  (xxviii.  9 — 13),  gan  gymhwyso  bygythiad  y  prophwyd,  y 
byddai  i  ieithoedd  dyeithr  Assyria  fod  yn  farn  ar  Israel,  at  sefyílfa 
eglwys  Corinth,  yn  yr  hon  yr  oedd  ymdoriad  o  dafodau  dyeithr  yn  y 
cynnulliadau  eglwysig,  yn  gerydd  arnynt  am  eu  plentynrwydd  a'u 
rhodres,  ac  hefyd  ar  y  Pagan  anghrediniol.  Fel  yr  oedd  geiriau 
gwawdus  Israel  yn  cael  eu  cyflawni  arnynt  yn  gosb  am  blentynrwydd 
ac  anufudd-dod,  mewn  ystyr  nad  oeddynt  hwy  yn  meddwl,  felly  y  mae 
plentynrwydd  Eglwys  Corinth  yn  cael  ei  ad-dalu  â  rhoddion  plentyn- 
aidd ;  a'r  anghredadyn  yn  cael  clywed  ieithoedd  annealladwy,  neu 
lefau  pêr-lewygol  (<(gorfoleddu"  mewn  gradd  eithafol — ecstatic  cries) — o 
dan  yr  oruchwyliaeth  sydd  yn  hynod  am  ei  goleuni.  Y  mae  yr  eglur- 
hâd  cyflfredinol^a  roddir  (dros  ddau  du  dalen  372  a  373)  ar  y  cyra- 
hwysiad  o  brophwydoliaeth  Esaiah  at  sefyllfa  eglwys  Corinth,  gan 
ddangos  cyfatebiad  yr  amgylchiadau,  o  ansawdd  wir  ragorol,  yn  engraiflft 
o  ymdriniaeth  oleu,  rymus  ac  exhaustive — llawnder,  ond  heb  air  yn 
ormod.  Ceir  yn  y  sylwadau  ar  xii.  8 — 11,  ddosbarthiad  newydd  ar  y 
doniau  ysbrydol,  yr  hwn  sydd,  dybygem,  yn  fwy  logical  na'r  eiddo 
Bengel  a  Meyer,  ac  yn  cadw  yn  well  y  drefn  naturiol  o  gynnydd,  neu 
berthynas  y  doniau  â'u  gilydd  yn  y  gyfres.     Ar  y  crux  enwog,  xv.  29 — 


478  E8B01UÄD  PBISCIPAL  EDWARDS. 

"  bedyddio  dros  y  moirw,"  nodir  y  rhai  teilyngaf  o'u  crybwyll  o'r 
lbaws  gwahanol  olÿgiadau.  Ni  a  gawn  resymau  cryfìon  mewn  ychydig 
eiriau  dros  y  rhai  a  wrthodir,  ac  o  blaid  yr  un  a  gymeradwyir,  seí 
golygiad  Tertullian,  yr  hwn  hefyd  a  dderbynir  gan  yr  esbonwyr  di- 
weddar  goreu — bedyddio  y  by w  fel  cynnrychiolwyr  rhai  oeddynt  weó5 
marw  yn  ddifedydd. 

Sylwadau  o  bwys  a  gwerth  mawr,  a  chyfraniad  at  feddylddysg 
(psychology)  y  Testament  Newydd  yw  y  rhai  a  wna  yr  awdwr  yn  yr 
esboniad  ar  yr  ail  bennod  (adn.  14,  15,  &c.)  ar  y  dyn  "cnawdol,"  y 
dyn  "eneidiol"  neu  "anianol,"  a'r  dyn  "ysbrydol."  Yr  ydys  yn 
teimlo  fod  yr  ymdriniaeth  yn  llwyr  a  meistrolgar  â'r  holl  gwestiynau  a 
gyfodent  yn  nghwrs  y  llythyr,  o  dan  y  gwahanol  raniadau — y  Pleidiau 
yn  Eglwys  Corinth ;  Dysgyblaeth  Eglwysig  ;  Priodas  a  by wyd  sengl ; 
Bwyta  yr  hyn  a  aberthwyd  i  eilunod;  Afreoleiddiwch  yn  y  cynnulliadau 
eglwysig ;  a'r  Doniau  Ysbrydol.  Cerr  yma  mewn  gradd  anghyffredin 
y  gwahaniaeth  sicr  hwnw  rhwng  nerth  a  gwendid,  nad  y w  yr  awdwr  byth 
yn  osgoi  anhawsderau.  Yn  hytrach,  y  mae  f el  pe  byddai  swyn  ac  attyn- 
iad  iddo  mewn  anhawsderau;  "ymlawenhâ  fel  cawr"  i  redeg  i'w 
cyfarfod  â'u  gorchfygu.  A'n  teimlad  wrth  ddarllen  yw  ei  fod  yn 
gorchfygu.  Un  achos  o  hyn,  ac  un  o  brif  ragoriaethau  yr  Esboniad, 
yw  fod  yr  awdwr  yn  myned  trwy  fanylion  at  egwyddorion.  Ni  wnai 
yr  olaf  y  tro  yn  Ue  y  blaenaf  y  mae'n  wir ;  ond  ni  a  gawn  yma  feistrol- 
aeth  gyfartal  ar  y  ddau.  Olrheinir  pobpeth  i  egwyddoriôn  cyntaf. 
Dyma  engraifft  fechan,  bron  ar  antur.  Dengys  ein  hawdwr  fod  yr 
Apostol  yn  dwyn  yn  erbyn  y  Corinthiaid  ddau  gyhuddiad  a  ym- 
ddangosent  yn  anghyson  â'u  giìydd — goddef  pechodau  gwarthus,  a 
methu  goddef  niweidiau  bychain  gan  eu  gilydd  heb  fyned  i  ymgyf- 
reithio.  Ond  dywed  fod  y  ddau  yn  deilliaw  o'r  un  cyfeiliornad,  sef 
colli  golwg  ar  y  syniad  o*r  Eglwys  fel  corff  Crist.  Y  mae  corff  bywiol 
yn  allu  hunan-lywodraethol.  Felly  y  mae  yr  hawl  aV  ddyledswydd  i 
esgymuno  yn  allu  sydd  yn  aros  yn  yr  Eglwys  yn  rhinwedd  presennol- 
deb  ysbrydol  yr  Arglwydd  Iesu.  Fel  hyn  y  mae  undeb  yr  Eglwys  â 
Christ  yn  penderfynu  natur  dysgyblaeth  Eglwysig  tuag  at  y  ddau 
ddosbarth  o  achosion.  Y  mae  awdurdod  cariad  i  benderfynu  y  naill ; 
ac  awdurdod  sancteiddrwydd,  yr  hyn  hefyd  sydd  gariad  yn  yr  eithaf,  i 
benderfynu  y  Uall.  c  Penderfynwch  eich  dadleuon  rhyngoch  â'ch 
gilydd  ;  traddodwch  yr  aflan  i  ddinystr  y  cnawd  fel  y  byddo  yr  ysbryd 
yn  gadwedig.'  Engraifft  arall  o  achosion  neillduol  yn  cael  eu  pender- 
fynu  gan  egwyddor  yw  y  cymhwysiad  a  wna  ein  hawdwr  o'r  gwirion- 
edd  eang,  pwysig,  a  eilw  The  Christian  order  of  subordinations — y  drefn 
öristionogol  o  ddarostyngiadau : — y  byd  i'r  Eglwys,  y  wraig  i'r  gŵr, 
dyn  i  Grist,  a  Christ  i  Dduw.  Cymhwysir  yr  egwyddor  hon  at  amryw 
bynciau,  o  r  ymbleidiau  yn  Eglwys  Corinth  a  gwragedd  yn  gweddio  yn 
ben-noeth,  hyd  at  beth  mor  f awr  a  "  rhoddi  y  deyrnas  i  fyny  i  Dduw 
a'r  Tad,"  yr  hyn  fydd  yn  cyfansoddi  perffeithiad  gorphenol  trefn  y 
darostwng.  Dyma  egwyddor  ddigon  mawr  i  gofleidio  yr  eithafion  pefi 
0  wragedd  yn  gorchuddio  eu  pen  ac  adgyfodiad  y  meirw. 

Ac  yn  awr,  gan  ein  bod  wedi  cyrhaedd  at  adgyfodiad  y  meirw,  dys- 
Jgwylir,  y  mae^i  debyg,  fod  diwedd  ein  herthygl  wedi  nesâu.  Y  maè 
hon,  y  seithfed  Ran  o'r  Uyfr,  fel  y  lleill,  os  nad  yn  fwy,  yn  ardderchog 


ESBOHttf)  PÄIHOIPAL  EÍDWäBDÖ.  47Ö 

dros  ben.     Bron  na  ddywerìem  fod  yr  esboniwr,  fel  y  Oristion,  yn 
cyrhaedd  ei  berffeithrwydd  yn  adgyfodiad  y  meirw. 

Ceir  yma  i  ddechreu  eglurhâd  ar  syniadau  Plato  ac  Aristotle  ar  y 
berthynas  rhwng  y  corff  a'r  enaid — y  blaenaf  yn  gosod  y  corff  fel 
gwrthgyferbyniad  i'r  enaid,  ac  yn  ffynnonell  gwendid,  yn  garchar  a 
bedd  yr  enaid  ;  a'r  olaf  yn  gosod  yr  enaid  fel  ideal  y  corff.  Dangosir 
fod  gwrthwynebrwydd  sylfaenol  rhwng  syniad  uchaf  y  pagan  am  ddyn 
â'r  hyn  a  geir  yn  nysgeidiaeth  Crist  a'r  Apostolion.  Rhoddir  hyn  i 
gyfrif  mewn  rhan  am  y  lle  mawr  a  roddai  yr  Apostol  yn  ei  weinidog- 
aeth  i  athrawiaeth  yr  Adgyfodiad.  Yna  ni  a  gawn  eglurhâd  ar  y 
gwahaniaeth  a'r  rhagoriaeth  annhraethol  rhwng  yr  athrawiaeth 
Gristionogol  am  yr  adgyfodiad  a  syniadau  yr  athronwyr  paganaidd. 
Nid  yw  yr  ymdriniaeth  hon  yn  f aith,  ond  prin  y  tybiwn  f od  dim  yn  y 
llyfr  yn  fwy  meistrolgar.  Rhoddwn  yma  yr  hyn  a  farnwn  yn  un  o'r 
darnau  ínwyaf  ysplenydd  yn  yr  holl  gyfrol,  0  ran  ëangder,  grym  a 
dysgleirdeb  y  meddyliau  (t.A.  387) : — 

Nid  yw  y  Testament  Newydd  yn  dyweyd  dim  ar  ddyrysbwnc  yr  athronwyr  o 
anfarwotdeb  yr  eoa.d.  Nis  gellir  canfod  dim  o  olion  ymresymiadau  y  Phrodo  yn 
Epist  lau  Panl.  Ond  y  mae  efe  yn  dysgu  athrawiaeth  ardderchocach — fod  bywyd 
diddiwedd  yn  aros  dynion  ar  ol  angeu,  bywyd  yn  yr  hwn  y  bydd  corff  yn  gystal  ag 
enaid  yn  y  pen  draw  yn  cyfraoogi. 

Y  mae  y  syniad  hwn  mewu  cysylltiad  agos  â  Christyddiaeth  (OhHstology)  yr 
Apostol,  neu,  dylem  yn  hytrach  ddyweyd,  yn  tarddu  allan  o  hono.  Y  mne  Mab 
Duw  wedi  dyfod  yn  ddyD.  Y  mae  yr  ysbrydol  wedi  dyfod  i  mewn  i  hanesyd'itaeth 
ddynol,  ac  wedi  trawsflurno  dadblygiad  yr  hiliogaeth  i  sylweddoliad  o  ddrych'eddyl^ 
iau  Dwyfol.  Cynbysgaeddir  hyd  yn  1  ôd  natur  àg  agorlëydd  0  bosibili  wydd  goruwch- 
naturiol  a  diddiwedd.  Heb  athrawiaeth  yr  ymgnawdoliad,  ni  buasui  drychfeddwl 
arddunol  yr  Apos^ol  o'r  adgyfodiad  yn  ddim  ond  chwareaad  y  dychymyg.  Buasai 
naill  ai  wedi  suddo  i  dir  isel  materolaeth  ddaearol  Parsees  ac  Iuddewon,  neu  ynte — 
yr  hyn  sydd  fwy  tebygol — weii  llnchio  pob  cyfryw  syoiadau  daearol  i'r  gwynt, 
ac  wedi  derbyn  athrawiaeth  ysbrydol  Piato,  felly  yn  aberthu  ei  syniad  mawreddog 
o  gysegriad  pob  peth  ciëedig  i  wasanaeth  Crist.  Yr  athrawiaeth  oedd  gan  St.  Paul 
yn  ganolbwynt  oedd  undeb  dynion  trwy  flfydd  â'r  Crist  byw,  yr  hwn  yw  yr  Ysbryd 
yn  bywhâu.  -  Yn  rhinwedd  yr  undeb  hwn  y  mae  corflf  ac  enaid  yn  aros,  er  wedi  eu 
t  yn  1-e 
jgrwyd 
jrr  ysbryd,  felly  y  mae  yn  newid  y  corflf,  trwy  adgyfodiad,  0  eneidiol  i  ysbrydol. 
Fel  hyn  rhydd  athrawiaeth  yr  ymgnawdoliad  ystyr  newydd  a  rhyfeddol  i'n  bodol- 
aeth  corflforol  ac  i  holl  gwrs  natur,  tra  y  mae  yn  rhoddi  llifeiriant  o  oleuni  ar  dywyll- 
wch  marwolaeth. 

Oddiwrth  hyn  arweinir  ni  i  ddysgwyl  y  bydd  ymdríniaeth  yr  Apostol  â'r  pwnc 
yn  troi  ar  ei  syniad  am  Berson  Crist ;  a  dyna  yw  y  flfaith.  Fod  Ciist  yn  awr  yn 
byw  mewn  corflf  dybol ;'  fod  y  Crist  hwn  yn  Ysbryd  yn  rhoddi  bywyd ;  dyma 
y  syniadau  cyferbyniol  ond  cyd-ddibynol  ar  eu  gilydd  o  amgylch  y  rhai  y  mae  prif 
feddyliau  y  bennod  yn  ymgrynhoi.  Mewn  gwirionedd,  helaethiad  y  w  ymresymiad 
yr  Apostol  ar  eiriau  Crist :  "  Yr  hwn  sydd  yn  bwyta  fy  nghnawd  I,  ac  yn  yfed  fy  ngwaed 
I,  8}  dd  ganddo  fywyd  tragywyddol,  a  myfi  a'i  hadgyfodaf  ef  yn  y  dydd  diweddaf  " 
(Ioan  vi.  54). 

Teimlem  f od  un  frawddeg  yn  neillduol  yn  y  dyfyniad  hwn  yn  un  o'r 
engreifiFtiau  goreu  yn  y  llyfr  o  rymusder  ac  ëangder  meddwl  (massŵe- 
ness  and  breadth  of  thought).  Gosodiad  ëang  neu  generalimtion  mawr 
ydyw ;  Thydd  y  syniad  mwyaf  efengylaidd  yn  y  flEurf  fwyaf  athronydd- 
ol ;  a  chawn  ynddi  athroniaeth  trefn  iachawawriaeth  wedi  ei  wasgu  i 
un  frawddeg  gynnwysfawr  : — 

The  Öon  of  God  is  beoome  man.  The  spiritual  has  entered  into  human  history, 
and  tranóformed  the  deve  opment  of  the  race  into  a  realization  of  t>ivine  ideas. 


id  yn 
gwahanu  yn  l'eol  trwy  farwôlaeth,  mewn  undeb  personol  â'u  gilydd  ;  ac  fel  y  mae 
hollalluogrwydd  bywyd-gyfranol  Crist  yn  dyrchafu  bywyd  yr  enaid  i  fywyd  uwch 


480  B8BONIAD  PBINOTPAL  BDWABDS. 


Ystyriwn  fod  golygiadau  dyfnion  ac  ysbrydol  yr.Esboniad  hwn  ar  y 
corff  yn  gyferbyniol  i'r  cnawd,  ar  undeb  a  chymundeb  y  saint  â  Christ 
yn  peri  cyfranogiad  o'i  fywyd  Ef  i'r  holl  natur,  nes  rhoddi  ynddynt 
hedyn  corff  yr  adgyfodiad,  ac  ar  yr  adgyfodiad  fel  dadblygiad,— yn 
gyfraniad  pwysig  i  Dduwinyddiaeth. 

2.  0  ran  nodwddion  cyffredinól  yr  Esboniad,  yr  ydym  eisoes  o 
angenrheidrwydd  wedi  cyffwrdd  â  hwynt  wrth  geisio  darlunio  didl  yr 
awdwr  o  esbonio.  Gallwn  eto  nodi  fod  yma  gyfuniad  nodedig  o 
feddwl  a  dysg  athronyddol  â  syniadau  ac  ysbryd  efengylaidd.  Geir 
yma  feistrolaeth  ar  fanylion  ac  ymafaeliad  (grasp)  cryf  ar  egwyddorion. 
Platonist  wrth  gwrs  yw  yr  awdwr — synthetic  yw  prif  nodwedd  ei 
feddwl.  Ond  bron  na  ddy  wedem  fod  Plato  ac  Aristotle  i'w  gweled  yn 
y  gwaith  hwn  "wedi  d'od  ynghyd."  Y  mae  yr  analytic  a'r  synthetic — 
y  gallu  i  ddeol  ac  i  gyfuno — yn  ymddangos  yma  mor  nodedig  â'u 
gilydd.  Cydgyferfydd  yma  hefyd  ddysgeidiaeth  a  phelydr  yn  fynych 
o  fyd  dychymyg  sydd  yn  cyfranu  llewyrch  a  bywyd — elfen  o  nerth 
rhyfeddol  (wigour),  nerth  meddwl  a  grymusder  ymadrodd — ac  fel  y 
sylwa  un  o'r  adolygwyr  Seisonig,  duwinyddiaeth  sydd  ar  unwaith  yn 
uniongred,  ac  yn  gatholig  a  beirniadol,  mewn  cyffyrddiad  âg  agweddau 
a  chynnydd  meddwl  crefyddol  a  gwyddorol.  Y  mae  y  llyfr  drwyddo 
yn  masterly,  ac  yn  dangos  fod  yr  awdwr  o  ran  galluoedd  a  chyrhaedd- 
iadau  amryfal  wedi  ei  gyflawn  ddodrefnu  i'r  gwaith. 

Nid  ydym  yn  cydolygu  â  Principal  Edwards  ymhob  syniad  nac 
ymhob  esboniad  ar  adnodau  neu  eiriau.  Ei  olygiad  ef  ar  i.  30,  "yr 
hwn  a  wnaethpwyd  i  ni  gan  Dduw  yn  ddoethineb,  yn  gyfiawnder,  yn 
sancteiddrwydd  ac  yn  brynedigaeth,"  ydyw — o  ran  perthynas  y  pedwar 
hyn  â'u  gilydd,  fod  y  tri  olaf  yn  eglurhaol  o'r  blaenaf  : — "  yn  ddoeth- 
ineb,  sef  yn  gyfiawnder,  &c."  Dwg  Mr.  Edwards  resymau  medrus, 
ieithyddol  yn  benaf,  dros  y  golygiad  hwn.  Ond  gan  y  goddefa  yr 
iaith,  gwell  genym  ni  yr  hen  olygiad,  â'r  hwn  y  cytuna  y  mwyafrif  o'r 
esbonwyr,  fod  y  tri  olaf  yn  syniadau  ychwanegol  at  y  blaenaf.  Y 
mae  y  pedwar  fel  hyn  yn  cyfateb  i  anghenion  mawr  cyflwr  ysbrydol  dyn, 
ar  gyfer  pedair  ffurf  ei  drueni — tywyllwch,  euogrwydd,  halogrwydd  a 
chaethiwed.  Ac  ý  maent  hefyd  fel  hyn  yn  cyflwyno  gwrthgyferbyniad 
naturiol  â*r  hyn  a  ddywedasai  yr  Apostol  am  yr  hyn  yw  credinwyr 
ynddynt  eu  hunain  ac  yn  nghyfrif  y  byd  : — ffôl-bethau.  .  .  doethineb; 
gwân-bethau  .  .  cyfiawnder;  pethau  dirmygus  .  .  sancteiddrwydd ; 
pethau  nid  ydynt.  .  .  prynedigaeth  (bodolaeth  *  newydd  ysbrydol,  ac 
felly  gwirioneddol).  Dylem  ddyweyd  fod  Mr.  Edwards  yn  addef,  os 
dewisir  y  golygiad  hwn,  nad  y w  y  gwrthgyf erbyniad  (yr  hwn  sydd  agos 
yr  un  peth  a'r  uchod)  a  awgrymir  gan  Bengel,  yn  annaturiol. 

Eto,  ar  xi.  1 :  "  Byddwch  ddilynwyr  i  mi,  megys  yr  wyf  finnau  i 
Grist,"  dywedir  fel  hyn  : — "  Nid  ydym  yn  cael  yn  Epistolau  St.  Paul 
y  syniad  o  fywyd  daearol  Crist  fel  patrwn  neu  gynllun  yn  ol  yr  hwn 
y  dylai  dynion  ffurfio  eu  by wyd.  Y  mae  ei  feddwl  wedi  ei  lyncu  yn 
mawiedd  yr  hunanymwadiad  a  amlygwyd  yn  ngwaith  Mab  Duw 
yn  cymeryd  arno  agwedd  gwas  ac  yn  ei  ddarostwng  ei  Hun  trwy  ei 
ufudddod  i  angeu  y  groes."  Y  mae  y  sylw  yn  un  tarawiadol  a 
phrydferth.  Ond  nid  ydym  yn  credu  ei  fod  yn  sylw  cywir  fel 
eglurhâd  ar  yr  absennoldeb  yn  Epistolau  Paul  o'r  syniad  o  fywyd 


E8B0NIAD   PRINOIPAL   EDWARD3.  481 

Crist  fel  cynllun  i'w  ddilyn.     Cynnygiwn  yr  ystyriaethau  canlynol  fel 
rhesymau : — 

(1.)  Yn  lle  cyferbynu  bywyd  Crist  fel  esiampl  â'i  ymddarostyngiad, 
f el  y  gwneir  uchod,  onid  yr  hyn  sydd  iawn  y w  eu  huno  ?  Yr  oedd  yr  ym- 
ddarostyngiad  yn  esiampl — dyma  oedd  yr  esiampl.  Sylwa  Mr.  Edwards 
ar  yr  un  adnod,  "  Pa  bryd  bynag  y  crybwyllir  esiampl  Crist  yn  y  Testa- 
ment  Newydd,  fod  y  cyfeiriad  at  anhunangarwch  hollol  yn  y  naill  ffurf 
neu  y  llall."  Yr  oedd  ei  holl  fywyd  yn  un  weithred  o  hunan-aberthiad 
yn  cyrhaedd  ei  heithaf  yn  ei  angeu,  felly  y  mae  yr  oll  gyda'u  gilydd  yn 
esiampl ;  yn  unol  â'r  paragraph  mawr  ar  yr  ymddarostyngiad  (Phil.  ii. 
4,  5,  &c).  (2.)  Nid  oes  dim  yn  fwy  nodweddiadol  o  addysg  y  Testa- 
ment  Newydd  na  rhoddi  pwÿs  ar  ysbryd  yn  hytrach  nag  ar  reolau — ar 
egwyddorion  yn  hytrach  na  gorchymynion  pendant.  Felly  nid  dyn- 
warediad  o  fanylion  bywyd  Crist  a  gymhellir,  yr  hyn  a  fuasai  yn  di- 
ry wio  i  ffurfioldeb  a  deddfoldeb  Phariseaidd,  ond  yr  ysbryd  oedd  yn  ei 
lywodraethu  ef — y  meddylfryd.  Ond  cael  hwnw  i  deyrnasu  oddimewn, 
dilynir  ei  esiampl  ef  o  anian,  heb  ymdrech:  "Bydded  ynoch  y 
meddwl  yma  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  Nghrist  Iesu,"  &c. :  Phil.  ii.  5. 
" Chwithau  hefyd  byddwch  wedi  eich  orfogi  ûür  un meddwl"  1  Pedr  iv. 
1.  (3.)  Yr  oedd  bywyd  Crist  yn  rhy  agos,  o  bosibl,  o  ran  amser,  pan 
oedd  Paul  yn  ysgrifenu,  i  ddyfod  i'w  lawn  rym  fel  esiampl  iV  ddilyn. 
Onid  yw  hyny  yn  perthyn  yn  hytrach  i  gyfnod  dìweddarach  yn  nad- 
blygiad  meddwl  Cristionogol  ?  (4.)  Nid  oedd  hanes  bywyd  Crist  gan- 
ddynt  hwy  fel  y  mae  genym  ni.  Ac  er  fod  yr  Epistolau  o  gymhwys- 
iad  cyffredinol  i'r  Eglwys  hyd  ddiwedd  amser,  yr  oeddynt  yn  cael  eu 
cyfaddasu  yn  neillduol  at  amgylchiadau  yr  amser  yr  ysgrifenwyd 
hwynt.  Yr  oedd  yr  Epistolau  o  flaen  yr  Efengylau.  Y  mae  lle  i  gredu 
fod  Epistolau  boreuaf  Paul  (ac  yr  oedd  y  laf  Cor.  yn  un  o  honynt) 
wedi  eu  hysgrifenu  cyn  bod  yr  un  o'r  Efengylau  wedi  eu  cyhoeddi. 
Ac  yr  oedd  ei  holl  Epistolau  wedi  eu  hysgrifenu  ymhell  cyn  cyhoeddiad 
yr  oll  o'r  Efengylau.  Felly  nid  oedd  ond  traddodiad  yn  aros  am  fanyl- 
ion  ei  Fywyd,  heblaw  yn  nghof  y  rhai  a  fuasent  gydag  Ef,  hyd  gy- 
hoeddiad  yr  Efengylau.  (5.)  Hefyd,  credwn  fod  yr  awdwr  ei  hun  yn 
rhoddi  gwell  rheswm  am  hyn  mewn  rhan  arall  o'r  Uyfr,  ar  xv.  19 
(t.  d.  408),  pan  y  dywed  nad  oedd  yr  Apostolion  yn  adnabod  Crist  yn 
ol  y  cnawd  mwyach ;  fod  yr  Iesu  gogoneddedig  f el  ffynnonell  by wyd 
ysbrydol  yn  lle  yr  lesu  yn  ystâd  ei  ddarostyngiad  fel  cynllun  bywyd 
daearol — fod  ei  fy wyd  ar  y  ddaear  wedi  ei  weddnewid  i  fywyd  gor- 
uwchnaturiol  gan  yr  adlewyrchiad  arno  o'r  bywyd  yn  y  nef.  "Yr 
Arglwydd  yw  yr  Ysbryd." 

Gwir  iawn  oedd  y  sylw  a  wnaeth  y  Parch.  D.  Charles  Davies,  yn 
Nghymdeithasfa  Pontrhydfendigaid,  fod  cyfaddasrwydd  neillduol  yn 
yr  Esboniad  hwn  i  ddeffro  meddylgarwch.  Yr  oeddym  wedi  nodi 
amryw  ddyfyniadau  i  ddangos  y  nodwedd  hon — fel  y  mae  yn  awgrymu 
cymaint,  heblaw  yn  cyflwyno  gwybodaeth  uniongyrchol,  yn  agor 
drysau  i  randiroedd  newyddion  a  chyfoethog.  Gwnelai  Text-book 
ardderchog  mewn  dosbarth  o  efrydwyr,  neu  wŷr  ieuainc  digon  pell 
ymlaen  i  allu  ei  ddefnyddio;  byddai  iddynt  fel  yspienddrych  cryf 
yn  dwyn  bydoedd  newyddion  i'r  golwg,  y  rhai  nad  oeddynt  o'r  blaen 
yn  gwybod  eu  bod.     I  bob  efrydydd  gwirioneddol — i  bob  un  sydd 


488  bqiox  aao#. 

yn  ŵwv  gwybodaeth,  a'r  wybodaeth  uchai,  bydd  yr  Esboniad  hwn 
yn  borfa  fras.  Nia  gallwn  ddymuno  yn  well  i  wŷr  ieuainc  ein  gwlad, 
ac  i  bregethwyr  yn  gyffredinol,  nag  iddynt  ei  ddarüen,  myfyrìo  arno 
ac  aros  ynddo,  nes  "  oddimewn  ei  dreulio "  a'i  feddiannu  yn  eu  deall 
a'u  hy8bry<L 

Grijtith  Pabby. 


BORD    GRON. 

DADGYSYLLTIAD  A  DADWADDOLIAD   YN  NGHYMRÜ 

III. 

NiD  yw  yn  rhyfedd  fod  yr  Eglwyawyr  yn  eu  cyfyngder  yn  gorfod 
defnyddio  aml  o  resymau  gweiniaid  yn  erbyn  Dadgysylltiad  a  Dad- 
waddoliad  yr  Eglwys  Wladol,  ond  prin  y  buasem  yn  dysgwyl  ei  bod 
mor  galed  arnynt  fel  nas  gaílasent  hebgor  rhesymau  cryfach  nag  a 
ddefnyddia  y  Parch.  E.  Hughes  i'w  hamddiffyn  yn  y  Traethodydd. 
Dadleua  nad  yw  Eglwys  Loegr  yn  sefydledig  mwy  na'r  Enwadau  Ang- 
hydffurfiol,  a  dywed  fod  y  Llyfr  Gweddi  wedi  ei  drefnu  gan  yr  Eglwys 
ei  hunan,  a'i  fabwysiadu  yn  union  yn  yr  un  dull  ac  y  trefnwyd,  y 
mabwysiadwyd,  ac  y  "sefydlwyd"  Cyffes  Ffydd  y  Methodistiaid 
Calfinaidd  yn  y  flwyddyn  1826.  Nid  oes  unrhyw  angenrheidrwydd 
ateb  y  ddadl  eiddil  hon  er  argyhoeddi  y  wlad,  nac  ychwaith  i  rwystro  i'r 
dadleuydd  gamarwain  y  genedl.  Y  mae  Cymru  yn  deall  yn  dda  ac  yn 
gweled  ac  yn  teimlo  bob  dydd  y  gwahaniaeth  hanfodol  rhwng  cysylltiad 
yr  Eglwys  â'r  Wladwriaeth,  a'r  cysylltiad  sydd  rhwng  yr  Enwadau 
Anghydffurfiol  â'r  cyf ry w ;  ond  gan  f od  yr  Eglwyswyr  yn  tybio  fod  y 
ddadl  yn  deilwng  i  ymddangos  ar  ddalenau  y  Tra.ethodydd,  ymgymer- 
wn  â'i  hateb. 

Dywed  Mr.  Hughes  i'r  ymadrodd  "  sefydledig  trwy  gyfraith "  gael 
ei  ddefnyddio  yn  Neddf  Ünffurfiaeth  5  a  6  Edward  VI.  c.  1,  mewn 
cysylltiad  â'r  Llyfr  Gweddi,  ac  nid  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys ;  ond 
ymhellach  ymlaen,  yn  tu  dalen  373,  geilw  y  Llyfr  Gweddi  yn  Trust 
Deed  yt  Eglwys.  Gan  mai  y  gyfraith  a  sefydlodd  Trust  Deed  yr 
Eglwys,  anhawdd  yw  gweled  gwahaniaeth  rhwng  hyny  a  sefydlu  yr 
Eglwys  trwy  gyfraith.  Addefa  Mr.  Hughes  yr  arferwyd  yr  ymadrodd 
ar  ol  hyny  yn  1689,  mewn  anerchiad  at  y  Brenin,  a'i  fod  yntau  wedi 
defnyddio  yr  un  ymadrodd  yn  ei  atebiad ;  ond  dy wed  mai  damweiniol 
ydoedd  hyny.  Damweiniol  neu  beidio,  amlwg  yw  y  defnyddiwyd  yr 
ymadrodd  gan  y  Brenin  a'i  Anerchwyr,  am  eu  bod  yn  ystyried  mai 


BOltD   GBON.  4$3 

sefydledig  trwy  gyfraith  ydoedd  y  r  Eglwys  Wladol.  Gŵyr  Mr.  Hughee 
yn  dda,  neu  0  leiaf  dylai  wybod,  fod  yr  unrhyw  ymadrodd  yn  britho 
tu  dalenau  Hiaws  0  Ddeddfau  Seneddol  o'r  pryd  hyny  hyd  yn  awr. 
Ofer  yw  ceisio  dadleu  fod  deddflyfrau  Prydain  Fawr  yn  cyfeiliorni  pan 
yn  galw  yr  Eglwys  Wladol  yn  Eglwys  Sefydledig  trwy  Gyf raith. 

Dywed  Mr.  Hughes  y  cytunodd  y  Methodistiaid  ar  Gyffes  Ffydd  a 
Eheolau  Dysgyblaethol  yn  Sasiynau  y  Bala  ac  Aberystwyth,  ac  y 
cysylltwyd  hwynt  â'r  Wladwriaeth  Awst  lOfed,  1826.  Ac  er  mwyn 
dangos  fod  yr  Eglwys  wedi  ffurfio  ei  herthyglau  mor  annibynol  ar  y 
Llywodraeth  ag  y  lluniwyd  Cyffes  Ffydd  y  Methodistiaid,  dyfyna  y 
penawd  canlynol  i'r  Erthyglau  o'r  Llyfr  Gweddi :  "  Erthyglau  a  gytun- 
wyd  arnynt  gan  archesgobion  ac  esgobion  y  ddwy  dalaeth  a'r  holl  offeir- 
iaid  yn  y  Gymanfa  a  gynnaliwyd  yn  Llundain  yn  y  flwyddyn  1562." 
Ond  wrth  gyfeirio  at  y  Llyfr  Gweddi,  gwelwn  fod  y  penawd  yn  myned 
ymlaen  i  ddyweyd  fod  yr  Erthyglau  yn  cael  eu  "  hail-brintio  trwy 
Orchymyn  ei  Fawrhydi,  gyda'i  Frenhinol  Ddeclarasiwn  o'u  blaèn 
hwynt."  Ac  wrth  edrych  ymlaen  i'r  "Brenhinol  Ddeclarasiwn " 
gwelwn  ei  f od  yn  cynnwys  y  geiriau  canlynol :  "  Tybiasom  gan  hyny, 
ar  bwyll  ystyriol,  ac  wrth  gynghor  cynifer  o'n  hesgobion  ag  a  ellid  yn 
gyfleus  eu  galw  ynghyd,  yn  gymhwys  wneyd  y  Declarasiwn  sy'n 
canlyn  :  Fod  Erthyglau  Eglwys  Lloegr  .  .  yn  cynnwys  gwir  Athraw- 
iaeth  Eglwys  Loegr,  yn  gytunol  â  Gair  Duw :  y  rhai  yr  ydym  gan  hyny 
yn  eu  sicrhau  ac  yn  eu  cadarnhau  ;  gan  orchymyn  i'n  holl  Ddeiliaid  serchog 
barhau  yn  yr  unffurfhono  0  broffes,  a  gwahardd  yr  Anghydfod  lleiaf  oddiurth 
y  dywededig  Erthyglau" 

Yn  y  flwyddyn  1571,  pasiwyd  Act  yn  gorfodi  pob  gŵr  Eglwysig  i 
gydsynio  â,  a  thanysgrifio  yr  Erthyglau,  dan  boen  cael  ei  amddifadu  o'i 
holl  swyddau  Eglwysig,  a  dy wed  yr  Act  f od  yr  Erthyglau  wedi  eu  gosod 
allan  "drwy  awdurdod  y  Frenhines  El\zabeth"  Yr  un  modd  gosodwyd  y 
Llyfr  Gweddi  yn  drefn  gwasanaeth  i'r  Eglwys  drwy  awdurdod  y  gallu 
gwladol  yn  unig. 

Drachefn  pasiwyd  Act  yn  nheyrnasiad  Edward  VI.  (2  and  3  Ed.  VI. 
c.  1),  yr  hon  ar  ol  rhagymadroddi  fod  y  "Brenin,  drwy  gynghor  ei 
Arglwydd  Amddiffynydd  " — guardian  y  Brenin,  yr  oedd  ef  ei  hun  dan 
oed — "a'i  Gynghor,  wedi  penodi  Archesgob  Caergrawnt  ac  amryw 
esgobion  a  duwinyddion  dysgedig  a  doeth,  i  dynu  allan  drefn 
addoliad  Dwyfol;"  yr  hyn  y  dywedir  a  wnaethpwyd  ganddynt,  a 
darfu  iddynt  ei  osod  allan  mewû  llyfr  a  elwir  "Y  Llyfr  Gweddi 
Gyffredin  '  a  Gweinidogaeth  y  Sacramentau,"  &c.  Yna  ä  yr  Act 
ymlaen  i  ddyweyd  fod  y  Senedd  yn  deddfu  (enact)  fod  i'r  holl 
weinidogion  ymhob  Eglwys  Gadeiriol  a  Phlwyfol  i  arf er  y  cyfry w ;  ac 
os  gommeddant,  eu  bod  i  gael  eu  carcharu  am  chwe7  n^is  a  fforffedu 
gwerth  eu  by woliaethau  am  flwyddyn  am  y  trosedd  cyntaf ;  ac  am  yr 
ail  drosedd,  i  fforffedu  eu  holl  fywoliacthau  a'u  carcharu  am  flwyddyn; 
ac  os  troseddant  y  drydedd  waith,  eu  bod  i  gael  eu  carcharu  am  eu 
hoes.  Cadarnhäwyd  yr  Act  hon  gan  yr  Act  5  &  6  Ed.  VI.  c.  1;  a 
diddymwyd  hi  gan  Mari  Waedlyd  (1  Mar.  sess.  2,  c.  2).  Ail  sefydlwyd 
deddf  Edward  VI.  gan  ddeddf  Unffurfiaeth  Elizabeth  (1  Elizth.  c.  2), 
Rhagymadrodd  yr  hon  ddeddf  a  ddywed, — "Fod  yn  nheyrnasiad 
Edward  VI.  drefn  unffurf  o  Wasanaeth  a  Gweddi,  ac  o  weinyddiad  y 


484  BOBD   OfiON. 

Sacramentau,  defodau,  a  seremoniau  yn  yr  Eglwys,  C(  wedi  eu  hawdurdodi 
gan  Aä  Seneddol  a  basiwyd  yn  y  bed  a'r  6ed  flwyddyn  o'i  deyrnasiad"  ac 
fod  yr  Act  hono  wedi  ei  diddymu  gan  Act  a  basiwyd  yn  y  flẅyddyn 
gyntaf  o  deyrnasiad  Mary;  ac  yna  ä  ymlaen  i  ddeddfu  "drwy  awdurdod 
y  Senedd  bresennol"  fod  yr  Act  o  Ddiddymiad  a  basiwyd  gan  Mary  i  gael 
ei  llwyr  ddiddymu,  ac  fod  y  Llyfr  Gweddi,  &c,  "  gyda'r  cyf newidiadau 
ynddo  a'r  ychwanegiadau  ato  a  ychwanegwyd  ac  a  benodwyd  gan 
yr  Act  hon,  i  fod  mewn  grym ; "  ac  ä  ymlaen  i  orfodi  pob  offeiriad  a 
gwr  Eglwysig,  dan  boen  cosbedigaethau  trymion,  i  ddefnyddio  y  Llyfr 
Gweddi  dìwygiedig. 

Gwnaed  cyfnewidiadau  wedi  hyn  yn  y  Llyfr  Gweddi  gan  Act 
Unffurfiaeth  Charles  yr  Ail.  Dywed  yr  Act  hono  ddarfod  i'r  Brenin 
roddi  commissiwn  dan  Sôl  Fawr  Prydain  i  amryw  Esgobion  a  Duwin- 
yddion  eraill  i  wneyd  y  cyfnewidiadau,  ac  yna  fod  y  Brenin  wedi  galw 
ynghyd  Gonfocasiwn  y  ddwy  dalaeth,  ac  wedi  gweled  yn  dda  eu 
hawdurdodi  a'u  herchi  i'w  adolygu ;  ac  yna  fod  iddynt  gyfl  wyno  y  cyf- 
ryw  i'r  Brenin  i'w  caniatâu  a'u  cadarnhâu.  Yna,  ar  ol  hysbysu  fod 
hyny  oll  wedi  ei  wneyd,  dy wed :  "  Bydded  yn  Ddeddf  gan  odidocaf 
Fawrhydi  y  Brenin,  trwy  gynghor  a  chyda  cydsyniad  yr  Arglwyddi 
Ysbrydol  a  Thymmorol  a'r  Cyffredin,  ymgynnulledig  yn  y  Senedd 
bresennol,  a  thrwy  awdurdod  yr  unrhyw,"  fod  i'r  holl  Weinidogion 
Eglwysig,  dan  boenau  Uymion,  fel  arferol,  i  arfer  y  Llyfr  Gweddi 
diwygiedig. 

Pa  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  hyn  oll  â'r  dull  y  ffurfiwyd  yr  Enwadau 
Ymneillduol?  Y  mae  yr  holl  Enwadau  Ymneillduol  wedi  eu  ffurfio 
ganddynt  hwy  eu  hunain.  Cymdeithasau  gwirfoddol  ydynt  ac  oeddynt 
o'u  dechreuad  cyntaf.  Yn  hyn  o  beth  nid  oes  unrhyw  wahaniaeth 
rhyngddynt  a  chymdeithasau  neu  bartneriaethau  masnachol.  Nid  yw 
Modeí  Leed  y  Wesleyaid,  Trust  Deeds  yr  Annibynwyr  a'r  Bedyddwyr, 
na  Constitutional  Deed  y  Methodistiaid,  yn  ddim  amgen  o  ran  eu  ffurfiad 
a'u  dyben  na  Partnership  Deeds  perthynol  i  Firms,  Articles  of  Associatùms 
perthynol  i  Limited  Companies,  Deeds  of  Settlement  perthynol  i  Joint 
StocJc  i'ompanies,  neu  reolau  perthynol  i  Gymdeithasau  Adeiladu  neu 
Gyfeillgar.  Dyben  yr  oll  ydyw  gosod  allan  amcan  y  gymdeithas, 
ynghyd  a'r  rheolau  ar  ba  rai  y  cytunir  i  weithredu,  fel  ag  i  rwystro 
ymrafaelion  rhwng  yr  aelodau  gyda  golwg  ar  y  materion  hyny.  Yn 
wir,  dyma  yw  amcan  ysgrifenu  pob  cytundeb  a  wneir  rhwng  dyn  a 
dyn,  sef  osgoi  ymrafael  ynghylch  y  telerau  ar  ba  un  y  gwneir  y  cytun- 
deb.  Yr  unig  gysylltiad  rhwng  y  cyfryw  â  chyfraith  ydyw,  fod  y 
gyfraith  ymhob  achos»yn  gorfodi  yr  holl  bleidiau  mewn  unrhyw 
gytundeb  i  sefyll  at  y  cytundeb  a  wnaethpwyd  ganddynt. 

Y  mae  Mr.  Hughes  yn  pwyso  ar  y  ffaith  nas  gall  y  Methodistiaid 
gyf newid  pwnc  o  athrawiaeth  heb  gael  gweithred  Seneddol  i  hyny.  Y 
mae  hyny  yn  wir,  ond  y  mae  yn  wir  yn  unig  am  fod  y  Methodistiaid  eu 
hunain  wedi  cytuno  na  fydd  iddynt  wneyd  hyny  ;  ac  y  mae  y  gyfraith 
yn  gorfodi  pob  Methodist  i  sefyll  at  y  cytundeb.  Y  mae  gan  y 
Methodistiaid  hawl  trwy  eu  Cymdeithasfäoedd  Chwarterol  i  newid 
Eheolau  Dysgyblaethol,  am  fod  y  Methodistiaid  eu  hunain  wedi  cytuno 
fod  i'r  Cymdeithasfäoedd  Chwarterol  feddu  yr  hawl  hono ;  ac  nid  oes 
gan  y  Cymdeithasfäoedd  hawl  i  gyfnewid  pwnc  o  athrawiaeth  am  fod 


BOBD   GRON.  485 

y  Methodistiaid  eu  hunain  wedi  cytuno  nad  ydynt  i  feddu  y  cyfryw 
hawl.  Yn  y  naill  achos  a'r  llall  y  mae  y  gyfraith  yn  gorfodi  pawb  i 
sefyll  at  y  cytundeb  a  wnaed  ganddynt.  Yn  yr  un  modd,  nis  gall 
unrhyw  gymdeithas  fasnachol  newid  ei  rheolau  ond  yn  unig  o  fewn  y 
terfyuau  a  osodwyd  i  lawr  yn  y  trefniad  gwreiddiol  y  cytunwyd  arno 
gan  y  gymdeithas  ei  hun.  Er  engraifft,  nis  gall  y  North  and  South 
Wales  Bank  ddefnyddio  cyllid  y  Banc  at  adeiladu  capelau,  neu  i  brynu 
a  gweithio  chwarelau,  neu  i  unrhyw  ddyben  arall  croes  i'r  dybenion  y 
cytunwyd  arnynt  ac  a  osodwyd  i  lawr  yn  Deed  of  Setttement  y  Banc  ;  a 
phe  byddai  i  Directors  y  Banc,  gyda  chydsyniad  pob  Sharehoîder  ond  un, 
ddefnyddio  cyllid  y  Banc  i'r  fath  ddybenion,  gallai  yr  un  Shareholder 
hwnw  a  fyddai  yn  anghytuno,  rwystro  y  fath  gamddefnyddiad  o'r 
cyllid.  Yn  unol  â  hyn  y  penderfynwyd  yr  achos  Jones  v.  Stannard 
gan  yr  Is-Ganghellydd  Hall.  Yr  oedd  y  Trust  Deed  y  cytunasid  yn 
wirfoddol  arni  gan  sylfaenwyr  y  capel  ymha  un  y  codwyd  yr  ymrafael, 
yn  trefnu  fod  athrawiaethau  penodol  i  gael  eu  pregethu  yn  y  capel, 
ac  feily  ni  chaniatäwyd  i  fwyafrif  yr  aeiodau  newid  yr  athrawiaethau 
yn  groes  i  ddymuniad  y  lleiafrif.  Y  rheswm  am  hyny  oedd  fod  aelodau 
y  capel,  pan  gychwynwyd  yr  achos,  oll  wedi  cytuno  yn  wirfoddol  na 
fyddai  i'r  fath  gyfnewidiadau  gymeryd  lle,  ac  nid  mewn  un  modd  ar 
gyfrif  fod  gan  y  Wladwriaeth  unrhyw  ran  yn  sefydliad  yr  achos,  neu 
haẁl  i  ymyryd  âg  ef. 

Ymddengys  fod  Mr.  Hughes,  yn  ei  ddiniweidrwydd,  yn  tybio  fod 
cofrestriad  Constitutional  Deed  y  Methodistiaid  yn  llys  y  Chuncery  yn 
brawf  o  gysylltiad  y  Corff  Methodistaidd  â'r  Wladwriaeth.  Y  mae  yn 
anmhosibl  darllen  y  gosodiad  hwn  o'i  eiddo  heb  wenu.  Dyben  y  cof- 
restriad  yn  unig  y  w  cydymffurfio  á'r  Mortmain  Acts.  Pasiwyd  y  Mortmain 
Acts  ar  y  cyntaf  er  attal  gwanc  yr  Eglwys  Babaidd.  Yn  yr  oesoedd 
tywyll  byddai  mynachod  ac  offeiriadon  yr  Eglwys  hono  yn  cymeryd 
mantais  ar  wendid  ac  ofergoeledd  tirfeddiannwyr  pan  ar  eu  gwely 
angeu  i'w  hud-ddenu  i  roddi  eu  tiroedd  yn  eu  hewyllysiau  i'r  Eglwys 
Babaidd,  gan  eu  harwain  i  gredu  y  gallent,  yn  y  modd  yma,  sicrhâu 
iddynt  eu  hunain  ollyngdod  buan  o'r  purdan.  Trwy  yr  ystrywiau  hyn 
cyfrifir  fod  yr  Eglwys  Babaidd  ar  un  adeg  wedi  cael  i'w  dwylaw 
gymaint  ag  un  ran  o  dair  o  diroedd  y  deyrnas.  I  attal  y  fath  gam, 
trefnodd  y  gyfraith  na  ellid  trosglwyddo  tir  i  ddybenion  elusengar  neu 
grefyddol  heb  ganiatâd  y  Llywodraeth,  ac  yn  y  diwedd  deddfwyd  na 
fyddai  i  dir  gael  ei  drosglwyddo  i'r  dybenion  hyny  oddieithr  fod  y 
trosglwyddiad  wedi  ei  gwblhâu  ddeuddeng  mis  o  leiaf  cyn  marwol- 
aeth  y  trosglwyddwr,  a*r  weithred  o  drosglwyddiad  wedi  ei  chofrestru 
yn  llys  y  Cìiancery  o  fewn  chwe'  mis  ar  ol  ei  gwneuthuríad.  Yr  amcan 
oedd  gwneuthur  yn  anmhosibl  trosglwyddo  tir  at  y  cyfryw  amcanion 
drwy  ewyllys,  ac  amcan  yr  orfodaeth  i  gofrestru  ydoedd  rhoddi  cyfleus- 
dra  i  etifedd  a  theulu  y  trosgl wy ddwr  i  weled  mewn  modd  sicr  a 
didrafferth  ar  ba  amseriad,  am  ba  hyd,  ac  ar  ba  delerau  y  gwnaed  y 
trosglwyddiad.  Y  mae  y  Llywodraeth  wedi  trefnu  fod  trosglwyddiad 
eiddo  i  gael  ei  gofrestru  mewn  llys  cyhoeddus  mewn  amryw  o  amgylch- 
iadau  eraill ;  er  engraifft,  mae  trosglwyddiad  neu  wystl-weithred  ar 
eiddo  personol  ( bills  of  *ale)  i  gael  eu  cof restru  yn  Llys  y  Queenys  Beneh 
er  galluogi  gofynwyr  y  trosglwyddwr  i  wybod  am  y  trosgiwyddiad. 

2   II 


486  BOBD   OHON. 

Yn  yr  un  modd  rhaid  i  drosglwyddiad  llongau  gael  eu  cofrestru  yn  y 
Custom  House;  rhaid  i  bob  trosglwyddiad  ar  dir  yn  Middlesex  a  Swydd 
Gaerefrog  gael  ei  gofrestru  mewn  swyddfëydd  a  sefydlwyd  i'r  dyben 
hwnw.  Felly  hefyd  y  mae  yn  rhaid  cofrestru  rheolau  y  cymdeithasau 
adeiladu  a  chyfeillgar  yn  swyddfa  y  Cofrestrydd,  ac  yn  yr  un  modd  y 
mae  yn  rhaid  cofrestru  Articles  of  Association  perthynol  i.  Limited 
Liabüüy  Companies.  Felly,  os  oes  grym  yn  nadl  Mr.  Hughes,  y  mae 
holl  berchenogion  bills  of  sale,  holl  berchenogion  llongau,  holl  dirfedd- 
iannwyr  Middleses  a  Swydd  Gaerefrog,  pob  cymdeithasau  adeiladu  a 
chyfeillgar,  ynghyd  a  holl  Limited  LiabUity  Companies  y  wlad  yn  sefydi- 
edig  drwy  gyfraith  yn  yr  un  modd.  Y  mae  y  ffolineb  i  ba  un  y  mae 
y  ddadl  yn  arwain  yn  brawf  o  ffolineb  y  ddadl. 

Pwysa  Mr.  Hughes  ar  y  ffaith  fod  y  gair  "  sefydlu  "  yn  cael  ei  ddefn- 
yddio  yn  y  ConstUutional  Deed.  Ymddengys  ei  fod  yn  meddwl  mai  yr 
un  peth  yw  "  sefydlu  "  a  "  sefydlu  drwy  gyfraith."  Wrth  gwrs  y  mae 
y  Corff  Methodistaidd  wedi  ei  sefydlu ;  f elly  hefyd  y  mae  pob  cym- 
deithas  grefyddol,  elusengar,  neu  fasnachol,  ag  sydd  mewn  bod  wedi 
eu  sefydlu.  Ond  gan  bwy  ?  Gan  yr  aelodau  a'u  cychwynasant  yn 
unig,  ac  y  mae  pob  person  ag  sydd  wedi  hyny  yn  dyfod  yn  aelod  neu 
yn  shareholder  o  honynt,  trwy  ei  waith  yn.  ymuno,  yn  cydsynio  â'r  sef- 
ydliad.  Ond  y  mae  sefydliad  trwy  gyfraith  yn  golygu  fod  egwyddor- 
ion  y  sefydliad  a'r  rheolau  yn  ol  pa  rai  y  mae  i'w  ddwyn  ymlaen,  wedi 
eu  deddfu  yn  unig  gan  y  gyfraith,  hyny  yw — y  Llywodraeth  WladoL 
Y  mae  Byrddau  Ysgol,  Byrddau  Iechyd,  Municipal  Corporation*,  Carch- 
arau,  Conmcts  Establishment*,  y  Fyddin,  y  Llynges,  yr  Heddgeidwaid,  y 
Llysoedd  Gwladol,  y  Charity  Commissioners,  yr  Écclesiastical  Commis- 
sioners,  ynghyd  a'r  Eglwys  Wladol,  wedi  eu  sefydlu  drwy  gyfraüh.  Y 
mae  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  sylfaenwyd,  a'r  rheolau  dysgyblaethol 
yn  ol  pa  rai  y  dygir  ymlaen  y  sefydliadau  hyn  wedi  eu  trefnu  gan  y 
Llywodraeth,  ac  nid  gan  ddeiliaid  y  sefydliadau.  Nid  yw  rheolau  y 
Fyddin  wedi  cael  eu  trefnu  gan  y  milwyr,  mwy  nag  y  mae  rheolau  y  Con- 
mcts  Establühments  wedi  eu  trefnu  gan  y  convicts,  ond  gan  y  gyfraith  yn 
unig.  Dichon  fod  Mr.  Hughes  yn  ymddiried  yn  y  ffaith  fod  yr 
erthyglau  wedi  cael  eu  dodi  wrth  eu  gilydd  gan  esgobion  a  duwinydd- 
ion  eraill;  ond  gwnaed  hyny  gan  yr  esgobion  a'r  duwinyddion  yn 
ngrym  eu  penodiad  gan  y  Lly wodraeth  i'r  cyfryw  waith.  Felly  mae 
parotoad  deddfau  seneddol  yn  gyffredin  yn  caeí  eu  hymddiried  yn  y 
lle  cyntaf  i  parliamentary  draftsmen  cyfarwydd  â'r  mater  y  bwriedir 
deddfu  arno,  ac  yn  gyffelyb  yr  ymddiriedir  tynu  allan  weithredoedd 
cyfreithiol  rhwng  dyn  a  dyn  i  gyfreithwyr ;  ond  y  mae  y  naill  a'r  Uall 
yn  derbyn  eu  grym  a'u  hawdurdod  yn  unig  oddiwrth  y  gallu  a  wnaeth 
y  penodiad  ac  a  fabwysiadodd  ac  a  gadarnhaodd  y  gwaith,  sef  y  Llyw- 
odraeth  Wladol  yn  y  naill  achos,  aJr  pleidiau  sydd  yn  arwyddo  y  weith- 
red  yn  y  llall. 

Cydolygaf  â  Mr.  Hughes  fod  y  pwnc  o  hawl  y  Wladwriaeth  i'r  eiddo 
sydd  yn  llaw  yr  Eglwys  ei  hun  yn  destun  erthygl  lled  faith,  ond  gof- 
ynaf  am  dipyn  o  ofod  y  Traethodydd  i  wneyd  ychydig  sylwadau  ar 
resymau  Mr.  Hughes.  Ceisia  gyfarfod  y  ddadl  fod  yr  euldo  yn  eiddo 
cenedlaethol  am  fod  jr  Eglwys  yn  Eglwys  genedhiethoì,  trwy  ddyweyd 
fod  amwysedd  yn  y  gair  "cenedlaethol.1'     "Ystyr  y  gair,"  meddai, 


borp  orçoî*.  487 

"  yn  y  cynsail,  '  Eglwys  Loegr  yn  Eglwys  geneòUaethol '  ydy  w,  fod  yr 
Eglwys  yn  gweinyddu  er  lles  y  genedl,  ac  nid  golygu  y  genedl  fel  y 
meddiannydd."  Y  mae  holl  feddiannau  yr  Eglwys  yn  cael  eu  dal  gan 
y  clerigwyr  ar  y  telerau  fod  iddynt  wasanaethu  yr  holl  genedl,  ac  nid 
unrhyw  gyfran  o  honi ;  ac  y  mae  yn  rhaid  iddynt  wasanaethu  y  genedl 
yn  y  drefn  a'r  dull  a  benodwyd  gan  y  Lly wodraeth.  Os  gwrthodant 
wneyd  hyny,  cymerir  yr  eiddo  gan  y  Llywodraeth  oddiarnynt  drwy 
awdurdod  y  Ddeddf  Unffurfiaeth,  *  rhoddir  ef  i  eraill  a  fyddant  yn 
barod  i  weithredu  yn  ol  y  rheolau  a  drefnwyd  gan  y  Llywodraeth. 
Felly  y  dadfeddiannwyd  dwy  fil  o  glerigwyr  Eglwys  Loegr  yn  amser 
Siarl  yr  Ail,  am  iddynt  wrthod  cydffurfio  â'r  trefniadau  a'r  rheolau  a 
osodwyd  i  lawr  yn  y  ddeddf  hono.  Tybia  Mr.  Hughes  ei  fod  yn 
dymchwelyd  rhesymau  y  dadgysylltwyr  trwy  ddyweyd  : — u  Byddai  yr 
un  mor  gywir  i  ymresymu  fel  hyn  : — Mae  Prifweinidog  Lloegr  yn 
Brifweinidog  cenedlaethol,  felly  mae  eiddo  Prifweinidog  Lloegr  yn 
eiddo  cenedlaethol.  Neu  bwriwch  fod  A.  B.  yn  werseer  plwyf ;  yn  ol 
ymresymiad  y  dadgysylltwyr  gellir  dyweyd  fod  A.  B.  yr  werseer  yn 
overseer  plwyfol,  ac  felly  fod  eiddo  A.  B.  yn  eiddo  plwyfol,"  &c.  Der- 
byniwn  y  gymhariaeth  gyda  llawenydd,  a  dy wedwn  :  Os  oes  unrhy w 
eiddo  yn  gysylltiedig  â  swydd  Prifweinidog  Lloegr  a  feddiennir  gan- 
ddo  yn  unig  yn  rhinwedd  ei  swydd  fel  Prifweinidog,  a'r  hyn,  o  gan- 
lyniad,  a  gyll  pan  y  collo  ei  swydd,  ac  a  roddir  i'w  olynydd  i'w 
feddiannu  ganddo  yntau  tra  y  pery  yn  ei  swydd,  dywedwn  yn  ddi- 
betrus  mai  eiddo  cenedlaethol  ydyw  yr  eiddo  hwnw,  hyd  yn  nod  pe 
byddai  y  tŷ  yn  Downing-street  a  feddiennir  gan  Brifweinidog  Lloegr 
ar  y  pryd  wedi  ei  roddi  gan  ryw  henafiaid  duwiol  yn  y  bedwaredd 
ganrif  i  fod  yn  feddiant  am  byth  i  Brifweinidogion  Lloegr  yn  olynol 
ymhob  oes,  fel  rhan  o'u  cyflog  am  wasanaethu  y  genedl.  Dywedwn  yn 
gadarn  mai  eiddo  y  genedl  fyddai  y  cyfry w  dŷ ;  a  phe  penderfynai  y 
genedl  ddiddymu  y  swydd  o  Brifweinidog,  byddai  ganddi  berffaith 
hawl  i  ddefnyddio  y  tŷ  i  ryw  bwrpas  arall.  Yn  yr  un  modd,  pe  byddai 
fferin  neu  dyddyn  yn  gysylltiol  â'r  swydd  o  werseer  unrhyw  blwyf,  ac 
yn  cael  ei  feddiannu  ganddo  yn  unig  yn  ngrym  ei  swydd,  a  thra  y 
parhao  yuddi,  eiddo  plwyfol  fyddai  y  cyfryw  fferm  neu  dyddyn. 
Wrth  gwrs,  ni  freuddwydiai  neb  am  ymyryd  âg  eiddo  prwate  y  Prif- 
weinidog  neu  yr  overseer,  gan  y  byddai  yr  eiddo  hwnw  yn  perthyn 
iddynt  fel  personau  unigol,  yn  annibynol  ar  eu  swyddi.  Yr  un  modd 
dywedwn  fod  yr  eiddo  sydd  yn  nwylaw  y  clerigwyr,  a  feddiennir 
ganddynt  yn  unig  yn  ngrym  eu  swydd,  a  thra  y  parhânt  yn  eu  swydd, 
fel  tâl  am  wasanaethu  y  genedl,  yn  eiddo  cenedlaethol ;  ond  ni 
freuddwydiai  hyd  yn  nod  y  dadgysylltwyr  anfad  am  ymyraeth  dim  âg 
eiddo  primte  y  clerigwyr.  Bydd  ei  ŷch,  ei  asyn,  a'r  cwbl  sydd  eiddo  y 
clerigwr  yn  ddiogel  iddo.  Tybed  na  wêl  ein  cyfaill  oleuni  newydd  ar 
y  gymhariaeth  yr  ymddengys  ei  fod  yn  meddwl  cymaint  o  honi,  wrth 
ei  hail  ystyried  î 

Nid  yw  Mr.  Hughes  yn  gwadu  yn  uniongyrchol  mai  yr  un  rhai 
yn  ngolwg  y  gyfraith  ydyw  deiliaid  y  Wladwriaeth  ac  aelodau  yr 
Eglwys.  Ond  gofyna  pa  gyfraith  ì  Ai  y  Canon  Law  ynte  y  Common 
Law?  Y  mae  Mr.  Hughes,  wrth  drin  y  rhan  yma  o'r  pwnc, 
yn    myned    i    gryn    hwyl,     yn     ymgolli    mewn    ymholiadau,    yn 

2    H    2 


488  BDBD   ORON. 

ymwylltio  mewn  notes  of  interrogation,  ac  yn  llefain  nes  deffro  yr 
"adsain."  Ceisiwn  ddilyn  ei  resymau  yn  ostyngedig  a  didrwst, 
ond  cyn  ymgymeryd  â  diwallu  gwanc  Mr.  Hughes  am  wybodaeth  o 
barth  i'r  Canon,  Common,  a  Statute  Law,  dymunwn  wneyd  sylw  ar  y  ddadl 
"Felly  tithau"  a  ddefnyddia.  Dywed  Mr.  Hughes  fod  y  Toleration 
Act  ar  ddeddf  52  Geo.  III.  c.  155,  sec.  11,  yn  rhoi  hawl  i  bob  dyn 
fynychu  y  gwasanaeth  yn  y  capeli  Ymneilíduol,  ac  felly  os  ar  hawl  y 
genedl  i  fwynhâu  gwasanaeth  yr  Eglwys  y  seilir  ei  hawl  i'r  eiddo,  fod 
yr  Enwadau  Ymneillduol  ar  yr  un  tir.  Wele  hyn  hefyd  sydd  wagedd ! 
Gwir  fod  yr  Actau  Seneddol  a  enwyd  yn  gosod  dirwy  o  ugain  punt  os 
cynnelir  cyfarfod  i  addoli  gan  Ymneillduwyr  a'r  drws  wedi  ei  gloi  neu 
ei  folltio.  Teimlwn  yn  ddiolchgar  i  Mr.  Hughes  am  dynu  ein  sylw  at 
y  creiriau  sydd  yn  aros  o'r  hen  orthrymderau  ac  erlidigaethau  a  ddy- 
oddefodd  ein  tadau  oddiar  law  yr  Eglwys.  Pe  byddai  perygl  i  ni 
laesu  dwylaw  yn  achos  Dadgysylltiad,  ambell  i  gyfeiriad  fel  hyn  i'n 
hadgoffa  am  ddyoddefiadau  yr  hen  Anghydffurfwyr  a  fyddai  yn  sicr  o 
adnewyddu  ein  zel  ac  o  gryfhâu  ein  penderfyniad.  Nid  y w  y  cyfreith- 
iau  a  enwyd  gan  Mr.  Hughes  yn  sylfaenedig  o  gwbl  ar  hawl  dybiedig 
y  genedl  i  wasanaeth  yr  Anghydffurfwyr,  ond  yn  hytrach  ar  elyniaeth 
a  rhagfarn  yr  Eglwys  yn  erbyn  rhyddid  crefyddol.  Hysbys  yw  i  bawb 
na  oddefid  Anghydffurfiaeth  cyn  y  Toleration  Act.  Ni  chaniateid  gan 
Lywodraeth  Doryaidd  ac  Uchel-Eglwysig  y  Stuarts  ac  Ann  i  Ymneill- 
duwyr  ymgynnull  i  bregethu,  i  wedd'io,  neu  addoli.  Cosbid  a  cbarcherid 
pawb  a  wnai  hyny.  Dan  y  cyfreithiau  gormesol  yna  y  carcharwyd  John 
Bunyan  au  ddeuddeng  mlynedd.  Gorfodid  i  bawb  fyned  i'r  Eglwys 
Wladol ;  ond  pan  ddaeth  William  a  Mary  i'r  orsedd  cafodd  yr  Anghyd- 
ffurfwyr  ychydig  o  esmwythâd.  Cafwyd  hyny  er  gwaethaf  Toryaid 
ac  Uchel-EglwyBwyr  y  dyddiau  hyny.  Gan  nad  oedd  eu  hysbryd 
erlidigaethus  yn  tycio  gyda'r  Goron  a'r  Senedd,  dygent  yn  erbyn 
yr  Anghydffurfwyr  gyhuddiadau  o  anffyddlondeb  i'r  Llywodraeth. 
Dywedent  mai  prif  waith  yr  Anghydffurfwyr  yn  eu  cyfarfod- 
ydd,  os  caniateid  hwynt,  fyddai  cynllunio  bradwriaeth  yn  erbyn 
y  Llywodraeth.  Mor  debyg  yw  llid  Uchel-Eglwysig  ymhob  oes! 
Felly  gynt :  "  Y  mae  hwn  yn  dy  wedyd  yn  erbyn  Cesar."  Felly 
yn  awr ;  cyhuddir  ni  o  drin  politics  yn  ein  cyfarfodydd  eglwysig. 
Rhyfedd  fel  y  bydd  celwydd  yn  rhedeg  mewn  teulu.  Er  na  allai  y 
blaid  Eglwysig  luddias  y  Toleration  Actt  llwyddasant  drwy  eu  cabldraeth  i 
gael  rhoddi  ynddi  yr  adranau  y  cyfeiria  Mr.  Hughes  atynt  fei  nôd  sarhaol 
ar  Ymneillduwyr.  Nis  gallent  bellach  eu  herlid,  ond  mynent  eu  sarhâu. 
Y  mae  y  gyfraith  yn  awdurdodi  yr  heddgeidwaid  i  fỳnu  mynediad  i 
bob  tafarn  ar  unrhyw  adeg  o'r  nos,  i  edrych  na  bo  yfed  ânghyfreith- 
lawn  yn  cymeryd  lle.  Y  mae  yn  eu  hawdurdodi  efo  search  warrant  i 
fyned  i  dŷ  dyn  a  dybir  ei  fod  yn  lleidr.  Llwyddodd  gelynion  a  gor- 
meswyr  Eglwysig  yr  hen  Buritaniaid  i  beri  ymddwyn  atynt  megys  at 
ladron  neu  ddrwgweithredwyr.  Cyfatebiaeth  eto  i'r  hyn  a  gymerodd 
le  ddeunaw  can'  mlynedd  yn  ol ! 

Ond  dychwelwn  at  y  Deddfau  y  mae  Mr.  Hughes  yn  dangos  y  fath 
awyddfryd  canmoladwy  i  gael  ychydig  wybodaeth  yn  eu  cylch.  Gyda 
golwg  ar  y  Lanon  Law.  ni  ymholwn  beth  a  ddywed,  gan  nad  oes  grym 
ynddi ;  ond  dy  wedwn  yn  ddibetrus  fod  y  Commoh  Law,  cyfraith  gyn- 


BOBD   GBOH.  489 

henid  y  wlad,  yn  golygu  fod  deiliad  o'r  Llywodraeth  Wladol,  ac 
o  herwydd  hyny,  yn  ddeiliaid  o'r  Eglwys  Wladol.  Ond  gofyna  Mr. 
Hughes,  os  y  Gommon  Law  a  olygir,  paham  y  dadleuir  dros  Ddad- 
gysylltiad  ar  y  tir  fod  mwyafrif  y  genedl  yn  Nghymru  wedi  troi  eu 
cefnau  ar  yr  Eglwys,  a  chyhudda  ni  o  ddywedyd,  "Y  ni  pia  yr 
eiddo,"  pan  yn  son  am  Ddadwaddoliad  ;  ond  nad  ydym  yn  perthyn 
i'r  Eglwys  ac  nad  oes  a  fynom  â  hi  pan  y  soniwn  am  Ddadgy- 
sylltiad.  Os  caniatâ  Mr.  Hughes  r  mi  fenthyca  y  geiriau,  dy- 
wedaf  gyda  golwg  ar  yr  wrthddadl  hon,  Rhyfedd  fel  y  twyllir 
y  wlad  drwy  ymresymu  ar  amwysedd,  fel  yn  yr  engraifft  yma. 
Gorwedd  yr  amwysedd  yn  y  gair  Eglwys.  Defnyddir  y  gair 
mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys  Loegr  Wladol  mewn  dau  ystyr.  Arferir 
ef,  (1)  i  ddynodi  yr  Eglwys  hono  fel  Sefydliad  Gwladol.  .  Y  mae  pawb 
yn  aelodau  o'r  Eglwys  yn  yr  ystyr  yna  o'r  gair.  Nis  gall  neb  fod  yn 
ddeiliad  Prydain  heb  fod  yn  aelod'  o'r  Eglwys.  Eglwys  y  Wladwr- 
iaeth  ydyw,  ac  y  mae  holl  aelodau  neu  ddeiliaid  y  Wladwriaeth  yn 
meddu  yr  un  hawl  a'u  gilydd  ynddi.  Y  mae  ganddynt  oll  hawl  i'w 
chymundeb  ac  i  wasanaeth  ei  swyddogion  i  fedyddio,  priodi,  a  chladdu. 
Y  mae  gan  bob  trethdalwr  yn  ddiwahaniaeth  hawl  i  fyned  i'r  vestry  ac  i 
bieidleisio  ar  bob  mater  a  ddaw  dan  sylw,  hyd  yn  nod  i  ethol  y  churchr 
warden.  Ac  y  mae  pob  trethdalwr  yn  etholadwy  i'r  swydd  o  church- 
warden.  Gellid  ethol  blaenor  Ymneillduol  i'r  swydd,  er  gwaethaf  y  person. 
Gwnaed  hyn  yn  ddiweddar  yn  Llanberis.  Profa  hyn  ein  gosodiad  yn 
amlwg.  Ond  (2.)  defnyddir  y  gair  Eglwys  ac  Eglwyswr  hefyd  i  ddy- 
nodi  y  sect  o  Esgobaethwyr,  y  bobl  ag  sydd  yn  derbyn  eu  crefydd  o'r 
plwyf.  Ein  cŵyn  yw  fod  yr  Eglwys  Wladol,  yr  hon  a  sefydlwyd  ac  a 
waddolwyd  ar  y  cyntaf  er  mwyn  y  genedl  oll,  yn  awr  yn  cael  ei  chadw 
i  fyny  fel  Sefydliad  Gwladol  yn  unig  er  mwyn  sect,  neu  adran  fechan  o'r 
genedl.  Y  mae  corff  y  genedl  yn  ymwrthod  â  hi,  ac  yn  ymwrthod  yn 
gwbl  â'r  egwyddor  o  Eglwys  Sefydledig  gan  y  Wladwríaeth,  pa  un 
bynag  a  fyddo  ai  Esgobaethol  fel  yn  Lloegr  a  Chymru,  ai  Presbyteraidd 
fel  yn  Scotland.  Tybia  yr  adran  o'r  genedl  ag  sydd  yn  mynychu  yr 
Eglwys  Sefydledig  mai  hwy  a'i  pia,  ynghyd  a'i  gwaddoliadau.  Byddai 
yr  un  mor  resymol  dadleu  fod  y  tlottai  yn  eiddo  i'r  tlodion  a'r  car- 
dotwyr  a  fyddant  yn  eu  mynychu.  Y  mae  miloedd  o  bobl  yn  Llundain 
na-fyddant  byth  yn  myned  i  Hyde  Park,  nac  yn  gwneuthur  yr  un 
defnydd  o  hono.  Ond  y  mae  y  Park  yn  perthyn  iddynt  hwy  lawn 
cymaint  ag  i'r  boneddigion  a'r  nursemaids  a  fyddant  yn  myned  iddo  bob 
dydd.  Sefydliad  gwladol  yw*  Gobeithiwn  fod  Mr.  Hughes  wedi  ei 
ddigoni  bellach,  ac  y  caiff  yr  "  adsain  "  orphwysdra. 

J.    ROBERTS. 


YR    ETHOLIAD    CYFFREDINOL. 

Erbyn  y  bydd  y  rhifyn  hwn  o'r  Traethodydd  wedi  cyrhaedd  ein 
darllenwyr,  mae  yn  ddiau  y  bydd  ein  gwlad  o  gwr  i  gẃr  yn  prysur  ym- 
barotoi  at  yr  Etholiad  Seneddol  sydd  i  gymeryd  Ue  yn  mis  Tachwedd. 
Y  mae  pob  Etholiad  yn  deffro  ein  chwilfrydedd,  ac  y  mae  yn  naturiol 
i  bobl  geisio  dyfalu  pa  fodd  y  bydd  i'r  nerthoedd  a  welant  o'u  hamgylch 
weithredu  mewn  ffordd  o  benderfynu  gwladlywiaeth  y  dyfodol.  Ond 
y  mae  yr  amgylchiadau  dan  ba  rai  yr  wynebir  ar  yr  ymgyrch  sydd  yn 
awr  o'n  blaen  mor  eithriadol,  fel  nad  ydy w  ryfedd  yn  y  byd  fod  dynion 
yn  teimlo  dyddordeb  neillduol,  oa  nad  hefyd  radd  o  bryder,  wrth  geisio 
ystyried  i  beth  y  gallent  fod  yn  debyg  o  arwain.  Dyna  yr  ychwanegiad 
anferth  at  nifer  yr  etholwyr.  Y  mae  pob  mesur  o  Ddiwygiad  Seneddol 
a  fu  o'r  blaen  yn  fychan  mewn  cymhariaeth  i'r  un  sydd  yn  awr,  at  y 
tair  miliwn  oedd  eisoes  mewn  meddiant  o'r  etholfraint^  yn  dwyn  dwy 
filiwn  yn  ychwaneg  i  feddu  yr  un  gallu.  Ac  os  oedd  pob  un  o'r  mesur- 
au  blaenorol,  fel  y  dywedai  y  diweddar  Iarll  Derby  am  un  1867,  yn 
"  naid  yn  y  ty  wyllwch,"  y  mae  hwn  felly  yn  llawer  mwy.  A  ydyw  y 
Uafurwyr  amaethyddol  a  phobl  y  wlad  yn  gyffredin  yn  debyg  o  deimlo 
digon  o  ddyddordeb  mewn  gwleidyddiaeth  i  wneyd  defnydd  o'r  hawl- 
fraint  a  roddwyd  yn  eu  llaw  ?  Oé  ydyntv  dan  luman  pa  un  o'r  pleidiau 
politicaidd  y  maent  yn  debyg  o  ymrestru  ì  Neu  a  ellid  dysgwyl  y  bydd 
i'w  dyfodiad  hwy  i  awdurdod  roddi  bôd  i  allu  newydd  yn  y  wladwr- 
iaeth — gallu  ag  y  b'ai  yn  bosibl  iddo  ddwyn  oddiamgylch  fawr  ddaioni, 
ac  o'r  ochr  arall,  na  f 'ai  yn  anmhosibl  iddo  beri  melldith  a  dinystr  f 
Drachefn,  dyna  ad-drefniad  yr  etholiadaethau.  Y  mae  etholiadau 
bellach  i  gael  eu  dwyn  ymlaen  mewn  cylchoedd  bychain.  Yn  lle  bod 
gwlad  gyfan,  neu  ddinas  fawr,  yn  cael  eu  deffro  a'u  cynhyrfu,  a  hyny 
fel  ag  i  ddwyn  i  arbenigrwydd  eu  nerthoedd  uchaf  mewn  talent  a 
chyfoeth  a  dylanwad,  ni  fydd  bellach  mewn  Uiaws  o  amgylchiadau'ond 
cyfran  o  wlad,  neu  barth  neu  ward  o  dref  yn  faes  i'r  ymrysonfa ;  ac  y 
mae  Uawer  wedi  bod  yn  darogan  y  bydd  i  hyny  ddwyn  ymaith  holl 
urddas  yr  etholiadau,  a'u  darostwng  i  lefel  cwerylon  y  vestry  blwyfol;  a 
phrophwydant  nad  ydyw  yn  bosibl  i  hyny  drachefn  lai  nag  effeithio  yn 
andwyol  ar  ein  deddfwriaeth,  a'n  gwneyd  fel  pobl  yn  chwibaniad  i'r 
holl  genedloedd.  A  heblaw  hyn  oll,  dyna  ddeddf  y  Corrupt  Praäices  at 
Elections  mewn  grym,  yr  hon  sydd  yn  gosod  y  f ath  attalfeydd  ar  fonedd- 
igion  parchus  fel  na  allant  wneyd  nemawr  fwy  o  ddefnydd  o'u  cyfoeth 
a'u  dylanwad  mewn  etholiadau  na  phe  buasent  yn  ddim  ond  pobl 
gyffredin ;  ac  o'r  ochr  arall,  yn  gwneyd  yn  anmhosibl  i  rai  sydd  wedi 
arfer  gwneyd  marchnad  ragorol  o'u  pleidleisiau  i  ennill  dim  arnynt^  ac 
yn  gorfodi  miloedd — a  fyddent  yn  foneddigion  o  leiaf  ar  ddydd  yr 
etholiad — i  fyw  y  diwrnod  hwnw  fel  dyddiau  eraill,  a  hyd  yn  nod  i 
ymostwng  i  gerdded  i  fwth  y  pleidleisio,  neu  fod  heb  bleidleisio  o  gwbl. 


TR   ETHOLTAD   OYFFBEDINOL.  491 

Fe'n  sicrheir  gan  wŷr  syber  ac  anrhydeddus  fod  yn  anmhosibl  i  hyn  oll 
lai  nag  effeithio  yn  ddrwg  ar  ein  gwJad,  ac  y  gellir  eu  cymeryd  yn 
brofion  diammheuol  fod  Prydain  wedi  gweled  ei  dyddiau  goreu,  ac  fod 
ei  dyfodol,  o  angenrheidrwydd,  yn  dy wyll  ac  anobeithiol. 

Ond  er  hyn  oll  nid  ydym  ni  yn  petruso  cymeryd  ein  Ue  ymysg  y  bobl 
bwyllog  a  rhesymol  nad  ydynt  yn  gweled  fod  unrhyw  achos  anobeithio 
am  y  wladwriaeth.  Yr  ydym  wedi  cynnefino  â'r  darogan  drygfyd  ar 
ddygiad  i  fewn  unrhyw  fesurau  o  ddiwygiad.  Pe  buasai  rhywbeth  yn 
y  daroganau,  fe  ddylasai  ein  teyrnas  bellach,  er  ys  llawer  o  flynyddoedd, 
fod  wedi  ei  gorchuddio  gan  y  diluw.  Ond  yr  ydym  yn  gweled  fod  y 
lliaws  sydd  o  bryd  i  bryd  wedi  eu  hychwanegu  at  nifer  yr  etholwyr 
wedi  profi  eu  hunain  yn  llawn  mor  gymhwys  i'r  etholfraint  â'r  rhai 
oedd  yn  ei  meddiannu  o'r  blaen.  Yn  wir,  am  yr  holl  anfadrwydd  a'r 
tneidd-derau  sydd  wedi  eu  dwyn  i'r  golwg  yn  ddiweddar  ynglŷn  âg  ethol- 
iadau,  yr  ydys  yn  eu  cael  bron  yn  ddîeithriad  yn  yr  hen  etholiadaethau 
parchus,  dan  gysgod  yr  Eglwysi  Cadeiriol,  a  than  nawdd  y  bendefigaeth, 
pan  y  buasai  yn  ysgorn  gan  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  etholwyr  y  mesarau 
diweddar  feddwl  am  i  neb  eu  sarhâu  trwy  gynnyg  eu  llwgrwobrwyo, 
neu  eu  dirwasgu  trwy  orthrech  i  bleidleisio  yn  groes  iV  hargyhoedd- 
iadau.  Ac  er  maint  y  dirmyg  y  mae  Arglwydd  Randolph  Churchill  a'i 
gymdeithion  urddasol  wedi  bod  yn  fwrw  ar  y  llafurwyr  ac  eraill  yn  y 
wlad,  fel  rhai  hollol  anaddas  i  ymddiried  yr  etholfraint  iddynt,  nid 
ydym  ni  yn  gweled  fod  unrhyw  le  i  ammeu  na  fydd  iddynt  hwy  wybod 
pa  ddefnydd  i  wneyd  o  honi  yn  gystal  â'r  gweddill  o'u  eydwladwyr,  ac  na 
ymdeimlant  yn  ddyladwy  â'r  cyfrifoldeb  a  osodir  arnynt  gyda  golwg  ar 
ly wodraethiad  y  deyrnas.  Am  ad-drefniad  yr  etholiadaethau,  yr  ydym 
ymhell  o  feddwl  na  cheir  dynion  ymhob  man  fydd  yn  abl  i  ffurfio  barn 
oleuedig  ar  yr  achosion  a  ddygir  o'u  blaen,  ac  na  fydd  y  rhai  a  ddy- 
chwelant  i'w  cynnrychioli  yn  llawn  mor  deilwng  o  eisteddleoedd  yn  y 
Senedd,  a  dyweyd  y  lleiaf,  â'r  rhai  sydd  yn  eu  sarhâu,  a'r  rhai,  yn 
enwedig  yn  ystod  y  Senedd  sydd  yn  awr  yn  terfynu,  ydynt  wedi  profi 
eu  hunain  mor  annhebyg  i  foneddwyr,  os  nad  mor  annheilwng  o  gym- 
deithas  wareiddiedig.  Y  mae  yn  gysur  i  ni  wybod  na  all  un  ward  nac 
un  ran  o  wlad,  pa  mor  ddistadl  bynag,  ddychwelyd  i'r  Senedd  neb  a  all 
ymddwyn  yn  f  wy  annheilwng  o'r  lle  na  rhai  o'r  pendefigion  ydynt  wedi 
bod  yn  prophwydo  y  fath  ddrygau  mewn  canlyniad  i'r  ëangiad  ar  yr 
etholfraint,  sydd  bellach,  er  gwaethaf  eu  gwrthwynebiad,  wedi  ei  sicr- 
hâu.  Ac  am  y  Corrupt  Practices,  y  mae  yn  falch  genym  feddwl  y  gesyd 
y  ddeddf  werthfawr  hono  "  fachau  yn  mochgernau  "  ein  mawrion  a'n 
-  cyfoethogion — ^pobl  a  ddylasent  fod  uwchlaw  angen  am  y  fath  addysg- 
iaeth, — ^gan  wneuthur  yn  dra  anhawdd,  os  nad  yn  anmhosibl  iddynt 
mwyaçh  chwareu  yr  ystranciau  a  arferent  gyda  rhyddid  ac  iawnderau  y 
werin.  Nid  ydyw  yn  sicr  y  bydd  i'r  bobl  ymhob  man  weithredu  yn 
deilwng  o'r  trefniadau  rhagorol  hyn  a  wnaed  er  eu  mwyn ;  ond  fe  ellir 
dy weyd  am  y  tref niadau,  f el  y  dy wedai  Mr.  Cobden  mewn  atebiad  i'r  dar- 
ogan  y  troai  y  Balot  yn  fanteisiol  i  Doryaeth, — Y  maent  yn  bethau  iavm, 
gwneler  o  honynt  y  defnydd  a  fyner.  Ac  mae  yn  anhawdd  meddwl  y 
gall  y  werin  fod  mor  ffol  a  defnyddio  y  rhagorfreintiau  a  sicrhäwyd 
iddynt  trwy  ymdrechion  eu  cyfeillion  goreu,  i  oaod  mewn  awdurdod 
bobl  nad  oes  ganddynt  achos  i  ddiolch  iddynt  am  ddim  o'r  bendithion 
gwladwriaethol  y  maent  yn  awr  yn  fwynhâu. 


492  YR   STHOIJAD   OTFFBEDINOL. 

Fe  ddygwyd  i  derfyniad  weinyddiaeth  gref  Mr  Gladstone  mewn 
dull  hynod  o  annysgwyliadwy.  .Yr  oedd  y  costau  yr  elsid  iddynt  yn 
yr  Aipht,  ynghyd  a  rhagolygon  bygythiol  ein  perthynas  à  Rwssia,  yn 
gwneyd  yn  angenrheidiol  i  Ganghellydd  y  Trysorlys  ofyn  am 
£1 1,000,000  yn  ychwaneg  at  ein  treuliau  rhyíel.  Fe  hasiwyd  y  bleid- 
iais  hono  yn  y  Senedd  gydag  unf rydedd  mawr :  yn  wir,  yr  oedd  Ár- 
glwydd  Salisbury  ac  Arglwydd  Randolph  Churchill  yn  llefaru  am 
Rwssia  fel  gallu  nad  oedd  wiw  meddwl  am  wneyd  dim  âg  ef  ond  ei 
drechu  trwy  ryfel ;  a  chan  fod  rhyfel  rhyngom  a  Rwssia  yn  gynt  neu 
yn  ddiweddarach  yn  anocheladwy,  mynent  mai  goreu  po  gyntaf  i  dynu 
y  cleddyf.  Yr  oedd  eu  canlynwyr  mor  awyddus  a  hwythau  i  ruthro  i'r 
ymrafael — ymrafael  na  fuasai  yn  bosibl  rhagweled  pen  draw  y  trych- 
ineb  a  fuasai  yn  achosi  i'r  ddwy  wlad,  ac  yn  wir,  mewn  cysylltiad  â 
hwy,  i  holl  wledydd  y  byd.  Ni  fu  erioed  yn  gymaint  bendith  i  ni  fel 
teyrnas  fod  genym  yn  y  Llywodraeth  wýr  o  ysbryd  tra  gwahanol,  y 
rhai  trwy  eu  pwyll  a'u  doethineb  a  droisant  ymaith  y  perygl,  gan 
sicrhau,  heb  dynu  y  cleddyf  o  gwbl,  yr  holl  fanteision  a  allesid  ennill 
wedi  blynyddoedd  o  ryfela.  Yr  oedd  clywod  am  hyn,  oedd  i  bobl 
resymol  yn  gymaint  llawenydd  a  thestun  diolch,  i  Arglwydd  Randolph 
Churchill  yn  "terrible  news"  yn  newydd  dychrynllyd !  Ond  yr  oedd  y 
darpariaethau  yr  elsid  iddynt  ar  bwys  y  vote  of  credit  am  yr  un  filiwn  ar 
ddeg,  wedi  llyncu  miliynau  lawer,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  i  Mr.  Childers 
feddwl  am  ryw  ddull  i  gyfarfod  â'r  draul.  Yn  dra  rhesymol  fe  feddyl- 
iodd  y  gŵr  parchus  hwnw  y  gallesid  gwneyd  hyny  mewn  rhan  trwy 
beidio  talu  am  y  flwyddyn  hon  y  swm  y  cytunasid  arno  at  ddileu  y 
ddyled  wladol,  ac  mewn  rhan  trwy  wneyd  ychwanegiad  o  swllt  y  baril 
yn  y  dreth  ar  gwrw,  a  dau  swllt  y  galwyn  yn  y  dreth  ar  wirodydd,  a 
hefyd  godi  toll  ar  drosglwyddiad  tiroedd  trwy  farwolaeth.  A  chan  nad 
oedd  bellach,  yn  y  rhagolwg  am  heddwch,  angen  am  yr  oll  o'r  arian  ag 
yr  oedd  y  Tŷ  gyda'r  fath  unfrydedd  wedi  bleidleisio,  yr  oedd  Mr. 
Childers  pan  ydoedd  yn  dyfod  â'i  gynnygiad  ger  bron  am  y  modd  iV 
codi,  yn  gweled  y  gallasai  wneyd  gyda  dim  ond  swllt,  yu  Ue  dau  swìlt  o 
ychwanegiad  yn  y  dreth  ar  wirodydd.  Ond  er  hyny  cynnygiodd  Syr 
Michael  Hicks-Beach  ei  welliant,  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  ychwanegu  y 
dreth  ar  gwrw  a  gwirodydd,  a  hefyd  yn  erbyn  y  death  duties.  Yr  oedd 
Mr.  Chaplin  ac  Arglwydd  Randolph  Churcbill  wedi  bod  yn  son  y 
dylesid  rhoddi  toll  ar  siwgr,  a  daliai  Syr  Michael  yn  gryf  yn  ei  araeth 
wrth  gynnyg  ei  welliant,  y  gallesid  gwneyd  hyny  gyda  thê.  Yr  oedd 
yn  gweled  fod  tê  yn  nwydd  ag  yr  oedd  y  defnydd  o  hono  yn  cynnyddu, 
ac  nad  oedd  y  dreth  a  godid  arno  ond  cymedrol,  tra  yr  oedd  y  dreth  ar 
y  cwrw,  medd  efe,  yn  90  y  cant.  Ond  dangosai  gyda  dirmyg  trahâus 
fod  ar  y  Llywodraeth  ormod  o  ofn  anfoddlonrwydd  eu  cefnogwyr 
ymhlith  y  "Radical  Teetotalers"  i  ósod  treth  ar  dê,  ac  am  hyny  eu  bod 
am  wneyd  yn  anhaws  i'r  gweithiwr  gael  ei  gwrw.  Yr  ydoedd  trwy 
hyn  yn  bradychu  anwybodaeth  trwch,  oblegid  fel  y  dangosodd  Syr 
Charles  Dilke  y  noswaith  hono,  nid  oedd  y  dreth  ar  gwrw  ond  20  y 
cant,  yn  lle  90,  fel  y  dywedasai  efe,  ac  yr  oedd  y  dreth  ar  dê  eisoes  yn 
50  y  cant.  Ac  yn  sicr  yr  oedd  tê  yn  fyrdd  mwy  angenrheidiol  i'r  bobl 
ag  yr  oedd  yn  bwysig  i'r  wladwriaeth  ysgafnhau  eu  beichiau,  na  chwrw. 
Ni  chrybwyllai  am  y  cynnygiad  o  berthynas  i  drosglwyddiad  tiroedd,  er 


TB    ETHOLIAD    OTFFBEDINOU  498 

mae  yn  ddiammeu  mai  dyna  a  deimlid  yn  fwyaf  gwrthwynebus  ganddo 
ef  a'i  frodyr  Toryaidd.  Gwas^er  hyd  yr  eithaf  ar  y  werin  a'r  dosbarth 
canol,  sydd  yn  bwyta  eu  bara  trwy  chwys  eu  hwyneb ;  ond  er  pobpeth, 
na  chyffyrdder  â  phobl  yr  etifeddiaethau  mawrion,  a  "aethant  dros 
feddwl  calon  o  gyfoeth,"  ond  hyd  yma  a  lwyddasant  yn  rhyfedd  i  osgoi 
y  rhan  a  ddylai  fod  yn  ddyledus  iddynt  o'r  beichiau  cyhoeddus.  Fe 
ddangosodd  y  Llywodraeth  yn  eithaf  clir  eu  bod  am  sefyll  neu  syrthio 
gyda  y  cynnygion  a  osodasid  ger  bron  yn  y  Budget ;  ond  gan  f aint  yr  ym- 
drech  a  wnelsai  y  Toryaid  i  chwipio  eu  pobl  ynghyd,  a  chan  y  pleser 
maleisus  a  deimlai  y  blaid  Wyddelig  mewn  ymuno  â  hwynt  i  geisio 
disodli  y  Weinyddiaeth  a  wnelsai  fwyaf  o  ddaioni  i'w  gwlad,  a  chan 
ddifrawder  ac  anffyddlondeb  gwaradwyddus  llawer  o  aelodau  y  blaid 
Ryddfrydig,  fe  bleidleisiodd  264  dros  welliant  Syr  M.  Hicks-Beach,  a 
dim  ond  252  yn  ei  erbyn,  yr  hyn  a  roddai  fwyafrif  yn  erbyn  y  Lly wod- 
raeth  o  12.  Dan  yr  amgylchiadau  nid  oedd  dim  i  Mr.  Gladstone  wneyd 
ond  rhoddi  i  fyny  yr  awenau,  a  gadael  y  bobl  oedd  wedi  pleidleisio  yn 
ei  erbyn  dan  y  cyf rifoldeb  o  ddwyn  ymlaen  ly wodraeth  y  wlad.  Yr  oedd 
ffigyrau  y  pleidleisiad  hwnw  yn  peri  cyffro  digyffelyb.  Yr  oedd  y  Rhydd- 
frydwyr  claiar  oeddent  wedi  bradychu  eu  penaeth  teilwng  trwy  eu 
hesgeulusdra,  mewn  gofid  a  chywilydd,  ac  yn  arswydo  wrth  feddwl  am 
gyfarfod  â'u  hetholwyr ;  yr  oedd  llawer  o  honynt  hefyd  yn  ddigon  o 
lyfrgwn  i  roddi  bai  ar  y  Ẅ'hi'ps,  y  swyddogion  yn  y  blaid  oedd  i'w  galw 
ynghyd  i'r  rhaniad,  er  fod  yn  amlwg  fod  y  bonedigion  hyny  wedi 
gwneyd  eu  dyledswydd ;  ac  yr  oedd  eraill  yn  dra  blaenllaw  i  gynnyg 
rhyw  esboniad  am  eu  habsennoldeb.  Ond  yr  oedd  gan  Syr  Wilfrid 
Lawson  ystori  oedd  yn  cyrhaedd  yr  holl  helynt.  .  Yr  oedd  y  cwbl  yn 
ei  adgofio  ef  o  amgylchiad  ymha  un  yr  oedd  rheithwyr  goleuedig  mewn 
trengholiad  yn  Swydd  Dorset  wedi  dychwelyd  dedfryd  o  "  Farwolaeth 
trwy  ymweliad  Duw,  dan  amgylchiadau  hynod  o  ddrwgdybus  ! "  Am 
y  Toryaid,  yr  oedd  eu  dychryn  yn  ofnadwy.  Yr  oeddynt  wedi  bod  ar 
hyd  y  misoedd  yn  chwareu  â  phleidlôisiau  o  anghymeradwyaeth,  y 
rhai  na  atebent  unrhy w  ddyben  heblaw  treulio  yr  amser  ac  attal  gwaith 
y  Senedd,  tra  yn  teimlo  mor  rydd  oddiwrth  bob  cyfrifoldeb  a  phe 
buasent  yn  delio  â  gwleidyddiaeth  un  o'r  planedau.  Ond  yn  awr  dyma 
hwy  wedi  eu  dal  yn  y  fagl  a  osodasent  i  eraill,  ac  fe  ddisgyna  arnynt 
y  cyfrifoldeb,  gyda  lleiafrif  mawr  yn  Nhý  y  Cyffredin,  o  ddwyn 
ymlaen  y  Uywodraeth  ar  yr  egwyddorion  trwy  ba  rai  yr  oeddynt  yn 
barhaus  yn  condemnio  Gweinyddiaeth  Mr.  Glad3tone,  a  hwythau  heb 
feddwl  dim  am  y  fath  siars  mwy  na'r  neb  y  sonia  y  gŵr  doeth  am  dano, 
oedd  "  fel  dyn  gwallgofus  a  dafiai  bentewynion  tân,  saethau  ac  arfau 
marwolaeth,"  ac  a  ddy wedai,  "  Onid  cellwair  yr  ydwyf  î "  Beient  Mr. 
Gladstone  am  roi  ei  swydd  i  fyny.  Chwedl  Syr  William  Harcourt : 
"Y  maent  am  fisoedd  wedi  gwneyd  yr  oll  a  allent  i  wrthwynebu, 
dyrysu,  a  gorchfygu  y  Llywodraeth,  ac  o'r  diwedd  y  maent  wedi  ei 
dinystrio ;  ac  wedi  iddynt  lwyddo  y  maent  yn  dy weyd,  '  Arnoch  chwi 
y  mae  y  bai  i  gyd/  Y  mae  yr  un  fath  a  phe  b'ai  dyn  y  tu  ol  iY  gwrych 
gyda  mwsged  a  chynghreiriad  Gwyddelig,  wedi  bod  yn  saethu  atoch 
ddydd  ar  ol  dydd  a  nos  ar  ol  nos,  ac  wedi  methu  eich  anelu  yn  fynych 
iawn,  ond  o'r  diwedd  wedi  gosod  ei  fwled  yn  eich  calon,  ac  yna  yn 
haeru  mai  achos  o  hunanladdiad  ydoedd."     Ond  i  Mr.  Gladstone  ei 


494  TB  BTHOLIAD    CYFFRlSDlNOL 

hunan,  ynghyd  a'r  gwŷr  rhagorol  oedd  gydag  ef  yn  yradrechu  yn  gyd- 
wybodol,  ac  yn  wyneb  rhwystraú  na  phrof wyd  eu  cyffelyb  yn  holl  hanes 
ein  Senedd  i  ddwyn  ymlaen  waith  y  wladwriaeth,  mae  yn  hawdd  i  ni 
feddwl  fod  y  bleidlais  oedd  yn  eu  rhyddhàu  o  sefyllfa  ag  oedd  wedi 
myned  mor  annyoddefol  yn  ymwared  mawr. 

Am  y  bobl  a  orfu  ymgymeryd  â'u  lleoedd,  yr  oedd  eu  sefyllfà  ar 
lawer  cyfrif  ymhell  o  fod  yn  un  i  genfígenu  wrthi.  Mae  yn  wir  fod 
yr  enw  o  fod  mewn  swydd  i  amryw  o  honynt  yn  beth  gwerthfawr 
iawn.  Beth  bynag  a  ddaw  o  honynt  o  hyn  hyd  ddiwedd  eu  hoes,  ni 
ellir  dilen  y  ffaith  iddynt  unwaith,  am  adeg  fer,  fod  yn  weinidogion  y 
goron  !  Nid  dibwys  ychwaith  i'r  gwŷr  urddasol  ydy w  y  rhagolwg  am 
y  tipyn  pension  y  gellir  gobeithio  am  dano  mewn  canlyniad  i  fod  yn  y 
fath  swyddau  anrhydeddus.  Ond  er  hyn  oll  mae  eu  sefyllfà  yn  dra 
Uedchwith.  Yr  oedd  Arglwydd  Salisbury  yn  ei  theimlo  felly  yn  gy- 
maint  fel  y  dy wedai  na  allai  ymgymeryd  â  ffurfio  Gweinyddiaeth  heb 
gael  guarantee  gan  Mr.  Gladstone  na  fyddai  iddo  ddefoyddio  ei  allu 
mawr  yn  y  Tŷ — canys  er  anffawd  y  lleiafrif  o  12  yr  8fed  o  Fehefin,  yr 
oedd  mwyafrif  y  Rhyddfrydwyr  yn  orthrechol — i  lesteirio  dygiad 
ymlaen  waith  y  Lly wodraeth.  Wrth  reswm  fe  ommeddodd  Mr.  Glad- 
stone  roddi  y  guarantee,  oblegid  pwy  wyddai  pa  ddefnydd  a  allasai  efe 
wneyd  o  hono  ?  Ond  er  hyny,  fe  ymgymerodd  Arglwydd  Salisbury  â 
ffurfio  Gweinyddiaeth.  A'r  fath  drafferth  y  maent  wedi  gael  i  fwyta 
eu  geiriau!  Ni  feddyliodd  Syr  M.  Hicks-Beach  am  gyfrifoldeb  na 
pherygl  o  gwbl  pan  yn  siarad  gyda'r  fath  wroldeb  am  osod  treth 
ar  dô ;  ond  pan  welodd  iddo  lwyddo  gymaint  tu  hwnt  i'w  ddysgwyl- 
iadau,  fe  welodd  hefyd  er  ei  fraw  fod  y  geíriau  hyny  yn  codi  i'w 
wyneb  fel  ellyllon,  ac  yn  bygwth  chwareu  yr  andras  yn  ei  erbyn  yn  yr 
ethoiiadau.  Beth  oedd  i'w  wneyd  ?  Dim  ond  ymsythu  yn  y  Tŷ  y  cyf- 
leusdra  cyntaf  a  gai,  a  thaeru  na  ddy wedodd  ddim  o'r  fath  ag  a  briodolid 
iddo,  ond  mai  peth  cwbl  wahanol  oedd  yn  ei  fryd  ef.  "  Os  gofyna 
aelodau  anrhydeddus  i  mi  a  ydwyf  am  gynnyg  treth  ychwanegol  ar  dê, 
nid  oes  genyf  yr  anhawsder  lleiaf  i'w  cyfeirio  am  atebiad  at  fy  sylwadau 
ar  y  Budget>  oblegid  hwy  a  gânt  yno,  wedi  dy weyd  o  Jionof  yr  hyn  a 
dybiwn  a  ddylaswn  ddyweyd  yn  gyflawn  wrth  y  Tŷ  am  y  rhesymau 
cyllidol  o  blaid  treth  ychwanegol  ar  dê,  fy  mod  yn  fwriadol,  ac  fel  y 
tybiaf  yn  gyflawn,  wedi  dymchwelyd  y  rhesymau  hyny  mewn  dwy 
frawddeg — sef  trwy  ddadgan  fy  nghred  y  byddai  y  fath  ychwanegiad 
mor  anmhoblogaidd  fel  na  allai  un  Lywodraeth  ei  gynnyg."  Mae  yn 
debyg  fod  ei  ganlynwyr  yn  ddigon  ehud  i  dderbyn  ei  eiriau,  ac  i  gredu 
mai  felly  y  dywedasai ;  ond  fel  yr  adgofiai  Mr.  Childers  ef,  ac  fel  yr 
erys  yr  adroddiad  o'i  araeth  yn  y  newyddiaduron,  fe  ddywedodd  y 
buasai  y  dreth  ar  dê  mor  anmhoblogaidd  am  fod  y  Llywodraeth  ddi- 
weddar  mor  ddibynol  ar  y  Radical  Teetotalers, — yr  hyu,  mae  yn  anilwg, 
oedd  yn  bur  wahanol.  Yr  oeddynt  hwy,  bid  siwr,  yn  bobl  onest,  ac 
am  dalu  eu  ffordd  fel  yr  elent  ymlaen ;  ond  wedi  dymchwelyd  Gwein- 
yddiaeth  Mr.  Gladstone  fel  amddiffynwyr  pybyr  cwrw  a  gwirodydd, 
fel  rhai  a  fuasent  yn  ei  ystyried  yn  yspeiliad  i  ymyraeth  âg  anferth 
gyfoeth  y  tirfeddiannwyr,  ac  fel  rhai  na  feiddient  osod  treth  ar  dê 
rhag  dwyn  arnynt  gynddaredd  yr  holl  deyrnas— wele  y  bobl  anrhyd- 
.  eddus  a  deimlent  y  fath  eiddigedd  am  datu  eu  ffòrdd  fel  yr  alemt 


YR   STHOLIAD    CYFFREDINOL.  495 

ymlaen,  yn  taflu  holl  faich  y  treuliau  rhyfelgar  ar  y  dyfodol,  i'w  adael,  fel 
y  maer»t  yn  arfer  gwneyd,  yn  gynwysgaeth  i  r  Rhyddfrydwyr  fyddant 
yn  dyfod  ar  eu  hol.  Fe  feirniadai  y  gweinidog  anrhydeddus  gyllidaeth 
y  Rhyddfrydwyr  gyda  llymder  mawr,  a  dadganai  nad  ydoedd  wedi 
profi  yn  ddim  amgen  na  chyfres  o  fethiantau,  a  "series  of  failures." 
Ac  eto  daeth  ei  blaid  ef  i  allu  yn  1874  gyda  chwe'  miliwn  o  weddill 
wedi  ei  adael  iddynt,  ac  o'r  cnwe'  chyllideb  a  gyflwynasant  yr  oedd 
pedair  yn  dangos  diffyg ;  ac  er  fod  y  Rhyddfrydwyr  yn  ystod  y  pedair 
blynedd  diweddaf  wedi  gorfod  wynebu  treuliadau  eithriadol  mawrion, 
eto  dyma  y  flwyddyn  gyntaf  iddynt  ddangos  diffyg ;  ond  can  gynted 
ag  y  cafodd  y  Toryaid  bethau  i'w  llaw,  y  peth  cyntaf  a  wnant  ydyw 
taflu  y  baich  yn  ei  grynswth  ar  ysgwyddau  y  dyfodol.  Nid  oedd  neb 
yn  fwy  egr  na  hwynfc  i  ennyn  y  teimladau  rhyfelgar  a  chwyddo  y 
ddyted ;  yn  wir,  pe  na  buasai  y  Llywodraeth  ddiweddar  dan  arweiniad 
llawer  doethach,  buasai  ein  dyled  wedi  myned  lawer  iawn  yn  f wy ;  ac 
eto  ni  fynent  hwy  gymaint  a  gwneyd  unrhyw  osgo  at  ei  thalu,  er  eu 
bod  yn  hylìon  i  haeru  eu  bod  am  dalu  eu  ffordd  fel  yr  elent  ymlaen.  Y 
mae  gwladlywiaeth  dramor  y  Rhyddfrydwyr  wedi  bod  ganddynt  trwy 
y  blynyddoedd  dan  gondemniad  parhaus ;  ac  eto  wedi  iddynt  ddyfod 
i  allu,  nid  ydynt  yn  meiddio  ei  newid  mewn  dim  oll.  Gallesid  meddwl 
oddiwrth  liaws  o'u  hareithiau,  a'u  votes  qf  censure  gwastadol,  y  buasent, 
y  fynyd  gyntaf  y  daethent  i  allu,  yn  anfon  at  Arglwydd  Ẃolseley  am 
iddo  ddychwelyd  a  gorchfygu  y  Soudan,  a  meddiannu  yr  Aipht  fel 
talaeth  o'r  Ymherodraeth  Brydeinig ;  ond  dim  o'r  fath  beth,  canys  yr 
oedd  Arglwydd  Randolph  Churchill  wedi  darganfod  mai  y  Khedive  yw 
"ffrwyth  gwaethaf  ffieidd-derau  Dwyreinioí  a  gynnyrchodd  canrif- 
oedd,"  mai  y  peth  goreu  fyddai  ei  fwrw  allan  o'r  wlad  "ba<i  and 
baggage"  ail-drefnu  y  ddyled  Aiphtaidd,  adfer  Arabi  Pasha,  adsefydlu 
y  gallu  cenedlaethol,  a  gadael  i'r  Aipht  ei  llywodraethu  ei  hunan  dan 
nawdd  y  galluoedd  Ewropëaidd.  Ac  fe  siaradai  yr  un  gŵr  am  Rwssia, 
pan  oedd  ein  cysylltiad  â'r  gallu  hwnw  o'r  natur  fwyaf  llednais,  fel  un 
"  ag  yr  oedd  ei  holl  ymddygiad  yn  un  clytwaith  maith  a  digymysg  o 
fradwriaeth,  twyll,  a  chelwydd ;  ni  phetrusai  ddyweyd,  o  bob  dichell 
a  brad  o  ba  rai  y  ceid  engreifftiau  yn  hanes  diplomyddiaeth  a  chymun- 
deb  cydgenedlaethol,  nad  oedd  dim  y  tu  hwnt  i  ymddygiad  Éwssia 
mewn  düwch  bradwriaeth."  Ychwanegai  "ei  fod  yn  fradwrus  wedi 
ein  twyllo  a  dywedyd  celwydd  wrthym  yn  unig  fel  y  gallai  Rwssiad." 
Ac  yn  debyg  Arglwydd  Salisbury.  "  Os  na  cheidw  dyn  ei  air  mewn 
achosion  masnachol,"  meddai,  ac  mewn  cyfeiriad  neilíduol  at  Rwsaia, 
"os  ydyw  yn  ei  wneyd  yn  fwriadol,  chwi  a  ddywedwch  ei 
fod  yn  dwyllwr ;  os  ffaela  am  nad  all  gadw  ei  air,  chwi  ddywedwch 
ei  fod  yn  fethdalwr;  ond  pa  un  bynag  ai  twyílwr  ai  methdalwr, 
yr  ydych  yn  bur  ofalus  gyda  golwg  ar  ei  gredu  y  tro  nesaf." 
A  hyn  oll  am  ymddygiadau  o  eiddo  Rwssia  ag  y  daliai  Arglwydd 
Beaconsfield  eu  bod  lawn  mor  gyfiawn  â'n  hymddygiadau  ninnau. 
Ond  fe  luchid  oddiamgylch  y  fath  bentewynion  tân  â'r  ymadroddion 
hyn  ar  yr  adeg  fwyaf  peryglus  ag  y  gellid  meddwl  am  dani,  ac  nid 
ymddangosai  fod  un  amcan  iddynt  ond  ein  cynhyrfu  i  ryfel  â  Rwssia; 
ac  fel  y  crybwyllasom  o'r  blaen,  yr  oedd  deall  nad  oedd  rhyfel  yn  debyg 
o  fod,  i'r  ieaengaf  o'r  Arglwyddi  hyn,  yn  " terrible  news"    Ond  er  hyn 


496  TB  ETHOLIAH  OYFFREDinOL. 

oll,  y  mae  yr  Arglwyddi  tanbaid  wedi  bwyta  eu  geiriau  yn  dawel,  ac 
wedi  cario  allan  rhyngom  â  Rwssia  y  cytundeb  yr  aethai  eu  rhagflaen 
wyr  mor  bell  gydag  ef,  a'r  hwn,  ychydig  amser  yn  ol,  na  allasent  gael 
geiriau  digon  cryfion  i'w  gondemnio.  Ac  yn  debyg  gyda  phethau 
eraill.  Gyda  golwg  ar  Iwerddon,  yn  neillduol,  y  mae  eu  hymddygiadau 
wedi  bod  yn  waradwyddus  o  anghyson.  Fe  ŵyr  pawb  mai  er  eu 
gwaothaf  y  cariwyd  yr  holl  fesurau  diweddar  er  estyn  i'r  Gwyddelod 
eu  hawlfreintiau  cyfiawn,  ac  mai  y  Toryaid  o  bawb  oedd  fwyaf  awyddus 
am  basio  mesurau  Uymion  er  darostwng  y  troseddau  sydd,  ysywaeth, 
wedi  ffynu  yn  gymaint  yn  y  wlad  druenus  hono.  Ond  yn  eu  hym- 
drechion  di-ildio  i  lesteirio  Llywodraeth  Mr.  Gladstone,  ac  yn  y  diwedd 
i'w  dymchwelyd,  hwy  gawsant  gymhorth  gwerthfawr  gan  Mr.  Parnell 
a'i  ganlynwyr,  ac  am  hyny  teimlent  eu  hunain  dan  rwyraau  i  wneyd  a 
allent  er  ad-dalu  iddynt.  Un  taliad  sylweddol  a  wnaethant  oedd  pen- 
derfynu  cario  ymlaen  lywodraeth  y  wlad  heb  unrhy w  fesurau  o  attaliad. 
Da  iawn  fod  pethau  wedi  dyfod,  trwy  ymdrechion  y  rhai  na  flin- 
ent  yn  eu  cablu,  i  ystâd  ag  y  gallent  anturio  gwneyd  heb  fesurau 
coerche  ;  ond  yr  hyn  sydd  yn  annyoddefol  ydy w,  fod  pobl  a  fyddent 
yn  barhaus  yn  ysgrechain  yn  erbyn  unrhyw  fesurau  o  degwch  neu  dir- 
iondeb  i'r  Iwerddon,  yn  awr  yn  siarad  fel  pe  mai  hwynfc  hwy  o  bawb  oedd- 
ent  wedi  bod  yn  bleidiol  i  fesurau  o'r  fath,  pan  yr  oedd  yn  amlwg  nad 
oeddynt  ond  yn  talu  rhan  o'u  dyled  i'r  blaid  Wyddelig  yn  y  Senedd 
am  eu  cymhorth  i  boeni,  ac  yn  y  diwedd  i  ddymchwelyd  y  Weinydd- 
iaeth  ddiweddar.  Drachefn  fe  ofynodd  Mr.  Parnell,  fel  y  gwnaethai 
yn  mis  Tachwedd  diweddaf,  am  ymofyniad  i  achosion  Maamtrasna, 
Barbavilla,  &c,  lle  yr  haerai  fod  camfarn  wedi  ei  gweinyddu,  a  phobl 
wedi  eu  dienyddio  a  dyoddef  cosbedigaethau  trymion  pan  yr  oedd 
profion  diymwad  o'u  diniweidrwydd.  Nid  allai  y  Llywodraeth  Dory- 
aidd  fyned  mor  bell  a  chaniatâu  ymofyniad  ffurfiol  o'r  fath  ag  y  gellid 
meddwl  a  ddysgwylid,  ond  dywedai  Syr  M.  Hicks-Beach  "fod  Ar- 
glwydd  Raglaw  yr  Iwerddon  yn  barod  bob  amser  i  wrando  ar  unrhyw 
gwynion  a  ddygid  ger  ei  fron,  ac  fod  Iarll  Caernarfon  wedi  ei  awdur- 
dodi  ef  i  ddyweyd  os  dygid  achos  y  bobl  y  cyfeirid  atynt  o'i  flaen,  y 
byddai  iddo  dalu  iddynt  yr  un  sylw  personol  ag  a  ystyriai  yn  ddyledus  i 
bob  achosion  a  ddygid  i'w  sylw,  a  chyda  dymuniad  difrifol  am  .gael 
allan  yr  hyn  a  ofynai  cyfiawnder."  Yn  ychwanegol  fe  ofalai  Syr  M 
Hicks-Beach  am  ddy  weyd  f od  lla wer  iawn  yn  ngwladly wiaeth  Wyddelig 
y  Lly wodraeth  ddiweddar  "y  byddai  yn  ddrwg  iawn  ganddo  ef  ei  wneyd 
ei  hun  yn  gyfrifol  am  dano;"  ac  ychwane^ai  Arglwydd  Randolph 
Churchill  y  "  byddai  y  Llywodraeth  bresennol  wedi  ei  diofrydu  i  feth- 
iant  os  äent  o'u  ffordd  yn  ddiangenrhaid  i  uymeryd  arnynt  yr  un  iod 
nac  un  tipyn  o'r  cyfrifoldeb  am  weithredoedd  y  Weinyddiaeth  ddiw- 
eddar."  .  A  siaradent  felly  mewn  atebiad  i  araeth  Mr.  Parnell,  yr  hon 
drwyddi  oedd  yn  dwyn  y  cyhuddiadau  trymaf  yn  erbyn  barnwyr  a 
rheithwyr  yr  Iwerddon,  yn  gystal  ag  yn  erbyn  íarll  Spencer,  y  diw- 
eddar  Arglwydd  Raglaw.  Yr  oedd  hyny  ar  unwaith  yn  golygu  fod  yr 
hyn  a  geisiai  Mr.  Parnell  y  fath  fel  nad  allai  Iarll  Caernarfon  lai  na'i 
ganiatâu,  gan  fod  cymaint  yn  ngwladly wiaeth  Wyddelig  y  Llywodraeth 
ddiweddar  ag  y  byddai  mor  ddrwg  ganddynt  wneyd  eu  hunain  yn  gyf- 
rifol  am  dano,  a'u  bod  wedi  eu  diofrydu  i  fethiant  os  cymerent  arnynt 


YK    ETHOLIAD   CTFFHEDINOL.  497 

un  iod  nac  un  tipyn  o'r  cyfrifoldob  am  eu  gweithredoedd.  Ystyr  hyn 
oll  ydyw,  fod  ffaf r  y  blaid  Wyddelig  yn  y  Senedd  mor  werthfawr  gan  y 
rhai  sydd  yn  awr  yn  ceisio  dal  yr  awenau,  fel  nad  yw  yn  ormod  gan- 
ddynt  daflu  dirmyg  ar  weinyddiad  cyfiawnder  yn  Iwerddon,  a  chytuno  â 
hwynt  i  sarhâu  Arglwydd  Éaglaw  na  bu  ei  deilyngach  erioed  yn  dal  yr 
un  swydd  o  ymddiried.  Hauer  dannedd  dreigiau  eto,  a  chyfodant  yn 
wŷr  arfog;  ac  nid  ydym  eisoes  heb  arwyddion  fod  ymddygiadau 
diraddiol  yr  arweinwyr  Toryaidd  yn  yr  argyfwng  diweddar  yn  cyn- 
nyrchu  y  ffrwyth  a  allesid  ddysgwyl  oddiwrtho.  Nid  rhyfedd  fod  ym- 
ddygiadau  o'r  fath  yn  ennyn  digllonedd  yn  mynwesau  Toryaid  parchus 
trwy  y  deyrnas,  ac  yn  peri  i'r  Standard,  y  prif  newyddiadur  Ceidwadol, 
mewn  erthygl  rymus  a  llem,  chwipio  Arglwydd  Randolph  Churchill  yn 
bur  ddidrugaredd.  Mewn  cyfeiriad  at  ei  sylwadau  yn  y  ddadl  y  cyf- 
eiriwn  ati,  a'i  feirniadaeth  ar  araeth  Mr.  Bright  yn  y  wledd  a  roddodd 
cwmni  lliosog  a  pharchus  iawn  i  Arglwydd  Spencer,  dywedai  y 
Standad: — 

Yr  ydym  yn  dyweyd,  heb  y  petnndod  Ueiaf,  y  byddai  yn  fil  gwell  i'r  blaid  Geid- 
wadol  fod  unwaith  eto  mewn  Gwrthwynebiad — er  i  ni  ein  hunain  eu  hargymhell  yn 
gryf  i  gymeryd  swydd — nag  i  ni  eto  fod  yn  agored  i  waradwydd  y  íath  araeth  â'r  un 
a  draddododd  Arglwydd  Randolph  Churchfll  nos  Lun.  Yr  oedd  gan  Arglwydd 
Haitington  y  dewrder  a'r  gŵreidddra  i  ddyweyd  with  y  Parnelliaid  na  fyddai  i'w 
hachwynion  "  cwynfanus  "  gael  dira  cydymdeimlad  ynddo  ef  na'i  gydlafurwyr  ;  ac 
fe'i  gadawyd  i  Arglwydd  Randolph  Churchill  ddianrhydeddu  y  bíaid  fawrtrydig, 
hauesyddoí,  ac  anrhydeddus  â  pha  un  o  ddamwain  y  mae  mewn  cysylltiad,  trwy 
ymgais  eiddil  i  ddangos  tod  yr  aelo Jau  Gwyddelig  ar  yr  iawu,  fod  Arglwydd  Spencor 
wedi  cauei  lygaid  ar  lofruddiaethau  barnedigaethol,  ac  fod  Mr.  Parnell  yn  cael  ei 
gamddeall  yn  fawr.  Yr  ydym  wedi  cael  digon  o  hyn.  Nid  ydym  vn  sicr  r«a  fydd 
i  r  fifrwydriad  rhanol  hwn  o'r  anfoddlonrwydd  a  deimlir  yn  gyfif  edin  yn  rhengau 
Ceidwadwyr  fod  yn  y  diwedd  yn  llesol,  gan  y  gallai  agor  llygaid  cydlafurwyr 
Arglwydd  RaudoJph  Churchill  i'r  peryglon  y  maeut  yn  redeg  wrth  barhau  i 
ymostwng  i'w  orchymyn.  Y  mae  yn  b  sibl,  yr  ydym  yn  gwyb  )d,  cynnyg  rhyw 
eglurhâd  gwahanol  ar  ymddygiad  y  Llywodraeth  tuag  at  yr  Iwerddon,  na  fjddo  yn 
anghyson  ar  y  cyfan  â'r  synwyr  cyffredin  trwy  ba  un,  wedi  y  cwbl,  y  mae  helyntion 
y  byd  gau  fycychaf  yn  cael  eu  llywodraethu.  Ond  am  yr  iaith  a  ddefnyddiwyd  yn 
eibyn  Arglwydd  Spencer  mewn  cefnogaeth  i  Mr.  Parnell,  nid  oes  dim  esgus  na 
chyfiawLhâd  o  fath  yn  y  byd  ;  ac  oni  chaiff,  neu  oni  chiëi  y  Lly  wodraeth  gyfle.usdra 
buao,  1  id  yn  unig  i  ymwadu  â  hi,  01  d  hefyd  i'w  chondemnio,  hwy  a  deim'ant  ei 
htffeithian  ar  ol  hyn  yn  llawer  mwy  difrifol  nag  y  mae  yn  bosrbl  iddyut  erioed  fod 
wedi  ystyried.  Mae  cydwybod  y  genedl  wedi  ei  harcholli  gan  yr  ad  daliad  anras- 
lawn  hwn  am  y  gwasanaeth  anhaw.id  a  pheryglns  y  mae  Arglwydd  Spe..cer  wedi  ei 
wnenthur,  a  hyny  gyda  chymaint  o  lwyddiant  ag  o  ddewider  ;  a  hyd  yn  uod  wedi  i 
Arglwydd  Randolph  deilyngu  hanner  cymaint  oddiwrth  ei  wlad  à  cbyn-Raglaw 
Iwerddon,  ni  all  adrodd  degwm  yr  hyn  a  ddywedodd  am  dano  yn  ddiweddar  heb 
ennyu  digllonedd  c^ffedinol. 

Ac  er  yr  holl  ddirmyg  y  mae  y  bobl  hyn  wedi  ymuno  â'r  Parnelliaid 
i'w  fwrw  mor  ddiarbed  ar  Arglwydd  Spencer,  y  mae  y  ffaith  yn  aros — 
ac  y  mae  y  gofgolofn  ardderchocaf  i  lwyddiant  ei  Raglawiaeth, — pan 
aeth  efe  i'r  Iwerddon  yn  1880,  yn  ol  tystiolaeth  Arglwydd  Beaconsfield 
ei  hunan  yn  ei  lythyr  enwog  at  Duc  Marlborough — Uythyr,  chwedl  Mr. 
Gladstone,  nas  gwyddai  efe  am  ysgrif  hanesyddol  fwy  enwog  wedi  ei 
gosod  o  flaen  llygaid  pobl  y  wlad  hon  er  ys  llawer  o  flynyddoedd — mae 
y  ffaith,  meddwn,  yn  aros,  fod  Iwerddon  y  pryd  hyny  mewn  ystâd  o 
wrthryfel  cuddiedig,  "wìled,  rebellion"  ac  y  gellid  dysgwyl  pethau 
ofnadwy  i  gymeryd  lle  ynddi ;  ond  er  hyny  fod  yr  un  wlad,  ar  derfyn 


4ÔÖ  ÎB   ÄTHUUAD    CYFFHÜOINOI. 

Rhaglawiaeth  Arglwydd  Spencer,  wedi  ei  dwyn  î'r  fath  sefyllfa  fel  y 
mae  hyd  yn  nod  y  Toryaid,  fyddent  bob  amser  yn  llefain  am  ddeddfaa 
attaliol,  yn  anturio  ei  liywodraethu  heb  ddeddfau  attaliol  o  gwbl ! 

Ond  mae  y  benbleth  a'r  anghysonderau  gwaradwyddus  y  cyfeiriasom 
atynt,  oll  yn  codi  o'r  diry  wiad  sydd  yn  anocheladwy  yn  dilyn  yr  ym- 
gais  i  lywodraethu  gan  blaid  nad  ydy w  yn  meddu  y  gallu  angenrheid- 
iol  at  y  fath  waith.  Fel  y  dywedai  Mr.  Rathbone  dro  yn  ol,  yn  ei 
anerchiad  ymadawol  i'w  etholwyr  yn  Eifion  :  "  Nid  oes  dim  yn  fwy 
diry wiol  i  fywyd  cyhoeddus  ac  egwyddor  gyhoeddus,  na  chael  y  blaid 
Ryddfrydig  yn  dal  swydd  ar  yr  ammod  o  gario  allan  wladlywiaeth 
Geidwadol,  neu  Iywodraeth  Geidwadol  yn  dai  swydd  pan  mae  y  wlad 
yn  Rhyddfrydig,  ar  yr  ammod  o  fyned  y  tu  hwnt  i'r  Rhyddfrydwyr  yn 
yr  hyn  a  olygant  yn  fesurau  poblogaidd,  y  rhai,  fel  Oeidwadwyr,  a 
ystyriant  yn  beryglus  ac  anghyfiawn."  Nid  ydym  yn  gwybod  am 
unrhyw  adeg  yn  hanes  y  deyrnas  pan  oedd  y  Rhyddfrydwyr  felly 
mewn  gallu  ac  yn  gorfod  cario  allan  amcanion  y  Ceidwadwyr;  ond 
prin  y  mae  y  Ceidwadwyr,  er  ys  hanner  can'  mlynedd,  wedi  bod  mewn 
tipyn  o  allu  o  gwbl  nad  oeddynt  yn  gorfod  cario  allan  fesurau  eu 
gwrthwynebwyr.  Wedi  taeru  am  flynyddoedd  eu  bod  o'r  nodwedd 
mwyaf  peryglus,  ac  os  pesid  hwynt  fod  ein  dinystr  yn  anocheladwy,  eto 
wedi  iddynt,  trwy  ddamwain,  gael  eu  hunain  mewn  awdurdod,  y 
maent  yn  y  fan,  ac  megys  wrth  flaen  y  bidog,  yn  gorfod  eu  pasio  eu 
hunain ;  a'r  hyn  sydd  yn  fwy  gwaradwyddus  fyth,  y  maent  wedi  hyny 
yn  ddigon  hyfion  i  ddyfod  ger  bron  y  wlad  a  hòni  iddynt  eu  hunain  yr 
holl  glod  o  basio  y  cyfry w  fesurau  !  Fe  allai  y  byddai  braidd  yn  galed 
i  ddyweyd  na  ddylai  y  Ceidwadwyr  gymeryd  swydd  ond  pan  y  maent 
yn  y  mwyafrif,  oblegid  felly  prin  y  byddai  obaith  iddynt  am  y  melusion 
o  gwbl.  Mae  yn  ymddangos  na  fuont  yn  y  mwyafrif  ond  unwaith  er 
ys  35  mlynedd,  ac  os  eir  can  belled  yn  ol  a  50  mlynedd  na  fuont  ond 
dwywaith  yn  y  mwyafrif,  a  hyny  gydag  etholfraint  gyfyngedig;  gydag 
ëangiad  yr  etholfraint,  chwedl  Syr  William  Harcourt,  mae  yn  ammheus 
a  fyddant  ddwywaith  mewn  400  mlynedd.  Ond  y  maent  yn  ateb 
rhyw  ddyben  mewn  sicrhau  trafodaeth  gyflawn  ar  faterion  cyn  deddfu 
arnynt ;  a  phe  dygwyddai  iddynt  fod  yn  yr  uchafiaeth,  dylent  gael  pob 
chware  teg — ac  y  maent  yn  sicr  o'i  gael— i  gario  allan  eu  mesurau. 
Yn  y  sefyllfa  y  maent  ynddi  yn  bresennol,  fodd  bynag — oddieithr  o 
edrych  arnynt  yn  unig  fel  yn  llanw  bwlch  hyd  yr  Etholiad — y  mae  eu 
cyflwr  yn  resynus.  Meddwl  am  ŵr  o  uchder  ysbryd  Arglwydd  Salis- 
bury  yn  ymostwng  i  ofyn  guaraníees  oddiar  law  ei  elyn  gorchfygedig ; 
yn  dy weyd  na  ymgymerai  â  ffurfio  Gweinyddiaeth  hebddynt;  ac  er 
hyny  yn  gorfod  gwneyd  !  A'r  un  modd  Mr.  Gibson,  un  o'r  rhyfelwyr 
mwyaf  pybyr  yn  y  gwersyll,  ac  ar  gael  ei  greu  yn  Arglwydd,  yn  gwneyd 
araeth  ac  yn  dyweyd,  "  fod  Llywodraeth  Geidwadol  yn  myned  i  gael 
ei  ffurfio  fel  mater  o  wladgarwch  pur  a  dyledswydd  gyhoeddus,  a  than 
yr  amgylchiadau  hyny  fod  ganddynt  hawl  i  chware  teg  oddiwrth  eu 
gwrthwynebwyr."  Pobl  ysplenydd  i  son  am  chware  teg !  Y  maent, 
yn  nghanol  yr  amgylchiadau  mwyaf  llednais  a  pheryglus,  wedi  gwneyd 
a  allent  i  wanhâu  breichiau  y  rhai  oeddynt  yn  ceisio  gwasanaethu  eu 
gwlad ;  wedi  gwneyd  eu  goreu,  trwy  holi  a  chroesholi,  i'w  dyrysu  a'u 
syfrdanu,  a  hyny  ar  adegau  pan  oedd  eisieu  y  gwyliadwriaeth  mwyaf, 


ÌR    BtBOLlAD    0\1TFHED1NOL.  499 

a  phan  y  gallasai  gair  a  lithrasai  Jros  eu  gwefus  beri  i  ryfel  dori  allan  ; 
wedi  bod  yn  condemnio  y  peth  a  alwant  "  Cytundeb  Kilmainham,"  y 
gwyddant  na  fu  erioed  yn  bodoli,  fel  'ícyfammod  â  gwrthryfelwyr  a 
llofruddion,"  a  thrachefn  wedi  bargeinio  â'r  un  bobl  eu  hunain  am  eu  cyn- 
northwy  i  ddymchwelyd  y  Llywodraeth;  y  maent,  laweroedd  o  weithiau, 
wedi  gwneyd  ymdrechion  oeddynt  deilwng  o  amcanion  gwell,  ac  nad 
oedd  iddynt  unrhyw  ddyben  oddieithr  llesteirio  y  gwaith  cyhoeddus ;  ac 
y  maent  wedi  siarad  ar  draws,  sarhâu,  a  dirmygu  ymhob  ffordd  ag  oedd 
yn  ddichonadwy  y  Prifweinidog  hybarch,  gŵr  na  ynganodd  air  ang- 
haredig  am  neb,  sydd  â'i  holl  fryd  ar  wasanaethu  ei  genedl,  ac  sydd  yn 
gorfforiad  o  urddas  a  doethineb  uchaf  y  Tŷ  ag  y  mae  yn  ofid  penaf  ei 
galon  anrhydeddus  ei  weled  yn  cael  ei  ddarostwng  i'r  fath  iselder  :  ac 
er  hyn  oll,  dyma  y  bobl  sydd  yn  awr  yn  clebran  am  guarantees,  ac  yn 
gwaeddi  am  chware  teg  !  Mae  yn  ymddangos  fod  Arglwydd  Salisbury 
yn  golygu  ei  fod  yn  gorchuddio  ei  holl  noethni  gyda'r  sylw  oraclaidd 
mai  gwaith  Gwrthwynebiad  ydyw  beirniadu,  ond  fod  Llywodraeth  i'w 
barnu  yn  ol  yr  hyn  y  mae  yn  ei  wnenthur.  Ac  y  mae  ei  Lywodraeth 
ef,  bid  sicr,  yn  cario  allan  amcanion  Llywodraeth  Mr.  Gladstone 
ymhob  dim,  ac  am  hyny  yn  dda  a  chymeradwy;  ac  wrth  reswm 
nid  yw  yr  oll  a  ddywedasant  ac  a  wnaethant  mewn  Gwrthwynebiad,  i'w 
gymeryd  i'r  cyf rif  !  Wel,  y  maent  wedi  cael  yr  holl  chware  teg  a  allai  eu 
calon  ddymuno  i  ddirwyn  i  fyny  waith  yr  Eisteddiad ;  yn  gymaint  felly, 
yn  wir,  fel  y  maent  wedi  bod  yn  ddigon  digywilydd  i  ymffrostio 
gymaint  yn  rhwyddach  y  maent  hwy  yn  gallu  cario  y  gwaith  cyhoeddus 
ymlaen,  a  hyny  pan  nad  oeddynt  ond  yn  gweithio  allan  amcanion  nad 
oedd  eisieu  eu  dadleu,  a  phan  oedd  yn  hawdd  rhoddi  esiampl  iddynt  i 
ddangos  fel  y  gweddai  i  Wrthwynebiad  ymddwyn. 

Ond  y  cwestiwn  pwysig  sydd  yn  awr  ger  bron  y  wlad  ydyw,  Pa  un 
o'r  ddwy  blaid  a  anfonwn  i'r  Senedd  gyda  gallu  i  gario  ymlaen  lywodr- 
aeth  y  deyrnas  ?  Hyderwn  fod  ein  pum'  miliwn  o  Etholwyr  yn  rhoddi 
i'r  cwestiwn  mawr  yma  y  dyddiau  hyn  ystyriaeth  feddylgar,  ac  y 
rhoddant  iddo  yn  mis  Tachwedd  atebiad  fydd  yn  fanteisiol  i  lwyddiant 
y  wladwriaeth.  Hyderwn  yn  arbenig  na  fydd  dim  camgymeriad  mewn 
perthynas  iddo  rmysg  ein  cydwladwyr.  Yr  oedd  gig  yn  ddigon  i 
ddwyn  i'r  Senedd  ein  cynnrychiolwyr  Toryaidd  yn  1880 ;  hyderwn  y 
bydd  Ucycle  yn  ormod  yn  1886.  Mae  yn  wir  fod  Arglwydd  Randolph 
Churchill  yn  ymffrostio  pethau  mawrion,  ac  ymddengys  ei  fod  yn 
awyddus  i  greu  dysgwyliadau  nad  ydyw  yn  bosibl  iddynt  gael  eu 
cyflawni.  Yn  y  rhan  fwyaf  o'i  honiadau,  nid  ydyw  ond  yn  rhamantu. 
Ac  am  y  gweddill,  ni  allai  eu  dwyn  i  ben  ond  trwy  Racìicaliaeth  eithaf- 
ol  ei  natur;  ac  os  Radicaliaeth,  y  mae  yn  anfesurol  well  i  ni  ei  gael  dan 
ei  ènw  ac  yn  ei  liw  ei  hun,  ac  nid  mewn  ffurf  fydd  yn  dymchwelyd  pob 
trefn  ac  yn  gwneyd  ein  holl  wleidyddiaeth  yn  chwalfa.  Dywedai  yn 
ei  araeth  ddiweddar  yn  Shefläeld,  wrth  sôn  am  wladlywiaeth  Geidwadol 
y  dyfodol,  ac  mewn  ffordd  o  osod  y  peth  yn  gryno  a  dealladwy  o  flaen 
ei  wrandäwyr,  y  byddai  y  fath  ag  i  fod  yn  groes  ymhob  pwynt  i  wlad- 
lywiaeth  gartrefol  Mr.  Chamberlain.  Ond  yr  oedd  gan  y  gŵr  hwnw, 
.sydd  mor  glir  a  grymus  ei  f«*ddwl  ac  mor  llyfn  ei  dafod,  atebiad  da  iV 
roddi  iddo  yn  Warrington.  Yr  oedd  braidd  yn  ddiweddar  iddo  siarad 
felly,  pau  yr  oedd  y  Toryaid  wedi  cytuno  i  gario  allan  bron  bob  mesur 


600  YH   ETHOLlAD   CYFF&EDlNOL. 

ag  yr  oedd  eíe  wedi  bod  yn  dadleu  drosto!  Felly  am  estyniad  yr 
etholf raint,  a'i  hestyniad  i'r  Iwerddon  f el  i  Brydain  Fawr ;  f elly  am 
ddosbarthiadau  etholiadol  cyfartal;  felly  am  ubleidlais  y  lleiafrif ;" 
felly  am  ddeddfwriaeth  eithriadol  i'r  Iwerddon,  wedi  i'r  amgylchiadau 
a  alwent  am  hyny  fyned  heibio  ;  felly  am  ly wodraeth  leol  ymhob  man, 
mewn  cysondeb  â  chyfanrwydd  yr  Ymherodraeth,  &c.  Argwestiwn  yr 
etholfraint  amser  yn  ol  yr  oedd  pob  Tory  yn  ei  erbyn,  ond  Arglwydd 
Randolph  Churchill,  ac  yr  oedd  yntau  hefyd  yn  dyweyd  cymaint  yn  ei 
erbyn  un  diwrnod  ag  a  ddy  wedai  o'i  blaid  y  diwrnod  arall  "  Ond  yn 
awr,"  ychwanegai  Mr.  Chamberlain,  "  heb  air  o  gydnabyddiaeth,  heb 
gysgod  o  reswm,  oddieithr  amgylchiadau  pleidiol  a  manteision  pleidiol, 
y  maent  wedi  meddiannu  pob  rhan  o  fy  rhaglen.  Y  maent  yn  ei  hawl- 
io  fel  yr  eiddynt  eu  hunain,  ac  y  maent  wedi  fy  yspeilio  o'm  gwladlyw- 
iaeth  a  fy  ngadael  yn  noeth  a  thlawd  nes  y  gallaf  ddyfeisio  un  arall,  yr 
hon,  mae  yn  ddiammeu,  a  ladratant  hefyd  yn  ei  thro.  Foneddigion,  na 
chamddeallwch  fi;  nid  wyf  yn  cwyno  o'r  lladrad,  ond  yr  wyf  mewn 
gofid  am  anniolchgarwch  y  rhai  sydd  wedi  ei  wneyd.  Mi  ddarllenais 
ychydig  amser  yn  ol  am  ymosodiad  yspeilgar  a  wnaed  ar  balas  bonedd- 
wr  yn  y  wlad.  Cymerodd  y  rhai  a'i  gwnaethant  y  llestri  aur  a'r  pethau 
gwerthfawr,  ac  yna  aethant  i'r  cellar  a'r  pantry,  a  gwnaethant  swper 
rhagorol.  Cyn  ymadael  gadawsant  ar  y  bwrdd  nodyn,  i'r  perwyl  a 
ganlyn  :  '  Mae  eich  pasteiod  a'ch  champagne  yn  gampus,  ond  mae  eich 
cwrw  yn  ffiaidd;  ac  os  na  newidiwch  eich  tap  ni  ddeuwn  drachefn.' 
Dyma  yn  union  sefyllfa  Arglwydd  Ranáolph  Churchill.  Y  mae  efe  a'i 
gyfeillion  wedi  ystwffio  eu  hunain  â'r  ymborth  gwleidyddol  oeddwn  i 
wedi  ddarparu ;  ac  yn  awr  y  maent  yn  troi  ac  yn  fy  sarhâu,  ac  yn 
dyweyd  y  gadawant  fi  oni  newidiaf  fy  nhap" 

Mae  yn  dra  phwysig,  fodd  bynag,  i  ni  oll  fod  ar  ein  gwyliadwriaeth 
rhag  yr  ymdrechion  cyfrwys  a  wneir  i'n  camarwain.  Nid  yw  yn 
annaturiol  i  rai,  yn  wyneb  y  marweidd-dra  masnachol  sydd  wedi  ffynu 
am  gymaint  o  amser,  ddychymygu  y  gallai  dychwelyd  y  blaid  arall  am 
dro  i  allu,  beri  tro  ar  fyd ;  ac  y  mae  y  Toryaid  yn  gwneyd  eu  goreu  i 
faethu  y  teimlad  hwn,  ac  yn  rhoddi  arbenigrwydd  mawr,  fel  gwystl  o 
ddyddiau  gwell — os  cânt  hwy  eu  dychwelyd  i  allu ! — ar  eu  gwaith  yn 
penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  i  ymofyn  i  Iselder  masnach  ac  Amaeth- 
yddiaeth.  "A  ydych  chwi  yn  gweled, — ni  wnaeth  y  Rhyddfrydwyr 
ddim  at  wella  masnach ;  ond  dyma  ni,  can  gynted  ag  y  daethom  i  allu, 
wedi  penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  i  edrych  ymha  le  y  mae  y  drwg !" 
Hyderant,  wrth  reswm,  y  bydd  rhai  yn  ddigon  ffol  i  deimlo  yn  ddiolch- 
gar  am  y  ffafr  ysplenydd  hon,  ac  i  roddi  iddynt  eu  pleidleisiau.  Ond 
wedi  y  cwbl,  faint  o  werth  allai  fod  yn  mhenodiad  y  Ddirprwyaeth  ?  Am 
achosion  naturiol  yr  iselder — olyniad  o  gynauafau  gwlybion ;  gwrthweith- 
iad  yn  dilyn  gorweithiad  yn  llwyddiant  annaturiol  blynyddoedd  a  aethant 
heibio;  gwylltineb  y  cydymgais  sydd  ymhob  cyfeiriad  wedi  tagu  y 
marchnadoedd ;  y  cynnydd  a  wnaed  mewn  gwledydd  eraill  mewn  gallu 
i  gynnyrchu  y  nwyddau  ag  yr  arferai  eu  marchnad  fod  yn  gwbl  yn  ein 
llaw  ni ;  diffyndollaeth,  fel  y  mae  yn  llesteirio  llwyddiant  ein  cwsmer- 
iaid  yn  y  Cyfandir  ac  yn  America ;  y  marweidd-dra  masnachol  sydd 
wedi  ymdaenu  dros  yr  holl  fyd ;  y  líiaws  trefniadau  gorthrymus  sydd 
eto  yn  aros  ynglŷn  a  n  deddfau  tirol ;  ac  yn<  enwedig  ein  gwaith  yn 


YK    ETHOLIAD    CYFFÜISDINOL.  501 

gwario  bob  blwyddyn  o  chwech  i  saith  ugain  mîliwn  o  bunnau  am 
ddiodydd  meddwol — y  mae  y  pethau  hyn  oll  mor  amlwg  fel  nad  oedd 
eisiau  penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  er  eu  darganfod.  Ond  y  mae 
cyfansoddiad  y  Ddirprwyaeth  y  fath  fel  y  gellir  bod  yn  sicr,  os  gwna 
unrhyw  adroddiad  hefyd,  y  bydd  ei  holl  argymhellion  yn  ffafr  y 
breuddwyd  a  adnabyddir  fel  Masnach  Deg,  yr  hyn  nad  ydyw  yn  y  pen 
draw  ond  enw  arall  ar  Fasnach  Gaeth,  neu  Ddiffyndollaeth.  Mae  yn 
wir  y  gofynwyd  i  ambell  un,  y  naill  ar  ol  y  llall,  o'r  Rhyddfasnachwyr 
i  ymuno  â'r  Ddirprwyaeth ;  ond  gwelent  oll  fod  y  mwyafrif  o'r  ochr 
arall  mor  fawr  fei  na  atebai  eu  henwau  hwy  unrhyw  ddyben  amgen 
nag  adlewyrchu  gogoniant  mwy  ar  olygiadau  y  mwyafrif.  Am  hyny, 
er  fod  y  Ddirprwyaeth  dan  ly  wyddiaeth  boneddwr  y  mae  gan  bawb 
gymaint  parch  iddo  ag  Arglwydd  Iddesleigh — ein  hen  gyfaill  Syr 
Stafford  Northcote — eto  darfu  i'r  fath  wŷr  a  Meistri  Goschen,  J.  K. 
Cross,  Shaw  Lefevre,  Forster,  Slagg,  Hibbert,  Oourtney,  Norwood, 
Broadhurst,  a'n  cydwladwr  Syr  Hussey  Vivian,  wrthod  yr  anrhydedd  o 
gael  eu  penodi  arno.  Cyhuddai  y  Prifweinidog  Arglwydd  Granville 
yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi  o  geisio  boycottio  y  Ddirprwyaeth !  Ffol  iawn 
fyddai  neb  a  ddysgwyliai  ddim  oddiwrth  Ddirprwyaeth  o'r  fath  a 
ddangosai,  er  engraifft,  fod  dim  a  fýno  ein  deddfau  tirol  gorthrymus, 
neu  ddeddfwriaeth  y  fasnach  feddwol,  ag  effeithio  yn  niweidiol  ar 
amgylchiadau  y  deyrnas.  Nid  ydy w  yn  debyg  y  gẃelai  y  boneddigion 
a  benodwyd  ddim  o-r  fath  beth,  pe  na  b'ai  hauì  y  nefoedd,  dros  hir- 
ddydd  haf,  yn  tywynu  ar  ddim  arall  Ond  y  maent  yn  dra  thebyg  o 
weled  yr  hyn  sydd  yn  eu  calon  hwy  eu  huuain,  ac  ni  fyddai  ryfedd  yn 
y  byd  eu  gweled,  os  tybiant  y  bydd  gan  y  deyrnas  rywfaint  o  amynedd  i 
wrando  arnynt,  yn  dwyn  allan  adroddiad  fydd  fel  llef  un  yn  llefain  yn 
y  diffaethwch  yn  prophwydo  Masnach  Deg.  Eithr  gwae  ni,  pe 
gwrandawem  arnynt !  Mae  yn  ddiammeu  y  byddai  yn  llawer  gwell  i 
ni  pe  byddai  gwledydd  eraill  yn  taflu  ymaith  ffynbaglau  Diffyndollaeth 
ac  yn  cydredeg  yn  hoew  gyda  ni  hyd  brif-ffyrdd  teg  Masnach  Rydd ; 
ond  y  mae  o  bwys  mawr  cofio  y  byddai  yn  Uawer  gwell  hefyd  i'r 
gwledydd  hyny  eu  huuain.  Wedi  diddymu  Protection  fe  ddadblygwyd 
ein  hadnoddau  ni  yn  y  fath  fodd  fel  y  mae  pum'  rhan  o  wyth  o  holl 
gario  y  byd  yn  awr  yn  cael  ei  wneyd  gan  ein  llongau;  ac  yr  oedd  ein  hall- 
forion  am  y  12  mlynedd  yn  terfynu  1882,  yn  dyfod  at  eu  gilydd  yn 
£223,331,000  yn  y  flwyddyn,  tra  nad  oedd  allforion  y  12  mlynedd 
yn  terfynu  1842,  cyn  dyddiau  Masnach  Rydd,  ar  gyfartaledd,  yn  ddim 
ond  £45,939, 000  yn  y  flwyddyn,  —  hyny  yw,  y  mae  ein  hall- 
forion  yn  bresennol  yn  fwy  bum'  waith  nag  oeddynt  ddeugain 
mlynedd  yn  ol,  tra  nad  ydyw  cynnydd  y  boblogaeth  ond  37  y 
cant.  Y  mae  boneddigon  parchus  y  Ddirprwyaeth  Frenhinol  yn 
rhai  sydd  yn  barhaus  yn  pregethu  mai  yn  yr  amddiffyn  a  olygir  mewn 
Masnach  Deg — hyny  yw,  mewn  geiriau  eraill,  Masnach  Gaeth — y 
mae  ein  hiachawdwriaeth.  Ond  yr  oedd  ein  cydwladwr  parchus,  Mr. 
Osborne  Morgan,  pan  yn  ddiweddar  yn  Ffrainc,  un  o  wledydd  y  diffyn- 
dollau,  yn  cael  fod  y  dorth  y  talwn  ni  4c.  am  dani,  yno  yn  costio  9c. ; 
y  siwgr  a  gawn  ni  am  2Jc.  y  pwys,  yno  yn  7c. ;  yr  halen  yn  ddrutach 
dair  gwaith ;  y  tê  yn  rhy  ddrud  i'r  gweithiwr  allu  ei  gyrhaedd ;  ac 
esgidiau  gweithwyr  yn  ddrutach  dair  gwaith  nag  yn  y  wìad  hon.  A 
1885.  2    i 


502  ÎÄ  ETHOUAD   CUFÄBDINOU 

dangosai  Mr.  Goschen  a  Mr.  Chamborlain  yn  ddiweddar,  ar  giniaw  y 
Cobden  Club,  a  hyny  mewn  modd  nad  oedd  yn  bosibl  ei  wrthbrofi,  nad 
ydy  w  yr  iselder  yn  Lloegr,  gyda'i  masnach  rydd,  yn  agos  mor  fawr  ag 
ydyw  yn  Ffrainc,  a  Germany,  ac  America,  gyda'u  holl  ddiffyndoUau. 
Dangosai  Mr.  Goschen  hefyd  yn  bur  amlwg  fod  seiyllfa  y  gweithwyr 
yn  y  wlad  hon  vn  llawer  gwell  nag  ydoedd  lawer  o  flynyddoedd  yn  oL 
V  maent  yn  abl  i  gael  mwy  y  pen  o  angenrheidiau  a  moethau  bywyd, 
ac  mewn  Jlawer  o  amgylchiadau  y  mae  gallu  pwrcasol  eu  cyflogau  yn 
fwy  nag  ydoedd  hyd  yn  nod  yn  1874.    Dywedai  Mr.  Goschen  hefyd,  a 
chymeryd  yr  holl  wlad,  fod  cynnydd  wedi  bod  yn  y  symiau  a  osododd 
y  dosbarthiadau  gweithiol  yn  eu  banciau  cynnilo  a'u  cymdeithasau  cyf- 
eillgar.     Ac  fel  prawf  diammheuol  ymhelíach  o  lwyddiant,  cyfeiriai  at 
allu  y  wlad  i  dreulio,  gyda  golwg  ar  yr  hyn  y  dangosai  fod  yr  ystadegau 
yn  ddiammheuol  foddhaol.     "  Yfasom  fwy  o  dê,"  meddai,  "nag  mewn 
un  flwyddyn  o'r  blaen;  defnyddiasom  fwy  o  siwgr;  cawsom  fwy  o 
wlân  i'n  gweithfeydd  ;  bu  genym  f wy  o  wasanaethyddion ;  cymerasom 
f wy  o  drwyddedau  i  saethu ;  bu  genym  gynif er  o  gerbydau ;  ac  nid 
oedd  mewn  un  gyfran  o'n  gwario,  pa  un  bynag  ai  ymysg  y  dosbarthiad- 
au  gweithiol  ai  dosbarthiadau  uwch,  un  arwydd  o  leihâd,  oddieithr 
mewn  un,  neu,  gadewch  i  mi  ddyweyd,  mewn  dwy.     Mewn  yfed  gwir- 
odydd  y  mae  lleihad  amlwg.     Nid  ydym  yn  yfed  yn  awr  ond  10  gwydr- 
iad  o  wirod  am  bob  13  a  yfem  yn  mlwyddyn  yr  yfed  mwyaf,  sef  1876, 
ac  yr  ydym  wedi  Ueihâu  un  gwydriad  o  bob  deg  yn  y  pedair  neu  y  pum' 
mlynedd  diweddaf.     Mewn  tybacco  hefyd  y  mae  ychydig  leihâd;  yr 
ydym  wedi  tori  ymaith  un  bibellaid  neu  un  cigar  allan  o  bob  85,  ac  fe 
dybir  fod  hyny  i'w  briodoli  i'r  doll  uwch."    Mor  wahanol  ydyw  hyn  oll 
i  ddyddiau  Diffyndollaeth,  yr  oes  euraidd  y  mae  pobl  ddoniol  y  Fas- 
nach  Deg  yn  hiraethu  am  eu  gweled  1     Yn  1839  yr  oedd  yn  Shemeld 
29,000,  ac  yn  Leeds  30,000  yn  derbyn  cymhorth  plwyfol.     Drachefn  yn 
1844  yr  oedd  12,000  yn  Manchester  yn  yr  un  ystâd.     Y  flwyddyn  hono, 
1844,  yr  oedd  naw  y  cant  o  boblogaeth  y  deyrnas  ar  y  plwyf ;  tra  yn 
1879,  adeg  ein  hiselder  diweddar  mwyaf,  nad  oedd  onà  iri  a  chwarter  y 
cant  yn  derbyn  cymhorth  plwyfol.     Am  ein  cydwladwyr  tirion  a  allont 
fod  yn  cael  eu  temtio  i  ddychymygu  y  byddai  dychwelyd  y  Toryaid  i 
allu  yn  debyg  o  fywiogi  maánach,  da  fyddai  iddynt  feddwl  am  y  pethau 
hyn  !    Heblaw  amddiffyn  yn  eiddigeddus  bob  gormes  a  chamwri;  Uochi 
y  fasnach  feddwol ;  ein  dysgu  i  ymgrymu  yn  barchedig  i'r  Sgweier,  ac 
ymddiried  ein  cydwybod  i  ofal  y  Person ;  torsythu  ymysg  Galluoedd 
tramor  a  chwilio  am  gyfleusdra  i  gweryla  â  hwynt^ — ^yn  ychwanegol  at 
amcanion  ardderchog  o  fath  y  rhai  hyn,  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  gan 
y  Toryaid  ddim  ag  y  maent  wedi  gosod  eu  bryd  yn  gymaint  arno  â'u 
heilun  o  Fasnach  Deg.    Mae  y  Standard  yn  ddigon  dibris  o  ddrychfeddwl 
mawr  y  rhai  a  dybir  y  fath  golofnau  i'r  achos  y  mae  yn  hanfodi  i'w  wasan- 
aethu,  fel  y  geilw  ef  y  "  Fair  Trade  Craze  " — y  peth  y  maent  yn  pendroni 
yn  ei  gylch  1    A  barned  y  Cymry  mwynion,  ai  dyma  y  bobl  y  maent  i 
ddychweJyd  i'r  Senedd,  a  gosod  eu  hunain  wrth  eu  traed  ?    Ac  y  mae  yn 
gysur  neillduol  i  ni  gofio,  yn  rhinwedd  y  Balot  a'r  Corrupt  Practices  Aciy 
fod  holl  ddannedd  eu  hysgriwiau,  trwy  ba  rai  y  buont  yn  gwasgu  mor 
ofnadwy  ac  yn   "  malu  wynebau  y  tlodion,"  erbyn  hyn  wedi  eu  llwyr 
ddinystrio,  ac  na  fydd  ein  boneddigion  mawrion,  gyda  holl  liíaws  ea 


TR   ETHOLUD    UYFP  BBDINOL. 


503 


cynffonau,  yn  etholiadau  y  dyfodol  ond  fel  pobl  eraill.  Mae  j  Cyfan- 
aoddiad  Prydeinig,  o  hyn  allan  jn  neillduol,  yn  amddiffyn  yn  eiddigus 
holl  hawliau  yr  etholwyr,  ac  yn  barod  i  gosbi  yn  ddiarbed  pwy  bynag 
a  ryfjgo  i  ymyraeth  à  hwynt 

Am  y  rhesymau  paham  y  gellid  dysgwyl  pleidleisiad  cryf  a  gorchfyg- 
ol  o  blaid  Rhyddfrydwyr  yn  yr  Etholiad  sydd  bellach  gerllaw,  prin, 
dybygem,  j  mae  eisieu  myned  trwy  y  ffurf  o'u  crybwyll.  Nid  oes  dim 
sydd  yn  werth  ei  geidwadu  jn  ein  plith  na  fyddent  yn  sicr  o  ofalu  am 
dano  yn  llawn  cystal,  os  nad  gwell  na'u  gwrthwynebwyr.  Yn  wir  y 
mae  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau  da  sydd  yn  ein  meddiant  wedi  eu  creu  gan 
y  Rhyddfrydwyr,  ac  nid  ydyw  yn  debyg  y  byddai  iddynt  fod  mor  wall- 
gof  a  dinystrio  gwaith  eu  dwylaw  eu  hunain.  Mae  y  siarad  mawr  sydd 
.  yn  ffynu  yn  gymaint  am  eu  hysbryd  chwyldröadol,  a'u  hysfa  i  ddym- 
chwelyd  a  dinystrio,  y  peth  mwyaf  disail  y  gellid  meddwl  am  dano. 
Mae  yn  wir  fod  ambell  ddinystrio  yn  anhebgorol  mewn  trefn  i  gadw. 
Rhaid  tori  aelod  weithiau  er  mwyn  achub  y  corff,  ac  mewn  amgylchiad 
felly  dinystrydd  y  peth  mawr  ydyw  y  neb  a  fynai  arbed  y  peth  bychan. 
Yn  yr  ystyr  yma  yr  oedd  yr  Arglwyddi  Ceidwadol  pan  yn  troi  y  Cowr 
pensation  for  Improvements  Bül  allan  o'u  Tŷ  yn  gwneyd  eu  hunain  yn 
gyfrifol  am  beth  anferth  o'r  galanasdra  a  gymerodd  le  mewn  canlyniad 
yn  Iwerddon ;  ac  mewn  lliaws  o  amgylchiadau  yr  un  fiíunud,  y  mae 
ymlyniad  dall  Ceidwadwyr  wrth  gamwri  am  ei  fod  yn  hen,  neu  am  nad 
ydoedd  i'w  deimlo  yn  gymaint  mewn  amseroedd  aethant  heibio  a  than 
amgylchiadau  cwbl  wahanol,  wedi  arwain  y  deyrnas  i  fin  dibyn  ag  yr 
oedd  yn  dda  bod  wrth  law  ddynion  doethach — "  a  fedrent  ddeall  yr 
amseroedd  i  wybod  beth  a  ddylai  Israel  ei  wneuthur  " — i'n  hachub  rhag 
trychineb.  Yn  wir  y  mae  Ceidwadwyr,  dan  arweiniad  dynion  fel 
Disraeli  a  Randolph  Churchill,  yn  agored  i  ffitiau  sydd  yn  eu  gwneyd 
yn  wirioneddol  beryglus,  ac  yn  peri  i'r  Tory  Democracy,  heb  fod 
dan  lywodraeth  unrhyw-  egwyddor,  ruthro  ymlaen  i  wneyd  un- 
rhyw  beth,  am  y  gallo  ymddangos  mor  eithafol  Ryddfrydig  fel 
na  fyddo  yn  bosibl  yn  y  cyfeiriad  hwnw  i  neb  fyned  tu  hwnt  iddo. 
Y  mae  Rhyddfrydiaeth  oleuedig,  o'r  ochr  arall,  yn  llywodraethu  ei 
hachosion  "wrth  farn,"  a  than  deimlad  o  gyfrifoldeb,  ac  y  mae  ei 
mesurau  teg,  am  hyny,  yn  debyg  o  fod  hefyd  yn  ddiogel.  A  dyna 
gymeriad  y  mesurau  ag  yr  ymffrostiwn  ynddynt  fel  cynnyrchion  goreu 
ein  gwladlywiaeth  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  y  rhai,  er  ein  bod  yn 
ddyledus  am  danynt  yn  gwbl  i  ymdrechion  Rhyddfrydwyr,  eto  y  mae 
y  Toryaid  yn  cyfrif  cymaint  ar  ein  hanwybodaeth  neu  ein  gallu  i 
anghofio,  fel  y  maent  yn  barhaus  yn  hòni  iddynt  eu  hunain  yr  holl 
glod  o'u  sicrhàu.  Cymerer  ychydig  fel  engreifftiau  o'r  lliaws.  Dyna 
ein  holl  Ddiwygiadau  Seneddol  oV  cychwyniad  mawr  yn  1832,  a'r 
Balot,  a'r  Corrupt  Practices,  ac  Estyniad  yr  Oriau  i  Bleidleisio,  hyd 
Estyniad  y  Bleidlais  i  dŷddalwyr  yn  y  wlad,  a  sicrhäwyd,  wedi  deng 
mlynedd  o  ryfela  cildyn  yn  ei  erbyn  gan  y  Toryaid,  y  flwyddyn 
ddiweddaf ;  dyna  bob  symudiad  yn  nghyfeiriad  Rhyddid  Crefyddol, 
o  ddiddymiad  yr  hen  ddeddfau  erlidgar  yr  oedd  boneddigion  a 
phersoniaid  y  dyddiau  gynt  yn  llawenychu  yn  gymaint  ynddynt,  a 
Rhyddfreiniaid  y  Pabyddion  á'r  Iuddewon,  i  lawr  hyd  agoriad  y  Prif- 
ysgolion  i  Ymneillduwyr,  a'r  caniatâd  i  weinidog  Anghydffurfìol,  trwy 

212 


504  YB   ETHOLIAÜ    CYFFRISDLNOL. 

Act  ein  cydwladwr  Mr.  Osborne  Morgan,  i  weini  yn  nghladdedigaeth 
ei  bobl  yn  y  mynwentydd  plwyfol ;  dyna  ddilëad  yr  holl  Drethoedd 

§orthrymus,  o  Dreth  yr  Yd  a  Threthoedd  Morwriaeth,  y  rhai  y  bu  eu 
ilëad  mewn  modd  neillduol  yn  gychwyniad  masnach  rydd  a  dechreu- 
ad  Uwyddiant  digyffelyb  y  deugain  mlynedd  diweddaf,  i  lawr  i  Dreth  y 
Papyr,  a  Threth  y  Goleuni,  a'r  Dreth  Eglwys,  a'r  Trethoedd  ar  gynifer 
o  angenrheidiau  bywyd  ;  dyna  y  cymhorth  gan  y  Wladwriaeth  at 
Addysg  Elfenol,  heb  ei  defnyddio  fel  offerynoliaeth  i  wneyd  y  bobl  yn 
Eglwyswyr  ("i  addysgu  y  plaut  yn  egwyddorion  Eglwys  Loegr"),  o'r 
granis  cyntaf  at  Ysgolion  Brytanaidd  hyd  sefydliad  ein  cyfundrefn 
ardderchog  o  Fyrddau  Ysgol,  ynghyd  a  rhy  w  gymaint  o  ëangiad  ar  yr 
Ysgolion  Gramadegol  Gwaddoledig;  dyna  bob  mesur  o  degwch  a 
chyfiawnder  a  estynwyd  i'r  Iwerddon,  y  rhai  ydynt  oll  â'u  tuedd  i 
symud  o  galonau  y  Gwyddelod  y  teimlad  o  ddwfn  anfoddlonrwydd  a 
gynnyrchwyd  gan  oesoedd  o  ormes,  a'u  dwyn  i  deimlo  ein  bod  bellach, 
yn  sicr,  yn  awyddus  am  estyn  i'r  Iwerddon  yn  union  yr  un  rhagor- 
freintiau  ag  a  fwynheir  gan  bob  rhan  arall  o'r  Deyrnas  Gyf unol ;  dyna 
bob  amddiffyn  a  estynwyd  i  Àmaethwyr,  a  phob  attaliad  ar  y  Fasnach 
feddwol,  a  llawer  o  bethau  eraill  a  ailesid  enwi :  fe  ŵyr  pawb  eu  bod 
oll  yn  dra  gwerthfawr,  ac  eto,  y  maent  oll  wedi  eu  cael  trwy  ymdrech- 
ion  y  blaid  Ryddfrydig,  ac  er  gwaethaý  y  Toryaid  /  Mae  yn  wir  fod 
rhai  o  honynt  wedi  eu  cario  i  weithrediad  pan  oedd  y  Toryaid  mewn 
awdurdod,  ond  yr  oeddynt  am  flynyddoedd  wedi  bod  yn  eu  gwrth- 
wynebu,  ac  fe'u  gorfodid  i'w  pasio  yn  unig  am  fod  y  Rhyddfrydwyr  yn 
drech  na  hwynt;  ac  y  mae  eu  hyfdra  yn  ymffrostio  ynddynt  fel  eu 
mesurau  eu  hunain  yn  beth  ag  y  mae  hanesyddiaeth  dan  rwymau  i'w 
gondemnio,  ac  y  dylai  pob  dyn  gonest  edrych  arno  gyda  dirmyg. 

Gwerth  ein  hastudiaeth  o  helyntion  yr  amser  aeth  heibio  ydyw  y 
goleuni  a  deifl  i  ni  ar  y  dyfodol.  Pa  un  o'r  ddwy  blaid  sydd  debycaf 
o  estyn  i  ni  y  mesurau  ag  y  mae  amgylchiadau  y  dyddiau  hyn  yn  galw 
am  danynt  ì  Mae  yn  wir  y  gallai  y  Toryaid,  dan  arweiniad  anam- 
gyffredadwy  arwr  y  Tory  Democracy,  fel  Mr.  Anything  John  Bunyan, 
roddi  i  ni  beth  bynag  a  fynom  ;  ond  o  barch  iddynt  hwy  eu  hunain,  ac 
yn  enwedig  y  bobi  dda  yn  eu  plith  ag  y  mae  ganddynt  eto  rywfaint  o 
barch  i  egwyddor  ac  anrhydedd,  ni  ddylem  oddef  iddynt  eu  darostwng 
eu  hunain  i'r  fath  ddiraddiad.  Ond  am  y  Rhyddfrydwyr,  pethau  o'rfath 
ag  sydd  arnom  eisiau  ydyw  y  pethau  ag  y  mae  yn  naturiol  i  ni  edrych  am 
danynt  oddiar  eu  llaw.  Y  maent  hwy  o'r  bobl,  ac  yn  hanfodi  i'w 
gwasanaethu.  Mae  yn  wir  na  wnant  gam  â'r  pecdefìgion  ;  ond  y  mae 
mor  sicr  a  hyny  na  allant  edrych  arnynt  fel  rhywogaeth  mor  uwch- 
raddol  o  fodau  fel  nad  ydyw  y  gweddill  o'n  cyd-ddynion  yn  hanfodi 
ond  i  fod  yn  gaethweision  iddynt.  Nid  ydyw  Rhyddfrydiaeth  yn 
gofyn  iim  unrhyw  ffafr,  ond  y  mae  yn  hawlio  pob  cyfiawnder.  Nid 
ydyw  rhaglen  y  blaid  eto  wedi  ei  gwneyd  i  fyny  gyda  goiwg  ar  yr 
Etholiad;  ond  y  mae  amryw  faterion  ag  y  mae  yn  eithaf  amlwg  y 
rhaid  eu  cymeryd  i  sylw  yn  y  Senedd  ddyfodol,  ac  y  mae  yn  bwysig  i 
ni  anfon  iddi  ddigon  o  Ryddfrydwyr  da  i'w  penderfynu  yn  y  fath  fodd 
ag  a  wasanaetho  i  ddaioni  penaf  y  genedl.  Am  gwestiwn  y  tir,  prin  y 
mae  yn  foddhaol  i  neb ;  y  mae  llawer  o  dirfeddiannwyr  a  Ùîaws  o 
ffermydd    mawr    o'r    eiddynt    yn    myned    yn   anialwch,    a  miloedd 


YR    ETHOLIAD    OYFPREMNOL.  505 

o  amaethwyr  yn  methu  byw.  Fel  yn  yr  îwerddon,  mae  yn  rhaid 
i'r  tir  yn  y  wlad  hon  hefyd  wrth  ddeddfwriaeth  ddoethach  a  mwy 
cyfiawn  na  dim  sydd  hyd  yma  wedi  cyrhaedd  ein  deddflyfrau.  Mae 
arnom  eisieu  llywodraeth  leol  o  natur  mwy  ymarferol  nag  sydd  yn 
bosibl  yn  llysoedd  yr  Ustusiaid,  a  rhaid  ei  gosod  yn  nwylaw  pobl  fydd 
yn  gyfrifol  i'r  trethdalwyr.  Yr  ydym  ni  yn  credu  hefyd  mai  goreu  po 
gyntaf  i  ninnau  wneyd  addysg  fydol  ein  plant,  sydd  eisoes  yn  orfodol, 
hefyd  yn  hollol  rad.  Mae  yn  ddyddorol  gweled  mai  y  bobi  barchus,  y 
rhai,  trwy  gyfyngu  i  blaid  y  cyf raniadau  a  f wriadwyd  i'r  genedl,  sydd 
yn  llwyddo  i  gael  eu  haddysg  eu  hunain  ymron  heb  dalu  dim,  ydyw  y 
rhai  sydd  yn  pregethu  fwyaf  yn  erbyn  addysg  rad  i'r  bobl.  Ond  yr 
ydym  yn  credu  fod  hyny  yn  anocheladwy.  Y  mae  ein  trethiadau  Ueol 
hefyd  yn  galw  am  eu  had-drefnu,  ac  yn  enwedig  mewn  ffordd  o  ddwyn  y 
cyfoethogion  a'n  tir-feddiannwyr  mawrion  i  gymeryd  eu  rhan,  yn  debyg 
fel  y  gorfodir  y  werin  i  wneyd,  yn  nygiad  y  beichiau.  cyhoeddus.  Ac 
erbyn  hyn  fe  ddeallir  ar  bob  llaw  fod  dadsefydliad  a  dadwaddoiiad  yr 
Egiwys  Sefydledig  yn  beth  sydd  wrth  y  drws.  Ni  raid  i  ni  ddyweyd 
pethau  cryáon  ar  y  mater  hwn  ;  gadawn  i'n  hen  gydymaith  parchus  y 
Becord — cyhoeddiad  cymeradwy  o  eiddo  yr  Eglwys  ei  hunan — ddadgan 
ffrwyth  ymofyniad  manwl  a  wnelsai  mewn  perthynas  iddo.  Yn  y 
rhifyn  am  Awst  14,  y  flwyddyn  hon,  dywedai : — 

Fe  allai  ymddangos  hyd  yn  nod  yn  awr,  fel  pe  byddai  Eglwyswyryn  nghwsg  ac  yn 
anymwybodol  o'r  hyn  sydd  yn  eu  haros.  Os  felly,  hwy  a  gânt  ddeffröad  tra 
anghysurup.  Yr  ydym  ni  wedi  casglu  d'gon  o  wybodaeth  i  fod  yn  alluog  i  farnu  yn 
lled  agos  am  yr  achos,  ac  yr  ydym  yn  anturio  dyweyd  y  daw  y  canlyniad  fel  syndod 
i  bawb.  Yr  oll  sydd  yn  angenrheidiol  i  roddi  llwyddiant  cyflawn  i  frad  y  dadsefydl- 
iad  ydyw  i  Eglwyswyr  barbau  i  "  beidio  codi  y  cwestiwn,"  ond  pleidleisio  yn  Rhydd- 
frydol  neu  yn  Doryaidd,  yn  ol'eu  plaid,  heb  gyfeiriad  at  olygiadau  yr  ymgeiswyr  ar 
.  gwestiwn  yr  Eglwys.  Fe  wneir  pobpeth  a  ellir  i  gadw  Eglwyswyr  yn  dawel ;  tra,  ar 
y  llaw  arall,  y  gwneir  ymdrechion  egniol  i  effeithio  ar  etholwyr  newyddion,  a  pheri 
iddynt  waeddi  am  ddadsefydliad.  Drachefn,  y  mae  ymgeiswyr,  yn  llythyrenol  wrth  y 
cannoedd,  yn  rhwymo  eu  hunain  i  yspeiliad,  er  sicrhau  y  llafurwyr ;  tra,  "  rhag  ofn 
rhwygo  pleidiau,"  neu  am  nad  yw  y  cwestiwn  yn  addfed,  y  maeetholwyr  o'r  dosbarth 
uchaf  a  chanol,  yn  cydsynio  i  fod  yn  ddystaw  ar  gwestiwn  yr  Eglwys.  Yna,  pan 
fydd  yr  etholiad  drosodd,  a'r  Senedd  wedi  cyfarfod,  fe  fydd.  i  ryw  blaid-arweinydd 
mawr  ddarganfod,  er  nad  oedd  dadsefydliad  wedi  ei  wneyd  yn  gwe&tiwn  plaid,  eto 
fod  y  genedl  ei  hunan  wedi  anfon  mwyafrif  o'i  chynnrychiolwyr  i  Westminster  gydag 
archiad  i  dynu  yr  Eglwys  i  lawr,  ac  nad  ellir  anufuddhau  commisiwn  i'r  Senedd  gan 
y  fath  awdurdod  uchel— ac  am  hyny  at  y  gwaith. 

Druan  o'r  Becorcl/  A  chan  yr  ymddengys  fod  y  fath  gyfathrach 
rhwng  pobl  y  "  Bîr  a'r  Bibl,"  gallwn  ychwanegu,  fod  cwestiwn 
y  fasnach  feddwol  hefyd,  erbyn  hyn,  wedi  codi  i'r  fath  arbenig- 
rwydd,  a  myrddiynau  o'n  cyd-ddeiliaid  yn  teimlo  mor  angerddol 
mewn  perthynas  iddo,  fei  y  bydd  yn  anmhosibl  ei  adael  yn  hwy 
heb  roddi  dyfarniad  arno  a  fydd  yn  amddiffyn  i'r  deyrnas  rhag 
y  felldith  drymaf  ag  y  mae  yn  gruddfan  dani.  Ac  yr  ydym  yn 
credu  fod  hyd  yn  nod  yr  arweinwyr  Rhyddfrydig  eto  heb  orphen 
eu  "  haddysgiaeth "  ar  hyn,  ac  y  rhaid,  yn  y  pen  draw,  ei  adael 
ymhob  man  i'w  benderfynu  yn  uniongyrchol  gan  y  bobl  eu  hun- 
ain,  ac  nid  ei  ymddiried,  fel  un  o  lawer  o  bethau,  i  ddoethineb  y 
byrddau  sirol  y  bwriedir  eu  ffurfio.  Dywedai  Mr.  Trevelyan,  wrth 
siarad  rai  blynyddocdd  yn  ol  am  roddi  y  gallu  hwn  yn  uniongyrchol 


606  \a  craoLuo  oyffbbdinou 

yn  ilaw  y  bobl,  nad  oedd  dim  a  allai  eu  llywodraethwyr  wneyd  ag  oedd 
yr  ugeinf ed  ran  mor  bwyaig  iddynt,  Ac  i  ni  yn  Nghymru,  yn  enwedig, 
y  mae  y  mater  o  Addysg  Ganolraddol  yn  un  o  bwysigrwydd  tra 
mawr.  Fe  ddarfu  i'r  Weinyddiaeth  flaenorol,  ar  ol  cael  ei  hir  lesteirio, 
ddwyn  i  mewn  fesor  rhagorol  ar  hyn  ychydig  cyn  ei  dymchweliad ;  ac 

În  ein  bryd  ni,  nid  doeth  y  gwnelai  cryn  nifer  o'n  cyfeillion — ac  o 
erwydd  mater  neu  ddau  na  fuasai  gan  ei  gynnygwyr  wrthwynebiad 
i'w  cyfnewid  mewn  pwyllgor — yn  codi  bloedd  yn  ei  erbyn  fel  pe  na 
fuasai  y  cyfan  ond  dyfais  o  eiddo  ein  gelynion  i'n  bradychu.  Ar  ol 
hyny  y  mae  gwrthwynebwyr  yr  amcan,  yn  y  wawr  o  obaith  a  welent 
yn  nychweliad  eu  plaid  i  awdurdod,  wecü  dyfod  ymlaen  yn  dra  gwrol 
i  gondemnio  y  mesur.  Y  mae  penderfyniadau  aelodau  Gymreig  y  Tý 
Isaf  o  Gonfocasiwn,  yn  cynnyg  tynu  ymaith  ei  holl  enaid  a'i  adael  yn 
ysgerbwd  mor  ddiwerth  fel  y  byddai  yn  llawer  gwell  i'r  genedl  fod 
hebddo.  Ac  yr  oedd  Arglwydd  Granbrook  wrth  dderbyn  y  penderfyn- 
iadau  hyny,  yn  raslawn  yn  dadean  ei  obaith  (( y  byddai  i'r  mater  gael 
ymwneyd  ág  ef  yn  y  Senedd  nesaf  mewn  modd  a  foddlonai  holl 
ymestyniadau  cyfiawn  y  Dywysogaeth."  Mae  yn  amlwg  mai  y  gair 
<(  cyfiawn  "  yn  yr  atebiad  hwn  a  fwriedid  i  fod  dan  bwyslais,  gan  fod 
y  bobl  ragorol  hyn  yn  golygu  fod  adfer  a  sefydlu  at  wasanaeth  y 
genedl,  fanteision  ag  oeddynt  hyd  yma  wedi  eu  gorfaelu  gan  sect,  yn 
anghyfiawnder  ac  yn  yspeiliad  !  Ond  er  mwyn  hyn  hefyd,  yn  gystal 
ag  er  mwyn  yr  holl  amcanion  pwysig  a  grybwyllwyd  uchod,  ynghyd  a 
rhai  eraill  o  gyffelyb  natur,  y  mae  o  bwys  mawr  ein  bod  olí  yn 
ystyried  o  ddifrif  pa  ddefnydd  a  ddylem  wneyd  o'r  etholfraint  yn 
mis  Tachwedd.  Pe  dychwelem  Doryaid  i  allu,  nid  oes  un  math  o 
debyg,  heb  iddynt  eu  gwadu  eu  hunain,  y  byddai  iddynt  geisio 
gwneyd  y  pethau  ag  ydynt  i'r  deyrnas  mor  anhebgorol  angenrheidioL 
O'r  ochr  arall,  os  dychwelwn  Ryddfrydwyr,  ac  mewn  nifer  digonol  i 
allu  cadw  gwastrodedd  ar  y  cynghreiriad  gwaradwyddus  a  diegwyddor 
rhwng  y  Toryaid  a'r  Parnelliaid,  y  mae  eu  hanes  yn  yr  amaer  aeth 
heibio,  ynghyd  a  gallu  a  chymeriad  y  gwŷr  rhagorol  ydynt  yn  awr  yn 
eu  harwain,  yn  ddigon  o  wystl  i  ni  y  gwnant  yr  oll  a  f o  yn  ddichon- 
adwy  i'n  gwasanaethu. 

Un  gair  arall :  costied  a  gostio,  na  fydded  i  Ryddfrydwyr  Gymru 
syrthio  i'r  amryfusedd  yr  aetn  cynifer  o'u  brodyr  iddo  yn  1874,  trwy 
redeg  mwy  nag  un  ymgeisydd.  Cymered  y  blaid  bob  poen  i  ddyfod  i 
gyd-ddealltwriaeth ;  ond  wedi  hyny,  edrycher  ar  unihy w  ymgeiaydd  a 
ymdrecho  i'w  rhwygo,  pa  mor  uannibynol "  bynag,  fel  gelyn  a  bradwr. 

Daniel  Rowlamss. 


NODIADÀU    LLENYDDOL. 

Á   Oommmtarf  <m  St.  PauP$  Epistle  to  the   Oalatiomi.    By  Joseph  Aüaä 
Bhbt.    London  :  Hodder  &  Stoaghton. 

Y  MàB  awdwr  y  gwaith  hwn  wedi  cyrhaedd  enwogrwydd  uehel  fel  efrydydd  o'r 
Ysgrythyrau.  Dyddia  y  gyfrol  yma  o  "Epworth  Lodge,  Wrexham,"  Ue  y  mae 
wedi  bod  yn  weinidog  parchus  ac  yn  arolygydd  y  gylchdaith  gyda  y  Wcaleyeid ;  ond 
yr  ydym  yn  deall  ei  fod  yn  awr  ar  ymadael,  gan  ei  fod  wedi  ei  benodi  yn  Athraw 
Dnwinyddol  yn  ngholeg  y  Cyfundeb  Wealcyaidd  yn  Richmond.  Nid  oee  llawer  ex 
pan  ddygwyd  allan  gan  yr  un  cyhoeddwyr  ei  Esboniad  ar  Epistol  St.  Paul  at  y 
Rhufeiniaid,  pria  7*.  6c.,  yr  hwn  aydd  yn  ei  bedwerydd  argraffiad  ;  dilynwyd  hwnw 
gan  Esboniad  ar  Epùstolau  St  Paul  at  y  Ooriẁthiaid,  pria  lOs.  6c,  yr  hwu  sydd  yn 
ei  ail  argraflud ;  a  dyma  hwn  yn  awr  wedi  ymddangoa  ar  yr  Epittol  at  y  Oalatiaid, 
pria  5s.  T  mae  felly  wedi  owbihâu  ei  eaboniadaeth  ar  bedwar  Bpiatol  trydedd 
daith  genadol  yr  Apostol  PauL  Hydera  allu  dwyn  allal  gyfrol  eto  ar  yr  Epiatolau  a 
yagrifenodd  yr  Apoatol  yn  neillduedd  ei  garohariad  eyntaf,  eef  y  rhai  at  yr 
Ephesiaid,  y  Philippiaid,  y  Colosaiaid,  a  Philemon  ;  ao  yna  bummed  cyfrol,  ar  y 
ddau  Epiatol  cyntaf  a'r  tri  olaf  a  yagrifenodd,  aef  y  rhai  at  y  Thesaaloniaid  yn  yatod 
ei  ail  daith  genadol,  a'r  Ueill  a  yagrifenwyd,  fel  y  gobeithia  yr  awdwr  ddangoa,  ar  ol 
ei  garchariad  cyntaf ;  gan  derfynu  gyda  ohyfrol  ar  ddyageidiaeth  yr  Apoatol  gyda'i 
gilydd,  gan  ei  gymharu  ftg  eiddo  yagrifenwyr  eraiU  y  Teatament  Newydd,  ac  olrhaîn 
y  cyfan  i'w  tarddiad  cyffredin  yn  nysgeidiaeth  Criat  ac  yn  arfacth  dragywyddol  Duw. 
Fe  welir  fod  yr  awdwr  wedi  goaod  nod  clir  ao  uohel  o'i  flaen,  ao  y  mae  yn  amlwg  ei 
fod  yn  erynhol  ei  ymadferthoedd  mewn  modd  tra  chanmoladwy  yu  yr  ymdrech 
i  geiaio  ei  gyrhaeddyd.  Y  mae  yn  arwydd  dda  fod  derbyniad  mor  garedig  yn  cael  ei 
roddi  i'w  lyfrau.  Er  maint  yr  awch  am  y  gwagaaw  a'r  cynhyrfiadol  ymysg  darllen- 
wyr  y  deyrnaa,  mae  yn  aodwg  fod  er  hyny  lîawa  mawr  o  bobl  feddylgar  aydd  yn 
rhoddi  gwerth  neillduol  ar  ymdrechion  gwỳr  galluog  i'w  dysgu  yn  fanylach  yn 
mhethau  Duw.  Ao  mae  yn  ddiammeu  fod  Mr.  Beet  yn  Uawn  deilyngn  ei  boblog- 
rwydd.  T  mae  yn  weithiwr  difefl.  Gwna  ddefnydd  Uawn  o  bob  cymhorth  aydd  o 
fewn  ei  gyrhaedd  i  ddeaU  y  rhanau  o'r  Oair  a  f o  o  dan  ei  sylw,  ao  eto  ni  edy 
i'w  edmygedd  at  y  rhai  mewn  amseroedd  hen  a  diweddar  sydd  wedi  gosod  y  byd  dan 
y  fath  ddyled  iddynt  ei  leateirio  i  feddwl  yn  annibynol  ei  hunan,  ond  oyfuna 
gyda  gwybodaeth  ëang  o  olygiadau  yr  esbonwyr  goreu  y  fath  fesur  o  synwyr  da,  ao 
addfedrwydd  barn,  a  gaUu  i  weled  i  amcan  a  chydymdeimlo  ftg  ysbryd  yr  ysgrifen- 
wyr  sanctaidd,  fel  y  mae  yr  esbonrad  a  ddyry,  yu  bur  gyffredin,  yn  Uawm  a 
eÛir  a  boddhäol.  Y  mae  i  ninnau,  fel  i'n  hanwyi  gyfaiU  Mr.  Parry,  yu 
anamgyffredadwy  paham  yr  oedd  Archddiacon  Farrar  yn  y  ConUmporary  yn  yatyried 
y  gwaith  hwn  o'i  eiddo  yn  nwch  nag  esboniad  ein  eydwladwr,  Mr.  Charles  Edwards, 
ar  yr  Epistol  Cyntaf  at  y  Corinthiaid.  Y  mae  yn  deilwng  o  gaamoliaeth  uohel 
mae  yn  wir,  ond  nid  ydy w  i'w  osod  yn  yr  un  dosbarth  ft  hwnw.  Mewn  barn  a  syn- 
wyr  fe  allai  nad  ydyw  gymaint  ar  ol ;  ond  mewn  dyegeidiaeth,  a  gallu,  a  bywyd,  y 
mae  y  Cym  o,  dybygem,  yn  Uawer  mwy  cyfoethog.  Nid  ydyw  yn  hòni  dysgeidiaeth 
fawr,  ond  gau  fanteûtio  ar  feirniadaeth  dda  ysgolheigion  fel  EUicott,  a  deongladaeth 
feistrolgar  gwỳr  fel  Lightfoot,  a  chan  gadw  yn  glir  ft  llawnder  eu  cyfeiriadau  dysg- 


508  NODIADAÜ   TXENYDDOL. 

edig,  ond  wedi  meddwl  ei  faterion  i  olenni,  fe  esyd  ger  bron  y  pethau  hanfodol  i 
eglurhadaeth  y  Gaîr  mewu  dull  a'u  gwna  yn  ddealladwy  i  rai  sydd,  er  heb  tod  ya 
ddyagedig,  eto  yn  efrydwyr  meddylgar  o'r  Ysgrythyrau.  Trefua  yr  Epistoi  yn  ol 
ei  gynnwyt  i  raniadau  uaturiol,  a  rhydd  gyfieithiad  mor  lythyrenol  ag  a  all  o  bob 
adran  eyn  ei  hesbonio,  i'r  dybeu  o  geisio  gosod  y  darUenydd  cyffredin  ar  yr  uu  tir 
a  phe  bnaaai  yn  abi  i  ddarìlen  y  testun  Groeg.  Mae  y  cyfieithiad  a  ddyry  felly  nid 
yn  anfynyoh  yn  ddigon  clogyrnaidd,  yn  Uawn  mwy  felly  ua'r  Rermed  Yersion;  ond 
gwsaanaetha  i'r  amcan  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg,  a  chynnorthwya  i  ddangos  yn 
fwy  clir  eiriadaeth  yr  Apostol.  Tma  a  thraw  fe  ddyry,  ar  wahan  oddiwith  yr 
esboniad,  nodiadau  ar  faterion  dyddorol  sydd  yn  codi.  Ceir  nodiad  rhagorol  felly, 
tn  dal  114,  ar  y  Sabboth.  Greda  oddiwrth  Gen.  ii.  3,  gyda'r  cyfeiriadau  yma  a 
thraw  yn  yr  hen  fyd  at  raniad  amaer  i  wythnosau,  fod  sefydliad  y  Sabboth  yn  myned 
yn  ol  at  y  greadigaetfa.  Ond  golyga  iod  yr  oU  sydd  yn  ymddangos  fel  yn  profi  hyny, 
o'r  Bibl  ac  o'r  byd  Cenedlig,  yn  rhy  wan  fel  awdurdod  dros  Ddydd  yr  Arglwydd ; 
ond  fod  hwnw,  ynglỳn  ftg  adgyfodiad  Crist  a  haues  yr  eglwys  foreuol,  yn  dwyn  ar 
ei  wyneb,  ac  mewn  Hythyrenau  y  gall  pawb  eu  darllen,  brawf  o'i  Ddwyfol  darddiad 
a'i  amcan  cyffredinol,  yr  hyn  hefyd  a  gadarnheir  gan  yr  hen  gyfeiriadau  at  yr  wythnos 
a'r  seithfed  dydd.  Tn  y  diwedd  ceir  niier  o  dissertations  neu  draethodau  ar  y  mater- 
ion  canlynol :  Llyfr  yr  Actau  o'i  gymharu  â'r  Epistol  at  y  Galatiaid  ;  Tr  EpUtolau 
at  y  Corinthiaid  a'r  Rhu'einiaid  o'u  cymharu  â'r  un  at  y  Galatiaid  ;  Amser  yagrif- 
euiad  yr  Epiatol  at  y  GalatiaM,  Epistol  Iago  o'i  gymharu  ft'r  Epistol  at  y  Galatiaid  ; 
Efengyl  ac  Epittol  Cyntaf  Ioau  o'u  cymharu  ft'r  Epistol  at  y  Galatiaid  ;  Cyfiawnhâd 
trwy  Ffydd  ;  Croea  Crist ;  Diweddglo  neu  Summary  of  ResuUs.  Mewu  cyfeiriad  at 
awgrym  o  eiddo  Dr.  Ellioott  yn  ei  ragymadrodd  i'w  Esboniad  ar  y  Galatiaid,  y 
byddai  yn  ddymunol  i  bob  esboniwr  ei  gyfyngu  ei  hun  i  diriogaeth  neillduol  o 
esboniadaeth,  yr  oedd  efe  yn  ei  osod  fel  ei  nôd,  nid  trwy  elfeniad  Gramadegol  mânwl 
neu  tiwy  ddwyn  ynghyd  bob  goleuni  o  ffynnonellau  ereill  i  gael  o  hyd  i  linell  yr 
Apoetol  o  feddwl,  ond  cael  allan,  ac  fel  amcan  eithaf  ei  linell  o  feddwl,  ei  syniad 
am  yr  Efengyl  ac  am  Grist.  A  rhaid  dyweyd  ei  fod  yn  cadw  y  nôd  yma  yn  barhftos 
o'i  flaen,  a'i  fod  i  fesur  helaeth  yu  ei  gyrhaedd.  Mae  amryw  o'r  dissertaiions  yn 
delio  ftg  amcan  y  gyfrol  a  fwriada  ysgrifenu  wedi  iddo  esbonio  holl  Epistolan  Panl, 
Ar  ei  ddyageidiaeth  yn  gyffredinol  o'i  chymharu  fig  eiddo  ysgrifenwyr  eraill  y 
Teatament  Ne^ydd,  ac  fel  y  mae  yn  codi  o  ddysgeidiaeth  Crist.  Y  mae  hyny  yn 
ateb  dyben  rhagorol  fel  y  mae,  ar  y  naili  law,  yn  dangos  mor  ddiaail  ydyw  y 
feirniadaeth  ddinystriol  a  fynai  fod  y  naill  ran  o'r  Testament  Newydd  yn  dym- 
chwelyd  rhan  neu  ranau  eraill ;  ac  ar  y  llaw  arall,  fel  y  mae  yn  dangos  "cyaondeb 
y  ffydd,"  neu  yr  unoliaeth  hanfodol  sydd  yn  rhedeg  trwy  ac  yn  cylymu  ynghyd 
bob  rhan  o'r  Dadguddiad  DwyfoL  Gallwn  yn  galonog  argymhell  y  llyfr  hwn  fel  uu 
a  dalai  yn  rhagorol  am  ei  astudio. 


The  Old  Tettammt  Propheey  of  the  Consummation  of  God'$  Kingdom}  traeed  t» 
itt  Eùtorieal  Devetopment.  By  C.  Yon  Orelli,  Professor  cl  Theology, 
Basel.    Tranelated  by  Rev.  J.  S  Banks,  Headiigley  College,  Leeda, 

Encyclofoedia  of  Theology.  By  Dr.  J.  F.  Babigbr,  Ordinary  Profeasor  of 
Eyanceìical  Theology  at  the  Uniyersity  of  Breslau.  Tranalate^,  with 
Additions  to  the  History  and  the  Literatuie,  by  the  Rev.  John  Macpherson, 
M.A.,  Findhorn.     Vol.  II. — Clark's  Fureigu  Tueolo^ical  Lbrary. 

T  cytbolatt  cyntaf  am  1885.  Mae  gwaith  Dr.  Orelli  yn  amcanu  at  gael  allan  yr 
ystyr  a  allai  fod  yn  rhai  o  brophwydoliaethau  yr  Hen  Destament  i'r  ihai  y  traddodid 
hwynt  iddynt  ar  y  cyntaf.     Y  mae  wedi  bod  yn  arteriad  i  ddarllen  cymaint  o'r 


tíODIÀDAÜ    LLENYÛDOL.  5()9 

Testameut  Newydd  i  ragddywediadau  yr  Hen  Destimeut  fel  ag  ymron  i  wneyd  i 
ffwrdd  â'r  gwahaoiaeth  rhwng  y  mesur  o  oleuni  a  roddid  i'r  eglwys  yn  y  naill,  yn 
ngwawr  wanaidd  y  boreu,  ac  yn  y  llall,  yn  nysgleirdeb  ei  hanner  dydd.  Pan  aeth 
dynion  i  efrydu  y  proph wydoliaef h  iu  hyny  yu  ngole'ini  Rhesymoliaeth  oer,  nid  oedd 
yn  annaturiol  iddynt  golli  golwg  ary  cyfoeth  o  ystyr  ysbrydol  ag  yr  oedd  .y  byd  am 
gyhyd  o  amser  wedi  cynnryd  yn  giniataol  ei  fod  yu  gorwe  id  yndlynt.  Didleuent 
mai  yr  uoig  ystyr  a  allai  fod  iddynt  ydoedd  eu  hystyr  i'r  prophwydi  en  hunain,  ac 
i'w  cydwladwyr  yr  amcanent  at  eu  dwyn  ger  eu  bron.  Ac  erbyn  gweled  fod  y  rhan 
fwyaf,  os  nad  yr  oll  o  honynt,  y  fath  ag  y  gellid  en  hesbonio  mewn  cyfeiriad  at  am- 
gylchiadan  ag  oedd  yn  cymeryd  lle  ar  y  pryd,  neu  nad  oedd  yn  anhawdd  i  ddynion 
craff  weled  en  bod  yn  sicr  o  gymeryd  lle  yn  fuan  yn  y  dyfodol,  nid  oedd  ond  gorchwyl 
hawdd  ymwrthod  â'r  cyfeiriadau  at  y  gwirioneddau  raawrion  am  deyrnas  Dduw,  ac 
esbonio  y  cwbl  fe!  "o'r  ddaear  yn  diaearol."  Oad  "allan  o'r  bwytäwr  y  daeth 
bwyd,  ac  o'r  cryf  y  daeth  allau  felusdra."  Trwy  y  sylw  a  hawliodd  Rhesymoliaeth 
at  y  dull  gramadegol-hanesyddol  o  esbonio  y  Bibl — sef  cymeryd  ei  eiriau  yn  yr  ystyr 
ieithyddol  amlwg  raid  fod  iddynt,  ac  yn  eu  cyfeiriad  at  yr  amgylchiadau  hanesyddol 
ar  y  pryd — y  mae  yn  y  mater  yma  o  brophwydoliaeth  hefyd  wedi  profi  yn  ddirfawr 
ennill  i  esboniadaeth  yr  Ysgrythyrau.  Mae  yn  wir  fod  dynion  ar  y  dechren  yn  teimlo 
nad  oedd  yn  ngallu  y  feirniadaeth  newydd  ddim  ond  dinystrio  ;  ond  wrth  astudio  yn 
ddyfnach,  y  maent  yn  cael  fod  y  feirniadaeth  hono  ei  hunan  yn  en  gorfodi  i  gymeryd 
i'r  cyfrif  ystyriaethan  o'r  fath  fawredd  a  phwysigiwydd  fel  nad  ydyw  yn  bosibl  eu 
hesbonio  ymaith,  a'r  rhai,  ar  dir  llawer  mwy  sicr  a  diogel — tir  beirniadaeth  wyddon- 
ol  ei  hnoan — sydd  yn  eu  dwyn  yn  ol  at  y  gwirioneddau  ysbrydol  am  deyrnas  Dduw 
ag  y  tybid  unwaith  eu  bod  we  li  myned  o'r  golwg,  ond  y  mae  bellach  yn  dyfod  yn 
fwyfwy  amlwg  mai  hwynt  hwy,  yn  y  cwbl  ac  yn  y  modd  mwyaf  arbenig,  sydd  yn 
gwneyd  i  fyny  "  faich  gair  yr  A^glwydd."  I'r  ysgol  yma  y  pertbyna  Dr.  Orelli,  ac 
y  mae  ei  lyfr  hwn  ar  "  Brophwydoliaeth  yr  Hen  Destament  am  Orpheniad  Teyrnas 
Dduw,  yn  cael  ei  olrhain  yn  ei  Ddadblygiad  Hanesyddol,"  yn  gyfraniad  hynod  o 
werthfawr  i'n  Uenyddiaeth  Fiblaidd.  Y  mae  yn  waith  llafurfawr  a  chyfoethóg,  aò 
mae  yn  sicr  y  teimlai  pwy  bynag  a  ymgymero  â'r  gorchwyl  o'i  efryda  yn  fawr  ar  ei 
.ennill.  Mae  yn  cael  fod  prophwy  iohaethau  yr  Hen  Dâstiment  er  ar  wahan,  eto  yn 
tneddu  at  gyfanrwydd,  ac  yn  cyrhaedd  cyfUwniad  gogoneddus  yn  y  dadgnddiad 
llawn  o  deyrnas  Dduw  ag  y  maent  oll  yn  cyfeirio  ato.  Fe  wêl  hefyd  eu  bod  yn  cael 
cyfyngu  arnynt  gan  amgylchiadau  a  rhagolygon  Israel ;  ond  cft  yr  awdwr,  fel  y  sylwa 
Delitz8ch,  fod  byrwelediad  dynol  y  prophwydi  yn  gwasan  lethu  y  cynllun  Dwyfol  yr 
nn  modd  ag  yr  oedd  eu  pell-welediad  yn  ddawn  yr  Ysbryd,  ac  fod  yr  Ysbryd  ymhob 
man  yn  ceiaio  ymdori  drwy  y  llen  er  dangos  i  Israel  Duw  ogoniant  en  hetifeddiaeth. 
"  Mae  prophwydoliaeth  yr  Hen  Destament  yn  cael  ei  unoliaeth  a'i  gyflawniad  yn  y 
Gyfammod  Newydd,  heb  yr  hwn  ni  fyddai  ond  cynhauaf  yn  gwywo  ar  fia  addfed- 
rwydd ;  ymdrech  y  saint  puraf  wedi  ei  chario  ymlaen  am  ganrifoedd — heb  ennill  dim ; 
gwewyr  poenus  ddigon,  ond  dim  genedigaeth  newydd."  Y  mae  y  "prophwydol- 
iaeth'U  yu  lletaru,  nid  yn  unig  atn  gynnwys  mwyaf  gogoneddus  a  gwerthfawr  hanes 
dynolryw  yn  y  gorphenol,  ond  hefyd  am  y  gwynfyd  uchaf  ag  y  mae  y  dyfodol  yn 
ddwyn  yn  ei  fynwea,  gan  dystiolaethu  fel  y  maeut  am  dano  Ef  (Ioan  y.  39)  <(yr  hwn 
sydd,  a'r  hwn  oedd,  a'r  hwu  sydd  i  ddyfod  t " 

Galwasom  sylw  at  y  gyfrol  gyutaf  o  waith  Dr.  Rabiger  yn  y  Tbibthodydd  am 
Ebrill  y  flwyddyn  hon.  Mae  hon  yn  gorphen  y  gwaith,  ac  y  mae  mor  wir  am  dani 
ag  am  y  llall,  "  Na  all  neb  godi  oddiwrth  unrhyw  adran  o  boni  heb  fod  wedi  derbyn 
awgrym  ac  addysg. " 


510  NODIUMÜ    LLBNYDDOL. 


*  Moses  a'r  Prophwydi:w  sefDetholion  o  Farddoniaeth  yr  Hen  Destamení  wedi  eu 
troi  ar  Feturau  ar  Arfer  Oyffrtdin  mewn  Addoliad  Crefyddol,  ynghyd  * 
Nodiadau  Eglurhaol.  Gan  y  diweddar  Bar;h.  William  Rebb,  D.D.,  Oaer, 
(Goilym  Hiraethog). 

BrDD  yn  hyfrydwch  mawr  gan  lawer  o  gydwladwyr  y  diweddar  Dr.  Reee  gael  y 
gyfrol  hoo  i'w  llaw,  ao  feüy  fwynhfta  cyneusdra  ,dymunol  yn  ychwaneg  i  gynnal 
eymuodeb  ftg  ysbryd  mor  bur,  mor  garuaidd,  »c  mor  lawo  o  ddonian.  Nid  oes, 
dybygem,  eiaieu  hysbysu  oeh  sydd  yn  dwyn  yr  enw  Cymro,  fod  Dr.  Rees  wedi  trenlio 
ei  oes  mewn  efrydiaeth  o'r  Tsgrythyrau,  nen  ei  fod  yn  fardd  o'r  radd  flaenaf.  Tn  y 
cyfaoaoddiadan  eydd  yo  y  gyfrol  hon  y  mae  wedi  gosod  ei  gymhwysderan  mawrion  yn 
y  naill  gyfeiriad  a'r  llall  ar  waith  i  osod  rhaotn  o  farddoniaeth  ardderchog  y  Bibl 
mewn  fforf  farddonol  Oymreig.  Mae  yn  anhawdd  i  ambeU  nn  ddeall  paham  y  gelwir 
rhai  rhanan  o'r  Bibl  yn  farddoniaeth,  pan  na  wêl  ynddynt  ddim  meenr  na  chynghan* 
edd  nac  odl,  y  pethan  sydd  yn  ei  fryd  ef,  o  bosib],  mor  haofodol  i  farddooiaeth,  fel, 
ond  en  cael,  na  all  ond  prin  fod  heb  ei  fuddloni,  ond  os  hebddynt,  y  mae  yn  drafferth 
iddo  ddirnad  pa  fodd  y  mae  peth  yo  farddoniaeth  o  gwbL  I  gyfeillion  felly  fe  fydd 
cael  y  meddyliau  ft  pha  rai  y  maent  fe  allai  eisoes  yn  bur  gynnefin,  mewn  fforf  o 
bennillion  da  yn  Gymraeg,  yn  ammenthyn  gwerthfawr,  ac  y  inae  yn  dra  fthebyg  y 
gallnogir  hwynt  trwy  hyny  i  weled  mwy  o'u  gogoniant ;  ac  am  feddyliaa  addfetach, 
ni  allant  lai  na  chael  hoddhad  mawr  with  y  dull  coeth  a  meistrolgar  ymha  nn  y 
mae  Dr.  Rees  wedi  dysgu  Mose  s  a'r  Prophwydi  i  ganu  Cymraeg.  Mae  aralleiriadan, 
paraphrases,  o  ymadroddion  y  Gair,  wedi  cael  gwneyd  defnydd  mawr  o  honynt  yn 
nghaniadaeth  yr  eglwys  o'r  dechreuad,  ac  y  mae  llawer  o  beonillion  y  gyfrol  hon  yn 
rhai  ag  y  byddai  yn  hyfryd  eu  canu  yn  ein  haddoliadau.  Mae  y  "  Nodiadan  Eglur- 
haol "  a  geir  yn  flaenoroli'r  araìleiriadan,  yn  gyffredin  yn  dangos  astudiaeth  ofalns  a 
meddylgar,  ac  fflly  yn  rhagnrol  o  dda.  Y  maent  yn  weiniaid  yn  unig  pan  y  mae 
harn  yr  esboniwr,  yn  yr  awdwr  hybarch,  yn  gildìo  ei  gorsedd  i  ffansi  y  bardd.  Br 
engraifft,  wedi  cyfeirio  at  yr  anhawsder  ynglýn  â'r  hyn  a  goffeir  am  asen  Balaam, 
dywed,  "  Os  goddefir  i  minnau  fynegu  fy  meddwl  am  y  tro  rhyfedd  hwn,  dyma  ydyw, 
mai  yr  angel  oedd  yn  sefyl)  gerllaw,  ond  yn  anweledig  i  Baalam  ar  y  pryd,  oedd  yn 
llefaru  trwy  daflu  ei  lais  yn  gyffelyb  fel  y  gwna  ventriloqvistt  megys  i  enan  yr  asen, 
gan  lefaru  yn  ei  henw  hi,  fel  y  gwnaethai  hi  dan  yr  amgylchiad  pe  yn  meddu  rheawm 
a  dirnadaeth  "  Tn  ein  bryd  ni  nid  oes  dim  anhawsder  yn  y  geiriau  y  oyfeirir  atynt 
mor  fawr  ag  anhawsder  yr  eglurbftd  hwn.  Dyweder  mai  yr  oll  tydd  i'w  ddeall  ydyw 
fod  argraff  rywiog  i'r  perwyl  a  grybwyllir  wedi  ei  chynnyrchu  yn  meddwl  Balaam  ei 
hun,  ac  nid  jdyw  y  golygiad  yn  anmhosib).  Neu  dyweder  fod  yr  asen,  fel  y 
dywedir,  wedi  llefaru  y  geiriau,  nid  ydyw  hyny  ychwaith  yn  aDmhosibl.  Os  gallodd 
y  sarph  dan  ddylanwad  Sstan  lefaru  yn  Eden,  paham  nad  allasai  yr  ssen,  wedi  i'r 
"Arglwydd  agor  ei  safn,"  lefaro  wrth  Balaam  ?  ac  nid  oedd  eisieu  rhoddi  iddi 
(<rfswm  a  dirnadaeth  "—  oanys  ni  lefarodd  ddim  uwchlaw  yr  hyn  allasai  feddwl  fel 
asen,— ond  yn  unig  y  gallu  i  osod  ei  syniad  mewn  geiriau.  Os  oedd  hyny  yn  aogen- 
rbeidiol  i  ateb  dyben  mawr,  nid  ydoedd  yn  sicr  yn  anmhosibl  i'r  Arglwydd.  Ond 
mae  meddwl  am  i  angel  yr  Arglwydd  ymostwng  i  chwareu  yr  ystremp  o  dafl-leisiad, 
er  mwyn  peri  i'r  dyn  feddwl  fod  yr  asen  yn  siarad  âg  ef,  pan  nad  ydoedd,  yn  ddi- 
reswm  a  gwrthun.  Drachefn  dyma  yr  eglurhftd  a  gynnygir  ar  y  gair  pwysig, 
'*  Marw  a  wnelwyf  o  farwolaeth  yn  uniawn,  a  bydded  fy  niwedd  fei  yr  eiddo  yntau :" 
«'  Tybiaf  fintau  mai  eiddigedd  at  anrhydedd  Moses,  gwaredwr  ac  arweinydd  Israel,  a 
gynnyrchai  y  dymnniad  ynddo.  Rhagwelai  y  byddai  i  enw  ac  anrhydtdd  Moses 
baihâu  yn  y  byd  tr^y  yr  oesau,  a  dymunasai  yntan  g«el  enw  ac  anrhydedd 
cjffelyb."    Nid  oett  dim  yn  ngeiriau  Balaam  a  allai  awgrymu  y  fath  olygiad,  ac  mae 


NODIADAU    LLENYDDOL»  511 

yn  anhawdd  peidio  meddwl  ei  fod  yn  dra  annaturiol.  Drachefn  cawn  ganddo 
olygiad  rhy  gywrain  o  lawer  ar  Esa.  xxyì.  19,  "  Dy  feirw  a  fyddant  byw,  fel  fy  nghortf 
i  yr  adgyfodant."  Wedi  cyfeirio  at  y  gwahanol  olygiadau  ar  y  rhan  olaf  o'r  adnod, 
dywed  :  "  Ánturia  yr  ysgrifenydd  ddodi  yma  ei  olygiad  ef  ei  hun  arno.  Golyga  mai 
wrth  fy  nghorff  i  yr  ydym  i  ddeall  corff  y  prophwyd,  yn  gyfriniol,  fel  y  gelwif 
goruohwyliaeth  yr  hen  gyfammod  gan  yr  Apostoì  Judas  yn  gorff  Moses,  yn  arwyddo 
yr  athrawiaeth  a'r  grefydd  a  ddysgodd  Moses  i'r  eglwya  dan  y  cyfammod  hwnw ; 
sicrheir  yma  y  byddai  i'r  hen  eglwys  hono  adgyfodi  eto  ar  wedd  newydd  dan  yr 
efengyl,  megys  corff  Eaaiah,  sef  ei  athrawiaeth  ef  yn  ei  brophwydoliaethau,  yr  hwn 
a  elwir  bob  amser  ( y  prophwyd  efengylaidd. '  Gellid  cymhwyso  yr  ymadrodd  heb 
drais  arno  at  gorff  y  Gwaredwr,"  &c.  Pa  sail  sydd  i'r  dychymyg  mai  "gontchwyl- 
iaeth  yr  hen  gyfammod  "  a  feddyliai  Judas  wrth  gorff  Moses  t  Neu  pwy  o  wranda- 
wyr  nen  ddarllenwyr  Esaiah  a  fuasai  yn  meddwl  mai  am  ei  athrawiaeth  y  meddyliai 
pan  yn  sdn  am  ei  gorfft  A  pha  reswm  meddwl  fod  y  prophwyd  mewn  nn  lineü  o'i 
gyfochraeth  yn  cymeryd  ystyr  naturiol,  ac  yn  y  nesaf  nn  gyfriniol,  ac  esbonio  y  cwbi 
drachefn  yn  naturiol  mewn  cyfeiriad  at  adgyfodiad  Crist  ac  adgyfodiad  y  saint  f 
Mae  y  cyfieithiad  cyweiriedig  yn  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  holl  gywreiniad  hwn  :  "  Dy 
feirw  a  fyddant  byw;  fy  nghyrff  a  adgyfodant"  Tr  oedd  yn  chwith  genym  hefyd 
weled  fwy  nag  unwaith  odliadau  fel  hwynt  a  gynt  gan  un  ag  yr  oedd  yr  hen  Gym- 
raeg  yn  barod  i  wneuthur  dan  ei  fysodd  y  miwsig  a  fynai ;  a  thybiwn  nad  chwaeth 
dda  ydoedd  newid  y  inesurau  mor  fynych  ag  y  gwneir,  a  hyny  heb  reswm  yn  y  byd  yn 
galw  am  hyny,  mewn  amryw  o'r  cyfansoddiadau  hyn.  Er  engraifft,  nid  yw  arall- 
•iriad  Esa.  lv.  ond  un  ar  ddeg  o  bennillion,  ond  ceir  y  rhai  hyny  mewn  dim  llai  na 
phedwar  o  wahanol  fesurau,  yr  hyn  sydd  yn  tori  ar  unrhywiaeth  y  gftn,  ao  i  fesur  yn 
tarfu  ar  ein  hyfrydwch  wrth  ei  darllen.  Pell  iawn  a  fuasai  Esaiah  ei  hun  oddiwrth 
feddwl  am  beth  felly ;  ac  y  mae  beirdd  da  cenedìoedd  eraill  yr  un  mor  bell  oddiwrth 
feddwl  yr  ennillent  ddim  wrth  newid  mewn  chwim  ofer  eu  mesurau  yn  barhâus,  fel 
y  mae  awdwyr  caniadau  Cymreig  yn  ddiweddar  yn  rhy  chwannog  i  wneyd.  Ond 
nid  ydyw  y  pethau  hyn,  wedi  y  cyfan,  ond  gweddol  ddibwys ;  y  mae  yr  aralleiriad- 
au,  fel  y  dywedasom,  yn  rhagorol  iawn,  a  diammeu  y  darllenir  hwynt  gan  lawer 
gyda  hyfrydwch  mawr.  Dysgwyliwn  hefyd  y  cenir  rhai  o  honynt  gydag  adeiladaeth 
a  blas  yn  ein  cynnulliadau  crefyddol. 


Hen  Lofft  y  Llwynedd.  Adgofion  o  Hanet  Y$gol  Sabbothol  y  Methodistiaid 
Calfinaidd  yn  Mhlwyf  Llanrhaiadr  Dyffryn  ölwyd,  o  1827  hyd  1843, 
ynghydag  ychydig  o  Eanes  y  Personau  a  fuont  yn  fwyaf  amhrg  yn  nygiad  yr 
Ysgol  ymlaen.  Gan  John  Dayibs,  Salford.  Hefyd  Ugain  o  Bennillion  i'r 
wn  amcan,  Gan  John  Clwyd  Williamb,  Tryddyn. 

öanmlwyddiant  yr  Ysgol  Sẃbothol.  Papyrau  a  ddarllenwyd  yn  Nghynnadledd 
Ysgolion  Sabbothol  Methodistiaid  öalfinaidd  Dyffryn  Clwyd,  a  gynnaliwyd  yn 
Ninbych,  Mai  21,  1885.  (Cyhoeddedig  yn  unoi  â  phenderlyniad  Cyiarfod 
Misol  Dyffryn  Clwyd.) 

Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol.  Adroddiad  Cyfiawn  o  Gynnadledd  YsgoU 
ion  Sabbothol  y  Methodistiaid  Calfmaidd  yn  Ngorllewin  Meirionydd,  a  gyn- 
naliwyd  yn  Nolgellau,  tydd  Gwener,  Mai  22ain,  1885.  Cy  hoeddedig  yn  unol 
ft  pheuderíynjad  Pwyllgor  yr  Ysgoi  Sabbothol. 

Yk  ydym  yn  dysgwyl  am  ffrw>th  bendithiol  i'r  sylw  mawr  a  dalwyd  eleni  i  Gan- 
mlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  ein  gwlad.  Mae  y  cyntaf  o'r  Uyfrynan  uchod  yn 
rhoddi  hanes  difyr  am  sefydliad  yr  Ysgol  mewn  nn  o'n  hardaloedd.  Y  mae  pethau 
tebyg  i'r  hyn  a  gofnodir  am  Hen  Lofft  y  Llwynedd  yn  wir  am  lîaws  o  jstafelloedd 
cyffelyb,.  y  ihai  sydd  yn  gyargrtdig  i  lawer  gan  adgofion  am  y  gwaith  a  wnaed 


612  NODIADAD    JLLBNÎDDOU 

ynddynt  ya  nghychwyoiad  yr  Ÿsgol  SabbothoL  Na  ddiffodded  byth  o'n  hanwyl 
wltd  y  brwdfrydedd  aanctaidd  a  wna<>th  mewn  cynifer  o'r  rath  leoedd,  ao  yn  nghanol 
anfanteition  mawrion,  waith  mor  fen  ligedig.  Da  iawn  oed  i  genym  gael  yn  y  ddan 
eraill  y  Papyrao  a  ddarllenwyd  mewn  dwy  Gynnadiedd  bwys:g  a  gynnaliwyd  ynglŷn 
ft'r  Canmlwyddiant  Y  tnaent  yn  deilwng  iawn  o  gael  eu  darllen  a'u  frystyried  y  tu 
allan  i  gylch  y  Cynnadleddan  y  parotowyd  hwynt  ar  eu  cyfer.  Y  mae  yn  arwydd  er 
daioni  fod  yn  ein  plith  gynifer  o  gyfeillion  meddylgar  a  ffyddlawn,  a'u  calon  mor 
lawn  o  gariad  at  yr  Yagol  Sabbothol.  Y  maent  yn  llawn  o  frwdfrydedd  gwresog  y 
dyddian  gynt ;  ac  eto  y  mae  èu  llygaid  yn  agored  i'r  pwysigrwydd  o  foá  mantaia  yn 
cael  ei  chymeryd,  er  gwneuthur  yr  Ysgol  Sal  yu  fwy  effeithiol  yn  ein  gwlad,  ar  bob 
oynnydd  a  wnaed  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  yn  y  gelfyddyd  o  addysgiaeth,  yn 
gystal  ag  ar  bob  cyulluniau  gwerthfawr  a  brofasant  gyda  gwaith  yr  Ysgol  Sibbothol 
mor  ffrwythlawn  o  ddaioni  mewn  gwledydd  eraill,  Byth,  gyda'r  gwaith  mawr  hwn, 
i  a  ddyger  ymaith  ein  coron  i 


Adgofion  am  y  diwedd'ir  Birch.  John  Wiüiams,  LUchsiddior :  weii  ei  gasgla 
gan  Righabd  Eamícö,  Borth,  Porthmal^.  a'r  Pdrch.  Hbnrî  Hüghes, 
Brynkir,  ynghyd  a  Rngdra  th  gai  y  Parch.  Thomas  Owen.  Porthmidog. 

Mab  John  Williams  wedi  marw  er  ys  deng  mlynedd  ar  hugain,  ac  yr'oedd  yn 
anffodns  na  fuasai  rhyw  ymgais  wedi  bod  cyn  hyn  i  ysgrifenu  yehydig  o'i  hanes. 
Yr  oedd  yn  ddyn  tra  nodedig.  Nid  oedd  nemawr  gaboliad  wedi  bod  arno  trwy 
ddiwylüad;  ond  yr  oeld  yn  meddn  ar  lawer  o  atlu  a  gwresogrwydd  ysbryd ;  yr 
oedd  ei  ddawn  ymadrodd  yn  llithrig  a  hyfryd,  ac  nid  yn  anfynych  yn  ymgodi  i  wir 
hyawdledd ;  ac  yr  oedd  ei  grefyddolr wyd  1  syml  ac  ange  ddoldeb  ei  z  d  yn  aml  yn 
gwneyd  ei  eiriau  jn.  netthoedd.  Mae  ein  cenedl  hyd  heddyw  yn  well  o'i  fywyd  a'i 
lafnr.  lawn  y  g^sodwyd  Englyn  campus  Eryron  Owyllt  Walia  ar  wynebddalen 
y  llyfr  hwn  : — 

Llecheiddior,  lluchiai  addysg  -cywirlym 
Fel  curwlaw  a  chenllysg  ; 

O'r  allor  marwor  i'n  mysg, 

Gemau  a  thftn  yn  gymysg. 

Ni  fu  eríoed  well  desgrifìdtd,  ac  eto  clywsom  Eryion  ei  hun  yn  dyweyd  nad  ydoedd 
erioed  wedi  cael  cyflensdra  i  wrando  ar  John  Williams.  Yr  ydym  yu  ddiolcbgar  i'n 
cyfaill  rhagorol,  Richard  Eames,  am  ysgrifenu  ei  adgofion  ain  dauo.  Y  mae  efe  yn 
cofio  llawer.  O'i  ieuenctyd  ei  hoff  bethan  ydyw  yr  efengyl  a'i  hordinhadan  ;  ac  er 
yn  edmygwr  gwresog  iawn  o'r  tadau  sydl  wedi  myned  i  orphwys,  y  mae  eto  mewn 
henaint  tirf  a  phylgryf,  a'i  galon  yn  llawn  agored  i  ragoriaethan  y  dyddiau  hyn  O 
ran  barn  a  chwaeth,  buasai  yn  dda  genym  weled  y  Uyfr  wedi  ei  osod  dan  well  golyg- 
iaeth  ;  ond  o  law  Richard  Eames,  ac  fel  hanes  am  John  Williams,  Llecheiddior, 
darllenasom  ef  gyda  hytrydwcb,  a  da  genym  ei  gyflwyno  yn  garedig  iawn  i  sylw*  ein 
darllenwyr.     Pris  6c. 


AUO&At^WTD  GAN  P.  M.  EYANS  AND  80N,  tEBl^FtNNON» 


L  L Y  F RAU 

Cyhoeddedig    ga/?    P.    M.    EVANS    â    SON,    Holywell. 


RHESTR-LYFR  0  AELODAÜ  YSGOLION  SABBOTHOL.  Ymaey  Uyfr  hwn 
yu  an-enwadol,  ac  wedi  ei  arcrratfu  a'i  linellu  er  cadw  cytrif  manwl  a  threfnus  o 
aelodau  yr  Ysgolion  ;  ac  y  mae  y  derbyniad  croesawgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  yniddaruos- 
iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyHenwi  anghen  a  hir  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddion  Ysgoíion 
Sabbothoi  ein  gwlad. 

Pris  llyfr  wedi  ci  rwymo  yn  gryf,  yn  cynnwys  100  o  du  dalenau,  ydyw  5s. ',  150, 
6^.  6c.  ;  a  200,  8s.  6r. 


GEIRLYFR  SEINIADOL  (NEU  GYNANIAETHOL)  SAESONEG  A  CHYMRAEG, 
ynghyd  ng  agoriad  ar  Lythyriaeth  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  Thomap 
Edwards,  Ysw.  (Caerfallwch).  Ail  Argramad,  gydag  Ycbwanegíadau,  gan  y  diwe<ldar 
Babch.  D.  Hüghes,  B.A.,  Tredegar. 

Pris,  yn  Rhilÿnau,  16s.  6c.  j  Dwy  gyfroî,  croen  llo,  22s.  6c. 

CANIADAU  MAES  Y  PLWM:   sef  Gweithiau  Barddônol  y  Diweddar  Mr.  Edwabd 
Jones,  Maes  y  Plwm.     Cynnwysa  y  Gyfrol  Emynau,  Carolau,  Caneuon  ar  wahauol 
destynau,  Englynion,  Marwnadau,  ac  Emynan  Claddedigaethol. 
Pria  mewn  llìan,  2s.  6c. 

LLYFR  HYMNAU  YR  YSGOL  SUL.     Yn  awr  yn   barod,   Casgliad  o   Hymnau  at 
wasanaeth  yr  Ysgol  Sul,  gan  T.  Levi.     Pris  2c.  mewn  amíen. 
Bellach  gall  pob  dyn  a  phleutyn  gael  yr  em)rn  yn  ei  law  wrth  ganu. " 
,  Anfoner  am  danynt  at  Meistri  P.  M-  Evans  &  Son.  BolywdU 


V  SBRYDOLIAETH  Y  BIBL:   gan  v  Parch.  D.  Chábli»  Davies,   M.A.,  Lluumiu. 
*     Cynnwysiad  :    Natur  y  Prawf— Ystyr  Ysbrydoliaeth — Perthynas    Ysbrydoliaetü . 
1.  A  chynnwysiad  y  Bibl ;  2.  A  chywirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl;  3.  Ag  iaith  y  íibl. 
Pris  swllt,  mewn  amlen. 

LLYFR  RHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  gogfyfer  à  chadw  cyfrif  o 
enwau  personau  a  gymerant  Eisteddleoedd,  ynghyda'r  ärian  a  dderbynir  oddiwrth 
ycyfryw.  . 


i  'OFRESTR  CLADDEDIGAETHAU  (REOISTER  BOOK  OF  BURIALS).    Llyír 
\J     wedi  ei  barotoi  gogyfer  â  chadw  cyfrif  cywir  o  gladdedigaetb.au. 

Y  mae  ynddo  golofnau  i  ddodi  enw  y_person  a  gleddir,  ei  alwedigaeth,  ei  oedran,  y  lle 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedigaetb,  pwy  a  wasenaethodd  ar  yr  achlysur,  y  fan  y 

claddwyd,  rhif  y  bedd,  a  sylwadau. 
Pris,  8s.  6c,  wedi  ei  rwynio  yn  gryf. 


1  LYFR  RHESTRIAD  BEDYDDIADAU,  cyfaddas  i  E^lwysi  pob  enwad  crefyddol. 
aj  Wrth  anfon  archebion  am  dano,  dymunir  gwybod  i  ba  nifer  o  Fedyddiadau  y 
dymunir  cael  y  llyír,— 100,  200,  400,  600,  &c. 

Pris,  Llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwys  100  o  enwau,  3s. ;  a  ls.  6c.  am-  bfll» 
10(4  vchwanegol. 

P.  M.  Evans  &  Son,  Treflfynnon  ( tíolywell) 


i 


